


ઈસ્લામ ઈન્ટરનેશનલ પબ્લીકેશન્સ લીમોટેડ 
ઇંગ્લેન્ડ 


અલ કુરઆ -નલ -હકીમ 


અનુવાદક 
ઈસ્હાક આહમદ ઉસ્માન મેમન 
લંડન. 


આણહમદીયા મુસ્લિમ મીશન 
અલ -હક્ક બિલ્ડીંગ, 

૧૭, વાઈ.એમ.સી.એ. રોડ, 
મુંબઈ-૮. (ઈન્ડિયા) 


[ડા 1 1૫1.3૮ 101૫/।- ગ૦0૩1-૯/1101૫5 1-10». 
-પંધા-_41૫». 


/7//5/ /20115/164 10 ઈ... 170 1990 // 

1591.71 11૫112૨1૫7 1101૫4&1. 19૩1 1૯/%110૫5 1.110. 
45/0/7676, 

9/77€0//164 7/7 471, 

11/0/74 5/76 ૦ઇ/૦0 240 


1૭૩૫ 1 85372 360 6 


ઊ 1990 191.61 111101૨ 1૫/1101૫61. 91081.1૯/%1101૫$ 1.19. 


ગિરા લ્ત 0) ૬14) 1 ત, 5 1૫૯૦5 [210 


સુરાહનુ નામ 
અલ કાતેહા 
અલ -બકરાહ 
આલે-ઈમરાન 
અલ-નિસા' 
અલ - માએદાહ 
અલ -અન્આમ 
અલ-અરા'ક્‌ 
અલ -અન્કાલ 
અલ-તોબા 


“ છ ખપ «“ ૧૯૯૦ તત 


અલ - નહલ 
બની-ઈસરાઈલ 
અલ -કાહક 
મરિયમ 
તાહા 
અલ -અંબીયા 
અલ -હજ 
અલ-મો 'મેન્‌ન 
અલ-ન્‌ર 

* અલ-ફૂરકાન 
અલ--શાઅરા' 

. અલ-નમ્લ 

. અલ-કસસ 


ર૯. અલ-અન્કબૂત 


અનુક્રમણિકા 


સુરાહનુ નામ 


પાના 


૩૦. 
કાક 
ઝડ 
53 
જ 
૩૫. 
5 
૩૩૭. 
૮. 
કે 


અલ-રૂમ 
લૂકમાન 

અલ -સજદાહ 
અલ -અહઝાબ 
અલ-સબા' 
અલ-કાતિર 
યા'સૌન 
અલ- સાકકાત 
સ્વાદ 

અલ -ઝમર 
અલ -મો'મીન 
હા મીમ સજદાહ 
અલ-શૂરા 


. અલ-ઝૃખરૂક 


અલ-દૃખાન 
અલ - જનસિયાહ 
અલ -અહકાફ 
મૃહમ્મદ 


* અલ-કૃત્હ 


અલ -હુજરાત 


#જ્કાડ 


અલ -ઝારિયાત 
અલ-તૂર 

અલ -ન”જ્મ 
અલ-કમર 

અલ -રેહમાન 
અલ - વાકઆહ 
અલ -હદોદ 

અલ -મુૃજાદિલ્લાહ 





માગર નનાનરગારાવારસાદાારાાનામાયદયરાદાાદા: 


સુરાહનું નામ 


પલ. 
૦ 
ર. 
૬-2. 
ન 
૬૧૪. 
૬૫. 
સ 
૬૭ 
ક 
ન ન્ન 
૭૦. 
૧% 
જડ 
52 
૭૪. 


અલ -હશ્ર 

અલ -મમ્તાહના 
અલ-સકક 
અલ - જુમખઆહ 
અલ-મનાકકુન 
અલ -તગાબુન 
અલ -તલાક 

અલ -તહરીમ 
અલ-મ્લ્ક 
અલ -કલમ 
અલ-ણાક્કા 
અલ -મઆરીજ 
ન્‌હ 

અલ -જીન્ન 
અલ -મુઝમ્મીલ 
અલ -મુદસ્સિર 
અલ -કિયામાહ 
અલ-દહર 

અલ -મુ્‌રસલાત 
અલ-નબા' 
અલ - નાઝિયાત 
આબાસા 

અલ -તકવીર 
અલ -ઈન્કોતાર 
અલ -તત્કાક 
અલ -ઈનશિકાક 
અલ-બુરૂજ 
અલ -તારિક 


સુરાહનુ નામ 


અલ-આ 'લા 
અલ -ગાશિયાહ 
અલ -કજર 
અલ -બલદ 
અલ -શમ્સ 
અલ -લૈલ 

અલ -ઝુહા 


* અલ- ઈન્શીરાહ 


અલ -તીન 
અલ -અલક 
અલ -કદ્ર 

અલ -બય્યનાહ 
અલ -ઝિલઝાલ 
અલ -આદિયાત 
અલ -કારેઆહ 
અલ -તકાસુર 
અલ-અસ્ર 
અલ -હુમઝહ 
અલ -કૌલ 

અલ -કુરૈશ 
અલ -મા ઉન 
અલ -કોસર 
અલ -કાફેરૂન 
અલ-નસર 
અલ -લહબ 
અલ -ઈખલાસ 
અલ -કલક 


, અલ-ના'સ 





પ્રાથમિક શબ્દો 


પવિત્ર કુરઆને મજીદના શિક્ષણ. પ્રમાણે તમામ જહાનોનો સર્જનહાર અલ્લાહ બેહિસાબ ગુણો તથા 
અસીમ શકિતઓનો માલિક છે, તે કોઇનો મોહતાજ નથી અને સ્વયંપૂણ છે, ઉત્તમથી ઉચ્ચત્તમ છે, ઇન્સાનની 
મર્યાદિત દષ્ટિથી પર છે, અદશ્ય છે. બેશક આ સૃષ્ટિમાં તેના રચેલા સજનો થકી જ તેના સામથ્યને સમજી શકાય છે. 


સર્વશકિતશાળી સર્જનહારનું સર્વૌત્તમ સજન ઇન્સાન છે જેની ભલાઇ તથા ઉપયોગ માટે તેણે પોતાની સમગ્ર 
સૃષ્ટિને નીમી છે. માનવજાતીને સજવાનો અલ્લાહનો મૂળ હેતુ માત્ર આ જ હતો કે ઇન્સાન પોતાના અંત:કરણમાં તેને 
પેદા કરનારની સીફતો (ગૃણધર્મો)નો રૂહાની રૂપમાં ઉદભવ કરે, તેમજ તે સદગુણોમાં હમેશાં પ્રગતિ કરતો રહે અને 
નજાત (મુકિત) મેળવે. જેકે અલ્લાહની કોઇપણ સીફતની બરોબરી કરવી અથવા તેના કામિલ ૬રજજાને પહોંચવું 
ઇન્સાન માટે શકય નથી, તેમ છતાં અલ્લાહની ઇબાદત ઇન્સાનને સફળતા મેળવવાની તથા થોડે ઘણે અંશે (રૂહાની) 
સંપૂર્ણતાએ પહોંચાડવાના માર્ગે વળવાનું સાધન બની શકે છે. 


રૂહાની રોશની મેળવવાની તમામ કિતાબોમાંથી સવથી ઉત્તમ કિતાબ પવિત્ર કુરઆને મજીદ છે, જે તમામ 
માનવજાતીની હિદાયત અર્થાત માર્ગદર્શન માટે હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ. લાહો અલેહે વસલ્લમ ઉપર ઉતારવામાં 
આવી હતી. અલ્લાહે પવિત્ર કુરઆનેમજીદમાં સ્પષ્ટ ફરમાવ્યું છે કે ભવિષ્યમાં આવનારા ૬રેક યુગના લોકોના ઇખ્લાકી 
અર્થાત નીતિનિયમની, મઝહબી તેમજ સામાજીક જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાની આ કિતાબમાં જેગવાઇ કરવામાં આવી 


હ 


છ. 


અલ્લાહે પવિત્ર કુરઆનેમજીદર્નાઅભ્યાસ કર'વૉ તથા તેના ભાવાથમાં ઉતરવું જેટલું સહેલું બનાવ્યું છે. 
એટલું જ ઇલ્મના મહાસાગર સમી કિતાબના ગુઢ રહસ્યોને પહોંચવું અલ્લાહના ફૂઝલ (કૃપા) તથા માગદશન વગર 
ભવિત છે. આ માર્ડદર્શન માત્ર એવા જ ૬૮૧ોને મળે છે જેમને અલ્લાહે પાકિઝગી બક્ષી હોય. અલ્લાહે કુરઆને 


ત 
અસંભ 
મજીદના બે ખાસ અંગો ઉપર પ્રકાશ પાડતાં તેને ગએક ખુલ્લ લી અને સ્પષ્ટ કિતાબ તેમજ બંધ કિતાબ' પણ ઠરાવી છે. . 


વૃ રે 


વાંચનારને તેના પ્રાથમિક સંદેશ તથા શિક્ષાણ પ૨ ઉપરછકલ્લી ૬ષ્ટિ ફેરવતાં જ સહજમાં સઘળું સમજમાં આવી જાય છે, 
પરંતુ તેમાં જે ઉપરથી દેખાય છે તેનાથી ઘણં વધુ છે જે દષ્ટિથી ઓજલ છે. અલ્લાહે જે લોકોને મારફતનું ઇલ્મ 
અથાત દિવ્યદષ્ટિ કે આંતરસ્ાન બક્યું હોય તેવા ભાગ્યશાળી જીવો જ આ ઊંડાણોમાં છૂપાએલા અમૃલ્ય ખજાના સુધી 
પહોંચી શકે છે. 


અલ્લાહના મહાન પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સ.અ.સ ઉપર પવિત્ર કુરઆન નાઝલ થયું ત્યારથી લઇ 
આજ દિવસ સુધી તેમાં એક અક્ષર સુધધાંનો પણ વધારો ઘટાડો કે ફેરબદલ કરવામાં નથી આવ્યો. તેના લખાણોમાં 
તથા તેની રૂહમાં અલ્લાહે તેને એક “સુરક્ષિત કિતાબ” ઠરાવી છે. તેમાં એક ટપકાની પણ ફેરબદલી નથી થઇ જે તેની 
સચ્ચાઇના દાવાનું સમથન છે. આજે આપણે જે પવિત્ર કલામ કુરઆને મજીદનું વાંચન ક છીએ તે અક્ષરે અક્ષર 
તે જ કુરઆન છે જે ૧૪૦૦ વષે પહેલાં ખાતમુલ-અંબીયા હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સ.અ.સ ઉપર ઉતર્યું હતું. આ 
હકીકતને ઘણા બિનમુસ્લિમ વિદ્દવાનો પણ માન્ય રાખે છે કે તેના લખાણોની મયાદાને કદીપણ તોડવામાં નથી આવી. 
સર વિલીયમ મ્યુરના શબ્દ છે “આપણે ખાત્રીપૂવક કહી શકીએ છીએ કે કુરઆન મુહમ્મદનું સચ્ચાઇ તથા 
પ્રમાણિકતાના આધારે કાયમ થયું હતું અને તેના લખાણમાં કંઇપણ ઘાલમેલ કરવામાં નથી આવી.' 


બીજી જગ્યાએ તેમણે લખ્યું છે કે મુહમ્મદ લોકોને આપેલું અને ઉપયોગમાં લીધેલું - જ લખાણ આજે આપણા 
હાથમાં મોજુદ છે તેની ખાતરી અંદર તથા બહારથી મળી રહે છે. (લાઇફ ઓફ મુહમ્મદ) 


તેમના આ ભાવાર્થ સામે અમને વિરોધ છે કે હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સ.અ ખૂદ કુરઆન રએ હતું.પરંતુ 


ઝં 
ક. જૂ 


તેમનું આ હકીકતને સ્વીકારવું પણ આપણા માટે ઘણં છે કે તેજ કિતાબ આજે આપણા હાથમાં છે જે આજથી 
૧૪૦૦ વષ પહેલાં અસ્તિત્વમાં આવી હતી અને તેના મ્‌ળ લખાણમાંથી કંઇ પણ રદ કરવામાં કે બદલવામાં નથી આવ્યું. 


.. 


પશ્ચિમના વિડ્ઠાને ના કુરઆનમાં કોઇપણ પ્રકારના ફે ફરબદલ તેમજ 


પ્રખ્યાત જરમન વિદ્દાન નોલડેકે લખ્યં છે કે 
(એનસાઇકલોપીડીઆ બ્રિટાનીકા) 


ખ્યં છે 
ભેળસેળ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ થયા છે. 
પવિત્ર કુરઆનના બોધ તથા તેના પયગામની સલામતી (સુરક્ષા)ન । જયાં સુધી સવાલ છે, જેમકે આ હઝરત 
સ.અ.સએ ફરમાવ્યું છે કે અલ્લાહ ૬ર સદીની શરૂમાં એવા પરહેઝગાર તથા ઇલ્મની રોશની ધરાવનાર લોકોને પેદા 
કરતો રહેશે જે લોકો હાનિકતાં હુમલાથી કુરઆનને બચાવતા રહેશે અને વારંવાર ઇસ્લામના આદર તથા કુરઆનની 
પવિત્રતાને કાયમ કરતા રહેશે. 


1 


હાલમાં દૃનિયાની સવ મુખ્ય ભાષાઓમાં અલ્લાહના પાક કલામ કુરઆને મજીદના તરજૂમા કરવાની ભવ્ય 
ઝુંબેશ ઉઠાવનાર જમાતે આહમદીયાની સ્થાપ્ના મિરઝા ગૃલામ આહમદ (અ)એ ૧૮૮૯માં કરી હતી. તેમણે કુરઆન 
મજીદની તાલીમને તથા ઇસ્લામને દુનિયાભરમાં ફેલાવનાર આખર ઝમાનામાં આવનાર મસિર મૌઉદ અથાત આ યુગના 
સુધારક હોવાનો દાવો કર્યો હતો. અલ્લ તાહના દિવ્ય ફરમાનથી તેમને અલ્લાહના પવિત્ર કલામનું કા ઇલ્મ, તેની ગુઢ 
ફિ ક્લોસોફી અથાત તત્વજ્ઞાન, તેની સૌમ્યતા કે ઝિનતના સુંદરત્તમ રત્નો દુનિયા સામે પેશ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રામ થયું. 


પવિત્ર કુરઆને મજીદની વિવિધ આયતાઉપર આહમદીયા જમાતના સ્થાપકે કરેલા વિવરણો (ખુલાસાઓ)થી 
લાભ ઉઠાવી અમે કુરઆનના વિવિધ અંગો ઉપર છણાવટ કરી કુરઆનના ભાવાથૉને રોશન કરવાની કોશિશ કરી છે કે 
જેનાથી તે અંગોની સુક્મતર ખુબીઓ તથા તેની તાલીમની સૌમ્યતા (ખુબસુરતી) તથા તેનું માધુય સચ્ચાઇના તલબગાર 
જીવો ઉપર રોશન થાય. જેકે ઘાણી જગ્યાએ ફિરિક'આંની અથાત સાંપ્રદાયિક માન્યતાઓના મતભેદો ઉપસી 
આવતા જણાશે, પરંતુ કોઇપણ મતભેદના પ્રભાવ તળે આવતાં પહેલાં વાંચકોએ આ હકીકતને યાદ રાખવી જોઇએ કે 
અલ્લાહના આ કલામના ભાવાર્થને સહેલાઇથી ગ્રહણ કરાં લેવું ઇન્સાન માટે સંભવિત નથી. આપણે એટલું “૦ કરી 
શકીએ છીએ કે પ્રમાણિકતાપૂર્વક અને વફાદારીથી બની શકે તેટલી ચોકસાઇ તથા ચીવટથી પ્રત્યેક સવાલોના તાત્મયને 
સમજવાની કોશિશ કરીએ. અમારા આ સાહસમાં ખામીઓનું રહી જવું અસંભવિત નથી, જેના માટે અમે ક્મા 
ચાહીએ છીએ અને અમારા,દાનેશમંદ વાંચકો તરફથી વાજબી સૂચનાઓ તથા સલાહને અમે આભાર સહિત સ્વીકારશું 
કે જેનાથી ભવિષ્યની આવૃત્તિઓમાં આવશ્યક સુધારો કરી શકાય. 


પ્રગટ થઇ ચૂકેલા અનુવાદો, 


યુરોપ હિંદો-પાક * આફિકા એશિયન અન્ય 
ઈગ્લીશ' ઇટાલીયન ઉદ્‌ યોર્બા ઇન્ડોનેશિયા ફીજી 
જરમન ડેંચ ગુરમૃખી લુગાન્ડા કારીયન 

ઇસ્પરાન્ટો પોર્ટગગીઝ લઉિંદી સ્વાહીલી જાપાની 

ડેનીશ સ્પેનીશ બંગાલી કીકુયુ મલેયા 

ડચ ઉરીયા ફારસી 

સ્વીડીશ સિંધી વિટનામી 

રશિયન તામીલ 


તદુપરાંત, દુનિયાની ૧૧૦ ભાષાઓમાં પવિત્ર કુરઆને મજદની નિવાચિત (ચૂંટેલી અમૂક) આયાતોના સંગ્રહ 
આહમદીયા જમાત તરફથી છપાઇને પ્રગટ થઇ ચૂકયા છે તે પ્રત્યેક દેશમાં જમાતના મિશનમાંથી મેળવી શકાય છે. 


પ્રકાશક 
"ઈસ્લામાબાદ 
શીપહેચ લેન, 
ટીલફડ. સરે. જી. 


ક 
. # 
(ગ્યડ ક 


પ્રકાશકનું નિવેદન 


અસીમ શકિતઓના માલિક અલ્લાહ તરફથી તમામ માનવજાતિની ભલાઇ માટે આવેલા આ પવિત્ર કલામના 
ગુજરાતી તરજૂમો, વિવરણો, તથા ખુલાસાઓની ઉદદુ તથા અંગ્રેજી ભાષાનાં વિવિધ સંગ્રહોમાંથી તારવણી તેમજ 
અનુવાદની પુન:તપાસણી અથીત રીવીઝન, સુધારા, પ્રફરીડીંગ વગેરે કોઇની મદદ વિના એકલે હાથે કરવા માટે જનાબ 
ઇસહાક ઓસમાન મેમણને ધન્યવાદ ઘટે છે. ખાસ કરીને આ અનુવાદમાં શામિલ કરવામાં આવેલા ઘણા વિવરણો તથા 
ઘણી ખુલાસાની નોંધો, હઝરત મિરઝા તાહિર આહમદ સાહેબની 'મજક્લિસ ઇરફાન' અર્થાત 'ઇલ્મની ચચોસભા', 
આપના ખૂત્બા જ્‌મ્આ, જલસા સાલાનાની કેસેટોના સંગ્રહોમાંથી તારવી તેના તરજૂમા કોઇ બીજાની મદદ વિના 
કરવાની તેમની હિંમત તથા તેમની મહેનત ખરો ન્યાય આપી શકે તેવા શબ્દોનો પ્રયોગ ન કરી શકવાની હાલતમાં સમગ્ર 
સૃષ્ટિના પાલનક્તા તેમને આ નેક કામનો સુયોગ્ય બદલો આપે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. 

આ અનુવાદના તમામ ખચની જવાબદારી દુનિયાભરની મજલિસ અન્સારકલ્લાહ આહમદીયા તરફથી પૂરી 
કરવામાં આવી છે. તેમની આ ભવ્ય કુરબાની સવશકિતમાન અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે અને તેમના માટે અનંત બરકતોની 
દુઆ કરતાં તેમજ ગુજરાતી વાચકોને આ અમૂલ્ય ભેટ અપણ કરતાં અમે સવ સૃષ્ટિના પાલનકતા અલ્લાહને દુઆ 
કરીએ છીએ કે આ કલામ તમામ માનવજાતિ માટે હિદાયત આપનાર તથા માગદશક સાબિત થાય, આમીન. 


પ્રકાશક. 


સાભાર સ્વીકાર 


આહમદીયા મુસ્લિમ જમાતના ખલિફા હઝરત મિરઝા તાહિર આહમદ સાહેબના સૌજન્ય તથા સંમતિથી 
તેમની 'મજકલ્લિસ ઇરફાન' અથાત “આંતરજ્ઞાન સંગત'ની બેઠકોમાં કુરઆન મજીદના મહત્વના મુદ્દાઓ ઉપર થતી 
ચર્ચાઓ તથા તેમના આપેલા ખુલાસાઓ, ખૂત્બા જુમ્આ, જલસા સાલાના (વાપિક સંમેલનો) તથા તેમની અમુક 
તકરીરોમાંથી મઝહબી નૃકતાઓ અથાત મઝહબી અંગો ઉપર કરવામાં આવતી છણાવટો, ચર્ચા તથા વિવેચનોનાર્મે આ 
અનુવાદમાં ઉપયોગ કયૉ છે. ઉપરાંતમાં અનેક નાની મોટી બાબતોમાં તેમના સહકાર તથા તેમના અમૂલ્ય માર્ગદર્શન 
માટે, જેના વગર મારાથી આ અસાધારણ જવાબદારી પૂરી કરવી શકય ન હતી, હું તેમનો બેહદ અહેસાનમંદ છું. 

આઢહમદીયા મિશન મુંબઇના મિશનરી જનાબ બૂરહાન આહમદ ઝફર સાહેબનો સહયોગ પણ ભૂલી શકાય તેમ 
નથી. આ ભવ્ય કાયમાં આરંભથી અંત સુધી. અનુવાદને લગતી વળગતી ચર્ચાઓ, સંશોધનો તથા અન્ય અર્થઘટનોમાં 
તેમનો અનમોલ સહકાર, ટાઇપસેટીંગ, આર્ટવર્ક વગેરેમાં તેમનો ઉત્સાહ તથા તેમની દોડધામ અને એકલે હાથે કરેલી 
પર્સ્ટ.ગમાં તેમની અનમોલ ભૂમિકાની જેટલી તારીફ કરીએ તેટલી ઓછી છે. 

અંતમાં આ કિતાબનો અભ્યાસ કરનાર ગુજરાતી વાંચકવગ શુધ્ધ ભાવનાથી તેની કદર કરશે. અને તેની હિદાયતના 

પરિશીલનથી પોતાનું વહેવાર જીવન ઘડો પોતાના આખેરતનાજીવનને સુધારી લેવા સમર્થ થશે એવી અંત:કરણપૂર્વક 
વિનંતિ છે. 


ઇસ્હાક ઉસ્માન મેમણ 


સૂરાહ કાતેહા 


ઇસ્લામના ઘણા મુહદીસાના બયાનોા પ્રમાણે સૂરાહ કાતેહાનું મૂળ ઊતરાણ મક્કામાં થયું હતું, અને 
શરૂઆતથીજ આ સૂરાહ ઈસ્લામી ઈબાદત (નમાઝ)નાો એક ખાસ ભાગ બની. અમુક લોકોના અભિપ્રાયમાં તેનું 
બીજી વારનું ઊતરાણ મદીનામાં થયું હતું, પરંતુ તેના પહેલા અવતરણનોા સંબંધ આંહઝરત સલલ્લાહે અલહે 
વસલ્લમનાં રિસાલત સાથે છે તેમાં કોઈ શંકા નથી. 

સૂરાહ કાતેહાના બીજા ઘણા નામોમાંથી પહેલું અને બેહતરીન નામ “ફાતેહ-અલ -કિતાબ' યાને “કિતાબનું 
પ્રવેશ દ્રાર છે, બાદમાં તેને “સૂરાહ કાતેહા'નું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. 

બીજા નામોમાં અલ-સલાત, અલ-હમ્દ, ઉમ્મૂલ કુરઆન, અલ-કુરઆન-અલ -અઝીમ, અલ-સબા'- 
અલ -મતા નીય ઉમ્મૂલ કિતાબ, અલ-શિકા', અલ-રૂક્િયાહ અને છેલ્લું અલ -કન્ઝ છે. આ નામા આ સૂરાહના 
અનંત ગુણો તથા અનંત આહમિયત (અગત્યતા) ઉપર પ્રકાશ નાખનારા છે. 


૧. ફાતેહ-લ. કિતાબ અર્થીત કિતાબનું પ્રવેશદ્રાર કે ઉદ્ઘાટન કરતી;કિતાબના પરિચય કરાવનાર. આ 
સૂરાહે પોતાના નામનો અનુકુળ ગુણના આધાર ઉપર કુરઆને મજીદના આરંભમાંજ સ્થાન મેળવ્યું છે. 

ર. અલ-સલાત, યાને સંપૂણ ઈબાદત અથવા દુઆ,' જ ઈસ્લામનું એક મહત્વ અંગ, ઈબાદતની રૂહ છે. 

૩. અલ-હમ્દ, તા રીક પ્રશંસા, ઈન્સાનને પેદા કરવાના અલ્લાહના મકસદ (ધ્યેય)ની બૂલંદી તથા ઈન્સાન 
પ્રત્યે અલ્લાહના કઝલો તથા રેહમતોની સમજણ આપનાર. 

૪. ઉમ્મૂલ -કુરઆન, કુરઆનની માતા. કુરઆને-મજીદનું હાર્દ, તેના તમામ ઈલ્મ જે ઈન્સાનના ઈખ્લાકો 
(સાંસ્કારિક) તથા રૂહાની (આત્મિક) વિકાસ ઉપર અસર રાખે છે તેના પુરવઠો, ભંડાર, ખઝાનો. 

૫. કુરઆન -અલ -અઝોમ' મહાન કુરઆન. કુરઆને-મજીદ તથા આ સુરાહ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી, બન્ને 
સમકક્ષ છે. 

૬. અલ-સબા'-અલ મતા'ની સાત આયતોનો સંગ્રહ. ઈન્સાનની રૂહાની તથા પરહેઝગારીની તમામ 
જરૂરીયાતોને પૂરી કરતી વારંવાર આવતી સાત આયતોનો સંગ્રહ. 

૭. '“ઉમ્મૂલ કિતાબ' કિતાબની માતા. આ સૂરાહની દૂઆઆના જવાબમાં કુરઆને-મજીદ નાઝલ થયું હતું . 

૮. “અલ-શિકા' (દદીનો-ઈલાજ) ઈન્સાનની તમામ માનસિક તથા વ્યવહારુ નબળાઈઆનો ઈલાજ. 


પ 


૯. “અલ-રૂકિયાહ' (વશીકરણ કે વશ કરનાર) આ સૂરાહ ફકત ઈન્સાનના મનને મોહનાર, જીતનાર 
અથવા વશકરનારજ નથી બલ્કે શયતાન તથા તેના સા્થીઆથી બચાવનાર પણ છે. 


૧૦. /અલ-કન્ઝ' (ખઝાને।) ઈલ્મ તથા સછ્મુણાનો અખૂટ ખઝાને. 


સાધારણ રીતે આ સૂરાહ 'અલ-કાતેહા'ના નામે પ્રખ્યાત છે. એક દિલચસ્પની બાબત આ છે કે આ નામને 
ઉલ્લેખ નવા કરારમાં પણ જેવામાં આવે છે, કે “મેં એક બીજા કરિશ્તાને આસમાનમાંથી ઊતરતે। જાયો જેના 
હાથમાં ખુલ્લી નાની કિતાબ હતી. આ ફરિશ્તાનાો જમણે। પગ સમુદ્ર ઉપર હતો! અને ડાબે। પગ પૃથ્વી ઉપર હતો. 
(રેવેલેશન પ્ર.૧૦, આયત ૧ તથા ૨. હિબ્રૂ ભાષામાં કતોઆહ'ને અર્થ ખુલ્લું અથવા ખલ્લો થાય છે.જે શ 
અરબો ભાષામાં 'કાતેહા' 'નો ભાવાર્થ પણ એજ છે. “અને જ્યારે (તે ફરિશ્તાઆએ) પુકાર કરી, ત્યારે સાત 
ગજનાઓ ગુંજી ઉઠો.' (રેવેલેશન પ્રકરણ ૧૦, આયત ૩/૪). આ સાત ગર્જનાઓને અર્થ સાત આયતે છે, જે 
સૂરાહ કાતેહાની સાત આયતો તરક ઈશારે છે. ઈસાઈઆલીમો આ આયતોને હઝરત ઈસા (અ)ના 
પૂનઆગમનની પેશગોઈ તરીકે વર્ણવે છે જ હકીકતમાં આ ઝમાનાના મસિહ ૧ મહેદીના રૂપમાં પૂરી થઈ જવા 
પામીં છે. પ 


સારાંશે, આ સૂરાહ કુરઆને મજીદનું અકસ (પ્રતિબિબ) ગણાય છે. કુરઆને મજીદને। પૂરે પરિચય તથા 
સંદર્ભ, કુરઆને-મજીદની રૂહના દર્શન આ સૂરાહમાં થાય છે. હકીકતમાં આ સૂરાહ કુરઆને-મજીદનો નમૂના, 
અલ્પાકૃતિ કે નાના કદનું, આકારનું કુરઆને-મજીદ છે. વાંચનારને આ સૂરાહમાંજ કુરઆને મજીદમાં 
આલેખાએલા વિષયોનો ઝાંખા ખ્યાલ આવી જાય છે, એક “ગાઈડ લાઈન' સૂરાહ કાતેહામાં મળી જાય છે. 
આંહઝરત સલલ્લાહોા અલેહે વસલ્લમે ફરમાવ્યું છે, “'સૂરાહ કાતેહા કુ|આને-મજીદની બેહદ અગત્યની સૂરાહ છે. 


આ સૂરાહનો આરંભ અલ્લાહની મૂખ્ય સૌકતે (ગુણ)ના વર્ણનથી થાય છે, જે સીકતો અલ્લાહની બાકીની 
સીક્તોનું “મધ્ય બિદુ' છે. આ બાકીની સૌફતેો અલ્લાહ તથા તેના બંદાઓ વચ્ચેના સંબંધો તથા મૂળ સિદ્ધાંતોના 
“મધ્યબિદું'ની આસપાસ ગોળગોળ ફરતી રહે છે. અલ્લાહની આ ચાર મૂખ્ય સીકતોમાંની પહેલી સીકત, રબ્બ 
(સજેનકતી, નીભાવનાર અથવા પાલનહાર અને વિકાસકતી) રહેમાન (આદાર્યશીલ અથવા બેહિસાબ અર્પણ 
કરનાર), રહીમ (દયાળુ વત્સલ, રહેમ કરનાર) અને માલિકે-યવમે -દૌન (ન્યાયના દિવસનો માલિક). આ ચાર 
સીકૃતો કુદરતની કાર્યકુશળતાના પુરાવા છે. અલ્લાહે ઈન્સાનને પેદા કરી ઈન્સાનના શારીરિક, સામાજિક, 
ઈખ્લાકી (સંસ્કારીક કે માનસિક) અને રૂહાની (અધ્યાત્મિક) વિકાસ માટે જરૂર પડતી શકિતઓ, સમજદારી 
તથા સાધન બક્ષ્યા છે. ઉપરાંતમાં તેની મહેનત (શ્રમ) તથા તેના ઉત્સાહના બદલાને। પણ પૂરોપ્રબંધ કયી છે. 


અલ્લાહની બ્લંદ શાનની તા'રીકથી આ સૂરાહના આરભ થાય છે, જેનાથી સાબિત થાય છે કે અલ્લાહે 
ઈન્સાનને ઈબાદત કરવા માટે પેદા કર્યી છે. (માટે ઈન્સાને તેનો અહેસાનમંદ બની તેના સિવાય બીજા કોઈની 
ઈબાદત ન કરવી જોઈએ). ઈબાદત ઈન્સાનને અલ્લાહ તઆલાની મદદની સાધના (તલાશ) કરવાની પ્રેરણા 
આપે છે કે જેથી તેને આ દુનિયાની તેમજ આખેરતની ઝિદગીમાં સફળતા મળે. આ સૂરાહની દુઆઆનાં અંતમાં 
' એક ચેતવણી પણ સમાએલી છે કે પોતાના જીવનના મકસદને મેળવી લીધા પછી રખેને સીધા રસ્તા ઉપર 
આવનાર 'ફરી તેને, ગુમાવી બેસે અને પોતાના સજનહારથી દૂર થઈ જાય, માટે ઈન્સાને હમેશાં બ્રાઈથી ચેતતા 
રહેવું જાઈએ જે અલ કાતેહાનો સંદર્ભ છે બલ્કે નેકોની રાહ ઉપર ચાલવું જાઈએ. 

કુરઆને મજીદના વાચન પહેલાં શયતાનથી અલ્લાહની પનાહની દુઆ માગવી જાઈએ. જેના શબ્દો છે. 
આઉઝુબિલ્લાહે મિન્સ શયતાનીર- રજીમ. (અ્થીત હડધૂત થએલા શયતાનથી હું અલ્લાહની પનાહ ચાહું છું 


દદ 


સરાહ ૧ અલ -કાતેહા પારો ૧ 





"૫ ૧ ી "૫ ક કા જ ઝુ 
૧. અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળુ અને ઉ કઝાછુક5કઝ છ ઝી 
દયાવત છે. વ ” ણ 2/7 297 
૨. સર્વ તારીફ અલ્લાહ માટે જ છે (જે) સમગ્ર ભ ધ્ટ્ટ મ 
સૃષ્ટિના પાલનહાર છે. 
૩. (જે) અત્યંત કૃપાળુ (અને) દયાળુ છે. 


૪. (અને) ન્યાય (કયામત)ના દિવસનો માલિક કંડ્ટ હક 
છે. હ શ ર 7 227247 

૫. (હે ખદા) અમે તારી જ ઈબાદત કરીએ છીએ ' અ*કહાફ!2હ્્ઝ હણ 
અને તારીજ સહાયતા માગીએ છીએ. 4 ક જ ૬: ઉડ) 


૬. અમને સીધો માર્ગ દેખાડ, 
92977, 2૮% 2 77.797727279-6 


૭. તે લોકોના માર્ગ જેમના ઉપર તેં કૃપા ડડ ક 
વરસાવી, જેમણે તારો ગઝબ (પ્રકોપ) ન વહોયી, 


કી દિ લિ 
અને જે લોકો ગુમરાહ ન થયા. (રકૂઅ- ૧) હાક ક હૃ 


નઇ હાનિ -સ્‍ન્યનતદઝ . -૦૩૪* -અનટાાનાામવતજાસામબઇનસ- "૧... “4૫. 


૧. આ આયત સૂરાહનો એક અગત્યનો ભાગ છે. આ સૂરાહમાં બિસ્મૌલ્લાહ અર રહમાન અર રહામને 
એક આયતનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે જેના વગર સાત આયતો પૂરી નહિ થાય, અને સૂરાહ પણ 
અધુરા ગણાશે. આ'જ સિદ્ધાંતના આધાર ઉપર કુરઆનની જે પણ સૂરાહનો આરંભ બિસ્મીલ્લાહ અર 
રહમાન અર રહોમથાં થાય છે તે સૂરાહમાં તેને એક આયત તરીકે ગણવું અનિવાર્ય છે. 

૨. સવાપમાં લાયક, સ્વીતિશાયી 
રબ સર્વસૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર, વિકાસકતી, સવીધાર, સૃષ્ટિને નિયમમાં રાખનાર. 

* તે ન્યાયનો દરબાર જેના નિર્ણયો અકર છે. 
“ઈબાદત ' અર્થીત ઉપાસના, બંદગી, નમાઝ દ્રારા અલ્લાહનું સ્મરણ સ્તુતિ, તેના આદેશોનું * 
પાલન, તેની ખૂશનૂદીના લાયક ઠરવા માટે તેની પ્રત્યેક ઈચ્છાને માન આપવું. 

૬. ઈન્સાન પોતાની [નરબળતા તથા પ્રકૃતિને લક્ષમાં રાખી હર પળે અલ્લાહના માર્ગદર્શનની યાચના 
કરતો રહે. 

૭. અર્થીત “રૂહાની ઈનામો.' આ ઈનામો મેળવનારા ચાર ખાસ વરની છે જેમાંનો (૧) નબીઓને, 
(૨) સિદ્ધિકો (સત્યપરાયણ, સત્યનિષ્ઠ)નો (૩) શહીદ (સત્યને સાક્ષી)નો (૪) સાલેહો (સદાચારી, 
પરહેઝગાર, ન્યાયી, નમ્ર) વગેરે આ વિષય ઉપર સૂરાહ નિસા' આયત ૭૦માં વિગતવાર ખુલાસો 
આપવામાં આજો છે. 











ન 


ધ. ર અલ -બકરાણ પારો ૧ 












ક ક હ ઝે 
1 522 ૬? 











૧. અલ્લાહના પી જ બેહદ કૃપાળુ (ને) ૦-50 છા; મરન 
દયાવંત છે. જ 
૨. અલીક લામ મીમ“ (હું અલ્લાહ છું, સર્વ બ 


જાણનારે છું ) 
(૩) - (૪) ક સ. ૪ ને 
૩. આ તે (કામિલ) કિતાબ છે, જેમાં .- 79.૬7” 47 . વડજ૮74૬૭ 
6 ઝે ( “% કક છવ «૫૭ ૬તડ “૦ #હ55૭ દક 
કાઇ “ સંદેહ નથો, (અને) આ માર્ગદર્શન છે (તે)' “ 
પરહેઝગારો '“ માટે, 


કે કે જે (૭) ઝો કિ ક 9 %2 
૪. જેલાોકા ગએેબ ઉપર ઈમાનલાવ્યા છે અને [6.૬14] 7 929. ક 
હિ (૮) ૧૧% ૧૧૫ ૧ છ કછ (૯) જ ક ્ઝ તી હન્ટ 2 ષ્ટ હી 
ક દ મ ઈ પા કંઈ અમ આપ્યુ 7 92 29 9212-77 
છે તેમાંથી ખર્ચ કરે છે; _* ર ક 0૯%: ૯557 





પાસા સર 


૧. બિસ્મીલ્લાહ અર રહમાન અર રહીમને જેવી રીતે સૂરાહ કાતેહાની સાત આયતોમાં એક આયતનું 
સ્થાન પ્રામ છે તેવી જ રીતે જે સૂરાહના આ આયતથી આરંભ થાય છે તે સૂરાહમાં તેને એક અલગ આયત 
તરીકેગ્ણવું અનિવાર્ય છે. 

ર. અલીક લામ મૌમ આ અરબી અક્ષરમાળાના ત્રણ અક્ષરની જોડણીના સંક્ષેપને અરબીમાં 
'અલમુકતાઆત' કહેવામાં આવે છે. કુરઆન મજીદમાં આવા સંક્ષેપો અટ્ઠાવીસ જ્ગ્યાએ જોવામાં આવે 
છે. આ સંક્ષેપા અરબી સાહિત્ય તેમજ શાએરીમાં પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે. જો કે જુદા જુદા આલીમે। 
આ અક્ષરોના ભાવાર્થે વિશે પોતાના જુદા જદા અભિપ્રાયો રાખે છે. 

અ) દરેક અક્ષરના એક સંખ્યાવાચક રૂપ છે. અલીક-૧ લામ-૩૦ અને મૌમ-૪૦ કુલ ૭૧નેો 
સરવાળો થાય છે. જેને ભાવાર્થ અમુક આલીમોના મંતવ્યમાં એવો છે કે એકોતેર વર્ષમાં ઈસ્લામ 
સંપૂર્ણરીતે ફેલાઈ જશે. 

(બ) ઘણા મતો પ્રમાણે આ સંક્ષેપમાં અલ્લાહની બૂલંદ શાનનું વર્ણન છે. હઝરત ઈબને અબ્બાસ 
ઈબને મસ્ઉદના મત પ્રમાણે- 

“અલીકથી- હું અલ્લાહ, સર્વ જાણનાર છું.' લામથી જીબ્રાઈલ અને મૌમથી મુહમ્મદ (સ)ને અર્થ 
નીકળે છે જેના મેહકૂમ (તાત્પર્ય)ના આધારે એમ માનવામાં આવે છે કે “અલ્લાહે જીબ્રાઈલ દ્રારા મુહમ્મદ 
(સ) ઉપર પાક કલામ ઉતાયું.' 

૩. “ઝાલિક અર્થીત “આ'ના સૂચનથી કુરઆન મજીદને એક વિશિષ્ઠ અને અઝમતવાળું 
(ગૌરવશાળી) સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. 

૪. અલ્લાહનો મહામુલ્ય જ્ઞાન ભંડાર. 

પ. કુશંકા અને બગ્રતાને કોઈ સ્થાન નથી. તથસ્ટ બની અભ્યાસ કરનારને તેમાંથી સત્ય માર્ગદર્શન 
મળશે. 

૬. આત્મસંયમ, પરહેઝગારી, પરોપકાર, પરમાર્થ, ઉપરાંત પોતાના અન્ય સદગુણો વડે બીજાને 
લાભકતી થનાર. 

૭. ગએબ (અવ્યકત) જે ઈન્સાનની દૃષ્ટિથી પર વસ્તુઓ અને અલ્લાહ તથા કરિશ્તા અને કયામતના 
દિવસ ઉપર યકોન. 








સૂર રે 


પ૫. અને જ તારી ઉપર ઊતારવામાં 


છે, અને જે તારા પહેલાં ઊતારવામાં આવ્યું હતું તેના 
ઉપર ઈમાન લાવે છે, અને ભવિષ્યમાં આવનારી 
(મોઉદ વાતે) ''? ઉપર યકીન રાખે છે. 

૬. આ જ લોકા પોતાના પરવરદિગારના દશીવેલા 
સીધા માર્ગ ઉપર કાયમ છે, અને આ લોકો જ સકળતા 
પ્રામ કરનારા છે. 

૭. જે લોકોએ ઈન્કાર કર્યી છે તેમના માટે સરખં 
જ છે કે તું તેમને ચેતવે કે ન ચેતવે; તેઆ ઈમાન ” 
લાવશે નહિ. 

૮. અલ્લાહે તેમના દિલો પર અને તેમના કાનો 


પર મહોર મારી દીધી છે અને તેમની આંખા પર પરદો * 


પડી ગયો છે, અને તેમના માટે મોટો અઝાબ 
((નણિત) છે (રકુઅ-૧) 
૯. અને લોકોમાંના કેટલાક એવા છે જે કહે છે 
“અમે અલ્લાહ ઉપર તથા આખેરતના દિવસ ઉપર 
ઈમાન રાખીએ છીએ'; હકીકતમાં તેઆ મોમિન નથી. 
૧૦. તેઆ અલ્લાહ તથા ઈમાન લાવનારાઓ સાથે 
છેતરપીંડી” કરવા ચાહે છે પરંતુ તેઓ સ્વયં પોતાને 
જ છેતરી રહ્યા છે; જેનું તેમને મુદ્લ ( ભાન નથી. 
૧૧. તેમના હૃદય રેગગ્રસ્ત હતા અને 
અલ્લાહે તેમના રોગને વારી મૂકયો છે, અને તેમના 
માટે દર્દનાક અઝાબ '“ [નિશ્ચિત છે 
જૂ બાલ્યા હતા. 


કેકના - 


છે કારણ કે તેઆઃ 


ણ. 


અલ -બકરાહ પારે 
શ) ક 29 ન # 
ક ૭2 હાઈ #હીઝાધુ ૭શઝરક હ ઝર: 2 
ક / 92,.97? 2? ./ 
ઊડ ક 42હક 
«હાડ ્ઈહટડડ હા, 
9690 


27 2 7:#,7?72/#77 


૧ 


ન્ડ ડઝન” કકક હહ છ) 


# ક 9% ક# 22 


૦૭% 4:54 5 
”/“[% ક/ કર 91? 17 હી ૮447 
24 ડુક્*657 “છક પાત 


%291.- 77 જ પે “297 

ડકઃ૭ “પન્ન્કક કદ 
ક દ્વ 1% : 2 
તા ડાઈ ડા ૭% 


ક કિ *4£(77 
6 હક્કર્ક્ઝ.-ક5 
69૭૦591456 ન #?27 


9912 દ! છી 


ક /“97727૮7 


8 છ 27 772 ન્્હ 
ઉછ ન ત 
(4 2૦૯૦૬ 


૩૪૦4ા1૭૦૭૩,5 “4 ક 


જટ%કઉઈઇઈ ઝડ 


૮. ઈબાદતમાં ભાવના એકાગ્રતા, નિયમિતતા જાળવી સૃષ્ટિના સર્જનહારની સાભાર બંદગી કરવી. 
૯. 'રીઝક' અલ્લાહ તરકથી જે તંદુરસ્તી, સામર્થ્ય, ઈલ્મ, માલદૌલત તથા સત્તા મળી હોય તેનાથી 


માનવ જાતિ સાથે ભલાઈ કરવી. 


૧૦. ઈસ્લામમાં ઈમાન લાવનારાઓ માટે પહેલાં આવી ગયેલી તમામ દિવ્ય કિતાબો અને રસૂલોને 


માનવું લાઝિમ છે. 


'માઉદ' અ્થીત અલ્લાહના વાયદા પ્રમાણે ભવિષ્યમાં પરિપૂણે થનારી દિવ વાણીઓ અથવા 


વ 
આગાહીઓ. 
૧ર. અભિમાન અને હસદના કારણે ઈમાન ન લાવવું. 


૧૩. જમ હથિયારે લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં ન આવવાથી કટ્ટાઈ જઈ નકામા થઈ પડે છે તેવી જ 


રીતે જ્ઞાન ઈન્દ્રિયાોના સદપયોગ ન કરવાથી તેમાં જડતા તથા જહાલતનોા જન્મ થાય છે. 
૪. ઈસ્લામની પ્રતિદિન વધતી જતી સકળતાથી દભીઓ (મુનાકિકો)ના દિલોમાં જ્લનના કારણે 


તેઓ કાયમના રોગી બની જાય છે. 


્િ 


-:૩્્- 


“પ9 


સરાહ ૨ 


૧૨. જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે તમે ધરતી 
ઉપર બદઅમની (અશાંતિ) ન કેલાવા તો તેએ કહે છે 
કે અમે તો માત્ર શાંતિના પ્રચારક છીએ. 

૧૩. યાદ રાખો! આ તેજલોકાો છે જે અશાંતિ 
ફેલાવનારા છે, પરંતુ તેમને તેનું ભાન નથી. 

૧૪. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે તમે 


પા 


પણ ઈમાન લાવા જેમ (બીજા) લોકો ઈમાન લાવ્યા છે. 


તેઓ કહે છે, “શું આ નાદાનો જમ ઈમાન લાવ્યા છે 
તેમ અમે ઈમાન લાવીએ?” યાદ રાખો! તેઓ પોતે જ 
નાદાન“ છે, પરંતુ તેમને તેનું જ્ઞાન નથી. 

૧૫. અને જ્યારે તેઆ ઈમાન લાવનારાઆને મળે 
છે તો કહે છે: 'અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ” પરંતુ જ્યારે 
એકાંતમાં શયતાનો “) (ગુમરાહ કરનારાએ)ને મળે 
છે, તો તેમને કહે છે કે હકીકતમાં અમે તમારી સાથે 
છીએ, તેમની તો અમે માત્ર મશ્કરી કરીએ છીએ.” 

૧૬. અલ્લાહ તેમની મશ્કરીની સઝા આપશે, 
અને તેમને ગુમરાહીમાં (આંધળાઓની જેમ ) અથડાતાં 
છોડી દેશે. 

૧૭. આ તે લોકો છે જેમણે હિદાયતના બદલામાં 
ગુમરાહીનેો માર્ગ પસંદ કર્યો, પરંતુ તેમની ગુમરાહી 
તેમને લાભકારક ન નીવડી, ન તેમને સન્માર્ગ 
સાંપડયો. 

૧૮. તેમનો દાખલો એક એવી ચકિતનેો છે જેણે 
ચારેતરફ આગ સળગાવી, અને જ્યારે આસપાસ 
ડ્‌ (૧૮) - -ક% ૦ -“. “જ 
રોશની થઈ ગઈ, (કે એટલામાં) અલ્લાહે તેમના 
પ્રકાશ છીનવી લીધો અને તેમને ધોર અંધકારમાં 
ભટકવા માટે છોડી દીધા; કે તેઆ (કંઈ) જોઈ નથી 
શકતા. 


અલ -બકરાણહ 


પારો ૧ 


“7771282 


” “7. ૧% 277 -* 9 2 ર 
ઈંઉ ઝીહંઇ ૭ ક5ક#હઝઉડ 


“79? 724 
છહક્બરડ 
997?7 44 7677? કા ક ા( 
૦૯*85ઝીક૭૭-ન્થ્ન્‍્% 
927,.7/7 74 19777%.17] 7 
ઠ#કઉ0ઉ હાહ કડ: 


9 


$ 2 274 ધિ #7? 

૬5 #પગાહક 
મ 
1965 1 કી બ 1, 15) 2 


૦૦કકઠટઈક્ઇઉત 


ક ક#બાઈ 
%૯ક્ક્ક્જ 

ન ગ્ર દ ૬)! ડા ૭ હ 
7” 92 22/7 [45 શહ 2/૦ ” 

છ ૯૭5૭૦ 95: કપ્ન્‍ક) 


હિસાઇ/ 


27 7497? 77772 તર 
કે ઉ 555૬96 55 


જ 2/7 92 “7૮797 
હક હુંન્ડઝક્ડવ 41 5૭૭5 4૪ પ4 
# 2? 47% ર 


છ૯૦27* 





૧૫. 'અઝાબ' 


બદઅમલી, બદકારીઓ, અત્યાચારો, ગુનાહપ્તારીઆના બદલે આપવામાં આવતી 


સત્તાધિશો તરકથી શિક્ષા અથવા ઈન્સાનની પોતાની કરણીઓના બદલામાં કુદરત તરફથી આવતા પ્રલયો, 


આકતો, 


બીમારીઓ, અથવા અન્ય કુદરતી પ્રકોપથી ભોગવવી પડતી યાતનાઓ. 


૧૬. મુનાકિકોને મોમિનાની જાન માલની કુરબાની ર્થ જતી દેખાતી હતી જેથી તેઓ મોમિનોને 


મ્ખ ઠરાવી તેમની મશ્કરી કરતા રહેતા. 


૧૭. હિબ્રૂભાષાના આ મુળ શબ્દ શયતાનનેો અર્થ “દુશ્મન' થાય છે. અહીં “શયતાનોાથી' દુશ્મનો ' 


ગણાશે. 


૧૮. 'રોશની' સત્યની ઝળહળતી જ્થોતનું ઉદાહરણ એક માર્ગદર્શક મશાલ જેવું છે જેને મુનાકિકો 
પોતાની બદકારીઓના પરિણામે ગુમાવી બેસે છે અને રૂહાનીયતના પ્રકાશના બદલે જહાલતના 


૧૦ 


સરાહ ૨ 





૧૯. (તેએ) બહેરા, મૂંગા (અને) આંધળા ' 
છે, માટે તેઆ (કોઈ પણ રીતે) પાછા કરશે નહિ. 

૨૦. અથવા (તેમનો દાખલે।) વાદળામાંથી 
વરસતા ધોધમાર વરસાદ જેવા છે જેનાથી ધોર 
અંધકાર છવાયેલો હોય અને વીજળીના ચમકાર તથા 


ગડગડાટ હોય; જમાં તેમને મોતના ભણકારા 
સંભળાતા હોય જેથી તેઓ પોતાના કાનમાં 


આંગળા” ઘાલે (કે કદાચ તેમ કરવાથી તેના 


પરિણામોથી બચી જવાય). પરંતુ અલ્લાહ કારોને 
ચૌતરકથી ઘેરી લેનાર છે. 

૨૧. જાણે વીજળીના ચમકારા આ ક્ષણે જ 
તેમની દ્રટિ આંચકી લેશે; જ્યારે પ્રકાશ થાય છે તેઓ 
ચાલવા (માંડે છે; અને જ્યારે અંધકાર છવાય છે તેઆ 
અટકી ચ“ જાય છે, જો અલ્લાહ ચાહત તો તેમની 
શ્રવણશકિત તથા દ્રષ્ટિ ખૂંચવી લેત. ખરેખર અલ્લાહ 
જ ધારે તે કરવા શકિતમાન છે. 

૨૨. હે લોકો, પોતાના સર્જનહારની ઈબાદત કરો 
જેણે તમને તેમજ તમારા પહેલાના લોકોને પેદા કયા 
હતા, કે તમે પરહેઝગાર બની જાઓ. 

૨૩. જેણે તમારા માટે ધરતીને પાથરાણું તથા 
આકાશને છત્ર બનાવ્યું અને વાદળાઓ દ્રારા જળ 
વરસાવી તમારા પોષણ માટે કળોા ઉત્પન્ન ક્યો. 
આટલું જાણ્યા પછી અલ્લાહના શરીક કોઈને પણ ન 
ઠરાવો. 

ર૪. અને જો તમને આ (કિતાબ) વિશે શંકા 


હોય જે અમે અમારા બંદા ઉપર ઊતારી છે, તો તેના” 


(રકૂઅ-૨) . 


અલ -બકરાહ 


૧ 
7 








_ પારા વૃ 
ઉ૦*% 2 4 
ઈઝડડકડડ હઝ 
“કકડકાડડડડડ [ડાડા 
૦૭ હડક 


હડક 2૦7 9(4 


ધ 8)012 
“4૦774.” . ક્ર “7127-42 ૮ કકે 
હડથા ઉ) શાજય 


જ 2 


જ 7 હક ્કઈડ્ક્ગ્ઝ 
114 ઉઇડ હડક 9% &હાહડીણ 

લે જ ૧૬૮ 9૮77? 
95 ઝઝ ક્ડડ# 


છી 464 હશ્કહી 
ઠ્ુશાહ%દઉર,ઉડાહડકા 


“77079797747 


છઊલ#ઝ,૭-૭18131પઝ “ઇડ 55૫ છી 
!#ઉઉઝહદઇઉ ડડ 


“ઉ દદડાઇઉ 





૨ ત્રિ ઝક [29 ૧ર; ન , ૦/27 
જેવી એક જ સૂરાહ બનાવી લાવા, અને અલ્લાહ ₹*22 0% કપ ક-2૩%૭ વશ ઝક 
ગારેને બોલાવે “૧ “ 79 0 1 279200 1 
[સવાયના તમારા મદદગારેોને બોલાવા જો તમે સાચા છઈડડ-૦૭ હ] ર્ર! 
હા તો. 
અંધકારમાં અથડાતા ફરે છે. 
૧૯. આ અંત:કરણના જડતા, મૂંગાપાય, બહેરાપાણુ, તેમજ અંધાપો છે. 


૨૦. 
જેક 


કુર 
છે. 


૨૨. કુરઆન-મજીદની સચ્ચાઈ ઉપર શકા કરનારાઓને આખું કુરઆન મજીદ તો શું 


ખઆંખો મીંચવાથી કે કાન ઢાંકવાથી આવનારી આકત ટળી નથી જતી. 
ઈસ્લામની પ્રગતિ અને સફળતામાં મુનાકિકો કદમ સાથે કદમ મીલાવી રહ્યા હોય છે અને જ્યારે 
રબાની આપવાનો સમય આવે ત્યારે તેમની આંખો ઉપર અંધકાર છવાઈ જાય છે અને તેઓ પાછા પડે 


* માત્ર એક 


સૂરાહ (પ્રકરણ) બનાવી લાવવાનો પડકાર આં હઝરત (સ.અ.સ.)એ કર્યો હતો જ આજ દિવસ સુધી 


૧૧ 


સરાહ ૨ 





સ ડન 


રપ. પરંતુ જો તમે એવું નહિ કરે। અને કદાપિ :- 


ષ્ટ 
અ 


કરી શકશો નહિ, તો તે અગ્નિથી પોતાને બચાવો જેનું 


ઈંધણ ઇનસાનોા અને 


[૨3 પત્થરો છે, (જે) કાકરો 


માટે તૈયાર કરવામાં આજો છે. 


૨૬. જ 


લોકો ઈમાન લાવી નેક કામો! કરે તેમને 


ખુશખબરી આપ કે તેમના માટે એવા બગીચાઓ છે 
જની તળે ઝરણાં વહેતા હશે, તેમાના કળોમાંથી કંઈ 
તેમને આપવામાં આવશે તો તેઓ કહેશે “આ તો અમને 
પહેલાં પણ આપવામાં આવ્યું હતું તેવું જ છે.' અને 
બીજી ભળતી વસ્તુઓ તેમની સામે લાવવામાં આવશે. 
અને સાથે તેમના પવિત્ર સાથી” હશે અને ત્યાંજ 
તેઓ સદા રહેશે. 

ર૭. (બેશક) એક જતુથી પણ તુચ્છ (વસ્તુ)નું 
ઉદાહરણ આપવામાં અલ્લાહને જ્ઞાભ નથી. જે લોકો 
ઈમાન લાવ્યા છે (તેઆ) જાણે છે કે આ સત્ય તેમના 
પાલનહાર તરકથી આવ્યું છે, અને કાકરોા કહે છે 


“આવા ઉદાહરણા આપવાથી અલ્લાહનો ઉદ્દેશ શું 


ડુ 


હશે? (આ કુરઆન દ્રારા) તે અનેક લોકોને 


રેટ 
ગુમરાહ 
અને તે કોઈ 


ઠરાવે છે અને અનેકને હિદાયત આપે છે, 
ને ગુમરાહ નથી ઠરાવતોા સિવાય તેને, જે 


નાકરમાન છે. 
ર૮. જે અલ્લાહ સાથે પાક્કા કરારો કયી પછી 


તોડી નાખે 
આપ્યો હોય 
અશાંતિ કેલ 
છે. 





છે અને જેને જોડવાનો અલ્લાહે આદેશ 
તેને તેઆ કાપી નાખે છે, અને ધરતી પર 


ડ્‌ નડ 


વ છે, તે લોકો જ નુકસાન ભાગવનારા 


અલ- બકરાળ 





કઠ કાવ કડ ડડ હ 

૦૭૭5 ડુડા ડી 
હ્રડન્ઈડ્ડડા 4 હઞીંડ 
હ્2 ઇપ ઈવ (1 દ હ ઝટ 


7224-2૮ 


2“-બ ૪8૭4 ઉ 5 
ક જડદઇઉડ ગઈ ઉડ: હી 
૦૭૯૦૭ 

દત ૬.5૬5 ૬૯૯/ઝયહ્ઝ 016] 
ઝડ ડીઇ(ઇઇ 


ન 7 શ મટ # 79 “/#₹€» _વ“/ 
012016 ઈડા ડીઇ વિઝિટ 


514૬ 2 496 36419. 


બ્ત્‌ડ 972 2 
ન ચેન પો 


જ હ કઇ ં હું 


કાયમ છે અને કયામત સુધી પણ કાયમ રહેશે. કોઈની મગદુર નથી કે તે પડકારને ઝીલી લે. 


ર૩. 'પ્રતિમાપૂજકો' ઈન્સાન હોવા છતાં પત્થર જેવા જડ વસ્તુની ઉપાસનાના ઉપદેશક હોવાથી” 


પોતાના ઉપાસ્યો જેવા જ પત્થર ગણાય છે. જેથી ઉપાસ્યો અને ઉપાસકો સૈ અગ્નિનું ઈધણ બનશે. 

ર૪. દુન્યવી જીવનમાં વફાદાર સાથી એક આશીવાદ ગણાય છે, તેવું જ સુખ સદાચારીઓ પોતાના 
સાર્થીઆ સાથે જન્નતમાં ભોગવશે. જો કે દુનિયાની તથા જન્નતની ને'મતો વચ્ચે સમાનતા નહિ હોય. 
અને મોમિનાને મળનાર તેમના સદાચારોનો બદલો કયા પદાર્થનો બનેલો હશે તેનો અંદાજ લેવો કઠિન 
છે. આખેરતનું જીવન માનસિક અથવા આત્મિક અવસ્થા પૂરતું જ મર્યીદિત નથી. સ્વપ્નમાં માણેલે 


આનંદ જગતાના આનંદથી આછો નથી હોતે. 


તરબોડ હશે. 


૧૨ 


માોમિનાોના સત્કમાીના બદલે! બેશક દિવ્ય આનંદથી 


“૪” 


પારો ૧ 








# જ ન... ન 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 


૨૯. તમે અલ્લાહને ઈન્કાર કેવી રીતે કરી શકો - ર દદી ઊત્મ શરુ ડા ન હ 
છે? જ્યારે તમે નિજીવ* હતા, તેણે તમને જીવન ટ ી 
આપ્યું અને તે'જ તમને મૃત્યુ આપશે અને કરી તમને ઉઈક્ચ્સ્ઝંડ્ડ 1% ૬ 
સજીવન“) કરશે. અને અંતમાં તમને તેની જ તરક 
પાછા લઈ જવામાં આવશે. ઇ 

૩૦. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા લાભા માટે ૯ 9 ઉ 70 £. 272 
ધરતીમાં સઘળું ઉત્પન્ન કર્યું; કરી આકાશ તરક મીટ કહડછાંહઉ છટ ઝટ 


ક શ #?275ક 1૬1: 9/79 157ન ૭2 
માંડો, ર ટને સાત ખામી રહિત આસમાનો . કડટુ્ન્હ-ડઈછડલિ1ઠક 
સર્જ્યા; બેશક તે સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન રાખે છે દ/૦7 


તિ 46 પાર 
(રકૂઅ-૩). , નત 
૩૧. અને જ્યારે તારા પરવરદિગારે કરિશ્તાઆને ડ5 2૧ 2૨ “(ત 
ક જ નન? ક 
કહ્યું, કે હું ધરતી ઉપર એક ખલિકો નીમવાનો છું, 


““_ " * &” «* “હ “. “4 જ ** 8 %£ 97079. 7721 

તેમણે પૂછ્યું શું તું એવાને નીમવાના છો જ તેમાં છી હૉ? દિ ન જવ જા 

ફિસાદ મચાવશે અને ખનખરાબી કરશે? જ્યારે અમે : % 74:₹ 7«ક”7 ? ૮ કે પત 

૨ હ ે દ ક 

તો તારી તા'રીક અને તારી પવિત્રતાની સ્તુતિમાં 469૪ દ્ઝે2ટ દ્ર્ન્કટદહ હક 

[નિમગ્ન રહીએ છીએ.' અલ્લાહે કરમાવ્યું “હું (તેના ર 2 
“% જ ન * “ જ ૬૨૦૯ - 

(વિશે) જે જાણુ છું તે તમે નથો જાણતા. 


ર૫. અહંકારના આંધળાઓને અલ્લાહ હમેશાં અબળેમાર્ગે ભટકતાં છોડી દેશે. 

ર૬. માટીની નિર્જીવ આકૃતિમાં અલ્લાહે પ્રાણસંચાર કર્યે. 

ર૭. 'સજીવન' કરવાનો અર્થ છે કે અલ્લાહ જડવત્તિવાળા ઈન્સાનોામાં ચેતના, માનસિક વિકાસ, 
સંવેદના, વિવેકબુદ્ધિ, ઈલ્મ, દાનેશમંદી અને રૂહાની જાગૃતિનો સંચાર કરે છે. આ શરીરના મૃત થવાથી 
રૂહના પણ અંત નથી આવી જતો અને જો આવી જતો હોત તો ઈન્સાનને પેદા કરવામાં અલ્લાહના હેતુ 
વિશે ઘણી ગુંચવણેો ઊભી થાત. અલ્લાહે ઈન્સાનને એક અમર રૂહાની જીવન પ્રામ કરવા માટે પેદા કયી 


છે જને મેળવવાનો પરિશ્રમ કરવાની અલ્લાહે ઇન્સાન ઉપર ગંભોર કરજ નાખી છે છે. 


૨૮. આ આંકડાને સંખ્યા સાથે સંબંધ નથી. ગ્રહાનું સર્જન માનવ જીવનના કલ્યાણ માટે જ કરવામાં 
આવ્યું છે. 

ર૯. કરિશ્તાઓની ગ્રહણશકિત મયીદિત રાખવામાં આવી છે. ભવિષ્યમાં ઈન્સાન શું કરશે અને કયા 
પદે પહેંચશે તેનું જ્ઞાન તો માત્ર અલ્લાહને જ હતું . 

આજથી આશરે ૬૦૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા હઝરત આદમ(અ) ધરતી પર પહેલા માનવ હોવાની 
માન્યતા પ્રચલિત છે જે માન્યતાને કુરઆને મજીદનેો ટેકો નથી. હકીકતમાં આ દુનિયા કે પૃથ્વી અનેક યુગો 
તથા અનેક સાર્જાનક કાળચક્રેમાંથી પસાર થઈ ચુકી છે અને આ આદમ (અ) યુગ યુગાંતરનો વિકાસમય 
ક્રમની એક અગત્યની કડી હતા, ન કે પ્રથમ માનવ સર્જન. દુનિયામાં અસંખ્ય સંસ્કૃતિઆનોા ઉદ્ભવ 
થયો અને વિનાશ થયો, અસંખ્ય જાતિઓએ સત્તાઓ ભોગવી, જેવી રીતે તેમનો ઉદય થયો તેવી જ રીતે 
તે અદ્રષ્ય થવા પામી. હૃઝરત ઈબને અરબી (ર)એ કતૂહાત વો.॥ ૫.૬૦૭માં લખ્યું છે કે તેઆ સ્વપ્નમાં 
કા'બાનો તવાક કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક માનવ પ્રાણી ઉપસ્થિત થયો જે ઈન્સાનનો પુરોગામી હોવાના 
દાવા કરતો હતો. ઈબને અરબીએ તેને પૂછ્યું “તને મરણ પામે કેટલે! સમય થયોર?' તેણે કહ્યાં, “૪૦ હઝાર 

૧૩ 


નભ 


સૂરાહ ર૨ અલ -બકરાહ પારે ૧ 
સ કકકડડડ૦ડઝ૦૦૦૦૦ દ ડઝ 


૩૨. પછી તેણે આદમને સર્વ નામો શિખવ્યાં અને ધજા (72%772રદ8 દ 
ન ડડ -“-- ર ટ રકા જ નલ 99. ૪7 
તે (નામનાં વસ્તુઓ) તેણે ફરિશ્તાઆ સામે ધરી ઈ્ન્ભ્છ્ક્ક હુઈ? 3 ક્ન્‍્ક 
પૂછયું 'મને આ વસ્તુઓના ન વો જો તમે ૮21 1.૨? ટ: કક. ટર્ન, 927 1૮7 
મ છયું તુઃ ।મ બતાવા જો તમે (ીહ%૩ છ-૪ ૭ હ! હકક ઠકડ હહ 


બ 


ખરા છો તો.” 


સ ન «4: ફઇ 771714 
૩૩. તેમણે અરજ કરી “પવિત્ર છે તું! (અમને) હડહડાલઇઇગઇતાં,4 હડ-»6 


જ કંઈ તેં શીખવ્યું છે તેનાથી વધુ અમને જ્ઞાન 9/7 #*127 

પ જ, છ ટા 
નથીં, ખરેખર, તુ જ સવેજ્ઞ છે, હિકમતવાળો ફુ પિ 
છે.” 





વષ.' તેમણે કહ્યાં પરંતુ આ ગાળો હ.આદમ અને આપણી વચ્ચેના ગાળાથી કયાંક લાંબો જણાય છે.” 
જવાબમાં તેણે કહ્યાં, “કયા આદમની તમે વાત કરી રહ્યા છો? જે તમને નજીક છે તે, કે બીજે?” ત્યારે 
ઈબને અરબાંને એકાએક આંહઝરત (સ.અ.સ.)નું કથન યાદ આવ્યું કે અલ્લાહે આછામાં આછા એક 
લાખ આદમ પેદા કર્યી છે અને આ મારે। પુરોગામી હોવાના દાવેદાર તેઆમાંના એક આદમ હશે! 

બીજ, આ આયતમાં “ખલિકા'નેો સ્પષ્ટ શબ્દ વપરાયો છે. જેનો અર્થ નબી, ઈમામ, રાહનુમા 
ઉત્તરાધિકારી, આગેવાન વગેરે થાય છે. જો અલ્લાહની મખલુક ધરતીમાં મોજદ હતી જ નહિ તો 
અલ્લાહને તે ખલિકાને ધરતીમાં કોની રાહનુમાઈ માટે નીમવું પડયું હશે? 

ત્રીજ, ગએબનો જાણનારે। તો અલ્લાહ જ છે તે। કરિશ્તાઆએ ઈન્સાનને જોયા વગર કયા જ્ઞાનના 
આધારે અલ્લાહને કહ્યાં હતું કે શું તું એવાને ખલીકો। બનાવીશ જે ધરતીમાં કિસાદ મચાવી ખૂનખરાબી 
કરશે? 

ચેો।થ , આ આયતમાં “કિલ અર્દ' શબ્દનો ઉલ્લેખ છે જેના અર્થ “ધરતીમાં' થાય છે. જેનાથી સાબિત 


ઝં 
કહુ ૨ 


થાય છે કે આ ઘટના પૃથ્વીથી દૂર કોઈ અન્ય સ્થળે બનવા નથી પામી. અને કુરઆનમાં કોઈ જ્ગ્યાએ 
જન્નતને। શબ્દ નથી વપરાયો. હઝરત આદમ (અ)ની નીમણેક ધરતી ઉપર જ થવા પામી છે. જે સ્થળ 
ઈરાકમાં હતું; જ્યાંનો બદકાર કોમથી દૂર એકાંતમાં શુદ્ધ અને પવિત્ર વાતાવરણમાં ચાલ્યા જવા માટે 
અલ્લાહે હઝરત આદમ (અ)ને હુકમ આપ્યો હતો. ન કે તેમને બાગે બેહિશ્તમાંથી બહાર કાઢયો હતો. 

પાંચમું, એતિહાસિક સંશોધનથી અમેરિકાના રેડ ઈન્ડિયન ઈન્કાસ સંસ્કૃતી ૨૫૦૦૦ વષ જુની 
હોવાની સાબિત થઈ છે, અને ડાઈનાસોાર નામના એતિહાસિક પ્રાણીઓના હાડકાંઓ (ફ્રોસાઈલ્સ) લાખો 
વષ જના સાબિત થયા છે. આપણે વગર વિચારે જો હઝરત આદમ (અ)ને પહેલા નબી અથવા 
રસૂલ નહિ પણ પહેલા ઈન્સાન માની લઈએ તો। પચીસ હઝાર વષે પહેલાં થઈ ગયેલી આ “ઈન્કા'ની રેડ 
ઈન્ડિયનની એતિહાસિક કોમને અલ્લાહની કઈ મખ્લૂક ગણશું? શું તેઆ ઈન્સાન સિવાય કોઈ બીજી 
મખ્લૂક હશે? 

૩૦. અલ્લાહે આદમ (અ)ને દિવ્ય જ્ઞાન અર્પણ કયું જેની સહાયતા વડે ઈન્સાનની વિવેકબુદ્ધિના 
વિકાસ થયો અને ઈન્સાનને સારા- નરસાનું ભાન થયું જેથી સદાચારો કરી ઈન્સાન પોતાના 
સજનહારની નઝદીકી પ્રામ કરી અને પોતાના પાલનહારની શરણમાં આવ્યો. પરંતુ કરિશ્તાઆને અલ્લાહે 
આજ્ઞાની મયીદાથી બહારની વિવેકશિકત નથી આપી જેથી તેમને પોતાનાં મયીદિત શકિતઆનું ભાન 
થયું. 


૧૪ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 


૩૪. (અલ્લાહે) કરમાવ્ું, “હે આદમ, તું માન, તાકતા 
જિ ઝં 


(કરિશ્તાઓને) તે તેમના નામ બતાવ, અને તેણે સ 
ધડ દ કી 117 દિ ળવ 
નામ તેમને જણાવ્યા ત્યારે અલ્લાહે કરમાવ્યું, “મે ઈડા કઝા 





તમને નહેતું કહ્યું કે હું આકાશે તથા પૃથ્વીના (સર્વ) ૦25: 95૪% શ 
ભેદાને જાણુ છું, અને જે કંઈ તમે જાહેર કરે છે બડા ૭૬9૫૩ 
અને જે છુપાવો છો તેને પણ હું જાણે છું ?' 
૩૫. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે -42/77272.,227 227 
“હ ન ક દ્ધ 
કરિશ્તાઆને આજ્ઞા આપી કે આદમની તાબેદારી ઈઝ 1505૬5 શ્%કફાકઝડદાકડડ 


પ ૩૧ ૯ તાં 
કરો. તેમણે આજ્ઞાપાલન કર્યું. સિવાય પ ટન હ. જી 
ઈ પ સે 5૨.) ણે જ. - ક ક ૯ “ડ્‌ 0૯ 15 » હે 

બ્લીસે ' ઈન્કાર કયી, તેણે અભિમાન ક્યું" અને ઈ ર 

કર્‌ હ 9 9 7૮7-972 12 
તે નાફરમાનોમાંનો હતે।. હઝ, દ ઝા ૦5 દાઈ, 
૩૬. અને અમે કહ્યાં, “હે આદમ, તું અને તારી #.%#ર૦ #જીર્લ#દડ 2:17 


ન 4 કક કફ 
પત્ની જન્નતમાં રહો, અને જ્યાંથી પણ ચાહો ઇડ છૂ, ઇપ 





૩૧. પછી અલ્લાહ હઝરત આદમ(અ) ને પયગમ્બરી અતા કરમાવીં અને ફારશ્તાઓને તેમની 
ખિદમત બજાવી લાવવાની આજ્ઞા આપી જે અલ્લાહના હુકમની તા'મીલમાં કરિશ્તાઆએ અલ્લાહને 
સિજદો કર્યો. કુરઆન મજીદના સ્થાપિત સિદ્ધાંતથી અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને સિજદો કરવા હરામ 
છે. માટે અહિ સિજદાને। ભાવાર્થ ઈન્સાનની સેવાનો અને તેને સહકાર આપવાને થાય છે. 

૩૨. ઈબ્લીસ કરિશ્તો ન હતો કારણ કે ફરિશ્તાઆમાં નાકરમાનીના અવગુણ નથી અને તેમનામાં 
સારા-નરસાનો વિવેક કરવાની શકિત પણ નથી હોતી. ઈબ્લીસ શબ્દના ઘણા અર્થી નીકળે છે. (૧) 
ભલાઈ કે ગુણનું ઘટવું, (૨) અલ્લાહની કૃપાઓઆથી નિરાશા (૩) ચંચળતા, મુંઝવણેા વગેરે અવગુણો. 

સાધારણ રીતે ઈબ્લીસને શયતાન સાથે સરખાવવામાં આવે છે જ્યારે આ બને પ્રકૃતિઓઆ વિભિન્ન છે. 
(૧) ઈબ્લીસ કરિશ્તો તો નથી જ કારણ કે કરિશ્તો અલ્લાહના આજ્ઞાકિત હોય છે. તેનામાં અલ્લાહની 
નાકરમાની કરવાની શકિત નથી હોતી. કુરઆન મજીદમાં શયતાન તથા ઈબ્લીસની ભમિકા વિભિન્ન 
રૂપામાં જોવામાં આવે છે. હઝરત આદમ (અ) ની સેવા કરવાનો ઈન્કાર કરનારને ઈબ્લીસ તરીકે 
વણવામાં આજો છે અને હઝરત આદમ (અ)ને છેતરનારને શયતાન તરીકે વર્ણવામાં આવ્યો છે. કુરઆન 
મજીદમાં લગભગ દસ જ્ગ્યાએ આ વિશિષ્ઠતા જાળવવામાં આવી છે. જખ સુ. ૨/૩૫-૩૭, ૭/ 
૧૨,૨૧, ૧૫/૩૨. ૧૭/૬૨, ૧૮/૫૧, ૨૦/૧૧૭,૧૨૧. ૩૮/૭૫ જેનાથી સાબિત થાય છે કે 
ઈબ્લીસ અને શયતાન એક જ વસ્તુ નથી. જેણે હઝરત આદમ (અ)ને છેતયી હતા તે તેમના જ વર્ગને 
એક સભ્ય હતો. કુરઆન મજીદના વર્ણન પ્રમાણે ઈબ્લીસ એક અદભૂત સર્જન છે, જે કરિશ્તાઓઆથી જદુ 
છે અને તે આજ્ઞા ન માનવાની કે નાફરમાની કરવાની શકિત ધરાવે છે. 

૩૩. “જન્નાહ'નો અર્થ 'બગીચો' થાય છે જેનો સંબંધ આકાશનાં કોઈ ખાસ મથક કે જગ્યા સાથે 
નથી. તે માત્ર કળા તથા પુષ્પોથી અને લીલોતરીથી ભરચક કોઈપણ બગીચા જેવા સ્થાનનું વર્ણન છે જ્યાં 
હઝરત આદમ (અ) રહેતા હતા અને આ પહેલાંની આયત ને.૩૧માં “ધરતી ઉપર'ને। સ્પષ્ટ નિર્દેશ 
કરવામાં આજો છે જેથી તે કોઈબીજી જ્ગ્યા હશે તેવું વિચારવું ઉચિત નથી. વધુમાં જન્નત તો એવું 
સ્થાન છે જેમાં એકવાર પ્રવેશ મેળવનાર ઈન્સાનને ત્યાંથી કરી કાઢો મૂકવામાં નથી આવતો (સૂ.૧૫ 


૧૫ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 





ખાઓ પરંતુ આ વૃક્ષ ” પાસે જશો નહિ, નહિતર જા 16% દ 
તમે ઝાલિમાોમાંના થઈ જશે. 
ન - (૩૫ - 0 5» . (૮% જ 727 7% 
૩૭. પરંતુ શયતાને બન્નેને સીધા માર્ગેથી ના ઇજ 1 


લપસાવ્યા અને તેઓ જ્યાં (પવિત્ર વાતાવરણમાં) હ કઇ 
થી તેમને સ ણી 5 963% | પિંડ 
હતા ત્યાથાં તેમને કઢાવ્યા અને અમે કહ્યાં અહીંથી હટે 


ચાલ્યા જાઓ; તમે એક બીજાના દુશ્મન છો, અને હ ઈ 0/77 ૮9૮૮ પા 
તમારા માટે પૃથ્વી **) પર મુકર્રર સમયનું રહેઠાણ દ દ 


અને નિવીહના સાધનો છે 


૩૮. પછી આદમે પોતાના પરવરદિગાર પાસેથી 7? 6૬ દઇ હરિડિડ જવના ર 
(ઈબાદતના) શબ્દો શિખ્યા. તે અનુસાર તેણે ઈબાદત 
કરી પરિણામે અલ્લાહે તેની તરક કૃપાદ્રષ્ટિ કરી, જ્કક્કાહ 


બેશક, અલ્લાહ દરગુઝર કરનાર અને દયાવંત છે. 
૩૯. અમે કહ્યાં “તમે બધા અહીંથી ચાલ્યા જાઓ, ક ફં કાકા 
અને અમારા તરકથી આવનારી હિદાયત ને જે લોકો નડ પી વ 
“% ૧5 ન ન ન 4 / -” દ્વ 9#ન્‌ 
અનુસરશે, તેમના ઉપર કોઈ ભય નહિ આવે ન તો ઉ૭94# ડઝ છપ હટ ૭૭ 
તેઆ દ:ખી થશે. 
કા નિ ક “ડ્‌ “ દ£1[% ક 7*ર હ 
૪૦. પરંતુ જે લોકો ઈન્કાર કરશે અને અમારી છા હડક હ, 1૪.01% 5 ઈ“%5 


આયતોને ખોટી ઠરાવશે તેઆ અવશ્ય આગમાં ડે ૫૭5 
રહેનારા છે અને તેમાંજ રહેશે (રુકૂઅ-૪) કા 


આયત ૩૬૯) જે જન્નતનેો ઉલ્લેખ હઝરત આદમ(અ)ના બારામાં છે તે જગ્યા કા 
(પ્રાચીન અસીરીયામાં) “ગાડન ઓક ઈડન'ના નામે પ્રખ્યાત છે 

૩૪. જેના કળ ખાવાથી નગ્નતાનું ભાન થાય તેવા વૃક્ષા દુનિયામાં કોઈપણ જ્ગ્યાએ ઉગતા જણાયા 
નથી. બલ્કે કુરઆને મજીદ તેમજ બાઈબલથી આ વૃક્ષનો અલંકારિક ભાવાર્થ કંઈ જુદો જ નીકળે છે. 
અરબી ભાષામાં 'શજરાહ તૈય્યબાહ' “શુદ્ધ વૃક્ષ', “શજરાહ ખબીસા' “નઠારૂં વક્ષ' તેમજ "શજરાહ'ને 
અર્થ કિસાદ ઝઘડો વગેરે પણ થાય છે. (સૂરા.અ. ૧૪/૨૫ અને ૨૭) આ પુરાવાઓના આધારે સ્પષ્ટ 
થાય છે કે હઝરત આદમ(અ)ને કંકાસ, દુર્ગણેા કે દુષ્ટ લોકોના વંશજેથી દૂર રહેવાની આજ્ઞા આપવામાં 
આવી હતી. 

૩૫. હઝરત આદમ (અ) તથા હઝરત હવાને ભોાળવીને શાંતિમય વાતાવરણમાંથી કાઢનાર 
“ઈબ્લીસ' ન હતો જેણે હઝરત આદમ(અ)ની સેવા ન કરવાને કે તાબેદારી ન કરવાને પહેલાં ઈન્કાર 
કયી હતો, બલ્કે તે શયતાન હતો જેણે હઝરત આદમ (અ)ને છેતરયી હતા. આ શયતાનની ભૂમિકા 
ભજવનાર હઝરત આદમ (અ)ની કોમની એક જ્યકિત હતી જે તેમની દુશ્મન હતી. આ માન્યતાને 
સૂરાહ. ૧૭ આયત ૬૬નો ટેકો છે. અહીં સ્પષ્ટ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ઈબ્લીસ હઝરત 
આદમ(અ)ને પ્રેરણા આપવાની શકિત નથી ધરાવતે।. ઈબ્લીસ તો એક અધમ શકિત છે જે જીન સાથે 
સંબંધ રાખે છે. 

શયતાન એક દુષ્ટ અને હાનિકારક હસ્તી અથવા બદરૂહ કે માનવપ્રાણી અથવા હિસકપ્રાણી, રોગચાળો, 
ઉપદ્રવ કે ફિસાદ કરનારા દુષ્ટ બળા, સત્યના દુશ્મનો છે. 

૧૬ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 


“હ ૩૭૩૭). 2 જનન» 


ી ર ક્‌ નડ ક ક ન ધ કક 
૪૧. હે બની ઈસરાઈલ, - મારા ઉપકારોને કઉ65ડટ”4 હ-કછીક્* 19155165 
યાદ કરો જે મેં તમારા ઉપર કયાં હતા, અને તમારા 


9%/9/ 7(૮ 7... 9, દ, 9» કિ 
કરારોને પૂરા કરો તો હું તમને આપેલા મારા જ હાઈવબિ$ ષક હ્બ્ર્ક્યૃ 5591 
વચનોને” ? પૂરા કરીશ અને તમે મારાથી ડરતા રહો. 


૪૨. જે કુરઆન મેં ઊતાયું છે તેમાં ઈમાન લાવો. કકક નાન ધિ જ 


૫ 


અને તમારી પાસે જે (પહેલાનું) મોાજદ છે તેને (આ) 25-૬૯ ૦૮ જૂ સતા ફુ 7૮ 
પરિપૂર્ણ ” 9) કરે છે અને તેનો ઈન્કાર કરવામાં પહેલ હક કહ: ક4£59૩૬ઝટ5વ૭ 


કસ” 
ન કરો, અને મારી આયતોને નજીવી કિમતના દ 
બદલામાં ન વેચી નાખા, અને મારી પનાહમાં આવી 
જાઓ. જિન ર હાડ હ 95૭5: કુ 
૪૩. અને સત્યને અસત્ય સાથે ન ભેળવો, ન તો મ 
"“% (૪૦) ઈને ન 6ળછ 
સત્યને જાણી જોઇને છુપાવો. 


૪૪. અને નમાઝને કાયમ કરે! અને ઝકાત અદા ન 79-77 
જૂ “૧ જિ ક સફ શૂ ક ] 1 કે | ક ૬૪.5)1,315 
કરો અને (મારી બંદગીમાં) જકનારાઓ સાથે જકે. ઊડ ઝા 


૪૫. તમે બીજાને તો સારી શિખામણ આપો છો 92૮: કલા 55 નહ ક છી 
અને પોતાને વિસારે પાડો છો, જોકે તમે કિતાબ “?.*ડ૪*૦ ૮55 
(તૌરાત) વાંચનારા છો? શું તો પણ સમજદારીથી %૭%ઝ ઝેડ હ 
કામ નહિ લોર 

૪૬. અને સબ્રથી નમાઝ” દ્રારા (અલ્લાહ 429૪ ઉ શકા ઝડ 
પાસેથી) મદદ ચાહા ખરેખર આ સાધના નમ્ર બંદા પ 
સિવાય બીજા માટે બહુજ કઠિન છે. “_ જળબ્ક્ડ્ 





૩૬. કુરઆને મજીદમાં કોઈ એવા દાખલે। જોવા નથી મળતો જેનાથી પુરવાર થતું હોય કે 
આસમાનોમાં ક્યા પણ જન્નત અસ્તિત્ત્વમાં હોય અને જેમાં આ પાથિવ શરીર સાથે જઈને રહેવું શકય 
હોય. આ આયતમાં ઈન્સાનનું આ જીવન પર્યત પૃથ્વી ઉપર જ રહેવું નિર્માણ થયેલું છે અને હઝરત ઈસા 
(અ) જે જીવી જ રહ્યા હોય તો આ સિદ્ધાંતના આધારે તેમનું આ પૃથ્વી સિવાય બીજે કયાં આસમાનમાં 
જીવતા રહેવું સંભવિત નથી. . 

૩૭. હઝરત ઈસહાક (અ)ના પુત્ર હઝરત યાઅકૂબ (અ)નું બીજે નામ ઈસરાઈલ પણ છે જેથી 
તેમની સંતાન તથા તેમના વંશજો 'બની ઈસરાઈલ' અર્થીત ઈસરાઈલના સંતાન કે ઔલાદ તરીકે 
પ્રખ્યાત છે. 

૩૮. આ આયતમાં 'વચન'નોા અર્થ અલ્લાહની ને'મતો છે, અને તે ને'મતોમાં રસૂલોનો ઉદભવ 
અ્થીત નબુવ્વત પણ શામિલ છે. પરંતુ યહૂદીઓના અલ્લાહ સાથે કરેલા કરારોનો ભંગ કરવાના પરિણામે 
અલ્લાહે તેમનામાંથી નબુવ્વતને હટાવી તે તેમના પિતરાઈ ભાઈઓ બની ઈસમાઈલમાં કાયમ કરી. 

૩૯. કુરઆને મજીદ કરા અલ્લાહે પહેલાંની તમામ કિતાબોાની સચ્ચાઈ અને તે કિતાબોાના દિવ્ય 
ઉદ્ભવસ્થાનને પૂરવાર કર્યો છે અને તે કિતાબોમાં આલેખાએલી તમામ આગાહીઆનું સમર્થન કર્યું છે. 
પરંતુ સમયના વહેણ સાથે તે કિતાબોમાં સંજોગોવશાત કેરબદલ કરવામાં આવતા રહ્યા જેના પરિણામે 
ઘણા ગોટાળા થવા પામ્યા હતા. 


૧૭ 





સૂરાહ ર અલ-બકરાહ * પારો ૧ 
૭. (સિવાય તેમના માટે) જે પૂરા યકૌનથી ક 474 
ઝે. સ“... ી શિ 716 છ છછ 

સમજે છે કે તેમના પરવરદિગાર સાથે તેમના મેળાપ 2% ૧] ઈ બ્ કશક ઈવ 

થવાનો જ છે અને અંતે તેમને તેની ૬/92 ! 
૪ છે અને અંતે તેમને તેની તરક પાછું ૦૦ 


કરવાનં છે. 


ને 


(રકૂઅ-૫) 

૪૮. હે બની ઈઝરાઈલ, મારા તે ઉપકારોને યાદ 
કરો જે મેં તમારા ઉપર કર્યા હતા, અને મેં તમને 
તમામ કોમો। ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી હતી. 

૪૯. અને તે દિવસથી સાવધ રહો જ્યારે એક 
જીવ બીજા જીવને કામ લાગશે નહિ, ન તો! કોઈની 
ભલામણ સ્વીકારવામાં આવશે; અને ન તો 
જામૌીનીગીરીનાો દંડ સ્વીકારાશે; ન તેો તેમને 
(બીજાની) મદદ મળી શકશે, 

૫૦. અને (યાદ કરે) જ્યારે અમે તમને 
કિરઆનની કોમરથી બચાવ્યા હતા જે તમને 
દુ:ખદાયક યાતનાઓ આપતા હતા, 


“ ક. 


અને તમારા 
પુત્રાને કતલ કરતા હતા અને તમારી સ્ત્રીઓને રાખી 
લેતા હતા; અને તેમાં તમારા ઉપર તમારા પાલનહાર 
તરકથી એક ભવ્ય કસોટી હતી. 

૫૧. અને (તે સમયને યાદ કરે) જ્યારે અમે 
સમૂદ્રને વચ્ચેથી ચૌયી અને તમને (માર્ગ આપી) 
છુટકારો અપાવ્યો ક. તમારા દેખતા કિરઓનની 
કોમને  ડૂબાવાં દીધી. ' 





શન દાઈ 


6૯ ક છા 7-79. કકઝત 9 કડક ૭9 
, ઝે પ ૯૩૦ »૯#૦-૯ 


5 ભી “7 2 દશ 


તત દ્ધ ન 


ઝુ 1 મકાઇ 
776-.7 2/2 74૬9. ”7 8 
ઝેડ પ્નકડાદઈપઝડએે 


કાઇ 

ઝક ઉઇકડઝ#હક્ડ5 
ઝો કડક ધાડઝકઝ 
જાકકઇહ્ટદજ 

ક્વ ઇાઇઇક% કડ 
૦૮55956 


કજઝવનટ૮ન) -સયનઝઝ- ૧% _-ધસલતઇનઝ.૦૦૦૯-ડ૦૦-- -* -અ૦૦ન સસરા. ૯ટા૦૪- -ન્‍તનન૦-સ% દ-બનાન્બા:--નઝઝળા,જ, 


૪૦. યહૂદીઓને પોતાના કિતાબોમાંની આંહઝરત (સ.અ.સ.)ના આગમન વિશેની આગાહીઓને ન 


છુપાવવાની ચેતવણી આપવામાં આવવી છે. 


૪૧. આ આયતમાં એક તરક યહૂદીઓને આં-હઝરત (સ.અ.સ.)નોા ઈન્કાર કરવામાં ઉતાવળા ન 
થવાની શિખામણ આપવામાં આવી છે ત્યારે બીજી તરક મોમિનાનું સબ્ર તથા ઈબાદત તરક ધ્યાન 


ખેંચવામાં આવ્યું છે. 


૪૨. મિસરની ગાદી ઉપર વંશપરંપરા સત્તા ભોગવી ગએલા રાજવીઓ કિરઓનના નામે આળખાતા 
હતા. હઝરત મૂસા (અ)નોા જન્મ આજ વંશના એક રાજા ફકરિરઓન રામસીસ બીજાના શાસનકાળમાં 
થયો હતો. અને તેના પુત્ર મેરેનાપ્તા બીજાના સમયમાં તેમને મિસર છોડી જવું પડયું હતું. 
રામસીસ બીજે 'ઝાલિમ કિરઓઆન' અને મેરેનાપ્તા બીજે “હાંકી કાઢનારા કિરઆન' તરીકે અને 
બને જદી જુદી ઉપમાર્થી પ્રખ્યાત હતા. કિરઓને ઈસરાઈલીઓ ઉપર અસહ્ય સિતમ ગુજાયી હતો અને 
તેમના ઉપર મરણતોલ મજરી કરજીયાત કરી હતી. તેમની નર સંતાનને તે મારી નાખતો અને તેમની 
સ્રીઓ (દૉકરરીઓ)ને રાખી લેતો હતો. એટલું જ નહિ, બલ્કે તેમની મદીનગીને। વિનાશ કરવાને। અને 


_ તેમના વંશવેલાને નષ્ટ કરવાના પ્રયોગે કરતો રહેતો. 


ના આયતમાં વર્ણવામાં આવેલી ઘટનાનો સંબંધ તે સમય સાથે છે જ્યારે અલ્લાહના હુકમ અનુસાર 


૧૮ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૧ 





પર. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે 7912827૧4૬૬ 7:.777 372₹?7૮૫ ૬૬ 

પ મ બડ ઝપટ ૧223692 પપ ઝક 

મૂસાને ચાલીસ રાત્રીઆના વાયદા કઢી હતો ત્યારે 

તેની ગેરહાજરીમાં તમે વાછરડાને મા'બ્‌દ છડમ્નીક 

બનાવી ઝાલિમ બની ગયા. ્‌ ્‌ 79૬૬.૬7! ૪“: ઇડ 
૫૩. છતાં અમે તમને ક્ષમા આપી કે કદાચ તમે છ૦ઝક્ડ ડડ ત્ર કલક 

આભારી બનો. _ ર ી . «9૯૬7૦ #દઉ૪ઇ૪$)4 
૫૪. અને (તે સમયને યાદ કરો) જ્યારે અમે છેછ» 4 #હાઉઈ4 ઝ્૮«»૦૯ 2 


1 .72/##4 


ટ 97 (9 
ઝં 2 શષ 2 


શક 
“* “ડડ 


હ (૪૫) ન્ષ 
મ્સાને કિતાબ (તોરાત) આપી અને તેને કુરકાન 
(સારાસારનું '“ જ્ઞાન) આપ્યું, કે તેની દ્રારા તમે : 
હિદાયત મેળવો. 


સ સાદ સ 





/% 


હઝરત મૂસા (અ) ઈસરાઈલીઆને મિસરમાંથી કાઢી કનાન નામના પ્રદેશમાં લઈ ગયા હતા. રાતના 
અંધકારમાં ઈસરાઈલી કોમની છુપી રીતે સ્થળાંતર કરી જવાની ખબર જ્યારે કિરઓનને મળી તો તેણે 
પોતાના રસાલા સાથે તેમનો પીછો કયી હતો અને રાતના સમયે સમુદ્રના પ્રચંડ મોજ્ઓઓમાં સપડાઈ 
ડૂબી મર્યી હતો. આ ઘટનાની ચમત્કારીક હકીકત અને કુદરતના મોઅજ્ઝાના અસલ સ્વરૂપને સમજવા 
માટે નીચે જણાવેલી વિગતોના બારીક નઝરથી અભ્યાસ કરવા બહુ જ જરૂરી છે. 

(૧) હઝરત મૂસા (અ)એ પાણીમાં લાઠીના પ્રહાર કર્યી હતો. કુરઆન મજીદના વર્ણન અને 
બાઈબલના વર્ણન પ્રમાણે હઝરત મ્્‌સા (અ)એ સમુદ્ર ભણી પોતાના હાથ લંબાવ્યા તે સમયે પાણીની 
ભરતી ઉતરી રહી હતી અને પાણી આછું પડતા ધરતી સુકાતી દેખાઈ રહી હતી ત્યારે અલ્લાહે હઝરત મૂસા 
(અ)ને ઉતાવળે સમુદ્ર આળંગી જવાના હુકમ આખ્યો હતો, જેથી તેઓ પોતાની કોમ સાથે સામે પાર 
ઊતરી ગયા હતા. 

(૨) પરંતુ જ્યારે કિરિઆનનો કાકલો કિનારે આવી પહેચ્યો ત્યારે કરી ભરતી ચડવાનો સમય હતો અને 
ઈસરાઈલીઓને પકડી પાડવાના ઉત્સાહમાં કુદરતના કેંસલા પ્રમાણે ભરતીના નિયમનું ભાન કિરઓનીઓ 
ગુમાવી બેઠાં અને તેમણે વગર વિચારે સમુદ્રમાં ઝૅપલાવ્યું અને ડૂબી મયી. 

(૩) રસાલાના વઝનદાર રથો જે હથિયારો તથા અન્ય સામાનથી ભરેલાં હતા તે સમુદ્રની ભીની 
માટીમાં ખંચી ગયાં અને અચાનક ભરતીની ઓટના દબાણમાં કસાઈ જતા પોતાના તમામ કાકલા સહિત 
કિરઓન ડૂબી ગયો. આ ઘટનામાં લાઠીના કટકાનું કોઈ મહત્વ ન હતું પરંતુ કુદરતના કાયમ કરેલા 
(નિયમની પકડમાં આવી જતા ઝાલિમ કિરઓનનું પતન અને હઝરત મૂસા (અ)ના હાથે 
ઈસરાઈલીઓની મુકિત નિમિત હતી અને તે અવશ્ય અલ્લાહના એક મો જેઝા હતો. 

૪૩. હઝરત મૂસા (અ) જદાઈઝમના સ્થાપક હતા. જેમણે મિરસમાંથી ઈસરાઈલીઓને કિરઓઆનના 
અત્યાચારોમાંથી ઉગારયી હતા. બાઈબલના કથન પ્રમાણે હઝરત મૂસા (અ) હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના 
૫૦૦ વષે બાદ અને હઝરત ઈસા ઈબને મરીયમથી ૧૪૦૦ વષે પહેલાં થઈ ગયાં હતાં. હઝરત મૂસા 
(અ) શરિયતી નબી હતા તેમના બાદ સર્વ ઈસરાઈલી નબીઓ વગર શરિયતના હતા. 

હઝરત મૂસા (અ)ને અલ્લાહે પ્રથમ ત્રીસ દિવસની મુદ્ત માટે ત્‌ર પર્વત ઉપર બોલાવ્યા હતા. 
બાદમાં તે મુદતમાં દસ- દિવસને! વધારે। કયી, હતો. 

૪૪. ઈસરાઈલીઆ મૂળમાં તૌહિદ (એકેશ્વ૨)ની માન્યતા ધરાવતા હતા પરંતુ માનવની સ્વભાવિક 
નબળાઈના કારણે રાજ્યકતીઓઆના રૌતરિવાજોની ઘેરી અસર પ્રજા પર પડયા વગર નથી રહેતી. 

૧૯ 








સૂરાહ ૨ અલ-બકરાહ _પારોા૧ 
૫૫. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે મૂસાએ “564ડ તી મ પ 
શિન કા ૦ છે ન “હ ન 272 
પોતાની કોમને કહ્યાં, 'હે મારા સાથીઓ, તમે ઈ ક 
“% 9 િડ "«. 27₹724 ૪572(7? *.. 74720 કક 
વાછરડાને (મા બ્‌દ) બનાવી પોતાના ઉપર ઝુલ્મ કયી ૭4 મ િન્વોડ ક. ઠં 5 હ વ્યહિ 


છે; માટે પોતાના પાલનહાર તરક રજ થાઓ અને ., ૮૬ 6 ક ઝી ૮: સ ના. 


પોતાના નકસોને?” કતલ કરો, તમારા પરવરદિગાર 22% ર 





પાસે તમારા માટે છે તે ઉત્તમ છે. તેણે તમારી ઉપર કની હશ 
રહૅેમની નઝર કરી. ખરેખર, તે વારંવાર રહેમ છ 
કરનારે! છે. 

૫૬. અને (યાદ કરે।) જ્યારે તમે મૂસાને કહ્યું, ૬/2: 2 પ ક દ 
હતું “હે મૂસા, અમે તારા ઉપર ઇમાન લાવશું નહિ કાડડ બટ જ 
જ્યાં સુધી અલ્લાહને અમે રૂબરૂ જોઈ ન લઈએ,” ૭5564૬5 વ જ 8 


ત્યારે વીજળીના કડાકાએ તમને ઘેરી લીધા અને તમે 
જોતા જ રહી ગયા! 
# ૭602.44 ક દ ૮ 9.2૫ 
૫૭. પછી તમારું મૃત્યુ” ” તીપજ્તાં અમે તમને ૭૭૭55; નક હ ઇકડડ4ડુ 
કરી સજીવન કર્યા કે કદાચ તમે આભારી બને. 
૫૮. અને અમે તમારા ઉપર વાદળાનેો છાંયડો વિલા વાવતા છા ણ(ડ 
કયી અને મન્ના તથા સલ્વા ઉતારી કહ્યાં, ખાઓ, ન ન ર 
હી ૦ ણ. ૧ જ 2 ધ 9 જ 
આ પવિત્ર વસ્તુઓમાંથી જે અમે તમને પૂરી પાડી છ કુ ઇડ#ઝા, ઠડા 
છે.' તેમણે અમને કોઈ હાનિ નથી કરી પરંતુ સ્વયં ઉ ટડ ડક 
પોતાને જ હાનિ કરી રહ્યા હતા. ત્ત્લ્ન્ડ કઈ 
છ " "% "% “ડ્‌ " “જ ી હ જ 72 7274 “2:79 કે 
પ૯. અને (તે સમયને યાદ કરા) જ્યારે અમે ! ન્ડ ઉ ધી 515)65) 
કહ્યાં, આ વસ્તીમાં દાખલ થાઓ અને તેમાં જ્યાંથી ' ન ન ક 
ન ક ક ય ક 2ટુ7 #4.7 -૮7 (1451૨444 
ચાહા છૂટથી ખાઓ; અને પ્રવેશદ્રારોમાંથી (નમ્રતાથી) . ત32-19» 8 પ૭ “1 %ડ.21 2 પદ 
નમન કરતા દાખલ થજે, અને '(હે અમારા રબ), 99 #9,૮775%) 2 
“% 9 “હ નડ ય “ છે ઈઝશ્યૉપ્ મ 04 
અમને માક કર સ કહેતા જજો. અમે તમારા ક 
ગુનાહો માક કરશું ““” અને ભલાઈ કરનારાઓને ઘણે 


વધારીને આપશું . 








ઈસરાઈલીએ બહુજ લાંબા સમય સુધી ફિરએઔનની ગુલામીમાં રહેલા હોવાથી તેમના રોજીદાજી વનમાં 
પ્રતિમાપૂજન તેમજ વાછરડા પૂજનની પ્રથા ઘુસી જવા પામી હતી. 

૪પ. તૂર પર્વત ઉપર હઝરંત મૂસા (અ)ને જે શિલાઓ આપવામાં આવી હતી તેના ઉપર અલ્લાહના 
આદેશો કોતરાએલા હતા. 

૪૬. સારાનરસાનો ભેદ પારખવાની અને સદાચરણ કરવાની શકિત. 

૪૭. અહીં “નકસ'ને અર્થ પોતાની 'મનોકામનાઆ' અથવા મનની નબળાઈઆ થાય છે. 

૪૮. અહીં મૃત્યુ દૈહિકમૃત્યુ નહિ પણ રૂહાની મૃત્યુ ગણાશે. જેનો અર્થ એવા થાય છે કે તેમના રૂહાની 
પતનમાંથી તેમને ઉગારી લેવામાં આવશે અને તેમનામાં કરી જાગૃતિ લાવવામાં આવશે. 

૪૯. '“મન્ના'ને અર્થ ને'મત, ભેટ, મધપૂડો, મધ, સ્વાદિષ્ટ વાનગી છે. (૧) સક્ેદ રંગનું એક પક્ષી 

૨૦ 





સૂરાહ ૨ 
૬૦. જે ઝાલિમોને કહેવામાં આવ્યું હતું તેને 
તેમણે બદલી નાખ્યું. અમે આસમાનથી તે ઝાલિમો 
ઉપર આઝાબ ઊતાર્યે। કારણ કે તેઆ નાકરમાન હતા. 
(રૂકૂઅ-૬.) 
૬૧. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે મૂસાએ 
પોતાની કોમના માટે દુઆ કરી પાણી માગ્યું હતું ત્યારે 
અમે કહ્યાં: “તારી લાઠોથી ખડક ઉપર કટકો માર', 
ત્યારે ખડકમાંથી બાર ઝરણાં ? ફૂટી નીકળ્યા, 
જથી દરેક કબીલાએ પોતાનું અંગત ઝરાણુ સંભાળી 
લીધું. (ત્યારે ક્રમાન થયું) “અલ્લાહે જે આપ્યું છે 
તેમાંથી ખાઓ અને પીએ, (પરંતુ) ધરતીમાં અનર્થ ન 
ફેલાવા.” 
૬૨. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે તમે કહ્ય 
“હે મૂસા, બેશક અમને એક જ ખોરાકથી સંતોષ નહિ 
થાય, તારા પાલનહારને દઆ કર કે તે અમારા માટે 
ઝમીનમાં ઉગતી વનસ્પતિ, કાકડી, ઘઉં, મસુર અને 





7 


અલ -બકરાણહ 








પારે! ૧ 
કજઉઈહડઝહીતરકડકક ૭૭ 
[9% હાઝઈઝ ઝી હાકડ 


દ 22 727 દિ 


છછ» 
ડડ ઝમાના 


તક 6431422 હક્ક “7-૦7? 
ક 97... 25 12 2૮7 શત 
56540 54 ક ર 

જેદટદ્ઈહંપડ5ડક્ર 


દ પ્રકા ઇલ્જઈક્ઝ્ઝ ડક 
(રઇ ટટદ,ઇ ટંડઈઇ 
ન નાત “,##7# તત ૬ 

ઉ 902752૫%855) 


જંડ્ર્ડઝાહઉ 


ડુંગળી વગેરે પેદા કરે' ત્યારે મૂસાએ કહ્ય, “શું તમે 
એક ઉત્તમ વસ્તુના બદલામાં ઊતરતી વસ્તુઓ ચાહા 
છો? તો! કોઈ શહેરમાં જઈને રહો, જ્યાં તમે જે ચાહો 
છો તે મળી રહેશે.' અને તેઓ સદા માટે હડધુત થયા 
અને મોહતાજીની સ્થિતિ ? પામ્યા અને તેમણે 
અલ્લાહને પ્રકોપ વહોરી લીધો; કારણ કે તેમણે 


હક।ટૂઝ 4 કડાક 
૭. ઠા ઘા કી ક ન 9 ,/ # ૮#” 
#9ઘાજાકદહ્ડડંડશદહ ઝી 


7 97 ઝ?”2%# #- 2 7 
6%જુઇ જઇલાક્ોડનડઇ) 


(ર) જ વસ્તુની પ્રામ્ીીથો ખૃશી ઉપજે, સંતોષ થાય. 

૦. મિસરથી કૌનાનના પ્રવાસ દરમિયાન રસ્તામાં આવતી અનેક વસ્તીઓમાંની કોઈ એક વસ્તીમાં 
દાખલ થવાનો આદેશ હતો જેના માટે ઈસરાઈલીઓ' બહુજ ઉત્સુક હતા. અહીં તેમના જીવનની 
જરૂરીયાતાની સગવડો હતી જવી તેઓ મિસરમાં મૂકોને ચાલ્યા આવ્યા હતા. તેમણે પોતાના શહેરી 
જીવનને છોડી રણમાં ચાલ્યા જવાના અલ્લાહના હુકમ માન્યો હતો, માટે અલ્લાહે તેમને કરી તેવા જ 
વાતાવરણમાં લાવી વસાવ્યા કે તેઆ એહસાનમંદ થઈ અલ્લાહની તાબેદારી કરે. 

૫૦.અ. આ બાર ઝરણાનું કોઈ નામ નિશાન આજે સાઈનાઈમાં દેખાતું નથી તે આશ્ચર્યજનક બીના 
નથી કારણ કે હઝરત મૂસા (અ) કયા ખાસ પ્રદેશમાંથી પસાર થયા હતા તેની ખરી વિગતો ઇતિહાસમાં 
ક્યાં પણ જોવામાં આવતી નથી. વિશેષમાં પર્વતોના ઝરણાં ઘણે વખતે અચાનક વહેતા અટકી જતાં હોય 
છે જ્યારે આ ઘટનાને તો હઝારો વષા થઈ ગયા છે અને આટલા લાંબા ગાળા દરમિયાન તે પાણીનું સુકાઈ 
જવું કોઈ નવાઈની વાત નથી. કે 

હઝરત મૂસા (અ)નો ઝરણાં વહેવડાવવાના મો'જ્ઝા કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધનું કાર્ય નથી. અલ્લાહે 
તેમને પાણીના ખાસ ભંડારવાળી જ્ગ્યાઓ ઉપર પ્રહાર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો તેમાં પણ કોઈ શંકા 
નથી. ભ્તરશાસ્્રીઆના સંશાધનોાથી સાબિત છે કે પહાડીઓ તથા ખડકોમાં ઘણી જગ્યાએ બહુ જ ઓછી 

૨૧ 





હ 


શ્હૃ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 
અલ્લાહના આદેશેના ઈન્કાર કયી હતો, અને (₹, 4 કુર ક 
તા ઈન્કાર કમી હતો, અને હાડકું બકાહાજડહ્ડાં, 
પયગમ્બરોને વગર કારણે કતલ કરવા ચાહતા કા 4% દ 
ણ. ૦ જ ક #?2 27 2 ક ન 
હતા, આ તેમના બંડ તથા તેમની નાકરમાનીનું ઉછે ૯૭૭ 1% ઉ 1942 
પરિણામ હતું. (રકુઅ-૭) 
૬૩. નિ:સંદેહ જે ઈમાન લાવ્યા છે, તથા ;  ! પશ? જ ૮,9૮1 «2 
ય 39૮-2841 8 જો! હઝ 
યહૂદીએ છે, ઈસાઈ છે કે સાબીઓ “” છે, આ ક છ 
લોકોમાંથી જે પણ અલ્લાહ અને અંતિમ દિવસ આડ 


કયામત) ઉપર ઈમાન લાવશે અને નેક કામા કરશે તે , 76/7૪ ૫7૮77 9% હા 9217 
(ક ન -. (પ૪) ડ્‌ કે ન્વ ભજ ગ્ઝ્ડ્થ ઝેક 
તેના ભલા બદલા પોતાના પાલનહાર પાસેથી 

“% "હ ક ક ૦ 27 7 
અવશ્ય મેળવશે અને તેમને કૉઈ ભય કે દુ:ખનું કારણ જેટ્ક્ક્ક ડક ભ હ 
નહિ હોય. ર 


ધા. 


૬૪. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે ક ન ક: ઈ." 
ક - / ૫ 5598) જડ; 236438 


તમારી પાસેથી વચન લીધું હતું અને તૂર (પર્વત)ની 7 

બૂલંદીઓ નીચે (ઊભા) રાખી “9 (અમે)/કહ્યાં, “જે ૦૭૯૭૧5, 5 ક ઈડા 
કંઈ અમે તમને આપ્યું છે તેને મઝબૃતીથી પકડી રાખા દિ 
અને તેમાંના (આદેશોને) યાદ રાખો કે જેથી તમને 

બચાવી લેવામાં આવે.” 


૬૫. ત્યાર બાદ તમે (તમારા વચનથી) કરી ગયા, ક ટ “૦૦2.4:78 
અને અલ્લાહની તમારા ઉપર મહેરબાની અને દયા ન & દ્રાઝ5૭૭ ઢા ખ્ર્ન્હ ક 
હોત તો! તમે બહુજ નુકસાન ઉઠાવનારા બની ગયા 19 75.£2% ૮972277 
હતે જ ક્રિ 9ઝ્ક! ક 34522 





ઊંડાણામાં પાણીના વિશાળ ભંડારે। દબાયેલાં હોય છે જેમના ઉપર સારી કે તિક્ષણ હથિયારથી સહજ કટકો 
મારતાં જ તેમાંથી પાણીની ધારાઓ ફૂટી નીકળે છે. 

૫૧. લાંબા સમય સુધી પરાધિનતા ભોગવવાના કારણે ઈસરાઈલીઓ કાયરતા અને પ્રમાદીપણાના 
શિકાર બની ગયા હતા અલ્લાહના ઈરાદો તેમને રણમાં વસાવી શિકાર તથા કંદમૂળ ઉપર તેમનો નિવાહ 
કરાવી તેમની નબળાઈ દૂર કરવાના હતો કે તેઆ બળવાન બને અને તેમને આપવામાં આવેલા વચન 
પ્રમાણે “ક્લસ્તીન'નું રાજ્ય સંપાદન કરે. પરંતુ તેમણે અલ્લાહની આ ઇચ્છાની અવગણના કરી, 
પરિણામે તેઆ પોતાની બ્‌રી હાલતમાં પડયા રહ્યા. 

પર. હઝરત મૂસા (અ)ના સમય સુધી કોઈપણ નબીને કતલ કરવાનો કોઈ પ્રયાસ સકળ થયો 
હોવાના પુરાવો કુરઆને મજીદમાં નથી જોવામાં આવતો. હઝરત મૂસા (અ) તથા હઝરત હારૂન (અ) 
ઉપર કરાએલા જીવલેણ પ્રયાસોમાં કિરિઆનને પણ સકળતા ન મળી. 

૫૩. હકીકતમાં અરબ મૂતિપૂજકોએ તેમના મઝહબ સિવાયના મઝહબાને માનનારા અન્ય લોકો 
જમાં એકેશ્વરની માન્યતા રાખનારા આર્ય લોકો પણ શામિલ છે, તેમને સાબી અથીત *વિધર્માં' અથવા 
“વિદેશી ધર્મ પાળનારા'ની ઉપમાં આપી હતી. કુરઆને મજીદમાં પણ આજ અર્થમાં “અન્ય ધર્મ પાળનારા 
એકેશ્વરની માન્યતા રાખનારા'ઓ માટે આ'જ શબ્દના ઉપયોગ થયો છે. સાધારણ રીતે 'સાબીઆ' વિશે 
[વિવિધ માન્યતાઆ પ્રચલિત છે. (૧) આકાશી ગ્રહોને પૂજનારા, (ર) નવા મઝહબ માટે પોતાની 
માન્યતાઆનો ત્યાગ કરનારા (૩) મુસલ (ઈરાક)માં વસનારી એક કોમ જે એકશ્વરની માન્યતા રાખે છે 

૨ર 





હ 
૮ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 
હ 5 4 ક કક ક કં 


૬૬. અને તમારામાંના તે લોકો (ના અંજામ)થી હ્ડ્૬ાહું ક જ મ ક 
“ છો ન્ડ સને હ ૬ ૦ પરન બ્ર ૭-35 ૭ » 
તમે વાકેક છો જમણે “સબથ ની બાબતમાં 22 


મયીદાભંગ કર્યી હતો. પરિણામે અમે કહ્યાં, “તમે બ્ડ્ક કા કક 
(પ૫) શે ક ર છે કે 9» નજ 
તુચ્છ વાંદરા બની જાઓ. 
ણ. ૧૧૫% 9૧૫ ૧૧% ૧૧૫૬૫ જ 7[(72137 છ 71?777 

૬૭. આ રીતે અમે તે સમયના લોકા તથા તેમની 4 506 રહત 

બાદમાં આવનારાઆ માટે દાખલો બેસાડયો અને ક 
“ડ્‌ "“% "“% “ડ્‌ 2 “” 9 

અલ્લાહનો ડર રાખનારાઓને બોધપાઠ આખ્યો. પભ#/ પ કાન 

૬૮. અને (યાદ કરે) જ્યારે મૂસાએ પૉતાની જ જક થી મ ડી 
કોમને કહ્યાં, “અલ્લાહ તમને એક ગાય ઝિબાહ કરવાને હ્મ્હા ર જહ: 


7297 ૮? 4૮77 


“ડ્‌ સક ક . «જ ર? હ ડમડક ' જે ્( પ ૨7૮7 
આદેશ આપે છે તેમણે પૂછ્યું શું તું અમારી મશ્કરી હુ | હદર, ક&ાાક95 કણ દિ 1 જદ 
કરે છે?' તેણે કહ્યું હું એવા નાદાનોમાંના થવાથી 


ષ્ન્ને 


પ ન કૃ * ૬ ”29 1 ન 

અલ્લાહની પનાહ ચાહું છું . %ઈપ્ક્)ા ડ 

૬૯. તેમણે કહ્યાં, “તારા રબને અમારા વતી દુઆ તક ઉડ છુદશ ળા 
કર કે તે અમને જણાવે કે તે (ગાય) કેવી હોવી ' “ હો દ 
અક ઝા પ ક ૧ ૧% ક્ડી| , 797.%,7૮ અ ક જા 
જોઈએ? તેણે જવાબ આપ્યો (અલ્લાહ) કરમાવે છે * હ) હ 55 ઝુ 5 2 
તે ગાય ઘરડી ન હોય તેમજ વાછરડી ન હોય, બન્ને 

્ે ન ઝો ન ન દ્વ કિ શજી 
વચ્ચેની (પુખ્ત) વયની હોય; હવે તમને અપાએલા (9૭22-32 હૂડ 


હુકમનું પાલન કરે. 

૭૦. તેમણે કહ્યાં, અમારા તરકથી તારા રબને 7/76 76 9૫૮2 «777 2* 
પુછ કે તે ડો જણાવે કે તેના રંગ કેવા છે?” તેણે હ વ ફફઇડ# મ દળ 
જવાબ આપ્યો “અલ્લાહ કરમાવે છે કે તે ગાયના રંગ (66 બક555 ન. ડડ 
પીળા છે અને આકર્ષક છે, જે જોનારને ગમી જાય: 

૭૧. તેમણે કહ્યાં, “અમારા તરકથી તારા રબને («ઝવાાડીઇઈ ડં ન ન ધિ 
દુઆ કર કે અમને ચોખવટ કરે કે તે (ગાય) ક્વીછે ક“ “ «5ર ઝટ િ 
કારણ કે સઘળી ગાયો અમને એકસરખી દેખાય છે; ૦પ દઉ ૭55 મડ 
અને અલ્લાહ ચાહશે તો અમે અવશ્ય હિદાયત પામશું. 

૭૨. તેણે જવાબ આપ્યો કે તે (અલ્લાહ) કરમાવે 2 245 ?2,.? 7૮: %7₹% ન 
છે “તે ગાય ઝમીન ખેડવાના, ન પાણી સિચવાના દે 55; ક પ૪ 5] ૮ 
કામમાં લેવાણી હોય, ખોડખાપણ વગરની (અને) કુડી ઉર 4 ઈ. કોહ કિ 5 


એક જ રૅગની હોય.” તેમણે કહ્યાં, “હવે તું ખરી 


8 277 દ 


રે 


દ. ?/”27 9777» 29 કે 
(નિશાનો) લાવો છે.' પછી તેમણે ગાયની કુરબાની જીલમોગ્જ!9281 9154 4 ગરષ્ન્ટ્્હ 
જ શૈ 
કરી જોકે તેઆ આવું ““? કરવા ચાહતા ન હતા. 
(રકુઅ - ૮.) 
ગ્ચ્ક્------ ઓજ વરા ઊ૨,ડ--ાતાસકાકાગતરાતાસતકતઇનાસઝસાનન..નતમાસસાા મરવા શરવક#ીવળતાતળરાસ કલાકારના -બમતાણાણભાઇનીલા તમ ૦૦૦૦૦૪૦-૦૦૦૦નતાણ તલત” માનતા, તાનતલાન-_ સાત કત૦૦-૦૦.૦.નવાઇનજ”--નન૦-નઇન લી, બરન જાાનાનાત બાજાબરનાવલર--૦-નાાભત-તસાતવવાવાયકળનનાાજવમાલતાગણણાનનનજક 


અને તમામ રસુલોમાં માને છે, તેમની કોઈ કિતાબ નથી અને તેઓ હઝરત નૂહ (અ)ના મઝહબ ઉપર 
હોવાને દાવા કરે છે. (મજિલિસ ઇરફાન) 
પ૪. અલ્લાહ તથા કયામતના દિવસ ઉપર ઈમાન લાવવા માટે એક સત્ય માધ્યમની આવશ્યકતા છે, 
જ સત્ય માધ્યમ ઈસ્લામ છે. તેના ઉપર ઈમાન લાવ્યા વગર નજાત (મુકિત) સંભવિત નથી. 
૨૩ 





સૂરાહ ર અલ -બકરાહ પારે ૧ 


5 25155 ઝુ 


ના % 2201 6» #29મ 22097૪ 4 
વ્યકિતને કતલ કરી. અને તેના પમ તમારી વચ્ચે “દત પડ ઝડ 555) 


નિ 


૧ જ ૧% જ કે ક્ટ નિ ર» 
મતભેદ થયો હતો. જ તમે છપાવી રહ્યા હતા તેને . છઠ ન 252 
અલ્લાહ જાહેર કરવાના જ હતે. ી ક 

જ ચ. * હુ "% કક 707% 99 ત. હદ 4 * 97 229 [૨૦ 

૭૪. ત્યારે અમે આજ્ઞા આપી કહ્યાં “(હત્યારાને ઉ» દા છ નાં ક 

કતલમાં) તેના ભાગ (ની સજાથી)થી કટકારો.' આવી ૦655 ક યી ર 22 


રીતે અલ્લાહ મુરદાઓમાં  જીવનસંચાર “” કરે છે, 
અને પોતાની નિશાનીઓ તમને દેખાડે છે કે ત 
સમજી શકો. ન 

મ ુ ન. ર7 €7 ર [?77 ૭ 2₹૬78 ડુ 

૭૫. તેમ છતાં તમારા દિલો સખત “? થઈ કસ ટ]કટ્ઝ હ ૭5585 ટ 
ગયા, પત્થર સમાન (થઈ ગયા) બલ્કે તેનાથી (પણ) ?2 2૮૮૮. 1(ક૮9૯5 77% 
“%" ( ૫ ક ૧% ણે ( ણ) ટૂંક પિટ ઝા ૭809 9ડાકા 

સખત--- જેકે પત્થરેોમાં ઘણા એવા હોય છે, જ 
૨. છ ક્ટ. ર ન 9/ «૬7 « 197 
જમાંથી ઝરણાં ફૂટે છે, અને કેટલાક કાટી જતાં જા,ટડહદઇઉઇઉ: #ઉ15599 
તેમાંથી પાણીની ધારાઓ વછુટે છે, અને (ખરેખર)' 7 -..૭» ક 
૧૧% ૦ ૧ ધિ. દ ૨ જિ મિ પિ દ્વા! દ્હડ્ડ કાદવ 
તેમનામાના કટલાક એવા (દિલો) પણ છે જે 2૭ 
અલ્લાહના ડરથી ““ નમી પડતા હોય છે. અને તમે 


પ૪.અ. કરારના સમયે ભૂકંપ તથા વાવાઝોડા વગેરેના કારણે તણાએલું વાતાવરણ 

૫૫. “વાંદરા જેવા નીચ અને સંક્ચિત પ્રકૃતિ પામી હડધુૃત થાઓ.” 

પ૬. ઈસરાઈલીઓ મિસરીઓને આધીન એક લાંબા ગાળા સુધી રહ્યા હતા જેના પરિણામે 
મિસરીઓની ઘણી વહેમી માન્યતાઓ અને તેમના સંસ્કારોની તેમના ઉપર ઊંડી અસર થવા પામી હતી 
જમાંની એક ગાય પ્રત્યે ભાવના અને ગૌપૂજાની પ્રથા હતી. આ જડ માન્યતાને તોડવા માટે એક ખાસ ' 
ગાયનું બલિદાન આપવાની તેમને કરજ પાડવામાં આવી હતી. આ લોકો એક સોનેરી રંગની ખાસ ગાયની 
પૂજા કરતા હતા જેથી તેને બચાવી લેવાના આશયથી તેઓ અલ્લાહના આદેશને ન સમજવાના ખોટા 
બહાના કરતા હતા. અંતે તેમને બચાવનો કોઈ રસ્તો ન રહેતાં તેમણે આખરે પોતાની વ્યર્થ લાગણીઓનો 
ત્યાગ કર્યી અને તે ગાયની કુરબાની આપી શિર્કમાંથી મુકિત મેળવી. 

૫૭. આંહઝરત (સ.અ.સ.)ના મદીના આવ્યા પછી યહુદીઓ સાથે સુલેહસંધિ થઈ હતી તે બાદ 
શાંતિના સમયમાં ઈસ્લામની પ્રગતિ જોતાં કા'બ-બિન- અશરકે યહૂદી કોમમાં ઈષાના બીજ વાવ્યાં હતાં. 
આ .અશાંતિના વાતાવરણના લાભ લઈ એક યહૂદી વેપારીએ એક મુસ્લિમ ખાતૂન ઘરાક સાથે 
નિર્લ જજતાભર્યું વર્તન ક્યું, જેની ચીસો સાંભળી મદદે દોડી આવનાર એક મુસ્લિમના હાથે તે યહૂદી માયી 
ગયો હતો. યહ્‌દીઆએ આ મસ્લિમને બાદમાં કતલ કરી તે વેપારીનો વેર લીધો અને કતલની તપાસ 
દરમિયાન યહ્‌દીએ એકબીજા ઉપર દાષારોપણ કરતા રહ્યા. આ પરિસ્થતિએ બહુ જ ઉગ્ર રૂપ ધારણ ક્યું, 
જના લાભ ઉપાડી કા'બ- બિન- અશરકફ્રે ઈસ્લામને નુકસાન પહેચાડવાની તક ઝડપી લીધી અને 
જગેબદરમાં પરાજ્ય પામેલા કુરેશા સાથે મુસ્લિમો સામે લડવાની મસલતે। ચલાવી, અને આંહઝરત 
(સ.અ.સ.)ની પાકિઝા પત્ની વિશે બેહુદા (અશ્વલીલ) શાયરીને। પ્રચાર કરવા માંડયો. આ બળવો 
ફકૈલાવવાના તથા કતલના અપરાધમાં કા'બ- બિન- અશરકને મોતની સઝા આપવામાં આવી નો કે તે 
કતલનો ત્યાંના આખો યહૂદી સમાજ સંયુકત રીતે જવાબદાર હતો. આ આયતમાં મૃતદેહને જીવન 
આપવાનો અર્થ આ છે કે હત્યા કરનારને તેના અપરાધની સઝા મળી જવાથી તેને યોગ્ય બદલે લેવાયો 


ત7 


ર૪ 





સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 
્રણસાતરતણસાણાતઇનાગાણત._ક્ાણણુતાણાણાનલઇલા નમ તયઇનોઇનારા જાઇ લાજાકાારઇપાઇ યવાન સ૬નનકાાલશરણુસાાસસકાણપાાસતતાસણાકાસાતસામાતમાકામતાાલાસસાજયાસતતશમાઇાણાણમાલારસસાસસસરલરતરાણાસાત.નસાસત...તાતાળાસાસાનયાનાણણાણાઇલાતળાણાતરમતતાારાાસસળાભાળાસાતાનામકાણતસઇાસગણાાણતાણણા 


જ કરતા રહા છો તેનાથી અલ્લાહ બેખબર નર્થી. ૦૭4 છુક 

૭૬. (હે મોમિનો) 'શું તેઆ તમારા કહેવાથી 

ઈમાન લઈ આવશે એવી આશા તમે રાખા છો? જ્યારે 

તેઓમાંના કેટલાક અલ્લાહના કરમાને સાંભળે છે ક 
ઇઝ 


ન બ્ર હટ હ ૯ 29 27 તકે 


ન છ! ૭» 


દ ૬ 
અને સમજ્યા છતાં તેના ભાવાર્થીને બદલી નાખે છે 5૪૮: 
અને તેના (પરિણામોથી) તેઓ ખુબ પરિચિત છે. હ 5 
૭૭. અને જ્યારે તેઆ ઈમાન લાવનારાઓને મળે ,, , 2 «૧જી «26 
છે, તેઓ કહે છે “અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ', અને નૂડાઇ દી કિ ક્ગહઇ#ાઈક 
જ્યારે તેઆ એકબીજાને એકાંતમાં મળે છે, ત્યારે કહે “ક દ્‌ :%ર%;૮%% 


હ દ * જ ૧ ણ. ૬૦ ક ૧૧% 1 પ 
છે, “શું જે અલ્લાહે તમારા ઉપર જાહેર “” કર્યું છે 'ઈપન્‍્ક ક્યન્ન્ન્ટ ક ષક જં 
“૧ ક ક..* “કડ 5 “કૂ 97 ““-ક 2279 
તે તેમને જણાવા છો કે જેથી તેઆ તમારા રબ સમક્ષ છઝઝજડડડજકર્ટ કછ. 
તમારી વિરૃદ્ધ દલીલ કરે? તમે એટલું પણ નથી 

સમજતા?' 

૭૮. શું તેઆ નથી જાણતા કે જે કંઈ તેઆ ક પ ક 
"જ “* ૩ “ જ. ક ન ન #2217(7૮7 79 (97// જ 
છુપાવે છે અને જે પણ જાહેર કરે છે તે સર્વનું જ્ઞાન હ ક ઇકફલાાડક% 

અલ્લાહને છે? 


ક. 


૭૯. અને તેઓમાંના કેટલાક અભણ છે; તેમને હ ક 

* ૧% “% “_“% "“% 5 લ મબ 1] હ કે. ી 
કિતાબનું કોઈ જ્ઞાન નથી અને તેઓ કલ્પનાઓ તેમજ ભડ)ઝ વું ઝડ ઝેઘક નલ 
પોતાના અનુમાનોના આધારે ચાલી રહ્યા છે. હાહ ડડ” ર 


૮૦. તે લોકોના સર્વનાશ [[નશ્ચિત) છે જ લોકો “૪૯530 «૪2૪૮? 0 
કિતાબ પોતાના હાથે લખીને કહે છે, કેઆ -& છવ? 5 કૂ. અડ્ડા હ“ ૭- 


પા. 


અલ્લાહ તરકથા છે અને તેની નજીવી કિમત વસૂલ કરે 555 ન) 4,127 ડં ક 
, છે. તેમના માટે વિનાશકાર છે જે તેમણે પોતાના હાથે ટ્ર્ન 


૦ “ - જ ત ન 62/727_2 27 27 
ગો જ તેઓ કરી 79» 6૪, 721 ક 
લખ્યું, અને વિનાશકાર છે તે કમાણી જે તેએ ૦6 તાઈ ૦૭0% ઝવ 
રહ્યા છે. 





ગણાય છે. મોતને બદલે! મરનારને ન્યાયકતી હોવાથી તેને જીવન આપનારું ગણાય છે, અને કાતિલનોા 
અંત આવવાથી તેના હાથે બીજા કોઈની ભવિષ્યમાં હત્યા થવાને ભય ન રહેવા પણ સમાજમાં જીવ 
નાખવા સમાન છે. ર 

આરબોમાં કતલનેો બદલે। ન લેવામાં આવે તો કોમ નિર્જીવ, કાયર અને નાર્મદ ગણાતી. એક પ્રખ્યાત 
શાયર હારિસ- બિન હિલ્ઝાએ લખ્યું છે કે “જો તમે મલ્હાહ અને સાકીબના વચ્ચેના વિસ્તારમાં કબરે 
ખોાદશે તો તમને તેમાં દટાએલા મૃતદેહો સાથે જીવન પણ દેખાશે, અથીત તેમની હત્યાનો બદલે। વસુલ 
કરવામાં આવ્યો હતો તેના પુરાવા મળશે. 

૫૮. એક નિદ્દીષ મુસ્લિમની હત્યા કયી પછી તેમના દિલ કઠોર થઈ ગયા હતા. આ આયતમાં તેમના 
દિલાને પથ્થરથી પણ ઉતરતું કે સખત ગણવામાં આવ્યું છે કારણ કે પથ્થરમાં પણ પાણીની આશા રાખી 
શકાય છે જેમાં ઈન્સાનને તૃમ કરવાને ગુણ છે. વાસ્તવમાં મદીનાના યહૂદીઓમાં ભલાઈના ગુણના 
અભાવ 'હતો. 


૨પ 


સૂરાહ ૨ 

૮૧. અને તેઓ કહે છે “અમને (જહન્નમની) 
આગ સ્પર્શ “9 નહિ કરે સિવાય થોડા દિવસો! માટે 
જ. 'તું કહી દે “શું તમે અલ્લાહ પાસેથી વાયદો લીધે 
છે? તો! અલ્લાહ પોતાના વાયદાનો ભંગ કદાપિ નહિ 
કરે. અથવા શું તમે અલ્લાહ વિશે. તે કહો છે જેનું 
તમને જ્ઞાન નથી?” 

૮૨. હા, જે લોકો બદી કરે છે અને પાપોથી ધેરાઈ 
જાય છે તેઆજ આગમાં રહેનારા છે: અને તેઓ 
તેમાં સદાય રહેશે. 

૮૩. પરંતુ તે લોકો જ ઇમાન લાવીને નેક કામો 
કરે છે તેઆ જન્નત નિવાસી છે: તેમાં જ સદા તેઓ 
રહેનારા છે. (રફૂઅ- ૯.) 

૮૪. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે 
બની-ઈસરાઈલ પાસેથી પાર્ક્કું વચન લીધું હતું કે 
અલ્લાહ સિવાય તમે કોઈની ઈબાદત નહિ કરો, અને 
માતાપિતા, સગાસંબંધીઓ, અનાથો અને ગરીબો 
સાથે સદવર્તન કરશો અને લોકો સાથે સભ્યતાથી 
વર્તશેો, અને નમાઝ અદા કરશે। અને ઝકાત આપશે: 
(પરંતુ) તમારામાંના થોડા સિવાય બાકીના બધા ફરી 
ગયા, અને તમે છો જ મોઢું કેરવી ચાલ્યા જનારા. 

૮૫. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે 
તમારી પાસેથી વચન લીધું હતું કે તમે અંદરો અંદર 
ખનરેઝાં નહિ ક્ર અથવા પોતાની કોમના લોકોને 
તેમના ઘરોમાંથી “” તમે હાંકી નહિ કાઢો; અને તમે 
કબૂલાત આર્પી હતી જેના તમે પોતે સાક્ષી છો. 





અલ -બકરાણહ 


પારે ૧ 





૭કકક9ઠ&ઝઇઇઝ)5ઈડ?॥ઉડ 
કાહાકા હકક 
9૦#%ઝ%ઉ દાહક 


#-2 


હ ૧25944, હતર વજૂપઝટ# 
૦૭૩ ૫:ડ5ાટા# ક 

મી હ્ડહ,ઇ હઝ! વડા 
છેડ. 


#%9:% 94 કનુ 


₹૭૭૭:54તઞ 
પાડવા ડડ) 
#ડાઝઝડદડ પક હ્ટ્ક્ડ ક 12 


ન 


નયા ધિ દત 1: 


ન 


ઈ બ્ર 3252]: ક 


ક્ક#ન 


5 દ દુ 
4 કક 
“22 25, 


9૦૦ 
૪5 નિ હક 5%કકદ:ઉ હેડ5 
ટ 


2.97/22.97277 ૨ 2 2 £272799 ક 
નઝર ઝક ૮# અ 
ભ શરન 


ઉલઇ#9૫ડ૭ 


પ૯. આ નમાં પડવાનો સંકેત પથ્થર તરક સધી! પરંતુ ઈન્સાના તરક છે. ઈસરાઈલીઆમાં અમુક 
એવા હતા જે અલ્લાહનો ડર રાખતા હતા અને તેમનામાં નમ્રતાનો ગુણ હતો. 

૬૦. આંહઝરત (સ. અ.સ. )ના આગમનની ભવિષ્યવાણીઓ જે યહૂદીઓની કિતાબોમાં મૌજદ હતી 
તે મુસ્લિમો ઉપર જાહેર કરવા માટે યહ્‌દીઓ અંદરોઅંદર એકબીજાને ઠપકો આપતા હતા. 

૬૧. યહ્‌દીઆમાં અલ્લાહના નામે ઉપજાવી કાઢેલી આવી કિતાબો બહુ જ પ્રચલિત હતી. જેમાંની 
સાચી અને ખોટી વચ્ચે ભેદ કરવો મુશ્કીલ થઈ ગયો હતો. 


૬ર. આજની જેમ પહેલાં પણ યહૂદીઓની માન્યતા હતી કે યહૂદી ભલે કેટલો પણ બદકાર હોય તે 
અગિયાર મહિનાથી વધુ જહન્નમમાં સઝા નહિ ભોગવવી પડે સિવાય યહૂદીઓમાંના નાસ્તિકો દાથન અ 


એભૌરમ, જે સદાય અઝાબ ભોગવશે. (સેલ) 


ને 
ને 


૬૩. આ આયતનો સંબંધ આંહઝરત (સ.અ.સ.) તથા મદીનાવાસી યહૂદીઓ વચ્ચેના કરાર સાથે 


હોવાની શકયતા છે જ્યાં બેને પક્ષાએ એકબીજાની સહાયતા કરવાના કરારે। કયી હતા. યહૂદીઓએ 
આંહઝરત સ.અ.સ.ને દુશ્મન સામે લડવાની બાંયધરી આપી હતી અને મતભેદોના નિર્ણયોના હક્ક 


ર્જ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 
૮૬. જે કે તમે તે જ લોકો છો જે પોતાના ન £4£૬૮ કઇઝાકાઈ 
બંધુજનાને કતલ કરે છો, અને તમારામાંના અમુકને શક્ક કન ર પ 
૧ “ ૦ ૦ ક, કમ “% હિ 1-૦) 
તેમના ધરોમાંથી હાંકી કાઢો છો, અને તમારામાંના 5 50 કફ “૮25 ઝક ક 
એક વગ ઉપર ઝૂલ્મ અને અતિરેકમાં બાજા વર્ગની ,, _ છ જુ ર ૮ ન હ 
સહાયતા કરો છે. પછી જ્યારે તેઆ કેદ પકડાઈ 52922995 લહ્ઝ-.ઝે9ણ્હ 9 
તમારી સામે આવે છે ત્યારે તમે બદલો આપી તેમને ડુ 79?.££₹ક2 2173 «4૮ હુ” 
ખચ્ડઈઝક્કાક્કકઝક્ડગગ્વ 


છોડાવી લો છે. જા કે તેમના ઘરોમાંથી તેમને કાઢી 
હાંકો મૂકવું તમારા માટે હરામ હતું. તો શું, તમે 
કિતાબના એક ભાગને માન્ય રાખાશેો અને બીજા 
ભાગને નહિ માનોર્ર તમારામાંના આવું કરનારા માટે 
કોઈ બદલે નથી, સિવાય કે તેમને આ જીવનમાં 
નામોશી મળે; અને ન્યાય (કયામતના) દિવસે તેમને 
દર્દનાક અઝાબમાં ધકેલવામાં આવે; ખરેખર અલ્લાહ 
તમારા *” કામોથી બેખબર નથી. 

૮૭. આ તે જ લોકો છે જેમણે આજીવનને 
આખેરતના જીવન ઉપર પસંદગી આપી, માટે તેમના 
અઝાબ આછો નહિ કરવામાં આવે અને ન તો તેમને 
કોઈ મદદ મળશે. (રુકૂઅ-૧૦) 

૮૮. અને બેશક અમે મૂસાને કિતાબ આપી અને 
તેના પછી રસૂલોાને મોકલી તેના નકશે કદમ ચલાવ્યા; 
અને ઈસા-ઈબને- મરીયમને અમે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ 
આપી મોકલાવો, અને “રૂહુલ-કૂદુસ' “(પવિત્ર 
રૂહ) વડે તેને શકિત આપી. તો શું જ્યારે પણ કોઈ 
રસૂલ તમારી તરક હિદાયત લઈને આવશે, જે 
(હિદાયત) તમને અણગમતી હશે, તમે ઘમંડ કરશો, 
અને અમુકને જઠ્ઠા ઠરાવશા અને અમુકને કતલ કરશો? 


હક્ક હ્ન્્ચ્ડ ડાઉ; હડ 
જોઉ હક્ક)” 


ડ્ર પડ વ25 શ્ટાહ્ઝો ની 654 
ત્ર કઝ 
9૯ 


7/72 /72 


કે કા તુ જ ક્ન્શ 
કેક; નાનકી થી હ 
72872797927 279: 2 (7૮2 


625254 ૭1950. 
ની જ 7 રી અડ 9777 
બ ક્ટ 5 9૦ 5 ૭) 2 


59% 7774772 


ઇઇ ઇઝવ્ઝાડડ્ક#ઝાહકે ન્ડ 


9/7 


દઇ” “2 જઇ 


મ વ ક દરક 
૦૪2-805 રપ 


આંહઝરત (સ.અ.સ.)ને આપ્યો હતો. (લાઈક આક મુહમ્મદ. મ્યુર, લેખિત) 


૬૪. 


આંહઝરત સ.અ.સ.ના ઝમાનામાં મદીનામાં રહેતા યહૂદીઓના ત્રણ કબીલા હતા, 


સનુ 


કએનુકા, બનુ નઝીર, બનુ કુરેઝા, તે સિવાય બીજા બે કબીલા નાસ્તિક (અધર્મ), આસ અને ખઝરજ 
કુલ મળી પાંચ કબીલા હતા. આ નાસ્તિક કબીલાઓ દરમિયાન જંગ થતી ત્યારે બીજા કબીલાઓ 
સહેજમાં સંડોવાઈ જતા જેના પરિણામે જે કોઈ યહૂદી બિન યહૂદી પક્ષનો બંદીવાન બની જતો તો તેને 
છોડાવવા માટે ફાળે કરવામાં આવતો કારણ કે યહૂદીઆનું બિન યહૂદીઓને। કેદી બનવું અપમાનજનક 
લાગતું . કુરઆને મજીદમાં આ હકીકત તરક તેમનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે કે માત્ર યહ્‌દીઓનું ગુલામ 
બનવું જ તેમના મઝહબમાં હરામ નથી બલ્કે અંદરોઅદરો જગ કરવી અને કતલ કરવી પણ એટલી જ 
હરામ છે. તેનાથી વધુ બૂરી વસ્તુ કોઈ નથી થઈ શકતી કે કિતાબના એકભાગને માન્ય રાખવું અને 


બાકોના ભાગને અસ્વીકાર કરવો. 


૨૭ 





ર 








સૂરાહ ૨ 

૮૯. તેમણે કહ્યાં કે અમારા હૃદયો પરદામાં છે. 
હકાંકતમાં એવું નથી, ઈન્કારના કારણે અલ્લાહે તેમના 
ઉપર લા નત નાખી છે. પરંતુ આ લોકો ભાગેજ 
ઈમાન લાવે છે. 

૯૦. અને અલ્લાહ તરકથી તેમની પાસે 
કિતાબ આવી તેના થકી તેમની પાસે જે પહેલાનું 
મો।જદ હતું તેનું સમર્થન થયું. તે પહેલાં તો તેઓ 
કાકરો ઉપર વિજ્ય મેળવવાની દુઆ 5 કરતા હતા, 
હવે જ્યારે તેમના ઉપર જે આવ્યું તેને જાણી લીધા 
પછી તેમણે અસ્વીકાર કર્યી છે, આ કાકરે ઉપર 
અલ્લાહની લા'નત છે. 

૯૧. અધમતર છે તે જેના બદલે તેમણે સ્વયં 
પોતાને વેંચી નાખ્યો; અને અલ્લાહે જે ઊતાર્યું છે તેનો 
તેમણે ઈન્કાર કર્યે (અને કહ્યાં) “અલ્લાહે તો પોતાના 
બંદાઓમાંથી જેના ઉપર ચાહ્યાં પોતાની કૃપા ઊતારી 
દીધો, પરિણામે તેઓ (અલ્લાહની) નારાઝગી ઉપર 


નારાઝગો વહોરતા રહ્યા; અને આવા કાકરો। માટે બહુ 


અલ -બકરાહ 


પારો ૧ 

કક દઇ; 

નામા 
હડુંડડડાહ્રકહ્ટં કેરટડ5કઈ 

ટા#4ઇ૯ઊાકડક્ટ્ડ ડાઈ 

ધી 1 કક હાક 


કં 2 





તિ 


965 | 

9 જુ 9”75%7»797/“ ૭9772 7* 
0) હઝાર હક્ક 499%ડાપ્ઝ ડ 
%૮ ક | નમુ 2 

કન કતરા ડાછુ 
9 વિદ્ધિ ૮4 “272 !|7 445. 2/7૨ #. 

“ઇન શે 9૫૦ કક તે મેટ 

2 

ઝડ 


જ નામોશીભરી શિક્ષા મુકર્રર છે. ર ક 
“% કૂ ક. કે ન ક ફહ છે 7 ક 
૯૨. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું “અલ્લાહે બઠક ઉક હઝાકકઝાડ્ઈનાઈ9 


જ ઊતાર્યું છે તેના ઉપર ઈમાન લાવા' તેમણે જવાબ 5. 9,725 2 29%.-:72 7 
ણ હ ક્કેછીડકડડડઈ 


આપ્યો “અમારા ઉપર જે આવ્યું છે તેના ઉપર અમે ન ન 

સ. “% 9 * ણ જ ન ન ધ ઉ દ્ર “22 7 ના [47 ક 
ઇમાન રાખીએ છીએ.' પરંતુ તેના પછી જે આવ્યું છે દ્ર) દાહક 45608 કુઈણ ૭5 
તનો તેઓ ઈન્કાર કરે છે, જ્યારે આ જ સત્ય છે, જે ક , 
તેમની પાસે પહેલાનું મોજદ છે તેનું સમર્થન કરી જ્ક્કક્ડઇ વહ 


રહ્યાં છે. કહી દે' જે તમે ઈમાન લાવનારા હતા તો 
અલ્લાહના પયગમ્બરોને તે સમયે કયા કારણે કતલ 
કરવાના પ્રયત્નો કરતા રહ્યા?” 





૬૫. (અ) હઝરત જીબ્રાઈલનું બીજાં નામ 'રૂહુલ-કુદસ' છે (જરીર વ કથીર) (બ) રૂહુલ-કુદુસને 
શાબ્દિક અર્થ “અલ્લાહનો પાક કલામ' છે. 

૬૬. આંહઝરત સ.અ.સ.ના રિસાલતના દાવા પહેલાં યહુદીઓ અલ્લાહ પાસે બહુ જ ઉત્સાહથી 
દુઆઓ કરતા હતા કે તેમનામાં નબીને ઉદ્ભવ કરવામાં આવે કે જેની સહાયતાથી તેએ અસત્ય ઉપર 
વિજય મેળવી શકે. (ઈબ્ને હિશામ પાના ૧૫૦) યહૂદીઓ ધર્મ વિહોણા અરબોને પોતાની કિતાબોમાં 
આલેખાએલી એક નબીના આવવાની ખબર બતાવતા અને કહેતા કે આ નબી દુનિયાભરમાં સત્યને 
કૈલાવશે. (ડયુટ્રોનામી ૧૮/૧૮ અને ૨૮/૧-૨) પરંતુ જ્યારે તેમની સામે નિશાના પૂરી થવા પામી 
તાઃ તે નિશાનીએ। વિશે બીજાઓને ઉપદેશ કરતા હતા તે'જ લોકોએ તેનો ઈન્કાર કર્યી અને સ્વય 
પોતાની પાયમાલી વહોરી લીધી. 


૨૮ 


સૂરાહ ૨ 


લઈને આજો હતો છતાં તમે તેની ગેરહાજરીમાં 
વાછરડાને (મા'બ્‌દ) બનાવી લીધો, અને તમે ઝાલિમ 
બની ગયા. 

૯૪. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે તૂ્‌ર 
(પર્વત)ને તમારા ઉપર બૂલંદ કર્યી અને તમારી પાસેથી 
વચન લીધું હતું, અમે કહ્યાં "અમે જે તમને આપ્યું છે 
તેને દ્ઢતાપૂર્વક વળગી રહો અને આજ્ઞાનું પાલન 
કરો.' તેમણે જવાબમાં કહ્યાં, 
અને અમે ઈન્કાર કરીએ છીએ.' આ નાકરમાનીના 
પરિણામે તેમના મનમાં વાછરડું ઘર કરી બેઠું હતું. 
તું તેમને કહીં દે જો તમે મોમિન છો તો તમારું આ 
ઈમાન તમને કેટલી અધમ પ્રેરણા આપે છે!' 

૯૫. તું કહી દે “જો આખેરતમાં અલ્લાહનું ઘર 
કક્ત તમારા માટે જ છે અને બીજા કોઈ માટે નથી, 
તો તમે મૃત્યુની ઈચ્છા કરી જઓ જે તમે સાચા છો 
તો!” 

૯૬. પરંતુ તેઆ કદાપિ એવી ઈચ્છા કરશે નહિ, 
કારણ કે તેમણે પોતાના હાથે (કરણી) આગળ મોકલી 
છે, અને અલ્લાહ ઝાલિમાને ખુબ જાણે છે. 

૯૭. અને તને તેમનામાં તથા અલ્લાહના 
શરીક ઠરાવનારાઓમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં 
જીવવાની લાલસા દેખાશે, અને તેઓઆમાનો દરેક એક 


એક છઝાર વર્ષના આયુષ્યની ઈચ્છા રાખે છે, પરંતુ'. 


આવળુ લાંબુ આયુષ્ય પણ તેમને અઝાબથી નહિ 


બચાવી શકે. અને જે તેઆ. કરી રહ્યા છે તેને અલ્લાહ ' 


જોઈ રહ્યો છે. (ડફ્અ- ૧૧) 

૯૮. તું કહે “જે કોઈ જીબ્રાઈલથી “ દો દુશ્મની 
રાખે છે (તેણે જાણી લેવું જોઈએ) કે તેણે જ 
અલ્લાહના હુકમથી તારા દિલ ઉપર (કુરઆન) ઊતાર્યું 
છે, જે તેનું સમર્થન કરે છે જે પહેલાં ઊતારવામાં 
આવ્યું હતું, અને આ (કુરઆન) ઈમાન લાવનારાઓ 
માટે હિદાયત અને ખુશખબરી છે-- 

૬૭. 
સારાંશે જીબ્રાઈલ અર્થીત બહાદુર કે “બળવાન સેવક, 


જ 


અલ -બકરાહ 
૯૩. અને મૂસા તમારી પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ' 


'અમે સાંભળી લીધું છે 


પારો ૧ 

લાજી ત્‌ પ 9૬ 977, 
હઝ જડ! ડ્ર દ મો 
જેલ્ક્યકડ ફેપ્ર્ષ્ય જહ 


કાળકા 
કાઇ છડફાઇ 

ક 22 % 9 4૨? ,227 2?” 
તાવ 59850 નાન 


મ 


છ૦%#4-5 હઠાકઇઇ)ક કક 


ઝક છ54ા ઉડ ટઇડઝહ 


1 9227 9/7? 


4777 
કડ છ કી છં92 


શકક 


ઉ્ેષ્ઝટેન્ 


ક, 

૪૭ 

દં ઠા શ ૬144 7/77 *#7 
જઇ લફ 

દ છ %217 

9૦4% 


જ ન 


હરડ હા સ્બને 


2017 તક 


2૭ “5૦ ન્ન 


2 (77ઇ””7 79₹747297₹97 7 777277 ન 
902 ક. ૫૪/15: » ૭૭5 


દ ,“7727 
9ેહ્કપ 





“જીબ્રાઈલ' એક ગુણ વાચક નામ છે. જબર એટલે સેવકે, બંદો, ઈલ એટલે બહાદુર, બળવાન, 
' આ એક કરિશ્તાનું નામ છે. હઝરત જીબ્રાઈલ 
અલ્લાહના સૈથી વધુ માનવંતા કરિશ્તા છે જે અલ્લાહના દિવ્ય સંદેશાઓ તેના રસૂલો સુધી પહેચાડવાનું 


ગનજ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૧ 


સાજા... તરરાણતાણણમાણન. . “વાઇ 49". 











હષ 
 ાશકરાતાતા૦ાર સઝાધઉમતા-200પ%--._ 


૯૯. જે કોઈ અલ્લાહ અને તેના કરિશ્તાઆ અને વગડ 4978449845 ૮૪૭ 
તેના રસૂલો અને જીબ્રાઈલ અને મિકાઈલથી “” ન” 055; ટા તા 

779 મ૪(?5% ૧ થા, સક કૃ ક 

અદાવત રાખે છે, તો બેશક, અલ્લાહ (આવા) ઉળ્ટળ્ક મ કટ વ! ઈ ૦-55 


કાકરોાનોા દુશ્મન છે. 


૧૦૦. અને નિ:સંદેહ, અમે તારી તરક સ્પષ્ટ ડડ “છારહડાઈીક્ગ 0» 


(નિશાનીઓ મોકલી છે જેનો અસ્વીકાર કોઈ નહિ કરે હા 2 
સિવાય કે જે નાકરમાન હશે. ૦9૯ 
૧૦૧. તો શું જ્યારે તેમણે કોઈ કરાર કયી હશે ,,. 55 ૬૯૯,૬૦૮ 22૮4 427 
ત્યારે તેમનામાંના અમુક લોકો તે (કરાર)નેો ભંગ ઈ ટભ્ડટહટટકફારધકદઇપફદાડ૦૩। 
કરતા જ રહેશે? હકીકતમાં તેમનામાંના ઘણામાં છક: ૪-૦ 
ઈમાનની ઉણપ છે. ધિ 
૧૦૨. અને હવે જ્યારે તેમની તરક અલ્લાહનો ક પ જ 97 61% 


રસૂલ આવ્યો છે, જે તેમની પાસે પહેલાનું હતું તેને 
જ “કૂ -- જ ૨: કક. જ દૂ દા ૨ ક 1 9 ક 8૦9-4477 
પરિપૂણ કરે છે તો તેઓમાંના એક વર્ગ જેમને પહેલાં * છકે હા નવિ 
કિતાબ આપવામાં આવી હતી, તેમણે અલ્લાહની 5 7૬% 
ક ત્રિ કઝ 9 ?% 9% 7 
કિતાબ (કુરઆન)ને પોતાની પીઠ પાછળ કેંકી દીધી છકક્મ કઈક 8 દ શ ક્રમ 
જાણે કે તેએ કશું જાણતા જ નર્થી. 


૧૦૩. અને તે (યહૂદો)ઓ તે વસ્તુની પાછળ કજ્યહ્રાક દડ) 9550 હડડા7 
પડી ગયા જે બંડખારો સલેમાનની બાદશાહતમાં . 


કફ, ક ક # 97*/7? , 9 77 1 7 1322 
કરતા રહ્યા હતા, જોકે સુલેમાન નાકરમાની કરનારો ઉકર્કક 92 ઝડ કઈ 
ન હતો પરંતુ તે બંડખારો જ કુટ્ટ કરનારા હતા જે ક જહુ -72 

જી. ૬# 9 ક અઈ ૦૭ 164 ૭ઝગ્ટ્કાં હા 


લોકોને કપટવિઘાનું ” ૧) શિક્ષણ ર આપતા હતા. (તેઓ 


કહેતા) “આ (ઈલમ) બેબીલે રફ 5 જ 455256; 
. (ઇલમ) બેબીલાનના બે કરિશ્તાઓ ૦૪૭૭ ઇ “992૫૦2 ૭558 
હારૂત તથા મારૂત ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું હતું 





મહત્વનું કાર્ય કરતા રહ્યા છે. તેમને “રૂહુલ કુદુસ' તથા '“રૂહુલ અમીન' પણ કહેવામાં આવે છે. બાઈબલે 
તેમને અલ્લાહના સંદેશવાહક સ્વીકાર કર્યા છે. યહૂદીઓ તેમને અગ્નિ તથા વીજળીનો કરિશ્તો કહે છે. 
વધુમાં યહૂદૌાઓ તેમને આકતેો,, ઉપદ્રવા, યુદ્ધા, બરબાદીઓને કરિશ્તો પણ કહે છે. (જરીર તથા 
મસનદ) 

૬૮. મિકાઈલ પણ એક ખાસ કરિશ્તો ગણાય છે જેને યહ્‌દીઓ સુલેહશાંતિ, વષા, લીલોતરીને 
કરિશ્તો તેમજ દુનિયાની વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવામાં સહાયરૂપ ગણે છે. 

૬૯. કરિશ્તાઆ રૂહાની સાંકળની એક અગત્યની કડીઓ હોવાથી તેને તોડવાનો પ્રયાસ કરનાર કે 
તેમના વિશે અનિષ્ટ વિચારો રાખનાર રૂહાની વજવસ્થા સાથેના પોતાના સંબંધોને બરબાદ કરે છે અને : 
અલ્લાહની કૃપાઓઆ તથા એહસાનોથી મહેરૂમ રહી જાય છે. 

૭૦. હાથચાલાકીના ખેલ, નઝરબંધી, મેસમેરીઝમ, હિપ્નાટીઝમ વગેરે. 

૭૧. “બે કરિશ્તા'નો શબ્દ અહિ બે સંત સદાચારી થકિતઓઆ માટે વપરાયો છે. હકોકતમાં ઈન્સાનેા 
સાથે કરિશ્તાઆના દુનિયાદારીના વહેવારની કોઈ શકયતા નથી. 


૭૩૦ 








સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૧ 


હકોંકતમાં તે ત રિ તા ૧ ન્વ હ ઝુ 26 દ્વ 6.» 797 નુ ન્ટ 
(કરિશ્તાએ।) કંઈ પણ શિખવાડતા ન ઈ ઝડ 5ક . 


9 


હતા, તેમણે કંઈ પણ ન કહ્યાં હતું સિવાય કે “અમે ૦૮,૧૮૪ ર4 
(અલ્લાહ તરફથી) માત્ર આઝમાઈશના રૂપેજ આવ્યા 5 544448 [નાન 
છીએ, માટે અમારી (આજ્ઞાઓઆની) નાકરમાની ન ,%#?7ત7 294-747. % 7» 
કરશોા' છતાં લોકો જ ની પ હતા કે જેનાથી સ્ત નહ હફ જ શ્રોહ્ નરન જુ 
તેઆ પતિ- પત્ની વચ્ચે જુદાઈ પાડી શકે. પરંતુ હુડણઉતઈડાહુક 0૦૭5 દૃ 54 
અલ્લાહની ઈચ્છા”) વગર તેઓ કોઈને હાનિ ન કરી કજ 

શકતા હતા. હવે આ લોકો (આં હઝરત સ.અ.સ.ના લતિવ્ા%% ડડ કહુઝડ ટટ કઝ 
દુશ્મનો) એવી જ વસ્તુઓ શીખે છે જે તેમને ડાઇ 
લાભકારક નહિ નીવડે બલ્કે હાનિક્તી થશે. અને ઉષ્છભઝ 909 
તેમણે આ જાણી લેવું ”” જોઈએ કે જે આ વસ્તુ 

અપનાવશે તેને આખેરતમાં કોઈ હિસ્સો નહિ મળે; 

બેશક, આ બેહદ અધમ વસ્તુ છે જેના બદલે તેમણે 

પોતાના પ્રાણ વેંચી કાઢ્યા છે, કાશ! તેઓ એટલું 

જાણતા હોત. 

૧૦૪. અને જો તેઓ ઇમાન લાવી પરહેઝગારી ક 9, 272 48 (27૮ ”4 
અપનાવત તો તેમને અલ્લાહ પાસેથી સારો બદલે કરાક મ શ રિ જક ક 
મળત, કાશ! તેઓ એટલું જ સમજતા હોત. પ હ્ન્રાફઇુ 

(રકૂઅ-૧૨) 





નન” સાતઇ"૧ ૧? 





૭૨. હારૂત અને મારૂત, આ બંને વર્ણનાત્મક નામો! છે. હારૂતનું મૂળ હરાતા છે, જેનો અર્થ “તેણે 
ફાડયું અથવા ગુણના હિસાબે 'કાડનાર' થશે. મારૂતનું મૂળ “મરાતા' છે જેનો અર્થ “તેણે તોડયું * જેથી 
વ ગુણાત્મક ભાવાર્થ 'તોડનાર' ગણાશે. આ બંને કરિશ્તાઆ કે સદાચારી પુરૂષોની ભૂમિકા 

સરાઈલીઓના દૃશ્મનાના હિસક બળોને તોડવાની અને મીૌટાવવાની હતી. હઝરત સુલેમાન(અ અ)ની 
વી વેરવિખેર કરવાના કાવતરાંઓને નિષ્ફળ બનવવા માટે અને સત્ય તથા અસત્યને જદા પાડવા 
[ટે આ બે સદાચારી રૂહાને મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેના દાખલો આપતાં અલ્લાહે આ આયતમાં 
યહ્‌દીઓને ચેતવણી આપી હતી કે હઝરત સુલેમાન (અ)ના સમયમાં જેવી રીતે કાવતરાં નિષ્ફળ થાય હતા 


ટ 
જૂ ક 


તેવું જ પરિણામ આંહઝરત સ.અ.સ. વિરુદ્ધ કરવામાં આવતી યહૂદીઓની યોજનાઓનું આવશે. 

૭૩. અલ્લાહના હુકમ વિના કોઈ એક વ્યકિત બીજી જકિતને કોઈ જેતર-મંતર, જાદુટોણા, 
મેલીવિદ્યા, મૂઠમાર, ભૂતપ્રતના છળો કે જીન વગેરેના ઉપદ્રવોથી કોઈ નુકસાન નથી કરી શકતી, રહ્યો 
અલ્લાહના હુકમ, તો અલ્લાહની સુન્‍્નતમાં ઉપયુકત વસ્તુઓનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. 

૭૪. જ્યારે યહ્‌દીઓને ઈસ્લામની વધતી જતી પ્રતિષ્ઠાનું ભાન થયું તો તેમના તમામ ઈરાદોઓ 
પડી ભાંગ્યા અને ઈસ્લામની પ્રગતિને રોકવું અથવા પાછું ઠેલવું તેમને અસંભવિત લાગ્યું જેથી તેઆ 
આડોશ પાડોશી રાજ્યોને મુસ્લિમો વિરુદ્ધ ઉશ્કેરવા માંડયા. યહૂદીઆને અસાધારણ સંજેગોમાં ઈસાઈ 
દેશોની કનડગતના લીધે ઈરાનમાં શરણ લેવું પડયું હતું અને તેઓ પોતાના મઝહબી કેન્દ્રને જડીયાથી 
ખસેડી બેબીલોનીયામાં લાવ્યા હતા. (હચીન્સન્સ હીસ્ટ્રીઆક ધી નેશન્સ પા.૫૫૦). સમય જતાં 
પરશિયન રાજસત્તા ઉપર તેમણે લાગવગ જમાવી ઈસ્લામ વિરુદ્ધ કાવતરું રચ્યું, અને જ્યારે ખુસરો 
બીજાને આંહઝરત સ.અ.સ. તરફથી ઈસ્લામની દાવત આપવામાં આવી ત્યારે ખુસરોને યહૂદીઆએ 


૩૧ 


1” 





૫ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 


ક ક ક ૧% ૦૪7 
૧૦૫. હે ઇમાન લાવનારાઓ, તમે (રસૂલને ઉ 52ઉદ્રાઇ ઇક પાડી જિ 
સંબોધન કરે ત્યારે) "રાઈના ન કહો પરંતુ કહો ર ય 
“ઉન્ઝુરના, અને તેના હુકમોને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો જ્ર્ક્ઝા હાહ કક ર 5 કઝચ્ન્ઝા 
અને (યાદ રાખે!) કે નાકરમાની કરનારાઓ માટે 
દદ૬નાક અઝાબ છે(-૭૫) 

૧૦૬. એહલે કિતાબમાંના જે કાકરેો અને ઇા5 હ્રકઠમડ ઈલડત્ઇ 

મુશરીકો છે તેઆ ચાહે છે કે તમારા રબ તરકથી તમને 


જ પ 6 ઘા “6 2 9૪ 94૦ ક જિતા ટ દ્ધ 
કંઈ ભલું પ્રામ ન થાય; પરંતુ અલ્લાહ પોતાની કૃપાઓ ટેગ્ઝટ ર મ 


માટે ચાહે તેને પસંદ કરી લે છે અને અલ્લાહ અનંત ડસ 
ક છ ઝાત 3 014 ખજુ 
કૃપાઓઆનોા માલિક છે. ન 55 


7 





ભડકાવ્યો હતા. તેમની ભંભેરણીમાં આવી પોતાના તાબા નીૌચીના યમન પ્રાંતના ગવર્નર બાદાન ઉપર તેણે 
કરમાન છોડયું કે આપ (સ)ને બેડીઆમાં જકડી તેના દરબારમાં હાજર કરવામાં આવે. યહુદીઓનું આ 
રાજપ્રપંચ આ આયતનું એક વિશિષ્ટ અંગ છે જેમાં તેમના પૂર્વજોએ હઝરત સુલેમાન (અ)ના વિરૃદ્ધ 
કરેલા આવાજ એક પ્રપંચનું ઉદાહરણ મળી આવે છે કે જે મેલી રાજ રમતોની વિદ્યા તેમના પૂર્વજો 
પાસેથી તેમણે મેળવી હતી તે તેમને લાભક્તી ન નીવડી (બાઈબલ, રાજાઓનું પહેલું પુસ્તક પ્રકરણ ૧૧ 
આયત ર૯ થી ૩૨ પ્રકરણ ૧૪ આયત ૧૪ થી ૨૩.) 

આ પહેલાં બેબીલોનીયાના રાજા બુખ્તનસરના ઈસરાઈલી કેદીઓએ ગુમ મંડળીઓ બનાવી હતી. આ 
આયતમાં વળણીએલા હારૂત તથા મારૂત નામના બે ફરિશ્તાઓઆ વાસ્તવમાં અલ્લાહના નેક બુઝર્ગે। હતા, 
જેમાંના એક હગાઈ અને બીજા હઝરત ઝકરીયા ઈબને ઈડા હતા (એઝરા ૫/૧. ) આ બે સંયમી અને 
સદાચારી પુરૃષાએ તેમની મંડળીમાં ભળનારા દરેક નવા સભ્યને ચેતવ્યો હતો અને કહ્યાં, હતું કે તેઆ 
અલ્લાહ તરકથી નીમવામાં આવ્યા હતા અને તેમની આજ્ઞાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાની શિખામણ 
આપી હતી. તે સમયે મેડીયા તથા પરશિયાના રાજા સાઈરસની સત્તા બળ પકડી રહી હતી અને 
ઈસરાઈલીઓએ તેની સાથે સંધિ કરી બેબીલોનીઆ ઉપર [જય અપાવવામાં સહકાર આપ્યો, જેના 
બદલા રૂપે તેમને જેરૂસલેમ જવા દેવામાં આવ્યા અને હઝરત સુલેમાન (અ)ના દેવળનું જીગાદ્ધાર ખર્ચ 
પણ પૂરું પાડવામાં આવ્યુ હતું (હીસ્ટોરીયન્સ- હીસ્ટ્રીઆક ધી વર્લ્ડ ॥ પાના ૧૨૬) 

આ આયતમાં ઉપરોકત બે ઘટનાઓ તરક યહુદીઆનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે, જ બે ઘટનાઆના 
પરિણામો વિભિન્ન હતા. પહેલી ઘટનામાં તેમનું કાવતરું હઝરત સુલેમાન (અ)ના વિરોધમાં હતું. જેમાં 
તેમણે કજેતી ઉઠાવી અને તેમને બેબીલોનીયામાં દેશવટો ભોગવી ગુલામી કરવી પડી. બીજી ઘટનામાં બે 
પ્રતિભાશાળી તેજસ્વી સદાચારી પુરષાની આગેવાની નીચે તેમને સફળતા અને ઈઝઝત મળી. યહૂદીઆઓનું 
આ બને ઘટનાઓના ગાંભોર્ય તરક ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે, કે અલ્લાહના પાક રસૂલ આંહઝરત 
સ.અ.સ.ના વિરુદ્ધના કાવતરાઓમાં તેઓ પોતાના પૂર્વજો જેવી મેળવેલી નામાોશીના શિકાર થશે. બીજી 
ઘટનાની જેમ જે તેઆ અલ્લાહના રસૂલની તાબેદાર્રી કરશે તો તેમને જીવનમાં સકળતા મળશે. 

૭૫. સમાજમાં એક સમાન સ્થાન ધરાવતી વ્યકિતઓ વચ્ચે 'રાઈના' શબ્દનો વગર સંકોચે ઉપયોગ 
કરાય છે. રાઈનાને અર્થ છે “તું અમારું ધ્યાન રાખ અમે તારું ધ્યાન રાખશું.” પરંતુ જો બેમાંથી એક 
વ્યકિત ઊંચો' દરજ ધરાવતી હોય તે ઊતરતા દરજજાવાળો ક્રોષ્ઠ દરજજો રાખનારાને કહેશે 
ઉન્ઝુરના અર્થીત “માનનીય અમારા ઉપર કૃપા દ્ષ્ટિ રાખો' માટે કુરઆને મજીદમાં મુસ્લિમોને રસૂલને આ 
સંબોધન કરવામાં રાઈનાને ઉપયોગ કરવાથી મનાઈ કરવામાં આવી છે. કારણ કે આવું કરવાથી રસૂલના 


૩૨ 








સરાહ ૨ 


૧૦૭, મે જ પણ આયતને રદ કરીએ કે 
ભૂલાવી” દઈએ, તો તેનાથી ઉત્તમ કે તેના જેવી 
બીજી આયત લાવીએ છીએ. શું તું નથી જાણતો કે 
અલ્લાહ જે ચાહે તે સર્વ કરવાની શકિત રાખે છે? 

૧૦૮. શું તું નથી જાણતો કે આકાશોા તથા 
પૃથ્વીની બાદશાહત માત્ર અલ્લાહની જ છે? બલ્કે 
અલ્લાહ સિવાય તમારો કોઈ રક્ષણહાર અથવા 
મદદગાર નથી. 

૧૦૯. શું તમે તમારા 
પયગમ્બરને એવા જ પ્રશ્નો” 


તરક આવનાર 
પૂછતા રહેશો જેવા 


મૂસાને પુછવામાં આવ્યા હતાર્! અને જે ઇમાનને બદલે , 


નાકરમાનીને પસંદગી અપે છે, તે બેશક સીધા 
રસ્તાથી ભટકો ગયો છે 


૧૧૦. એહલે કિતાબમાંના ઘણા પોતાની હસદ 


(ઈષા)ના કારણે એવી આકાંક્ષાઓ રાખે છે કે ઈમાન 
લાવ્યા પછી તેઆ તમને કરી કાફર બનાવી દે, જ્યારે 
સત્ય તેમના ઉપર પણ પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યું હોય છે. 
પરંતુ તમે તેમને માક કરી દો અને દરગુઝર કરો, જ્યાં 
સુધી કે અલ્લાહ પોતાનો નિર્ણય લાવે. બેશક, અલ્લાહ 
જ ચાહે તે કરવા શકિતમાન છે. 

૧૧૧. અને નમાઝ કાયમ કરે। અને ઝકાત અદા 
કરો અને જે પણ સદ્‌કમા તમે તમારા માટે આગળ 
માોકલાવશે, તે અલ્લાહ પાસે પહેચી ગયેલા પામશો, 
ખરેખર તમે જે કરી રહ્યા છે તે અલ્લાહ જેઈ રહ્યો 
છે. 
મરતબાર્નીબરોબરી કરવા જેવું છે. રસૂલનોા 
આપવામાં આવ્યો છે. 


અલ -બકરાણહ 


પારે ૧ 
કાછ જૂન શ્રડડ્ડ પકી છદ 
ક ત્ાહાઈડડબ# 


“7 979. કન 


કક્હઝો4 હાહા 40 હાડઝકી 





9: જક # છે 22 2૬9 ૬/૮ 
છક 22૪*હ##ળછ્ઠ૭2 હક 
કુ 2% 77 2 ર724 કર” ૬72 2-27 
ઝક જ્ક્કાક્ઈાહક[ઝક 
દ તદ 79.9૮ /99 44 927-7514 
ડી “કઝ ઇડ ક 
૦ર" 
ક #? “9% ઈ નિ 7 ક૭ ૪9, 
હ ળની હાહ “કઠ૭ઝ્ક ક 


ડકઝટડ૬ઈઈડ 


ન “કહુ જ ફુ છ 


97૮7૦4 992967 ત 
કરર,૭41%24.6 ૬ 
924 કૃત પા? 


જેછક્ઇન્ક: હ) કાકી હ અ 


297 9? વિ 
[5૫ યા 


“ ?77 નના 


૬ 1£'741 611 7% 
54૪5 ડાક 


બકછુ# છ ૬ કઝ ક શક 
#7? - 
છક 





અદબ જાળવી ધ્યાનપૂર્વક તેમની વાતો સાંભળવાના આદેશ 


૭૬. કુરઆન મજીદની કોઈ પણ આયત અથવા આદેશ રદ બાતલ કે મનસૂખ છે તે માનવું અયોગ્ય 
છે. આ રદ્‌ કરવાનું સુચન પહેલાંની કિતાબો તરક છે કે કુરઆને મજીદના આદેશો વડે પહેલાની” 
કિતાબોના આદેશોાને રદ કરવામાં આવ્યા છે અને તેની જ્ગ્યાએ કુરઆન મજીદમાં અલ્લાહે કોષ્ઠતમ 


આદેશેોને કાયમ કયી છે. 
૭૭, આ આયતમાં આંહઝરત સ.અ. 


સ.ના ઉપદેશના ધ્યેયને તોડી કૅકવાના યહ્‌દીઓના પેંતરા 


કરવાનાં કાંકાંનો ઉલ્લેખ છે. તેઆ આપ (સ)ને એવા બેહૂદા અને નિરર્થક સવાલો કરતા જેની ધમે સાથે 
કોઈ નિસ્બત ન હતી. તેઓ મુસ્લિમોને કુશંકાઓઆમાં કસાવવાની યુકિતઓમાં હમેશાં પ્રવત રહેતા. 


૩૩ 


સરાહ ૨ 


૧૧૨. અને તેઓ કહે છે કે કોઈ પણ જન્નતમાં 
દાખલ થવા પામશે નહિ સિવાય કે તે યહ્‌દી અથવા 
ઈસાઈ ”” હેય. આ તેમની ખોટી અભિલાષાએ છે. 
તું તેમને કહે “જે તમે સાચા હો તો તે સાબિત કરી 
બતાવા.'”7393 

૧૧૩. શા માટે (દાખલ) 
પોતાને સંપૂણેપણે અલ્લાહના 
દેશે, 


થાય નહિ? જે કેઈ 
શરણમાં 9 સોપી 
અને ભલાઈના કામો! કરનારે! હશે, તે પોતાના 
રબ પાસેથી (ભલે।) બદલે। અવશ્ય મેળવશે. તેને કોઈ 
ભય નથી ન તે કદી દુ:ખી થશે. (રુકૂઅ-૧૩) 
૧૧૪. અને યહૂદીઓ કહે છે કે ઈસાઈઓઆ પાસે 
(સચ્ચાઇનું) કોઈ પ્રમાણ નથી. તેમજ ઈસાઈઓ કહે 
છે કે યહૂદીઓ પાસે કોઈ દલીલ નથી. જો કે તેઆ એક 
જ કિતાબને માને છે. તેમજ અજ્ઞાન લોકો પણ એવી 
જ વાતો કરતા હોય છે. પરંતુ અલ્લાહ કયામતના 


અલ - બકરાહ 


પારે ૧ 


#“,/,/ “7? 2“ 2-.?/-7- 
દડફીહશ્ઝઝ ઉ, 


ક 11ન 


ન” 9 
શક 


1529 હટ 
219 છ £797,%%₹7 22 [*27. 
5145૭૩ કાડ 

૦૦૦ 


/79777 2277754 779-7797 292 ર7 
કક નાન ખ્ન્ઠ 
“.2797982 #”# ક 


૦559; 


ન 95544 


ડ્ઈઈન્કહવાહ-5ંહ્ાઇડ 
27 7 કૃ ૯૮ 


ઝુ ૭225 ઇ#ક્્હ્ઝકર્હ। 


દ ઉજજડ 


દિ 


7??2,7% 2», 79, “7% ર ની 2 
દિવસે તેમની વચ્ચે નિર્ણય કરશે જેના ”? વિશે તેઓ બડકર કઈડડડ્ડંડક ન્લ્સ્ન્ઝ 
મતભેદ કરી રહ્યા છે. ટ ક. ઝક 

૩ “ન્‌ ્્‌ ડે “9% / 1 # *# કુ 27,9#” ક 
૧૧૫. અને તેનાથાં વધુ કોણ ઝાલિમ થઈ શકે કે હડક ર ડડ્રાહફઈડ૪5હક 
જ અલ્લાહની મસ્જિદમાં અલ્લાહના નામની યાદથી 779%: ક” 
ક “ પ કે “ ડ્‌ ઠન્ઈડઇઇ હ /કહટાઈડું હ25- 
અટકાવે અને તેને વેરાન કરવાનો પ્રયાસ કરે? મ , 
“જ જ્‌ “૧% _ બ ૦ ન ન્ડ ક જા ક કી 
આવા લોકા માટ તેમા દાખલ થવુ અયોગ્ય છે. સિવાય હે (ઇહ ડડ 
. કે તેઆ (અલ્લાહને।) ડર રાખીને (તેમાં દાખલ થાય). ન 
“હ ( ક ક “ 1 “ હ“ ૦. બિ હાક કંકઝહું 
તેમના માટે દૃનિયામાં નામોશી છે,_અને આખેરતમાં ્ક 


દદનાક અઝાબ છે. 

૭૮. યહૂદીઓ અને ઈસાઈઓ જન્નતમાં પ્રવેશ પામવાના જન્મ સિદ્ધ હક્ક રાખતા હોવાન, 
ભ્રમણામાં કસાએલા છે. 

૭૯. આ આયતમાં *તકવા' (પરહેઝગારી)ની ત્રણ વિશિષ્ટ મંઝિલે તરક ઈન્સાનનું ધ્યાન ખેંચવામાં 
આવ્યું છે. પહેલી મેઝિલ '“કનાહ' અથીત પોતાના 'અહે”ને મીટાવી દેવું, બીજી મંઝિલ “બકાઅ' 
પુન:ચેતનવંત થવું ' અને ત્રીજી મંઝિલ 'સિકાઅ' અર્થીત અલ્લાહમાં જ્ઈ મળવું. (૧) “કનાહ' એટલે 
પોતાર્ની સર્વ શારીરિક શકિતઓ, તથા માનસિક અવસ્થા તેમજ ધન રદૈલત સહિત અલ્લાહને સમર્પણ 
થવું. અલ્લાહ ખાતર સ્વયં પોતાને મીટાવી દેવાને "ફનાહ-કી- અલ્લાહ' કહેવામાં આવે છે. (ર) કનાહ 
થયા પછી ઈન્સાન સદાચારી બની અલ્લાહની પ્રીતર્થે પોતાના સંસારિક વિષયો અને મનોકામનાઓને 
ત્યાગ કરે છે પછી તેનું જીવન અને મરણ માત્ર અલ્લાહ અને તેના બંદાઓની સેવા પુરતું જ રહી જાય 


છે, (૩) તે પછી તે ત્રીજી મંઝિલમાં દાખલ થાય છે જે મંઝિલ અલ્લાહ છે; જીવ પોતાના પાલનહારમાં : 


લય પામે છે જ્યાં તેને “સંતુષ્ઠ ' આત્માનું પદ મળે છે આ અંતિમ મંઝિલને “મુતમઈન્નાહ' કહેવામાં 
આવે છે. (જુઓ કુરઆન મજીદ સૂ.૮૯ આયત ૨૮) 


૩૪ 


હ 


11” 





સરાહ ૨ર અલ -બકરાહ પારો ૧ 
૧૧૬. પુવે અને પશ્ચિમ (સવે દિશાએ) 45 કુ કજ, 396, 543 
અલ્લાહની છે, માટે તમે જે તરક મુખ કેરવશાો ' 


? 7 ઈ 
અલ્લાહને જ પામશે।. બેશક અલ્લાહ ઓદાર્યશીલ છે, ન હ્# રિ હ દ્ર! 
સવજ્ઞ છે. ર 

્‌ આ અને તેઓ ક્હે છે કે અલ્લાહે કાઈને હ્્્હ! હઉડધડફ*ડ5 કે.ડી ઉડ 
(પોતાનો) પુત્ર બનાવ્યો છે. અલ્લાહ તો મહા | (687) . ૦૮9 
પવિત્ર છે. હકીકતમાં આકાશે। તથા પૃથ્વીની તમામ 9૦ક્્ક વીક ૦% 
વસ્તુઆ અલ્લાહની જ તો છે! તે સર્વ તેની જ 
તાબેદાર છે. ન મિ ક 
૧૧૮. અલ્લાહ આકાશે તથા પૃથ્વીનો મૂળ પેદા (559113 5 %%3ડુ૭ 
કરનાર“ છે, જ્યારે તે કોઈ વસ્તુ વિશે નિર્ણય કરે ન 210. 54 ક 
છે તો એટલું જ કહે છે "થઈ જા' અને તે (વસ્તુ) 
બની જાય છે. 
૧૧૯. અને અજ્ઞાન લોકો કહે છે “અલ્લાહ દ 'રાપ#576ક્#%૭ હણ 
અમારી સાથે કેમ કોઈ વાત નથી કરતે? અથવા ઇર 


છે ક ન 9% શ 99 1 ક 2 ફૂ 79 9 ક મ 47 .; કા 
અમારી તરક કોઈ નિશાની? કેમ નર્થી આવતી? ીકનઇનકબુ હ વહ કલ્‌ 
જો કે તેમની પહેલાંના લોકો પણ આ જ પ્રમાણે કહેતા 
"“"%્‌ ને દડ. ન જ ૧ નો 3૦% 5૭% # #9૭ક 
હતા. તે સાની મનાવત્તિ એકસરખીજ છે. ખરેખર, 
કામોલ યકીન રાખનારાઓ માટે અમે અમારી* 
નિશાનીઓનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરતા રહીએ છીએ. 


77 તિ ક દઇ 
કાજ 


8 ભ 9પ 





૮૦. સત્યના વિરોધથી વધુ બ્‌રી વસ્તુ ઈસ્લામની દૃષ્ટિમાં બીજી કોઈ નથી. દરેક મઝહબમાં કોઈને 
કાઈ સચ્ચાઈ અવશ્ય જોવામાં આવે છે પરંતુ ઈસ્લામની સચ્ચાઈ અને પરિપૂર્ણતા બીજા ધમીની 
'અપૂણતા' જોવાથી સહેજ દેખાઈ રહે છે. 

૮૧. આ આયતમાં ધર્મીધતાના કારણે બીજા પંથો કે કિરિકાઆની ઈબાદતોમાં અડચણો કરનારાઓને. 
' સખત શબ્દોમાં ઠપકો આપવામાં આજો છે. લોકોને તેમની ઈબાદતગાહોમાં જવાથી રોકવા ઉપરાંત 
તેમના આદરણીય તથા પવિત્ર સ્થળોનો વિનાશ કરવાથી મનાઈ કરવામાં આવી છે. 

૮ર. સમગ્ર માનવ સમાજ એક જ જગતપિતા સર્વ સર્જનહાર અલ્લાહની રૂહાની સંતાન છે, માટે 
કોઈ એકને કે બેને અલ્લાહનો પુત્ર કેપુત્રી ગણવું સદંતર અયોગ્ય છે. આ સંબંધ એક અલંકારિક રૂપમાં 
છે જેના ઘણા અર્થી નિકળે છે. યહ્‌દીઓના ધર્મશાસ્્રામાં “અલ્લાહના પૂત્ર'ની ઉપમાં અલ્લાહના, સદાચારી 
પરહેઝગાર નેક બંદા કે અલ્લાહની કોઈ પ્રિય વ્યકિતને આપવામાં આવે છે. (લુક પ્ર.૨૦ આ.૩૬. મેન્યુ 
પ્રમ આ.૯, ૪૫ અને ૪૮. ડયુટ્રોનામી પ્ર.૧૪ આ.૧, એકસોડસ પ્રા.૪ આ.રરપ ગૈલ પ્ર.૩ 
આ. ૩૬). 

જો કોઈ ઈન્સાનના રૂપમાં ખૃદાના દીકરે। હોત તો તે ખૃદાની શેહવત (કામક્રિડા)ના પરિણામે પેદા 
થએલો ગણાયો હોત જેનાથી અલ્લાહને જાતિય સ બંધનો નિયમ લાગુ પડી જાત, અને તે નગયમને કાયમ 
રાખવા માટે અલ્લાહને જીવન મરણના અને વારસાના ચક્રમાં ચક્કર લીધા વગર છુટકો જ ન હોત. 
ઈસ્લામ તે સર્વ શકિતમાન મહાપવિત્ર શકિતને માનવપ્રાણીની ખામૌરહિત, નિર્બળ અને મોહતાજી 


૩૫ 





ઝે -અાનદઝનાનયાટષવમાકરબડઝ,.ઝ:' 


સરાહ ૨ અલ -બકરાણહ ર ૧ 





રે ચિ. ન ી ઝો કર 4 7૦7-4977 જ ક ર 
૧૨૦. (હે નબી) અમે તને સત્ય (દીન) સાથે, હ ૬555 75 ક છૂ હ જ. 
ખુશખબર આપનાર અને ચેતવનાર બનાવી 
મોકલાવ્યો છે અને જહન્નમ નિવાસીઆ માટે તને હન 
જવાબદાર“ લેખવામાં નહિ આવે. ક 
૬૮ ; પ “79977 [97 !9૮4977 
૧૨૧. અને યહૂદીઓ તથા ઈસાઈઓ તારાથી _ 2 ષટ કફ: 2 
ખૃશ નહિ થાય. જ્યાં સુધી કે તું તેમની માન્યતાઓને ક ર 2 
શ ક: 5 ૨ ક. ૬... 5 “હ વા | કહ કક 
નહિ અનુસરે. તું તેમને કહે “ખરેખર અલ્લાહનો હળ” ઠડ 5કઝફકઝાહ કડ), 
દશીવેલો માર્ગ જ સત્યમાર્ગ છે.અને જો તું સત્યજ્ઞાન . 552 
ન“ કિ. “"% “% મા દ્રિ | € ૧20 રદ હઝ 
મેળવ્યા પછી તેમની બ્રી ઇચ્છાઆને આધીન થઈશ, શ ૭ ર હા 
તો અલ્લાહથી તને બચાવનાર કોઈ નહિ હોય, ન કોઈ 235% 5%; ઈ ૭ હાદ જિ 


દ્ધ 


“હ દ્ર” ન 
મદદગાર હશે.” બ ડનો 
“*% ક“ જ "* “_.“. “5 હ“ હા” 6 ન / ક | 2417 2 * 
૧૨૨. અમે જેમને કિતાબ આપીએ તેઆ તેને હષ 19] લ જીક જઇડ્ડઇ “૯ પદ! 
ર ઝુ 5 કે " (૮૬) - ૮ 97 ; 9? 17 
એવી જ રીતે અનુસરે જેમ અનુસરવું જોઈએ , કેડ કહા હા કન દ ૬૭૭ હ 
તેઆ જ તેમાં ઈમાન લાવનારા છે. અને જે લોકો તેના શ્ર ત “99 «. 


અસ્વીકાર કરે છે તેઆ જ નુકસાન ઉઠાવનારા છે 
(રુકૃઅ - ૧૪) 


૧૨૩. હે બની ઈસરાઈલ, મારા તે ઉપકારનેયાદ 9% ટા જી ઈ 

ન્‍ ઝડાછીકઈકાઇઈ-ક 

કરો, જે મેં તમારા ઉપર કર્યો હતો, અને મેં તમને 7 * ન 22 
9 ૧૯૦] ૦ 

તમામ કોમે। ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી હતી. છ ાહટક્કાડ ર 





ભયી જીવનથી પાક અને ઉચ્ચતર હસ્તી માને છે. 

૮૩. “મૂળ નિમોતા, તેજ અવ્વલ છે, સ્વયંભ્‌ છે યાને તેને કોઈએ જન્મ નથી આપ્યો, મોહતાજી 
રહિત છે, કોઈના આધાર વગર અલ્લાહે સ્વયંજ્ઞાનથી, સ્વેચ્છાપૂર્ણ આ વિરાટ વિશ્વ વ્યવસ્થાને ઉદ્ભવ 
કયી છે. 

૮૪. પ્રથમ તો કાકરો કુરઆન મજીદને ગૂંચવણેરથી ભરપુર, "વિભિન્ન સ્વપ્નાઓનું મિશ્રણ' કહી 
ઠઠ ઉડાવતા રહ્યા, પરંતુ જ્યારે તેના ઉપદેશનાં માધુર્ય, સૌદર્ય અને સચોટતાનું તેમને ભાન થયું તે 
તેમણે ; કુરઆનને આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર તેને સ્વયં કુશળતાથી ઘડી કાઢેલું હોવાનો આરોપ ₹મૂ કયો , 
પરંતુ તેમાં તેમની પોતાની સાક્ષી આડી આવી ઉભી રહી, અને આપ (સ)નું પાક અને સત્યમય જીવન 
તેમની આંખો સામે આવી ઉભું રહ્યાં. 

અંતમાં તેમણે દાવ બદલ્યો અને સીધી નિશાનીઓની માંગણી કરી. પોતાને જ માત્ર અનુકૂળ પડે તેવી 
(નિશાનીઓની અભિલાષા સેવનારા હકીકતમાં દર્દનાક અઝાબના અભિલાષી છે. 

૮૫. અલ્લાહના રસૂલોનો અને નેકબંદાઆની દરેક સમયમાં અવગણના કરવામાં આવતી રહી હતી 
અને તે નેક રૂહાને રંજાડવામાં કોઈ કસર બાકી રાખવામાં નથી આવી. અને અલ્લાહે પોતાના રસૂલોને આ 
જવાબદારીથી મુકત રાખ્યો છે. 

૮૬. આ ચેતવણી માત્ર યહૂદીઓ કે ખ્રિસ્તીઓ માટે નથી પરંતુ મુસ્લિમો માટે પણ છે, જેમના ઉપર 
કુરઆન મજીદનાં તા લૌમને ચુસ્તપણે અનુસરવાનાો સખત હુકમ છે. 


૩૬ 





સૂરાહ ૨ અલ-- 
૧૨૪. અને તે દિવસથી ડરે જ્યારે કોઈ એક 

ન ૦ જડ હ ક 
જીવની અવેજીમાં બીજે જીવ “7” સ્વીકારાશે નહિ, ન 


તો! કોઈની જામીનગીરી આપી શકાશે, ન તે! કોઈની - 


ભલામણ કામ લાગશે, ન કોઈ તેમને સહાયકતી થશે. 
૧૨૫. અને (યાદ કરે।) જ્યારે ઈબ્રાહીમને તેના 
પરવરરદિગારે કેટલીક રીતોથી આઝમાબજો હતો, જેમાં 
સકળ થયો ત્યારે (અલ્લાહે) કરમાવ્યું “હું તને 
।કોના ઈમામ નીમવાને। છું' (ઈબ્રાહિમે) કહ્યાં 
નક ૦ ૮53 
મારી ઓલાદમાંથી પણ નીમીશ? 
વ્યુ 'મારુ 


પા. 


(અલ્લાહૅ) 
વચન (માત્ર) ઝાલિમાોને નહિ 


૧૨૬. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે અમે 
આ ઘર [કા બા)ને માનવજાતિ માટે (એકઠા થવાનું) 
કેન્દ્ર /” અને સલામતીનું સ્થળ બનાવ્યું . (ત્યારે 
આદેશ આપવામાં આજો હતો કે) ઈબ્રાહીમની ઉભા 
રહેવાની જગ્યાને નમાઝનું સ્થાન બનાવો અને અમે 
ઇબ્રાહીમ તથા ઈસમાઈલને આદેશ આપ્યો હતો કે 
“તવ્વાક' કરનારાઓ અને એત્કાક બેસનારાઓઆ તથા 
રુકૂઅ અને સિજ્દો કરનારાઓ માટે મારા આ ઘરને 
પાકસાફ રાખા.” 

૧૨૭. અને [યાદ કરો) જ્યારે ઈબ્રાહીમે (દુઆ 
કરી) કહ્ય. કે 
અમનનું ” શહેર _ 


“શકન, હસાબ . તક૦૧નરૂ૦મનન૦ટ૦૦૦૧ --૪.- 


બનાવી દે, અને તેમાં 


બકરાણહ 


પારે ૧ 

દ્ર 9* 2:47 7394 9..?4 ક 

કડ ઠડ 9૪૬૪6 

59 26૮ 779794 જાટ” ક. ક 
(ડ% 5 વ વદાદ્ડિક સ 


“92 2792 


છેલ? 
65 હદર /% પ 6 4 
હહ હ5૭%5 હઉંશકાઇ) ખાક! હ હાહ 


5) 


#?૧./કજ ૮૦#77 7૦6 (7%7? 
“ક ઇબદા૬ઇડફાદડડડ 


કવી 5) 55 
ડ/ડાોદ 50 હડાદ જ કા 
૦કાહંક 


29.6 શિ 77-41 4 ન 
હે મારા પરવરદિગાર, આ શહેરને ૭૫ ડિ દિ ઈશ્સષ્ટુઈ તી 01% 


૮૭. સઘળા જીવાની જવાબદારી પોતપોતાની છે, જેમાં અંધશ્રદ્ધા, રૂઢીરિવાજેની પરંપરાનું 
બહાનું રક્ષણ નહિ આપે. દરેક બંદાના અલ્લાહ સાથે સીધો હિસાબ કિતાબ થશે. 

૮૮. કુરઆને મજીદમાં મળતા અમુક સંકેતો તથા હદીસના હવાલાથી એવું જણાય છે કે ખાના 
કા'બાના પાયો હઝરત આદમ (અ)એ નાખ્યો હતો. જઓ સૂ.૩ આ.૯૭. સમય જતાં વસ્તીમાં 
કૈરબદલીના કારણે લાંબા કાળ પર્યત કા'બાના થોડા જ અવશેષો રહેવા પામ્યાં હતા જે પાયા ઉપર હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અ) એ કરી ચણતર કર્યું હતું. ત્યારથી ખાના કા'બા હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ની ઔલાદ માટે 
અકોંદત તથા ઈબાદતનું મથક બની રહ્યાં. આ ઘરમાં હઝારે વષો ઉપર ૩૬૦ પ્રતિમાઓ પ્રવેશ થવા 
પામાં હતી અને અંતમાં હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તકા સ.અ.સ.ની ભવ્ય રિસાલતની બરકતથી હઝરત આદમ . 
(અ)ના વિખરાએલા બાળકો રૂહાનીયતની એક જ માળામાં પરોવાઈ વિશ્વ ભ્રાતૃભાવનાના બંધનમાં 


બંધાઈ ગયા. 


૮૯. કા બાની મહત્તાના સૌભાગ્યથી મક્કા શહેરને શાંતિ તથા અમનનું શહેર ઠરાવવામાં આવ્યું 
હતું. દુનિયાના ઈતિહાસમાં અનેક દેશો અને સામ્રાજ્યો વચ્ચે ભીષણ સંઘષા ખેલાયા, અને અનેક 
બળવાન રાજ્યસત્તાઆનો ઉદ્ભવ થયો અને વિનાશ પણ થયો પરંતુ આજ દિવસ સુધી મક્કાની શાંતિમય 


૩૭ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૧ 





“હ ર /5* 
વસનારાઓને અલ્લાહ તથા આખેરતના દિવસ ઉપર ૨60 552,641 ,”5હ 4916 દા 
દ - “કબ ગ્લ્ઝડળહક્રૂ-ત 
ઇમાન રાખવાના (બદલામા) કળ પ્રદાન કર. તેણે 


*% ફ૪_ “* શ “* “4 ન 9 £ 494 77૦4277 ”7 41(45ક *«?7 
કરમાવ્યું' “અને જે ઈન્કાર કરશે તેમને પણ હું ટૂંક ઉફઠડ૬5$ 4૭૦૩ 


સમય સધી લાભ આપીશ, અંતે તેમને જહન્નમની કો.#- કટા: 17* 

ષે 9 ૧ ૧ ૦ | ઝી ક ય નુ ૫-૯૭ 
આગ તરક ઘસડી જઈશ, અને તે બેહદ અધમ ઠેકાણુ %%%*“%2ડઊ1પ્ટ્રાક્ક્ક? 
છે." 


૧૨૮. અને (તે સમયને યાદ કરે) જ્યારે ,#,2,, #.7# 7 779 7 19; 7497217 
ઈબ્રાહીમ અને ક આ ધર (કા'બા)નું ચણતર ઈઝ“ ૩૭25 %1 “કઝ 
કરી રહ્યા હતા (ત્યારે દુઆ “” કરતા જતા હતા) “હે જકાત હ વઇત્ીક ન 
અમારા રબ, અમારી આ સેવાને તું સ્વીકાર કર, તું શિ ક 

જ સર્વ સાંભળનાર અને સર્વ જાણનારે છે. 

૧૨૧. “હે અમારા પાલનહાર અમને પોતાના દૃજૃ.$$,: ક »ઇડડાઇઇઝ 
તાબેદાર બનાવી લે, અને અમારા વંશમાંથી એવા થકા “ઝટપટ ક 
લોકોનો ઉદ્ભવ કર જે તારી તાબેદારી કરનારા હોય ૭7 ઉ ૮59404 ઉત્સવ 
અને અમને અમારી સ્થિતિ અનુસાર ઈબાદતની રીત તી 
દશીવ અને અમારા ઉપર તારી રહેમતભરી નઝર કર ઉન્ડ્છીહ્ટાક્ટા 
અને તું જ તૌબાહ સ્વીકાર કરનારે અને દયાળુ છે. 

૩૦. “હે અમારા પરવરદિગાર, તેઆમાંથી એક ' યર માકસ? 
એવા રસૂલનો “ ઉદભવ કર જે તેમને તારી આયતો _ કર્જકકઝત્ક્ઝક્ક્ડડઝાકધઇ 





સૌમ્યતાને તે ભયંકર સંઘષૅનેો સ્પર્શ સુદ્ધાંએ નથી થવા પામ્યો. આ ધરતીના વિશાળ વિસ્તારની 
વેરાનીના ઈતિહાસમાં કોઈપણ ધર્મને આવા શાંતિમય વાતાવરણને! અનુભવ નથી થવા પામ્યો. કોઈ પણ 
[વધર્મા આક્રમક બળને આ પવિત્ર ધામ ઉપર અલ્લાહે સત્તા નથી આરપી ન તેમને તેમાં પ્રવેશ મળ્યો. 

૯૦. કા બાનો મૂળ પાયો હઝરત આદમ (અ)એ નાખ્યો હતો. હ.ઈબ્રાહીમ (અ) તેના મૂળ ચણનાર 
હતા કે જીણાદ્ધાર કરનારા હતા તે વિશે સાધારણ રીતે મતભેદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કુરઆને મજીદના 
પ્રમાણાના આધારે સાબિત થાય છે કે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના આગમન પહેલાં આ જગ્યાએ કોઈ પડી 
ભાંગેલી ઈમારતનો પાયો હોવાના ચિન્હો હતા જેના ઉપર હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) તથા હઝરત ઈસમાઈલ 
(અ) ભેગા મળી પાયાની દોવાલોાને ઊમી કરી હતી. આ સ્થળે જ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ )એ અલ્લાહ પાસે 
દુઆ કરી કહ્યાં હતું “હે મારા રબ, હું મારા પરિવારને તારા ઘર પાસે એક ઉજજડ ધરતી ઉપર મૂકી 
આવ્યો છું ' (સૂ.૧૪/૩૬) આજ સ્થળે ઘણા વષા બાદ પાયાની જીર્ણ દીવાલો ઉભી કરવામાં આવી હતી 
જેનાથી કા'બાનું અસ્તિત્વ પ્રાચીન હોવાને પુરાવા મળે છે. 

૯૧. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)એ પોતાના બેને પુત્રોના વંશજો માટે દુઆ કરી હતી. સૂરાહ બકરાહની 
આયત ૧૨૫ પ્રમાણે તેમણે સાધારણ રીતે પોતાના બેને પુત્રોના વંશજો માટે નબુવ્વતની માગણી કરી 
હતાં. જેમાં કોઈ વિશિષ્ટાના ઉલ્લેખ જોવામાં નથી આવતે। પરંતુ આ આયત (૨/૧૩૦) પ્રમાણે જે દુઆ 
કા બામાં હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)એ કરી હતી તેમાં તેમણે ખાસ હેતુપૂર્વક એક મહાન રસૂલને ઉદ્ભવ 
કરવાની માગણી કરી હતી જે તેમના મોટા દીકરા હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ના હક્કમાં હતી. જો કે આ 
મોટા દીકરાના હક્કના વિરોધમાં ઈસાઈઓ બે દલીલે। રજ કરે છે, કે (અ) બાઈબલની દૂઆમાં હઝરત 


૩૮ 


સૂચાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 





વાંચી સંભળાવે અને તેમને કિતાબ તથા હિકમતનું ક ન્ા5%1૦46; 
હન હ જ. જ. . જડ ને સ. ન 2% ક્ાક્શ્કે26 
શિક્ષણ આપે અને તેમને પવિત્ર કરે. નિ:સંદેહ, તું 
પ ક. ક ન લંક 55) હાહ 
સર્વ સમર્થ' છે, હિકમતવાળો છે. (રૃકુઅ-૧૫) કાહ હ 


૧૩૧. અને કોણ ઈબ્રાહીમના દીનથી મુખ 8987%47.797 ૮ 99૦૧.9૮ ?7”૬ 9૦૮ 
પ. ક જ લ 464455 1 શ#્ર#૭*૫કઝં૭?5 
રવશે. સિવાય કે જેણે મૂખેતાથી પોતાનો સવનાશ 
પ મે કષ ૦ ૧૧૫ ણ. જ" હક $ 9 જ દ્વિના જ તા ન 
4 ન ૮ # ૭ 4 €17**% * 21૮71.” 
કરી લોધા હોય. [ન:સંદેહ (ઈબ્રાહીમને જ) અમે આ ફુક્ક્ઝાહુવ!9 હ હુવડડડા છ» 
દુનિયામાં પસંદ કયો હતો અને બેશક, આખેરતમાં ૦૭૦૦૦1૮2 
પણ તેની ગણના પરહેઝગારેોમાં થશે. 9ણ હ 
૩ર. જ ઝે ઝે બે તેને હ ઝડ “9712, % હ 5% સે? જિ (77૮7. 
ક ક ક રબ તને હુકમ આપ્યો ભ્ર૭ડઝા પટ્ટ હશ 52) 4] વ હઉડ 
પોતાને સમપંણ કર ત્યારે તેણે કહ્યાં "હું સૃષ્ટિના ક 
સજનહારના આધીન થાઉં છું. 
૧૩૩. ઈબ્રાહીમે પોતાના પુત્રોને આજ ઉપદેશ 
કો *“ દી છી કકક્યડ વ ૭-77 
આપ્યો હતો, તેમજ યાકૂબે પણ કહ્યાં, હતું “હે મારા તંહ]ટ;૧ ૦9૨૧૫૭ 5% ન ત 
પુત્રો, ખરેખર અલ્લાહે આ દીન તમારા માટે પસંદ 


ઈસમાઈલનેો ઉલ્લેખ નથી, અને (બ) જે અલ્લાહે બેને ભાઈઓની પેઢીઓમાં નબીઓનો ઉદ્ભવ 
કરવાના વાયદો કર્યો છે તો હઝરત મુહમ્મદ (સ.અ.સ.) હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ના વંશમાંથી હોવાના 
પુરાવા શું છે? હકીકતમાં બાઈબલે હઝરત સારાહ (૨) તથા હઝરત હાજરા (ર)ના વજદોનેો સ્વીકાર 
કયી છે. (જુઓ, જેનેસીસ પ્ર.૧૬ આ.૧૦થી ૧૨ પ્ર.૧૭ આ.૬) તેમજ એહલે કુરેશના હઝરત 
ઈસમાઈલ (અ)ના વંશ જ હોવાના દાવાને તમામ અરબ કોમે માન્ય રાખ્યો છે. વધુમાં જનેસીસ પ્ર.૧૭ 
આ.ર૨૦નાં નિર્દેશ પ્રમાણે અલ્લાહે હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ના વંશને ને'મતોનોા અને તેની કોમને 
બળવાન બનાવવાને વાયદો કર્યે છે. 

જનેસીસ પ્ર.૨૧ આ.૮ થી ૧૪ પ્રમાણે હઝરત સાહરા (૨ )ની પતરાજી ટાળવા માટે હઝરત હાજરા 
(૨)ને પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરવા પડયો હતો. અહીં એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે હઝરત હાજરા (૨) પોતાના 
ઘરને ત્યાગ કરી જો હિજાઝ ભણી નથી ગયા જ્યાં તેમના વંશજ હોવાના દાવેદાર મોજદ છે તો પછી 
તેમને કયાં લઈ જવામાં આવ્યા હતાર્ હકોકતમાં અરબ ભગોળશાસ્રીઆ સંમત છે કે બાઈબલમાં 
આલેખેલી પરાનની પહાડીઓ હિજાઝ પાસે છે. 

જનેસીસ પ્ર.૧૬ આ.૧૨માં હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ને વગડામાં ભટકનારે। જણાવ્યો છે. 

સેન્ટ પોલે હઝરત હાજરા(ર )ના અરબ સંબંધનો સ્વીકાર કર્યે. છે. 

કિડર હઝરત ઈસમાઈલના (અ) વંશમાંથી મનાય છે. જેના વંશજો સમય જતાં અરબસ્તાનના 
દક્ષિણ ભાગમાં જઈ વસ્યા હતા (બાઈબલ સાઈકલોાપીડીઆ લંડન. ૧૮૬૨) 

અંતમાં, પ્રોફેસર સી.સી. ટોરે, "જ્યુઈશ કાઉન્ડેશન આક ઈસ્લામ' પાના ૮માં લખે છે કે જેનેસીસ 
પ્ર.૧૭ આયત ૨૦ પ્રમાણે “અરબ પ્રાંતામાં ખાસ કરીને કિડર, દૂઆ, તાઈમા ખાસ નીૌધપાત્ર છે જે 
અરબસ્તાનની બળવાન કોમો હતી. 

જનેસીસ પ્રકરણ ૧૭ આયત ૨૦માં લખેલું છે “અને ઈસમાઈલ વિશે મેં તારી વાત સાંભળી લીધી છે, 
જો મેં તેને આશીવીદ આપ્યો છે તો હું તેને સફળ કરીશ અને બેહદ વદદ્ આપીશ.' 

૯૨. મુસ્લિમ અ્થીત વિચાર, વાણી તથા વર્તનથી પોતાના સજનહાર પાલનહાર અલ્લાહને સમર્પણ 
થવું અને તેવી જ સ્થિતિમાં સદાય રહેવું. * 


કઝ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૧ 





કયી છે, માટે તમારું મૃત્યુ આવે ત્યારે તમે તેની સંપૂર્ણ દ્રે 
તાબેદારીમાં હા! 

૧૩૪. શું તમે તે સમયે હાજર હતા જ્યારે 
યાકૂબ મરણપથારી ઉપર હતોર્ તેણે પોતાના પુત્રોને 
કહ્યુ, કે તમે મારા મૃત્યુ બાદ કોની બંદગી કરશે? 
તેમણે ઉત્તર વાળ્યો” અમે તારા રંબની ઈબાદત કરશું , 
તારા પૂર્વજોના“, ઈબ્રાહીમ અને ઈસમાઈલ અને 
ઇસહાકના ખૃદાની, એક અલ્લાહની અને અમે તેનાજ 
તાબેદાર રહેશું .” 

૧૩૫. આ લોકો જે પહેલાં થઈ ગયા હતા તેમની 
કરણાંઆ તેમના માટે છે અને તમે જે કમાશે તે 


તમારા માટે છે, પરંતુ તેમની કરણીઓ વિશે તમને ' 


પૂછવામાં નહિ આવે. 


૧૩૬. અને તેઆ કહે છે કે “તમે યહુદી કે છ 


થશો, તો જ હિદાયત મેળવી શકશે. તેમને કહી દે 
હરગાંઝ નહિ. બલ્કે તમે પણ ઈબ્રાહીમના દીને 
અનુસરે જ અલ્લાહ તરક જુકનારે હતો અને તે 
મુશરીકોમાના ન હતો.' 

૧૩૭. તમે કહા “અમે ઈમાન લાવીએ છીએ 
અલ્લાહ ઉપર અને જે અમારા ઉપર આવું છે તે 
(કુરઆન) ઉપર, અને જે ઈબ્રાહીમ તથા ઈસમાઈલ 
અને ઈસહાક અને યા'કુબ અને (તેની) ઔલાદ” 
ઉપર આવ્યું હતું, તેના ઉપર, અને જે મૂસા તથા 
ઈસાને આપવામાં આવ્યું હતું તેના ઉપર, અને જે 
(બૌજા તમામ) નબીઓઆને “ તેમના રબ તરકથી 


હપડઈઇડઇઇઝફ ઉક 


! ૪ 9275 42444 # 9, પતન /7 9? 
 હંડેડાડકઝકડટઇહડડઝડા 
હા] શ ઉછ ના 


કક ક ક 9 [૭ 
8૫05 સઝ “91548 કાની 
્િહ ડય) 9% ર 5) 


4 4 977, (7 ઈક 
2 (77 7 27/2,7..77 274 
3ર! 95 5144 હં હક નુ 
ડઝમડજડડ/#0/060 
૦૭% ૭૩૭૪૪-ક% મ ટાદ 


પ૭ઝઇીવ%ઝઇડદણડા કંઠ 


પ્રા:5% હઝકક)3હઝ૦5ઝી 


9 ૮974 7'*97 227 9 / $૬9797#7*2,/” 


કઝ છડાપ૦2 56-૭૦ છુક ૭2 





૯૩. અહીં અરબી શબ્દ “અબ' છે જેનો અર્થ પિતા, પિતૃ, વડવા કે પૂર્વજો થાય છે. હઝરત 
ઈસમાઈલ (અ) હઝરત યા કૂબના કાકા હતા, જેથી તેમના માટે 'અબ'નેો સંબોધન યોગ્ય છે. 

૯૪. હઝરત યા'કુબની ઓલાદમાં બાર દીકરાઓ હતા. સમય જતાં તે બાર દીકરાઆની ઓલાદ 
બની ઈસરાઈલના બાર કબીલાઓ તરીકે પ્રખ્યાત થઈ. રૂબન, સિમીઆન, લીવી, જદાહ, ઈસ્ખાર, 


ઝબલુન, યુસક, બીનયામોન, દાન, નાકતાલી, ગાડ 


અને અશર આંહઝરત યા'કૂબના બાર દીકરાઓ 


હતા. (જેનેસીસ પ્ર.૩પ આ.ર૩/૨૬ અને પ્રકરણ ૪૯ આયત ૨૮.) 


૯પ. બીજ મઝહબા પોતાની માન્યતાઆને કડક 


મયાદાની અંદર રાખીને બેઠા છે જ્યારે કુરઆને 


મજીદમાં અનેક નબીઓનું વણન છે જેમના સ્વીકાર ઈસ્લામની વિશાળ દૃષ્ટિની અસંકુચિતતા અને 
ઉદારતાનું પ્રમાણ છે. કુરઆને મજીદની દલીલથી કોઈ એવી કોમ નથી જેમાં રસૂલનોા ઉદભવ ન થયે હોય 


અને ઈસ્લામ પ્રત્યેક પયગમ્બરનાો આદર કરે છે. 


સૂરાહ ૨ર અલ -બકરાહ પારે ૧ 








આપવામાં આવ્યું હતું. અમે તે સૌની વચ્ચે કોઈ છર 59: ન ્ટ્ધ% પર્વ 
ક્ષ હ "જ ન છ 

ભેદભાવ નથી રાખતા; અને અમે અલ્લાહની જ 

સંપૂણ શરણાગતિમાં આવીએ છીએ.' 

૩૮. અને જો તેઓ તમારા ૬ જવા જ 97૮? 46 7271 9૪ 
વ ૭/9 “4કાહઈક ગાઉ કાહ) 
ઇમાન લાવે ' તો તેઆ ખરેખર હિદાયત પામ્યા છે, તુ જ ર ન 

૦ “- હ“ જ “હ ““?૪-(*5 ?ટુ? 
પરતુ જો તેઆ પાછા કરી જાય તો બેશક તેઓ ફિસાદ 88 દ)! &15ડટડજુ ઠું જઇ તિ 
જગા/નાર છે. અને તેમના મુકાબલામાં તમારા માટે 2» 1 2921 
અલ્લાહ પૂરતા છે, કારણ કે તે જ સર્વ સાંભળનાર અને જક ન 
સવ જાણનાર છે. 
૧૩૧. (તેમને કહો, કે “અમે તો આ) અલ્લાહનો ,/.૬.%#,, ન” 9૬રછા કૂદ” 
ક “ ગડ * “ જ દિન 92 1 
રંગ અપનાવ્યો છે; અલ્લાહના રંગથી બહેતર કોના ૬ 4% ડા!ઇ#ડ--હ-કકાવ 
રંગ છે? અને અમે તેનીજ બંદગી કરીએ છીએ.' ઝી ક 
૧૪૦. તું તેમને કહે “તમે અલ્લાહ વિશે મારી 
"“ મ. ડ.હ જે: જ. - ડ્‌ ન“ 49“ 674 પ હુઈ કક ડિ 
સાથે વાદવિવાદ કરે। છો? જે કે તે જ અમારે! રબ છે ઈક ન્ય 292 4હું છુ હક 
અને તમારે પણ રબ છે. અને અમારા માટે અમારા 7 2229 77૮ 7૬ હ; ઈ1ઇ% 
કઝ ન જ છને કકે ય સક જ ।ં 
કર્મી છે અને તમારા માટે તમારા કર્મી છે; અને કેવળ છેહ ક “ન્ટ ન 
તેને જ અમે સ્વાર્પણ કર્યું છે.” , 
“૧ % ૦ શ “હ જ ન 4 જ 
્‌ ક (હે ।કતાબવાળાઓ) શું વ ક્હાછો કુ કડ દિવ છ 9 થી 
કે ઇબ્રાહાંમ અને ઇસમાઈલ, અને ઈસહાક અને 
” કા દ્ર27 727? 7 /. 72? 
ક થૂ [જૂ -* ક ન ૫ 
યા'કૂબ અને તેની સંતાન યહૂદી અથવા ઈસાઈ “” હકક ધ 2112 ક્ક9છક.51: હ્ઝ્ધ્ઃ 
કિ કિ ““ ૯૪ _૦* "૧% 34.99 ક 79 ક 77896 7292277 
કકે કી શુ તમ ર ર. ક હ દ્ર 01 ન | ડઝ 
અને તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ હશે કે જ અલ્લાહ ક ન 
પમ “હ શ જો તા ક 7 
તરફથી આવેલી સાક્ષીને છુપાવે? બેશક અલ્લાહ તમારા ડી ૫૩5 4016 ૭22 કકક 
શે " * કજ 
કૃત્યોર્થી બેખબર નથી. 


”.#2724 


0 છક 


કળાસવઇસાવસવાાતાસાાાવાનનઇનારજસનબન,,............................................-..-......-------.---------------------------નનનક 


૯૬. મુસ્લિમોને અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે યહૃદીઆ અને ઈસાઈઓના દીનના બારામાં તમારી સાથે 
સહમત થવાના આધાર વંશપરંપરા માન્યતાઓ ઉપર ન હોવા જોઈએ, પરંતુ અલ્લાહ તરફથી ઊતરેલી 
તમામ હિદાયતોના આધાર ઉપર હોવો જોઈએ, તો જ તેમની વચ્ચે મૂળભ્ત સિદ્ધાંતો વિષે મતભેદ નહીં 
રહે નહિતર તેમની વચ્ચે જુદાઈના અંતરના ગંભીર પરિણામોના જવાબદાર મુસ્લિમો નહિ પણ ઈર્ષા અને' 
દ્રષના કારણે હઠાગ્રહ કરનારા યહૂદીએ અને ઈસાઈઓ જ ગણાશે. 

૯૭. આ આયતમાં યહૂદીઓ તથા ઈસાઈઆને આડકતરી રીતે સમજાવવામાં આજો છે કે હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અ) અને તેમની સંતાન હઝરત મૂસા (અ)ના સમયથી પહેલાં થઈ ગયા હતા જ્યારે યહૂદી તથા 
ઈસાઈઓનું અસ્તિત્વ હતું જ નહિ અને જો તેમના દાવા પ્રમાણે મુકિત તેમનો જ સિદ્ધ અધિકાર છે તો 
હઝરત ઈબ્રાહીમની સંતાનનું શું થશે? જે ન તો યહ્‌દી હતી, ન ઈસાઈ હતી? 


૪૧ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ર 
૧૪૨. આ લોકા છે જે પહેલાં થઈ ગયા હતા ક ઇજ જ ઝાર 
તેમની કરણીઓ ” તેમના માટે હતી અને તમારી લય હડક તાહ 


જ 


કરણીઓ તમારા માટે છે અને તેઓના કમી વિશે કક કટ મા ન 
તમને પૂછવામાં નહિ આવે. (રકૂઅ-૧૬) દવ 


૧૪૩. નાદાન લોકો જરૂર કહેશે કે આ (મુસ્લિમ) હ ઝ5૪-૪162 દડ હાડ 
।કોને પોતાના આ કિબલાથી જેના ઉપર તેઓ વિ 
હેલાં) હતા કઈ વસ્તુએ ફ્રેરવી નાખ્યા હશે? (હે કહચકાઠ ક પ જે ઠા ડડ 
(સૂલ) તું કહીં દે “પૂર્વ અને પશ્ચિમ, સર્વ 


ટ કુ ન. 7 ન. % કક 
(૯૦) "-્‌ 5 5“ "% ટ "% " જ ૭55559૭ ઝહહ્ટ૯ થકા 


અલ્લાહના જ છે. તે જેને ચાહે સીધો રસ્તો દેખાડે 
જ 


૬1 ..“.- ટટ 
ત 
(2 
ત 


૧૪૪. અને આવી રીતે અમે તમને સર્વશ્રેષ્ઠ 524૬”? 


4 જ ક ન હ ન ન તક 1 4 શદ €૮ ન 
કમ્મત બનાવી છે કે તમે લોકો ઉપર સાક્ષી રહો અને છ” ક કાઇ તિ 
રસૂલ તમારા ઉપર સાક્ષી રહે અને જેની તરક તેં મુખ નન *#*? 4.7 

વ્વ (4જી હ 55 ઉ 


ર 
કયું હતું તેને અમે એટલા માટે કિબલા ઠરાવ્યો કે અમે જ 

2% 797 કુ ત “99 
જાણી લઈએ કે કોણ અલ્લાહના રસૂલની તાબેદારી કરે ના ઈજા ઝર “ર બ ડાક 


છે અને કોણ પોતાની એ વના ભારે પાછો કરી જાય છે. ' 
જે મ ન“ “્‌ ક. જે છે ૬૦ ળા. ન્ડ 4૮4 કુ ક 
અને બેશક આ તેમના માટે બહુ જ અઘરૂં છે સિવાય કે ગક ક હહ» ન્ન વડે “2 વ ર૫2 


તે લોકો માટે જેમને અલ્લાહે હિદાયત (સત્ય કિ 79,226 28 કેક કજ» 
દે મ. મ નક 
દારવણો) આપી છે. અને અલ્લાહ તમારા ઈમાનને ઇહકહ ર કડ 
«4 9977 


વ્યથં નહિ જવા દે. ખરેખર, અલ્લાહ બેહદ માયા' ર છ 2 
માયાળુ કી ટત હાહ 


તેમજ દયાવંત છે. ' ડિ 

૯૮. યહૂદીઓ તથા ઈસાઈઆને કરી ચેતવવામાં આભો છે કે તેમને પોતાની કરણીનો બદલે અવશ્ય 
ભોગવવા પડશે. કારણ કે કોઈ એક જીવ બીજાના ભાર નથી ઉઠાવી શકતે. 

૯૯. પહેલાંની અમુક આયતોના વણન પ્રમાણે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) દિવ્ય આદેશના પાલનમાં 
પોતાની પત્ની હ.હાજરા (૨) તથા તેમના પુત્ર હ.ઈસમાઈલ (અ)ને મક્કાની ખીણમાં મૂકો આવ્યા હતા. 
હઝરત ઈસમાઈલ (અ) પુખ્ત વયે પહોચ્યા ત્યારે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)એ તેમની મદદથી કા'બાનું 
ચણતર કર્યું હતું અને તે સમયે કરેલી તેમની દુઆના પરિણામમાં એક મહાન રસૂલના ઉદ્ભવ થવા પામ્યો 
અને કા'બાને અલ્લાહની પસંદગી પ્રમાણે માનવજાતિ માટે આદરણીય ઠરાવવામાં આજો. આંહઝરત 
સ.અ.સ. જની રીત પ્રમાણે જ જેરૂસ્લેમની મસ્જિદ બયતુલમુકદ્સ તરક જ મુખ રાખી ઈબાદત કરતા 

તા. આપ (સ) ઉપર રીસાલતના ઊતરવા પછી થોડા સમય બાદ કા'બા તરક મુખ કરી ઈબાદત 
કરવાના આપને આદેશ મળ્યો હતો. આ પરિવર્તનના કારણે ઘણા મોમિનાના મનમાં વસવસો પેદા થયે 
હતો અને તેમની વચ્ચે મતભેદ થવાનો ભય ઊભો થયો ત્યારે આ આયત ઊતરી હતી કે અલ્લાહની 
બંદગીમાં દિશાનું કોઈ મહત્વ નથી, પરંતુ એકાગ્રતાથી સર્જનહારની બંદગી કરવી જ ઈબાદતની રૂહ છે. 

૧૦૦. અલ્લાહના ઉપર્યુકત આદેશથી મોમિનાના દઢ ઈમાનની પણ કસોટી થઈ હતી. કા'બાને 





કિબલા બનાવી લીધા પછી પણ મુસ્લિમોના દીલોમાં બયતુલ મુકદ્સની અઝમત પહેલાં જેવીજ કાયમ 


રહી. 


૪ર૨ 


ટે 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ 


૧૪૫. ખરેખર, તારું વારંવાર આકાશ તરફ 
જોવું અમે જોઈ રહ્યા છીએ; બેશક અમે તને 
કિબલા તરક ફેરવી જ દેશું જે તને પસંદ છે, માટે 
તારુ મુખ મસ્જિદે- હરામ (પવિત્ર મસ્જીદ કા'બા) 
તરક કર, અને જ્યાં પ તમે હા તમારું મુખ (નમાઝ 
માટે) તે જ તરક ફેરવી '“' લેજે. અને જે લોકોને 
કિતાબ (તોરાત) આપવામાં આવી છે તેમને પૂરતો 
[વિશ્વાસ છે કે આ (કિબલાના પરિવર્તનનો આદેશ) 
તેમના રબ તરકથી (આવેલુંએક) સત્ય છે. અને જે 
કંઈ તેઓ કરે છે અલ્લાહ તેનાથી બેખબર નથી. 

૧૪૬. અને જેમને પહેલાં કિતાબ આપવામાં 

આવી તેમની પાસે તું ગમે તેટલી નિશાનીઓ લાવીશ 
તેઓ તારા કિબલાને માન્ય રાખશે નહિ: ન તો 
તેઓના કિબલાને તું માન્ય રાખીશ; અને ન તો 
મારા? 10 5 જાગ ડિિયાય “બોથ 
રાખશે. અને જો તને જ્ઞાન પ્રામ થયા પછી પણ તું 
તેમની ઇચ્છાઆને આધીન થઈશ તો તું અવશ્ય 
ઝાલિમાોમાં ગણાઈશ. 
૧૪૭. તે લોકો જેમને અમે કિતાબ આપી છે તેઆ 
આ“? (સત્ય)ને એવી રીતે આળખે છે જેવી રીતે 
તેઆ પોતાની ઓલાદને ઓળખતા હોય છે, પરંતુ 
તેઆમાંના કેટલાક જાણી જોઈને સચ્ચાઈને છુપાવે 
છે. 

૧૪૮. આ તારા રબ તરકથી આવેલું સત્ય છે, 
માટે તું તેમાં શંકા કરનારાઆમાંના થઈશ નહિ. 
રફૂઅ-૧૭) 


7 ત્પ7 


૧૦૧. આ પરિવર્તન લાવવાથી અલ્લાહને મૂળ હેતુ મુસ્લિમોમાં તનઝીમ (એકમ ) વકાર (શસ્ત) ' 


અને ભ્રાતૃભાવનાનોા ઉદ્‌ભવ કરવાનો હતે. 


૧૦૨. કિબલાના પ્રશ્ન ઉપર યહૂદી તથા ઈસાઈને માત્ર મુસ્લિમો સાથે જ મતભેદ ન હતો પરંતુ . 
અંદરોઅંદર તે બને વર્ગીમાં કિબલા વિશે ઘણી અસમાનતા હતી. યરૂશ્લેમમાં રહેનારા યરૂશ્લેમને કિબલા 


 હું4ડ ૬ઈડાું હડાદ 


2 22 
ર શ 658/4 4 દડ 


ઝહર ઈહ#ઝળહી। 
છ ડફ હડ હૌ 159 


ક્ચ્કક (2 


9 કૃ છ દિ 
હડ »હ હઝ ઝક 
ટટ પસ ઝિતિમતાછી ડડ 


27 ૫-97 797૬ 


કઝર ડડ 


હઝ 


પ૩જુ 


54 કઈ 


4-૯ કાડ નળ કા 4/7 દ્વિ. ( 


#્ર 77 


મિ 


ર ર 


9૮૬ કે 
ક” 


2 


% 





હ્ઝ્હ્ 


હઝ 


ર) વદ 


કઃ 


ન 9 77 


શ્વ 


નન 72540 ઝુકી 7?% ? 9 38 ટ?«4 [7 
ઊલટ ડાઇ: ગ્ઢાઇડડ!ડ 


ઉ 


ધ્ર 


15 64552 


નદ 


ધ્ધ 


માનતા, જ્યારે તેમનામાંથી જદો પડેલો એક સમુહ હઝરત મૂસા (અ)ને માનનારા સામારીટના યહ્‌દીઓ 


કૂલસ્તીનમાં આવેલી એક “જરીઝોમ' નામની પહાડીને કિબલા માનતા. નજરાનના ઈસાઈઆ મદીનાની _ 


મસ્જિદ નબ્વીમાં પૂર્વ તરક મુખ રાખી ઈબાદત કરતા હતા. પ્રાચીન માન્યતાના ઈસાઈઓ યહૂદીઓના 
કિબલાને માન આપતાં. આમ યહુદી ઈસાઈ, તથા સામારીટનો અંદરોઅંદરની દુશ્મનીના પરિણામે જૂદા 
જદા કિબલાઆને માનનારાઓ પાસેથી મુસ્લિમોના કિબલાને અનુસરવાની આશા રાખવી વ્યર્થ હતી. 


૧૦૩. “આ (સત્ય)'નોા સંકેત કા'બા તરક છે. એહલે કિતાબને પોતાના ધર્મશાસ્રામાં અરબી 


રસૂલના આગમનનું જ્ઞાન મળ્યું હતું જેના કા'બા સાથે ગાઢ સંબંધ છે. 


૪૩ 


હ હ 





સૂરાહ ૨ અલ -બકરાણહ પારો ર૨ 


જાલા દ 


પ 5 ક મ - ૯૦ કહ ી ન? -નન 197? ક” ન . 
1૪૧. દરક વકિતનું કોઈ ન કોઇ યય _ ડર! કહ્ઝક11%૨4-8 9૦ કક “હ 
હોય છે. જ્ની અસર થયા વગર નથી રહેતાં; માટે છ. ડું) ક કા 7 શ 5; 
નેકોઆમાં હરીફાઈ કરતા એક્બીજથી આગળ કર પ્ઝુણ 1»? 

રૂ "“". &:£5% “હ 
વવા. તમે ગમે ત્યાં હશો અલ્લાહ તમને સૌને %9 42૬ 
ઉ; છન 


(એકજ સ્થળે) એકઠા કરી લેશે. ખરેખર, અલ્લાહ જે 
ચાહે તે કરવાની શકિત રાખે છે. 


% “ક, અ ન” 2 
૧૫૦. અને તું કોઈ પણ દિ શાએથી ઉપસ્થિત થા, ક્શ્વ13155 છડ દ્ર્નષ્્કક ૦ 
તારું મુખ મસ્જિદે- હરામ ” ' (પવિત્ર મસ્જિદ, “૮. 77, 7*7ક7,૮, 97 
ત ટ હાઈ હત્યા લ્લી 
કા બા) તરક જ રાખ, કારણ કે આ તારા 7 
પરવરદિગાર તરકથી આવેલું સત્ય છે. અને અલ્લાહ મતા 


તમારા (કામે।)થી બેખબર નથી. 
“. ન 5 ૮ “ડ્‌ 9૦ # 57 ₹ૃ 9- 
૧૫૧. અને તું કોઈપણ દિશાએથી ઉપસ્‍થિત થા. દ" ડડ હકક હફય“હ#? 
તારું મુખ પવિત્ર મસ્જિદ તરક ફેરવી લે, અને જ્યાં ક્વાઃ્ડુ 5 ક55114::7હ “કાલ 
પણ તમે હશે! તમારું મુખ તેની જ તરક ફેરવી લેજે કરક 9 હંહ 2% બકા 


(૧૦૪એઅ) 
જેથી લોકોને તમારી સાથે વિવાદ “” કરવાનું કોઈ [કઈ ૦05 & ૬/૬, ની હુ 


કારગ ન મળી જાય. સિવાય કે તેમનામાંના જે ઝાલિમ ક 


5૩૦૮9૭ 4 97૦-ન%9,૦ “(ન 


છે, તેમનાથી ભય પામશે નહિ, પણ મારો જ ર હ5૬5%4*5: 5514 ૭5555 નજક 
રાખ્યા કે હું મારી ને'મત તમારા ઉપર સંપૂણ કરુ ઉ 9 
જના પરિણામે તમે હિદાયત મેળવી શકો. “ડન 5 


૧૦૪. જ્યારે કા'બાને કિબલા ઠરાવવામાં આવ્યું ત્યારે મુસ્લિમો માટે કા'બા ઉપર સત્તા સ્થાપવાની 
કરજ પડી, અને આ આયતમાં તેમને એકત્રીત થઈ કા'બા ઉપર વિજેતા થવાની પ્રેરણા આપવામાં આવી. 
આ કતેહનોા ઈશારો કુરઆને મજીદમાં સૂ.૧૭/૮૧ અને સૂ.ર૯/૮૬માં કરવામાં આજો છે. 
ડયુટ્રોનામી ૩૩/૨માં આલેખાયેલી આગાહી પણ આંહઝરત સ.અ.સ.ના દસ હઝાર મુસ્લિમો! સાથે 
[વિજ્યવંતા થઈ મક્કામાં દાખલ થવાથી પુરી થવા પામી હતી. 

૧૦૪.અ કા બા તરક મુખ કરવવાના આદેશમાં મક્કાને કૃતેહ કરી તેમાં અલ્લાહની ઈબાદત 
સ્થાપવાનો સંકેત હતો. આ કાર્યને પૂરું ન કરવાથી ઈસ્લામ ઉપર દુશ્મનોના મેણા તથા ટીકાત્મક 
[વિવાદનો ભય હતો. (૧) જો હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ની દુઆ કબૂલ થયા વગર રહી જાય તો આપ (સ)ના 
રસૂલ હોવાના દાવાનો વિરોધ કરવાનું કાકરોને બહાનું મળતું હતું. (૨) કા'બા ઉપર નાસ્તિકોની સત્તા 
હતી તે કાયમ રહી જતી હતી. (૩) અલ્લાહના પવિત્ર ઘરમાં ૩૬૦ પ્રતિમાઓ ઘર કરી બેઠી હતી, જેના 
તરક મુખ કરી ઈબાદત કરવાર્થી મુસ્લિમો ઉપર મૂતિપૂજાનાો આરોપ આવતે હતો. ઉપર્યુંકત કારણેને 
લીધે કા'બાને મૂતિઓઆથી શુદ્ધ કરી અલ્લાહની ઈબાદત સ્થાપવા માટે મક્કા ઉપર વિજયવંત થવું 
મુસ્લિમો માટે અનિવાર્ય હતું. એક સમયે અરબોએ હબશી રાજા અબ્રાહાનો પરાજ્ય જોયા પછી તેમને 
ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે હઝરત ઈબ્રાહીમે (અ) કરેલી આગાહી પ્રમાણે મક્કા ઉપર જુઠ્ઠા રસૂલને અધિકાર 
નહિ આવે. મક્કાવાસીઓઆની આ માન્યતા હોવાથી મક્કાના વિજય પછી તેમના ટોળાના ટોળા ઇસ્લામમાં 
દાખલ થઈ ગયા. 


૪૪ 





સૂરાહ ર 





૧૫૨. એટલા માટે અમે તમારામાંથી જ એક 
રસૂલનો ઉદ્ભવ કર્યો છે જે અમારી આયતો તમને 
વાંચી સંભળાવે છે, અને તમને પવિત્ર કરે છે, અને 
તમને કિતાબ (કુરઆન) તથા હિકમતનું શિક્ષણ આપે 
છે, અને તમને તે શિક્ષણ આપે છે જેનું પહેલાં તમને 
જ્ઞાન ન હતુ. 

૧૫૩. માટે મારી યાદ કરતા રહો, હું પણ તમને 
યાદ રાખીશ: અને મારા આભારી બનો અને નગુણા ન 
બના. (રકુઅ-૧૮) 

૧૫૪. હે ઈમાન લાવનારાઓ, સબ્ર તથા દૂઆઆ 
વારા મદદ માગતા રહો બેશક- અલ્લાહ સબ્ર 
કરનારાઓ સાથે છે. 

૧૫૫. અને જેમને અલ્લાહની રાહમાં કતલ 
કરવામાં આવે છે તેમને મરણ પામેલા ન કહો. બલ્કે 
તેઓ જીવત” છે તમે જ તેમને નથી સમજતા. 

૧૫૬. અને બેશક અમે તમને કંઈક ભય તથા 
ભુખ તેમજ માલ અને જાન તથા કળાના નુકસાન 
વારા અજમાવશું; પરંતુ ધિરજ સાથે સહન 
કરનારાઓને (શુભ પરિણામની) ખુશખબર આપો, 

૧૫૭. જેમને કોઈ આકૃત ધેરી લે છે, તેઆ કહે છે 
“ખરેખર, અમે અલ્લાહના જ છીએ અને તેની જ તરફ 
જ અમારે પાછું કરવાનુ '”” છે.' 

૧૫૮. આ તે (લોકો) છે જેમના ઉપર તેમના રબ 
તરકથી બરકતો અને રહમતેો ( વરસે) છે અને આ જ 
લોકો છે જે સુમાર્ગ પામ્યા છે. 

૧૫૯. બેશક સકા તથા મરવાહ અલ્લાહની 
[નશાનીઓમાંથી જ છે. માટે જે (ખાના કા'બાનો) 


(૧૦૭૩) 


અલ -બકરાહ પારા ૨ 


છાક/ડઈડકઝકદાઝઇ 
9૮4 ડા 

છેદ કડ ઝેડ હૂ 
ઝ2 21582101569 


9 # 


”2 ડું,, ૮4 74 
જછેવ્બ્પ્ડા ત! 
"ડક જ 155 1 2ર '9 5; 

ઈર હ-9ગવ્રા!/ડઝ- હં ડફહ૭ડ9%25 
” 977 24 ૬૬ ૬ 627 
છબ» જહ 
“5. (“22 99: ૮“ £ૃજ, #૬ જ: 
હવ્ટક્#બાહટઇડ કક્કડ 
279 દુ. જૂ77ક 176 જ કા ઈવા 
છેષ્ઝક્%ક2 છુ હચ કના 


છ 7 .% (2) 521 29 2, 2727 “ર 79.9 
તળા ક ક જાલ 10164 


કમન 


ક ન સિ 
#“ .-4,:92-7 92 પા 77 ૭2.47-4][9727 
2૧5595 ભ્ક5 ૭#પ*-2 હઉથ- ક ડી 


ન 97/9297992 92 


છેલ્ઝખ્્ક.૭હ2! 
ટક્યા ઝઝહકઇકડઇડાહં, 


દ 


૭% ફર 


70૬164 97 ..17 ડ5(77.%7/7.77729 છ 
હક્ક ઠાડ્રક૦ દધ-55 4૪1% 


૦૩૦ 





૧૦૫. અલ્લાહની રાહમાં જાન દેનારા સદા જીવંત છે. તેમને યાદ ન રાખનારા પોતાના સૈભાગ્યને 


તાળું વાસી દે છે. 


૧૦૬. સવસ્વ અલ્લાહનું જ છે, ધણી જે ચાહે તે લઈ લે તેનું દુ:ખ કે આનાકાની કરવી નહિ. . 
આકત આવી પડે તો નિરાશ થયા વગર ખંત અને મહેનતથી સારા પરિણામે! માટે પ્રયાસ કરતા રહેવું . 

૧૦૭. સકા તથા મરવા નામની બે ટેકરીઓ કા'બા (મક્કા) પાસે છે તે હઝરત હાજરા (ર)ની 
સહનશીલતા અને અલ્લાહ પ્રત્યે વકાદારી તેમજ પોતાના બાળક હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ના રક્ષણ માટે. 
અલ્લાહ ઉપરના તેમના વિશ્વાસની એક ભાવનાત્મક યાદગાર છે. આ જગ્યાએ હઝરત હાજરા (૨) : 
પોતાના વહાલા બાળક હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ની તરસ છીપાવવા માટે પાણીની શોધમાં વ્યાકુળ થઈ ' 
તેમજ પોતાના બાળકની રક્ષાની વ્ગ્રતાથી આ બંને ટેકરીઓ વચ્ચે સાત વખત દોડયા હતા. તે સમયના 


૪પ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 


ભાળન # *- 





કર 


હજ અથવા ઉમરે કરે તેના માટે બન્ને વચ્ચે સહીઅ % «- દ $9દજ જ દૃ કાટ 
કરવી ગનાહ નર્થી અને (પોતાના ઉપર કરજ્થી 47 ક 
શ “. (૧૦૮) જ ૦ કહ ન ી 
ઉપરાંત) સ્વેચ્છાએ કાંઈ કરશે તો ખરેખર, ન 
અલ્લાહ (નેકીને) કદરદાન છે અને સર્વ જાણનાર છે. 
૧૬૦. અમારી કાની નિશાનીઓ તથા 907 1૫.2 ૪૪૦૯ 
ઉપદેશો જેમનું અમે (સર્વ) માનવજાતિ માટે ન ન 





કિતાબમાં સ્પષ્ટ વણન કરી ચુકયા છીએ, તેને જે લોકો #£૮7૮[ ૧૦%» જ (| દ:*7(૮ 7» 
પા કરે જા જાડી “ધે ષન હટ 
છુપાવે છે, તેમના ઉપર અલ્લાહ પણ લા'નત કરે ર ક 9 
જ ધિ. જડ ક ક ન ક છે રા 
છે અને લા'નત કરનારાઓ સૌ તેમના ઉપર લાનત ઉ ઝઝ્ઝાં! ગ્ટુષઝોઃ 5 4! 
કરે છે ઝ 
જ ડે ક ન્ડ ને કે તિ [5257 : 9% ઉ] પન 
૧૬૧, પરંતુ જે લોકો તોબાહ કરી પોતાને હૂક પતિ કા કા ૯% 
સુધારા લે છે અને (સત્યને) જાહેર કરે છે તો મ 
તેમને હું ક્ષમા કરૂં છું અને હું દરગુઝર કરનાર અને કાવડ કાઉ દછ્્ઝ 
દયાળુ છું 


ક ા ર "૧ ન“ ન ડ ક 2774 
૧૬૨. જે લોકો ઈશર ફર ને કાર હક5 555: ડડ 77561 હ છી 
હોવાની હાલતમાં મરણ પામશે, તેમના ઉપર અલ્લાહ %-2 24 .- | 2777. 7 

કડ - મ છજ્્ક5ૂ(,પ2| પા; હે*.! 
તથા કરિશ્તાઆ તથા તમામ ઈનસાને। તરકથી લા'નતત ભળક્ક્ટ વટ ડ9% કડ્રાવ હન 
પડશે. 

૧૬૩. તેઆ તે (અવસ્થા)માં સદા રહેશે, તેમના «૭5ઝો5ડ5 01%: 79 
કાબ આછા કરમાં નહિ બધ એને નતો મને 2૦૦ હ 
5 ક ક મ ત્ર 9 727 ક? 
માહલત આપવામા આવશે. 5૬» નક 


અકેડઝતનનનનનન--------------------:-----:-------5-------------------2----:*---2-2ત-૧૫૦૫૦૦૦૦૫૯ 
કરૃણ દ્રષ્યન યાદ કરતા હ%૪ અદા કરનારાઆના અત.કરણમા હઝરત ઇસમાઇલ (અ) તથા હઝરત 


હજરા (૨) પ્રત્યે અલ્લાહના વાત્સલ્ય અને એહસાનોાથી લાગણીએ। ઉભરાય છે. અહીં અલ્લાહે હઝરત 
ઈસમાઈલ (અ)ના પગ તળેથી ઝરાણે વહેડાવ્યું હતું. 

૧૦૮. હજ મુસ્લિમાને જીવનમાં આછામાં આછા એક વખતે હજ કરજ છે, તે પછી સ્વેચ્છાએ 
ઉમરા તથા અન્ય ઝીયારતો કરવા ઉપર કોઈ બંધન નથી. 

૧૦૯. આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમનની નિશાનીઓ છુપાવનારા યહૂદીઓને ચેતવણી આપવામાં 
આવો હતી. 

૧૧૦. ગુનાહોનો ઉદ્ભવ ઈમાનની કમઝોરીમાંથી થવા પામે છે. અલ્લાહ ઉપર અનન્ય ભાવે ઈમાન 
લાવી તેના ખાટા શરીક ન બનાવનાર કદીપણ સત્યપંથેથી ભટકો નહિ જાય. 

૧૧૧. “કુ્ન' એક અરબી ભાષાનો બહુ જ સાધારણ અર્થ ધરાવતો પરિભાષિક શબ્દ છે જે શબ્દના 
વ્યાકરણમાં વિવિધ સંજોગોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તુને માનવું નહિ, 
અનાદર કરવો, રદ કરવું, અવગણના કરવી, અસ્વીકાર કરવા કે ઈન્કાર કરવા, આજ્ઞાપાલન ન કરવું, 
નાકરમાની કરવી. કુક કરનાર કાકર કહેવાશે પરંતુ કાકરની ઉપમાને જેટલો ધૃણાજનક સમજવામાં આવે 
છે તેટલો જ તેના અર્થ સરળ છે. આ શબ્દનો ખરે અર્થ “ઈન્કાર કરનાર' છે. દાખલા તરીકે રસૂલના 
કરમાનોાનું ઉલ્લંધન કરનાર રસૂલના કાકર થશે, અને શયતાનની પ્રેરણાના વિરોધ કરનાર શયતાનને 
કાકર ગણાશે. (મજલિસ ઈરક્ાન) 


૪૬ 


સૂરાહ ૨ અલ - 


બકરાણહ 





૧૬૪. અને તમારી ઈબાદતને લાયક એક અલ્લાહ 
જ છે, તેના સિવાય બીજે કોઈ નથી, તે જ કૃપાળુ છે, 
દયાળુ છે. (રુકૂઅ-૧૯) 

૧૬૫. 
અને રાત અને દિવસના પરિવતિત નિઝામ 
(સંચાલન)માં અને માનવજાતિના લાભાર્થે જે નોકાઓ 
સામૃદ્રિક પ્રવાસો કરે છે તેમાં, અને આકાશેોથી 
અલ્લાહના વરસાવેલા જળથી સિચાઈને કળદ્રપ થતી 
(નિજીવ ભ્મિમાં અને તેમાં વિચરતા પ્રત્યેક જાતિના 
પ્રાણીઆમાં, અને બદલાતા પવનોમાં તથા 
વાદળાંઆમાં, જે આકાશ તથા ધરતી વચ્ચે (જવસ્થા 
અનુસાર) ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે તે સવમાં, 
બેશક (સહજપણ) સમજદારી“ ધરાવનારાએ 
માટે (અસંખ્ય) નિશાનોઓ (મોજદ) છે. 

૧૬૬. છતાં ઈનસાનોમાં કેટલાયે એવા છે જે 
અન્ય વસ્તુઓને અલ્લાહના શરીક ઠરાવે છે અને 
તેમના પ્રત્યે એટલો જ પ્રેમ રાખે છે જેટલે પ્રેમ 
અલ્લાહ સાથે રાખવા જોઈએ. પરંતુ જે ઈમાન લઈ 
આવે છે તેઆ માત્ર અલ્લાહ સાથે જ ગાઢ પ્રેમ રાખે 
છે. અને ઝાલિમા, (માત્ર) એટલું જ જો સમજી 
શકયા હોત જે હકોકત તેમને અઝાબના સમયે 
સમજમાં આવશે કે સર્વ શકિત તો અલ્લાહ જ ધરાવે 
છે. બેશક અલ્લાહ અઝાબ આપવામાં બેહદ સખત 
છે. 

૧૬૭. 
હોત, જો તે સમયને જેઈ શકતા હોત કે) તે લોકો જ 
જમની આશ્ઞાઆનું અનુસરણ' કરતા હતા, 
જ્યારે તેઆ પોતાના અઝાબને જેઈ લેશે, અને. 
પોતાના અનુયાયીઓ સાથેના (સંબંધોને) ઈન્કાર 
કરશે ત્યારે તેમના સઘળા આધારે। પડી ભાંગશે. 


ખરેખર, આકાશે તથા પૃથ્વીની રચનામાં. 


(હા, તેઓ વસ્તુસ્થિતિને સમજી શકયા 





212૮, 77 જ 


બ્રડઝ૭ન- ઝક કપ 
#દ્દઝાડે 
હડપ હં 


શ 


[36 ઠક હટ વહ#બઉ ૭27 


ર 944 42645 દ 


હડ £૯૦૪૮ દક ન 
જ ઝિપી 194૦! બટ 1... દ્ર! ઝી સ્ત્છ 
# 77? /27#?9 “4777-79. “72775 5૦ 

ઉ ક અ 8 
2૯-૭-*૯શ-ગર51 કી ઈઝ» દ્ર 
ક 229 47 જ 429 ન પ ન 


«૫ ન 
ઉઊવ્ઝાધઝી હતા હૈ 


કક 


હાઝઈ૩2૭ કાફલા ડો 


છળ 8 ડડ 





૧૧૨. અલ્લાહની હર્સ્તાનોસાબિત કરવા માટે કુરઆને મજીદમાં સમગ્ર સૃષ્ટિની વ્યવવસ્થા તરફ 
ઈન્સાનનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. આ દુનિયા આકસ્મિક રીતે નથી ઉત્પન્ન થવા પામી પરંતુ આ 
સૃષ્ટિના વ્યવસ્થિત વ્વહારના અભ્યાસ કરવાથી સહેજે તેની વ્યવસ્થા કરનાર મહાન શક્તિનો 


અસ્તિત્વની ખાતર થયા વગર નર્થી રહેતી. 


૧૧૩. ગાડરીયા પ્રવાહની જેમ પોતાના આગેવાનોની આજ્ઞાઓનું આંધળું અનુકરણ કરનારાઆ માટે 
આ આયતમાં તેમની ગંભીર જવાબદારીનું ભાન કરાવવામાં આવ્યું છે. 


૪૭ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારા ૨ 
૧૬૮. અને તેમને અનુસરનારા એમ કહેવા (૬64૬ 7/(47?7;97/%. 72; 
હ ્ ક્‌ ી ભલ ઇજડડદૃઝઉ ક ક છાં» 19૨% બી 85 
લાગશે કદાચ અમને કરીવાર જે (દુનિયામાં જવાની) ૭ જ 
ન“. ૧ ન ન -“ ” જ ન કે 97737 “9 ૦1225517 
તક મળે તો અમે તેમનાથી દૂર રહેશું જેમ (આજે) નાવી હ્ાકલ્ાઝમઇક્ડાક 
તેઓ અમારાથી દૂર થઈ ગયા છે. આવી રીતે અલ્લાહ 





“૧% "(હ “_ 5“ ૧... ૧૧. મ. દ વત ક ટ 4 ર7” ક 
તેમના કુકર્મા તેમને પશ્ચાતાપ કરવા માટે દેખાડશે, છઠ વક ઇસ હુ 
પરંતુ તેઆ કદાપિ આગમાંથી છટકો નહિ શકે. | 
વ 
કિ ક. ભૂ ન ક (૧૧૪ 7 નિ 
૯. હઇનન્‍્ ન દ્ર દ્ર! ક777 ક હ. ।કર્ટ 2 (75૯ 
૧૬ હે ઈન્સાનોા, / કંઈ દુનિયામાં શુ ઝદ *નવડ હદ ૪3 
(૧૧ દર ક ૦૦ દ્ર ન 
અને હલાલ છે તે જ ખાઆ અને શયતાનના છ 
પગલે ચાલે આ ન“ ન લ્લે નડ 9? 5555 કર દ 1% જ] ( 1177 9742 
।લે ન ચાલો, બેશક તે તમારે! ખુલ્લો દૃશ્મન છે. ૦૯554 છ્ુકંગ્ઇકન્ટ 


૧૭૦. અને તે તો માત્ર તમને બદકારી તથા 
“7 (92722/# 977 


ન ૧૬ “હ ન“ "“* 5% શ*%ઉ કિમી 
બેશરમૌીની'““' તેમજ તમને અલ્લાહ વિશે તે તદ ઇડદછીઠદ કાક. પ 
કહેવાની પ્રેરણા આપતો રહે છે જેનું તમને કોઈ જ્ઞાન 82 5 
નથી. ૦૭5! 

૧૭૧. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે ન [6 પ હઇઉઇટડ કડ ક 


“અલ્લાહના ઊતારેલા (આદેશે)નું પાલન કરે તો ઝક દ છઃ 
ક 7” હ *7 
તેઓ કહે છે “અમે તો અમારા પૂર્વજોનીજ'”9 કક5ઇ ૮૪% જ તર્ક 4215 £.401 145 


ઢીઓનું અનુસરણ કરશું.” તો શું તેમના પૂર્વજો ૮”“/૪$0*4 22? 
રહ જ ઝં ઝે ક ક હ ત 096%23 તડ સ 
જો મૂખાઈના કારણે કુમાર્ગે ચાલતા હતા તો! પણ. સૂ ધિ 





૧૧૪. જેમ નેકીઓ ઈમાનનું બળ છે અને રોઝા, ઝકાત વગેરે સફળ જીવનની સામગ્રી છે, તેમજ 
શુદ્ધ ખોરાક ઈન્સાનના ઇખ્લાક (ચારિત્ય) માટે બહુ જ જરૂરી છે. (૧) હલાલ, તે ખોરાક છે જેના 
ખાવા ઉપર કાયદાનું બંધન ન હોય (૨) શુદ્ધ તે ગણાશે જે હલાલ હોય તેમજ સ્વચ્છ અને આરોગ્ય માટે 
લાભદાયક હોય, (શુદ્ધમાંનું ઘણું હલાલ ન પણ હોઈ શકે) (૩) સ્વાદિષ્ટ હોય, રૂચીકર હોય તેમજ પૌષ્ટિક 
હોય તેવી વસ્તુઆના આહાર કરવા ઉપર ઈસ્લામમાં ભાર દેવામાં આવ્યો છે. 

૧૧૫. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ખારાકથી ઈન્સાનની માનસિક અવસ્થા તથા ઈખ્લાક (ચારિત્ય) ઉપર 
ગેહરી અસર ઉપજે છે. ઘણા ખારાક ઈન્સાનની શહેવત (વિષયવાસ)ને ઉત્તેજીત કરે છે, તેમજ અમુક 
પીણાથી ભાન ગુમાવી દેવાય છે, જેથી ઈનસાનની નેકઆમાલી (કર્મગતિ)ના તેમજ સદબુદ્ધિના વિનાશ 
થાય છે. આ હાલત 'શયતાનના પગલા' ગણાશે. 

૧૧૬. શયતાન ઈનસાનને થાપ ખવરાવી બદકારીઓમાં એકવાર ઢસઃડી જવામાં ફાવી જાય તો તે 
નિદીષ જણાતી ભૂલ આગળ જતાં એક બસન બની કાયમની લા 'નત તરીકે ઈન્સાનને વળગી રહે છે. 

૧૧૭. સામાજિક દર્ગુણે વંશપરંપરા ચાલતા રહે છે. સમય જતા તે સંસ્કૃતિના એક ભાગ બની જાય 
છે માટે પૂર્વજોની રૂઢીઓનું આંધળું અનુકરણ ન કરવાનો અને ચોકસાઈથી નિર્ણય લેવાના આદેશ આ 
આયતમાં આપવામાં આવ્યો છે. 


૪૮ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 


“૧2૨. અને આ કારોનો દાખલો તેહિરો)ના ઇદ ૬. 621 7 
ને । તે(ઢોરો)ના 274 4 ૮% ૧ 7૮77 
2ર. અને આ કાકરાના દાખલે (ઢો ના 255૬ કહીં 5 દ બં 9 
જવા છે જેમને કોઈ હાકલ કરે તો સિવાય હાકોટા કે છટ 


બુમાોના“” તેએ બીજું કંઈ નથી સાંભળતા, તેઆ ઝડ 25 ક હકક દાહ દી 
બહેરાં, મુંગા (અને) આંધળા છે, જેથી તેઓ કંઈ પણ નાજ 
નથી સમજતા પ છબજ્ઝ્શ્ક 
૧૭૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અમે જે શુદ્ધ ઈશ ૦-૦૦. 
વસ્તઓઆ આપી છે તેમાંથી ખાઆ, અને અલ્લાહના 
આભાર માનો, જો તમે ખરેખર અલ્લાહની બંદગી 5 88] 5. કિ હ દર 15»-315 ક 
કરનારા છો તો. ્‌ ણ કાટ 
૧૭૪. તેણે તમારા માટે મુડદાર લોહી તથા ઝક [45 
ડુક્કરનું ''"“”” માંસ અને તે (સર્વ) જેના ઉપર #ક્ોડ55 2500 હઝ કકે દ 
અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યનું નામ લેવાયું હોય, તે કટૃદ4ઈ તકવા હડ ૬ ડી 2 9 
હરામ ઠરાવ્યું છે. પરંતુ જે કોઈ મજબૂરીના કારણે કકક 


7 ન 7 
અને આજ્ઞા ભંગના હેતુથી નહિ, ન તો હદર્થી બહાર છ%25કઞરથ્ 41) ૯ કડ તે ્રર્ટ્ક 
જાય, તેના માટે (ખાવું) ગુનાહ *” નથી, બેશક 
અલ્લાહ ક્ષમા કરનાર, દયાવંત છે. ન 

૧૭૫. જે અલ્લાહે કિતાબમાં ઊતાયું છે તેને જે 4 ણ 6-૯ રન 
લોકા છુપાવે છે અને તેના બદલામાં નજીવી કમત- યા 


૦97 


ક 7 મન #74 , ક કછુ 
વસુલ કરે છે, તેઓ પોતાના પેટ આગથી“ ભરી રિ જે ઇહ નાત 


ષ્્2 





૧૧૮. આંહઝરત સ.અ.સ.ની શિખામણો તથા બોધ વચનો પ્રત્યે કાન ન ધરનારાઓ, અલ્લાહે 
આપેલી ઈદ્રિયોરૂપી ને ને મતોના સદૂપયોગ ન કરતાં પોતાના રૂહની [વિકાસ શકિત ગુમાવી એવા પશુઓની 
હરોળમાં ઉતરી પડે છે જે પોતાના ભરવાડની બૂમો તો સાંભળી રહ્યા હોય છે પણ કંઈ સમજીને વિવેક 
નથી કરી શકતા. 

૧૧૯. અરબીભાષામાં ખિન્ઝ- ગંદુ. અરા- જોઉં છું. સારાંશે ખંઝીરાના અર્થ “ગંદકીવાળું થાય 
છે. આ અસ્વચ્છ પ્રાણી ખંઝીર અર્થીત સુવ્વરનું માંસ ખાવા ઉપર ઈસ્લામે પ્રતિબંધ મૂકયો છે જેના 
ખાવાથી ઈન્સાનના શરીરમાં ઘણા રોગો થાય છે તેમજ માનસિક અસરો! ઉપજે છે. તેના લોહીમાં રોગના 
જતુઓ હોવાને લીધે તેના ઉપયોગથી તેમજ મુડદાર શરીરની અંદર લોહી રહી જવાથી પણ તેની અસર 
ખાનાર ઉપર થયા વગર રહેતી નથી જે આરોગ્યની દ્રષઠિએ પુરવાર થયેલી એક હકીકત છે. સુવ્વરના માંસ 
ખાનારના ઈખ્લાક (ચારિત્ર્ય) ઉપર બેહદ માઠી અસર પડે છે. સુવ્વરનું માંસ કામવાસનાને ઉત્તેજીત કરે 
છે અને ખાનારામાં નિર્લજજતાનેો ઉદ્ભવ કરે છે. આ માંસ ખાનારાઓમાં કેન્સર, કૃમી, ગણ્યમાળા, 
અપચી જેવા ખતરનાક રેગો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તેં સિવાયની વસ્તુઆ જે નીચી કક્ષાની 
ગણાતો હોવાથી અને તેના વગર ઈન્સાનને ચાલી શકે તેમ હોવાથી તે તેનું ખાવું ઈસ્લામમાં હરામ કરવામાં 
આવ્યું છે. 

૧૨૦. ખાસ સંજોગોમાં અન્ય ખાઘ્ય વસ્તુ ન મળી શકતી હોય તે જાન બચાવવાના હેતુથી ખાવું કે 


શરારમાં શકિત પેદા કરવા પૂરતું ખાવું અયોગ્ય નથી, પરંતુ હદ બહાર જરૂર વગર ખાવાથી અટકાવવામાં 
આવ્યો છે. 


૯ 


સૂરાહ ૨ 
રહ્યા છે. અલ્લાહ ક્યામતના દિવસે તેમની સાથે * 
બોલશે નહિ, ન તેમને પવિત્ર કરશે. અંતમાં તેમના 
માટે બેહદ દર્દનાક અઝાબ છે. 


૧૭૬. આ તે લોકો છે જેમણે સદ્‌મા્ગના બદલે 


પતનનો માર્ગ અપનાવો અને ક્ષમાના બદલે અઝાબ 
વહોરી લીધો. આગ ભોગવવાનું“) તેમનું આ 
સાહસ કેટલું આશ્ચર્યજનક છે! 

૧૭૭. આ સર્વ થવાનું કારણ આ છે કે અલ્લાહે 
સત્ય સાથે આ કિતાબ (કુરઆન) ઊતારી છે. બેશક, 
કિતાબમાં મતભેદ કરનારાઆ દુશ્મની કરવામાં હદથી 
આગળ વધી ગયા છે. (રકૂઅ-૨૧) 

૧૭૮. તમારા મુખ પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરક કરવી 
લેવા કંઈ નેકી નથી. નેકી તો તેને કહેવાય કે ઈન્સાન 
અલ્લાહ અને આખેરતના દિવસ ઉપર અને કરિશ્તાઓ 
ઉપર, કિતાબ અને રસૂલે ઉપર ઈમાન લાવે, અને 
અલ્લાહના પ્યાર ખાતર પોતાનું ધન સગાંઆ તથા 
યતીમો।, મોહતાજ, અને મુસાકરોની મદદ માટે, હાથ 
લંબાવનારાઆ અને ગુલામો(ની મુકિત) માટે ખર્ચ 9 
કરે, નમાઝ કાયમ કરે, ઝકાત અદા કરે, અને કોઈને 
આપેલું વચન પૂરું કરે અને ગરીબીમાં તથા બીમારીમાં 
અને જંગના સમયમાં સહનશીલતા દાખવે. આ તે 


(લોકો) છે જે સત્યપરાયણ સાબિત થયા છે અને આજ 
૧૨૩ 


લોકા છે જે ખરા પરહેઝગાર છે. 
૧૭૯. હે ઈમાન, _ લાવનારાઓ, કતલ (ની 
૨૪ 
બાબત)માં તમારા માટે કૌસાસ [(બદલા)થી |, 


સમાધાનનો માર્ગ સૂચવવામાં આવ્યો છે. જો (કાતિલ) 





૧૨૧. જેમ અગ્રિ વષ્ણાને મીટાવવાને બદલે વધુ તીવ્ર કરી મુકે 


અલ -બકરાણહ 


પારા ૨ 

ભ્ઝહાડ# ક ઈણાઝી 
૦% હા4 કડ 
હાખ્ઝખ્દરલીડાઉહય 
9ણ ૬ડઇકડ ફી, 
ઠરતા કુઇહ્ીવાકી હાં 
છન્્ઝડઇ૭ન્ર્કડ 

“.. ?7,1.-.2292? 87:76? 297 
5-912-69 ૪01 24 
શ્કઈકબદડ૭ડા૭ક%ાછીડત 
૦*6ઉહ હકાડહડડ4 


8 54516651623 
કુ 2 ક દ્ધ 
28 કનક ક છાડ હ 


977 ત ક 9/# 49572277 7 નર 
બાદા ઇકહ્ાંડ ડઝ ડાઉ 
ત ઈ. ૧ન 2» ૬ 
જવર 19 ડર્દાકાદું 
275કક»9... 


92૬7” 72 ત 
હ, 55 


72% 


૦૭» ક 


અ ડા ઝોઈલડહઝઇઈડઝીદ 





છે એવી જ મે આ દુનિયાની 


કક 


મોહમાયા માનસિક સંતોષ આપવાના બદલે ઈન્સાનમાં લાલસા વધારી મકે છે. 


૯પ 
ધ. 


૧૨૨. જહન્નમમાં ઝંપલાવવા તૈયાર થનારના સાહસ ઉપર આશ્ચર્ય ઉપજે છે. 
૧૨૩. પરહેઝગારી કે સંયમનો પાયો, ઈસ્લામના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો; શિક્ષણ તથા નીતિ નિયમોના 
પાલન ઉપર, અલ્લાહ, તેના કફરિશ્તા, કિતાબો તથા રસૂલે તથા અલ્લાહના અંતિમ (કયામતના) દિવસમાં 


સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા ઉપર આધારિત છે. 


૧૨૪. આ આયતમાં પ્રજાના તમામ વ્નીમાં જાતિય, આથિક અથવા સામાજિક માનમોભા કે સ્થાન 
માટે ન્યાયના સંબંધમાં એક સમાન જવાબદારીનો કે સઝાનો નિયમ નક્કી કરવામાં આજો છે. જ્યાં 


પ્રત્યેક વજકિતને તેના સમાન નાગરિક હક્કાના અધિકાર છે ત્યાં અપરાધના સંબંધમાં તેને સમાન” 


ક 


૪-૦ 


હન 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 





આઝાદ (બકિત) હોય તો તે આઝાદ (કાતિલ)થી, #.% પ9 ?₹ 299 ર 272 
જા ક ર ) છં «% ટ:%4પ્રઝ ડા | 
અને જો (કાતિલ) ગુલામ હોય તો તે જ ગુલામ 2 2 
જ *% જ ભ. “મૂ ન, 929ન પ્ર હ ક /77» હં 
(કાતિલ)થી અને જો (કાતિલ) સ્રી હોય તો તે જ શહ કંદુ' દઇ હષ કાહ હ 
(કાતિલ) સ્રૌથી (બદલે! લેવામાં આવે.) પણ જો કોઈ દ ઝન 
કે ય “ ““ * હન: 42૫ 79 ૬1૬ 2 ય 21 
(મરનાર)નો કુટુંબી કાતિલને માક કરવા ચાહતો હોય ૧૭ ઝ્હ્્જ્ક્ક્ડ હ્કેગ્છ હાડ હ્ર્ન્ટ્રશ્ક 
અને (તે વારસદાર રક્તપાતની કિમત) જે યોગ્ય હોય ક?|[(77/જ.! 79: 1:49, જ 
" જ? “૧૫ 5“ “- /“ હ“ | હ કે છાર 6% ન હઝ 
તે વસૂલ કરે તો (કાતિલે) તે હક્કદારને (તેનો હક્ક) બ્રેટ હાલાં છછ 
ભલી રીતે અદા કરવો જોઈએ. આ #(ક્ષમાની 
પદ્ધતિ)માં તમારા રબ તરફથી આસાની અને 
મહેરબાની છે. આ પછી જે કોઈ હદ બહાર જશે તો 
તેના માટે દર્દનાક અઝાબ નિશ્ચિત છે. 


૧૮૦. હે બુદ્ધિશાળીઆ, કૌસાસ (ના નિયમ)માં 979? 27% , -?. ટ #€ 
તમારા માટે ઝિદગી છે. આ આદેશ હિ છે કે ક#હૃઇાદ્રક ર કક-૦૦&ાદ્ેક5 
નિર્ભભતાથી જીવન વિતાવો. ૦૭5 

૧૮૧. તમારા ઉપર કરજીયાત કરવામાં આવ્યું છે સિ 
કે તમારામાંથી કોઈના ઉપર મૃત્યુના સમય આવે અને હઝ હ) ટકા તાક ર ઉનિનદર 
જો તે ઘણી દૈલત પાછળ છોડી જાય તો પોતાના €,.%% 29 77% 7 2... 27 2 
માતા-પિતા તથા નિકટનાં સગાંઓને યોગ્ય વ્યવસ્થા દ્ર 581 ળી ધડ દ તર્ક 
કરવાની વસિયત કરી જાય. આ અલ્લાહનો ડર બઠક ઉડ 
રાખનારાઓ માટે અનિવાર્ય છે. “ 





જવાબદારી કે દંડનો કાયદો લાગુ થાય છે. સામાજિક મોભા અથવા દરજજાના પ્રભાવમાં આવીને 
મુજરૌમને ગુનાહની સઝા ન આપવામાં આવે, પરંતુ અપરાધની સઝા તથા દંડ કાયદાના ધોરણે જે યોગ્ય 
હોય તે જ આપવામાં આવે. સિવાય કે ફરિયાદી પક્ષ તરફથી અમન, સુલેહ, સંપ કે સુધારણા ખાતર કંઈ 
દરગુઝરથી કામ લેવાય. જો કે અપરાધીને કરાએલો દંડ કે નુકસાનીની ભરપાઈ વિશે વાટાઘાટો! તથા 
સમજતીના નિર્ણયમાં મરનારના વારસદારોની સંમતિ બહુજ જરૂરી છે અને તે સમજતીને યોગ્ય 
પદ્ધતિથી અમલમાં લાવવા સત્તાધીશાની જવાબદારી ગણાશે. તેમજ ન્યાયાધીશ હત્યારાને મૃત્યુદંડ 
દેવાના આગ્રહ ન રાખી શકે જે મરનારના કુટુંબીઓ સંજોગોને ધ્યાનમાં લઈ તેના ઉપર દયા કરી માક 
કરવા ચાહતા હોય તો, અને તે ક્ષમા અને બદલો! સત્તાધીશોને કાયદાની મરયીદા બહાર જતો ન જણાતો 
હોય તેો'જ તેવું કરવું ઉચિત ગણાશે. 

અરબોમાં પ્રાચીન સમયથી એવો રિવાજ હતો કે જો મારનાર સમાજમાં ઉચ્ચસ્થાન ધરાવતો! હોય અને 
મરનાર ગુલામ હોય તો મારનારના ગુલામને દંડ તરીકે સજા આપવામાં આવતી. આ આયતમાં આ 
અન્યાયને રદ કરવામાં આવ્યો છે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ એક કાકર ગ્લામની હત્યા માટે તેના માલિકને 
સઝા આપી હતો. (કૂત્ની). આપ (સ)એ કરમાવ્યું કે 'પોતાના ગ્લામને કતલ કરનાર માલિકને તેના 
અપરાધની યોગ્ય સઝા આપો.' (માજાહ) 

૧૨૫. ક્ષમા, દયા, દરગુઝર (રકતપાતની કિમત)ની માત્ર એવા જ સંજોગોમાં પરવાનગી આપવામાં 
આવી છે જ્યાં વેર ડ્રષને કેલાવવાથી અટકાવી શકાય અને જ્યાં જવસ્થા કે પારસપરિક સંબંધે 


૫૧ 


સરાહઈ ૨ અલ -બકરાણહ પારા ૨ 





૧૮૨. અને જે સાંભળી લીધા પછી આ -».9% 7 /1₹૬064:૮(૮ 797 €૬702૮4 

મ ૧ (૧૨૬) "“"* 5“. 5૧“ “2 /ે], 4.૪૦ 2 ૦% 46 ઇં 
(વ્વવસ્થા)માં ફેરબદલ કરશે તો તેનો ગુનાહ ર કાઉ ટ 
“ "| ગ જ ૧૨૭ ન“ ન 9(7 79 “ “૪. ”૪। 599 91 ૧/7 
તેમના ઉપર છે જે ફેરબદલ કરશે. બેશક, છે હ તં! હ! વઝકદ્રતડ 


અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર છે અને સર્વ જાણનાર છે. 
૧૮૩. જો મૃત્યુ પામનાર (ની વસિયતમાં) #7/%/79% ૮.9. 9 ક 
9. 1 120 7 કન 2% 9 [4 974 

પક્ષપાત કે કંઈ ગેરવાજબી જણાય તો (વારસદારો) (જિ ટ | વવ હઉ હઝ 


ન્વ 
(૧૨૮ ૮) ટ /6 2 - »- 1! કન «ન 
વચ્ચે સમાધાન કરાવનાર માટે કોઈ દોષ નથી. 99 49:૮7 € 7-5 
સ%7-»૨5 4! છ! શ ૭૭549 
બેશક, અલ્લાહ મહાક્ષમાવંત (અને) દયાળુ છે. 
(રકૂઅ-૨૨) 


૧૮૪. હે ઈમાન લાવનારાએ।. રોઝા તમારા માટે 


કૃ ૮.” ન । જા “લ તન? 
ર ્ ્ “૪ દ્ર 1850 દ્ધ હન 
કરજીયાત કરવામાં આવ્યા છે જેમ તમારા હ્ઝછ્ કાવ્કાકઇહ્ટી ઠા હ પ 


પૂરોગામીઆ માટે કરજીયાત કરવામાં આવ્યા ૧૬ 27.£,-._.. € 
હતા, કે જેથી (તમે બ્‌રાઈઆથી) પોતાનું રક્ષણ કરી 646544. ૭1 ૭૦ 
શકો. 


૧૮૫. ગણત્રીના અમુક દિવસો (માટે રોઝા) [૬ુડક ૬24 *74ક 1229૮૯૯ 
55 3 હડ ક 
નિયત થયેલા છે પરંતુ તમારામાંથી જે માંદો” હોય 9જી 55%૮૪ 
૦ અ ભ ધિ. ૦ ર (7૦922 “94 ક ન 9૦4 ઘા 
અથવા મુસાફરીમાં હોય તે બીજા દિવસોમાં મુકર્રર દ ડં 4; ભન 5 
સંખ્યા પૂરી કરી લે. અને જે કોઈ રોઝા રાખવાથી 4૮૬ જટ૬ાજ૦ન૬કડ જ 


બુ 
તકલીક અનુભવતો હોય તો તેના માટે “ફિદિયા'ની જ ક? ક્ટ ડડ 


સુધારવાના શક્યતા હોય, એક તરક ઇસ્લામમાં "જીવના બદલો જીવ'ના કાનન બનાવી ઈન્સાની હિસાને 


રોકવાના પ્રબંધ કર્યો છે, તો બીજી તરક દયા, નમ્રતા, લાગણી તથા સંજોગોના અનુકૂળ સમાજમાં 
લાભકારક ભાગ ભજવવા માટે એક રસ્તો ખુલ્લો રાખવામાં આજો છે. 

૧૨૬. ચોથા સૂરાહની આયત ૧૨ તથા ૧૩માં મરનારના વારસાના હિસ્સાઓ ઠરાવવમાં આવ્યા છે 
તેને આ આયત રદ કરતી હોવાનું સમજવું અયોગ્ય છે. હકીકતમાં આ આયતથી એક અગત્યને વધારે 
કરવામાં આજો છે કે વારસામાં ત્રીજા ભાગ સુધી દાન આપવાની છૂટ આપવામાં આવી છે તે પણ 
મરજીયાત અને જો મિલકત પૃષ્કળ હોય તો જ. 

૧૨૭. વસિયત કરવાની સૂચનાઆમાં કેરકાર કરવા સંગીન ગુનાહ છે. 

૧૨૮. જો મરનારે કોઈ કારણે નક્કી કરેલા નિયમ વિરૂદ્ધ વસિયત કરી હોય જેમાં હક્કદારોને અન્યાય 
થતો હોય તો સર્વ પક્ષા વચ્ચે ફેરફાર કરી યોગ્ય સમાધાન કરાવવાની છુટ છે. 

૧૨૯. રોઝા (અપવાસ)ની પદ્ધતિ પ્રત્યેક મઝહબોામાં વિવિધ રૂપમાં જોવામાં આવે છે. અસંખ્ય 
બુઝુગી સંતો તથા નેક રૂહા આ પદ્ધતિ દ્રારા પરહેઝગારી તથા જીવનના ઉચ્ચ ધ્યેયને પહેંચવામાં સકળ 
થયા છે. ઈસ્લામમાં રોઝા દ્રારા ઈન્સાન માટે શુદ્ધ સંયમી અને આદર્શ જીવનમાં પ્રવેશ કરવાના માર્ગી 
ખુલ્લા થાય છે. રોઝા દરમિયાન માત્ર ખાવાપીવાથી જ દૂર રહેવાનો આશય નથી, પરંતુ તેના વડે 
જીવનની પ્રત્યેક આવશ્યકતાને સમય પડતાં કુરબાન કરી દેવાની શકિત “વિલ પાવર' પેદા કરી શકાય છે. 
બેપરવાઈ તથા અજાણતામાં કુટેવો અન્ને વસનોના શિકાર બનેલાઓ માટે આ એક દિવ્ય પ્રયોગ છે જેની 
દ્રારા બદૌીઆથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે. 


પર 


2ર 


સૂરાહ ર અલ -બકરાહ પારો ૨ 


પદ્ધતિ છે તે પ્રમાણે બદલે આપે,- તે એક માોહતાજને ૮92042. ઉજ 27924 277 ,/4 
જ ક. ક ત. અ 9206935) ઝ9 19945 હાં2શં 
ભાજન કરાવે. (ઉપરાંતમાં) જો કોઈ સ્વેચ્છાએ 
ભલાઈ કરે તો તે તેના માટે બેહતર છે. અને રોઝા 


તમને બહુ જ લાભદાયક છે. કદાચ તમે એટલું 
જાણતા હોત!. 








(૧૩૧) 


૧૮૬. રમઝાન મહિના તે છે જેમાં ની 45 ડક 
કુરઆનનું “| અવતરણ થયું જે ુસઆન)માં (, ન 
“ કે હ“ જ દ્ર મુ 
માનવજાતિ માટે સ્પષ્ટ નિશાનીઆ અને હિદાયત “ડડ #૭-૪1૭ રુઝ બ્રેક: 5 હાથી, 


બ 


તેમજ સારું નરસું સમજવાનું શિક્ષણ છે. માટે જે હ? ૮૪૭ 22 2% 79%. 9 ટક 
ક યો 2 ઇહ દડા, 
વ્યકિત આ મહિના દરમિયાન (ઘરમાં) મે પી હાય, તે 
૧૩૩ 2 ત 229 ન 
રઝા રાખે, પરંતુ મ બ હોય મ , હા છિ દ 
સકરમાં હોય, તો બીજા દિવસોમાં સંખ્યા પૂરી કર 22 ૨927 
ક કિ “ “ ઈ જા “ #4/ 955૮35 
લે. અલ્લાહ તમને સહેલાઈ આપવા ચાહે છે અને 
(અલ્લાહ) તમારા માટે મુશ્ક્લી નથી ચાહતો, માટે ૦૭૪5; ઈઉડડર્ટુ ડઇ!દદ્ર ૪ ર 
તમે (સરળતાપૂર્વક) સંખ્યાને પૂરી કરી લો. અને ટિ 
તમને હિદાયત આપવાના બદલામાં તમે અલ્લાહના 
ગુણ ગાઓ, અને આભારી બનો. 
ન“ “% ર જો દિ 0 797 72 2.524: *(72૫7 2 (7 “7૮7 77 
૧૮૭. અને જો મારા બંદાઓ તને મારા વિશે કુત ઝુ ન ક ડૉ. 1519 
પૂછે (તા તેમને કહે) કે હું નઝીક છું. હું દુઆ ., 
જે “%“ ક જે હ ક ૦ લિ જ 227 ઠં! 972 72 ન | 
કરનારની દુઆઓને કબૂલ કરું છું. માટે તેઆ મારા ભરેઝહુઝ્ઝરક:2૯ 42 15] દાહ 


દ્વિ 





૧૩૦. આ છુટ કકત એવી સ્થિતિમાં યોગ્ય છે જ્યાં માંદગી કે મુસાફરી અથવા બીજી શારીરિક 
નબળાઈઆના પરિણામે રોઝા રાખવાની શકિત ન હોય. માોહતાજેને એટલું ખવડાવવામાં આવે જેટલું 
પોતે ખાતા હોય અને બાદમાં સગવડ તથા સરળતા મળતાં રોઝાની ઘટતી સંખ્યા પૂરી કરવામાં આવે. 

૧૩૧. 'રમઝાન' અરબી શબ્દ “રમદા'માંથી નીકળે છે. આ ચંદ્ર વષનો નવમો મહિનો છે. તેનું 
જનું નામ 'નાતીક' છે (કદીર). આ મહિનામાં આખું કુરઆન મજીદ હઝરત જીબ્રાઈલ (અ) આંહઝરત 
સ.અ.સ. સમક્ષ દોહરાવે છે. કહેવાય છે કે 'રમદ-લ. સઓમુ'નોા અર્થ “ઈન્સાનને રોઝા રાખવાથી 
તરસના લીધે થતી અગ્નિ તથા દાઝ' થાય છે. (લેન) આ મહિનામાં ઈબાદતના પરિણામે તમામ પાપે તે 
આગમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. (અસકરી તથા મરદાવઈહ) ઈમાન તથા સંયમના સરગુણેથી 
ઈન્સાનના હૈયામાં પોતાના સર્જનહારની પ્રીત અને માનવજાતિ પ્રત્યે લાગણીઓ જન્મે છે. 

૧૩૨. “અલ કુરઆન નો ઉદભવ 'કરાઅ' અર્થીત “તેણે વાચ્યું, અથવા “તેણે સંદેશા પહેંચાડયો.' 
“તેણે મેળવ્યું” વગેરે. કુરઆન એટલે 'વાંચનાર્થ કિતાબ'. દુનિયામાં અસંખ્ય ધમીની કિતાબો અને ગ્રંથો 
આવતા રહ્યા છે જે અમુક કોમો અને એક નિશ્ચિત સમયના માટે મયીદિત જરૂરીયાતે। પૂરતા જ હતા જ્યારે 
કુરઆને મજીદ તમામ દુનિયા માટે દરેક, યુગ કે સમય માટે સંપૂર્ણ જ્ઞાન તથા બોાધનો ભંડાર છે, જે 
પહેલાંના ઊતરેલા આદેશોનું સમર્થન કરી તેમની અપૂર્ણતાઓને સંપૂર્ણતાએ પહેચાડે છે. 

૧૩૩. ખુલાસો ન.૧૪૧ જઓ. બીમાર તથા મુસાફરની વ્યાખ્યા સંજોગો તથા પરિસ્થિતિ ઉપર 
છોડવામાં આવી છે. 


૫૩ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 


કૂકે કૂક બતક 
આદેશોને (ધ્યાનપૂર્વક) સાંભળે અને મારા ઉપર 797 *%9૮ 


ક “૬ જ ૨% ઉ) “2ઈ--% 

ઈમાન લાવે કે જેથી તેઓ હિદાયત પામે. યા ટ 
સ 4 ક નડ જ જે ક  િ ૪1 *151 9(4 

૧૮૮. તમને રોઝાનો રાતોમાં તમારી પત્નીઓ ઠ-5૦૫૭)હકછ્ડ વ કઝ 


પાસે જવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે. તેઆ 2% કુછ. ૭995229 
કઇ.કકઇઇઈઇ#ાઇ#કણ 


તમારા અંગવસ્ર છે''”5 અને તમે તેમના અંગવસ્ર 


ન્ડ -" “| "૧ 5% “% ક “* ર શ શ ર .”2, 22-58 
છો. અલ્લાહ ખૂબ જાણે છે કે જે તમે પોતાને અન્યાય (444 5546 હુઇ ”્ફડઠકંઇક ડુ 
કરા છો, માર્ટ (અલ્લાહે) તમારા પ્રતિ દયાવૃત્તિ કરી ક “જાડ ડઇ «ઇુ“જદટ 
તમને રાહત આપી. હવે તમે તેમની સાથે સમાગમ કા હઈક કહ ડ૪હઇઉ ડડ 
કરો અને જે અલ્લાહે તમારા માટે યોગ્ય ઠરાવ્યું છે તે 2૮74 [561 2 7૬2747 ૩. 25, . ,,?2 

જ રહ જે ૭5 ૭3 છડક હૂંડ 1 5 195 5 
ભાગવા; તેમજ ખાઆ તથા પીઓ તે સમય સુધી 


ર્‌ સ, દ 2.7 72 ર સન 
જ્યારે પ્રભાતની સકેદ ધારી અંધકારમાંથી સ્પષ્ટ શહિફ), ૬૧“541,7.9 2૮7૧1 1.41 7 

મા શકી ઝરે કસ ક | જ& ૭? ક. ધ#ટ#5ક્હટ 
ઉપસી આવે. પછી રેઝાને રાત્રિના અંધકાર પડતા 9. 

ર જ કકક “% જો ક ક ડે 77??0 9297742 57₹5%77દ[ ન્‌ 
સુધા : 'પૂરું કરો અને તેમનો પાસે ન જશે. જ્યારે શ્રટૂકુવ56 હશ્ઝ્કપ:% હ્ઝાહી 
તમે '“એત્કાફ ઝ“ (દૂઆ માટે એકાંત)માં' મળી બિ 5 મિ હર 

સ્જિદમાં રહેતા હે 1 ઠરાવેલી “- “કત ડક કાક પુ 
મસ્જિદમાં રહેતા હો. આ અલ્લાહની ઠરાવેલ 
ન ક “- "“ “૧ *% 9247 નર 1 
મયોદાઓ છે માટે તેમનો પાસે જશો નહિ. આવી જ છ6ક્ડશક_ઉ।4 
હ જ જ “ હ “““ * રિ દ્વિ 
રીતે અલ્લાહ લોકો માટે પોતાના આદેશોનું સ્પષ્ટીકરણ 
કરે છે કે તેઆ બ્‌રાઈઓથી પોતાને બચાવતા રહે. 
(રકૂઅ-૨૩) ઇ ી ક... 
૮૯. અને તમે અંદરોઅંદર એકબીજાની છુ. 4777 [6 44%: 4: «૮ 
ક (૧૩૮) “._ * નડ હ 8. ક 9 135ાક ઝ 2 
મિલ્કત કપટથી પચાવી ન પાડો અને સત્તાધિશો મ રક ી 
૧ ૧% જ "% ૮“ ન નન 7972૪90794 .ડ3[267 ક ન 
ને તેમાંથી (રૂશ્વત) ન આપો કે તમે જાણી જોઈને “ડ%0 છીક હડ ૦» હૂ5 6) 
(બીજાની) મિલ્કતને અયોગ્ય રીતે ખાઈ જાઓ. ૬ ૦૬2% 
(રફૂઅ-૨૩) દ ગ ૬ 





૧૩૪. અલ્લાહની સમીપતા, તેની કુરબતનાો આનંદ આત્માનુભવ વગર નથી મળી શકતી. 

૧૩૫. અલ્લાહ પોતાના બંદાની બંદગીને વ્યર્થ નથી જવા દેતો. તે પોતાના બંદાઓઆની પુકારને 
અવશ્ય સાંભળે છે. 

૧૩૬. અલ્લાહે પતિ-પત્નીને એક બીજાના ઢાંકનારા વસ્રની ઉપમાં આપી, પત્નીને પતિની 
ગુલામોમાંથી કાઢી સમાજમાં તેમજ ગુહસ્થિમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે. પતિ-પત્નીના 
પવિત્ર સંબંધનો હેતુ પારસ્પારિક ભાવના, પ્રમ, સંતોષ તથા સંરક્ષણ આપવાથી વધુ એક બીજાનું 
ગૌરવ તથા શણગાર બનાલો છે, નહિ કે વિષયવાસના પોષવાનું સાધન. 

૧૩૭. 'એત્તકાફ' રમઝાન મહિનામાં મસ્જિદમાં દુઆ માટે એકાંતમાં દસ દિવસ સુધી બેસવાને 
કહેવામાં આવે છે. આ ગાળા દરમિયાન પત્ની સાથે જાતીય સંબંધ કરવાની મનાઈ છે. 

૧૩૮. તમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખનારા કે તમને પોતાની અમાનતો સેપનારાઓનેો વિશ્વાસઘાત ન 
કરો. અમાનતમાં ખ્યાનત ન કરે. 


પ૪ 


સરાહ ર અલ -બકરાહ પારો ર 








ક 


૧૯૦. (હે રસલ) જે તેએ તને ચંદ્ર વિશે સવાલ 1 

ક ર સે ક ર ન હ#વ્ઝઈછડઝક#ઝહ્ટડ્કડડ 

કરે તો તું તેમને કહીં દે કે તે માનવજાતિ માટે ર 
ન-27#/7 


જ ક - 2? ૮ ? 
સાધારણ સમય(ની ગણત્રી કરવાનું) તથા હજ ક કક હઝ 
સમય નક્કી કરવાનું સાધન છે, અને આ કાઈન જ કાક ડક 
પરહેઝગારી નર્થી કે તમે તમારા ઘરોમાં પાછળથી કહા છ પ ક્ર છટ 
દાખલ થાઓ છે. બલ્કે 1 ડેઝગ જે «22 *7₹૯: 
મ. બલ્કે મરો પરહેઝ ॥ર તો તે છે છક્ડ5” દ 
અલ્લાહથીં ડરતા રહે. અને તમે તમારા ઘરેમાં 
(મુખ્ય) દ્રારથી દાખલ થાઓ, તેમજ અલ્લાહથી ડરતા 
રહો જેથી તમે સકળતા મેળવે. 
૧૯૧. અને જે અલ્લાહની રાહમાં તમારી ઉપર [22 ટિ ન ક 
ક. ૧૧ જજ ૪૦ ક જ ૧ ત્ય ક ડુ કઝ ક | 
આક્રમણ કરે તેની સામે લડો, ''” પરતુ તેમની સાથે ક કહ રા હ ક્ુઈડ 
વધારે પડતી સખ્તી ન કરે ખરેખર, અલ્લાહ હદથી %૯ક5%હ્ટઝ જ] સ હ! પ 
વધી જનારાઓને પસંદ નથી કરતો. * 9922 272 ₹2%22.5 22: 292; 
૧૯૨. અને તેમનો જ્યાં સામના થાય ત્યાં જ જ *%% 52.9 5૦ 
તેમને કતલ કરે અને જ્યાંથી તેમણે તમને હાંકી «૯ 0.9 1425006 64: :ડ 
હ ૭ બસ ૪2 ૫ ૧55012 | “ક 
કાઢયા ત્યાંથી તેમને હાંકી કાઢો; કારણ કે ન ક 
રિબામણી કતલથી બ્રી છે. અને મસ્જિદ-લ- ઝડ પક કન 222529 
હરામની આસપાસ તેમની સાથે ન લડો, જ્યાં સુધી કે ક ઇડી ટ નુ ઉડ ડા ઝુ 
તેઓ તે સ્થળે તમારી સાથે ન લડે. પરંતુ જો તેઆ જજ કિ 
લડતા રહે તો તેમને કતલ કરે. આ જ કાફરેોને દંડ 
છે. 
૧૯૩. પરંતુ જે તેઆ અટકી જાય તો! બેશક 6.24 
રી ન ર સ %,2 ક 97729 હ 
અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત અને દયાળુ છે. જેક્ક#કર્ય્ટ 401 કહ ષ્ટ 





૧૩૯. પ્રાચીન સમયથી અરબોામાં હજ પર જનારા જ્યારે પાછા વળતા ત્યારે જે દરવાજેથી તેઓ 
હજ કરવા નીકળતા પાછા તે જ દરવાજેથી પોતાના ઘરોમાં દાખલ ન થતા. તેમની માન્યતામાં 
ગુનાહગાર સ્થિતિમાં જે દરવાજ્થી નીકળ્યા હતા તે જ દરવાજે પાક સાક થઈ દાખલ થવું યોગ્ય ન હતું. 
હજ કર્યા પછી તેઓ પાછળની ભીંતે ઉપરથી ટપી પોતાના ઘરોમાં દાખલ થતા હતા. આ અપશુકનિયાળ 
ગણાતા અર્થહિન રિવાજને તોડવા માટે આ આયતનું અવતરણ થયું હતું. વહેમો તથા રિવાજે પાળવા 
બિદ્ત છે, નેકો નથી. 

૧૪૦. અહીં ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી એક વસ્તુ છે કે હથિયાર ઊઠાવવાનો હુકમ માત્ર પ્રતિકાર કે 


ષન 
જ. ૧૨ 


બચાવ કરવા (વળતે। પ્રહાર કરવા) માટે જ મળ્યો છે. અને તેના માટે એક હદબંધી પણ છે કે દુશ્મનથી 
તેના કસુરથી વધારે બદલે ન લેવો જોઈએ. 

૧૪૧. આ આયતમાં વધુ ખુલાસા કરવામાં આવ્યો છે કે તે લોકો જેમણે પહેલ કરી મુસ્લિમોને કા 'બા 
પાસેથી હાંકી કાઢયા હતા તેમને ત્યાંથી હાંકો કાઢવાના પ્રતિકારીક પગલા લેવાનો હુકમ આપવામાં આલો 
હતો જે મુસ્લિમોનું પવિત્ર ધામ હતું. 


પપ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ર 
૧૯૪. અને તેમની સાથે લડા જ્યાં સુધી કે 








જ ૭ ન ર 2 । 
ક 991 767 “729. 74767 52 79 77[..૦ 
જ “૧ “૫ કર ત્ર જ હ ક તડ જ છે 2 
કીસાદ શમી જવા પામે અને અલ્લાહનો” દાન. “૬૯૪ ર2 ક ડડ ક 
પ્રવર્તે પરં જો તેએ શ “હ છ 29 ૫, 774 ૬72? “ન ૦૮૮? ક 
* પરંતુ જો તેઆ અટકી જાય તો (યાદ રાખો કે) જ%6ઝાક1૭-% ૮૪૩૦5 ષ્ટ 
આક્રમણખારો સિવાય અન્ય સાથે લડવાની મનાઈ છે. - 
કે - 6... 17 177 ?% ન 
૧૯૫. પવિત્ર મહિનાની (મરયાદાભંગનો) બદલો ' હમઝર્ટડ2૬,# શકર કક્ક્ક્ટા 
પવિત્ર મહિનામાં લેવામાં આવે, અને (પ્રત્યેક) પવિત્ર ક ક 
ક જ જ છ ન્ય કિ ટ ખી ક 1૮:૦9, 74 
વસ્તુઆ માટે બદલા(ની મયીદાએ) છે. માટે જે પખકાખ્યકઝ2#4 ૩૫૫૯૭૫” 
તમારા ઉપર અતિરેક કરે તો તમે તેના ઉપર તે હદ &. #%6% ૬9 «| (“8% ૯. ૬ ઝઇડુ 
કે. ક ૦ હ” તં! હ! 19૭» તાં! ક » ૦ 
સુધી જ બદલો લો,” જેટલી સખ્તી તેણે તમારા | “ હકક છ 
ઉપર કરી હોય. અને અલ્લાહથી ડરતા રહો. અને 
જાણી લે। કે અલ્લાહ તેની સાથે છે જે સંયમ ધારણ કરે 
છે. 
૧૯૬. અને અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરો પરંત ઈ - . % 2 2%» 2. 
પક મા છા કતા ક 
પોતાના હાથે જ (પોતાને) બરબાદ ન કરો, 7 દિ 7 
અને ભલાઇ કરતા રહા; બેશક, અલ્લાહ ભલાઈ દર 
કરનારાઓને પ્યાર કરે છે. 
૧૯૭. અને હજ 9 [થા ઉમરાને જછઉડઇ ડી; ક 
અલ્લાહ વાસ્તે પૂરા કરો પરંતુ જે કોઈ (અણધાર્યી “““ “1 અ હ કાછ 


(૧૪૬) 





૧૪૨. અહીં મુસ્લિમોને માત્ર આક્રમિક બળાનો સામને કરવાનો અને પોતાના બચાવ કરવા માટે 
લડવાનો આદેશ આપવામાં આજો હતો. આંહઝરત સ.અ.સ.ની દુશ્મનો સાથેની વર્તણુકથી સાબિત છે 
કે આપ (સ) વિજ્ય મેળવ્યા પછી દુશ્મનો સાથે સુલેહના કરારો કરત જ નહિ જો દુશ્મનો ઈસ્લામ કબુલ 
ન કરે ત્યાં સુધી તેમની સાથે લડવાનો હુકમ તેમને હોત તો. ઈસ્લામમાં પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર 
પણ જ્ગ કરવાની મનાઈ છે. માત્ર અલ્લાહ ખાતર, તેની જ રાહમાં લડવાને જીહાદ કહેવામાં આવે છે. 
આક્રમણના મુકાબલામાં જંગને તેની આવશ્યકતા પૂરતી જ મર્યીદિત રાખવી અને જવસ્થિત લશ્કરો સાથે 
જ લડવું, બિનલડાયક જનતાની હત્યા ન કરવી, ન તેમને રૅજાડવા, જંગ દરમિયાન દરેક ધામિક 
વિધિઓ કે ધર્મસ્થાનોનું રક્ષણ તથા માન જાળવવું અને કોઈપણ પવિત્ર ગણાતા સ્થળની નઝીકમાં લડવું 
નહિ, જેથી કરીને તે જગ્યાને નુકસાન ન પહેંચે જો દુશ્મન આક્રમણ કરવા માટે પોતાના ધર્મસ્થાનાનો 
ઉપયોગ કરે તો મુસ્લિમોએ માત્ર જવાબ પૂરતે। જ હલ્લો કરવા, અંતમાં લડાઈને એટલા સમય સુધી ચાલુ 
રાખવી જ્યાં સુધી મઝહબી આઝાદીમાં દખલગીરી તથા અડચણેોનોા અંત ન આવે. 

૧૪૩. પવિત્ર મહિના “ઝુલકદા', 'ઝુલ હિજજાઅ' “અલમુહરરંમ' તથા 'રજબ, આ ચાર મુકદ્સ 
મહિનાઓમાં જંગ કરવા ઉપર પ્રતિબંધ છે જેમાં પવિત્ર મહિનાઓ તથા મુકદ્સ કા'બાનો આદર 
સાચવવાને। ઉદ્દેશ છે. 

૧૪૪. સાધારણ રીતે જ્બોના સમયમાં સફળતા મેળવવામાં આથિક સહાયતાની બહુ જ જરૂર હોય 
છે પરંતુ મોમિનોને પોતાની શકિતથી વધુ ખર્ચ કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે. 

૧૪૫. ઈન્સાનના રૂહાની વિકાસ તથા જીવનના ધ્યેયને પ્રામ કરવા માટે હજ એક ઉત્તમ રાહ છે 
જમાં મોમિન પ્રમાણિકપણે પોતાનું સર્વસ્વ કુરબાન કરવાની ભાવનાની ઊંડાણમાંથી પસાર થઈ રહ્યો 
હાય છે. 

પવ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 


કકક 4 ક કજ. 
* ૨૧૧ શ કે * (૧૪૭) કુ 72 2/2 777: દ્ધ 99 દહે 

સંજોગોના) કારણે તમને અટકાવવામાં આવે તો હકક; કબ ન 55૯૬#ઠા 
સહેલાઈથી પ્રામ થાય તે કુરબાની આપા; અને તમારા હડ 
માથા મુંડાવા નહિ જ્યાં સુધી (તમારી આધેલી) «ઉહ મ 2 છી 45 
કુરબાની મુકરર સ્થાને ન પહેંચી જાય. પરંતુ જો ;%% કક 

ક મ ર કા ઉ કકાઈઇહ. 9 5909 ઘઈ 
માથામાં દર્દ અથવા માંદગીના કારણે (માથું મૂંડાવા) “2 

૧૨% જ જ જ “2. (-#7-7 ૧ તિ દ્વ ન 

તો તેના બદલે રોઝા (રાખો), સદકો (દાન) અથવા 8 હડ હઠ; કેન્યા ક 
કુરબાનીનો કૌદીયો (બદલો) આપો. પછી તમને ના 
જ્યારે સલામતી લાગે ત્યારે ઉમરાની સાથે સાથે લિ તિન હટ 


હજ (7૦ કરવાનો લાભ ઉઠાવો અને જે ઉપલબ્ધ ક « 


મ 6/૮૮ દ: £*:26 ઢૂર?4૮ 
હોય તે કુરબાની કરે।, પરંતુ જેને (કુરબાનીની) શકિત હ્ટહ છ ૨૪ હ જદ ડડ ર 

ન હોય તે હજ ના (સમય) દરમિયાન ત્રણ દિવસના 1 લા જલ્થા સી હ્દ્ટા લમ 
રોઝા “૦ રાખે, અને (ઘરે) પાછા આવ્યા પછી સાત ક 
દિવસના રોઝા, તેમ કુલ મળી દસ રોઝા પૂરાં કરે. આ ઉવ્ટશ્ાપ્ર્ક્ડ 4! હ! 915 હ 
[નિયમ તે લોકો માટે છે જેમના પરિવાર પવિત્ર 

મસ્જિદ “” (કા'બા)ના વિસ્તારમાં ન રહેતા હોય. 

અને અલ્લાહથી ડરતા રહા.અને જાણી લો કે અલ્લાહ 

શિક્ષા આપવામાં બહુજ સખત છે. (રુકૂઅ- ર૪) 





૧૪૬. *ઉમરાહ' એક નાના પ્રકારની ઝીયારત છે તેમાં પણ હજના જેવા “એહરામ' (વસ્ત્રો)માં 
'કા'બા'નો તવ્વાક સાત વખત કરવો જોઈએ, પરંતુ સકા મરવા વચ્ચે દોડવું અને કુરબાની આપવી 
ફરજીયાત નથી. ઉમરાહ વષના કોઈપણ ભાગમાં કરી શકાય છે પરંતુ હજ કકત 'ઝૂલહિજજાઅ'ના 
મહિનામાં જ કરી શકાય છે. 

૧૪૭. “અટકી જવા'નો અર્થ, કોઈપણ અશાંતિ અરાજકતા ઉપદ્રવ બીમારી કે અન્ય અડચણેોના 
કારણે ન જ્ઈ શકાતું હોય. 

૧૪૮. હજ તથા ઉમરાહ એક સાથે કરવાની બે રીતો છે. (૧) ઉમરાહ કરનારે એહરામ બાંધી સર્વ 
વિધિઓ અદા કરી ઉમરાહ કરવાં જોઈએ. ત્યાર પછી આઠમે દિવસે ફરી એહરામ બાંધી હજની સર્વ 
વિધિઓ પૂરી કરવી જોઈએ. આ હજ તથા ઉમરાહની એક સાથે અદા કરવાની રીતને '“તમતેદ કહેવામાં 
આવે છે. જેનો અર્થ “તકનો લાભ ઉઠાવવોા' થાય છે. (ર ) હજ તથા ઉમરાહ એક સાથે કરનારે એહરામ 
બાંધી સર્વ આહકામ અદા કરી એહરામની હાલતમાં જ હજના આખરી દિવસ સુધી રહેવું જોઈએ. આ 
રીતને “કિરાન' કહેવામાં આવે છે. જેનો અર્થ “બે વસ્તુઓને ભેગી કરવી' કહે છે. “તમત્તો' તથા “કિરાન' 
બેનેમાં કુરબાની કરવી ફરજીયાત છે. 

૧૪૯. આ પહેલાં જણાવેલાં ત્રણ રોઝા અને આ રેઝામાં ફેર છે. પહેલાંના રોઝા જે માથું ન બોાડાવી 
શકે તેના માટે છે અને આ ત્રણ રોઝા જે “તમત્તે! (હજજ તથા ઉમરા એક સાથે કરવા)માં કુરબાની 
કરવા અસમર્થ હોય તેના માટે છે. અને આ ત્રણ દિવસો। 'ઝુલહજજાઅ' મહિનાની ૧૧મી, ૧૨મી અને 
૧૩મી તારીખ છે. બાકીના સાત રોઝા પોતાને ધેર જ્ઈને અનુકુળ દિવસોમાં રાખી શકાય છે. 

૧૫૦. હજ . તથા ઉમરાહને એક સાથે અદા કરવાની સગવડ માત્ર બહારથી આવનારા લોકો માટે 


ધા... 


છે, જે લોકોને મુશ્કીલ સંજેગોમાંથી પસાર થવું પડે છે તેમના માટે જ છે. મક્કા તથા આસપાસના 


૫૭ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 


નિ ક 


૧૯૮. હજજના મહિનાઓને સૈ જાણે છે માટે તિન 555% 55 
જ પણ હજ (કરવાનો ઈરાદે) કરે તે (યાદ રાખે ક કે 
કે) હજ ના દિવસોમાં નિર્લજજતા '“' ભયી ઈઈહકાહુડકુક કજ હડ)53 
વિષયો, (અથવા) કોઈ નાફરમાની કે તકરારોમાં ,*. દ્ર્ડ્ડ 2 
સંડાવાય નહિ, અને જે ભલાઈઓ તમે કરશો તે 
અલ્લાહ જાણે છે. હજ ના સકર પૂરતું ભાથું સાથે %્ટ્રતમર પ છ મ ડી 
લઈ લે।, બેશક સૌથી ઉત્તમ ભાથું પરહેઝગારી * દો 
છે અને હે બુદ્ધિશાળીઆ, મારાથી ડરતા રહો. 


દ ર ન» ન 1 મ (0677 7# 
૧૯૯. કે ના દિવસોમાં) રબના કઝલો “25% 9*“*હ દૃ" 5 ૭5ન્‍ 
૧૫૩) પિ - ૯ 5 
(કૃપા) શોધવામાં તમારા ઉપર કોઈ દાષ નથી. : .,.» .» 1“. 9૭૦૭29: 
્‌ ક ડક ે ૦૯૦૭! । 2 
પરંતુ જ્યારે અરકાતથી' ૧૫૪) પૂછા વળે ત્યારે દઈ 2 મકા છડ ક 
કિ જે કે ક ક” 22 બિડ “૪૦/79? 
મશ્હરલ હરામ પાસે અલ્લાહને યાદ કરો જવી હ કે ની ડિ ક્ર 
રીતે (યાદ કરવાની) તેણે તમને હિદાયત આપો છે. ડા 
જો કે તે પહેલાં તમે ભટકી ગએલા હતા. ઊહ કા 1 
“ “૩% જ ૦ નત જ ક 
૨૦૦. પછી બીજા લોકો પાછા કરે છે ત્યાંથી જ 19 કુ%5 ઈણખઉહઝડખ્ડ્ડ55 
તમે પાછા કરો“? અને અલ્લાહની ક્ષમાની યાચના ક 9 ક 
- ડડ પ ન - બરડ ક 995% 4016] ટી 
કરતા રહા, બેશક અલ્લાહ ક્ષમાવંત અને દયાળુ છે. કરેજ 


૨૦૧. અને જ્યારે તમને સૂચવવામાં આવેલી 7% |,” વિ 4 ઇડ *29 4૬૬ 
ા લઝ? ન 


તમારી તમામ ઈબાદતેો। પૂરી કરી લો તો જેમ પહેલાં ર મી 
ન ક... ક હ ક 6 ૮ ન ન” 
તમે તમારા બાપદાદાઓનું સ્મરણ કરતા હતા તેવીજ ઈ% ઝં હ ૭ઝખ્ટાહ્ ડડ | 91 કિર્તિ 


રીતે અલ્લાહને યાદ કરે, બલ્કે તેનાથી પણ વધુ દ કાજ 
(ભાવનાથી), અને લોકોમાં કેટલાય એવા છે જે કહે છે ટાઈન કક હુંડ(ડા હષ ર2 


“હે અમારા રબ, અમને દુનિયામાં જ (ભલાઈ) આપી 
દે.” પરંતુ તેમને આખેરતમાં કોઈ હિસ્સા નહિ મળે. 





રહેનારાઆને જવલ્લેજ અડચણે। નડતી હોય છે. જેથી તેમના માટે આવું કરવું અયોગ્ય છે. 

૧૫૧. વાસના ઉત્તજક વાતીલાપ, ગંદીભાષા, ગાલીંગલોચ કે અન્ય અનાચરણે, ઝઘડા, ફિસાદ, 
ચુગલી, મારધાડ ધમકી વગેરેથી દૂર રહેવું . 

૧૫૨. પરહેઝગારીમાં કાયિક, વાચિક તથા માનસિક સંયમ પાળવું અને ઈબાદતમાં ઝિક્રેઈલાહીમાં 
મગ્ર રહેવું. 

૧૫૩. તગદસ્ત હાજીઓ માટે પોતાના વાટ ખર્ચ પૂરતું કમાવા ખાતર વેપાર કરવા ઉપર બંધન 


નથી. ક *- € ક ન્ડ ક 9 જિ 
૧૫૪. “અરકાત નો અથ '“ઇલ્મ મેળવવાનું સ્થાન થાય છે. 


૧૫૫. '“મશ્હરલ-હરામ' મુઝદલ્કાહમાં એક પહાડીનું નામ છે જ મક્કા તથા અરકાત વચ્ચે આવેલી 
છે. આ ઈબાદતનું એક મહત્ત્વનું સ્થાન છે જે મક્કાથી છ માઈલ ઉપર છે. 

૧૫૬. ઈસ્લામના ઉદય પહેલાં કુરેશ તથા બનુ કોનાનાહના કબીલાઓ જે હુમ્સના નામે જાણીતા 
હતા તે હાજીુઓ સાથે અરકાતથી પાછા કરવાની રાહ જોઈ બેસી રહેતા. આ તથા તેના પછીની આયતમાં 


૫૮ 


ક 2779794 797%? ર્ટ્‌૮/ક ન 
192572» દ) “ઝટ છ૭1%2 ર્‌. 


“કં 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ર૨ 
૨૦૨. અને તેઓમાંનાં કેટલાક (એવા છે જ) કહે ૬૬.૪) 
છે “હે અમારા રબ, અમને (આ) દુનિયામાં ભલું ર ક ક 
અર્પણ કર તેમજ આખેરતમાં ''” પણ ભલું અર્પણ છેડ! 1૭૩555; . 
કર, અને આગના અઝાબથી અમારું રક્ષણ કર. કક 
૨૦૩. આ લોકોને તેમની ણા (ઉત્તમ) છટ્ટઝીટંઝકાક્ઉલટ ક્ટ 
બદલો મળશે. બેશક અલ્લાહ હિસાબ ચૂકવવામાં 
ઝડપી છે. 
૨૦૪. અને મુકરર કરેલા દિવસોમાં 
અલ્લાહની યાદ કરે! પરંતુ જે કોઈ બે દિવસમાં જ કડ 
(પાછે!) ચાલ્યો જાય તો (તેના ઉપર) કોઈ ગુનાહ નથી ““ન્‍59 ક કફન્‍ડ55ઠ્ક 





(૧૫૮) 


ન 
અને જે કોઈ વધ સમય માટે રોકાઈ જાય તો (તેના _ »»* 4 %:ક%₹,2271,,£૬ 2 ઉ, 7 
ક છી કાડ કાડ હ 


ઉપર) પણ ગુનાહ નથી. (આ) તેના માટે છે જેણે 
સંયમ ધારણ કર્યું હોય. અને તમે અલ્લાહથી ડરતા 
રહો“) અને જાણી લો કે તમને કરી એકઠા કરી 
અલ્લાહ સમક્ષ '“” લાવવામાં આવશે. 





તેમને ત્યાં રોકાઈ જવાની મનાઈ કરવામાં આવી હતી અને તેમને અરકાત સુધી જ્ઈ બૌજા કરે તેમ 
કરવાનો આદેશ આપવામાં આવજો હતો. તે બાદ મીનામાં કુરબાની કર્યી પછી એહરામની સ્થિતિનો અંત 
આવે છે. 

૧૫૭. આ આયતમાં જે ઈન્સાનોનું વર્ણન છે તે લોકો માત્ર આ દુનિયામાં જ ભલાઈ નથી ઇચ્છતા 
પણ તેઓ એવા નેક આમાલો બજાવી લાવે છે કે આખેરતમાં પણ અલ્લાહની ને'મતોાના તેઓ હક્કદાર છે. 

૧૫૮. આ નિમિત દિવસો 'ઝુલહિજળહ'ની ૧૧, ૧૨ અને ૧૩મી તારીખના દિવસોને 
“'અય્યામલ-તશરીક' કહેવામાં આવે છે, અર્થીત રમણિય અને પ્રકાશિત દિવસો. આ દિવસોમાં હજ 
કરનારાઓ મીનામાં પોતાના પરવરદિગારની યાદમાં નિમગ્ન રહે છે. 

૧૫૯. હજ ને મૂળ હેતુ “તકવા' સંયમ તથા સદાચારના ઉચ્ચતમ પદે પહેંચવું છે. સૂરાહ 


દષ્ક 
ધ. 


બકરાની આયત ૧૯૮ના વિસ્તૃત વર્ણન પ્રમાણે હજ પરહેઝગારીની રૂહનું ઉદભવસ્થાન છે ન કે 
રસમો। રિવાજની કર્મકાંડવિધિ. 

૧૬૦. હજ માં પ્રત્યેક સ્થાનોની ઝિયારત પોતાનું એક વિશિષ્ઠ મહત્વ રાખે છે, જેમને કુઆન 
મજીદમાં શઆએર- એ અલ્લાહ' (અર્થીત અલ્લાહની નિશાનીઓ) કહેવામાં આવે છે. 

(૧) કા'બાને કરતો તવ્વાક કરવા કા'બા એક્યતા, ભાતૃભાવનાનું કેન્દ્ર હોવાનો સ્વીકાર છે, તેમજ 
શર્વશકિતમાન અલ્લાહની મહાનતાનો સ્વીકાર છે. 

(૨) સકા મરવાની પહાડીઆમાં હઝરત હાજરા પોતાના બાળક હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ની પ્યાસ 
બૂઝાવવા માટે પાણીની શોધમાં વ્યાફૂળ થઈ આમથી તેમ વારંવાર દોડી રહી હતી તેમની વિવશતાનું તે 
ચિત્રહજ કરનારાઓના મનમાં ઉદ્ભવ્યા વગર નથી રહેતું. 

(૩) 'મશઅર- અલ-હરામ' આખેરત (ક્યામત)ના દિવસની ઝાંખી કરાવે છે. જ્યારે એહરામના 
વણ-સીવેલા બે અંગવસ્ત્ર સાથે બાડેલા માથાવાળા મૃતદેહો (કકન સાથે) ઉઠી કયામતમાં પોતાના ખાલિક 
વ માલિક સમક્ષ ઉપસ્થિત થશે. 


પલ 





સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 
“2272 .- ક છ 
૨૦૫. અને (લોકોમાં) કોઈ એવા પણ છે જેની ઈ માવ પિ 


આ દુનિયાના જીવનની વાતો પ) તારા મનને પસંદ ી ડડ 
ચ્‌ 9 દ્ર કડ દ્વિ 

હોય છે, અને જે તેના મનમાં છે તેના ઉપર તે છે કડક! 922 હમ ઉઇટદ ઈ ગડ 

અલ્લાહને સાક્ષી ઠરાવે છે, જે કે તે પોતે જ 


૫ 


ઝધડાખારે।માંથી સૌથી વધારે ઝઘડાખાર હોય છે. 
ક ક. નડ 5 2 ર બ ન્ન 
૨૦૬. અને જ્યારે તેને સત્તા મળી જાય છે ત્યારે હ] દિ 58૭ મળન 1514 
ધરતી પર તેની દોડધામ પા માત્ર) એ એટલા ખાતર હોય છે ઇ 
દદ “ન” # - કૃ #ન 
કે તે તેમાં બદઅમની ફેલાવે તેમજ ઉત્પાદન“ ૦255 કડાક 
તથા માનવવંશનેો નાશ કરે, પરંતુ અલ્લાહ કિસાદને 
પસંદ નથી કરતે. 
ર૦૭. અને જ્યારે તેને કહેવામાં આવે છે કે 6724 5૫0 ર ! 25૮47 ત ખં 
છ “ ક “" ૫ “૫ “ "૫૧ વ.#કંડ્ટકક કુ 
અલ્લાહના ડર રાખ તો તેના ગવ તેને (વધુ) ક. ક 
શિ (૧૬૩ ) “"* ગ "૧ ન ર * કહિ, ન. 
પાપકમોી કરવા ઉત્તેજીત કરે છે. તેના માટે તો છ.2૫૦૪૫૯“£૭.-૭૨૨ 
જહન્નમ જ યોગ્ય (બદલે।) છે. બેશક, તે અધમતર 
[નિવાસસ્થાન છે. 
ર૦૮. અને મનુષ્યોમાંથી કોઈ એવા પણ હોય છે 
જ અલ્લાહની ખુૃશન્‌દી મેળવવા માટે પોતાની જાતને 


2? 


દ 


| “7 


છુક ટા વઇડ૭કહ# ઉહ 


છુ 


જ 


69777, 
”્િ ધ 
વેચી નાખે છે, અને અલ્લાહ એવા બંદા ઉપર બેહદ જર્ટ્ઝણ ધક? 4!» 
કૃપાવંત છે. 
ભ ધણ. શ નક 97 
“, હ લ “# શ 7? * 2 1. “(7 
ર૦૯. હે ઈમાન તાવનારાઆ, તમે સો જીદ હ ડુછુ કરાં છઠ: ડડ કુઈ 
(અલ્લાહની) સંપૂણે શરણાગતિમાં આવી જાઆ અને ક બુ ક 
“ “હ ૧ “ડ્‌ “ કડ 2 27 મિ 
શયતાનના પગલે ન ચાલો, બેશક તે તમારો ખુલ્લા ઉજ 562 5 રી હ્955 રટ 
દુશ્મન છે. 


જ નડ ન્ડ “૪(9( 21૦7? 7&7)7 9707 97? 2 
્‌ ૨૧ ૦. પરંત તમને સ્પષ્ટ [નશાનીઓ મળ્યા પછી મા ડં ૬૫. હ્રઝ કાઉ હિ 
જૉ તમે ડગમગાં જશો, તો (સારી પેઠે) જાણી લો કે 9૮ ુ 

ન ન ન" જ 9206 2727 :#, 47 
અલ્લાહ સવ સમથં તથા હિકમતવાળૉ છે. ઉરન્હઝક્તંહ! 


ર૧૧. રા તેઆ એવી રાહ જએ છે કે અલ્લાહ જ 7 
ત્ર ર ઝે કે ર । 
વાદળોની ૦ છાયા નીચે કરિશ્તાએ સહિત તેમની દ્ધ હકક ઝી ર અ્્્હ્ક ક 


(૪) કુરબાનીનું જનાવર, હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)નું પોતાના પુત્ર હઝરત ઈસમાઈલને અલ્લાહની 
પ્રસન્નતા માટે બલિદાન તરીકે પેશ કરવું ઈન્સાનને માત્ર પોતાના જ દેહથી નહિ, બલ્કે પોતાના 
સંતાનથી અને સંપત્તિથી પણ અલ્લાહની રાહમાં કુરબાની કરવાની પ્રેરણા આપે છે. 

૧૬૧. ઘણા લોકો વાકછટા તથા બાહ્ય ટાપટીપથી સાંભળનારાઓને આંજી નાખે છે તેવા લોકોના 
મનમાં પોતાના અંગત સ્વાર્થ હોવાથી તેઆ બીજાના મામુલી હક્કને ગણકારતા નથી અને તેમનામાં 
અન્યની ભલાઈ માટે કુરબાનીની રૂહ પણ નર્થી હોતી. 

૧૬૨. ખેતી, ઢોરઢાંખર વેપાર વવહારમાં લાભ, ઔલાદ વગેરેમાં વધારે. 

૧૬૩. પોતાના અહંકારમાં આંધળા બનેલા બદકારોનો એક ગુનાહ બીજા ગુનાહોને આમેત્રણ આપે 





૨૦ 





સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 
સિ “_; 5“ હ દ બે? તે 7/22 1 9 ડન 9 7”? 
જ ? બેશક, ટ 79 ૬61214 64 
સામે આવે તાજ વાતના અંત આવશે જ ક 1 દ દતી 
અલ્લાહ તરક જ દરેક વસ્તુને રજ થવાનું છે! દા ન 
(રકુઅ-૨૫) ઉનકી 
૨૧૨. બની ઈસરાઈલને પૂછ કે અમે તેમને ,...,_... હ્ટડફાઝ: ગુહ 1 
કેટલી સ્પષ્ટ નશાનીએ આપી હતી? અને જે કેઈ રહ કમ્છ્ટ 
ક ""% (૧૬૫ મ. ળે "% ન (૮ 7977 9772» ર વ ક” 
અલ્લાહની ને મત મેળવી લીધા પછી તેને બદલી હું! &4ઇવ્રઝ ઝડ! 455 ૭૭4 ૭-2 
નાખે છે, તો બેશક અલ્લાહ સઝા આપવામાં બેહદ કી 
સખત છે. બ્પ્ટ્કઝા હહર ત! 
૨૧૩. આ દનિયાનું જીવન કાકરે। માટે આકષક આલ સઇ 
હ દદ જ ર ક 5૧% “5 જ “જ કં કઝ ય 
સુંદર'““” બનાવવામાં આવ્યું છે જેના કારણે તેઆ ૦ કડાક ક્યોઇ બહ 
"૫ જ કૂ, ૦ ફક 27 97% નન 
મામિનાની મશ્કરી ઉડાવતા રહે છે. પરંતુ કયામતના કૂં દ કકક ક્છી વવ 5 
દિવસે સંયમ ધારણ કરનારાઓ તેમના ઉપર ... [5 ઉ $!%ડ16 
[વજયવંત થશે. અને અલ્લાહ જેને ચાહે બેહિસાબ ૦૫્ટ્્્ઝ્કુ કડ હ” ઈંઝેઝ વ!2 
આપે છે. દડી 
જિ ૦ ન “૧ ધિ. ૧૬૩ 
ર૧૪. (આરંભમાં) સવે માનવા એકજ 5 “# 77 % 


વિચારના હતા (પછી તેમની વચ્ચે મતભેદો ઊભા 
થયા) ત્યારે અલ્લાહ તેમની વચ્ચે પયગમ્બરોને। ઉદ્ભવ 
કરતો રહ્યો જે તેમને નસિહત કરતા હતા અને 
(દુરાચરણોાથી) સાવધ કરતા રહ્યા, અને તેમની સાથે 
સત્યતા ભરી કિતાબ ઊતારી હતી કે જેના આધારે 
તેમનામાં ઉદ્ભવ પામેલા મતભેદોને। તે ફેસલો આપે. 
કોઈ અન્ય નહિ પણ જેમને કિતાબ આપવામાં આવી 
હતી તેમજ જેમને સ્પષ્ટ નનિશાનીઆ મળી હતી; તેઆ 





૫ 


છે અને એક દુભાગ્ય બીજા દુભીગ્યને સંઘ 
[વિનાશમાં પરિણમે છે. 


ર્‌ે છે. અંતે તે અવસ્થા એક વ્યસન બની જય છે અને 


બ્ર 0 હક્ક વઢ ખકા હટ 


045 “7977 /9 ૨297-82 ફજ7? 


સ//” દિ 
હુ હ -દ*૦૯»9”૦%૭-૦૭ ઠ્બ્ન્ક્ 
૮764? ૧૩ તઃ કાડ હક બા હ 27 દ 9 
9/ 69 79 2? 


ડ્ર ડા છછ 89291 ઝી જયુ 


27 #”#” “ન 


97.9 1 » 7797 %#97 
કરલ) હકક ્ા 


૫ 


૧૬૪. જંગે બદરમાં અલ્લાહે વાદળો દ્રારા પોતાના વિરાટ સ્વરૂપને જાહેર કર્યું હતું. હજી જેગ શરૂ 
ન થઈ હતી કે ધોધમાર વષા થઈ જેનાથી કાકરોને ભારે નુકસાન થયું હતું અને મોમિનોને રણલ્ષેત્રમાં 
સકળતા મળી, કાકરે અલ્લાહના કરિશ્તાને નાઝલ થતાં પોતાની આંખે જોઈ રહ્યા હતા. 


૧૬૫. આ આયતમાં વર્ણવામાં આવેલી ને'મતો તે છે જે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ની દુઆની 
કબુલીયત, આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમનના રૂપમાં તેમજ મક્કાની કતેહના રૂપમાં તેમને આપવામાં 
આવી હતી. તેમજ તેનો સંકેત બની ઈસરાઈલને પહેલાં પણ આપવામાં આવેલી ને'મતે તરક પણ થઈ 
શકે છે, જેની તેઆ અવગણના કરતા રહ્યા હતા. જેના પરિણામે તેમની પાસેથી નબુવ્વતની ને'મત 
છીનવી લેવામાં આવી હતી, અને આ ઈલાહી સુન્નત પ્રમાણે થયું હતું . 

૧૬૬. કાકરેો દુનિયાના ક્ષણભંગુર આનંદ સુખ સાહેબી પ્રામ કરી મુસ્લિમોની મશ્કરી ઉડાવતા હતા 
કે અમને તો અમારું સૌભાગ્ય અને વૈભવ હાથોહાથ મળી ગયું છે પણ તમારું ઈનામ કયાં છે? પરંતુ તેનો 
જવાબ કાકરેોને યથા સમયે મળતો રહેતો હતો. 


૬૧ 


”દ્ર 


(“3-9 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ કે ર 





જ અંદરોઅંદર અદાવતના કારણે મતભેદો” કરી ક કફિ? ૪ 2016 થડ 20 દર 
૧ શ સ્ટ ડુ ચૂ * રઘ” છ. વં! 9 વ ૩ ુાડ 2 ૭ 
બેઠા. હવે અલ્લાહે પોતાના કરમાનોા દ્રારા ઈમાન મ 27 
લાવનારાઆને સત્યમાગ દેખાડયો છે જેના સંબંધમાં છટ 


તેઓ વચ્ચે મતભેદ થયો હતે।; અને અલ્લાહ જેને ચાહે 
સીધો માગ દેખાડે છે. 

૨૧૫. શું તમે એમ ધારો છો કે તમે (આમ જ ઇડકાંઇ૬ઇ હો ડ5૭ %ડ૬.ડ% 
સરળતાથી) જન્નતમાં દાખલ થવા પામશો જ્યારે હ ક કવ છા ન્‍્ક્કન 


એવી કઠણ લ ૪ ૦ 9. રકન 
તમારા ઉપર એવી ક ણાઇની હાલત નથી આવી વી ૬૬5 ળા ૬5% કા ૭ ન 
(હાલતમાંથી) પહેલાંના લોકોને પસાર થવું પડયું . 


ક “૧ ૧ ણ કે “7 ,97/7,1/9. છૂ ૭2૮ ક ડન ક 12 
હતું? તેમના ડે. અને આકતો આવી પડી 85 !»-4 હ» 19 ૮5165 હગ !9% 
હતી અને તેમને (જડમૂળમાંથી) એવા કુ ૦% ૨મી! 

*9[ ૧ 
હચમચાવી ? નાખવામાં આવ્યા હતા કે રસૂલ અને - ઊત્સ &#-5૭52 


તેના ઉપર ઈમાન લાવનારાઓ પુકારી ઉઠયા કે 
અલ્લાહની મદદ ક્યારે આવશે? યાદ રાખો, 
અલ્લાહની મદદ નજીકમાં જ હોય છે. 

૨૧૬. જે લોકો તને પછે કે અમારે (દાનમાં) શં 2% 92:77 222.29,૮[(2 77.72 
આપવું જોઈએ? તો તું કહી દે “જે ન માલ પ તિત કહ ઝડ 
ખર્ચી તેમાં તમારા માતાપિતા, સગાંસ્નેહીઓ તથા પતાના 4653 5% છ 
યતીમોા અને મોહતાજો તેમજ મુસાકરોનોા હક્ક છે ર કિ 
અને જ ભલાઈ તમે કરે છો અલ્લાહ તેને સારી પેઠે હશ, ક ઝા 5 ૯સ્ઝ૭ 


જાણે છે.” જા [ત 
૨૧૭. (રક્ષણાત્મક) જંગ કરવી તમારા માટે ા ક 
ર ક, - હ ?૮ 44 જ૫76% ધી ડ 17 ડડ 
કરજીયાત ન આવે છે. તેનાથાં બેશક, તમને હુ ન ઝ ઈશ#ડ્ઝ 
ક્ર ૭૦) - * સ કિ. 
અણગમો” છે, (પરતુ) શકય છે કે જ વસ્તુ તમને 52 520 દક જુ ક ૧૪; 997 ન 
પસંદ ન હોય તે જ તમને વધુ લાભકારક હાય, અને ક્ટ છદ 
બની શકે કે જે વસ્તુ તમને મનગમતી હોય તે તમારા 


૧૬૭. સાધારણ રીતે વિવિધ ધર્મોમાં માનનારાઓમાં પ્રતિમા પૂજનના સિદ્ધાંતોના સંબંધમાં 
સમાનતા જોવામાં આવે છે, અને વિવિધ કોમોમાં પ્રતિમાના મહાતમ્યને માનનારાઓ પ્રતિમાઆની 
શકિત વિશે અનેક મતભેદો રાખતા હોવા છતાં મૃતિપૂજાના મૂળભત સિદ્ધાંતમાં અને મૂતિની ફળ 
આપવાની શકિત વિશે તેઓ સૌ મૃતિપૂજકો એકમત છે. 

૧૬૮. જ્યારે અલ્લાહે પોતાના પયગમ્બરને તેમના વહેમોને દૂર કરવાનો હુકમ આપ્યો ત્યારે 
મૃતિપૂજકો પોતાના અંદરોઅંદરના મતભેદોને એકબાજા કેંકી રસૂલના વિરોધમાં સંગઠિત મોરચાઓ ઉભા 
કરતા રહ્યા. અલ્લાહે આવા રસૂલો અનેકવાર મોકલ્યા હતા, જ કિતાબો દ્રારા માનવજાતિને સીધે માર્ગે 
દોરતા રહ્યા હતા. અંતમાં સમગ્ર સૃષ્ટિના માર્ગદર્શન માટે અને તમામ માનવજાતિને એક જ ધ્વજ નીચે 
એકત્રિત કરવા માટે અલ્લાહે આંહઝરત સ.અ.સ.ને કામીલ શરિયત આપી મોકલાવ્યા. 

૧૬૯. માત્ર શબ્દોથી સ્વીકાર કરી લેવાથી પુષ્પોની શૈય્યા પ્રામ નથી થઈ જતી, પરંતુ મોમિનોને 


૬૨ 





સરાહ ૨ અલ -બકરાણહ પારો ર૨ 
હ જૂ ક. ૨% ૦૧૨ “% 
માટે બૂરી હોય. અલ્લાહ જે જાણે છે તે તમે નથી ઝુ ફકઇલડડડ ૬% 472૨ (૪-૬ 
જાણતા (રફઅ-૨૬) કહવ 
ર૧૮. લોકો તને પવિત્ર મહિનામાં જેગ કરવા મ તિ... 

“૧% ક, : 2 ડુ ધિ. ૧ ક ૦ ૧ ન ર્ર 81] તિત 
વિશે પૂછે તા કહે; તે (મહિના)માં લડવું (એક દૃષ્કૃત્ય છવ 29% હ્્ટ્ઝ્વ્ડ 
ણ ક ન “૧ દ ૧ $ ?2 ડિ 8 # 9” વુ 
છે.) અલ્લાહની રાહથી (ઈન્સાનાને) અટકાવવા, કહાવે ક જ રી ઝક 


અને તેના એહસાનાની અવગણના કરવી અને પવિત્ર 
મસ્જીદ (ખાના કા'બા)થી લોકોને અટકાવવા, અને 
ત્યાંના રહેવાસીઆને (ઘરમાંથી) હાંકી કાઢવા, આ 
(સઘળા) કામો અલ્લાહની નજીક બેહદ (હલ્કા) છે; 
અને સતામણી તો કતલથી પણ વધુ (અધમ) છે, અને 
તે લોકો તમારી સાથે લડવું '”'' બંધ કરશે નહિ, 
જ્યાં સુધી તેમનામાં (થોડી પણ) શકિત બાકો છે અને 
જ્યાં સુધી તેઆ તમને તમારા દૌનથી કરવી ન નાખે. 
જ કોઈ તમારામાંથી પોતાના દીનથી કરી જશે અને 
કુ્નની સ્થિતિમાં મરણ પામશે તેની નેકીઆ આ 
દાનિયામાં અને આખેરતમાં (બન્નેમાં) વ્યર્થ જશે. 
આવા લોકો આગના નિવાસી, છે અને સદાય તેમાં જ 
રહેશે. 

ર૧૯. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને અલ્લાહ 
ખાતર (હિજરત કરી) ઘરબારને। ત્યાગ કર્યો અને 
અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ “૦ કયી, આ તે લોકે છે 
જ અલ્લાહની રહેમતની અપેક્ષા રાખી શકે છે; અને 
અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત તથા દયાળુ છે. 

૨૨૦. તેઓ તને દારૂ ૫25) કથા જુગાર 
વિશે પૂછે, તો કહે “આ બન્ને વસ્તુઓમાં મોટે ગુનાહ 


(૧૭૪) 


“દતક ટાઇટન 


૮ક»છક૬૬ઇડક&૯ઝવડૂ3 વહા 
પાદરા હ્દઈઈકઇ ફૂડ દઇ 
કઇક; કઇક ઝ5 23 
ઇક દઈ હું કે દ હાઇડ 

9૦૫૪૭ 5 0ટ ન 
ઉઇ*ક્ડ#ફઉ જડ, ડી 


€#? 79974 

જન્ઝ્ઝ. 
7: ક ક ક *#7% 
દી. મઝા, ગાયક 


અનેક કષ્ટમય કસોટીઓમાંથી પસાર થઈ અનેક સંકટો ઝીલ્યા પછી જ જીવનની મહામૃલ્ય ને'મતે પ્રામ 


થાય છે. 


૧૭૦. મુસ્લિમોને જગથી અણગમાનું કારણ મૃત્યુના ભય ન હતો બલ્કે લડાઈના કારણે 


માનવજાતિની થતી ખુવારીથી તેમને ધૃણા ઉપજ્તી હતી અને 


કરવાનું તેમને વધુ પસંદ હતું. 


શાંતિના વાતાવરણમાં તબ્લીંગ 


૧૭૧. પવિત્ર મહિનાઆના આદરનો ભંગ કરનારા કાકરેનેો મુકાબલે કરી તેમને ઘટતી શિક્ષા 
કરવાના માોમિનાને આ આયતમાં હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. 


૧૭૨. 


અલ્લાહ તઆલાની રાહમાં તન, મન અને ધનની કુરબાનીથી સંઘર્ષ કરી અલ્લાહની 


ખુશનૂ્‌દીને હાંસલ કરનારાઓ અલ્લાહની રેહમત તથા ને'મતના હક્કદાર બને છે. 


૧૭૩. 


“ખમર  કેક્રી તથા નશાવાળા (પદાર્થ) પીણાને કહેવામાં આવે છે. અરબી ભાષામાં 


“ખમર-અલ- શએઆ'”નો અર્થ “કોઈ વસ્તુને ઢાંકવું' થાય છે. કેકી કે નશાભર્યું પીણું ઈન્સાનની 


૬૧૩ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 


ન્ડ જડ. જે શ કડ 


છે તેમજ લોકો માટે (થોડાંક) લાભો પણ છે. પરંતુ કર્મ (ક ઉ ટઇ7 જર 

તેના ગુનાહ (અને નુકસાન) લાભ કરતા કંઈ વધારે _ ની ન ક 
૧૨% ક છે * ય રઝ ક”??? ક. 

છે.” અને જો તેઓ તને પૂછે કે (અલ્લાહની રાહમાં) દ્ર ઇહ! હઠ કિઓહક જમ” 


કેટલુંક ખર્ચ કરવું , જેઈએ, તો કહે “જે તમારી ટંઠાઉ; ક” પ5 
જરૂરીયાતો પૂરી”? કરતાં વધ્યું હોય તે.' આવી રીતે ડક/ઉઇદ્રૂ 
અલ્લાહ પોતાના આદેશોનું તમારા ઉપર સ્પષ્ટીકરણ 


કરે છે, જેથી તમે સમજદારીથી કામ લો; 


રર૧. આ દુનિયા અને આખેરતના વિશે વ ડીદઇડક 
ી હ હ દની ૭959 કઝ નવિ ્ુ 
(અથવા) તને યતીમે। વિશે પૂછે તો કહે કે ણ 


જે 27977 ક નિ [ત ન નિ 4464 99ન 
ભલાઈની બવસ્થા કરવી એક ઉત્તમ ક જે 07 ક દદ નકઇડ ઠાર કડ 
અને જો તેમને તમે પોતાની સાથે ભેળવીલો તો તેઆ 








7 
પિ 
7 
7 
7 


ક ૨ ન ". “ 5 5% ્ક્ક ક! ન 
તમારા બંધુજનેો છે. અલ્લાહ બેહતર જાણે છે કે કોણ કહં જ 17574૮ ર 25 ૭ર્ઠ ડળ 
નુકસાન કરનારે! છે અને કોણ સુધારે! કરનારો છે. 7૮ ૬૦.2 

ન 


અને જો અલ્લાહ ચાહતો હોત તો તમને મુશ્કેલીઓમાં 
નાખી દેત. ખરે જ અલ્લાહ સવેસમથં છે, 
[હહિકમતવાળો છે. 
" ન “* (૧૩૭૭) 

રરર. અને મુશરીક સ્ત્રીને પરણશે નહિ 15%. જ 5%; ર 
જ્યાં સુધી તે ઈમાન લાવે નહિ, એક ઈમાનવાળી દાસો ક મતિ કબ્ર 

ગ મેર લે તમને તે કડ ડઉ 
મુશરીક સૌથી બેહતર છે, પછી ભલે તમને તે ૯૪! પ0; ઝક 
(મશરીક કેટલી પણ) પસંદ હોય. અને (મુસ્લિમ) મ ક દ્રિ પ 

ર મે ક નડ ન “(1 “હે 91% 2 ૬727 દ્ધ જ 

સ્રીઆને મુશરીકો સાથે પરણાવશે। નહિ જ્યાં સુધી તે 85 હાટ 5 કકક ટર 
ઈમાન ન લાવે. એક માોમિન ગુલામ આઝાદ મુશરીકથી 





[વવેકશકિત તથા બુદ્ધિને ઢાંકી દે છે, બુદ્ધિને મંદ કરે છે. તેના સેવનથી ઈન્સાનની વિચારશકિત બહેર 
મારી જાય છે. દારૂ પીનારાઓ કે અન્ય નશાના વ્યસનીઓ અનેક જીવલેણ રેગો, કૂટેવા, કુસંસ્કારો, 
(હહિસક અપરાધો અને અકસ્માતોના ભાગ બની પેતે તો શું પરંતુ માનવ સમાજને તેમજ દેશને બેહદ 
નુકસાનમાં ઉતારે છે. 

૧૭૪. '“જુગાર' પારકો માલ પડાવી લેવાની વૃત્તિ કેળવવામાં મોટો ભાગ ભજવે છે. કશા પણ પુરૂષાર્થ 
કે મહેનત વગર આળસુ જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે. દુનિયાના ઈતિહાસમાં એવા અસંખ્ય 
દાખલાઓ મોજૂદ છે જેમાં જુગારીઓ પોતાના તખ્ત તાજ, ઘરબાર પરિવાર, પોતાની પત્ની સુદ્ધાંને પણ 
બાજી પર લગાવી હારી ગયા હતા. જભારી માટે અટકવાની કોઈ હદબંધી નથી અને તેની મિથ્યા 
અભિલાષા એક “મૃગજ્લ' જેવી હોય છે જ અભિલાષીના અંતિમ શ્વાસ સાથે જ જાય છે. 

૧૭૫. પોતાના પરિવારની તમામ જરૂરીયાતો પૂરી કર્યી પછી જે બચે તેમાંથી પોતાના ગજા પ્રમાણે જે 
ચાહો તે આપો. કટોકટીના સમયમાં પણ આ જ (નિયમ લાગુ પડે છે. 

૧૭૬. યતીમે પ્રત્યે પોતાના પરિવારના સભ્ય જેટલી લાગણી રાખવી જોઈએ અને મમી તંદુરસ્તી 
કેળવણી તેમજ રૂહાની વિકાસમાં પૂરતું ધ્યાન દેવું જોઈએ. 

૧૭૭. મોમિનાના લડાઈના સમયમાં બહુજ લાંબા ગાળા માટે પોતાના ધરબારથી દૂર રહેવાના 


૧૪ 








સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 


હ જ ડડ ક બન 
' બ્રહેતર છે, પછી ભલે તે (મુશરીક કેટલો પણ) તમને 1555 014 | 55255 હ કદ 
મનપસંદ હોય. તે લોકો તમને આગ તરક બોલાવે છે વ મિ ક 
પણ અલ્લાહ પોતાના આદેશે। દ્રારા તમને જન્નત તથા ખાધ્ય ક્ટ છ» €57કકૈચ્નક દ્રિ 
બક્ષીસા તરક આમંત્રણ આપે છે. અને અલ્લાહ રહ 555: ઝુ 
પોતાની નિશાનીઓને ઈન્સાનો ઉપર સ્પષ્ટપણે જાહેર _ 
કરે છે કે જેનાથી તેઓ બોધ ગ્રહણ કરે. (રુકૂઅ -૨૭) 
ર૨૩. અને લોકો તને રજોદર્શન (હએઝ) વિશે | ઉગી છક કક 
પૂછે, તો કહે “તે નુકસાનકારક વસ્તુ છે, તે ગાળા કાણા. ર 
દરમિયાન સ્ત્રીઓથી દૂર રહો અને તેમની સાથે સંભાગ ૯૦૦૭૦૭» &%5 હ્ન૭ દરત! 
ન કરો. જ્યાં સુધી કે તે સ્વચ્છ ન થાય. પરંતુ દ ઈક ૮7/06 ૧ 
જ્યારે (નાહી ધોઈને) સ્વચ્છ થવા પામે, તે તેમની 2 
પાસે જાઓ (સંભોગ કરે) જમ અલ્લાહે હુકમ તમને જછઈ્ટાકાહ્ઝ5૭ાક્ાહ્ટ્ટ હોં! 
આપ્યો છે તે પ્રમાણે. અલ્લાહ તે લોકોને પ્યાર કરે છે યા 
જ તેના તરફ રજ થાય છે અને તેને (પણ) પ્યાર કરે 
છે પોતાને સ્વચ્છ રાખે છે. ી -. 
૨૨૪. તમારી પત્નીઓ તમારા માટે ખેતી 7 9 ડઝ 95 કડ 
સમાન) છે અને તમારી ખેતીમાં “' જ્યારે અને 99૫? જ. £6, 75? ?$4. 9? ૨૬ 
જ ણે ચાહો જાઓ. (પરંતુ) તમારા કાડડ કમાડ 014415 
(ભાવિ) માટે ભલું આગળ મો।કલાવા. અને અલ્લાહના 6% 5 
ર રાખો, અને જાણીલો કે તમારે (અંતે) તેને ધિ દા 
મળવાનું છે; અને ઈમાન લાવનારાઆને ખૃશખબર 
આપી દે. 





સંજોગોમાં જે [વિવાહ કરવાને સવાલ ઉભે થાય તો મુશરીક સ્રીઆને પરણવાની કુરઆનમાં મનાઈ છે 
કારણ કે આવી દંપતિથી ઉત્પન્ન થતી પ્રજાના ઉચ્છેરણમાં માતા-પિતાના ઈમાન તથા સંસ્કારોના 
મતભેદોના લીધે તેમની ઓલાદ ઉપર બહુ જ માઠી અસર પડે છે. 


૧૭૮. આદર્શ દાંપત્ય જીવન માટે સ્વચ્છતા તથા આરેગ્યના નિયમોનું પાલન કરવા માટે * 


ઈસ્લામમાં બહુ જ આગ્રહ રાખવામાં આવ્ય છે. યહૂદીઓ માસિક ધર્મ દરમિયાન પોતાની પત્નીઓને 
અર્સ્પશ્ય (અછુત) સમજતા અને તેમને ગૃહસ્થીની તમામ જવાબદારીથી વિમૂખ કરતા. ઈસ્લામમાં 
સિવાય શારીરિક સંબંધમાં બાકીના સર્વ કામકાજમાં કે વહેવારમાં પત્નીઓની પૂરી ફરજે તથા તેમના 
હક્કાને કાયમ રાખવામાં આવ્યા છે. 

૧૭૯. પત્ની કે પત્નીઓ સંતાન ઉત્પન્ન કરવાનો ગુણ રાખતી હોવાથી તેમને ખેતીની ઉપમાં 
આપવામાં આવી છે. 


૧૮૦. તેમના સ્વચ્છ થતાં તમારી ઈચ્છા અને નિયમ અનુસાર તેમની સાથે સંબંધ કાયમ કરે। પરંતુ 
વાસનાઆના ગુલામ ન બનો. 


લપ 


૬00 « 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 


સ સડક (૧૮૨) 
૨૨૫. અને તમારા સાગદાનો આધાર ન 6૬50 ક વિજ ન 
હહ ઝે 2 કડ દિન “૫ “૧ હૂ [9595 ગઠડઉ94 ૧૬/61 સ્તક 
અલ્તાહન ન બનાવા ન્નયાર તમારા ઇરાદો ભલાઇઓ હ 
277 ,?93 #9#,# 


અને સદાચારે। અને લોકો વચ્ચે સમાધાન કરાવવાથી ૦ર ત)19 ્ાાઈડ5 વિ 
વંચિત રહેવાના હોય. અને અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર 
છે, સર્વ જાણનાર છે. 
૨૨૬. અલ્લાહ તમારા બર્થ '“*” સેગંદો માટે કટાઇ શ, ઊ્ઞરડડાઈડ5 
તમને પકડશે નહિ, પરંતુ તમારા દિલોએ કરેલી ર મો 
કમાણીનો હિસાબ તે માગશે જ. અને અલ્લાહ અત્યંત ૦&: 5કદ : 14 5 હ્સ્ઝક 
ક્ષમાવંત અને સહનશીલ છે. 
૨ર૭. જે લોકો પોતાની પત્નીઓ સાથે (સંબંધ કી શહ ઈશ્કાટ્ડકક કકે હ 
ન રાખવાના) સોગંદ લઈ બેઠા હોય તેમના માટે ચાર 
મહિનાની “0 મહેોલત છે. જો તેઓ પોતાના જદા ઉડા 
(સોગંદ) પાછા લઈ (સમાધાન કરી) લે તો ખરેખર 
અલ્લાહ દરગુઝર કરનાર છે, દયાવંત છે. 


૨૨૮. અને જો તેમણે તલાક ““ આપવાને ?૦ 21૬ 


ન જ ક..." 53 ર મિ “72 2774 
નિણેય કરી લીધે હોય તો (જાણી લો! કે) અલ્લાહ સર્વ 9૦% 41 હિર હ5119244 ૭19 
સાંભળનાર છે અને (પરિસ્થિતિનો) જાણનાર છે. 





૧૮૧. '“અન્ના'નો અર્થ (૧) કેવી રીતે (૨) કયારે અને (૩) કયાં (કયા સ્થળે) થાય છે (અકરબ). 
જેથી તેના ભાવાર્થ એવો લેવાશે કે “જે પ્રમાણે ચાહો, જ્યારે ચાહો' તેના અધિકાર રાખા છે. એક 
અનુભવી ખેડૂત સારી જમીનનું વાવેતર કરવા માટે સારું બીજ, વાવણીના મોસમ વગેરેની યોગ્ય તથા 
અનુકૂળ આવશ્યકતાને ધ્યાનમાં લઈને અને પોતાની મહેનત નિષ્ફળ ન જાય તેની કાળજી રાખી પોતાના 
ખેતરેમમાં વાવેતર કરે છે. 

૧૮૨. નિરર્થક બાબતોમાં સોગંદ ઉઠાવવા અલ્લાહની પવિત્રતા તથા અઝમત (મહત્તા)નું અપમાન 
છે. ઘણા લોકોમાં ' વલ્લાહ' 'બિલ્લાહ' જેવા અલ્લાહને સાક્ષી રાખવાના ઉચ્ચારો સામાન્ય રીતે બોલવાની 
ટેવો હોય છે. અરબો પણ વાતવાતમા આવા નાના મોટા સોગંદનો આધાર લઈ પોતાની પત્નીઓને ત્યાગ 
કરતા હતા જેની તરક આ આયતનું સૂચન છે. 

૧૮૩. દરેક સોગંદનોા 'કકકારો' (બદલે) આપી દેવાથી છુટકારો થઈ જાય છે તેમ ધારવું ભ્લ 
ભરેલું છે. સોગંદ એક બહુ જ ગંભીર વિષય છે પરંતુ ભલું કામ ન કરવાના સોગંદ કોઈ હકીકત નથી 
રાખતા કારણ આવા સોગંદા ઘણે ભાગે વગર વિચારે ક્રોધાવેશમે લીધેલા હોવાથી તેનો કકકારો (બદલે) 
જરૂરી નથી અને ઈરાદાપૂર્વક કરેલા અનર્થેનાો હિસાબ જરૂર દેવા પડશે. 

૧૮૪. સોગંદ ખાવાની બૂરી ટેવના લીધે વારંવાર પતિઓ પોતાની પત્નીઓઆથી અમયીદિત સમય 
માટે અલગ થઈ જતા, જેથી સ્રીઆનું જીવન અકારૂં થઈ પડતું. આ સામાજિક અનર્થને સુધારવા માટે 
કુરઆન મજીદમાં ચાર મહિનાની મુદૃતને। નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે મુદ્ત દરમિયાન પતિ પોતાની 
પત્નીનો સ્વીકાર કરી વસાવી લે, અને ન વસાવવાની સ્થિતિમાં તે સ્રીને તલાક મેળવી આઝાદ થવાનો 
હક્ક છે. આવા સંજ્નેગોમાં ઉદ્ભવતા [વિપરીત પરિણામોથી લોકોને સાવધ કરવાનો આ આયતનો હેતુ છે. 

૧૮૫. ઈસ્લામમાં સામાજિક અનર્થીને દૂર કરવા માટે અને સ્રીઆની નબળાઈઆનેો દુરૂપયોગ 


જદ 





સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ર૨ 


જક ત 











રર૯. અને તલાક મેળવનારી સ્રી ત્રણ 4.5૬ ૬૬૬૬૯ 19. હઞઈ114 
ડે અ 8 »%-ક4- (556ક્ક્કડ્કં ર્હીઇતડ 
ત્દતુસ્રાવ (હએઝ) સુધી (બીજે નિકાહ ન્‍ ક 
કડ | “". “ ૬૨ ન દ [5125 40 ૬૬ ૮0.1555. ઈ. 3 
કરવાથાં) થોભી જાય, અને તેમના ગભોાશયોમાં જે ઇરછા 41 હ5 ૭૭ ૦૦ 
પોષણ લઈ રહ્યાં છે તેને છુપાવવું યોગ્ય નથી. જો ૬% ?26##ક.[3% #: 2? «£, 
તેમને અલ્લાહ તથા આખેરતના દિવસ ઉપર ઈ ઈટ કટે ડઝદૃહ ડટકઝહા 
ક જ ર ૦9માન 
“ સ પ જા ક 7૭5 -#77 “777247 2 ૯ ક્ક7 
હોય તો; અને તેમના પતિઓને તે મુદત દરમિયાન 275 55182૭] 60 3 5 કક 
તેમને પાછો રાખી લેવાના વધ્‌ અધિકાર છે, 'તેશરતેકે કુ; ક 5554 જક 
તઆ પુન: મળ કરવા ચાહતા હોય. જો કે સ્રીઓને થક) 2૭ ટક્યડદ્ હદર 


ન 


પણ પુરૃષ જેવા જ અધિકારો છે, પરંતુ પુર્ષાને તેમના ઉદ જ%૮%7 
7૩ ઝે ભક” કક 

ઉપર પ્રાધાન્ય છે. અને અલ્લાહ સવે સમથ છે, ર 

હિકમતવાળો છે. (રકૂઅ-૨૮) 


ર૩૦. બે વાર તલાક (નું ઉચ્ચારણ ક્યા) પછી હુવા 5*્હાડય ડુ હ્ય ડઝ 

તેમને (સ્રીઓને) ફરીવાર બવસ્થા પ્રમાણે રાખી ૬ ૬5?%516.,:52૫ 
લેવામાં આવે અથવા તે। ભલાઈપૂર્વક '“” તેમને છૂટી જેછ્ડડ કઈ ડર નદ 
મ વ અક શિ 
કરનારી પ્રથાઆનોા ઉચ્છેદ કરવા માટે તલાકના નિયમ કાયમ કરવામાં આવ્યો હતો. તે પહેલાં પુરષો ગમે 
ત્યારે ગમે તેવા સંજોગો કોઈ પણ ભાગ કે વળતર આપ્યા વગર સ્રીઓનો ત્યાગ કરતા અને તેમના 
ભવિષ્યને અદ્ધર લટકાવી રાખતા. પરંતુ આ કાયદાએ સ્રીઆને તેમના હક્કા તેમજ સમાજમાં માનવંતુ 
સ્થાન મેળવવાની આશા અપાવી, જે કે ઈસ્લામના તમામ કાયદાઓમાંથી આંહઝરત સ.અ.સ.ના કથન 
પ્રમાણે અલ્લાહની દૃષ્ટિમાં તલાકના કાયદો સૌથી વધારે નાપસંદ છે. 

૧૮૬. તલાકનો કાયદો અલ્લાહની દૃષ્ટિમાં સૌથી વધારે નાપસંદ હોવાથી આ વિષયમાં બહુ જ 
કાળજીપૂર્વક નીચે જણાવેલી મર્યાદાઓ નિયુકત કરવામાં આવી છે. 

(૧) જો પતિએ પત્ની સાથે સંભાગ ન કયી હોય તો તેની પાકીઝા સ્થિતિમાં પણ તેને તલાક આપી 
શકે છે. 

(ર) પહેલી વારના 'તલાક' શબ્દના ઉચ્ચારણ પછી ત્રણ હએઝ (ત્ર#તુશ્રાવ)ના સમય સુધી ત્રણ 
મહિનાની ઈદ્તની મુદ્ત પૂરી થયા સુધી થાોભવું જોઈએ, તે દરમિયાન શકય છે કે પતિમાં પત્ની પ્રત્યે જે 
પ્યારની ભાવના છુપાએલી હશે તો તેને પોતાની ભ્લ સુધારી લેવાનો અવકાશ મળશે અને હ જીવન 
વેડફાઈ જતાં બચાવી શકાશે. 


(૩) તલાક મેળવનારી સ્ત્રી જે ગભવતી હોય તો તેણીએ પોતાના પતિને આ માહિતીથી અજ્ઞાન ન 


રાખવા જોઈએ, આ કારણે પણ બેને વચ્ચે સમાધાન થવાની શકયતા છે. 

(૪) 'તલાક'ના શબ્દના ઉપયોગ સમાન અંતરે ત્રણ વાર નિયમ અનુસાર થવો જોઈએ તે પછી તે 
અકર છે. માટે ત્રણ વાર તલાકનું ઉચ્ચારણ કાયદા પ્રમાણે યોગ્ય ત્રણ મંઝિલો પર થવું જરૂરી છે. 
પહેલી વારનું તથા બીજીવારનું 'તલાકનું ઉચ્ચારણ ઈદ્તની મુદ્ત દરમિયાન થવું જોઈએ જે સમય 
દરરમિયાન અને ત્રીજી આખરીવારની તલાક પહેલાં, જો પતિ પોતાની પત્નીને સ્વીકારી લેવા અને 
વસાવવા ચાહે તો તેને સમાધાન કરી તેમના લગ્નબંધનને કાયમ કરવાનો પૂરેપૂરો હક્ક છે. 

૧૮૭. સાધારણ રીતે સ્ત્રી પુરૂષાના અધિકારો સમાન છે પરંતુ ગૃહજીવનમાં પુરષાનેો સ્્રીઆથી એક 
દરજજો ઉપર છે, કારણ કે પુરૂષ ઘરના માલિક કહેવાય છે અને રોજી કમાનાર ગણાય છે. 


૬૭ 


હી. 


1# 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ર 


કરવામા આવ. (પરતુ) તમે જ કઈ તેમને ં (54 કબડી છા 
આપ્યું હોય તે પાછું લેવું તમારા માટે કાયદેસર નથો પ 
સિવાય કે બન્નેને અલ્લાહની (ઠરાવેલી) મયાદાઓ હઇક૭તકાડડપફ# દઈ 9 0152૫5 
ઉપર કાયમ રહેવાનું અશક્ય લાગતું હોય. અને જો , _,/74777 927172 97*7₹ 5, 29? ? 
તમને ભય હોય કે તેઆ અલ્લાહની મયોદા ઉપર કાયમ શ્રી! ૩૭૫૪૦૫ 7૦૭ પ્છડપઝ 23 દ્ર) ઝછ૭ 
નહિ રહી શકે, તો બેને માટે ગુનાહ નથી કે (બન્ને . છી 628) જ હ 
વચ્ચે સમજાતી પ્રમાણે) સ્રી પોતાના પતિને કંઈક ક જિ 
બદલે આપે (અને પોતાની આઝાદી '“” મેળવી લે.) 
આ અલ્લાહની (ઠરાવેલી) મયોદાઓ છે, માટે તેમનું 
ઉલ્લેઘન ન કરશે, અને જે અલ્લાહની (ઠરાવેલી) 
મયાોદાઓથી બહાર જાય છે તેઆ જ ઝાલિમ છે. 

૨૩૧. (પતિ તરકથી) તલાકનું 
(ત્રીજી વારનું) ઉચ્ચારણ થયા પછી તેના માટે તે સ્રી રદ ડં કડ 524 (7 ગડ 55 હુઈ રગ 
હલાલ રહેશે નહિ, સિવાય કે (સ્રી) બૌજા પુરૃષને ક 


૧% "* “હ “૧ “હ “ડ્‌ ન 474 ?7 પ છ્ષ હા 79 
પરણી હોય અને તે (પુર્ષે) તેને તલાક આપી હોય તો કા હાધ્પ્ડડન દ જઉઉશીઇઠ કિક 
તે સંજોગોમાં પહેલા પતિ સાથે કરી પરણવું ગુનાહ” 





૧૮૮. તલાકના નિયમ પ્રમાણે 'તલાક' શબ્દના ત્રણ મુકર્રર સમયે ઉચ્ચારણોમાં ત્રીજા ઉચ્ચારણ 
પહેલાં સમાધાન થઈ જતું હોય તો અતિ ઉત્તમ છે, પણ જો સમાધાન થવું અશકય હોય તે પુરષે સ્રીને 
તેના તમામ હક્કો અદા કરી દેવા જોઈએ અને ભલાઈ તથા માનથી વિદાય કરવી જોઈએ. આ તલાકની 
ત્રણ મંઝિલો ત્રણ મહિના સુધીની નિમવામાં આવી છે. ત્રણ તલાકો એકી સાથે ભેગી આપવાની પ્રથા બિન 
ઈસ્લામી અને ગેરકાયદેસર છે જે ઈસ્લામમાં આવકારને પાત્ર નથી. ત્રણ તલાકના એક સાથે ઉચ્ચારણને 
આંહઝરત સ.અ.સ.એ એક જ તલાક ગણી છે (તીરમદો). અને જે પહેલી બે તલાકોની મંઝિલો 
દરમિયાન પતિ પત્નીનું પૂર્નમિલન ન થયું હોય તો જ તેવા સંજેગે।માં ત્રીજી તલાક કાયદેસર ગણાશે 
અને આજ નિયમના પાયા ઉપર ત્રીજી તલાક આપ્યા પછી પતિને તે સ્રી સાથે સંબંધ રાખવાને કોઈ 
અધિકાર નથી. તે પછી આ આયતના આદેશ પ્રમાણે સ્ત્રીને ભલાઈપૂર્વક છૂટી કરવામાં આવે. 

૧૮૯. બાદમાં તલાક આપનારને મહેર, ભેટ, સોગાદ અને દરદાગીના ઉપર કોઈ અધિકાર નથી 
રહેતો અને જો મહેર પહેલેથી અદા ન કરી હોય તો તે તલાકના અમલમાં આવતા પહેલાં ચૂકવી દેવામાં 
આવે. 

૧૯૦. સ્રીઓની પોતાની આઝાદી માટે છૂટાછેડા કરાવવાની દરખાસ્તને “ખુલા'' કહેવામાં આવે 
છે. જની મદદથી સ્્રીઆ પુરૃ્ષા પાસેથી તલાક લેવાનો હક્ક રાખે છે. આ આઝાદી મેળવવા માટે તેમને 
સમજુતી પ્રમાણે પૂરી કે અમુક ભાગની મહેર અથવા ભેટો કે મેળવેલી મિલકતોના હક્કના આધાર 
અદાલતના નિર્ણય ઉપર છે. આંહઝરત સ.અ.સ.ના ઝમાનામાં જમીલા નામની એક સ્ત્રીને પોતાના પતિ 
કએસ પાસેથી આઝાદી મેળવવા માટે ક્એસે ભેટ કરેલો બગીચો પાછો આપવો પડયો હતે. 

૧૯૧. આ આયતથી ત્રીજી તલાક આપ્યા બાદ તે પતિને પત્ની સાથે મેળાપ સાધવાનો હક્ક નથી 
રહેતા જ્યાં સુધી તે સ્ત્રી બીજા પુરૂષને પરણી હોય પછી તેના સાથે શારીરિક સંબંધો સ્થાપ્યા પછી તલાક 
મેળવી ચૂકો હોય, અથવા તે બીજા પતિને પરણ્યા પછી વિધવા થઈ ગઈ હોય, તો જ તે પહેલા પતિને 


૬૮ 





સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ર 
નર્થી, તે શરતે કે બન્નેને ખાતરી હોય કે તેઆ | 1 ના ન 


અલ્લાહની (ઠરાવેલી) સીમાબંધીનો આદર કરી શકશે, 
અને આ અલ્લાહની (કાયમ કરેલી) મયોદાઓ છે જેનું 
તેણે સમજદાર લોકો માટે વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. 
ર૩૨. અને જ્યારે તમે તમારી પત્નીઓને તલાક 
ર તેઆ પોતાની ઈદ્તની મુદતના છેડે 
૫૬૨ ક્‌ તમે તેમને ભલી રીતે પાછી 
સ્વીકાર કરી લો અથવા નિયમ અનુસાર તેમને આઝાદ 
કરી દો. પરંતુ (અન્યાયપૂર્વક) ” મ સતામણી 
કરવા ખાતર રોકી રાખવું ઝુલ્મ ગણાશે. અને જે કોઈ 
આવું કરશે તે બેશક પોતાના જીવ ઉપર જ ઝુલ્મ કરી 
રહ્યો છે. અલ્લાહના આદેશેની મશકરી ન ઉઠાવો, 
અને તમારા ઉપર અલ્લાહના કરેલા એહસાનોને યાદ 
રાખા॥ કે તેણે તમારા ઉપર કિતાબ તથા હિકમત 
ઉતાયાં છે, જેની ડ્રારા તે તમને બોધ આપે છે. 
અલ્લાહથી #રતા રહો અને જાણીલો કે તે સવ વસ્તુનું 
જ્ઞાન ધરાવે છે. (રેકુઅ-૨૦) 
ર૩૩. અને જ્યારે તમે તમારી પત્નીઓને તલાક 
આપો અને જો તેમણે ઈદૃત પૂરી કરી લીધી હોય તો 
તેમને પોતાના ( નવા) પતિએ” સાથે પરણવાથી 
અટકાવો નહિ, જ્યારે કે તેઆ પારસ્પરિક સંમતિથી 
ભલી રીતે (પરણતા હોય). આ તે લોકોને શિખામણ 
આપવામાં આવે છે જે તમારામાંથી અલ્લાહ તથા 
આખેરતના દિવસ ઉપર ઈમાન રાખે છે, જેમાં તમારા 
માટે (પુષ્કળ) ભલાઈ તથા પવિત્રતા સમાએલી છે. 
અને અલ્લાહ જે જાણે છે તે તમે નથી જાણતા. 
ર૩૪. અને માતાઆ પોતાના બાળકોને બે 


વર્ષ(ની વય) સુધી ધાવણ આપે (આ હુકમ) તેના 
માટે છે જે (ધવરાવવાની) મુદત પૂરી કરવા ચાહતા 


હોય, અને જે જકિતનું તે બાળક હોય તેના ઉપર 
આવશ્યકતા પ્રમાણે (દ દધ ધવરાવનારના) અન્ન તથા 
વસ્રની જવાબદારી રહેશે. કોઈના ઉપર તેની શકિતથી 


--:-“ 
પરણી શકે છે. ઈસ્લામની આ કડક નીતિમાં લોકો માટે પોતાના સંસાર વ્વવહારની ગંભીર સમસ્યાઓમાં 


7% 


9૩% ઉક હ 
5%. ઉહ 0૧667 ત્રી દઇ 165 


ક છુગ્ક 9 % 97 ૯ 
હ કાલ ર્ર કડક ન 
શિ ૮ હા 9 નક ઈ જી 


55% ક ઇના સકું ડઝ 
“અ#કડદ્કડકદઝા નિ 
છઠા ઈ કઝા જાઈ 


4 


47 ર 7 27.777#797/7 29777 


$શડડઝહ્ક્કડઝડતાઈઈક।$ 

ઈકો? બડ નામના છં 
&કી દવ ઝડઇડક૬ કેદ કડુ 
છ 14 તક્દ્છા શ. ૬5 681કુકઃ 


ક કઝ વાં 
“ન 27794 ષત 
છેડકકક 


319 


અવાઝ, 


?/7727,/2 


હ્ઝ્કઈિટ્ાક 65225596 ૭904 


27 7 િ ક 727 
ના પી. ન ા201હ 
9ન જ લિ તિ # 72 
ઈ વહ“ક5ક ક કડ) 


અણધાયી પગલા ન ભરવાની સાવચેતીરૂપ બાધ સમાએલો છે. 


૧૯૨. 
૧૯૩. 
મનાઈ છે. 


ડ્હ 


ઈદૃત પૂરી થવા પહેલાં સમાધાન કરી મેળાપ કરી લેવાની મનાઈ નથી. 
પરંતુ ત્રીજી તલાક બાદ સ્તીને સતાવવું કે સતાવવાની નિયતથી અટકાવી રાખવાનો સખત 


ક ભ “5% 2 ક વડ દિ નઈ 
7 7 હિં તે ત્રિ * ક ન 97 “૫ 
ઉપરાંત બોજો ન નાખવામા આવે. માતાન બાળક કાડી ૭54 82)25555૬5 9 11 
ર ન ન” દ્ધ ન 
માટે દુ:ખમાં ન નાખવો ી અને ન પિતાને મ ક 
ન કજ ઉ ન ઝં ર ા 
બાળક માટે કરીને દુ:ખમાં '“€ નાખવો જોઈએ, 4 હક વડ ઝક 3૪ ૪૭5: વાં 


7 


(૧૯૬) 
અને વારસદારે ઉપર પણ આ જ “નિયમ છ 
કદકઈડપકપડન “૫ 


'[માણેની જવાબદારી છે. જો બન્ને સંમતિથી ક 
ડે જુ ક હિ જા 9 
બાળકનું ધાવણ છોડાવવા ચાહે તો તેમના ઉપર કોઈ દૂ [5555 કક ઝમાકાજકાઝાળ£ 


દોષ નથી, અને જો તમે બાળકોને ધવરાવવા માટે ક રી 
74 ક _?9727(, 95941 (% *૭૧7#1419(2 
(અન્ય સ્તીને।) પ્રબંધ કરવા ચાહો, તો તમારા માટે 91 5 હ જ કઉડડઉકડ 
તેમાં કોઈ દોષ નથી, તે શરતે કે ઉચિત વળતર નક્કો ૦. ૮૯ 822 
ઉ“ક૭8-5*5 ત હા કર્ચકાડ ક 


કરો અને તેને ચૂકાવો, અલ્લાહના ડર રાખા અને ' 
(સારી પેઠે) જાણીલો કે તમે જે કરી રહ્યા છે તે સવ 
અલ્લાહ જેઈ રહ્યો છે. 

૨૩૫. અને તમારામાંથી જે મરણ પામે અને હ519316924$3 55 પ 
(પાછળ) પત્નીઓ મૂકી જાય, તો તે (વિધવા) ઓ ચાર દડા! “%?227 ??7૬77777 
મહિના અને દસ દિવસ સુધી થોભી રહે. ઈદૃતની રિ |ત્બ્કપ્રહડ ૬555 


૯૭) તેઓ પે ત 
ન પૂરી થઈ ગયા પછી તેઆ પોતાના જા ડાકડઝધડક્કદ 2 ઝડ 


ભલાખાતર જે ક યોગ્ય વ્યવસ્થા કરે, તો તેનું તમને 


27 94 જિ 
કોઈ પાપ નથી. અને તમે જે કંઈ કરો છો અલ્લાહ 7 ક્#ડાંડણ&: જિ 
તેનાથી માહિતગાર છે. ન ક ત યી 
ક્‌ ર્‌ “9 । “9 પિ છુ કૃ ત 79૫2 નત્િ 
૨૩૬. અને (1િધવાઓની) છદૃત દરમિયાન કાન શ્્બમ્ક્રઠ્ટ હડક 92 
તેમને પરણવાનોા ઈરાદો જણાવવા કે દિલમાં ઈરાદો હ કજ જ ક્‌ દન પ 


કરવો તમારા માટે પાપ “0 નહિ ગણાય. અલ્લાહ 








5 5-55: 55 
૧૯૪. સ્રી પોતાની ઈદૃતની મુદ્ત પૂરી કરી તલાક મેળવી ચૂકી હોય તેને બીજા પુરૂષ સાથે લગ્ન 
કરવાથી અટકાવવાનો તલાક આપનાર વ્યકિતને કે કોઈ અન્ય વ્યકિતને કોઈ અધિકાર નથી. 

૧૯૫. પિતાના બાળક ઉપરના હક્કને કાયમ રાખવા માટે તેના ઉપર બાળકના ભરણપોાષણના 
ખર્ચની જવાબદારી આ આયતમાં રાખવામાં આવી છે અને આ બાબતમાં બને પક્ષા માટે એકબીજા ઉપર 
અયોગ્ય ભાર કે એકબીજાને અયોગ્ય મુશ્કેલીઓમાં ન નાખવાની સખત સૂચના આપવામાં આવી છે. 

૧૯૬. મરનારની મિલકતના વારસદારો ઉપર મરનારની ઓલાદના સંબંધમાં પણ એવી કડક 
જવાબદારી નાખવામાં આવી છે. 

૧૯૭, વિધવાઓ માટે પુર્નલગ્ન કરવાના સંબંધમાં ચાર મહિના અને દસ દિવસ સુધીનો ઈદ્ૃતમાં 
રહેવાનો આદેશ છે. આટલી લાંબો મુદ્ત મુકર્રર કરવાનું મૂળ કારણ એટલું જ છે કે તે દરમિયાન જો 
સ્રીને ગભ રહેલો હોય તો તેના ચિન્હો જણાઈ રહે છે. અમુક વખતે હએઝ (ત્#તુશ્રાવ) બંધ થવાના બીજા 
કારણો પણ હોય છે, તેમજ ચાર મહિનાના ગાળામાં ઓછામાં આછા ત્રણ ત્રશ્તુશ્રાવ થવાની વકો હોવાથી 
સ્રીની પાકીઝગી તથા ગર્ભરહિત હોવાની ખાતરીથઈ જાય છે. તેમજ ભૂતકાલિન દાંપત્ય જીવનભંગ તેમજ 
મરનાર પતિના વિયોગનું દુ:ખ પણ આછું થવા પામે છે. આ સ્થિતિમાં તેને પુર્નલગ્ન કરી લેવાની છુટ છે. 

૧૯૮. કોઈ પણ ઉમેદવારને આ મુદ્ત દરમિયાન વિધવાને લગ્ન કરવાની માગણી કરવી યોગ્ય ગણાશે 
નહિ કારણ કે તેણીનું સગભી હોવું સંભવિત છે, અને બાળકને જન્મ આપ્યા બાદ અનુકૂળ સમયે તે સ્રી 
૭૦ 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 





જાણે છે કે તમે તેમના વિશે (આ સંબંધમાં ભલું જ) 
વિચારતા હશો. પરંતુ તેમની સાથે કોઈ છુપા કરાર 
કરશે નહિ, સિવાય જે તમે કહો તે વાત કાયદેસર 
હોવી જોઈએ. અને લગ્ન બંધનમાં જોડાશે નહિ જ્યાં 
સુધી ઠરાવેલી ઈદૃતની મુદત પૂરી ન થઈ જાય અને 
જાણી લે। કે તમે જે વિચારો! છો તેને અલ્લાહ સારી પેઠે 
જાણે છે; માટે સાવચેત રહો અને જાણી લો। અલ્લાહ 
ક્ષમા કરનારો છે, સહનશીલ પણ છે. (રુકૃઅ-૩૦) 

ર૩૭. તમારા માટે કોઈ ગુનાહ નથી કે તમે તે 
સ્રીઆને તલાક આપો જ્યારે તમે તેમને સ્પર્શ (જાતીય 
સંબંધ) ન કયી હોય, ન તેમની મહેર નક્કી કરી હોય, 
પરંતુ (આ સ્થિતિમાં)તેમને કંઈક આપવું જરૂરી “““ 
છે. ધનવાન પોતાની શકિત પ્રમાણે અને ગરીબ 
પોતાના ગજા પ્રમાણે ભલાઈપૂર્વક (ચૂકવે). આ 
સદાચારીઓ ઉપર કરજીયાત છે. 

ર૩૮. અને જો તમે તેમને, સ્પર્શ (સંભોગ) 
કયાં પહેલાં તલાક આપો અને મહેર નક્કી (કરી) હોય, 
તો ઠરાવેલ મહેરની અર્ધા ચૂકવવામાં આવે. સિવાય કે 
તેણી માક કરી દે અથવા જેના હાથમાં લગ્નની 
સત્તા** હોય તે માક કરી દે. જો કે માક કરી દેવું 
જ પરહેઝગારીની બહુજ નઝીક છે અને પરસ્પર 
ઉદારતા દાખવવાનું કદાપિ ભ્લશે નહિ. ખરેખર 
અલ્લાહ તમારા કામોને નિહાળી રહ્યો છે. 

ર૩૯. નમાઝોાની નિયમિતતા” જાળવો અને 
(ખાસ કરીને) મધ્યની નમાઝ, અને અલ્લાહની 
સંપૂણ તાબેદારીમાં આવી જાઓ. 

૨૪૦. જો તમે કોઈ ભય રાખતા હો તો! ચાલતા 


(&રતા) અથવા સવારી” ઉપર મુસાકરીની 





સાથે વિવાહ કરવા ઉપર બંધન નર્થી. 


૧૯૯. કોઈ અણધાયી સંજોગોમાં લગ્નની સર્વ વિધિઓ પૂરી થઈ ગયા પછી પત્ની સાથે સમાગમ 
કર્યા પહેલાં કોઈ કારણે તલાકના અવસર ઉભો થાય, તો તેની નક્કી થયેલી મહેરની રકમમાંથી અર્ધી રકમ 


ચુકવવામાં આવે. 


ડ્ર્ક »ક્ઈાશીઈડકાઈ છ: 
7127 97 2% 77 7 # 999, 
ક 9 કકે 
0 નજ ક કા “7 9149 
6 1 ત 1 યા 


5 927 ./#. «774૪972. 7૮€?27?27 2(7 
હાડ જદ 9-૦ 2 મ2ઘ્-ઉ 


ડ9ઇ છ કડા/કદદાઇડ 


91775272574 7 97 92 4 27 
ક છ્્્જ્્્ક વડ કક શ 
[રંડ. ન ૮ જા 44 

જા કાઉ છડે ક 245725 
9 કઠ દ દ્ર 
૦૦546૮ 

9૮-74 હુક ઝન 9ર 4272721,” નદ 
ર... હિ ૪૪» ઈક 
શ મબ# જ ૬4 હ#- ડત 


“7? 2/7 ક “2૨294 


કદુ તડ 4૬5: 2 હર્ક્ક્ઝ 
ટિ કછ ાઝકી્ડડડઝ 
શિ 

522 2૭ ટાઇન 


૨૦૦. તેણીને સ્પર્શ (સંભોગ) ન કયી હોવાની સ્થિતિમાં અર્ધા મહેર લાઝીમ છે, જે તેણી માફ 


કરવા ધારે તો કરી શકે છે, અથવા તેણીને વાલી પણ 


૨૦૧. દાંપત્ય જીવનમાં પ્રવેશ કરનારાઓ પોતાની નમાઝોમાં કોઈ કારણે અનિયમિતતાને દાખલ ન 


થવા દે તેના માટે તેમને સાવધાન કરવામાં આવ્યા છે. 
૭૧ 


માફ કરવાનો અધિકાર રાખે પ 


હન 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 
સ્થિતિમાં (નમાઝ અદા કરે।) પરંતુ જ્યારે તમે «૦શબ૦ડાર્ટ,# 27ત$ 7267 (2 4 
ર થં દ ) પ ૪ પ ૯955 ણ દઇ, 
સલામતીમાં હો તા અલ્લાહને યાદ કરો. અલ્લાહે તમને 
તે (રીતો) શીખવી છે, જેનાથી તમે પહેલાં અજ્ઞાન 
હતા. 
૨૪૧. અને તમારામાંથી જ મરણ પાણ અન ક ૬ ફ)/7694446,૮ઉજ” «20% 
પાછળ પત્નીઓ મુકાં જાય તેઆ તે પત્નીઓ માટે એક 4:25 # 6169૯2 ક.૯હો3 
“ (૨૦૩ 


- (૨૦૩) ના 
વષે સુધી ઘરમાંથી કાઢી ન મૂકવાના અથવા ?, જ ૯-૦।7:|/%%. । 2970 1 (1૮6% ૪ 1727* 
ર મે પ “ ઈઇકચ્દાટદ્રાડાદાફ ઉ 
તેટલી મુદત સુધી જરૂરીયાતો પૂરી પાડવાનો અ દક ટેકટ્ર 


વસિયતમાં પ્રબંધ કરી જાય, પરંતુ જો તેઓ (પોતાની _ 
મેળે) જતી રહે તો તમારા ઉપર કોઈ દોષ નથી કે તેઆ 


ન” #7--:* 
ક 9 


5:7(7:૮6(7 2: ,:724 ”# 42947 
બ્ઝાબબ્ઝઇડુક્ફદદાઇ હડક 


9 %29.- # 5.29794 2 
પોતાના હિતમાં યોગ્ય થવસ્થા કરે. અને અલ્લાહ સર્વ બ્ક્ક્ઝ્# તા) ધ્્્ક્્*્્૭ 
સમથ છે, હિકમતવાળો છે. 

ર૪૨. અને તલાક મેળવેલી સ્ત્રીઓ માટે (પણ) “2.૮9 


17,287». 272927 9/77? 14.7? 7 
“ જે ૦ ૨૦ “% ન્ડ * 9)! ન પ ”દ** ૦ ૬". 15 
યોગ્ય ખર્ચનો પ્રબંધ”? હોવા જરૂરી છે, આ છવ ૭**ૃદધન્‍્ડ્કાક્5 
સદાચારી લોકો ઉપર (અમે) કરજીયાત કયું છે. 
૨૪૩. આવી રીતોથી અલ્લાહ પોતાના આદેશોને કે. ઝાડ સઝા રજ 
કે ન જ. પ... ન ક મે ક 1 # 
તમારા માટે સ્પષ્ટતાથી વણન કરે છે જેથી તમે સમજી છક: દરા વોાહહીડડ હ 


શકો. (રકુઅ-૩૧). 
૨૪૪? શું તને તે લોકોની સ્થિતિનું જ્ઞાન નથી જ હાર નુ 8 છાડ શી 
લોકાએ મોતના ભયથી પોતાના ઘરબારનો ત્યાગ ક ી 

કષા, અને જે હઝારોની સંખ્યામાં હતા, જેથી અલ્લાહે “5૬5 2 ત 5ઈહઈઇ છુ59196૩ 
તેમને કહ્યાં “મરી જાઓ' પછી તેણે તેમને ,% . .. ૮,€ [27 97.1. ૯ 
સજીવન” કયી. ખરેખર, અલ્લાહ ઈનસાને ઉપર ઝ્ડ્ક્ક ઈીડઝછાટ ડક, 41 હેં) 

૨૦૨. આ નમાઝોની પાબંદી માટે એક અગત્યના આદેશ છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં નમાઝ પ્રત્યે 
બેદરકારી ન થવી જોઈએ જ્યાં સુધી કે તમે પૂરા ભાનમાં હો. ભયગ્રસ્ત હો તો પણ, બેસતા ઉઠતા ચાલતા 
દોડતા સવારી કરતા હો કે મુસાકરી કરતા હો, બીમાર હો તો પણ, નમાઝને દર હાલતમાં નિત્ય અદા 
કરવાનો સખત હુકમ છે. 

૨૦૩. મરનારના વારસદારો ઉપર તેની વિધવાને બાર મહિના સુધી ભરણપોષણ તથા રહેવાની ' 
સગવડ આપવી લાઝોમ છે. આ વિધવાના વારસાના હક્કથી ઉપરાંતમાં છે, સિવાય કે વિધવા સ્વેચ્છાએ 
અને યોગ્ય સમયે પોતાને બંદોબસ્ત કરી લે અને જતી રહે. 

૨૦૪. તલાકના તણાએલા વાતાવરણમાં સ્ત્રીઓ સાથે ક્રરતા તથા અન્યાયી વલણ કરનારાઓને આ 
આયતમાં માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. 

૨૦૫. કફિરઓનના ઘાતકી શાસનમાંથી છટકી એશિયામાં હઝારોની સંખ્યામાં આવેલા ઈસરાઈલીઓ ' 
આદિવાસીઓના ભયના કારણે 'વાયદાની ભ્મી'માં દાખલ થવાની હઝરત મૂસાની સલાહને ન માન્યા. 
આ ટોળાની સંખ્યા બાઈબલમાં છ લાખ આપવામાં આવી છે. જ્યારે કુરઆને મજીદમાં કકત 'હઝારેો'નું 
વર્ણન છે જેને વર્તમાન સંશોધનને! ટેકો મળે છે. (હિસ્ટ્રીઆક ધ પીપલ આક ઈસરાઈલ પા.૧૪૫. * 
હિસ્ટ્રીઆક પેલેસ્ટાઈન-પા.૧૭૪) 


૭૨ 











1 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 








મહેરબાન છે પરંતુ ઘણા લોકો તેના આભારી નથી 9૯5% ખળ 
થતા. 

ર૪૫. અને અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ '”” કરો હનર “હાજ; દ્રો! 5” હ્ર્ઝહ 18516: 
અને સારી પેઠે જાણી લો કે અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર ન ય 
અને સર્વ જાણનાર છે. બર્ન 


ઝે જ અલ્લ “7 !74૪ કક. .27ઝ-* 7૪ કક 
ન એવો કાણ છે અલ્લાહને સારૂં એવું વ %૭5 ક ક“, કહોહટ 
કઝ આપે જેને અલ્લાહ અનેક ગાણુ વધારીને 


સિ 2” «7 ૭,ન ન 
પાછું આપે. અલ્લાહ બેશક. તેને ઘણં વધારીને પાછું દડ: કજ ટ14 કઇ £ડાદ્ઈ 
આપે છે. (અંતમાં) તેની જ તરક તમારે પાછું -29#7%7 
કરવાનં છે. 0૦ 


૨૪૭. શું તું મૂસા પછીના બની ઈસરાઈલના કુ 1932 જ% «2, 1 «74% 
ન દ્ઝબ્#હકા“ઝછ ઝઝકાઠીકડ 


સરદારે! વિષે નથી જાણતો જેમણે પોતાના નબીને 


9? છૂ ક યે *નિથ(7(/« 272 27. ક 7 ' 
કહ્યું, “અમારા માટે એક બાદશાહ નીમી આપ, જેથી ઇહ કા “હષ [ઝી 3 5] ૯8૮૦ 


અમે અલ્લાહની રાહમાં જગ કરીએ.' તો તેણે કહ્યાં છ#? 2 દૃ? ર મકે ક.મા કુ 

ક છ ચૂ ૦ ૧૧ “ર ૫ ન જુ ન ઝરે કહ નન 

કયાંક એવું તો નહિ બને કે જ્યારે તમને જંગ 5 “ચ્૭ઉડ્ાહડ્ષ 
“7 


૧. ન ૦ "“* 5“ “ જે ૦૦ જિ ન્ન ક કકે ક ૫7 7 
કરવાના આદશ આપવામાં આવે તો તમે નહિ લડો? શક દડી 0 પદ 


તેમણે કહ્યાં, “અલ્લાહની રાહમાં ન લડવાનું અમારી કુ 
ક છ “ "૧ ય ઝે ક. ક દી ના હુ બી 9 
પાસે શું કારણ હોઈ શકે, જ્યારે અમને. ઘરોમાંથી 2૫/૫2 ૭૫ કડ 


તથા અમારા બાલબચ્ચાંઓથી (દૂર) હાંકો કાઢવામાં [ જ ૩185 55. ડી 


આવ્યા છે. પરતુ તેમને જ્યારે (ખરેખર) જંગ ન્ટ 
કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો ત્યારે તેમની અલ્પ 06 ક શી 50)4 


(૨૦૦) ર ક૦ «ન 


સંખ્યા સિવાય બાકીના સૈ? કરી બેઠા 7? અને 
અલ્લાહ ઝાલિમાને ખુબ જાણે છે. 
_ “* ડિ ન ફુ નડ ન ન 
ર૪૮. અને પયગમ્બરે તેમને કહ્યાં “અલ્લાહે 501196 કં '/તઉ; 


“-. (૨૧૦) પિ ““ “9 ““ " ક ઈઝ ૭3416! ગ્ક્ઝ 
તાલુતને તમારા બાદશાહ નીમ્યો છે' તેમણે કહ્ય 





ર૦૬. હઝરત મૂસા(અ)ની ઉપયુંકત સલાહને ન માનનારા ઈસરાઈલીઓ સાઈનાઈમાં આમતેમ 


રજળતા ભટકતા મટી જવાની અણી પર આવ્યા ત્યારે અલ્લાહે તેમની પેઢીઓમાં નવેસરથી પ્રાણ કૂં કયો. 
પયગમ્બર યશુઆની આગેવાની તળે તેમને “વાયદાની ભમી'માં પ્રવેશ મળ્યો. અહીં અલ્લાહે તેમના 
કોમરૂપી મૃતદેહમાં કરી જીવનસંચાર કયી. 

૨૦૭. આ આયતમાં અલ્લાહે મુસ્લિમોને ચેતવણી આપી છે કે મોતથી નિર્ભય થઈ કુરબાની કરવા 
તત્પર રહો અને પોતાની કોમનું સ્વમાન તથા પોતાના અસ્તિત્વની રક્ષા કરવા હમેશાં તૈયાર રહો. 


૨૦૮. અલ્લાહના રાહમાં ખર્ચ કરવું એવું પવિત્ર તથા સુરક્ષિત મૂડી રોકાણ છે જેમાં કદાપિ ખાટ 


આવવાનો ભય નથી; ઉલટું અનેકગણે નકો ચોક્કસ છે. 


૨૦૯. હઝરત મૂસા (અ અ) પછી ઈસરાઈલી કોમમાં થોડુંક પરિવર્તન થવા પામ્યું હતું. જ્યારે હઝરત 


મ્સા(અ) એ પોતાની કોમને લડવાનો હુકમ આપ્યો તો તેમણે જવાબમાં કહ્યાં 'જા તું અને તારો ખુદા 
લડા, અમે તો અહીં બેસી રહીશું.” બાદમાં આ કોમે પોતાનું વલણ તો બદલ્યું પણ કટોકટીના સમયે 


૭૩ 


(730 ૧૭-99 


સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 
પ ન્ફનમૂનગાઇનનનઇનાયાન્યાનજનઇનન ઝાળ 


ક ૫ ૫ ર ૧ શ 9 ન” નડ હા ર્વા જ ફળ 22૪1 ન 
તે અમારા ઉપર શાસક હોવાના હક્કદાર કવી રતે છુક 546 ગડ હાક હ ઉ કિક 
થઈ ગયો જ્યારે અમે તેની સરખામણીમાં રાજકતી કા 
ણ. *% "“*« 5-5 “|; કૈ ઝા હા ક 
હોવાના વધુ હક્કદાર છીએ, અને તેની પાસે કા હ્ઇડાઇઝહાડડુંવ 
માલદોલત પણ તો નથી?' તેણે જવાબ આપ્યો: 


ઝ ય હુંચઇક6 “72 1.429 1401 ₹)। (છ 
“બેશક અલ્લાહે તેને તમારી સરખામણીમાં પસંદ કયી વેડ.) 22) 2૬4૭ 401 હ) 


“૫ સ 5૨.૧૨ ૦ 9 9 
છે, અને તેને પુષ્કળ જ્ઞાન તથા શારીરિક બળ આપ્યું %66 ? 5૯3: 5? £014 મા 
મ ૨ 5 દ. ઠક્કઠકશડ કક 
છે. અને અલ્લાહ જને ચાહે બાદશાહી આપે છેઃ અને ી 
ડિ કિડ 82 ત દિ કટા ક્ત 

અલ્લાહ મહાઉદાર તથા સવજ્ઞ છે. ૦૦૭૪૯95 

ર૪૯. અને તેમના પયગમ્બરે તેમને કહ્યાં “તેની કા ૮.!૬) 2227 27727 

ક જરે 30 ગત હઝ પિ ભન્‍હન્ય 
(તાલુતની) બાદશાહીની નિશાની આ છે કે તમને એવું 2 
તાબુત ₹“'? (હૃદય) આપવામાં આવશે તેમાં તમારા (4 ન 9? ટજ કડડર્ડક અ 

ન સ્2 જ ધને 





તેઓ પોતાના વાયદાના ભંગ કરતા જ રહ્યા. તેઆ બાગનો આ સન અનુસરણ ન કરવા માટે 
મુસ્લિમાને આ આયતમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 

૨૧૦. 'તાલુત' એક ઈસરાઈલી રાજકતીનું ગુણવાચક નામ છે જેનો અર્થ 'મહાપરાક્રમીૌ' થાય છે. 
આ રાજકતી હઝરત દાઉદ (અ)ના બસો વષે પહેલાં અને હઝરત મૂસા (અ)ના બસો। વર્ષ પછી થઈ ગયો 
હતો. ઘણા વિવેચકો તથા ઈતિહાસકારો ના કહેવા પ્રમાણે બાઈબલમાં “સોલ' છે. પરંતુ કુરઆને 
મજીદમાં વણોએલા તાલુતના લક્ષણે બાઈબલના ગૌડીઓન અર્થીત જદઉન સાથે વધુ બંધ બેસતા જણાય 
છે. 

કેટલાક ઈસાઈ ઈતિહાસકારોના અભિપ્રાયમાં ઉપર્યુંકત બે આયતોની ઘટનાઓ વચ્ચે બસો। વર્ષનું 
અંતર છે. કુરઆને મજીદના પુરાવાઓઆથી પણ તે બેને ઘટનાઓ જુદા જુદા સમયમાં થવા પામી હતી. 
હઝરત દાઉદ(અ)થી ૨૦૦ વષે પહેલાં તાલુત (ગીડીઓન)ના સમયમાં જદા જુદા ઈસરાઈલી 
કબીલાઆમાં એકમ થયો હતો અને તે એક કોમ બની ગઈ હતી. તે પહેલાં બની ઈસરાઈલ બાર 
કબીલાઆમાં વહેંચાયેલા હતા અને તેમના કોઈ આગેવાન કે રાજકતી ન હતો, ન કોઈ વ્વવસ્થિત કોમીયત 
હતી. ઈ.સ.પૂર્વે ૧૨૫૬માં અલ્લાહે ઈસરાઈલીઓને મીડીઆના ઈપ્સને આધીન કયી જેમણે સાત વર્ષ 
સુધી તેમના ઉપર ત્રાસ વતીવજો હતો. અંતે ઈસરાઈલીઓઆને જાન બચાવવા ઘણા વર્ષા સુધી ગુકાઓમાં 
ભરાઈ રહેવું પડયું હતું. 

આ અસહ્ય ત્રાસમાંથી છુટવા માટે ઈસરાઈલીઓની દુઆઆના બદલામાં અલ્લાહે ગીડીઆન ઉપર 
કરિશ્તા દ્રારા નબુવ્વત નાઝલ કરી (જજ પ્રકરણ ૬ આ.૧૫). આ વતાંત અને કુરઆનના વર્ણનમાં ઘણે 
સામ્ય છે. બાઈલબમાં દર્શએલી નદોના પાણી દ્રારા કસોટી સોલના સમયમાં નથી સાબિત થતી પરંતુ 
ગીૌડીઓઆનના સમયમાં છે (જજ પ્ર.૭. આ.૪/૭) જેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગીડીઓનનું જ નામ તાલુત 
(મહાપરાક્રમી) છે અને કુરઆન મજીદ પ્રમાણે પાણીથી તેમની જ પરીક્ષા કરવામાં આવી હતી. 

એક નૌધવા લાયક હકીકત છે કે આ કસોટીના પરિણામે તાલુત સાથે કકત ૩૦૦ સાથીઓ રહી ગયા 

તા. તીરમઝીોમાં સીયારના પ્રકરણમાં નિર્દેશ પ્રમાણે સહાબાએ કહ્યાં, “બદરની લડાઈમાં અમારી 
૩૧૩ની સંખ્યા તાલુતના સાથીઓની સંખ્યા જેટલી જ લગભગ છે.' તાલુત તે જ ગીડીઓન છે જેનું 
ઉપર્યુંકત પ્રમાણ હદીસમાંથી મળી આવે છે માટે તેના વિશે કોઈ શંકા બાકી રહેતી નથી. 

૨૧૧. '“તા'બુત'ના અનેક શાબ્દીક અર્થી તેમજ ભાવાર્થી નીકળે છે. (૧) પેટી, કોકીન, કકન (૨) 




















સરાહ ર૨ અલ -બકરાહ પારે ૨ 





[તિ હશે, અને મસા તથા હારૂનના ક ૮92 29 ક દાન 
રબ તરથી પરમશાંતિ હશે. અને મૂડ તથા રતના હા કાછ) ટ હઝકહીડદડ 
ક ર ર દ, 2277 ઉહ! 9 
કરિશ્તાઆએ ઉંથકો રાખ્યો હશે. ખરેખર, જા તમે જલક ક 2૯૭ 


મોમિન છો તો આમાં તમારા માટે (મોટી) નિશાની 
છે. (કુકુઅ-૩૨) 
ર૫૦. અને જ્યારે તાલુત લશ્કર લઈ નીકળ્યો #/૪/! 4 1(4%9?71 2% [૪45 ઉછ 
જૂ. ૨, ક. * ફર" ક મે કે રી ભ 406)48: કહ દા 
ત્યારે તેણે કહ્યાં, “બેશક, અલ્લાહ એક નહેરથો તમાર 
શે, તે સમયે જ (તેનું પાણી વધુ #૮૮૬,ફ “54: 7 ૬ 274૮47 
આઝમાઈશ કરશે, તે સમયે ૧ (તેનું શાણી વધુ છ સાવ મ 244 
પડતું) પીશે, તે મારો સાથી નહિ રહે; અને જે તેને નહહ .ડશ ત. ઉડ 
ચાખશે નહિ, તે ખરેખર મારો (સાથી) છે. સિવાય કે 89 દ્રન્‍વબ્ડાદઠ્ઠ% હ દા મિમી 
જેણે એક ખોબા“) ભર જ પાણી પીધું હશે.' પરંતુ _ , /;.;. જક 
તેમાંના થોડા સિવાયના બાકોનાઓએ (ખુબ) પાંધું. 
“ડ્‌ % ક 971 
પછી જ્યારે ઈમાન લાવનારાઓ નદી ઓળંગી પાર 4 તિ ઈવીિ ડી ગ 7૮ કા કામ 7 જ 
ઉતયો ત્યારે તેણે અને તેની સાથે ઈમાન લાવનારા હતા શ ડં દ ઇડ તિ 
તેમણે કહ્ય ' (અત્યારે) અમારામાં જાલુતના [ લશ્કરનો કશક ગહ! હક ઈ ૭6329525» 
કાબલે। કરવાની શકિત નથી.” પરંતુ જે લોકો એટલું : “ટર્ઇ ત ૮ 
ન હરક” વ્વ 5 દ્રડડ ૦ 5 જા 
જાણતા હતા કે (એક સમયે) અલ્લાહને અવશ્ય 
ક 
મળવાનું છે (તેમણે) કહ્યાં, “અનેક વખતે એવું બન્યુ ૦ ઈડા 
છે કે (મામિનાોની) અલ્પ સંખ્યા અલ્લાહના આદશેથી. 
મોટા લશ્કરે ઉપર વિજયવંત બની છે અને અલ્લાહ: 
દ્રઢનિશ્ચયીએઓને સાથી છે. 





છાતી, પાંસળીઓના માળખાનો અંદરને। ભાગ, હેય્યુ, મન, અંત:કરણ (૩ ) અંત્તર-- જ્ઞાન, ડહાપણ, 
શાંતવન, સંતોષ, ધૈર્ય વગેરે. બાઈબલમાં તા'બુતનો અર્થ લાકડાની પેટી કે નૌકા લેવામાં આવે છે. પરંતુ 


કુરઆન મજીદમાં આ વિષયના સંબંધમાં અંત: મ કે હૈયું છે. જ્યાં આપણે કુરઆન મજીદના તાત્પર્યને . 


લઈએ તે તો, “હૈય્યામાં તમારા રબ તરકથી શાંતિ હશે એવો અર્થ થશે, અને જો “નકામાં તમારા રબ તરકથી 
શાંતિ હશે' એવો અર્થ લઈએ તો નોકામાં “શાંતિ કે સંતાોષને' ગૌધી રાખવાથી કંઈ અર્થ નથી નીકળતો. 
વળી તેમાં હઝરત મૂસા (અ) તથા હઝરત હારૂન(અ)ના વંશજેના વારસાના “પદાર્થ અવશેષા હશે' 
તેના કરતાં કુરઆનના તાત્પર્ય . પ્રમાણે “તેમાં હઝરત મૂસા (અ) તથા હઝરત હારૂન (અ (અ )ના સદ્ચારિત્રયના 
વારસાની રેહનો સ્વીકાર કરવા ઈન્સાનની અક્કલ તથા વિવેકને વધુ અનુકૂળ છે. વંશજોના વારસાને 
કોઈ આકાર કે પદાર્થના રૂપમાં ધારવા જડતા તથા જહાલતનું પ્રદર્શન છે. કુરઆન મજીદના તાત્પર્ય 
પ્રમાણે અલ્લાહ તરકથી તેમના અંત:કરણેમાં સબ્ર, ધૈર્ય, દઢતા, આસ્થા, યકીન, વિશ્વાસ, ઈમાન, 


22 


તેમજ તેમના નબીના ચારિત્ર્ય, સત્યનિષ્ઠા તથા શુભ આશયોના સંબંધમાં સંતોષનો ઉદ્ભવ થવા પામ્યો 


હતો, જે શકિતઓની સહાયતાથી તેએ દુશ્મનોને પરાજ્ય આપવામાં સફળ થયા હતા. 

૨૧૨. તાલુતની કોમના અંત:કરણે। અલ્લાહે તેમના પૂર્વજો હઝરત મૂસા (અ) તથા હઝરત હારૂન 
( સ)ના વંશજોના સદગુણોથી ચિક્કાર ભરી દીધા હતા. તે વારસાને કોઈ પદાર્થનું રૂપ આપવું અયોગ્ય 
છે, જે વારસો। ઉચ્ચતમ પરહેઝગારીને રૂહાની વારસો હતો. 


૭પ 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૨ 





ન “: “કૂ ૨૧૪). ક (7 *ત્ત્ 22 કન 
ર૫૧. અને જ્યારે તેઆ જાલુતના લશ્કર દક ફટકડ્ડડકફઇડતણડ 
સામે (મેદાને) પડયા ત્યારે તેમણે દુઆ માંગી 'હે 1 1 દુઇ: ત “2૪ 2*૬412*૮ 1 ન 
અમારા રબ, અમારા ઉપર સબ્ર ઉતાર અને અમારા ' હઉ |હડાહ્ક્ટર્ડ-ક૦ 
કદમોને જમાવી દે અને અમને કાકરો ઉપર વિજ્ય તિ 
આપ. 
રપર. અલ્લાહના હુકમ સાથે તેમણે . ૭56૮ 16 હ 
દુશ્મનોને સખ્ત પરાજ્ય 9 આપ્યો અને દાઉદે 2૯૦% ઝાક૭33 શ્વ કકક 
“% "« “% સડ ૨ 
લ્લાહ ક “77 «4 0«હ/1?:ાર્ઢડા 
જાલુતને કતલ કયા. અલ્લાહે દાઉદને તેને બાદશાહી 4 તિ ટજુછઃ તજી «67 ટફાર્તડ 
આપી અને હિકમતનું જ્ઞાન ઉપરાંત જે પણ ચાહ્યાં, તે જ 
ર્પણ ૯ “- છે “૧% ન હાડ 6 છદ 22 
અપંણ કયુ. અને જો અલ્લાહ (કેટલાક) લોકોના હાથે ૭્ડ્ઈસટક ધટ ૦્૦ન* ૬." દરા! 22» 
બીજાને પરાજીત ન કરતો રહેત તે પૃથ્વી 13) £૮ 227 
“% ક “% * કફ હ્ર્ક કે ૫ 
બદકારીઓમાં ડૂબેલી રહેત. પરંતુ અલ્લાહ સર્વ મખ્લૂક છછ દ હ કાડડ હઝ 
“ શ # ” કકડા 927 , 211” 
(માનવજાતિ) ઉપર ઉપકાર કરનારો છે. _ છી નુ 15 ઉહ હાડ 555. દ્રઢ 
ર૫૩. આ અલ્લાહની આયતો છે જે અમે 
સત્યપૂર્વક તને સંભળાવીએ છીએ. (હે મુહમ્મદ 
બેશક તું રસલોમાંના છો. 


4-7 


ના તન” 
ષ્‌ 
ર 


ડડ 55.55 222 2... 8.555 53. 
૨૧૩. “ખોબો ભર પાણી'માં એક ગુઢ રહસ્ય સમાએલું છે. (૧) આગેકૂચ કરતા લશ્કરોના તરસથા 
સુકાતા ગળાને ભૌનાશ મળવાથી તૃષ્ણાની તૌવ્રતા આછી થાય છે અને જો વધુ પડતું પાણી પીવાઈ જાય 
તો શરીર અસ્વસ્થ થઈ જતાં તેમની ચાલવાની કે લડવાની શકિત મંદ પડી જાય છે. (૨) આ પાણી દ્રારા 
તેમની પરીક્ષા લેવાતી હોવાનું તેમને જ્ઞાન હતું જેથી તેમનું અચળ રહેવું આવશ્યક હતું. છતાં 
તેમનામાંના ઘણા પેટ ભરી પાણી પીનારાઆની શકિત હણાઈ જતાં તેઆ નદીના પેલે પાર ન ઉતરી 
શકયા. 

૨૧૪. '“જાલુત' પણ એક ગુણવાચક નામ છે. જેના અર્થ 'અણઘડ' કે “હલકટ' નીકળે છે. અથવા 
તે લોકોનું ટોળું કે બળ જે બીજાઓ ઉપર હિસક હુમલો! કરનારા છે. બાઈબલમાં જેનું 'ગોલાયથ ના 
નામથી વર્ણન આવે છે તે ગોલાયથ અને 'જાલુત' બને એક જ છે. સોમસ ૧૭ ના વર્ણન પ્રમાણે 
ગોલાયથને। અર્થ વિનાશ કરનાર, 'રાક્ષસ' “કચ્ચરઘાણ વાળતી ભક્ષણ કરનારી વ્યકિત' કે “ભક્ષક ટોળું ' 
થાય છે. જો કે બાઈબલમાં આ ભમિકા એક વ્યકિત દ્વારા જ ભજવવામાં આવી છે પરંતુ કુરઆન મજીદમાં 
જાલુત શબ્દથી એકથી વધુ માણસોનું સંખ્યાનું સંથબળ પણ થાય છે. બાઈબલમાં ઈસરાઈલીઆને 
રંજાળનાર મીડીઆનાઈટસની કોમને જાલુતની ઉપમાં આપવામાં આવી છે. (જજ પ્રક.૬ આ.૧-૬) 
મીડીઆનાઈટસનાં લોકોને તેમની હિસક પ્રવત્તિઆમાં પૂર્વમાં વસતા કબીલાઆની તથા અમાલેનાઈટસ 
નામની કોમની પણ સહાયતા મળતી રહેતી. (જજ પ્ર.૬ આયત.૩.) 

૨૧૫. 'તાલુત' અથવા 'ગીૌડીઓઆન'માં “જાલુત' કે 'ગોલાયથ' અથવા મીડીનાઈટસની કોમને 
પરાજ્ય આપવાની શકિત તેો। હતી પરંતુ આ આયતમાં જાલુતને હરાવી તેને કતલ કરવામાં આવ્યો હોવાનું 
જણાવવામાં આવ્યું છે તે કતલ હઝરત દાઉદ (અ)ના ઝમાનામાં થયું હતું. હઝરત દાઉદ (અ)ના હાથે 
માર્યી જનારનું નામ ગોલાયથ હતું (જુઓ. ગોલાયથ પ્ર.૧૭/૪) 


૭૬ 











સૂરાહ ર 


ર૫૪. આ રસૂલો જેમનામાંથી અમે અમુકને 
કેટલાક બીજા ઉપર કઝીલત (શ્રેષ્ઠતા) આપી છે, 
તેમનામાંથી કેટલાક સાથે અલ્લાહે વાતીલાપ 
ઉલામ) કયી છે; અને તેણે તેમનામાંના કેટલાકના 
દરજજાઓ બુલંદ કર્યી, અને અમે ઈસા ઈબને 
મરીયમને સ્પષ્ટ નિશાનીઓ આપી હતી અને પવિત્ર 
રૂહ (રૂહુલકુદુસ) વડે તેને મઝંબૂત કર્યે. અને જે 
અલ્લાહ ચાહત તો નિશાનીઓ મળી ગયા બાદ લોકો 
એક બીજા સાથે કદાપિ લડત નહિ, પરંતુ તેમની વચ્ચે 
. મતભેદ તો થયો,પછી તેમનામાંના ઘણા ઈમાન લાવ્યા 
અને ઘણાઓએ ઈન્કાર કયી. જો અલ્લાહ ચાહતો હોત 


તો તેઓ કદાપિ એકબીજા સાથે લડયા ન હોત, પરંતુ ' 


અલ્લાહ જે ચાહે છે તે કરે છે. (રુકૂઅ -૩૩) 

ર૫૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અમે જે કંઈ તમને 
આપ્યું છે તેમાંથી ખર્ચ કરો તે પહેલાં કે તે દિવસ આવી 
પહેંચે જ્યારે ન કંઈ ખરીદ કરાશે ન કંઈ વેચાણ, ન 
કોઈ મિત્રતા કામ આવશે, ન કોઈની ભલામણ ચાલશે, 
અને કાકરેો જ પોતાના ઉપર ઝૂલ્મ કરે છે. 

ર૫૬. અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય મા'બૂદ નથી, 
તે શાશ્વત છે, તે સ્વાવલંબી છે, તે જ તમામ 
જહાનોાને ટકાવી રાખનારે છે, ન તે! તેને ઝોકું આવે 
છે ન નિદ્રા. તે સર્વસ્વ તેનું જ છે જે આકાશે। તથા 
ધરતીમાં છે, એવા કોણ છે જે તેની પરવાનગી વગર 
તેની પાસે કોઈની ભલામણ કરી શકે? તે તેમની 
આગલો પાછલી હાલતોને જાણે છે અને તેઆ તેના 
ઇલ્મમાંથી કંઈ પણ ગ્રહણ નથી કરી શકતા સિવાય કે તે 
કોઈને કંઈ આપવા ચાહે. તેનું ઇલ્મ આસમાને તથા 
પૃથ્વી ઉપર વ્યાપક છે અને તેની વ્યવસ્થા તેને કદાપિ 


થકાવતી નથી. બેશક તે ઉચ્ચતર છે, બૂલંદ શાનવાળોા 
જિ ૨૧૭ 
૪. 


અલ - બકરાહ 


પારે ૩ 





ભ્‌ 
279 . 2717 9 9-72/(#744 951 હાં; જુ ' 
૫% 2.5.) ૦ ૭19 કુ. 
1 «.,ન 9 2-4 2#77##-# 9 “7/7 9 ૧. 


ફાક 'હક્ટગ્ક્ડક [2241 હ 


કં 979 979 7૫827 


#%ટકબ્કાડદ્ટડઝ#.કવળાહન 
# પ૪ ૭ 9779 _ 79#*%5 હાડ “74 રા 
છ#૭2ડઝહ ૭૭૮53514592 


9427797 [92779 ક ધ "25.6 
હઝ કાય શ છ્ઈન્ 


(7,77ટ?9 4: 272 


૬9979 “€! નનન “ત! 

| 55315 4815 525 હક 64 
£€ 792૮, 7727.54 ન 
છેગ્ઝ કે 2 વહ્ઝ હ 


2૦૪7૮72 #2.?749:71.9.% (7૬૯ 
હઝ ક્ઝછાઇા વા 


કક ,ન 


નુ “ક ક27/* 


જ નન “૮794 6 ન છક # (૮ કન 
મ્ઘદહડ55 માંડ્ઝડડડ 5%. 


“૨૧૭1૫૫ 77 7 97,૮49 
છે૦ક80148 ૭279114 


જ હ જ જા ક 
વ ૪% કક! છઘા »૭5%1₹]%4! 
97 ક મ27 %/6.7 


2 ૦% 141 7 /()7૮4/7ર 
ઈહ%ઢ્ઈડક્ક્કાહંઉાકડક 
“2:7(77(789,* 9£ 4, «2» 2૮૩7 2 4 
ઈ્ફઈન્ગ ૪295 ૪૯હઠ!!2 
2૫5 ક?2 91992 “7૬? 2277 


હઉ્ઝડકક્ક92ડ્સ્થડ૦5.528 


6 
ઈેઇષ્ વહ» “પ3 ૧ 


૮??77 


૮ 7?,. 2,7?,777૪₹272)79 ક 
છક્કા 15૭9 ફાલ 52૩253 


ક તૂ ન ? ૦ ૦ ક. ન ણુ ૦ જે 
ર4૬. વાતાલાપ ના સંબંધમાં અલ્લાહે જે રસૂલોમાં કરક રાખ્યો છે તેના આધારે તેમની રૂહાની 


અઝમતમા ઊંચનીચ કે ભેદભાવ રાખવો યોગ્ય નથી. હકીકતમાં નબવ્વત બે પ્રકારની હોય છે 
નબુવ્વત લાવનારા એવા રસૂલા હોય છે જે શરિયત લાવનારા છે, તેમને 'મકલ્લમ' ( 
મેળવનારા) નબીઓ કહેવામાં આવે છે, અને બીજા પોતાના (નામ) 


શરિયતના હોય છે જેમને 
ક હઝરત આદમ (અ) 


૭૭ 


એક 
૬ ક્ર 

વાતાલાપના લાભ 

૬ર%જ% પૂરતા જ નબી, વગર: 


ગઅર મુકલ્લમ નબી કહેવામાં આવે છે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ કરમાચ્યં છે 
દૃ ખે 
મુકલ્લમ નબી હતા (મસનદ). 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 
૨૫૭. દીન (ધર્મ)ની બાબતમાં કોઈ હી7 હડ) અડ હદાઈક 
આ, 





ર૨૧૮. જ પ * 
બળજબરી ૦ નથી. બેશક સત્યથી' અસત્ય જદ ી 
મક જ 5 ગ જ ત (ર૧૯) અ “9 “2-7 કદપ5019 25% 2-4 

પડી ગયું છે; માટે જે કોઈ અસત્ય માર્ગ પર ૪2 4% «5:52 દ» યા 


ચલાવનારાઆનેો ત્યાગ કરીને અલ્લાહ ઉપર ઈમાન “હઝ! 5 ડી ી મ કીન 


લાવે છે તેણે ખરેખર એવું મઝબૂત કડું પકડયું છે જે 
કદી તૂટશે નહિ. અને અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર છે, કિ 4 જડ કી 
સર્વ જાણનાર છે. 


ર૫૮. અલ્લાહ ઈમાન લાવનારાઆનો મિત્ર છે; છ પ! હક 22૭ ક છ 
અને તે તેમને ધોર અંધકારમાંથી ઉગારી પ્રકાશમાં લાવે ન 
૧૧૬ ક ૧૬, ૬ જ જ જ ધિ. *$ ક 4 “તત ક્ર ક શિ 

છે. પરંતુ જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા તેમના સાથીઓ -વ ક£(1$)11 ૨૬911844 «45 ગી 


નેકાંથી અટકાવનારા છે, જે તેઓને પ્રકાશમાંથી કાઢી ,,,. હુ પ ક 
ઘોર અંધકાર તરક લઈ જાય છે. આ જ લોકો આગમાં “૭% વિ શાહ રક્્ટક્હ 
પડનારા છે; તેમાં જ સદાના માટે રહેનારા છે. ૬.૦» મ 

છલક ક ડક 
(રકૂઅ - ૩૪) 


 શુનગાઈ-૦૫૦ટ. 4 


1 પ સસાર 





૨૧૭. અલ્લાહ અનાદિ છે અને અનંત છે. તે જ વ્યકત છે અને તે જ અવ્યકત છે, તે સર્જન તેમજ 
વિસજન કરનાર છે, વિકાસકતી છે, સ્વાશ્રયી, કોઈનો નથી તે, સ્વઆલંબી,સર્વલોક સ્વામી છે. તે 
શહેનશાહોાનોા શહેનશાહ છે જેના આધીન તમામ જહાનેોનું વ્યવહાર તંત્ર છે. કોઈપણ કૃત્રિમ માધ્યમને 
પ્રભાવ અથવા ભલામણે। કોઈને સહાયકી કે હિતકારી નિવડશે નહિ. સૃષ્ટિના તમામ બળેનું તે બળ છે, 
અને તે જ મહાન છે. 

૨૧૮. પહેલાં આવી ગયેલી આયતોમાં ઈસ્લામના દુશ્મનો સામે ન છુટકે લડવાના આદેશને ઘણા 
આલિમો અયોગ્ય રીતે મઝહબમાં બળજબરીને પરવાનો સમજી બેઠા છે. અને ઘણા ફિરકાઓ “લા 
ઈકરાહા કૌદદીન'ની આયતને મનસુખ (રદ) સમજી બેઠા છે. પરંતુ તેમની આ માન્યતા પાયા વગરની છે. 
હકોકતમાં પહેલી આવેલી આયતોમાં મુસ્લિમોને પોતાના બચાવ માટે જ હથિયાર ઉપાડવાનો હુકમ છે અને 
જા દુશ્મન અટકો જાય અને શરણે આવે તો તેને મારવાની મનાઈ છે, અને જે મેદાન છોડી નાસે તો તેની 
પૂંઠે પડવાના અને તેને શોધીને મારવાનો હુકમ છે; કારણ કે તેણે પોતાના વિચારો નથી બદલ્યા હોતા 
પરંતુ પોતાના જાન બચાવવા માટે નાસી રહ્યા હોય છે. ઈસ્લામમાં ત્યાં સુધી જ લડવાનો આદેશ છે કે 
જ્યાં સુધી અલ્લાહના દીનની તબ્લીંગમાં અંતરાયો ન નાખવામાં આવે. આ આયત બેધારી તલવાર જેવી 
છે જેની બને તરક તિક્ષ્ણ ધારો છે. એક તરફની ધારથી, બીજાના ઉપર પોતાને મઝહબ પરાણે અગિકાર 
કરાવવાથી મુસ્લિમોને રોકવાના આશય છે અને બીજી તરફની ધારથી અન્ય ધર્મવાળાઓ મુસ્લિમો ઉપર 
પોતાનો ધર્મ પરાણે ઠોકી બેસાડવાની ખાતર આક્રમણ કરે તો તેમને પૂરી શકિતથી સામનો કરવાને 
આશય છે; જ આ આયતનેો ખરે સંદર્ભ છે. 

૨૧૯. આ આયતમાં તેમજ તેના પછીની આયતમાં 'તાગૃત'ની હસદખાર ઉપમાને। ઉપયોગ થયે છે. 
“તાગૃત નો અર્થ મૂતિ, પ્રતિમા, નાપાક, શયતાન, 'ઝાલિમ અતિરેક કરનાર, હસદખોર) બીજાને 
અવળે માર્ગે દોરનાર, મલિન અને બીજા દ૬ર્ગુણાવાળા થાય છે. એક વચન તેમજ બહુવચન માટે આ એક 
જ શબ્દ વપરાય છે. 


૭૮ 


૨. 





સૂરાહ ૨ 

૨૫૯. શું તેં તે વકિત વિશે નથી સાંભળ્યું જેણે 
ઈબ્રાહીમ સાથે તેના રબરની બાબતમાં વિવાદ કયી 
હતો, કારણ કે અલ્લાહે તેને બાદશાહી આપી હતી? 
જ્યારે ઈબ્રાહીમે કહ્યાં. “મારો રબ તે જ છે, જે જીવન 
આપે છે અને મૃત્યુ પણ,' તે વ્યકિતએ કહ્યાં “હું પણ 
જીવન આપું છું તેમજ મૃત્યુ પણ.' (ત્યારે) ઈબ્રાહીમે 
કહ્યું, “તો અલ્લાહ પૂર્વથી સૂર્યોદય કરે છે, તું તેમજ 
પશ્ચિમથી કરી બતાવ.' આ સાંભળી તે નાસ્તિક 
અવાચક” થઈ ગયો અને અલ્લાહ (આવા) 
ઝાલિમોને હિદાયત નથી આપતે. 

૨૬૦. અથવા એવી કોઈ વ્યકિત (વિશે તું નથી 
જાણતો) જે એક એવી વસ્તી પાસેથી પસાર 
થયો, જે છાપરાના ભારે ઉંધી પડેલી હતી. (તેણે) 
કહ્ય, 
આબાદ કરશે?” (તત્ક્ષણે) અલ્લાહે તેને સો। વર્ષ સુધી 
(સ્વપ્નમાં) મૃત્યુઅવસ્થામાં “ રાખ્યો અને પછી 


અલ -બકરાણ 


“આ વેરાન થયેલી વસ્તીને અલ્લાહ ફરી કયારે : 





પારે ૩ 

7 11 27-7,79, 129 ન" 9 ક (727% 
ગરખકકદંક્થટદહગ્૭!ગન 
»727 9? 2, “7.9 72 71 


હૂશલડછે 65 ક 54૪31 કક છ 
જન ટ 


હડડઉઉમડ રજ 012 ન 


ર૨૦. હઝરત ઈબ્રાહીમ એક પ્રખ્યાત મૃતિભંજક હતા. તેમની કો મ સૂર્યપૂજક હતી અને અન્ય 
આકાશીય ગ્રહોની પણ પૂજા કરતી હતી. તેમનો મુખ્ય દેવ 'મદરૂક' “પ્રભાતના ઉદય કે સૂયીદય કરનારો 
કહેવાતો. તેમની માન્યતામાં પ્રત્યેક જીવનો આધાર સૂર્ય ઉપર હતે। રેક નાસ્તિકને હઝરત ઈબ્રાહીમ 
(અ)એ આપેલા પડકારને ઝીલવાની હિમ્મત ન થઈ અને તેની વાચા અટકી પડી. શું કરવું તેનું ભાન 
તેને રહ્યું, નહિ કારણ કે જ શકિતઓ રાખવાનો તે દાવા કરતો હતો તેમાંની કોઈ પણ શકિત તેનામાં હતી 


નહિ. 


૨૨૧. આ તારાજ થયેલી વસ્તી યરૂશલેમ શહેર છે જેનો બેબીલોનના રાજા બૂખતનસરે ઈ.સ. પૂર્વે 
૫૯૯માં રેૅજાડ ક્યો હતો અને ઈસરાઈલીઓને બંદીવાન બનાવી તે બેબીલોન (બાબિલ) લઈ ગયો હતો 


જમાં હઝરત હીઝકીલ (અ) પણ હતા. 


૨૨૨. અન્ય મુકસ્સીરો (અનુવાદકો) અને વિવેચકોના અભિપ્રાયમાં આ વ્યકિત હઝરત ઉઝયર હતા 
જમણે આ વસ્તીની દુર્દશાથી દુ:ખી થઈ તેની કરી આબાદીની દુઆ કરી હતી. પરિણામે અલ્લાહે તેમને 
સો। વષ સુધી મૃત્યુ અવસ્થામાં રાખ્યા હતો. જો એક પળ માટે આ ખુલાસાને માની લેવામાં આવે તો પણ 
એક ગંભીર સવાલ ઊભો થાય છે કે જે જીજ્ઞાસુએ સવાલ કયી તેને જ મારી નાખી સો। વર્ષ સુધી બેભાન 
રાખવાથી અલ્લાહનો હેતુ શે હશે, શું તે સવાલ કરનારની દૃષ્ટિ સામે જ જીર્ણ થએલા હાડકાઆઓને ગોઠવી 
તેના ઉપર માંસ ચડાવી તેને હરતો કરતે કરવાનું કામ જ અલ્લાહની શકિત અને કુદરતને સાબિત કરવા 


માટે ઘણી ન હતું? 


બીજું#સો। વષ દરમિયાન તે સવાલ કરનારના સાથીઓનું શું થયું હતું? શું તેઆ પણ મરી ગયા અને 
તેમની ઉમરમાં પણ ૧૦૦ વષે વધારી દેવામાં આવ્યા હતાર્ર 


હકોકતમાં આ એક નબીની દુઆના બદલામાં તેને સ્વપ્નમાં કે કશ્કમાં (દીવાસ્પન્નમાં) આ ઘટનાને 


અનુભવ થયો હતો. તેમને અલ્લાહે અલકારિક રૂપમાં યરૂશલેમના યહ્‌દીઓને કરી આબાદ થવાની ખબર 


૭૯ 


₹7* ૨.-.92 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 





અલ્લાહે તેને કરી ઉઠાડયો અને પૂછ્યું “કહે, તું કેટલા 27% 4 £7 4હક.92 492727 
સમય (આ હાલતમાં) રહ્યો?' તેણે કહ્યાં, “એકાદ હઝ પ ટઇ્સ્ટક 
દિવસ અથવા દિવસના એક ભાગ પૂરતો રહ્યો હોઈશ.' દ્રદે હા,“ હા,ણાઇ(] છુ કક 
(અલ્લાહે) કરમાવ્યું “તું આ સ્થિતિમાં સો વષે પડયો સ 
રહ્યો હતો. હવે તું તારા ખાવા પીવા(ની વસ્તુઆ) ઈ» ક 
તરક જો જ બગડવા પામી નથી, અને તારા ગધેડા 747 કું ભાતા વહુ? પ જિ (ઈ 
તરક દૃષ્ટિ કર. (અમે આ એટલા માટે કયું છે કે) અમે 2 
લોકો માટે તેને એક નિશાની બનાવીએ, અને આ જક ૬૭4% ઇ 
હાડપીંજર તરક જે, અમે તેને ગોઠવી કેવી રીતે તેના છ 
ઉપર માંસ ચડાવીએ છીએ.' અંતે જ્યારે તેના ઉપર 
હકીૌકત ખુલી ગઈ ત્યારે તેણે કહ્યાં “હું જાણે છું કે 
અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે.' 

ર૬૧. અને (તે ઘટનાને યાદ કરો) જ્યારે ળુછુ, 5597 22 «6 45900 6ઉ [4 
ઈબ્રાહીમે કહ્યાં પ “હે મારા સ મને દા ન્ડ ન ્ા 

અડ ટે જ સ જામકા 252 
ક નૂ કે. ર્ભનાકનતાકાઈએઈનકન 
કહ્યું, “બેશક, (હું વિશ્વાસ તે તો રાખું છું) પરંતુ મારા ઈગ્ટાક હળ]! ટશ વા હટ વ્હ)પ્હ 
મનને સમો 3) ગ્રાહું છું.' (અલ્લાહે કરમાવ્યું 
આપી હતી જે અલ્લાહનો વાયદો આ પાયમાલી પછીના સો વર્ષમાં પૂરો થયો હતો. જેનો પુરાવો 
ઈતિહાસમાં મોજદ છે. 

એતિહાસિક પ્રમાણેથી જાણવા મળે છે કે બેબીલોનના રાજા બ્ખતેનસરે ઈ.સ. પૂર્વે ૫૯૯માં 
યરૂશલેમ ઉપર ચઢાઈ કરી તેને વેરાન કરી ઈસરઈલીઓને ગુલામ બનાવી બેલીલોન લઈ જઈ તેમને અસહ્ય 
યાતનાઓ આપી હતી. આ ગુલામામાં હઝરત હિઝકીલ (અ) પણ હતા જેમણે અલ્લાહ પાસે તેમને 
ગુલામીમાંથી છોડાવવા અને યરૂશલેમમાં કરી આબાદ કરવા માટે દુઆ કરી હતી; ત્યારે અલ્લાહે તેમને 
સ્વપ્નમાં કે કશ્કમાં વાયદો આપ્યો હતો કે સો વષેની કોમી મોત પછી કરી તેમનામાં જીવન ફૂંકવામાં 
આવશે. ઈરાન તથા મીડીઆના રાજા સાઈરસની પ્રસન્નતા તથા સહકારથી યરૂશલેમનો પુનરૃદ્ધાર 
કરવામાં આવ્યો હતો અને ઈસરાઈલીઓ ગુલામીમાંથી આઝાદી મેળવી ત્યાં જ્ઈ વસ્યા હતા. 

હઝરત હિઝકોલની કિતાબમાં પણ તેનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે. 

“અમારા હાડકા જીર્ણ થઈ ગયા હતા અને અમારી આશાઓ પણ જતી રહી. અમે તો તદ્ન મરી ગયા 

તા! (હિઝકીલ બાળ.૩૭ આયત ૧૧), અલ્લાહે તેમને બતાવ્યું કે તમે કરી જીવંત થશો અને કરી 
તમારી ગુમાવેલી શકિત અને કૌતિ મેળવશે. આ છે કોમી મૃતદેહનું પુન:જીવન પ્રામ કરવું. 

૨૨૩. અલ્લાહની જીવ નાખવાની શકિતમાં નબીને કોઈ શંકાનો ઉદ્ભવ થતો હશે તેવું ધારવું 
સદંતર અયોગ્ય છે. આ સવાલને હકીકતમાં ભાવાર્થ એવા છે કે, હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને જીજ્ઞાસા જાગી 
હતી કે જે તેમના વંશજોમાં આવી ભયંકર પરિસ્થિતિના ઉદ્ભવ થાય તો શું અલ્લાહ તેમના કોમરૂપી 
મતદેહમાં કરી પ્રાણ કૂંકશે? શું પોતાની ને'મતો તેમના ઉપર ઉતારશે? 

જવાબમાં અલ્લાહે તેમને ખાતરી આપો હતી કે તેમના વંશજોને તેમના દીનના પરહેઝગારીના 


૮૦ 


ઈ#હ્ડઝડઇ 























સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 





“ વારૂ ત્યારે, તું ચાર પક્ષીઓ લે અને તેમને તારી સાથે ન ફદ *# 35: ડવ 12 
હળાવી લે પછી તે દરેકને જુદી જુદી ટેકરીઓ ઉપર કાઇક ઈવ 
રાખી દે. પછી તેમને પોતાની તરક બોલાવ, તેઓ #»#૦ ૧૮૮ 7%। (1 4*7ક(# 
ની હ “ “હ (૨૨૪) પ. બેડક તં! હાડ કહ 
ત્વરીત ગતિએ તારા પ્રતિ ઉડીને આવશે. અને 
સમજી લે કે અલ્લાહ સર્વ સમર્થ છે અને હિકમતવાળોા 
છે. (રુકૃઅ -૩૫) 
ર૬૨. અલ્લાહની રાહમાં પોતાની દૌલત [૯ 9: 977#7792.9#794 4૮7 
ે પ હ ુ હો 1૯ ક”! 9૦! ઈ». હ“ 
ખર્ચનારના (દાનનું) દષ્ટાંત અનાજના એવા દાણાનું શ્ર હ.બ્૯!કન હક રહે ઈ 
ન્ડ્પ ક ક ર ન ૦7,927 "૪ ”?7/ 944% **7 
છે જેનું વાવેતર કરવાથી તેમાંથી સાત ડુંડા થાય અને શડાડટર દ્ર 5% હ-૭્ાડ્રડડ 
દરેક ડુંડામાંથી સો। દાણા ઉપજે. અને અલ્લાહ જેના 67 ક્ર જ. 
૮૭2 4 
માટે ચાહે અનેકગણું વધારીને (૨૨૫) તેતે આપતો રહે 9૪૬5 બ્%વ્ક્ઝથ4કડડ 
છે, અલ્લાહ મહાઉદાર (અને) સર્વજ્ઞ છે. 
ર૬૩. જે લોકો પોતાની દૈલત અલ્લાહની રાહમાં 21૪ ૪૦5#૮5:% 
જિ પિ. ક અ જ “ક 5૧ ૦-7૬ કહ 
ખર્ચે છે અને બાદમાં તેનો એહસાન નથી જતાવતા ઝે ક કડ *ક દ્ેગ્કીક્નહ વ્ન્રી 
“ ઈ“ 1૨૨૬ ક કે જે 
નથી સતાવતા, તેવા ઝી શ જરા૬[૬/?£ડદૂ ક 
તમના રબ પાસે ભલો બદલો છે અને તેમને કોઈ ભય 
૧ ૧૧ ૫ ઠક 57 479 €₹# 9 કછ 
નથી ન તેઓ કદી દુ:ખી થશે. ૦૦%» કડટડકાડક 
ર૬૪. એક મીઠાશભરી વાણી (ઉચ્ચારવી અને ગઇ "૪9૮ ઉ7,?74 9 992% કઠ 
કાઈના દોષને) માક કરી દેવું એવા દાનથી ઉત્તમ છે વ્ટ્ક્મ્મ્ટ અ દાઈ 
જે (દાન) સાથે (કોઈને) સતામણી કરવામાં આવે. ૦25 ક 405741 
*% *% મો રે ન્ટ ને 
અને અલ્લાહ(તો) બેપરવાહ '” છે, સહનશીલ છે. રું ન 
શ મ ભ ધ ટે મિ કૃ મ 927 ર છ 
ર૬૫. હે ઈમાનવાળાઓ, એહસાન જતાવી ઠ્્ક્દૃ જન બના હડક 
તમારા દાન ખએરાતને મેણાથી અને ઈંજા પહેંચાડી તે 


વ્યકિતની જેમ બરબાદ ન કરે, ને પોતાની (મોટાઈ) ઝંડ ટાક! દઉ,૬ (ઇહ [5 ઈંઈડ95 


સિદ્ધાંતો, શિક્ષણ અને સદગુણેના રહ્યા સહ્યા તત્વોના સદ્ભાગ્યે, તેમને સચ્ચાઈ તરકથી મામુલી ઈશારા 
મળતાંજ તેઆ તેની તરક દોડતા આવશે. 

ર૨૪. આ આયતમાં વર્ણન થયેલા ચાર પક્ષીઓ હકોકતમાં ચાર યુગો છે, અને ચાર પહાડીઓ તેમની 
યશકોતિના શિખરે! છે, અલ્લાહે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને તેમના વંશજેના ચાર યુગોના મતદેહોમાં 
જીવનસંચાર કરવાનું વચન આ ઉદાહરણ દ્વારા આપ્યું હતું. આ ચાર યુગોમાંના બે યુગો બની ઈસરાઈલ 
સાથે સંબંધ રાખતા હતા અને બે યુગો બની ઈસમાઈલ સાથે સંબંધ રાખે છે, જેમાંના આખરી યુગ 
હઝરત મસિહ અને મહેદીનોા ઝમાનો છે. 

રરપ. દાનમાં માલ ખર્ચ કરવાથી કેવો લાભ મળે છે તેનું દ્રષ્ટાંત અલ્લાહે આ આયતમાં આપ્યું છે 
જેથી મોમિન અલ્લાહની રાહમાં ઉદારતાથી ખર્ચ કરી અલ્લાહ પાસેથી તેનો અનેક ઘણે બદલો મેળવે છે. 

ર૨૬. અલ્લાહની રાહમાં, ખર્ચ કરનારાઓને પોતાના સ્વાર્થ ખાતર આદાર્યનો દેખાવ કરી બીજાને 
મેણાટોણાં મારવાના તથા નાહક્ક “સતાવવાનોા' પરવાનો નથી મેળી જતે. 

ર૨૭. અલ્લાહ કોઈના દાન ખએરાતનો કે સદકામના મોહતાજ નથી તે સ્વયંપૂર્ણ છે 


૮૧ 


સૂરાહ ૨ 





દેખાડવા ખાતર દૌલત ખર્ચે છે. તેના દાખલો એક 
એવા લીસા પત્થરના છે જેના ઉપર માટીનું પડ 
જામેલું હાય, તેના ઉપર મુશળધાર વષા થવાથી 
્ જ ક ૪ “* _* (રર૮) 
(ધોવાઈ જતાં) તે પાછું કોરૂં ખડક જેવું રહી 
જાય. આવા લોકોના હાથમાં (કરેલી) કમાણીનો કોઈ 
ભાગ રહેવા પામતા નથી અને ઈન્કાર કરનારાઓને 
અલ્લાહ હિદાયત નથી આપતો. 

ર૨૬૬. અને જે લોકો પોતાની દૌલત અલ્લાહની 
ખૃશનૂદી ખાતર અને પોતાના અંત:કરણને મજબૂત 
બનાવવા ખાતર ખર્ચે છે તેમનો દાખલો ઊંચાણમાં કરે 
આવેલા એક બગીચા સમાન છે જેના ઉપર મુશળધાર 
વષાના લીધે તે બમણું કળ” ઉપજાવે અને જો 
ભારે વષા ન થાય તો હળવા છાંટા (પણ પૂરતા થઈ 
પડે). અને તમે જે કરે। છે તે સર્વ અલ્લાહ જોઈ રહ્યો 
છે. 

ર૬૭. શું તમારામાંથી કોઈ એવું પસંદ કરે છે કે 
તેની પાસે ખજર તથા દ્રાક્ષના બગીચો હોય જેની તળે 
નહેરો વહેતી હોય, અને તે વિવિધ પ્રકારના કળાથી 
(ભરચક) હોય અને પોતે વદ્ધાવસ્થામાં હોય, અને 


તેની સંતાન હજુ (કામ કરવા) અશકત હોય, ત્યારે તે _ 


(બાગ) અગ્નિના વેટોળીયાથી ઘેરાઈ ભસ્મ થઈ 
જવા” પામે? આવી રીતે અલ્લાહ પોતાની 
(નિશાનીઓનું તમારી સમક્ષ સ્પષ્ટિકરણ કરે છે જેથી 
તમે વિચાર કરતા થાઓ. (રુકૃઅ-૩૬) 

૨૬૮. હે ઈમાનવાળાઆ, તમે જે શુદ્ધ માલ 
કમાયા છે અને જે કંઈ ઝમીનમાં અમે તમારા માટે 


ઉત્પન્ન કર્યું છે તેમાંથી ખર્ચ (દાન) કરતા રહો. અને 


અલ -બકરાણહ 





ક 


“77 [777૮745 7, 27૮ ર 
થત 5566 6 1600 


ક “૮7: 72 47 
ઝડ હ; 5 ૬ડઉ હાઇડ 
હડક કઝઉઇટહહ#ક્ક 

9૯ 


ઈ ટ 2727 2 4ર 


છાશ ૦ાડક 
ન ##5ડ5%ઇડદડટડડં 


(ડીડઉચ્ટછઇ/ ડા ડણાડ 


જઃ ડાઈ 14 55 
મિ 


અદ 


દ્્ન્ે 


ડ્ર કજર્ટડ# (6% કી 
હડ ઝુ ડડ 
નન “7” 4%. “7 9/77 
દાદઇ ક? ૬ર કડ 87 જીવ 


0 કડા 6 14 હઉ” છુ જા 
છે હકક 455% 
કઈદ્ડાઝઝઉ નક 


હ'ટા#જકઇ ઊઠ કઇક; 





ર૨૮5 


“એવા ઢૉગી દાનવીરનું અનુકરણ ન કરવું જોઈએ, જેમનો દાખલો એક એવા પથ્થરને છે 


જ ઉપર છલ્લી માટીના પડથી ઢંકાયેલું હોય અને જેના ઉપર સહેજે વષા થંતાં તે માટી ધોવાઈ જાય અને 


પથ્થરનું લીસ્સુ પટ રહી જાય જેમાં કંઈ ઉગી ન શકે.' 


. ર૨૯. અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરનારની મિસાલ એવી કલત્ૂપ ભમિની છે જેમાં નજીવા શ્રમથી પણ 


ઊપજના ઢગલા ઉત્પન્ન થાય છે. 


૨૩૦. આ ઉદાહરણથી મોમિનોને ચેતવવામાં આવ્યો છે કે અલ્લાહની રાહમાં દાન ન કરનારાઓની 
આખેરતમાં હાલત એક બળીને ભસ્મ થયેલા બગીચાના માલિક જવી હશે જેની ઉંમરભરની મેહનત તેને 
લાભકતી ન નીવડી હોય, તેમજ તેને કરી કમાણી કરવાનો અવકાશ પણ ન હોય. 


૮૨ 











ર કી 











સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારે ૩ 


એવી નકામી વસ્તુ ન આપો જેને તમે પોતે 
આખમીંચામણા (ચ્ચ કર્ષી વગર સ્વીકાર ન કરો. અને 
ખાતરી રાખો કે અલ્લાહ સ્વયંપૂર્ણ છે, સર્વ તા'રીકના 
લાયક છે. 

ર૬૯. શયતાન તમને મુકલિસા (નિર્ધનતા)થી 
બીવરાવે છે અને તમને બ્રાઈની *:) પ્રેરણા આપે 
છે, જ્યારે અલ્લાહ તમને ક્ષમા અને કૃપાઓઆનું વચન 
આપે છે, અને અલ્લાહ બેહદ કૃપાવંત છે, સર્વજ્ઞ છે. 

ર૭૦. તે (અલ્લાહ) જેને ચાહે તેને 
શાણપણ 2) આપે છે, અને જેને પણ શાણપણ 
બક્ષવામાં આવ્યું છે તેણે ખરેખર દુનિયાની તમામ 
દૌલત મેળવી લીધી છે. અને બુદ્ધિશાળીઓઆ સિવાય 
કોઈ (અન્ય) નસિહતથી લાભ નર્થી ઉઠાવતા. 

૨૭૧. અને તમે જે કંઈ પણ ખર્ચ કરે છે કે 
માનતા ર” કરે છે તેની અલ્લાહને ખબર છે અને 
ઝાલિમાોના કોઈ મદદગાર નથી. 

૨૭૨. જે તમે જાહેર રીતે દાન કરો તો પણ 
સારું છે, અને માહતાજોને છપાવીને આપો તો તમારા 
માટે વધ્‌ ઉત્તમ” છે; તે તમારા (ઘણા) ગુનાહોને 
તમારાથી દૂર કરશે. અને અલ્લાહ તમારી કરણીઓથી 
માહિતગાર છે. 

ર૭૩. (હે નબી) તે લોકોને હિદાયત (સત્યમાર્ગ) 
પર ચલાવવાની જવાબદાર્રી તારી નથીં, પણ અલ્લાહ 
જને ચાહે તેને (સત્ય) માર્ગ દેખાડે છે અને જે પણ 
કંઈ 25) કમે ભલાઈ માટે ખર્ચ કરશે તે તમારા 





વડા ડ 22,97₹27:.-52,92 72 


2૭૭૨-૧5 

4 ક «ન કે પ, નુ “૪97 ત્રો 

કડોદ ્ ઝડ: લિ ટડ 
કૈદ આટ મિ ક જ 556 


૭84૪ 505545 8% ક છી 
૯ત્ટહંકા,ઝ 94૪ ક /જ# 


ન 94 2૫4 22,947927%* */7ન 22 ત્ર *5 


હર્દ્િક્ડકકઈઈઝકઉડ 
બુક હાઇઇડ'છવા 

બિ નાન 
ઝઇડઇ5$૪ઝઝડ 
%9 4 ઇદ ડાઝઇડઠઉ: 

દિ ર 


792 નડ 


4 કઝ 2 
ઝગ ક 


ર૩૧. દાનને માલ યોગ્ય અને કાયદેસર (હલાલ) કમાણીમાંથી હોવા જોઈએ તેમજ કોઈ નકામો કે 
જીર્ણ થયેલો રદ્દી માલ ગરીબોને આપી સંતોષ ન માનવો જોઈએ. 
૨૩૨. અલ્લાહમાં યકીન રાખી હલાલની કમાણી કરે અને જીવનનિવાહ ખાતર પાપમય કમાણી 


કરવાથી દૂર રહો. 


૨૩૩. વિવેકબુદ્ધિ રાખનાર અને ડહાપણભર્યું જીવન જીવનાર પોતાના આ સદ્‌ગુણોાથી પુષ્કળ લાભ 


મેળવે છે. 


ર૩૪. હદીસના પ્રમાણોાથી સાબિત છે કે આંહઝરત સ.અ.સ. ફાલતુ અને બિનકરઝી માનતાઓઆના 
હક્કમાં ન હતા પરંતુ જેમણે આવી માનતાઓ પહેલાં કરી હોય, પૂરી કરવાની છુટ આપવામાં આવી હતી. 
ર૩૫. ઈસ્લામમાં બને પ્રકારના દાન ખએરાતને ઉત્તજન આપવામાં આવ્યું છે, કે જેથી જાહેરમાં 
દાનથી બીજાને દાન કરવાની પ્રરણા મળે અને ગુમ રીતે દાન કરવાથી લેનારની કકડી સ્થિતિ લોકો ઉપર 


જાહેર ન થાય અને તેમનું સ્વમાન સચવાય. 


ર૩૬. અલ્લાહે આપેલી તમામ ને'મતોા વડે, માનવસમાજનું ભલું કરવું. 


૮૩ 





સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 


૧ ક જ જ “૧ ૦૧% પો 4-2 મ પ 42 ૯.” 
પાતાના લાભમાં છે કારણ કે તમે તે કવળ અલ્લાહની , ૯ રટ પ 8 ત 
ખુશનૂદી પ્રામ કરવા ખાતર જ વાપયું છે; માટે જે પક (22422374 

કંઈ પણ ભલું ધન તમે ખર્ચશે। તે પૂરેપૂરું તમને પાછું છેડક્યા555 %-9 
આપવામાં આવશે, અને તમારી સાથે અન્યાય નહિ 

થાય. 


"૧ *“ ન 7 905 ક 92,207 5/22 

૨૭૪. (દાન ખએરાત) જરૂરતમંદોના હક્ક છે કીક 5 5/ 591 192 

જ લોકોને અલ્લાહની રાહમાં (કામ માટે) રોકવામાં ક બિ ક 
જ જ બ સ... ૦ ન ક 9 હ જજ 

આવ્યા હોય *” જેથી તેઓ દેશમાં આવજા નથી કરી 2૬ “કરિ; «હું 
શકતા. (સત્ય વસ્તુસ્થિતિથી) જે અજાણ્યો છે તે ./6, «7૮77 ર *9દ ૦૬૯ ,£% 
ક ૦ ૮ ય જુ ““ “હ ક] દ મ. હ | 
તેમને દૈલતમંદ'? /” સમજે છે (કારણ કે તેઓ ઈ ડડ 95:95 પટ્ટ 

“૧ ૦ જ # “૧ ૧% છુ હ ક ક₹€27 
જાહેરમાં) ભૌખ નથી માગતા. તુ (તેમની જાહેર હં ટ ૬4064 ઝાક ક ધા 
હાલતથી) તેમની સ્થિતિ સમજી શકે છે. તેઆ ભૌખ 
ખાતર લોકોને વળગી નથી પડતા અને તેમની 
(સહાયતામાં) તમે જ પણ માલ ખર્ચ કરશો 
નિ:સંદેહ, અલ્લાહને તેનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન છે. 
(રફૂઅ -૩૭) 

ર૭૫. તે લોકો જે પોતાની દૌલત રાત અને 4૬ [2916.38 1041 


સ કાર ર - 8515 છક 
દિવસ જાહેરમાં અને છુપી રીતે ખર્ચ (દાન) ”” કરે ન કડ કકક 


92 “/““/ક»ક 9279 હ ત ક 
છે તેમનો બદલે તેમના રબ પાસે છે; તેમના માટે ન ક53 6-5 ૧52 
ને કમો “2. તિ “# 
કોઈ ભય નથી, કોઈ દુ:ખ નથી. ઇડ 
રે૪૦ બજ બૂ ૪ 
ર૨૭૬. વ્યાજ ખાનારાઓ (આપેલું કરજ મ “277% 2222277 
કજ બજ “૧ ૦૫ શ] | ન 
વસૂલ કરવા માટે) એવા બહાવરા બની જાય છે કે કકડો ડ%29%હ કા ્તકા 


૨૪૧) 


જાણે કોઈને શયતાને સ્પર્શ કરી પાગલ' નો 





૨૩૭. આ આયતમાં બે પ્રકારના દાનના હક્કદારોનું વર્ણન છે. એક તો તે લોકો છે જે અલ્લાહના 
બંદાઓની સેવાનાં વિવિધ કામોમાં પરોવાયલાં હોવાથી કોઈ કમાણી નથી કરી શકતા અને બીજા એવા 
લોકો છે જેમને કોઈ પણ કારણે કનડગતે। કરી તેમના જીવન રસ્તામાં અડચણે। નાખવામાં આવી હોય. 

૨૩૮. પોતાનું સ્વમાન જાળવી રાખવા ખાતર ભીખ ન માંગનાર. 

૨૩૯. ઈસ્લામના નીતિ નિયમના ધોરણ પર દાન ખએરાત આપવાની બે પદ્ધતિઓ છે એક ઝકાત' 
જ ક્રજીયાત છે અને બીજી “સદકાત' જે મરજીયાત છે. ઝકાત શાસનકતી, જમાતો કે સંસ્થાઓને 
(નિમિત કર છે જે નાણાં કે માલના રૂપમાં વસૂલ કરવામાં આવે છે. અને વ્યવસ્થાના કારકુના, ગરીબો, 
હાજતમંદો, યતીમો (અનાથો) વિધવાઓ મુસાકરો માટે ખર્ચ કરવામાં આવે છે. 'સદકાત'ના દાન 
માલદારો તરકથી પોતાના ગરીબ ભાઈઆના જીવનની વિવિધ જરૂરીયાતો પૂરી કરવા માટે આપવામાં આવે 
છે. 

ર૪૦. “રીબા-વ્યાજ' મૂળ રકમ ઉપર ઠરાવેલા નકા તથા ઠરાવેલા સમય મયીદાની ધીરધારની 
કમાણીને વ્યાજ કહેવામાં આવે છે. 

ર૪૧. વ્યાજખોર લોકો સ્વભાવે બહુ અધીરા (ધીરજ વગરના) કઠોર અને બેરહેમ હોય છે. 


૮૪ 





૦ત્તિત્‌ર 











સૂરાહ ૨ર અલ -બકરાહ પારો ૩ 


દાધો હોય. તેઓ કહે છે કે વેપાર પણ એક વ્યાજ જેવી 
જ (વસ્તુ) છે પી અલ્લાહે તો વેપારને હલાલ કયું 
૨૪૨ 


છે, અને વ્યાજને હરામ ઠરાવ્યું છે! માટે જેને 
તેના રબ તરકરથી આદેશ મળે તે (વાજ લેવું) ત્યજી 


શને 
ણા. 


દે, તો જે કંઈ તેને પહેલાં (મળી ચૂક્યું) હતું તે તેનું 


ખે 
ણ. 


છે, અને તેનો હિસાબ અલ્લાહના હવાલે છે અને તે 
લોકો જો કરી તેમાં પ્રવત્ત થાય તો તેઆ આગમાં 
રહેનારા છે; તેમાંજ તેઓ સદાય રહેશે. 

ર૭૭. અલ્લાહ વ્યાજ (ની કમાણી)ને ઘટાડતો. 
રહેશે ખએરાતમાં બરકત આપતો રહેશે. બેશક અલ્લાહ 
ઈન્કાર કરનારાઓને તેમજ પાપકર્મી। કરનારાને પસંદ 
નથી કરતો. 

૨૭૮. બેશક જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને નેક 
કામો કર્યી અને નમાઝ કાયમ કરી અને ઝકાત અદા 
કરી, તેઆ પોતાના રબ પાસેથી પોતાના બદલો 
મેળવશે, અને તેમને કોઈ ભય નથી અને ન તેઓ 
દુ:ખી થશે. 

૨૭૯. હે ઈમાનવાળાઓ, અલ્લાહથી ડરો. જે 
તમે ખરેખર મોમિન છો તો જે કંઈ વ્યાજની વસૂલી 
બાકી હોય તેને જતી કરે. 

ર૮૦. પરંતુ જો તમે તેમ નહિ કરો! તો અલ્લાહ 
અને તેના રસૂલ તરકથી (થનારી) જંગની ખાતરી 
રાખા અને જો તમે તોબાહ કરશો તો તમારી મૂળ 
રકમના હક્કદાર રહેશો. (આવી રીતે) તમે ઝૂલ્મ નહિ 
કરો અને તમારી સાથે (પણ) ઝૂલ્મ નહિ થાય. 





“(૮22% 2! 707 9 ન 
ઇશ છાઈઝાડટ્કા ળક 
ક 7-7 970 76 2/9 
ભદ ઝક 
“૮08 ડિ ત્‌) / 7 27 ન 


કન 
$૧%3 ઉ 9૦ કક 


41 2 2% «929277 


રડ હદ્ધહા,ઈ ૭2 
દ “ 276૬1 “૭%ક ક 7» 

હિડાકા ત 
હરડ તડહ્ડેડકાહૃકડ |» ૮ શાહ 


ડાકાઈઉઉડ્ડપદા%%૮4%ાહીડ, 


૦૮ 8 ““792 2282927927 


હઝ ભડક 95604 


»૮૦27 29 «૮ 7 ક 


છેઈક»ંકક્ડ.૦૭53 


ક 


દ 15554 ડા હી ટ 


ક ૦૦ 


55% પ 27/72?! 7272.74 


શરાબ 938 1ાઝ » હહ 
97117૮ શહ ૨ શ્ર 7 225 ક 
67555 5 5““*હ5 


ન” 
ન 97 ક ઝુ 


€)ઇ 





વ્યાજખાર પોતાનું કરઝ વસૂલ કરવા ખાતર ઝુલ્મની મયીદા અને પશુવત્તિની તમામ હદો વટાવાં 
જવામાં જરાપણ લજજા નથી અનુભવતો. બીજાની ગરીબી તથા લાચારીના લાભ લઈ મનભાવતો નકો 
કમાનારો અને સમય આવતાં પોતાના લાભ ખાતર કરઝ લેનારના જીવન નિવાહના સાધનો અને તેના 
માસુમ બાળકોના આશરે છીનવી તેમના ઘરોમાંથી કાઢી તેમને પાયમાલીની ઊંડી ખીણમાં ધકેલી દેવાથી 
લેશ માત્ર પણ અચકાતો નથી. આ બદનીતિ સ્થિર બુદ્ધિ ધરાવનારાઓમાં નથી હોતી પણ પાગલોમાં 


જોવામાં આવે છે. 


ર૪૨. ઈસ્લામમાં પ્રત્યેક પ્રકારની લેવડદેવડ કે જેમાં વ્યાજ પદ્ધતિના દખલ હોય તે હરામ છે. 
બેન્કો, સોસાયટીઓ, પોસ્ટ ઓકફસ સેવીંગ્સ વગેરેની વાજની આવકો તરક પણ આ આયતનો ઈશારે 
છે 


૮પ 


€2૫૪૮_ક#૭ 





સરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 
૨૮૧. અને જો દેવાદાર તંગ દસ્તીની”' : જસ ॥4 627556૪514 
નાડ હ્સ્તન  છીક્ેત્ઝ્ઠ નનકમભાવણા 5 
હાલતમાં હોય તો તેને આસાનો થાય ત્યાં સુધી મહાલત _ ક કા! છ દ 
આપો, અને જો તમે તેને દાન કરી દો તો તે તમારા છેઠક્ઝં %*9૫ 
માટે બેહતર છે, જે તમે એટલું જ જાણતા હોતો. 
૨૮૨. અને તે દિવસથી ક હાડા 
અલ્લાહ તરક લઈ જવામાં આવશે; તે સમયે દરેક (૭% કક છાાહા ડક ટેધ્મ્ષ્ક્ઝ 
જીવને પોતાની કરણીનો પૂરેપૂરા બદલો આપવામાં 45 ન (૩4૪. 


આવશે અને તેમની સાથે લગીરેક ઝૂલ્મ નહિ થાય. 
(રકૂઅ-૩૮) 

૨૮૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ, જ્યારે તમે 
એકબીજા સાથે ઠરાવેલી મુદત માટે લેતી દેતીનેા 
વ્યવહાર કરે। તો તેનું લેખતપત્ર કરી લો અને લખનાર 
તમારી વચ્ચે પ્રમાણિકતાથી લેખતપત્ર લખે અને 
કોઈપણ લખનાર લખી આપવાને ઈન્કાર ન કરે 
જ્યારે અલ્લાહે તેને લખવું શૌખવ્યું છે. માટે જેણે 
દેવું ક્યું હોય તે લખાણ કરાવે; અને તે 
અલ્લાહના ડર રાખે, જે તેના પાલનહાર છે, અને 
તેમાંથી કંઈ પણ આછું આપે નહિ. પરંતુ જો લખાણ 
કરાવનાર વ્યકિત આછી સમજવાળો હોય, કે અશકત 
હાય અથવા લખાવવાની સમજ ન રાખતો હોય તો 
તેના કોઈ અન્ય હિતકારી તેના વતી ન્યાયપૂર્વક 
લખાવે. અને તમારામાંથી બે પુરૃષાને સાક્ષી તરીકે 
રાખા, જે બે પુરૂષો ન મળે તો એક પુરષ અને બે 
સ્રીઆને (સાક્ષી બનાવો) જે તમને સ્વીકાર્ય હોય, 
જેથી બન્ને સ્રીઆમાંથી જે એક સ્ત્રી ભલ કરે તો બીજી 
તેને યાદ દેવડાવી શકે. આ સાક્ષીઓને જ્યારે પણ 
(પૂરાવા માટે) બોલાવવામાં આવે ત્યારે તેઆ ઈન્કાર ન 
કરે, અને (વ્યવહાર) ભલે કેટલો પણ નાને હોય કે 


“4 પે 


મોટો, તેની મુદત સહિત લેખતપત્ર કરવામાં આળસ 


૮ ન 9-7 4 
મન” જિ 
ઝન ડી ક 


હ 1727૭5: દં જહ છા ન 
€* 22 415 (0145 74 “ટિ હાક 
” / 7 ક 9 4 ક 
%3વ4૬ ઇહ દહી 


2-9૪29-# 


- 72 


પ ડુ ળડીડ#ઇડઇદડડ 
552 4 4કડટઝઝ%ઉડડ# 
ડટ ઇડડડડાકઇપઝંદ ત 
ડકડકઝઈડ5ઇઇ/ઇઇદઇડા 
ડઝ 4565 ઠ1 દાહ 
કકકોદઉડડડાહાડ 59 ઠં 
કડા#ાકઈઇઇઉડ 


85% 


છી 


9, 77.7 


55, ઝદ 


ર હ ગડ) 


૨૪૩. ઈસ્લામ નાણાકીય મદદને આવકારે છે પરંતુ તે મદદ લાભકર્તી અને વ્યાજ રહિત હોવી 
જોઈએ. કરઝ ભરવાના ટાણે જો કરઝ લેનાર તંગીમાં હોય તો તેને સગવડ થાય ત્યાં સુધી મોહલત 


આપવી જેઈએ. 


૨૪૪. કરઝ લેનાર કરઝ આપનારને લેખતપત્ર કરી આપે જેથી કાયદાની રૂએ પોતાની જવાબદારીથી 


૧૫ 


. ૮0 
€7 4.7 


૮૬ 


પૂરેપૂરી માહિતગારી મળે અને ભવિષ્યમાં તે વ્વવહાર વિષે કોઈ ગેરસમજ ઊભી થવાના અવકાશ ન 


-૬ઝિઉિર્ઝ્દ 














લાાનાનામાણાાકિ ટ." 


સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 
ન કરો. આ પદ્ધતિ અલ્લાહ પાસે વધુ ન્યાયી છે અને &€ 24. ક 7૬». 
સાક્ષીને સુદઢ કરનારી છે તેમજ તમને કુશંકાઓઆથ તક ર 
દૂર રાખનારી છે. £#2 “5૯ ત ૪ 
કે ડી સ... ડડ, થતા, 

જો તમે (હાજર) માલની હાથો હાથ લેવડ દેવડ 
ફા, રસે જક ર 2 ઉડાડ 27242 ૯554.54 દ્‌દુશ્હ 
કરો તો તેનું લેખતપત્ર ન કરવું તમારા માટે ગુનાહ ઉ; જા ઝ5કખક*ઝ5૫૭ દ 
નથી. પરતુ આપસમાં સોદો કરતી વેળા સાક્ષી જરૂર ટડ ક ૬, ૬” જુ 10 જાકી જ 
રાખા, અને લખનાર તથા સાક્ષીઆને (કદીપણ) ૬ 
નડતર કરશો નહિ અને જો તમે (આવું) કરશે તો તે છ. 


તમારા તરક્‌થી નાફરમાની ગણાશે અને અલ્લાહનો ડર 
રાખા. બેશક, જેણે તમને સમજદારી બક્ષી છે, તે 
પ્રત્યેક વસ્તુથી ખુબ વાકેક છે. 

૨૮૪. અને જો તમે સફર કરી રહ્યા હો અને 
તમને કોઈ (દસ્તાવેજ) લખનાર ના મળે તો ગીરવી 
વસ્તુ કબજામાં રાખા અને જો તમારામાંની એક 
વ્યકિતએ બીજા ઉપર વિશ્વાસ કર્યો હોય તો! જેના 
ઉપર વિશ્વાસ કરવામાં આજો હોય તે અમાનતની 
વસ્તુ 9 પાછી આરપી દે, અને તે અલ્લાહનો ડર 
રાખે, જે તેના પાલનકર્તી છે. સાક્ષીને છુપાવો નહિ; 
અને જે કોઈ સાક્ષીને છુપાવે છે તેનું મન પાપી છે. 
અને તમારા કૃત્યોથી અલ્લાહ ખુબ માહિતગાર છે. 
(રકૂઅ-૩૯) ક 

૨૮૫. જે કંઈ આકાશેોમાં અને ધરતીમાં છે તે 
સર્વ અલ્લાહનું જ છે, અને જે તમારા દિલોમાં છે તેને 
તમે જાહેર કરશો, અને જે કંઈ તમે છુપાવતા રહેશે, 
અલ્લાહ તમારાથી તે સર્વનો હિસાબ લેશે; અને જેને તે 
ચાહશે ક્ષમા કરશે અને જેને ચાહે તે અઝાબ આપશે; 
અને અલ્લાહ જે ધારે તે કરવાની શકિત રાખે છે. 

ર૮૬. આ. રસૂલ, તે સર્વ ઉપર ઈમાન રાખે છે જે 
તેના રબ તરકથી તેના ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે 
તેમજ સર્વ મોમિનાો પણ (ઈમાન રાખે છે); આ સૌ 
અલ્લાહ અને તેના કરિશતા, અને તેની કિતાબો! અને 
તેના રસૂલે ઉપર ઈમાન રાખે છે (કહે છે) “અમે તેના 


હશ્ઠઇણ-ક્ડઇ,૬ ડઝ] 
"ખન 2297.77 “૮ ૩2% 
હ્રદફઈકડફડા/ાઃવ્ડ 
ક ન, %7%7--7 ઝં ક ક ક રટ 
જાનિ લાહ ઇહ 


હદ 9 તડ ૭૭ કુ ન્ટ ક 


જ ક ₹૧ 
હ હ 


ર 2 દ્રિ ના 

ડડષઝહઉડકડાહઇક 
છ 9૦ 23974 7 
ઝટકો ર 


% 5૮ 4-7 


જ: 56૬૭૬૭૬ 


મ ક ! 


દક ક 


ક ક નુ 9 કે 
“ઝ%ક ૧૪) 
2, 7?7 99.7 2૪ 


ડડ 2૧%. ન 


પ6: ન. 


ર૪૫. કોઈ કિમતી વસ્તુ અથવા મિલકતને રકમની સલામતી ખાતર ગરવી (કબજા) તરીકે આપી 


શકાય છે પરંતુ આ ગીરવી રખાયેલી વસ્તુ કરઝ આપનાર પાસે અમાનત છે 


- તેની પૂરી હિકાઝત કરવી 


અને રકમ ભરપાઈ થતાં માલિકને સહીસલામત પાછી સૌપવી તે અમાનત નશી ૬રજ છે. 


૮૭ 





ન 





સૂરાહ ૨ અલ -બકરાહ પારો ૩ 





પયગમ્બરે વચ્ચે કોઈ કરક કરશું નહિ' અને તેઓ કહે 9%દર્હ્કીડછછ 
છે “અમે (જે) સાંભળીએ છીએ (તેને) અમે માન્ય 
રાખીએ છીએ. (અમે) તારી ક્ષમા ચાહીએ છીએ, હે 


" ૬ (ર૪૬) 


પરવરદિગાર, તારી તરક જ કરી આવવાનું છે. 
૨૮૭. અલ્લાહ કોઈ પણ જીવ પર તેની શકિતથી ,,/77 77707. %727 4 
પાન “દિછુક 9% 


૧૬ ૧૧૬ જ ૧૧૨ ૧૧ ૯ ડા નિ 
વધુ બાજે નથી નાખતો. તે (જીવ) પોતાના નેક 542 
૨૪૩૭ 


જિ જન ( જો “% *% ન 
કામોના બદલો મેળવશે, અને પોૉતાની દળ પર વી 79 4 747 ૭૦૦; 
પ કે કછ 2 કિ %ઉ 3 
બદકારીઓની સઝા તે'જ ભોગવશે. હે અમારા ઝ ઈ 


સુ ૧ ૧૫ 794 (77 ૮ 42 ન.” નુ 
પરવરદિગાર, અમારા અજાણતામાં થયેલી ભ્લ અને ઊડી ૦ 555266 


દાષ્ ટેતં દં ન કરીશ, હે ।રા દ 
દોષા માટે તું અમાર પકડ કરીશ, હે અમ ઘૂ્‌ઇ દાઇ ૮? .42₹ છન 5 
માલિક, અમારા ઉપર એવી જવાબદારી ન નાખીશ કર ન ડડ 


હ બય ૧૧ સ, જ. તે કન છ #” 2/72 નકહ 
વી તે અમારાથી પહેલાના લોકો ઉપર નાખી હતી.હે 24 હ) ઉડ કકક ક ગી ક 
અમારા પરવરદિગાર, અમારા ઉપર એવા ભાર ન 

"૧% "% ૦ % ક દ 1 77?7239(« 
નાખાંશ જેને ઉઠાવવાની અમારામાં શકિત ન હોય. 6 ૬5 


અમને ક્ષમા કર, અને અમને ગુનાહોથી પાક કર, અને 
અમારા ઉપર રહેમ કર; તું જ અમારો માલિક છે 
માટે તું કાકરોના મુકાબલામાં અમારી સહાયતા 
કર. (રુકૃઅ -૪૦) 





૨૪૬. પરહેઝગારી તથા સચ્ચાઈ જ રૂહાની પાકોઝગીના મૂળ તત્ત્વા છે. જેના મૂળ અંત:કરણની 
શુદ્ધ ઊંડાણેમાં રોપાયેલા હોય છે. કુરઆન મજીદની આ'જ તા લીમ છે. શુદ્ધ અંત:કરણથી અલ્લાહ તથા 
તેના તમામ કરિશ્તાઓઆ, તેની કિતાબો! તથા તેના રસૂલોમાં ઈમાન રાખો. 

૨૪૭. ઈન્સાનને તા જાણે અજાણે પણ કરેલા ભલાઈના કામોના બદલો અલ્લાહ આપશે જ, પરંતુ 
બૂરી નિયતથી અને જાણી સમજીને કરેલા ગુનાહો કે બદઆમાલોની સઝામાંથી કોઈ નહિ બચી શકે. 

૨૪૮. જીવનના સંગ્રામમાં બાહ્ય તત્ત્વાથી વધુ પોતાના આંતરિક મલિન તત્ત્વા સાથે ભીષણ જીહાદ 
(સંઘષ)માં ઉતરવું પડે છે. આ સંગ્રામ સારી તથા નરસી વૃત્તિઓ વચ્ચે ખેલાય છે અને ઈન્સાન 
સ્વાભાવિક રીતે હલ્કા તત્ત્વાના ગુલામ હોય છે પરંતુ સદગુણો તથા પરહેઝગારી (સંયમ)ની મદદથી 
પોતાની ફિતરત (પ્રકૃતિ) ઉપર વિજ્યવંત થઈ પોતાના જીવનના મકસદને સિદ્ધ કરી અલ્લાહની 
નઝદિકી પ્રામ કરનારને અને પોતાના યકોનને અલ્લાહમાં સ્થાપિત કરનારને અલ્લાહ પ્રત્યેક બદીઓથી 
રક્ષણ આપે છે. 


૮૮ 














કિંગ ાઇસાિતાઓવાસાઆાવાતાતાતાણણાણાણાસતલાતારસસતરસણાડ ૦, 


સૂરાહ ૩ 


ર ના ક 


2... 


આલે -ઇમરાન 








આલે -ઇમરાન 
૧. અલ્લાહના નામથી, જ બેહદ કૃપાળુ અને' 
દયાવંત છે. 
૨. અલીક લામ મીમ. (હું અલ્લાહ છું, સર્વજ્ઞ 
છું) 
૩. અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઈબાદંતને લાયક નથી તે 


શાશ્વત છે, સ્વયંકાયમ છે અને સૌને રક્ષણહાર 


છે. 

૪. તેણે તારા ઉપર કિતાબ ઉતારી છે જેમાં તે 
સચ્ચાઈ છે જે પહેલાંની કિતાબોાની (કમીઓને) પૂરી કરે 
છે; અને તેણેજ તોરાતતથાઈન્જીલ આ પહેલાં ઉતાયી 
હતા, 

૫. જ પહેલાંના લોકો માટે હિદાયત હતા. હવે તેણે 
ફૂરકાન (સારાનરસાનું જ્ઞાન કુરઆન) ઉતાર્યાં છે- 
ખરેજ અલ્લાહની નિશાનીઓ (મો'જ્ઝા)નો ઈન્કાર 
કરનારાઓને સખત અઝાબ મળશે. બેશક, અલ્લાહ 
સવશકિતમાન છે, કડક સઝા આપવાની શકિત ધરાવે 
છે. 

૬. ખરેખર, આ ધરતીમાં અથવા આકાશમાં એવી 
કોઈ વસ્તુ નથી જે અલ્લાહથી છૂપી હે હોય, 

૭. તે એ જ છે જે તમને ગર્ભમાં” 
ઇચ્છા પ્રમાણે આકાર આપે છે; તેના સિવાય કોઈ અન્ય 
ઈબાદતને લાયક નથી, જે સર્વ સમર્થ છે, 
હિકમતવાળો છે. 


૬ 





5 પોતાની 


૦.૭-કુ--*#&પ-4 


» ?27279 ર277 


છેડઝ છૂઇ2૦59) 


(જ 1 / 
) 
[ષા] | 


૯ ક કડો, હડ 
છક ઝકલ હઉ 


#.#297 7 % 2 
2 તી કતા 


ત 
197 « જી 4.727) 
૭ ૭-૦ 


ર ૭પ! 


૬ 


7 (૮.7 ન મ દ્રિ 
બટ્ટ 95 9 4915 
7/7 -*૮2 « 44 2૮૮3 
૭ડઝકીડ- છક #કડઇછ 
મ 
1 જિ ન 2/79 ન 
956 ૭556 564 હડ! 2 
92 ન 227272 
૦ ઝયીતર્ક્ઝી 





૧. ઇસાઇઓ હઝરત ઇસા (અ અ.)ને ખુદા તેમજ ખુદાનો પુત્ર માને છે, અને બીજી તરક તેઓ હઝરત 
ઈસા (અ) વિશે માનવજાતિના પાપો। ધોવા ખાતર પોતાનો જાન આપી મૃત્યુ પામ્યા હોવાને દાવો કરે છે, 
જ્યારે કુરઆન કહે છે કે અલ્લાહ અમર છે, સદાય હયાત છે, તો જો હઝરત ઈસા (અ) મરણ જ પામ્યા 


૫ 


છે તો તે ખુદા કેમ થઈ શકે? 


૨. હઝરત મૂસા(અ)ની પાંચ કિતાબો (૧) જેનેસીસ (૨) એકસોડસ'(૩) લેવીરીકસ (૪) નંબર્સ 
અને (૫) ડયુટ્રોનામી આ પાંચે મળી તૌરાત કહેવાય છે. આ સંગ્રહ મૂસા (અ)ના “દસ આદેશે।' “ટેન 


કમેન્ડમેન્ટસ'ના નામે પ્રખ્યાત છે. 


૩. હઝરત ઈસા (અ)એ પણ એક સામાન્‍ય મનુષ્યની જેમ પોતાની માતાના ગભાશયમાં આકાર લીધો 
હતો અને સામાન્ય મનુષ્યની જેમજ જન્મ લીધો હતો જેથી તેમને ઈબાદતને લાયક સમજવો યોગ્ય નહિ 


ગણાય. 


હ 


સૂરાહ ૩ આલે-ઇમરાન પારે ૩ 





. તે એ જ છે જેણે તારા ઉપર આ કિતાબ (7. જ ક 
ર સ હાર. 
ઊતારી છે જેમાંની કેટલીક આયતો (મોહકમ) 

(૪) ત - ન્‌ કા કજ 4? 49. તક? ૮? 
નિણયાત્મક ભાવાથવાળી છેજ કિતાબના મૂળ છા “ક્ટ્રઝ૦2- ની કાહ્ક 
પાયારૂપ છે, અને બીજી “ આયતોના ભાવાર્થીના ક , 7, 2277.-. 29764572. ./2 
આધાર વિભિન્ન લાગણીઓ ? ઉપર છે, પરંતુ જેમના રઃ કે જપડડક્ક્ટડંટ વ્જ્ટ૭ 

*% કુ 27227 . ન ક ર 
મનમાં અવળાઈ હોય તેઓ પોતાના મનની ડેક ઝડ દ ઉ; 15 રતડડૂ ક] 
વક્રતાઆમાં તણાઈ મનકાવતાં અથા કરી બદઅમની 


47034 247. 9 


મે ૦ નડ “% ક" 5 “ડ્‌ હા 
ફેલાવવામાં લાગેલા હોય છે, તેમનો ખરો અર્થ કોઈ ૭% ૫ હક ઝાહુંડકડાઈ 415) * 


નથી જાણતું . સિવાય અલ્લાહ, અને તે લોકો જેમને 
સંપૂર્ણ જ્ઞાન બક્ષવામાં આવ્યું છે, જે લોકો કહે છે, 
“અમે તેમાં ઈમાન રાખીએ છીએ જે અમારા 
પરવરદિગાર તરફથી આવ્યું છે.' કોઈ પણ તેનાથી 
હિદાયત ગ્રહણ નથી કરતું સિવાય કે જેને સમજદારી 
બક્ષવામાં આવી હોય. 


૦પ» કઇ ઉડ 


કજ સે ૮7977 ?[727/7772 5.7 - 

૯. હે અમારા પાલનહાર, અમને હિદાયત આપ્યા ૭8૮: હ 831 થ્‌ ઇલ છડ જ 
પછી અમારા મનને કેરવી ન નાખજે અને અમારા કા 

“૧ -* કે જ હાલત ૭ તડ” હુ. 

ઉપર તારી રહેમત ઉતાર, ખરેખર તું મહાઉદાર છે. ઉજાડ,હ ધ્ન 

૧૦.“હે અમારા પરવરદિગાર, ખરેખર તું તમામ પ 

ક કો %# છઠ €૮7 

માનવજાતિને તે દિવસે એક સ્થળે એકત્રિત કરીશ દી 152 ડવ ખ્ખાટહેડ નક 
તેમાં કોઈ શંકા નથી. ખરેજ અલ્લાહ પોતાના વચનનો £ 779? 2;?? (7 
ક "હ ગઝઝાપ્કક ઝે 
ભગ કદાપિ નથી કરતો. (રુકૂઅ-૧) 


૩ “૬5૨ મ. * રુ 2 79727 2977,79729727 /.?2 77 277777 
૧૧. કાકરેને તેમનો માલ અને તેમની ઓલાદ 5995 કકક, ૭ કહા 


અલ્લાહના મુકાબલામાં કોઈ કામમાં નહિ આવે, અને %,£7 92 
2. ૦ જિ ન ી કકે ક્છ્્ડ ક 
આ લોકે દોઝખનું બળતણ છે. છશા3ડ ડડ હના 
“૧ “૧% “ ૧ " " ન “5222 98 
૧ર. (આ લોકોના દાખલો) કિરઓનની કોમ ઝડકક્કા#હહડ કકક ડિ 


3૩ થન 
1 


તથા તેમનાથી પહેલાંના લોકો જેવો છે જેમણે અમારી જ 

આયતોની અવગણના કરી હતી. પછી અલ્લાહે તેમના હડ “કેડ 454 કાડ કે 
પોપોના પરિણામે તેમને કડક સઝા આપી હતી. બેશક ન 
અલ્લાહ સઝા દેવામાં બહુજ સખત છે. છ 


રટ 


:“-------------* 





“| જ 


૪. નિર્ણયાત્મક (મુહકમાત) આયતો તે છે જેની દ્રારા અલ્લાહના મૂળભ્ત અટલ આદેશે। આપવામાં 
આવ્યા છે. 

૫. 'મોાતશાબેહાત' તે આયતો! છે જેના અર્થ સહેલા નથી અને વિષયના સંજોગોના આધારે એકથી 
વધારે ભાવાર્થી નીકળતા હોવાથી તેને સમજવા માટે ઊંડા જ્ઞાનનું હોવું જરૂરી છે છે, આવી આયતો શી 
કિતાબોમાં પણ આવી ચૂક છે અને કુરઆનમાં પણ આવી આયતોનું વર્ણન છે. 

૬. આયતોના ભાવાર્થીને પહેલાંની કિતાબાના વૃતાંતો સાથે ભેળસેળ કરી પોતાના જુના રિ 
અનુસાર તેમનું અર્થઘટન કરી કુરઆનની ક્રોષ્ઠતાને છૂપાવવાના પ્રયત્નોમાં ન ઉતરી પડવું જોઈએ. 


૯૦ 














ન્મ્ર્િન 











સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારે ૩ 
૧૩. જે લોકો ઈન્કાર કરનારા છે તેમને કહીદે. 54 7227; 5% “૬1 
ફડ ન “૧ ૦ “હ “% 4૯ હ! ૪૭%9/“*76ઝશ*** 6144411 કા 
તમે અવશ્ય ધેરી લેવામાં આવશો અને જહન્નમ પ્રતિ હટ 
ભેગા કરવામાં આવશે।, જે બેહદ અધમ આવાસ છે. ઉછે વતા ન 


ખચિત તે બે પરસ્પર જગ કરનારા લશ્કરેમાં 
તમારા માટે એક નિશાની? હતી, એક લશ્કર 
અલ્લાહની રાહમાં લડી રહ્યાં, હતું અને બીજુ લશ્કર 

ઈન્કાર કરનારાઓનું હતું, જ તેમને 
(મુસલમાનોને) તેમનાથી બમણા ? દેખાઈ રહ્યા 
હતા. (પણ) અલ્લાહ જેને ચાહે તેને પોતાની 
સહાયતાથી બળવાન બનાવે છે. આંખો ધરાવનારાઓ 
માટે આ (ઘટના)માં ખરેખર બોધ સમાયેલો છે. 

૧૫. (સાધારણ રીતે) સ્રી તથા ઓલાદ અને 
સોના ચાંદીનો સંગ્રહ અને ચુનંદા ધોડા અને 
ઢોરઢાંખરો અને ખેતી જેવી મન ચાહતી વસ્તુઓને 
ઈન્સાન માટે આકષક બનાવી દેવામાં આવી છે. આ 
સઘળું તો આ (દુન્યવી) જીવનની “ 
ઉત્તમ ઘર તો અલ્લાહ પાસે છે. 

૧૬. તું કહે શું તમને તેનાથી પણ સારી વસ્તુ 
બતાવું યાદ રાખા, જે લોકો સંયમ ધારણ કરે છે 
તેમના માટે તેમના પાલનહાર પાસે એવા બગીચાઓ 
છે જની તળે નહેરો વહે છે; જ્યાં તેઆ સદાય રહેશે: 
અને સાથે (તેમની) પાકીઝા પત્નીઓ હશે અને 
અલ્લાહની ખુશન્‌દી (પણ). બેશક અલ્લાહ 
(પાતાના) બંદાઓઆને નિહાળી રહ્યો છે, 

૧૭. જે લોકો કહે છે 'હે અમારા પરવરદિગાર, 
અમે ખરેખર ઈમાન લઈ આવ્યા છીએ, માટે અમારા 
ગુનાહો માક કર અને અમને આગના અઝાબથી 
બચાવી લે.” 


? સામગ્રી છે પરંતુ . 


ક? 9? 977,222 /1 7.62૮ 
ુડઇ કમા ઉડ /65#ઝ 
1 ક 2૪24797૪ ક જ યે 
હક્ઝઈઃઝક્કર્ટકડાડડાહ્ઝ 


6:43 શોડહ્કઝાહ્ડ ઝલ 
કડ કાઇ 


ક શકો; હાહ 
“29 */-/%9 


કડા દકડીડુકકદાઝ9જઈળા 


ન્ન 


કાન ક ક ક 


ન 
7 


દ! ઇડ, ૭ઝ્્ટવ્ફ 1 


7* દ્ર [7 ”%4 ઉ 


બૂક ડખો ડીન, 9 કુ ઇક દઈ 


ત ધિ 1“ છ 2297 
છૂડધકછ ક્કહછઇઇ,ક 





૭. આ આયતને સંકેત જંગે બદર તરક છે જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.ના ૩૧૩ સાથીઓએ 
મક્કાની એક હઝાર સૈનિકોની કોજને જબ્બર હાર આપી હતી જે મુસ્લિમોની પ્રગતિનું પ્રથમ પગલું હતું. 

૮. માત્ર બે તૃતિયાંશ દળ જ તેમને દેખાઈ રહ્યાં, હતું અને લશ્કરને ત્રીજો ભાગ પહાડોની પાછળ 
છૂપાયેલો હતો જેની મુસ્લિમોને ખબર હતી જ નહિ. હકીકતમાં મુસ્લિમોથી મક્કાવાળાઓની સંખ્યા ત્રણ 


ગણી હતો. 


૯. આ દુનિયાની સુંદર વસ્તુઓના ઉપયોગ ઉપર ઈસ્લામે કોઈ પ્રતિબંધ નથી મૂકયો પરંતુ તે 
વસ્તુઓમાં ઓતપ્રોત થઈ તેને જીવનનો મકસદ (ધ્યેય) માની લેવાને અયોગ્ય ઠરાવ્યું છે. 


6૯૧ 


સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારે 


૧૮. આ લોકે સબ્ર કરનારા, સત્યપરાયણ અને 
હલીમ તબીયત (નમ્રશીલ) (છે), અને તેઓ 
અલ્લાહની રાહમાં દાનખર્ચ કરનારા છે, અને આ લોકો 
પાછલી રાતની ઘડીઓમાં માકોની ૬આઆ કરતા રહે 
છે. 

૧૯. અલ્લાહ સાક્ષીપૂર્વક જણાવે છે કે તેના 
સિવાય અન્ય કોઈ મા'બ્્‌દ નથી, તેમજ કરિશ્તાઆ 
અને જ્ઞાન રાખનારાઓ, અને તે લોકો પણ જે ન્યાય 
ઉપર કાયમ છે. તેઓ કહે છે, કે તેના સિવાય કોઈ 
મા'બદ નથી (અને) તે' જ સર્વ સમર્થ છે, 
હિકમતવાળો છે. 

૨૦. બેશક અલ્લાહ પાસે (સત્ય) દીન ઈસ્લામ 
(અ્થીત' તેની સંપૂર્ણ તાબેદારી) છે, પરંતુ જેમને / 
(પહેલાં) કિતાબ આપવામાં આવી હતી તેમને જ્ઞાન 
મળી ચૂકયું હતું છતાં અંદરોઅંદર દૃશ્મનીઓઆના 
કારણે મતભેદ કરી બેઠા હતા. બેશક જે અલ્લાહની 
[નિશાનીઆને ઈન્કાર કરે છે તે। ખરેખર (તેનો) 
હિસાબ લેવામાં અલ્લાહ બેહદ ઝડપી છે. 

૨૧. અને જે તેઆ તારી સાથે તકરાર કરે તો 
(તેમને) કહે, 'મેં અને મારા અનુયાયીઓએ પોતાને 
અલ્લાહની તાબેદારીમાં સીપી દોધા છે.' અને જેને 
કિતાબ આપવામાં આવી છે તેમને અને તે નિરક્ષર 
(અભણ) લોકોને કહે' 'શું તમે પણ (અલ્લાહની) 


તાબેદારરીમાં આવા છો?” જો તેઓ સમર્પણ કરે' તો : 


ખરેજ તેઓ હિદાયત “” પામશે, પરંતુ જો તેઓ 
અનાદર કરે તો તારી જવાબદારી તેમને (સંદેશ) 
પહેંચાડવા પૂરતો જ છે. બેશક અલ્લાહ પોતાના 
બંદાઆનોા નિગેહબાન (રખવાળે) છે. (રુકૂઅ -૨) 

૨૨. ખરેજ, જે લોકો અલ્લાહની આયતોનોા 4 
ઈન્કાર કરે છે અને નબીઓને નાહક કતલ કરવા ચાહે 
છે, અને જે ઈન્સાક કરવાનું શિક્ષણ આપે છે તેમને 
કતલ કરવા ચાહે છે, તેમને દર્દનાક અઝાબની 
આગાહી આપી દ્‌. 


૩ 


હ વિ ઈન ક બક્ત 
બદ“ ૭૯ કઝ! 


છે 


૬/7 ?,79 77./7:4% (જ 9૦ 7 
હં પકડ ક2%4| મિ હમ 


“7% 


ઇડાદાઇડ૭ 15% 66) 


ળવી વતક વી 


92 2 ન” 


1 ટા 54 75૬52 


#2# 


કી 
ક74 “7૬૦7.92: 79/97 224 2,927 9 ૦” 
કડ થિ [ડઝ ત્નકીધ 


ક 


છડ હહ 


કુ! 


«45 


દહન ઇઝ૭)2 ઇદ 
જટ્રઝદ કક 99 . 01 


4” 


મક” ન 272૮ «9 ફયા 
બ્રા ન દ્વા)! પ હ ડીકનઈજાં 
ન ફક 292 ઇ 9 શ્ર £%4 નક” 
ઈ. ધ કડ હક5ઉઝ્ડુઃ 


4 55:55: 


હ 


ક, 


િ 


૧૦. જે એહલે કિતાબ પોતાના કિતાબોના આદેશ પ્રમાણે આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર ઈમાન લાવે 


તો તેઓ હિદાયત પામ્યા કહેવાશે. 


૧૧. કોઈ પણ રસૂલ આજ સુધી પોતાના ઉપદેશમાં નાસીપાસ નથી થયો. ઈમાન લાવનારાઓ 


૯ર 





દે 


હ 

















સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારે ૩ 





ક. . અ ત ૮. - ર 47 ટ 72 2 #7? 9 ન 9 હ 

૨૩. આ તે લોકા છે જમના આમાલ (કમા) આ દાવ તા ટક હહહ શ 
જીવનમાં અને આખેરતમાં પણ નષ્ટ થઈ જશે, અને ૭5 :5છુદ 
તેમને કોઈ સહાયકતી નોવડશે નહિ. બઈ ૭#. ૫૦૭ 


સ જ 


ર૪. શું તને તે લોકોનું જ્ઞાન નથી કે જેમને 
કિતાબના એક ભાગ? મળ્યો હતે? તેમને 
તે 


3 કહ «ળન 


9 ક / ૬૪? 4,922 94% શ્વ ૮14 
હશ“૭હ્કાહણઈકકઠાકર્ક 
દ 924% 


૪/77 279,277 છ હ 
ડન્ટકઈતકક-ઝકઝી/હ્રઈઉ) 


બ 


અલ્લાહની કિતાબ તરક બોલાવવામાં આવે છે કે 


" % મે અ. “૨ ક છે 9 %»#7 
તેમની વચ્ચે નિર્ણય કરે ત્યારે તેઓમાંના કેટલાક ૮?£ 22 

નર રે કા છવ્ખગ્્થ્વ્ન્ક 
બેદરકારીથી મુખ ફેરવી ચાલ્યા જાય છે. 


૨૫. કારણ કે તેઓ કહે છે, “અમને કઝ 2 ઉડ્ફઝ ઉ ડા ડીડ 
(જ્હન્નમનીો) આગ, સિવાય થોડાક દિવસથી કઝા, બાડ ક 
વધુ સ્પર્શ નહિ કરે, અને તેમની ઉપજાવી કાઢેલી છલક» કક હગ 
અસત્ય માન્યતાઓએ (તેમના) દીન (વિશે) તેમને 
ગુંચવણેમાં નાખી દીધા છે. ક ત. 

૨૬. તે દિવસના આવવામાં કોઈ શંકા નથી હડ ક ૭૯% દિના 3) છડ 
જ્યારે અમે તેમને એકત્ર કરશું ત્યારે તેમની શું હાલત ને. ઝક 225 
થશે? ત્યારે પ્રત્યેક જીવને પોતાની કરેલી કમાણીનો 8545૬ હા ભજ 
બદલો આપવામાં આવશે અને તેમની સાથે (મુદલ) 
અન્યાય નહિ થાય. 

૨૭. તું કહે “હે અલ્લાહ, (સર્વ) બાદશાહતના 
માલિક, તું જેને ચાહે! રાજસત્તા અર્પણ કરે છે તેમજ મ ર 
જની પાસેથી ચાહે સત્તા છીનવી લે છે, જેને ચાહે તું 551455? ક ડડઝદાકઝાક 
ઇઝઝત આપે છે જેને ચાહે તું રૂસ્વા કરે છે. દરેક ક પી 2527 
પ્રકારની ભલાઈ તારા હાથમાં છે, બેશક તું દરેક વસ્તુ ઉ#૭ઉ-%ક્હાદકક્)૭દ્સ્‍ડ ક 
ઉપર સામર્થ્ય રાખે છે. , ન 

ર૮. “તું'જ રાતને દિવસમાં બદલે છે અને જાકી છાહડ્ાલ 
દિવસને રાતમાં બદલે છે, અને સજીવનો 5 * ક 


માન લાવતા રહ્યા અને ઈન્કાર કરનારાઓ વિરોધના વારસાની પ્રથાને યુગોયુગ વકાદારીપૂર્વક નીભાવતા 


રહ્યા. આ વિરોધીઓના આગેવાનો હમેશાં આલીમ કે વિદ્દાન ગણાતા લોકો રહ્યા છે, અને નેક રૂહોમાં 
ઈમાન લાવનારા સીધા સરળ અને સમજદાર લોકે હતા. મ 

૧૨. બાઈબલ એક અપૂર્ણ કિતાબ હોવાથી તેને કિતાબનેો એક ભાગ કહેવામાં આજો છે. 

૧૩. યહૂદીઓ પોતાને સર્વક્રોષ્ઠ કોમ માનતા હોવાથી અને ઈસાઈઓઆ હઝરત ઈસા (અ)ના સલીબ 
ઉપર મૃત્યુ પામવાના પરિણામે પોતાને ગુનાહોથી પાક થઈ ગયા માનતા હોવાથી પોતાની કરણીઓની 
સઝાથી પોતાને સલામત માને છે. 

૧૪. દિવસ નો અર્થ ઉન્નતિ તથા સકળતા અને 'રાત'નેો અર્થ પતન તથા અપકીતિ થાય છે. 

૧૫. અલ્લાહના રસૂલની નસિહત ગ્રહણ કરનારી કોમોમાં જીવનસંચાર થવા પામે છે અને અહંકાર ' 
અને ઝુલ્મથી અલ્લાહના આદેશાની અવગણના કરનારા બળવાન સામ્રાજ્યોના પણ નામોનિશાન મટી 


૧ 


જાય છ. 


(૧૪) 


હલ્ક 


સરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૩ 


“ર હ 


કના 7” 7-7 
નિર્જીવમાંથી ઉદ્ભવ કરે છે અને નિર્જીવનો ક હડવ્ાદ#ત4ડઝાઠન્કટ,ંડ 


સજીવમાંથી ઉદ્ભવ કરે છે, અને તું જેને ચાહે વ ક કા 5 
મ ત્ર ન્ન કડ 2. તૉઈ કઝ” 
બેહિસાબ આપે છે.” સિદ કક ૯૦૭5૩ 
ર૯. (મોમિનાને જોઈએ કે) ઈમાન તિ 05 “22 299 ૨.૬૦ 
“““% ક કઝ ૨, પ | 6 ક હઝ 5 
લાવનારાઓને છોડી કાકરોને પોતાના મિત્ર ? ન હ્ક્કક્ન ઝે 


“ ન ૦ " - ૩ ા ઈદ 24 9 
બનાવે- અને આવું -કરનારાઓને। અલ્લાહ સાથે કોઈ ત્ર)! ક પ ા ક ડડ: રી 
સંબંધ નથા રહેતો- સિવાય કે તમે તેમનાથી પોતાનું ,#% 
રક્ષણ કરો. અને અલ્લાહ તમને પોતાના અઝાબથી વ્રિ 


“777 2 22 ,9244 2745 %ૃ”૬ 


શડઝકે,ડડડેછડ 


ચેતવે છે. (અંતમાં) અલ્લા જ તમારે પાછું આ 
ન તમાં) અલ્લાહ તરકજ તમારે પાછું જાઈ 
કરવાનું છે ર 
“-_“ ક... -- ક. -..” 72%# 72977229279 ક દ ના 

૩૦. મું તેમને કહી દે કજ કંઇ તમારા દિલામાં દરૂ) ૪.921 52225: 5 થા ણ 
છે, ચાહે તમે તેને છુપાવી ને રાખા કે જાહેર કરો, યી તક, 
અલ્લાહ તે સર્વ જાણે છે; અને તે જાણે છે જે કંઈ 9૭ીઠું 2૪ ડકઇડડં 
આકાશોમાં છે અને જે કંઈ ધરતીમાં છે, અને અલ્લાહ જ ક 5 1 ક 


સર્વ (કામ કરવાનું ) સામર્થ્ય રાખે છે. ઝાઈ કે 
“ડ્‌ ન સે જિ ૮£21779% 27 ઈ “૮97 
૩*૧. તે દિવસથી (સાવધ રહો) જ્યારે પ્રત્યેક ઝા ક લઝ 
જીવને પોતાના નેક આમાલાો અને બદઆમાલોનો “7“74#4ઘજ%ડ ક 
હ“ "% જ. " “હ “" ગ “ ટ ક 
સામને થશે તે દિવસે તેઓ ઈચ્છશે કે કાશ! તેમના તાન હી ક્ટ 
ચ જ “"%_* ક "% "હ. 2279 ૧ 2» ૮747 
અને તે (બર્દા)ના દરમિયાન મોટુ અતર હોત.અને ૬૬.56 ન ર ક ઇટ 
અલ્લાહ પોતાના બંદાઓ ઉપર રહેમ કરનારે! છે. આ કે 
ધ 
(રકૂઅ- ૩) છેબ્રબ્ઝખુ 
૩૨. તું કહે “જો તમે અલ્લાહ સાથે મોહબ્બત મિલા 29 9; ક રુ 2 “292 2 શ£2£*9, ?2 


ઇહ 

ક. “૧ જ, ૨ ૧ નાઇ! | 
કરતા હો તો મારા ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલો (તો) અલ્લાહ ક નડ વામ 
છ છ ન | શહ 22 


તમારી સાથે મોહબ્બત કરશે અને તમારા ગુનાહોને છે[%/-»ક* 401» 2 કક*34 
માક કરી દેશે. અને અલ્લાહ મહાક્ષમાવંત તેમજ 
દયાળ છે.' 


૩૩. તું કહે અલ્લાહ અને તેના રસૂલનો હ 2ાડઉ।ડઈ જ ઈ”્છાદ હાંક 
કરમાંબરદારી કરેો' પરતુ જ અવગણના કરી કરી જાય % છુ 
તો બેશક અલ્લાહ નાકરમાનો સાથે મોહબ્બત નથી છ૦્ક્વ્ઝી 
કરતો. દ શા 

૩૪. અહાહ આદમ તથા નુહ તથા ઇબ્રાહીમ , હાક રી નાદ 1 છી 
તથા ઈમરાનના વંશજોને તમામ કોમા ઉપર- ડડ 
કોષ્ઠતા આપી હતી, છેઝયોટ ઈ્ક્ક્ 

૧૬. કોઈપણ મુસ્લિમ રાજ્યે એવી બિનમુસ્લિમ રાજ્યસત્તાઆ સાથે સંગઠનમાં ન જાડાવું 
જોઈએ, જે દેશે પોતાની કૂટનીતિઓથી અન્ય નાનાનાના મુસ્લિમ દેશે ઉપર ઝુલ્મ કરતા હોય. 

૧૭. બાઈબલના વર્ણન પ્રમાણે એક ઈમરાન તે હતા જેમના પિતાનું નામ કોહાય અને દાદાનું નામ 


૯૪ 





:0-૬ 














સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૩ 


સૂ જે ] ૦ કજ ૧ 7? ક દ 14 દ ઉ દ્વિ દે 2 દ્વ ₹* 

૩૫. તેઆ એકબીજાના વંશ |. 2 ન પ કિ 

ક વન જા નમન છ દક દ્ર, દિ સ્ક દ? ત શ 

અલ્લાહ સર્વ સાભળનાર છ, સર્વ જાણનાર છ. 





પ ન ક જ ક ક 727727, 41 જ 
૩૬. [યાદ કરો) જ્યારે ઈમરાનની એક પહાહ૭ઠું| હઇઈ-% પ2 હાડ 5) 
“(૧૮ ૦ ન ૧ 
સ્રીએ (દુઆ કરી) કહ્યાં, હતું 'હે મારા ૮74 74,*7272 2 
જુ સ ક સા હડ ટ (4825 ઝી 
પરવરદિગાર, મારા ગર્ભમાં છે હું તેને આઝાદ ડક રિક ઠું 
૧૯ “ડ્‌ * જી “જ 7 
કરી“ તને અર્પણ કરું છું, માટે મારા તરકર્થી તેને ડબા, 
સ્વીકાર કર, ખરે જ તું જ સર્વ સાંભળનાર છે, સર્વ રી 
જાણનાર છે. 


૩૭. પછી જ્યારે તેણીએ જન્મ આપ્યો ત્યારે કહ્યાં, કે ય 2 ઉછ ક 
“હે માલિક, મેં (તો) બાળકીને જન્મ આખો છે? જો 7 ઝા 
કે અલ્લાહ જાણતો હતો જે તેણે જણ્યું હતું, કે પુત્ર ઠ)|,4 
પુત્રી જેવા ન થઈ શકે. (તેણીએ કહ્યાં) “મેં તેનું નામ વ ૬૮. (૮ £#_?587 2794૬62 
મરિયમ રાખ્યું છે ,અને હું તેને અને તેની “૬૮52 હઉ કડ 
ઓલાદને હડધુત થએલા શયતાનથી તારી ૦ 102 7 
પનાહમાં સૉપુ છું.” જી જહ 
૩૮. જેથી તેના પાલનહારે બાળકીનો ભલી રીતે £40 ઉ 44 ન ની હડ 
સ્વીકાર કર્યી અને ઉત્તમ રીતે તેનું ઉછેરણ કરાશ્યું ક નાન ક હજ જક 
અને ઝકરીયાને તેના પાલક નીમ્યો. જ્યારે પણ ડ્ક્ણ્હ કેર 


ઝકરીયા * ? તેના ઓરડામાં જતો ત્યાં ખોરાક જોતો. મરક ઝ હ મા ક હ 645% ન 


7 “સૂ 


સાણરકસરણસસસણરક્ણાતમાઇનાાઉમણીરિરાણાનેણાતવાવાણતાતારાતાતતાવાતાસાણવાતાતરવાસાતણાાતણાવાસાસાલાસાતણરલાાણાણાણબાાામાતસામ સાઇપભઇસમાયઝ 


લીવી હતું. આ ઈમરાન હઝરત મૂસા(અ) તથા હઝરત હારૂન (અ) તથા મરીયમના પિતા હતા બીજા 
ઈમરાન, યોશહીમના પુત્ર હતા અને હઝરત ઈસાની (અ) માતા હઝરત મરિયમના પિતા હતા. આ 
આયતમાં ઈમરાન શબ્દ સંભવ છે કે આ બેને વ્યકિતઓ માટે વપરાયો હોય, અને બેનેના વંશજોને 
સંયુકત ઉલ્લેખ એક નામે થયો હોય! 

૧૮. હઝરત મરિયમની માતાનું નામ હાન્ના હતું. 

૧૯. અરબીમાં 'મુહરર'ને અર્થ દુનિયાદારીથી નિવૃત્ત થઈ સમાજની સેવા કરવી. બની ઈસરાઈલમાં - 
ચર્ચની સેવા કરનાર જીવનપર્યંત અવિવાહિત રહેતા હતા. (ગોસ્પેલ આક બર્થ ઓક મેરી) 

૨૦. હિબ્રમાં મરિયમનોા અર્થ “મહા પવિત્ર ભકત' “પાકિઝા ઈબાદત ગુઝાર' થાય છે. 

ર૧. બનો ઈસરાઈલની પ્રણાલિકા પ્રમાણે ચર્ચની સેવા કરનારાઆને અવિવાહિત જીવન ગાળવું 
પડતું હતું. અને આ આયતરથી પહેલાંની આયતમાં હઝરત મરિયમને તેમની માતાએ દીનની સેવામાં 
અલ્લાહના ચરણોમાં સીપી હતી જે સંજોગોમાં હઝરત મરિયમનું વિવાહબંધનમાં જોડાવું અયોગ્ય હોવા 
છતાં આ આયતમાં તેમની માતાએ તેમના સંતાન માટે અલ્લાહના સંરક્ષણની દુઆ કેમ માગી હશે? 
હકોૌકતમાં અલ્લાહે તેમની માતાને હઝરત મરિયમના પુત્રના જન્મ વિશે પૂરી માહિતી આપી હતી જેથી 
તેમણે અલ્લાહના રક્ષણ ની દૃઆ માગી હતી. 

૨૨. હઝરત ઝકરીયા (અ) હઝરત યાહ્યા (અ) અર્થીત જેનના પિતા હતા અને હઝરત યાહ્યા (અ) 
હઝરત ઇસા (અ)ના માસીયાઈ ભાઈ હતા. 





6પ 





સરાહ ૩ આલે-ઇમરાન પારો ૩ 
જડ ૦ જે 

પ હ રિ 1 દી ૪”િક7?૭97 7 ક ક 7? 94 
આ કહ્યું, હ મરિયમ આ તારા માટે ક્યાંથી આવ્યું 2. ર] કડ 5 
છે?' તેણે કહ્યું, અલ્લાહ પાસેથી.' બેશક અલ્લાહ ન્ટ 
ક ષ્ટ છેવ્ગ્વ્ક્ઝ્્ટે 


જને ચાહે બેહિસાબ આપે છે. 
૩૯. તે ક્ષણે ઝકરીયાએ પોતાના પાલનહારને 
દુઆ કરી કહ્યાં “હે મારા પરવરદિગાર, તું મને તારા 
તરફ્થી પવિત્ર ઓલાદ અતા કર. ખરેખર, તું 
દઆઆને સાંભળનારે છે.' 

૪૦. અને જ્યારે તે પોતાના ઓરડામાં ઈબાદત 


કરી રહ્યો હતો ત્યારે કરિશ્તાઆએ તેને આવીને કહ્યં, 


“અલ્લાહ તને યાહ્યાના “”” આગમનની ખુશખબર 
આપે છે, જે અલ્લાહે આપેલા વચનની સાક્ષી 
આપનારો હશે, જે કુળવાન, ગુણીયલ અને 
નેકલોકોમાંથી હોવાથી એક નબી હશે.' 

૪૧. તેણે કહ્યાં “હે મારા માલિક, હું કેવી રીતે 
સંતાન પ્રામ કરીશ જ્યારે વદ્ધાવસ્થાએ મને ઘેરી 
લીધે છે. અને માર્રી પત્નીને વંધ્યત્વ આવી ગયું છે?' 
તેણે જવાબ આપ્યા “આ તો! અલ્લાહનું કામ છે; તે જે 
ચાહે તે કરે છે.' 

૪૨. તેણે કહ્યું હે મારા પરવરદિગાર, મને કોઈ 
આદેશ પ. તેણે કરમાવ્યું “મારી આજ્ઞા છે કે તું 
ત્રણ (૨9 દિવસ સુધી કોઈ મનુષ્ય સાથે બોલીશ નહિ, 
સિવાય કે ઈશારાથી, અને તારા રબને ખુબ યાદ કર 
અને સાંજ સવાર તેની બંદગી કર.' (રુકૂઅ - ૪) 

૪૩. અને (યાદ કર) જ્યારે કરિશ્તાઆએ કહ્યાં 
હતું “હે મરિયમ, ખચીત અલ્લાહે તને ચુંટી લીધે છે 
અને તને પવિત્ર કરી છે અને સમસ્ત જ્ભતની સ્ત્રીઓ 
ઉપર તને ક્રોષ્ઠતા આપી છે. 

૪૪. હે મરિયમ, તારા પરવરદિગારની 
કરમાંબરદાર બની જા, અને તેને સિજ્દો કર, અને 
તેની બંદગી કરનારાઓ સાથે બંદગી કર.' 


૨૩. બાઈબલમાં હ.યાહ્યા (અનું નામ જોન છે જે 


ે ક ? 2₹:5 દ ન ધ 16 
છહ્કઝઠંડકકઉક ઝાઈ 
કહઝડવ%૭ડ#ડઇડાહા 


નર ન 


#795:7-4,#₹. 7 


જઈઝઝાહધડડઇક્ક્ડાહડડ 


શક 


19 02. 


હઉ ઝહકહઉશહાઈડંડાઝુતઉ 
ક 9 551021: 
છેજ 4 હ 

ઇહીડોડ ક ઉ હદર શડ્ઉડડ 
છ્ટ્ઝઝા જ ઇહડદડાડ હતફા 


“૭513૭%્રકડહાઝ છુક 52) 
છકડા 


માલાખીની આગાહી પ્રમાણે આવ્યા હતા કે 


બ 














“સાંભળો યહોવાનો મહાન તથા ભયંકર દિવસ આવે તે 
દઈશ.' (માલાખી પ્ર.૪ આયત.૫) 
ર૪. આ મૌન સેવવાનો આદેશ આપવાને અર્થ ત્રણ દિવસ સુધી ઈબાદત, સ્તુતિ અને અલ્લાહની 
યાદ કરવાની અને વગર કારણે કોઈની સાથે ન બોલવાની આજ્ઞા હતી. 


પહેલાં હું તમારી પાસે એલીયા નબીને મોકલી 


હદ 


સૂરાહ ૩ આલે-ઇમરાન પારો ૩ 





૪પ. આ તે ગએબની ખબરેમાંથી છે જે અમે તને હ «ક્ર 97? વઃ ક 
વહી દ્રારા જણાવીએ છીએ, અને તું તેમની વચ્ચે 0 શિ 
માજદ ન હતો જ્યારે તેઆ પોતાના બાણે ફેંકતા તા 5 જાન 
હતા, કે તેમનામાંથી કોણ મરિયમની જવાબદારી 


જ ક ્‌ ક “97 2-19 ની 

ઉઠાવે, ન તું તેમની વચ્ચે હતો જ્યારે તેઓ ૯૪» કઝ. ન્ક્ડેહપ હઉ 
અંદરોઅંદર ઝઘડી રહ્યા હતા. 

ઝુ જ “% ન દૂ" - ડત [2 72 ત્ર નનન? 

૪૬. જ્યારે ફરિશ્તાઆએ કહ્યાં હે મરિયમ, રુટ હાડ બ દ્ર હઉ) 


અલ્લાહ તને પોતાના એક વચન દ્વારા (એક પુત્રની) 7 7* ટ 


ન આપે છે; જેનું નામ હશે મસિહ 9 સા પકડ લકા રિ ૪45 
ઈબને ** મરિયમ. તે આ દુનિયામાં સન્‍માન પામશે ૨/2 ૮40; 728, 
અને આખેરતમાં પણ, અને તે (અલ્લાહની) નઝદીકી ઉઊછ્્ટ્ચ્૦ 2 કદ «પ 
પ્રાસ કરનારાઓમાંનો હશે. 

૪૭.” અને તે પારણામાં (બાળવયમાં) લોકો સાથે હ) 277 2૧૮%.. 
વાતો કરશે અને સ ન અને તે ૭555 હેતા તડ 


પરહેઝગારેોમાંને હશે. 


૪૮. તેણીએ કહ્યાં. “હે મારા પરવરદિગાર, મને ક ઝતડકકઠ૭ “રહ 
પુત્ર પ્રામિ કેમ થઈ શકે જ્યારે મને કોઈ પુરષે સ્પર્શ ી કુ ક 
સુદ્ધાં નથી કર્યો?” તેણે કહ્યું, આ તો અલ્લાહનું હ્્ |કહ્ક।4] હટી તાં હું કિં 
કરવું છે. તે ચાહે તેનું સજન કરે છે. જ્યારે તે નિર્ણય 7 £%7 9% 9227 
કરે છે, તા (એટલું જ) કહે છે “થઈ જા' અને તે થઈ છયકઝકડક 
જાય છે. 





ર૫. “મસિહ'નું મૂળ મસાહા છે, મસિહને અર્થ “શુદ્ધ કરવું, સ્વચ્છ કરવું અથવા માલિશ કરવી. 
બીજા અથીમાં “ધરતી ઉપર પ્રવાસ ખેડનાર,” “અલ્લાહની કૃપા પ્રામ કરનાર' “પાકીઝગી, કૃપા મેળવી 
પ્રવાસ કરનાર, જે ગુણોના આધારે હઝરત ઈસા(અ)ને મસિહ કહેવામાં આવ્યા છે. વર્તમાન સમયમાં 
સંશોધનોના આધારે સાબિત કરવામાં આવ્યું છે કે હઝરત ઈસા (અ)ને જીવતા સૂળીએથી ઉતારી લીધા 
પછી તેમની સારવાર થઈ ગયા બાદ તેઆ દેશમાંથી ચાલ્યા ગયા હતા અને લાંબી મુસાકરી પછી કાશિમરમાં 
વસતા બની ઈસરાઈલના એક કબીલામાં જઈ તેમણે ઉપદેશ આપ્યો હતો. આ હકોકતનેો ઈશારો કુરઆને 
મજીદમાં સૂરાહ અલ -મોા'મિન્‌ન આયત ૫૧માં છે કરમાવ્યું છે 'અમે મરિયમના પુત્રને અને તેની માતાને 
એક નિશાની બનાવી, અને તેમને એક ઊંચા (હરીયાળા પહાડી) પ્રદેશમાં આશરે! આપ્યો, જ્યાં સદા 
ઝરણાં વહેતા રહે છે.' શું આ જન્નતનું દ્રષ્ટ છે અથવા આ દુન્‍્યાનું ? બેશક આ કાશિમરનું ચિત્ર છે. 
હઝરત ઈસા (અ)ના ત્યાં વસવાટને પુરાવા તેમની શ્રીનગરની કબર છે. 

ર૬. ઈસા હિબ્રૂ નામ યશુથી નીકળ્યું છે. તેમનું જીસસ નામ ગ્રીકના જોશુઆ અથવા જેસુઆથી 
નીકળ્યું છે. 

૨૭. પુત્રની પ્રામિને સાધારણ રૌતે સૌભાગ્ય માનવામાં આવે છે,પરંતુ હઝરત મરિયમે પોતાનું જીવન 
ચર્ચની સેવામાં અર્પણ કર્યું હતું અને તેમને વિવાહિત જીવનની કોઈ ઝંખના ન હતી. આ અણધાર્યા 
સં જેગોમાં જ્યારે ચર્ચના મોવડીઓને હઝરત મરિયમ ગર્ભવતી હોવાની જાણ થઈ તો તેમણે તમામ ૧૪ 


૯૭ 


સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૩ 


૪૯. “અને તે તેને કિતાબ અને હિકમત. અને € ૦% ૦ મજ 147 “2/7. 779.77 
 કઉવઝ%2 કેડ ્ાડહડી કફ; 
તોરાત અને ઈન્જીલનું જ્ઞાન આપશે. 


૫૦. “અને (તેને) બની ઈસરાઈલ તરક. “જજ. જ; ॥| «777૮ 
(૨૮) “ (તે ને “કે ક વત ઝક ૫૭ ૯61 ૭ કેઈના-#9 ૭) %»*“72 
રસૂલ નીમશે, (તે કહેશે) “હું તમારી તરક 2 


1 

"% ર “ક “2 હ 772727₹79# 42૪9 

તમારા પાલનહારની એક નિશાની લઈને આજો છું, કે 5! જક હાઇ ઈઝ 
શ 





રિ છ 


ક જડ ૦ ન ર૯ ન ક જ 
હું તમારી સામે કાદવમાંથી એક પક્ષીના“ % ૬ 1% ભક ૭૬54: કદુ 
આકારનું (પ્રાણી) પેદા કરીશ અને તેમાં (પ્રાણ) “ર? 2 ક્ાથટ2 હ ગાઉ 
ક જ ૫ હ કાક ક હક ક “27?,/ 777 
કૂંકોશ (જેના પરિણામે) તે અલ્લાહની આજ્ઞા અનુસાર કુદ ગટ ઠં કછ 455 4489] 
ઉડવા માંડશે અને હું ર આદેશથી ,, 
જ કર્‌ (૩૦ 54272792 ઝે”? ન ઝાઇન 
આંધળાઆઓને અને કોઢીઓને સાજા “” કરીશ. અને” કઝ હ્છ્ક્ટ્ડ્ઝ 268૭ જ જં 
""%“ ક ૩ "% ક 
મુદાઓને જીવંત” કરીશ અને જે કંઈ તમે ખાધું ₹.9 99 2£2૬ | ,£્%, 37 
ક. ઉમ તેસ €છળકક:-*૭ 54455 
હશે અને જ કંઈ તમે ઘરમાં સંઘરી રાખ્યું હશે તે સ ન્ડ“ 
હું કહીં દઈશ. બેશક, જા તમે મોમિન છો તો તમારા 
માટે તેમાં નિશાની સમાયેલી છે 
૫૧. “અને જે મારી (તહેલાં આવ્યું છે, અ્થીત 


તૈરાત, હું તેને પરિપૂર્ણ કરવા, અને કેટલુંક 


સ્‌ 


રા કડવા 5543 


ક ક ૧૫૫૫ ક્ત 7 ક પ “9-7 27 
તમારા માટે હરામ ઠરાવવામાં આવ્યું હતું તેને હલાલ દ્ર વૂ, ક. કદ ક્ક્હ્ઝૉ 5% 
કરવા, અને તમારા પરવરદિગાર તરફથી તમારા માટે 91166115 કક 
નિશાની લઈને આવ્યો છું. માટે સંયમ ધારણ કરે 9ઠ્ડ5%4 5 કઝ 


અને મારી આજ્ઞાઓનું પાલન કરે. 





વષૅની અને તેનાથી ઉપરની ઉંમરની કન્યાઓને તેમના માતાપિતાના ઘરે મોકલાવવાને પ્રબંધ કર્યે. પરંતુ 
હઝરત મરિયમે જવાથી ઈન્કાર કર્યો. ચર્ચના નિયમો વિરૂદ્ધ આ પરિસ્થિતિ હોવાથી ચર્ચની આબરૂ 
સાચવવા ચર્ચના મોવડીઓએ તેમની ઈચ્છા વિરૂદ્ધ તેમને જોસક ધ કારપેન્ટર નામની વ્યકિત સાથે 
પરણાવી દીધા. 


ર૮. હઝરત ઈસા (અ)નો સંદેશ માત્ર બની ઈસરાઈલ સુધી જ મર્યીદિત હતો. 

ર૯. '“તાઈર' અર્થીત પક્ષીની અલંકારીક ઉપમા ઉચ્ચ કક્ષાના સદગુણો! ધરાવનારી વ્યકિત ગણાય છે. 
હઝરત ઈસા(અ )એ મુદી સમાન માનવતામાંબોધરૂપી પ્રાણ ફૂંકી તેમને અલ્લાહના નેક બંદા બનાવવાનું 
વચન આપ્યું . 

૩૦. આંધળાઆ અને કોઢીઓને સાજા કરવાનો અર્થ છે કે તે લોકોને ઈરકાન (દિવ્યચક્ષુ) આપશે 
અને તેમના રૂહાની (અતકરણ)ના રેગે।ને દૂર કરશે. 

૩૧. મરી પરવારેલી રૂહોમાં નવું ચેતન રેડશે. જીવન તથા મરણ તો! કકત અલ્લાહના જ હાથમાં છે, 
જના પુરાવાએ કુરઆન મજીદમાં અનેક સ્થળે જોવામાં આવે છે. 

૩૨. હઝરત ઈસા (અ)નો ઉપદેશ તૌરાતના નિયમો જે હઝરત મસા (અ) લાવ્યા હતા તેમનું પાલન 
કરાવવા સુધી મર્યીદિત હતો..' મુસ્વી શરીયતને તેઆ સજીવન કરવા માટે આવ્યા હતા. 


૯૮ 























સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૩ 





પર. ખરેજ, અલ્લાહ મારો રબ છે અને તમારે 


ક ન 797 79%. ્રપત્ત્િ દા 
“% “હ ર જ હ હ 15142 ૫-૭ કાને ન 262 વાહ! 

પણ, માટે તેની ઈબાદત કરે. અને આ જ સીધો રસ્તો મા 
છે.” ? ઉછે કૃ ધ 


૫૩. અને જ્યારે ઈસાએ તેમની નાકરમાની(ના %-:224 27 1627? ક. લક 
લક્ષણા) જેઈ લીધા, તો તેણે કહ્યાં. અલ્લાહના તરફથી ઝડ૭8 ડફ ૭્ક%હકાપ 
મારા સહાયકતી કોણ થશે?' તેમના અનુયાયીએએ [4$ડ[૬15 65૭ હત્યા પિ હુ 
કહ્યાં, “અમે અલ્લાહના સહાયક છીએ, અને અલ્લાહ ત યી રા 
ઉપર ઈમાન લાવ્યા છીએ. અને તને સાક્ષી રાખીએ છોડ9્ચ-- ઉ વકક ડૂ, 
છીએ કે અમે તાબેદાર છીએ. 


૫૪. 'હે અમારા પરવરદિગાર, તેં જે ઊતાયું છે, હુ (૬ હડ્ડ જા 
અમે તેના ઉપર ઈમાન લાવી ચૂક્યા છીએ અને અમે 2 


આ રસૂલનું અનુસરણ કરીએ છીએ. માટે અમારું છીવન્ક-ાહઃ 
નામ સાક્ષી આપનારાઆમાં લખી લે. 
૫૫. પછી તેઆ (મસિહના વિરૂદ્ધદ) તદબિરે દ. તક 


297 2*,7,2૦17 ન 
કરવા લાગ્યાં અને અલ્લાહે પણ તદબિરે। કરી, પરંતુ છબ કાકડ 4015 155! 255: ઉક 
અલ્લાહ સવીત્તમ તદબિરો” કરનારે છે. 

ણે જ ણ -” ની હ 

૫૬. (તે સમયને યાદ કર) કારે અલ્લાહે 4] 546 હું ન 1 6) રડ) 
ફરમાવ્યું હે. ઈસા, હું તને મૃત્યુ આપીશ અને ન 
તને મારા તરક ઉચ્ચપદે ઉઠાવૌશ, અને તને ન કકક 95૯ ૭હડડઈ 


૩૩. હઝરત ઇસા (અ અ)ને સમાજ તથા ધર્મના ઈજારદારોએ અસહ્ય દુ:ખો આપ્યા હતા. બની 
ઈસરાઈલની માન્યતા પ્રમાણે નબીનું સૂળી ઉપર મૃત્યુ લા'નતી ગણાય છે જે શાપિત અંતથી હઝરત 
ઈસા(અ)ને ખોટે ઠરાવી ઝલીલ કરવા માટે યહ્‌દીઓએ તેમને સૂળી ઉપર ચડાવી મારી નાખવાની યોજના 
ઘડી, પરંતુ અલ્લાહે તેમને આ લા'નતી મોતથી બચાવી લીધા હતા, અને તેમને કાશ્મિરમાં પૂખ્ત ઉમરે 
કુદરતી મૃત્યુ આવ્યું હતું . 

૩૪. '“મુૃતવ્વકીકા' મૂળ શબ્દ 'તવ્વકી'થી નીકળ્યો છે જેનો અર્થ “જીવ કાઢવા' થાય છે. આ 
શબ્દના ભાવાર્થ સાથે ઈસ્લામી આલમની તમામ આલીમ હસ્તીઓ સહમત છે. હઝરત ઈમામ માલિક, 
ઈબને અબ્બાસ, ઈમામ બુખારી, ઈમામ ઈબ્ને હાઝમ;, ઈમામ ઈબને કાયમ, કદાદાહ, વહાબ, તેમજ 
કુરઆન મજીદમાં પણ ૨૪ વાર આ શબ્દનો એવો જ ભાવાર્થ લેવામાં આવ્યો છે. માટે કેવળ હઝરત ઈસા 
(અ) માટે આ શબ્દને! જદો ભાવાર્થ ઘડી કાઢવા ન્યાય ગણાશે નહિ બીજુ, આંહઝરત સ.અ.સ.ની 
હદીસ છે કે જો મૂસા (અ) અને ઈસા (અ) આજે જીવતા હોત તેો। તેમને મારી પૈરવી કરવી પડત. 
(કસીર). ત્રીજું, આંહઝરત સ.અ.સ.એ હઝરત ઈસા (અ)ની ઉંમર ૧૨૦ વર્ષની જણાવી છે. 

(કિન્ઝુલઅમાલ વો.૬, સૂરાહ અંબીયામાં આયત ૩૫માં અલ્લાહે ફરમાવ્યું છે કે અમે તારી પહેલાં કોઈ 
ઈન્સાનને સદા રહેનારું અપૂર્વ જીવન નથી અર્પણ કર્યું, તો જો તું મૃત્યુ પામીશ તે। શું તેઓ હમેશાં માટે 
જીવતા રહેશે? 

૩૫. અહીં “રકાઅ'નોા શબ્દ ઉપયોગમાં લેવાયેલો છે જેનો અર્થ “બુલંદી “ઉચ્ચપદ કે ઉચ્ચસ્થાન', 
“પ્રાતિષ્ઠાનાં શિખરો “માન આદર' “ઈઝઝતની પરાકાષ્ઠા' વગેરે ગણાય છે. અને અલ્લાહનું એમ 


જીક 





6ના 





કે ક 
સરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૩ 





- ૨*- 


પે ગ ૯ મે જ “97. 2274 
માનનારાઓ(ના દા છ ઝામો।)થી પવિત્ર કરીશ, ન દન 5 છિ ક હ હક્ક 
અને તારા માનનારાઓને ઈન્કાર કરનારાઓ ઉપર 


દ મ. ત્‌25 95 2 ૭ 979૬ ત્રિ ક 
કયામતના દિવસ પયધ્ત અધિકાર આપીશ; પછી તમારે શકક 56 455 
મારી તરક પાછું કરવાનું છે, ત્યારે હું તમારા વચ્ચેના કકક 
કઝ “% પી કહ 
મતભેદોનેો ચ્‌કાદો આપીશ. 


“22779 -« દ 77 2272 22777 9 44 
૫૭. 'પછી જેમણે કુક્ટ ક્યું હશે તેમને હું સખત [૬/૭4 ફડ તદ 5 વૌ હહ 
અઝાબ દ્રારા આ દુનિયામાં સઝા આપીશ અને છલ છછ 
આખેરતમાં પણ, અને તેમને કોઈ મદદ કરનાર નહિ છબ્ઞ્ક ઝા 2 ટુક 2 સા 
મળે. 
ન્ટ ર ક કજ કે “"% "5" ક 7 )િ ૮. દ્ધ - #//# 
૫૮. અને જે લોકો ઈમાન લાવ્યા હશે અને નેક ક ટ કી ઈ વા જ 
ફટન 
તર 
ઝે 


મડ 


કામો કયી હશે તેમને (તેમના કામોને!) તે પૂરેપૂરો 


હૂ"પ ઇજ 


સિ “" જ સડ ૦ શ જ 

બદલે આપશે. બેશક અલ્લાહ ઝાલિમોને પસંદ નથી છ૭-8હ૭% દ15 
-% ? દહી દે 

કરતો. 


ર જ જ જ " “જ જડ 9 9/૪ 119 747 27૮7 ! 
૫૯. આજ કારણે અમે તને આયતા તમજ હ મેદ્લી ક055 હ ન્ઝઝહાક 
નન ૦૦ ન 4 ક કક 


હિકમતવાળો ઉપદેશ વાંચી સંભળાવીએ છીએ. ્િ ક 
જ ન હ /744 ૬ંડ. 5 «૮ ન્‌? ન ઈ 
ર જ, ઈસાની સ્થિતિ અલ્લાહ પાસે રહા 1ઉશ્ક છ ૭૭ 
આદમ જેવી જ છે. જેને તેણે માટીમાંથી સજ્યા, 7% ન છદ તિ જુ 
પછી તેને કહ્યાં “'થઈજા' અને તે બની ગયો. છછ 4 ક જ 
૧૧. આ તારા પાલનહાર તરફ્થી આવેલું સત્ય હા કકક. 
છે, માટે તેના વિષે શંકામાં પડનારાઓમાનોા તુ ન ઉમા હ 555 ૭2૭૦ 
થજે. 
૬૨. હવે તેના વિશે જ્ઞાન મળ્યા પછી પણ જા » હાઉ ટ 
૭૭ 
કોઈ તારી સાથે વિવાદ કરે તો તેને તું કહી દે આવો, કહ હટદ્ઇ્ર છડ્રડડડઈડક 





કરમાવવું “કે મારા ઉચ્ચસ્થાને' અથવા “મારી પાસે ઉઠાવી લઈશ'થી જો ઉપર આસમાને ઉઠાવી લેવાનં 
ગણાતું હોય તો અલ્લાહ માત્ર ઉપર જ નથી, કે જ્યાં હઝરત ઈસા (અ)ને ઉઠાવી લઈ જવાનો સવાલ 
ઉભો થાય, અલ્લાહ તો સર્વત્ર છે, સર્વ વસ્તુમાં છે. જેમ આકાશેોમાં છે તેમજ ધરતીમાં પણ છે. બીજ, 
હઝરત ઈસા(અ)ને પહેલાં મૃત્યુ આપીને પછી ઉપર ઉઠાવી જવાનું શું કારણ હશે? કેમ પહેલાં ઉઠાવી 
લીધા પછી બાદમાં મૃત્યુ આપવામાં ન આવેર્ર મૃત્યુ આપી પછી તેમને મરેલી હાલતમાં ઉપર લઈ જવાનો 
શે હેતુ હશે? 

હકીકતમાં હઝરત ઈસા (અ)ને અલ્લાહે લા'નતી મૃત્યુથી બચાવી કુદરતી મૃત્યુ આપવાનો વાયદો કયી 
અને તેમની ઈંઝઝતને બુલંદીનું સ્થાન આપવાને વાયદો કર્યી. અને તે બ્લંદી પછી મોત આપવાનો 
વાયદો કર્યી છે. 
૩૬. અહીં આદમથી 'માનવજાતિ'ને અર્થ લેવાશે. અને આ આયતથી એવું સમજાવવામાં આવ્યું છે 
કે હઝરત ઈસા (અ) હઝરત આદમ (અ)ની જેમ, અને બીજા ઈન્સાનાોની જેમ માટીમાંથી સ્જાએલા 
હતા, તેમણે પણ બીજાની જેમ માતાની કુખમાંથી જન્મ લીધા હતો અને તેમનો અંત પણ બીજાની 
જમજ નિમિત છે. 


૧૦૦ 


જ ક... ડાન 














સરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૩ 
કઝ ક 92 992 
અમે અમારા પુત્રોને અને તમે તમારા પુત્રોને, અમે 5ઇટ્ાડુ નિ દ્રછાડઉદ્ર લહી 
અમારી સ્્રીઆને અને તમે તમારી સ્રીઓને (સૌ) ત ટ્રજદડ5 ૬૪૮૪૮5૪; શિ 
બોલાવીએ, પછી અમારા લોકો અને તમારા લોકો સર્વ કા કહકાઇદા 
ભેગા મળી કરગરીને દુઆ 7” કરીએ કે જે જ્હા હોય હ ના ત્ત્ડ્ 
તેમના ઉપર અલ્લાહની લાનત પડે.” પ કજ 
૬૩. બેશક આ એક સત્ય ઘટના છે. અલ્લાહ ટ્‌ પડા £૦55કુ1(/૦૦૦૦૪ ૭ ૭ 
સિવાય કોઈ અન્ય ઈબાદતના લાયક નથી, ખરેખર 


ક્ર) ષે 29 જિ 4314 16 
અલ્લાહ જ સર્વ સમર્થ (અને) હિકમતવાળો છે. ભ્ર્ન્ડ્ક્ૉ કકક (165 
૦ ૧. "૧૨ ષ્‌ ચૂ, - જ શર 279 2 “7૪ 2 0 

૬૪. છતાં જો તેઓ મુખ ફેરવી લે તો (યાદ છેહપ્- 1 શ 46 કકડા 


રાખો) અલ્લાહ ફિસાદ ફેલાવનારાઓને સારી પેઠે 
જાણે છે. (રુકૂઅ-૬) 


૬૫. તું કહે “હે એહલે કિતાબ, એક એવી વાત 45૪ દામન ૦6) ઉદ્દછી 5૭ 3 


ઉપર આવી જાઓ જે તમારી અને અમારી વચ્ચે ક 
૧ ૧ ૧૧૬ હ. .. દ્ર.” 
એકસમાન” સામાન્ય હોય, કે આપણે અલ્લાહ ઉડ ડડ, 55 (01 %૭ઝગ્ર 


સિવાય કોઈ અન્યની ઈબાદત નહિ કરીએ અને આપણે 277: 2926 4 9295 ૦ 

કોઈ અન્યને તેનો શરીક નહિ ઠરાવીએ, ન નાઝ ડર દ્રોહ હણ છદ 

આપણામાંથી કોઈ પણ અલ્લાહ સિવાય કોઈ બીજાને જ છઠકમ-ર5; 

પોતાનો પાલનહાર નહિ માને.' પણ જો તેઓ કરીને પં 

ચાલ્યા જાય, તો તું તેમને કહી દે “તમે સાક્ષી રહેજે કે 

અમે (અલ્લાહના) તાબેદાર છીએ. પ ક ક 
૬૬. હે એહલે કિતાબ, તમે ઈબ્રાહીમ વિશે કેમ 4; ઇક ક કીડા 

મતભેદ કરો છો, જ્યારે તોરાત અને ઈન્જીલ તો દ્ર ર 

તેમના પછી જ ઊતરી હતી? શું તમે એટલું પણ નથી જાર ઝી વક્ર 

સમજતા? 


૩૭. આ આયતનો ઈશારો આંહઝરત સ.અ.સ. અને પા: ': ૬૦ સભ્યોના એક 
પ્રતિનિધિમેડળ, જેની આગેવાની અબ્દ્લમસીહ “અલ આકીબે' કરી હતી, તેમની વચ્ચે મહત્વના સવાલો 
વિષેની ચર્ચી તરક છે. ઈસાઈઓ પોતાના ભ્રમણાભયી વિચારોને હઠાગ્રહથી વળગી રહ્યા હતા ત્યારે 
આંહઝરત (સ)એ આ આસમાની ફરમાનના આધારે તેમને દુઆ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું, જેનો 
તેમણે અસ્વીકાર કયી હતો કારણ કે તેમને પોતાની માન્યતાઓમાં પૂરો વિશ્વાસ ન હતો. (ઝુરકાની). 
અહીં એક અગત્યની બાબતનો ઉલ્લેખ કરવો અસ્થાને નહિ ગણાય કે આ વાતચીત દરમિયાન ઈસાઈઓની 
ઈબાદતનોા સમય થતાં આંહુઝુર (સ)એ તેમને મસ્જિદમાં જ ઈબાદત કરવાની પરવાનગી આપી હતી. 
તેમણે પૂર્વ તરફ મુખ રાખી ઈબાદત કરી હતી. આ એતિહાસિક ઘટના ઈસ્લામના મહાન પયગમ્બર 
(સ.અ.સ.)ની સહિષચુતા અને વિધર્માઓની ધર્મભાવનાની કદર કરવાને। પુરાવા છે. 

૩૮. આ આયતનું એવું તાત્પર્ય લેવું કે ઈસ્લામમાં જદાઈઝમ, કે ઈસાઈઅત વચ્ચે કોઈ સમાધાન 
કરવાના અહીં સંકેત છે તો તે ભ્લ ભરેલું છે. વાસ્તવમાં અલ્લાહમાં ઈમાન રાખનારા પાસેથી તેના 
આદેશે સમજવાની અને ભ્રમણાઓથી બચવાની કે કરેબી તદબીરો। વેગળા રહેવાની આશા રાખતા, તેમને 
ઈસ્લામની સચ્ચાઈ સમજવાની તક મળી રહે અને તેમને ઈસ્લામને। સ્વીકાર કરવાનો મોકે મળે. 

૧૦૧ 


સૂરાહ ૩ આલ-ઇમરાન % પારો ૩ 


૬૭. સાંભળો! તમે તે છો જે એક વસ્તુનું જ્ઞાન 
ધરાવતા હોવા છતાં તેના વિશે વિવાદ કરતા રહો છો, 
પરંતુ જે બાબતનું તમને જ્ઞાન નથી તેના વિશે શા માટે 
તમે વિવાદ કરવા મંડયા છો? જ્યારે અલ્લાહ (સર્વ) 
જાણે છે જે તમે નથી જાણતા. 

૬૮. ઈબ્રાહીમ ન તો યહૂદી હતો ન ઈસાઈ હતો, 
પરંતુ તે નિત્ય અલ્લાહને નમનારે।, તાબેદાર બંદો 
હતો, અને કોઈને તેના શરીક ઠરાવનારામાંનો ન હતો 

૬૯. ખરેજ લોકોમાંથી ઈબ્રાહીમની નજીક તેજ 
છે જેણે તેનું અનુસરણ કયું તેમજ આ રસૂલ અને 
તેના માનનારા પણ (તેની નજીક છે). બેશક, 
અલ્લાહ મોમિનોનો દોસ્ત છે. 

૭૦. એહલે કિતાબમાંના એક વર્ગ તમને ગુમરાહ 
કરવાની આશાઓ રાખી બેઠો છે. હકીકતમાં તેઓ 
સ્વયં પોતાને જ ગુમરાહ કરી રહ્યા છે જેનું તેમને 
(મુદ્લ) ભાન નથી. 

૭૧. હે એહલે કિતાબ! તમે શા માટે અલ્લાહની 
આયતોનો અસ્વીકાર કરે છો જ્યારે તમે પોતે તેના 
સાક્ષી છો? 

૭૨. હે એહલે કિતાબ! તમે શા માટે સત્યને 
અસત્ય સાથે ભેળવા છો અને જાણી જોઈને સત્યને 
શા માટે છુપાવા છો? (રુકૃઅ -૭) 

૭૩. અને એહલે કિતાબમાંનો એક વર્ગ કહે છે 
“ઈમાન લાવનારા ઉપર જે ઊતારવામાં આવ્યું છે તેમાં 
સવારમાં ઈમાન લઈ આવો અને દિવસ ઢળતાં તેના 
ઈન્કાર કરી દો. સંભવ છે કે આવું કરવાથી (તેમને 
પણ ઈમાનથી) ફેરવી શકાય. 

૭૪. “અને જે તમારા દીનમાં ભળી જાય તેના 
સિવાય કોઈનું કહ્યાં, ન માનો તું તેમને કહે 'બેશક 
(ખરાં) હિદાયત અલ્લાહની હિદાયત છે, જેવી 
(હિદાયત) તમને મળી હોય તેવી જ (હિદાયત) જા 
બીજાને આપવામાં આવે તો શું (તમને ભય છે કે) 
ક્યાંક તેઆ તમારા પાલનહાર સમક્ષ તમારી સામે 
વિવાદ કરશે? તું કહી દે, “અવશ્ય સર્વ કૃપાઆ 
અલ્લાહના હાથમાં છે. તે જેને ચાહે અર્પણ કરે છે અને 
અલ્લાહ મહાઉદાર (અને) સર્વજ્ઞ છે. 


ક ક કપઝઝડડદકદડડાઇ 
ક જકોડઈટ ક કપટ 
“2777 ૪553 
5 

હ૪ઇઝાઇઉઊાળહ ક કડ હહ 
#? ક ” ન 92૫ ૦2૦7 
હ તીઈ નીકી 

ક 9574 72. 2 


[૭ 2 8ક્શ્ જક હ ડી કા 
૦૯૦%કમંડુ 2041454 54 ઠગ 


7 52 કા ન ક ક 
ક પ્ઝૌડ ડક 
છેડક ચ વાઉ 
કકડહ્ડટડકકડડકાડક 


ઝઇડાડડડઝઇઝડા 


“7277૮7 :2977 દ્ર લી 


ઈડઝઝઝઉહ 
422474 971 તઉ જિ કા 97૮77 
હહ ડઝ ઝવ૬ઇડાઈડ 
ભ્ઝ ડાકક ન 


ટે» ન પ જ અ 
હટ 4 


પક 
સ 
ક 
ક 


૧૦૨ 





છ્નિ* 


ત્રિ 





સૂરાહ ૩ 


૭૫. “તે પોતાની રેહમત માટે જેને ચાહે પસંદ 


કરે છે. અને અલ્લાહ બેહદ કૃપાળુ છે. 

૭૬. એહલે 
જની પાસે જે તું ઢગલો અમાનત રાખીશ તો તે તને 
(અવશ્ય) પાછી આપી દેશે, અને તેમની વચ્ચે કોઈ 
એવા પણ છે જેમની પાસે જે વ એક દીનાર પણ 
અમાનત” રાખીશ તો તે તને પાછી નહિ આપે, 
જ્યાં સુધી કે તું તેના માથે ઉભા ન રહે. કારણ કે તેઆ 
કહે છે “નિરક્ષર લોકોની (લેવડ દેવડના) સંબંધમાં 
અમને કોઈ પૂછપરછ” નહિ થાય.' અને તેઓ 
જાણી જોઈને અલ્લાહની બાબતમાં જું બોલતા હોય 
છે. 

૭૭. હકીકતમાં જા કોઈ પોતાના કરારેને પૂરા 
કરે અને સંયમ ધારણ કરે, તો! બેશક અલ્લાહ 
પરહેઝગારોને ચાહનાર છે. 

૭૮. જે લોકો અલ્લાહ સાથે કરેલા કરાર તથા 
લીધેલા શપથના બદલામાં નજીવી કિંમત વસૂલ કરે છે, 
તેમને આખેરતમાં કોઈ હિસ્સો નહિ મળે, અને 
કયામતના દિવસે ન તો અલ્લાહ તેમની સાથે બોલશે 
અને ન તો તેમની તરક જોશે, ન તો તેમને 
(ગુનાહોથી) પાક કરશે. અને તેમના માટે બહુજ 
દર્દનાક અઝાબ મુકર્રર છે. 

૭૯. અને બેશક, તેઓ વચ્ચે એક એવો વર્ગ પણ 
છે જે કિતાબ (તૌરાત)ના વાંચન સમયે પોતાની 

જીભને એવા વળ? આપી ઉચ્ચારે છે કે તમે તેને 


આલ -ઇમરાન 


કિતાબમાંના (કોઈ) એવા પણ છે 





જું 


જકડઝુડડઈઝડડઝીડહટ3 
જક છ્કઇડડઇડઈફી 
ઈન્ડ હાડ શ ડડડઝઉડડી 
6 ઈડલ્ઝ/હૃઈતજ 


ષ્ક્ષ્ન- 
રે 
ખ" 
€. 


29797 22. 2 

૦% 585૭5 | 

જ ક પ - 2 27%» 17 
હ્ટ્રશાડક 2 ડક્ક૬૭ડ ક 


છ્હ્ક્કા 


“9?72:7# 79 /૯ ન 


તિ મી ખ્્ક્ક હ2--ઝ૭“૭”હં 


9 


જિ 
મત હઝડહા,5 ભાત 


હઝઝડડડડીત્કક્છ 1 કથ 
૦5 ડઝ 


મી ૮ «9 4/2272 પ 
? 29-77 


૦૪-૦૦ 





૩૯. આ ઈનસાનની એક બહુ જ હલકી કોટીની કિતરત (પ્રકૃતિ) છે. કોઈની સાથે વાંધો ઉભે થાય 
તો તેના હક્ક પણ પચાવી જવામાં પાપ નથી સમજતા. યહૂદીઓમાં આ રીત પ્રચલિત હતી અને તેઓ 
અશિક્ષિત તથા બિન યહૂદીઓને। માલ યહુદીઓ માટે હલાલ સમજતા હતા. 


૪૦. 


વર્તમાન સમયના સમૃદ્ધ સમાજમાં એક જથ બીજા જથને દુશ્મન ઠરાવી બીજાના ઘર, 


માલમત્તા લૂંટફાટ કરી કે વેપાર વ્યવહાર દ્રારા પચાવી પાડવાને સવાબ સમજે છે. આવા બનાવા 
મઝહબી તકરકાબાજી (તકરારોા)ના બહાનાની આડમાં સ્યાસી લાભ ખાતર રમખાણે તથા કોમી તે તોફાનો 


દુનિયાભરમાં અવારનવાર થતા રહે છે. 


૪૧. આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમયમાં યહૂદીઓ તૌરાતનું વાંચન કરવા દરમિયાન પોતાના તરકથી 
ધારે તે વધારાના ભાષણો આપતા અને પોતાના તરકથી ઉમેરો કરી દેતા હતા જેને સાંભળનારા 


અજાણતામાં તૌરાતનો ભાગ સમજી લેતા હતા. 


૧૦૩ 


સૂરાહ ૩_ આલે -ઇમરાન પારે ૩ 





“2?” ટ 


કિતાબના એક ભાગ ધારી લો, જ કે તે (ભાગ) ઉ» ્રાણ્દડ58ડ ડડ 5 
કિતાબમાંથી નથી; (છતાં) તેઓ કહે છે કે તે અલ્લાહ હ નિ ડી 
ત ક દ્વિ ન” 


તરફથી છે,તે અલ્લાહ તરકથી નથી, અને અલ્લાહ વિશે 3૧-૩૦ 9 હહ્િડ્ા દ્ર! નિ 
તેઓ જાણી જોઈને જું બોલે છે. 
પે જ તે 24 9 44 દ ૦૧7 47 
૮૦. એક સત્યપરાયણ ઇન્સાનને શોભા નથી 45 જ કળ? ડિ કહા ન ઠું 
આપતું કે અલ્લાહે તેને કિતાબ અને હિકમત અને પિ ટ ૮ ઈ દ 
નબુવ્વત આરપી હોય તો તે કહે કે તમે અલ્લાહને ત્યજી ્ર્ક્જં ગહ પ્ઝવક ક કક 


મારી પૂજા કરો; પરંતુ (તે કહેશે) “તમે પાલનહારને જ ./,(ઉ 98729 2” 
જે ૧૧ રી હ ) ૦ રે હહ કઈ-ઝદવ ક 555% ની 
સ્વાપણ કરો કારણ કે તમે કિતાબનું શિક્ષણ આપો છો જ 


અને તમે પોતેજ કિતાબનું વાંચન કરે! છો. કંડડડ છ 

૮૧. ન તો (તેને શોભે છે) કે તે તમને એવું 
શિક્ષણ આપે કે તમે કરિશ્તાઆને અને નબીઆને ” હાનિ કદણી 5 રહા ક સિ1- 
તમારા પાલનહાર માને. શું ઈસ્લામ ઉપર તમારા 2 ઇઝી 4% બ 
ઈમાન લાવ્યા પછી તે તમને કરી કુક કરવાનો હુકમ કક્કડ 


આપશે?(રુકૂઅ - ૮) 
“" /“ હ ષને ને ફે હ કત?મ4'-દ પ નુ), 4. (% ક 
૮૨. અને (તે સમયને યાદ કરે) જ્યારે અલ્લાહે .. યટ કાહાકા ધાન 


નબીઓ દ્રારા પાક્કું વચન લીધું હતું કે જે કિતાબ કુ ર્ત ૬2 
અને હિકમત હું તમને આપું (અને) તેને પરિપૂર્ણ ન વિ 
કરનારો રસૂલ તમારી તરક આવે તો તમે તેના ઉપર 4 777%. ૮: કથ 
દે (૪૨) જ “% 5“ 4 4-/૯-93 ૧. ર કે 

જરૂર ઈમાન લાવશો, અને તેની પૂરી સહાયતા 

" ક્ષ મેણે 2 9 વિશે પી પ કાદુ હા 9£& ઇં 
કરશો. (અને) તેણે કરમાજું શું આ વિશેના 231198 છં વ 515 
જવાબદારી જ હું તમારા ઉપર નાખું છું તેનો તમે ટ 02 હડઉ 
સ્વીકાર કરો છોર?' તેમણે કહ્યાં, “અમે સ્વીકાર કરીએ છે ક્ટ હટ હં 
છીએ' (ત્યારે અલ્લાહે) કરમાવ્યું “તમે હવે સાક્ષી 
રહેજો અને હું પણ તમાર્રી સાથે સાક્ષીઓમાંને સાક્ષી 
છું. 

૮૩. આ પછી જો કોઈ પાછા કરી જશે તેઓ ખરે «92 1 25538 
જ નાક્‌રમાન છે. દિ કિં 





૪૨. પહેલાંના આવી ગયેલી કિતાબોમાં આપવામાં આવેલી તમામ આગાહીઓ પ્રમાણે આવનારા 
પોતાની સત્યતાને તે જ કિતાબે। દ્રારા પુરવાર કરે છે. આંહઝરત સ.અ.સ.નું આગમન માત્ર ઈસરાઈલી 
આગાહીઓની પરિપૂર્ણતા નથી, (ઈસાઈઆ પ્ર.રવ આ.૧૩/૧૫, ડયુટ્રોનામી પ્ર.૧૮-૩૩/૨ જેન 
પ્ર.૧૪ અ. રપ૫/ર૬, પ્રકરણ સ.આ.ર૨૬, પ્ર.૧૬ આ.૭-૧૭) પરંતુ આર્ય આત્મદર્શન, બુદ્ધ તથા 
જરથોસ્તી સંતોના વચનોમાં પણ આંહઝરત સ.અ.સ. વિશેની આગાહીઓના સંકેતો જોવામાં આવે છે. 


૧૦૪ 








“7 ઝ 








સૂરાહ ૩ 


૮૪. તો શું તેઆ અલ્લાહ સિવાયના બીજા કોઈ 
દીનને શોધી રહ્યા છે, જ્યારે આકાશો તથા ધરતીમાં જે 
કંઈ છે તે (સઘળું) ઈચ્છા કે અનિચ્છાએ, તેનીજ 
આજ્ઞાને આધીન થએલું છે, અને તેના જ તરક તેમને 
પાછા ફેરવવામાં આવશે? 

૮૫. તું કહે “અમે અલ્લાહ ઉપર અને જે કૅઈ 
અમારી તરક ઊતારવામાં આવ્યું છે અને જે કંઈ 
ઈબ્રાહીમ અને ઈસમાઈલ અને ઈસહાક અને 
યા'કૂબની ઓલાદ ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું હતું, 
અને જે મૂસા તથા ઈસા તથા બીજા નબીઓ ઉપર 
તેમના પાલનહાર તરકથી આય્યું હતું, તેના ઉપર 
ઈમાન લાવીએ છીએ. અમે તેમની વચ્ચે કંઈ કરક નથી 
૬ર્તા. અને અમે અલ્લાહની તાબેદારીમાં આવીએ 
એ? 

૮૬. 


ન્‌ 

6૪ 
ન્ડ 
6૪ 


નાવમાં છે તેના તરકથી કદાપિ તે સ્વીકારવામાં આવશે 
નહિ, અને આખેરતમાં તે નુકસાન ભોાગવનારેો હશે. 

7૭. જે ઈમાન લાવ્યા બાદ કરી કાકર બની જાય, 
જ્યારે તેમણે રસૂલના સાચા હોવાની સાક્ષી આપી હોય 
અને જેમને તમામ દલીલો મળી ચૂકી હોય, તેમને 
અલ્લાહ કેમ કરી હિદાયત આપશે? બેશક અલ્લાહ 
ઝાલિમોને હિદાયત નથી આપતો! 


૮૮. આવા લોકોનો આ બદલે! છે કે તેમના ઉપર 


અલ્લાહ તથા તેના કરિશ્તા અને સર્વ માનવજતિ 
તરકથી લાનત છે. 

૮૯. તેઓ આ હાલતમાં જ રહેશે અને તેમના 
અઝાબ કદાપિ ઓછો કરવામાં નહિ આવે. ન તો 
તેમને માહલત આપવામાં આવશે. 

૯૦૦. સિવાય કે તે લોકો જે 
તૌબાહ કરે અને સુધારો કરી લે 
ક્ષમાવંત (અને) દયાળુ છે. 

૯૧. ખરેખર જે લોકો ઈમાન લાવી પછી કાકર 
બનો ગયા. અને કુકરમાં બહુ જ આગળ વધતા ગયા 
તેમની તબાહ સ્વીકારવામાં નહિ આવે. બેશક આ તે 
લ્ષોકા છે જે ગુમરાહ થઈ ગયેલા છે. 


૦ ૯ 
।વૅ ક્યો પછી 


પ્ર 


અ 
તો અલ્લાહ બેહદ 


આલે -ઇમરાન 


અને જે કોઈ ઈસ્લામ સિવાય બીજા દૌનની 





ન્ન કૃ 


ઝાહક ઝન દ 
# 9 %,” 2 ઈ 7 જ કક ક 2 
 છ૪ઝડરકઉકકઉડ “503 


7? વિ ” 972 


મિ નો 4પ શ્ર) 54168 


કકઉઝડડકફડક્ઝડટ્ઝડક 


2, 47 1 #%//** છ 


િ કઝ કક ઈ"%5*ક-67 


“97 હઝ “2734 77 ૮27 
લ્કે ઉક્ય.*્ 2:9૭ હ 


૧*૦૭ટ-્ર્ક્ડટડડડ 
૦૯૦%&હવ#ઇકહંક્કડ 
ક્વ ક-કઇઈશાહ્ત્ઇડ્ 


ટઈટઝાડકઈડ હડડ,ડાહાઈડકડ 
૦૦4૪5 

5ર ધડ મનની વિ 
6બ્ક્ક ક હ 
8 
૮% ડક5 
ઠા કી ઃ ડી ગુ 
જેક્ઝ5*4 


ત હ 4%! જહ 
2૧(4 77૪92272777 2# 
ગઇ! ૪૫0 ક જ કી 


નન્નન્્------:-----------:-------:------------------------- 
૪૩. ઈસ્લામે મોમિનો ઉપર અલ્લાહના મોકલેલા પ્રત્યેક નબાંના આદર કરવા ઉપર બહુ જ ભાર 
મૂકયો છે. દુનિયામાં કોઈ એવી કોમ નથી જેમાં નબી ન આવ્યા હોય. 


૧૦૫ 


આલે -ઇમરાન પારો ૪. 


૯૨. તે લોકે! જેમણે કુદ કયું અને કુક કરવાની 
સ્થિતિમાં જ મરણ “પામ્યા તેમનામાંના કોઈ પાસેથી' 
મુકિત માટે પૃથ્વીના ભાર જેટલું પણ સોનું 
સ્વીકારવામાં નહિ આવે અને તેમના માટે દર્દનાક દ 
અઝાબ નિશ્ચિત છે, અને તેમને કોઈ મદદકતા નહિ 
થાય. (રકૂઅ-૯)% 


૯૩. તમે પરહેઝગારીના બ્લંદતરીન દરજજાને 
નથી પામી શકતા જ્યાં સુધી તમે તેમાંથી ખર્ચ નહિ 
કરો! જ તમને સૌથી વધારે પ્રિય હોય; અને તમે જે પણ 
ખર્ચ કરશો, અલ્લાહ બેશક તેને સારી પેઠે જાણે છે. 

૯૪. ઈસરાઈલની ” ઝૌલાદ માટે ખાવાની 
દરેક વસ્તુ હલાલ“ હતી, સિવાય કે ઈસરાઈલે ક 
તારાતના ઊતરાણ પહેલાં જે પણ પોતાના ઉપર હરામ 
ક્યું હતું. તું કહે 'તૌરાત લાવા, અને વાંચી 
સંભળાવો, જે તમે સાચા“) હો તો!” 

૯૫. છતાં જે કોઈ અલ્લાહના નામે ખોટી વાતા 
ઘડી કાઢે, તો તેઓ ઝાલિમ છે. 

૯૬. તું કહે “અલ્લાહ સત્ય કહે છે માટે તમે 
ઈબ્રાહીમના દીનને અનુસરો જે નિત્ય અલ્લાહ પ્રતિ 
નમનારે હતો અને તેઓમાંના ન હતો જે (અન્યને) 
અલ્લાહનો શરીક ઠરાવતા હતા. 

૯૭. બેશક, માનવજાતિના ભલા માટે પ્રથમ ઘર 
બક્કામ? સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. જે તમામ 
માનવજાતિ માટે અનંત બરકતેો અને હિદાયતથી 
ભરપૂર છે. 

૯૮. તેમાં અનેક સ્પષ્ટ નિશાનીઆ છે; (તે) 


ક “૨ 


ઈબ્રાહીમનું (ઈબાદતનું) પવિત્ર સ્થાન છે અને જે 


ક્ય 


વ્યકિત તે ધામમાં દાખલ થાય છે તે સલામતી મેળવે 


92 9777 ક ઇજા ક 2૦% ક 
હ 21 “હાડા 
કદ પ5 ઝટ મિ મઠ 

ન 9 ૪ 277 ઈ કક 1 
9ડઝલ્કડા ક્વ, 


77 22 22. .22 પ્ર ન રિ % ત ક 
હઠે હઝ 
»[૮, 791 4૪ શ” 2 _ ।કર્ટ 22 
ભ્રજ૮4, 0 હ કટક: 
/₹5349*5. ક. ર :2હ 010 જટ 
ધ લિ ા ગ્ર ટમા 


કાહ ઝડઈઝજક& હષ 

૦૭૩૭૦૯ માકસડ તી 
હાડકા 

ઠઠ 

ઇશઝકકરલ2ડહ તાઃ 

ઉકા 8 


ઇડ દ્ર: જદ્ડડ બર્ડ હહ 


₹€*72271?* શ્ર24 


૯484754 


/6«7 2:7€.9 નન 8૦૮ જી 
હઇકડ્ઇદકર્ડઝૂ દા 


૪૪. હઝરત યાકૂબ (અ ) કોઈ રોગના કારણે અમુક વસ્તુઓનો ખાવામાં ઉપયોગ ન કરતા હતા જે 
વસ્તુઓને તેમના વંશજોએ સમય જતાં હરામ કરાર આપ્યું હતું. 

૪૫. ઈસરાઈલ હઝરત યા'કૂબ (અ)નું ગુણવાચક નામ હતું જ તેમને સ્વપ્ન દ્રારા પ્રામ થયું હતું. 

૪૬. તૌરાતમાં જે વસ્તુ હરામ નથી તેને હરામ ઠરાવવાને અધિકાર યહૂદીઆ ક્યાંથી લાવ્યાર 


૪૭. “બક્કા' અર્થીત મક્કાની ખીણ. 


૧૦૨૬ 





સિ 





ભ ! 


*3 રે 
મ 











સૂરાહ ૩ આલે-ઇમરાન પારો ૪ 
છે. અને આ ધામ સુધી પહેંચવાની શકિત દધ 25૭5 ઝા 4051 


રાખનારાઓ માટે અલ્લાહે કરજીયાત કર્યું છે. અને જે 
કોઈ ઈન્કાર કરશે તો તે (જાણી લે કે), અલ્લાહ તમામ 
સજનાથી બેપરવાહ છે. 

૯૯. તું કહે “હે એહલે કિતાબ, તમે શા માટે 


અલ્લાહની આયતોનો ઈન્કાર કરે! છો. જાકે અલ્લાહ : 


તમારા કામોથી માહિતગાર છે. 
૧૦૦. તું કહે, “હે એહલે કિતાબ, 
અલ્લાહની રાહમાં મોમિનો માટે શા 


તમે 
કારણે 


આંટીઘૂંટીઓઆ ઊભી કરતા રહો છે, જ્યારે તમે પોતેજ 


(આ સીધી રાહના) સાક્ષી છો? બેશક તમે જે કરી રહ્યા 
છો તેનાથી અલ્લાહ બેખબર નર્થી. 

૧૦૧. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જા તમે એહલે 
કિતાબના કોઈ પણ ટોળાના કહેવા ઉપર ચાલશે તો 
તમારા ઈમાન લાવ્યા બાદ તેઓ તમને કરી કાકર 
બનાવી દેશે. 

૧૦૨. તમે (કરી) કાકર શા માટે થશે, જ્યારે 
તમને અલ્લાહના આદેશે। વાંચી સંભળાવવામાં આવ્યા 
છે અને રસૂલ તમારી વચ્ચે મોજદ છે? અને જે 
અલ્લાહનું શરણ લેશે તેને અવશ્ય સીધે રસ્તે દોરવામાં 
આવશે. (રુકૂઅ -૧૦) 

૧૦૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહનો જેવો 
ડર રાખવા જાઈએ તેવા ડર રાખા, અને તમને મૃત્યુ 
એવી જ અવસ્થામાં આવે કે તમે અલ્લાહની સંપૂર્ણ 
તાબેદારી * 

૧૦૪: છુ સર્વ ભેગા મળી અલ્લાહની 
રસ્સૌને” ? મઝબૂતીથી વળગી રહો, અને છૂટા પડો 
નહિ; અને અલ્લાહના એહસાનને યાદ રાખા કે જ્યારે 
તમે એકબીજાના દુશ્મન હતા ત્યારે અલ્લાહે તમારા 
મન એકબીજાની લાગણીઓથી ભરી દીધા, અને તેની 


હક ્કડ) 


હકક દ્ા ૭55 હ્ડમી 
2/97 
ફિ 


ઈ. ૪ હ્કીઠકા તક 


7 ** #” 


1૪9 હડાઇઇકછડડકાહક 
ઉહ 6845 હૂક 
1 


શકી 


ર! 72 


કક જન 


બ્જુઈડછાજકઈ#હ્ 


દધ 


1 2 55 ૮77 
2 વ્ર!ાપ-1 ૦5:7૭ 2 
ન 944 4 9 4“ ?૮૮7 /? 277 
છક દ્રઇ ડક 
જ કગડન 
15 “794 દૃ 
ઉ «ડઝ કુ, કડી 
92972774 72 22૮ 
છક્ય-55993)હ-- 
ખક્કફઈડડદકડાહઠડ 58૬4 


7 2%. ? 2729 છ 
શા ક કે ઉ દ્રાાડ્ ન 5 19 ટક કિ 


ક ડી વિધિ 


દ્ર છા. ન કડ 


ડા. 5 ડઝ કઝ 
૪૮. મૃત્યુની ઘડીનું કોઈને જ્ઞાન નથી માટે દરેક જીવને વાણી તથા વર્તનથી ભલાઈના જ કામોમાં 


પ્રવત રહેવું જોઈએ. 


૪૯. અરબીના 'હબ્લ' શબ્દના અર્થ તે રસ્સી, દોરડું થાય છે જેનાથી કોઈ વસ્તુને મુશ્કેતાટ 


બાંધવામાં આવે છે, અને બંધન, કરાર, પ્રતિજ્ઞાને પણ દોરડાની ઉપમા આપી શકાય છે. આંહઝરત 


સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું છે કે અલ્લાહની કિતાબ કુરઆન મજીદ અલ્લાહની રસ્સી (દોરડું) છે જે આકાશ - 


અને ધરતી વચ્ચે વિસ્તારવામાં આવેલી છે. 


૧૦૭ 


-ત્લઊિટ 





સરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારે ૪ 
5225325. કાઉ. 
"૧% હ. 6. ી “૧ 2 ઘઈ કક ક 42૫ ટ્ર 
મહેરબાનીથી તમે ભાઈભાઈ બની ગયા; તમે એક “ડડ હાડ; નિત 
૫૦)“ “-_.“ડ ક. ૧ 22 

આગના ખાડાની કોરે પહેચી ગયા હતા ત્યારેતેણે ,,#&.. _,!.£%/: 

જે ક ૫,” 1, 97745475 24/27 4 “7૯% 
તમને ઉગારી લીધા. આવી રીતે અલ્લાહ પોતાની “5ઝજ 4 હ હડ કપડ 
આયતોનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કેતમનેસીધી રાહ ઉપર છ ૮2૬ 


ચલાવવામાં આવે. 

૧૦૫. અને તમારામાંએવા લોકો હોવા જોઈએ જે 
લોકોને નેકીઆ તરક બેલલાવતા રહે, સદગુણેોનું 
શિક્ષણ આપે અને બદકારીઓથી “9 રોકે. બેશક, 
આવા લોકો સફળતા પ્રાપ્ત કરનારા છે. 

૧૦૬. અને તેમના જેવા ન થશે! જે છૂટા પડી 
ગયા અને સ્પષ્ટ દલીલો મળવા છતાં મતભેદમાં પડી 
ગયા અને આ લોકો દુ:ખદાયક અઝાબ પામનારા છે. 


૧૦૭. તે દિવસે કેટલાક ચહેરા સકેદ હશે અને 


કેટલાક ચહેરા કાળા હશે અને કાળા ચહેરાવાળાઆને 
(પૂછવામાં આવશે) શું તમે ઈમાન લાવ્યા પછી કરી 
કાકર બની ગયા હતા? તો। હવે તમારા કૂક્ટ કરવાના 
કારણે અઝાબનો સ્વાદ ચાખો. 

૧૦૮. અને તે લોકો જેમના ચહેરા સફેદ હશે, 


તેએ અલ્લાહની રહેમતમાં હશે, અને સદાય તેમાં જ _ 


રહેશે. 


૧૦૯. આ અલ્લાહની આયતો છે જેમાં સચ્ચાઈ :. 


છે જ અમે તને વાંચી સંભળાવીએ છીએ, અને 


અલ્લાહ પોતાના મખ્લૂક (સજને)માંથી કોઈના ઉપર 


ઝુલ્મ નથી કરવા ચાહતો. 


૧૧૦. અને અલ્લાહનું જ છે જે કંઈ આકાશોમાં 


છે અને જે કંઈ ધરતીમાં છે, બેશક પ્રત્યેક બાબતો 
અલ્લાહ તરક પાછી ફેરવવામાં આવશે. (રકૂઅ-૧૧) 

૧૧૧. તમે સર્વથી ક્રોષ્ઠ ઉમ્મત છો, જેને 
માનવજાતિ (ની ભલાઈ) માટે નિયુકત કરવામાં આવી 
છે; તમે ભલાઈનો ઉપદેશ આપો છો અને બ્રાઈઆથી ' 
અટકાવો છો અને અલ્લાહ ઉપર ઈમાન રાખો છો. 


# 9 % 247 જ 


૮44 77 297? 
ક “4૭૭% વડ «1 555 54% 


&ઢઝાડક “ર્લહકફડકઇડદ 
ળા 


ક્‌ 8 શત ત3545 કેહ ઠેક 

હાત ઇડ ઝડ 
2 #?1* - 
બ્ક્ક્ક્્ 


ટ??77 774૮527? 4-4 7 


કક? 29495 8959 દ.” ૦82 


હાટ 
પ 79 જ? હક 977 24 
કઠ હં ભ તક બક» હદ 


9624 ઉ 272 દઈ જા દા 


97, “2 


1 જ 
૦૯ કપડડક 

પ પા ઇજ હાડડાઇકડ 9727 | હહ 
જ છ વછા 

ટબાવીડ્ઈહપડ રૂ૪ 
હડ 


0 સ 9/7 22 -4?/2૮229 
કદ ન ણ ક 5-5 





૫૦. અરબોની આંતરવિખવાદની ભયંકર પરિસ્થિતિ. 


૫૧. આંહઝરત સ.અ.સ.નું ફરમાન છે કે જો કોઈ બ્‌રાઈઆને જએ તો 
જે તે પોતાના હાથે દૂર ન કરી શકતો હોય તે પોતાની જીભે તેનો વિરોધ કરે. 


ધા 


ડડ “ડ્‌ 


હોય તો છેવટે તેને પોતાના મનથી ધિક્કારે, જો કે આ સૈથી નબળં ઈમાન 


તેને પોતાના હાથે દૂર કરે. 
જો તેમ પણ ન કરી શકતો 
છે. 


૧૦૮ 


નિ 














૧૧૨. આ લોકો તમને સાધારણ દુ :ખ આપ્યા 


[સિવાય કોઈ બીજી ઈજા નથી કરરી શકતા; અને જો . 


તેઆ તમારી સાથે લડશે તો। તમને પીઠ દેખાડશે; ત્યારે 
તેમને કોઈ મદદ નહિ મળે. 

૧૧૩. તેઓ જ્યાં પણ હશે 'હમેશાં તેમની 
કજેતી “ થતી રહેશે, જ્યાં સુધી કે તેઓ અલ્લાહના 
શરણમાં આવે અથવા તેમને કોઈ પનાહ આપે. તેમણે 
અલ્લાહનો ગઝબ (પ્રકોપ) વહોર્યી છે જેથી તેઓ 
માોહતાજીમાં ઘેરવામાં આવ્યા કારણ કે તેઓ 
અલ્લાહની આયતોનેોા ઈન્કાર કરતા રહેશે અને 
અલ્લાહના નબીઓને નાહક કતલ ““ કરશેજ. આ 
તેમની નાફરમાની અને હદ બહાર નીકળી જવાનું 
પરિણામ હતું 


૧૧૪. ત 


૧ 


સૌ સરખા નથી; એહલે કિતાબમાં 
એક એવું ટોળું છે જે (પાતાના વચન) ઉપર કાયમ 
છે. તેઓ રાતના સમયે અલ્લાહની આયતોનું વાંચન 
મનન કરે છે, અને તેને સિજદા કરે છે. 

૧૧૫. તેઓ અલ્લાહમાં અને કયામતના દિવસ 
ઉપર ઈમાન રાખે છે, અને નેકોની હિદાયત કરે છે 
અને બૂ્‌રાઈથી અટકાવે છે અને ભલાઈના કામોમાં 


એકબીજા સાથે હરીકાઈ કરે છે, બેશક, આ લોકો 
સદાચારીઓમાંના છે. 


ર 
આલ -ઇમરાન 


પારો ૪ 


1775) £ 72? 7*£7 ૦67? 2; 22720747 
€-199દ્રાપ્ૃધક્ક 2હ્ડક 
કઝા 





4555 22: ક ન હઠઇડ્કાહક 
ની 

444 ૪વ5કક» ક 
૦ડ%4: ઝી 

ડ'હટવૂક3 કજ હહ ડઝ 
હ,કડડહ્ટ 5.6. ક 


7297” 


”7# 5 તરઝીઝી 


બ્્કર્ઝ 


222778 દ્ર ૬ 11% 
રાડ ક્ટ! જહ 
છન 92797, ! ૫ 


ઇ્ઝકા#ટેદડ૬ ક કટા) હુ 


કે વ ડાક 


19% કહ 
કક 4 જ 
[0૭46 ન નાકા દ્ર! સ 


#?729 રિ 


972ન #“9 ક પિ 9/79 નિ 
કકન્ડ 5 595% .#15; 45 રુ્ક્ક્ક 


“ઝક હું હ%ઇ 
9ઉક્કયાહટહ/ 


૫૨. આંહજરત સ.અ-સ.ના સમયથી લઈને આજ દિવસ સુધી યહૂદીઓનેો ઈતિહાસ ઉપર્યુક્ત 
આગાહીનો પુરાવા આપે છે કે પ્રત્યેક દેશમાં અને સૈકાઓથી યહૂદીઓ વિભિન્ન પ્રકારની અપમાનિત 
પરિસ્થિતિઓ તે તેમજ ઝુલ્મોના ભાગ બનતા રહ્યા છે. અને મોજદા ઈસરાઈલી સ્ટેટનું આયુષ્ય યહ્‌દીયત _ 


માટે અલ્પજીવી છે. 


૫૩. નબીઓનેો અસ્વીકાર કરનારાઓ કદાપિ નબીઓને જાનથી મારી નથી શકયા અને નબીઆને ' 
કતલ કરવાના તેમના બધા પ્રયત્નો નિષ્કળ ગયા હોવાના સેંકડો પુરાવાઓ ઈતિહાસમાં મળે છે. 


નબીઓની સચ્ચાઈની આ એક મોટી દલીલ' છે. 


૧૦૯ 


સૂરાહ ૩ 


૧૧૬. અને જે નેકીઓ તેઆ કરશે, તેના યોગ્ય 
બદલાથી તેઓ મહેરૂમ (વંચિત) નહિ રહે, અને 


અલ્લાહ તેમને સારી પેઠે જાણે છે જે બદીઓથી _ 


પોતાને બચાવતા રહે છે. 

૧૧૭. જે ઈમાન નર્થી લાવ્યા તેમની દૌલત અને 
તેમની ઓલાદ તેમને અલ્લાહના (અઝાબ) સામે કોઈ 
કામમાં નહિ આવે. બેશક, આ લોકો આગમાં પડનારા 
છે, અને તેમાં જ સદાય રહેશે. 

૧૧૮. પોતાના ઉપર આ દુનિયામાં તેઆ જે પણ 
ખર્ચ કરે છે તેના દાખલો એક કકડતી ટાઢી હવાને છે, 
જ એવા લોકોની ખેતી ઉપર પસાર થઈ તેના પાકનો 
[વિનાશ કરે છે, જે લોકોએ પોતાના ઉપર ઝૂલ્મ 
કયી હોય છે. અલ્લાહે તેમના ઉપર ઝુલ્મ નથી કયી, 
પરંતુ તેઓ સ્વયં પોતાના ઉપર ઝૂલ્મ કરે છે. 

૧૧૯. હે ઈમાન લાવનારાઓ! પોતાના સાથીઆ 
સિવાય (અન્યને) પોતાના રાઝદાર ન બનાવો, તેઓ 
તમારે! સર્વનાશ કરવાથી કદાપિ અચકાશે નહિ. તેઓ 
તમને મુસિબતમાં કસાએલા જોવા ચાહે છે. તેમની 
વાતોમાં તમારા પ્રત્યે દુશ્મની જણાઈ રહે છે અને 
તેનાથી વધુ તેમના મનમાં છુપાએલું છે. અમે અમારી 
આયતોનું તમારી સમક્ષ વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે, 
જો તમે સમજદારીથી કામ લઈ શકતા હો તે. 

૧૨૦. સાંભળો! તમે તેમના પ્રત્યે પ્રેમ રાખા છો 
પરંતુ તેઆ તમને નથી ચાહતા, અને તમે પૂરેપૂરી 
કિતાબ ઉપર ઈમાન રાખા છો. તેઓ તમને મળે છે 


ત્યારે કહે છે “અમે પણ ઈમાન રાખીએ છીએ.' પણ * 


તેઆ જદા પડે છે ત્યારે ગુસ્સાથી પોતાની 
આંગળીઆના ટેરવાં કરડતા હોય છે. તું કહે “પોતાના 
ક્રાધમાંજ બળીને ભસ્મ થઈ જાઓ' બેશક (તમારા) 
મનના ભેદાને અલ્લાહ સારી પેઠે જાણે છે. 

૧૨૧. જો તમને કોઈ લાભ પહેંચે છે તો તેમને 
દુ:ખ થાય છે અને જો તમને કોઈ આકત આવી પડે છે 


ષે 
૧૧ 


તો તેમને બેહદ ખુશી થાય છે. પરંતુ જો તમે સબ્ર 
કરશા અને પરહેઝગાર બની જશે તો તેમની ચાલો 
તમને હાનિ નહિ કરી શકે, ખરેખર જે કંઈ તેઓ કરે 
છે અલ્લાહ તેના ઉપર કાબુ ધરાવે છે. (રૂકુઅ -૧૨.) 


ન્‌ 
આલ -ઇમરાન 


પારો ૪ 





(5૮ 8815 ક સખ ક હા 55 


0૦ 

જડ જી ક્ત્દદછ ૭156 હ 
5 ઊહ્ડહઇડમ્દૂડહડ5%ઇ 
ક 25૪1૪ ક કર્ક 

7જી 92 ૦/7 કક ન ક 9-7 
ક્ટ છેડાને 5૭ 


હતકર ડડઝડાાાઝઉક ટ 


#77??72 1 શ 47 ૪% ક 
(ોડ્ક્સ2વાન્‍્ડન્‍ ડા 
ઉઠે ઉક 


9₹27 2૪૭527 4:4૮ 7.72/7127 દદ 
કઝ ઝડ કળા દયી 


5222 
ન્ડ ડટ ઉક્દડક્કાકડ# ટડ 
ક-.૭)ક્ઝ ઇડ ઝડ 

065% ટ્રઝ 
ડક 590 થમ 


5 દી 
દિ 
છે2555ા૭ઝ ઇશા ડા 


4 ક #% 


64177 74 


ન 2973 ક 
%1્555 ક ફાક ક “ક 
હ ક્રેન 52 2૭7 કકક 


“8 2 


ક જ કક 
ર. “ક હ 415 


૧૧૦ 


” 














સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૪ 





“";્‌ ક કુ ડ્‌ જ ઝે 2 ક 72274 રાં 
૧૨૨. અને તું સવારે પોતાના ઘરેથા નીકળ્યો રડ ક &ડ ક ક 
હતો અને મોમિનાોને તેમના મોરચાઓ ઉપર રી ી 
“* “હ પ. જ મિ દ્વિ ક ય ક 
લડવા “” માટે ગોઠવી રહ્યો હતો, ત્યારે અલ્લાહ સર્વ ક કહ “4012૭550 


સાંભળતો હતો, અને સર્વ જાણતા હતો; 
કે 92, ₹ 74 (4.94 09 ક 
૧૨૩. કં. તમારામાંની બે મળ ધક 4 4; કડ 85) 
બૂઝદીલીથી (નાસી જવાને।) ઈરાદો કર્યે હતો, જે કે ડે 
શે જ. 2 પિ. " ન 295 277 77 4 7 
અલ્લાહ તેમનો મદદગાર હતો અને અલ્લાહ ઉપર જ ૦૦59 કાહ 
મામિનાએ ભરોસો! રાખવો જોઈએ. 


(પપ 


જ % * * [પ૬ 
૧૨૪. બેશક અલ્લાહે જંગે બદરમાં ““ તમારી કાઇ 7 જક 554 


સહાયતા કરી હતી. જ્યારે તમે બહુ જ કમઝોર હતા. ક વ્યડ્રાડ્ઝોકેન ક ક ક ઉ 
માટે અલ્લાહને તમારે! રક્ષણહાર બનાવો કે જેથી તમે 95 જક દ્ર! 
તેના એહસાનમંદ થાઓ. દ 
૧૨૫. જ્યારે તું મોમિનોને કહી રહ્યો હતો “તમારા ક છકડા હઝ 4, કડ 
માટે એટલું ઘણુ નથી કે તમારો રબ ત્રણ 2 હઝાર . કી 722-6૯35 2: .1 “(1૮ » ટત 
ફરિશ્તાઆ ઉતારી તમારી મદદ કરે?' વ “ડટ નાકીદ ઝડ 
૧૨૬. કેમ નહિ, જો તમે ધૌર્યશીલ અને ઝડ કડા ઇન્ડ 
પરહેઝગાર બનો જાઓ તો જ્યારે દુશ્મના તમારા જાડ કક. જ, 
ઉપર ચઢી આવશે, તમારે પરવરદિગાર પોતાના પાંચ ય) દ્વ, કક 


હારુ સખત હલ્લો કરતા કરિશ્તાઆ વડે તમારી કઝ? 
ન 0૦»: 
સહાયતા કરશે. 


૫૪. આ ઈશારો જંગે આહદ તરક છે. જંગે બદરમાં પરાજ્ય પામેલા મક્કાના કુરેશાએ [હજરૉંના 


૩જા વર્ષમાં ત્રણ હઝાર અનુભવી લડવૈયાઓનું લશ્કર લઈ મદીના ઉપર હુમલો કર્યો હતો. આંહઝરત 
સ.અ.સ. અનિચ્છાએ એક હઝાર મોમિનોા ઉપરાંત મુનાકિક અબ્દલ્લાહ બિન- ઉબૈય જે બાદમાં છૂટો 
પડી ગયો હતો, તેના ત્રણસો સાથીઓ લઈ કુલ ૧૩૦૦ના દળ સાથે દુશ્મનોનો સામના કરવા નીકળી 
પડયા હતા. આ જેગ ઓહદ નામની જ્ગ્યાએ થઈ હતી. 


૫૫. આ બે ટોળાઓ બનુ સલીમાહ અને બનુ હારીસા અનુક્રમે ખઝરજ અને ઓસ સાથે સંબંધ . 


ધરાવતા હતા. 

અબ્દલ્લાહ- બિન- ઉબૈયાના ૩૦૦ સાથીઓના નાસી જવાથી મુસ્લિમોના લશ્કરમાં થોડીક 
અવ્યવસ્થા થઈ હતી જેના લીધે થોડાક લોકો ગભરાઈ ગયા હતા, પરંતુ મોમિનો મેદાન છોડી ભાગ્યા ન 
હતા. 

૫૬. મક્કા અને મદીના વચ્ચે આવેલા એક સ્થળને બદર નામના પાણીના ઝરણા ઉપરથી આ નામ 
આપવામાં આવ્યું હતું જે ઝરણુ બદર નામની એક વ્યકિતની માલિકીનું હતું. 

૫૭. જગે ઓહદમાં દુશ્મનોની સંખ્યા ત્રણ હઝારની હતી જેથી અલ્લાહે મુસ્લિમોની મદદ ત્રણ 
હઝાર કરિશ્તાઓઆથી કરી હતી. 

૫૮. આ આયતમાં અલ્લાહે મોમિનોને દુશ્મનોના હલ્લા સામે પાંચ હઝાર કરિશ્તાઓઆના લશ્કર વડે 
સહાયતા કરવાનું વચન આપ્યું હતું જ્યારે મુસ્લિમ દળામાં થાક તથા ભારે ખુવારીના કારણે મદદની બહુ 


૧૧૧ 


ય 
ન 





સરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૪ 


૧૨૭. અને અલ્લાહે આ કેવળ તમને ખુશખબર કભ ૧% 5દ્ઈઝી ૪ 


આપવા ખાતર કર્યાં છે જેનાથી તમારા મનને શાંતિ 


મળે, અને મદદ માત્ર મહા શકિતશાળી અને બેશ ની 22 
હિકમતવાળા અલ્લાહ તરકથી જ આવે છે. 

૧૨૮: ન મદદ વડે) તે કાફકરાના એક વિભાગને [97 તત કાઈન કા 
ઉડાડી ““? દે અથવા તેમને રૂસ્વા (અપમાનિત) કરી ન 
નાખે અને તેઓ નાસીપાસ થઈ ભાગી જાય. સ 


૨૭% 


૧૨૯. આ બાબતમાં તને કોઈ અધિકાર નથીં? »%/₹/997, #7 2*27#7% 975.) - 47 797 
(અલ્લાહ ચાહે) તેમને ક્ષમા આંપી શકે છે અથવા ભક ન્હ્ક2ઇડઝાહ# હાહ્ક 
અઝાબ પણ આપી શકે છે, કારણ કે તેઓ ઝાલિમ છે. કીતા જી” 
૧૩૦. અને તે સર્વ અલ્લાહનું જ છે જે કંઈ ટડ કઝ (૬0 હઈડ 4 
આકાશે। અને ધરતીમાં છે, તે જેને ધારે તેને ક્ષમા આપે હન્ટ કક કિન્નર જા જાડ જ 
છે અને જેને ધારે સઝા આપે છે. અને અલ્લાહ બેહદ ઉદ જદડ 4ઉડ૭૭ ક: વ 
ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. (રુકૂઅ - ૧૩.) રી ટ 
હડે ટ મે 7/7૬ 29/71/29 7 
૧૩૧. હે ઈમાન લાવનારાઓ, વવિધ પ્રકારના કાડડ વાધ કી 56% શિવ ક 6પ 
વધારાઓઆ કરી વ્યાજ ન ખાએ, અને અલ્લાહથી 


સઠ 22 2%. 47727 ક 
ડરો કે જથી તમે સકલ થાએ. કી ૦5211 


જ આવશ્યકતા હતી. મક્કા તરક ભાગીને જતા કુરેશાએ અટકી જઈ પાછા વળીને મુસ્લિમો ઉપર હુમલો 
કરવાને ઈરાદો કર્યી જેના સમાચાર આંહઝરત સ.અ.સ.ને જેગના બીજે દિવસે મળ્યા હતા. જેથી આપ 
(સ)એ સહાબાને કૂચ કરવાનો હુકમ આપ્યો. મુસ્લિમો મક્કા તરક નીકળી પડયા અને મક્કાથી આઠ 
માઈલ પર હમરા- અલ- અસદ નામની જ્ગ્યાએ કુરેશાના પડાવ ઉપર ઓચિતો હુમલો કર્યે. મોમિનોના 
આ અણધાર્યી સાહસ તથા પરાક્રમથી મક્કાવાસીઓઆ ગભરાટમાં જીવ લઈને નાસી છૂટયા. 

૫૯. મક્ાના કુરેશાને મુસ્લિમોના ઉત્સાહ ભર્યો ધસારાના પાછળ એક ગૈબી શકિત હોવાની ખાતરી 
થઈ જતાં તેઆ ભયભીત બનૌો ગયા અને તેમના દળોમાં અવ્યવસ્થા કેલાઈ ગઈ અને તેમના મઝબૃત 
ગણાતા વિભાગો અવ્યવવસ્થાના લીધે એકબીજાથી કપાઈ ગયા જેથી તેમજ મેદાન છોડી જીવ લઈ નાસવું 
પડયું હતું. 

૬૦. ઈસ્લામે વ્યાજને અયોગ્ય ઠેરવ્યું છે કારણ કે આ વહીવટમાં વગર શ્રમ ઉઠાવે ધીરનારની 
દૌલતમાં બહુ જ ઝડપી ગતિર્થી વધારો થતો રહે છે અને નાણા લેનારની નબળી આથિક સ્થિતિના લીધે 
તેના ઉપર નીકળતી રકમ પળેપળે વણઅટકે વધતી રહેતી હોય છે. અતમાં આ લા'નત દેવાદારને 
જડમ્‌ળથી ઉખેડી નાખે છે અને ગીૌરવી રાખેલી વસ્તુ, ઘરેણું અથવા કોઈ મિલકત ઘર વગેરે વ્યાજના 
વધતા જતા ભાર નીચેથી છોડાવી શકાતી નથી. અંતમાં વાજ લેનાર તે મિલકતોના નાહક્ક માલિક બની 
બેસે છે. આ ધંધો કરનારાઓ થોડી રકમથી વહીવટ શરૂ કરે છે અને વષા જતાં કરોડોના માલિક બની 
જતા જોવામાં આવ્યા છે. જ્યારે દેવાદાર એક વખત વ્યાજે નાણુ લીધા પછી તેમાં સપડાઈ દેવાળીયો 
બની પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી બેસે છે. એટલું જ નહિ પણ પોતાની પેઢી દરપેઢોને પણ અમુક સંજેગેમાં 3 
આ લા'નતમાં કસાવી જાય છે. 





૧૧૨ 








સૂરાહ ૩ આલે-ઇમરાન પારો ૪ 





ણ. જ ન" ગ" ન ૦ ત 
૧૩૨. અને કાકરા માટે જે આગ તયાર કરવામા ૯.» 2 ૬ ? 543 2 । 26. _ 
આવી છે તેનાથી ડરે ઈક ડનર | હ! 1 1,514 
જે ી સે ર 22 2 7927 1 ,॥ 22117 
૧૩૩. અને અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની આજ્ઞાનું ક જત; જ કડ રિ 1422 


પાલન કરે જેથી તમારા ઉપર રહેમ કરવામાં આવે, 
ક પે ૩ સે અન ક? “429૧ ૦/, ર7 “9૯૮7 
૧૩૪. અને પોતાના પરવરદિ ।ર પાસેથી હકક ુ ક ક્ટ) પ) ડી 
માફીની યાચના કરવામાં, અને તે જન્નત મેળવવા . ક રી ન ઉં ક 
“પ ૦ ૧૧ ક્ય જ છ 2 પવ 2 2 2% 2-2. 1 
માટે એકબીજાથી આગળ વધો જે (જન્નત)ની કિમત ૦0૭ કી “5%3ડ5કક 
આસમાને તથા ધરતી છે જે પરહેઝગારે માટે તૈયાર 
કરવામાં આવી છે... 
માં *?2 7948 
૧૩૫. જે લોકો સારી હાલતમાં કે બૂરા હા હાલત બઝ્ડડ#: 1 ડાહુંડ ક હી 
દાનખર્ચ કરતા રહે છે, અને તેઓ ગુસ્સા ? ઉપર ટા કં 
જ ન "% કેજે “ ઉ 1 2 % શ્ર ક ઝાડ 
કાબ્‌ રાખે છે, અને લોકોના દોષાને માક કરે છે, આવા ભરિ હ્્ ઈડન 193.51 
એહસાન કરનારા લોકોને અલ્લાહ પ્યાર કરે છે. પ. 02211 
““. 5 ન “ડ્‌ હિ કાછ ડડ દ્ર 3 ઇદ ભા 
૧૩૬. આ લોકો કોઈ ગુનાહ કરે અથવા પોતાના ૪ ** 

૧૧ કિ ૧૧૫ ૧૧% ૧% ૦ ડિ ક, ન. નક 90 «૨ 7૪? * “2-7-2૧ કર્ક 
ઉપર કોઈ ઝૂલ્મ કરી બેસે, તો તે સ્થિતિમાં અલ્લાહને 2% 6 ઉ છી 
યાદ કરી પોતાના ગુનાહોની માકી માગે છે, અને ૪ 

ક ક ન 
અલ્લાહ સિવાય બીજે કોણ ગુનાહેને માક કરી (શકે છ૭૯%૫%૭55 ઇર ઉ (પ9 ટ 
છે? અને તેઓ પોતાની બૂરાઈઓને હઠાગ્રહથી જ 
વળગી નથી રહેતા. ન 
રા જુ "““ “ ક 5 
૧૩૭. આ તે લોકો છે જમના બદલો તેમના રબ પ દવામા 
તરકથી મળનારી ક્ષમા હશે, તથા એવા બાગો હ કડ 57 શ પડડટ 
જની તળેથી નહેરો વહેતી હશે, અને તે બાગોમાં તેઆ ક હડ રો 
શે. નેકીના કામો કરનારાઓના આ છુ 
સદાય નિવાસ કરશે નેકીના ક હં ક 13] 
કેવા સુંદર બદલો છે! 





૬૧, આ આયતમાં ફ્રેધ ઉપર કાબુ મેળવવાની ત્રણ મંઝિલાના ઉલ્લેખ કરવામાં આજો છે. પહેલી 
અપરાધ કરનાર ઉપર ગુસ્સો કરવાથી અટકવું. બીજી, તેના કસૂ્‌રની માકી આપવી અને ત્રીજી, કેવળ 
કસૂરની માકૌજ નહિ, સાથે હમદર્દથી એહસાન પણ કરવાની શિખામણ છે છે. આંહઝરત સ.અ.સ.ના 
દોહીત્રા હઝરત હસન (ર) એક ગુલામની કોઈ ભૂલના કારણે ગુસ્સામાં આવી તેને મારવા દોડયા ત્યારે તે 
ગુલામે આ આયતને પહેલો ભાગ જેમાં ગુસ્સાને કાબુ કરવાને હુકમ છે, તેનું ઉચ્ચારણ કયું, જેને 
સાભળતાં જ તેમણે પોતાનો હાથ રોકી લીધો, કરી તે ગુલામે બીજા ભાગનું ઉચ્ચારણ કર્યું, “જે ક્ષમા 
કરનારા છે,' તેમણે તરત જ તેને માક કર્યે પછી ત્રીજા ભાગનું ઉચ્ચારણ કર્યું. “અને ઉપકાર . કરનારા છે 
તેમને અલ્લાહ પ્યાર કરે છે' તેમણે આ સાંભળતાં જ તે ગુલામને પોતાની ગુલામીમાંથી આઝાદ કયી. 

૬૨. સાધારણ ભલો માણસ પોતાનાથી થયેલા બૂરા કામને હઠાગ્રહથી વાજબી ઠરાવવાની કોશિષ 
નથી કરતો પણ નેકીૌઓથી પોતાના આમાલોમાં પરિવર્તન લાવે છે. 


૧૧૩ 


સૂરાહ ૩ 


૧૩૮. બેશક, તમારા પહેલાં (ધણી) ઘટનાઓ 
બનવા પામો છે, માટે ધરતીમાં હરી કરીને જઓ કે 
(રસૂલાને) જૂઠ્ઠા ઠરાવનારાઓને। કેવા (બરો) અંજામ 
આવ્યો હતો. 

૧૩૯. આ (કુરઆન) લોકો માટે સ્પષ્ટ ચેતવણી 
આપનાર છે, અને સદાચારીઓ માટે હિદાયત અને 
નસિહત છે 

૧૪૦. તમે હિમ્મત ન હારશે।, ન સંતાપ કરશે 
અને જો તમે (ખરેખર) મોમિન હશે। તે તમે તેમના 
ઉપર કાબુ “ મેળવશે. 

૧૪૧. જો તમને કોઈ નુકસાન થયું છે તો 
નિ:સંદેહ તે લોકો (કાકરો)ને પણ તેવું જ 
નુકસાન “” થયું છે, અને અમે લોકોની ચડતી 
પડતાના દિવસેો। લાવતા રહીએ છીએ જેથી અલ્લાહ 
ઇમાન લાવનારાઓઆને બીજાઓથી જદા કરી લે, અને 
તમારામાંથાં (સત્યના) સાક્ષીઆને વીણી કાઢે અને 
અલ્લાહ ઝુલ્મ કરનારાઓને પસંદ નથી કરતે; 

૧૪૨. અને અલ્લાહ ઈમાન લાવનારાઓને પાક 
કરે અને, કાકરેને મિટાવી દે. 

૧૪૩. શું તમે સમજી લીધું કે તમે આમ જ 
જન્નતમાં દાખલ થઈ જશો જ્યારે અલ્લાહે હજી 





તમારામાંથી તે લોકોને અલગ નથી કરી લીધા, જે ' 


પિ 


ક ૬પ “ "“" * 
અલ્લાહના રાહમાં જીહાદ ૦9 કરે છે અને તે 
લોકોને અલગ નથી કરી લીધા જે પૈર્યવાન છે? 

૧૪૪. અને તમે તે મોતના આવતા પહેલાં તેની 


ઈચ્છા કરી રહ્યા હતા, હવે તો તે તમારી આંખો સામે” 


આવાં ગયું છે જેને તમે શોધી રહ્યા 


(રકૂઅ - ૧૪.) 


હતા. 





આલે -ઇમરાન 


પારે ૪ 





*#?75 2 [979 75%72 4 કે 
હ્)|ડ-ખ ઝડ: ૭૫૩ 


૦૦૩૭4૬4૯ રી જિ ઝા 
જ્ઝ્ી 1/5 ક 


# “9-9 


હાહ 


2272947 હ ત્ર ન 
ડી 2 19955 5) ક 5/2 
79. 22 
ઈષ્ટ 


કક #”#ન 


પટો 


? 2. ઉ 


૯ 


૮?) “7 9:74 7294 ક ક 

કડક ક દરક છી 
“97 (72 7? “72 #,2 

બીડ હરડ 514556 રડત 


કુનન 
નક જા 72 


5.9 ઉ જરા હટ 
જ ન ી 


કક 


ઝર 


“27, 7/1 #7245 


9૦%%રહ હછૂડઇચ્નહા રી 5:55 


9427, 77 «767 9792279 ._ 2-7 
કણ કા!,4556 કક 


#725/- 255 
છ કઝ 
“૦ /9/». ન ડક 9 £92 ૬###” 
ક ૦-27 કક નન2 
કુક 1 ય” ક ઇહ 2 
2[?94 95; 7% કજ 2ન્નુ 


૬૩. સબ્ર અને દુઆ, અ્થીત અલ્લાહ ઉપર યકીન, મહેનત, અમલ અને ઉત્સાહથી સફળતાને વરી 


શકાય છે. 


૬૪. જગે આહદમાં મુસ્લિમોએ ખાધેલી મારથી બમણી માર તેમણે પોતાના દુશ્મનોને જંગે બદરમાં 
આપાં હતી જેની સરખામણી કરૌ આ આયતમાં મુસ્લિમોને દિલાસો આપવામાં આજો છે. 


૬૫. “જીહાદ' અથીત 'ધર્મયુદ્ધ', “સંઘર્ષણ'. 


૧૧૪ 








સરાહ ૩ આલ -ઇમરાન પારે ૪ 


૧૪૫. અને મુહમ્મદ માત્ર એક રસૂલ જ છે, રાઈડ ૭556 ૩ 545 છી 
ખર? તે પહેલાં (તમામ) રસૂલે મૃત્યુ પામ્યા છે તો શું ક દ જ ક ક 
જો તે મત્ય (૬૬) પામે અથવા તેની કતલ કરવામાં આવે છં“ ૦45 ઝક કાં છ 
તો તમે તમારી શું એડીના ભારે કરી જશો? અને જે કાઈલાડ જ 272 2 “૮18 «855 
શીના ખાર પાછા કરી. જશે તે અાહને છ લમ ક “૭ પ 
નહિ કરે, અને અલ્લાહ શુક્ર કરનારાઓને બદલો 96 ઉડી 20 


અવશ્ય આપશે. ી 05503, 596૪છઇ; 
૧૪૬. અને અલ્લાહની આજ્ઞા વિના કોઈ જીવ વ દ્રાષ્ટડ્ટ ઝવ» ઘઈ 
તેના નિશ્ચિત સમય પહેલાં નથી મરી શકતો. અને જે (૦? _..2? 722 ન 
આ દનિયામાં બદલે! ચાહશે, તેને અમે દુનિયામાં ક 
શું, અને જે આખેરતમાં બદલો ચાહશે, અમે છૂ; ઈ્માબવક નત ૭૪2957 
આપશું, અને જે આખેરતમ તા ચાહશે, છુ-સ્ટ 2 ” "5૭૬૧૪૭ 8 ડૂ ૯9૦ 2 
તેને આખેરતમાં આપશું અને અમે આભાર તા 
માનનારાઆઓને તેમના બદલો અવશ્ય આપશું . ' ક 
, અને ઘણા એવા નબી હતા જેમને સાથ (4 _99:..6€7??.. ૮77964 9૦ 9. 
ક કત 00 ૬કકહુઈબ ડડ 
આપી ઘણા ટેોળા જગો લડતા રહ્યા હતા અને ક તા ક 
ક જ "% “* ૦ 9454 92 2 2 
અલ્લાહની રાહમાં અસહ્ય તક્લીકોના કારણે તેમનામાં 5૪, 40૭ કજ ઊઠ 
જરાપણ સૂસ્તી ન આવી, ન તેમણે નબળાઈ દેખાડી, છ 
ન તેમણે (દુશ્મનો સામે) કાયરતાનું પ્રદર્શન ક્યુ . ૦૦ ઇડાઇઇ 
અને અલ્લાહ સબ્ર કરનારાઓને પ્યાર કરે છે. 
૧૪૮. અને તેમણે એક શબ્દ પણ ન ઉચ્ચાર્યી ઇક ન 
સિવાય કે તેમણે કહ્યાં, “હે અમારા રબ, અમારી 


ઈઇટાઝીઇડઇઇક 





૬૬. જંગે આહદ દરમિયાન આંહઝરત સ.અ.સ.ના દેહાંતની અકવા ઉડી હતી જેની તરક આ. 
આયતમાં સૂચન છે. જો કે આ ખોટા સમાચાર હતા પરંતુ જે તેમાં (નઉઝુબિલ્લાહ) સચ્ચાઈ હોત તો 
પણ મોમિના કદાપિ પોતાના ઈમાનથી કરી ન ગયા હોત. તમામ નબીઆ મૃત્યુ પામ્યા છે અને જો 
આંહઝરત સ.અ.સ. પણ મૃત્યુ પામ્યા હોત તો પણ અલ્લાહ સર્વશકિતમાન તો। સદા હયાત છે. વાસ્તવમાં 
કોઈ પણ નબી કોઈ દુશ્મનના હાથે માર્યી નથી ગયો અને આંહઝરત સ.અ.સ.ને અલ્લાહ તરકથી દિવ્ય 
સંરક્ષણ પ્રદાન થયું હતું. (પ૫/૬૮.) દુશ્મનાએ આ અકવાથી પળવાર માટે આનંદોત્સવ મનાજો હતો 
પરંતુ મુસ્લિમોને આ પરિસ્થિતિએ જાગૃતી, ધીરજ અને સહનશીલતા કેળવવાની શકિત આપી હતી. 
આંહઝરત સ.અ.સ.ના અવસાન સમયે હઝરત ઉમર (ર)એ તલવાર ખૈચી કહ્યાં હતું કે જે કોઈ કહેશે કે 
અલ્લાહના રસૂલ મરણ પામ્યા છે હું તેનું માથું ધડથી જુદુ કરી દઈશ, આપ તો મૂ્સાની જેમ પોતાના 
પાલનહારને મળવા ગયા છે અને પાછા આવી મુનાકિકોને (દંભીઓને) શિક્ષા આપશે. ત્યારે હઝરત 
અબુબકર (૨ર) ત્યાં આવી હઝરત ઉમર (૨ર)ને શાંત કર્યી અને ઉપયુંકત આયત સંભળાવી, તેમની 
ઉશ્કેરાએલી લાગણીઓને શાંત કરી હતી. 

આ આયતથી એક વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે કોઈ પણ નબી દુનિયામાં કયાં પણ ગાયબ થઈ સંતાઈને 
જીવી નથી રહ્યો. તમામ નબીઓ મરણ પામ્યા છે. 


૧૧૫ 


સરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૪ 


નબળાઈઓ અને અમારી વર્તનની ખામીઓને દરગુઝર તિ 5 %6448હં હ છ “છાર 
કર, અને અમારા કદમોને જમાવી દે; અને કાકરોના ' પ. 
મુકાબલામાં અમારી સહાયતા કર.' ૦8 
૧૪૯. પરિણામે અલ્લાહે તેમને આ દુનિયામાં ક. [9 7૬.772770₹2,, 7,%#:, 27 1; 
ક “૫ “% “૧ ધિ. હ ક કે ૭ ચો) ક રિ મૂ તી ક 5 
સારો બદલો આખો તેમજ આખેરતમાં પણ ઉત્તમ “કકેષ્ટ્ર#્હ--૩ પાડ ઈદ! ગક 
બદલે! આપશે; અને અલ્લાહ નેકી કરનારાઓ સાથે છે ઠડ ટ 217 
૧૫૦. હે, મોામિના, જો તમે કાકરોનું કહ્ય ક શકાતા ી 
માનશે તો તેઆ તમને તમારી એડીના ભારે ફેરવા દ લાન સતિ 9 ટ 
નાખશે અને તમે નુકસાન ભોગવનારા થશે।. નન 2 


૧૫૧. બલકે અલ્લાહ તમારે રક્ષણહાર છે, અને ૦/ત્રાડઈઝ” ભજી 
તે જ સવીત્તમ સહાયકતી છે. 


ન ડ્‌ -.,"-“.._.” ન # “5 ક 27 

૧૫૨. અને કાકરોના ઉયાંએમાં અમે ધાક કક હ હાઈ ઈલ તન 

બેસાડી દેશું કારણ કે તેમણે અલ્લાહના શરીક ઠરાવ્યા કજ 7 (00194. તઈ5 

ન જ કે ક; . જ: ક ઈ ટ ક 

છે જેની અલ્લાહે તેમને સનદ નથી ઉતારી. આ 2“ 4 ૬7553 વર્ક છ 

લોકોના નિવાસ આગમાં છે, અને ઝાલિમોનું આ 9૯ ઝં 

ઠકાણ કટલુ ક છ. જ _્‌ ન દડ કરક ક્ય્ઝ્ડ! 1548 કમા 72 નત ૭2 
૧૫૩. અન અલ્લાહ તમને આપંલુ વચન 1:12 4555 


ખરેખર પૂરું કરી દીધું હતું. જ્યારે તમે તેના આદેશ ર કી હું ત તર 


પ્રમાણે તેમને કત્લ કરી તેમને ખતમ કરી રહ્યા હતા. કિ જ ક મ 
77 724 હના 2 ક્ન્ક 176 
ત્યાં સુધી કે તમારી હિમત ભાંગી પડી અને તમને હિ 455401 ૭ છક ડવ હષ 


આપવામાં આવેલી સૂચનાઓઆના વિષયમાં તમે 
અંદરોઅંદર મતભેદ કરવા લાગ્યા અને આદેશોની 
નાકરમાની ””) કરી, જે કે અલ્લાહે તમારી પસંદની 
વસ્તુ તમને દેખાડી દીધી હતી. તમારામાંના કેટલાક 





૬૭. પ્રતિમાપૂજનની પ્રેરણા વહેમ તથા ભયમાંથી ઉદભવે છે અને ભય તથા આસુરી શકિતઓના 
વશ થયેલા મનુષ્યમાં બહાદુરીનાં ગુણનો અભાવ હોય છે. 

૬ ૮. આ આયતનો ઈશારે જગે આહદના તીરઅંદાઝાો તરક છે. જંગ દરમિયાન ભાગતા દુશ્મનોની 
છોડેલી સાધન સામગ્રી (માલે ગનીમત) હાથ કરવાની લાલસાને તેઓ ન દબાવી શકયા અને પોતાના 
મોરચા છોડી, મળે તેટલું ભેગું કરવા માટે ત્રાટકી પડયા ત્યારે દુશ્મનાએ તકનો લાભ લઈ મુસ્લિમ દળોને 
ભીંસમાં લઈ લીધે હતે. 

૬૯. આંહઝરત (સ.અ.સ.) એ તીરઅંદાઝાને મોરચાઓ ઉપર સાવધ રહેવાની આજ્ઞા આપી હતી. 

૭૦. આ દળના સરદાર અબ્દુલ્લાહ બિન ઝુબેરની આજ્ઞાઆને ન ગણકારતાં તીરઅંદાઝા માલે 
ગનીમત હાથ કરવામાં મશગ્લ થઈ ગયા હતા. 


ષ 


૧૧૬ 


કુ કી જ કે 














સરાહ ૩ 
આ દુનિયાના લાભના અભિલાષી હતા અને 
કેટલાક” ૧) આખેરતની ઈચ્છા રાખતા હતા, પછી 


તેણે તમારી પરિક્ષા લેવા માટે તમને (દુશ્મનોના 
આક્રમણ સામે) પાછા હટાવ્યા,- પછી તેણે તમને ખરે 
જ ક્ષમા આપી. અને અલ્લાહ મોમિનાો ઉપર બેહદ 
મહેરબાન છે. 

૧૫૪. જ્યારે તમે નાસભાગ કરી રહ્યા હતા અને 
તમે પાછું વળીને જોયું જ નહિ. કે પાછળ રહેલા 
દળમાંથી રસૂલ તમને ર પુકારી રહ્યો હતો, પછી 
અલ્લાહે તમને એક દુ:ખ (ની અસરને) દબાવવા માટે 

બીજું દુ:ખ આપ્યું, જેથી તમે જે ખોયું હોય અને 
તમારા ઉપર જે આકત આવી પડી તેનું તમને દુ:પ્ખ ન 
રહે. અને તમે જે કંઈ કરી રહ્યા છો તેનાથી અલ્લાહ 
માહિતગાર છે. 

૧૫૫. પછી અલ્લાહે આ દુ:ખ પછી તમારા ઉપર 
શાંતિ ઉતારી અને તમારામાંના એક વર્ગ ઉપર નિદ્રા 
છવાઈ ગઈ, અને બીજે વર્ગ એવો હતો જેને પોતાની 
જ પડી હતી, તેઓ અલ્લાહ વિશે (પોતાના) 
જાહેલાના અને ખોટા વિચારોમાં મુંઝાએલા રહેતા, 
અને કહેતા કે આ વ્યવસ્થામાં અમારે! કંઈ અધિકાર 
છે? તેમને કહી દે “આ હકૃમત માત્ર અલ્લાહની જ 
છે.' તેઓ પોતાના દિલોમાં એવી વાતો! છુપાવે છે જેને 
તારી સામે પ્રગટ નથી કરતા. તેઓ કહે છે 'જો આ 
વ્યવસ્થામાં અમને થોડા અધિકાર હોત તે! અમે અહીં 
મા્યી જત નહિ.” તેમને કહી દે “જો તમે તમારા 
ઘરોમાં પણ પડી રહ્યા હોત તો પણ જેમના ઉપર 


જીહાદ અનિવાર્ય છે તેઓ પોતાના મોતના” સ્થાન 


આલે-ઇમરાન 


2297 9₹%227 (૨૯૮7.32 7? 29૬4.6૯: 
શક્ક 4 કર્કાખ્ઝકક 


હુક» 22 059 9૮/૮7 2 ઝડી 


જા જીભ ઇં" 


તપ્ત 


ડડ 


જા ૦72 27 77 47977 
£2$ (7; કશી ઝર ન 22 
7277 1 દ 


ક્ઝ્જ્નન 


કગ 


722 97.“ 


હ 2 હાક 


1 4749 હ 


ત5 220 ઉક હટ 9૭ ઠક 
7 નકી ક કદિ 
કકક ઝક 


પ?” 


ર જ 5 99 9222 


જિ ન્ન 


શજી 


ક્ષે 
«૨ : 


૭૧. પોતાના મોરચા છોડનારા તીરઅંદાઝોએ ઈનયાની લાલચ કરી અને અબ્દલ્લાહ બિન ઝુબેરના 
(કમની તા 'મીલમાં મોરચાઓ ઉપર ટકી રહેનારાઆએ આખેરત પસંદ કરી. 

૭૨. જંગે આહદમાં મુસ્લિમોના લશ્કર ઉપર બને તરકથી ધસારે। થતાં તેમાં ભંગાણ પડયું હતું 
કારણ કે જંગ જીતી ગયા હોવાની ભ્રમણાના પરિણામે તેમની શિસ્ત ભાંગી પડી હતી અને શોરબકોરમાં 
આંહઝરત સ.અ.સ.ની પુકારો અને સરદારની આજ્ઞાઆ હવામાં ઉડી ગઈ, અને આંહઝરત સ.અ.સ.ની 
શહાદતની ખાટી અકવા તથા બીજા મોમિનાોની શહાદતથી દળોમાં ભારે અસ્વસ્થતા ફેલાઈ જવા પામી 


હતો. 
૭૩. 


“મોતના સ્થાન' અર્થીત જેનું મોત નિશ્ચિત હોય તેને કોઈ બદલી શકતું નથી, તેમજ 


૧૧૭ 


વજુ 
આલ -ઇમરાન 





સરાહ ૩ પારો ૪ 
રી / ર ન કજ "હ ન ન જ દ % ૮? 
તરક નાકળા આવ્યા હોત. અને આ અલ્લાહે એટલા ૭ 22 » ઠુઈક્! ન  લેક્ર્્ડ હ 
માટે ક્યું હતું કે તમારા અંત:કરણમાં જે છે તેની ન ર 
“ “ ક 5555554 ન્‌ “ 7ક છ” 
પરિક્ષા લે, અને તમારા દિલોામાં જે છે તેને પવિત્ર કરે. દ્ર; 0૩82 તા, કકઝકકઠુ વ ધ્હિક્ટ5 
અને અલ્લાહ અંત:કરણની વાતોને સારી પેઠે જાણે હ ની 
છે; વના 
જે ડે. સકે ઝ દા “27 477272 4 4 
૧૫૬. દિવસે બે બને ફ્ીજાની અથડામણી થઈ હદય કી 9% હી 
હતો ત્યારે તમારામાંના જે લોકો પીઠ ફેરવી ભાગ્યા હતા 
ટ “ “% «7 ૪5૪%૧/ઝઉહ્૪ કે..-2 હ ન જી 27%૮૮2 
તમને શયતાને તેમના કમીના પરિણામે ક ્ા 
“૦ર ૬૭ ૦ ન ૦ ""% "5 
ગોથું ₹ ખવરાવવા ચાહ્યં, હતું પરંતુ અલ્લાહે તેમને ક જ ર ડાકક; 
માકી આપી. બેશક અલ્લાહ મહાક્ષ્માવંત અને છક્કા વાઈ ગવા 
સહનશીલ છે. (રૃ્કૃઅ-૧૬) ી 
પુ શ ક ર ન સો #/# 2977 2 ક ત્ર 92/7/2476, 72, જ 
૧૫૭. હે ઈમાન લાવનારાઓ! તમે કારો જવા કિ રક હ છાઈ 5] 19૩ હં જ 


અને તેમના જેવા ન બને જે દેશમાં” પ્રવાસ 
ખેડવા અથવા જીહાદ કરવા નોંકળનારા પોતાના 
ભાઈઓ વિશે કહે છે કે જો તેઓ અમારી સાથે રહ્યા 
હાત તો તેઆ મરણ ન પામ્યા હોત અથવા માર્યી ન 
ગયા હોત. તેમની આવી વાતને અલ્લાહ તેમના 
દિલના દુ:ખનું કારણ ” બનાવી દેશે . બેશક 
અલ્લાહ જીવન આપે છે અને મૃત્યુ નીપજાવે છે, અને 
અલ્લાહ તમારા કામોને જેઈ રહ્યો છે. 

૧૫૮. અને જો તમે અલ્લાહની રાહમાં કતલ 
કરવામાં આવો કે મરણ પામો, તો! બેશક અલ્લાહની 
ક્ષમા અને રેહમત તે વસ્તુથી ઉત્તમ છે જેનો તેઓ 
સંગ્રહ કરતા રહે છે. 

૧૫૯. અને જે તમે મરી જાઓ કે માર્યી જાઓ, 
તો દરેક સંજેગોમાં તમને અલ્લાહ તરક જ પાછા લઈ 
જવામાં આવશે. 


કંગ્કા#ઇઝ ક ઠુંછઇડાદ જ 
ક કક 


“57227. ?9 ા ન ક4#.2.- 
નમ 
9 2 »#-24 

છસ્ન્રર્હ 


*2-7.27%25 ] 19 7 94 22?..2 9 7 . 
ક ા***-:2%૦૫ ક 


?9#/.૦૫797 7 પિ 


જર જી 


27292 2 


છેહ દ્ર! ##કૃ ઝર 





મોા(મિનાની અલ્લાહ તથા રસૂલ પ્રત્યે પ્રીત, કુરબાનીની અભિલાષા અને વફાદારી, તેમને ઘરમાંથી 


નીકળવાની પ્રરણા આપે છે. 


૭૪. આંહઝરત સ.અ.સ.ના આરેશાને સરખી રીતે ન સમજવાના કારણે ભ્લનો ભોગ બની ઘણા 
ખરા લોકો પોતાના કરાએઝને ચૂકી ગયા હતા નહિતર આપ (સ) પ્રત્યે તેમની વકાદારીમાં કોઈ ખામી ન 


મોમિનોના મનમાં ભયના બીજ રોપી તેમના ફર્ઝમાં અટકાવવાની યોજનાઓમાં નિષ્કળ 


હતો. 
૭૫. પોતાના કરાએઝના સંબંધમાં પ્રવાસે નીકળેલા લોકો. 
૭૬. 

નોવડતાં કાકરોના દિલોમાં દુ:ખને ઉદભવ થાય છે. 


૧૧૮ 




















સરાહ ૩ 


૧૬૦. અને અલ્લાહની રેહમતના પરિણામે તું 
તેમના પ્રતિ સદ્ભાવ રાખે છે, અને જો તું તેમની 
સાથે અવિવેક અને સખતાઈ કરત તો તેઓ તારાથી દૂર 
થઈ ગયા હોત. માટે તું તેમને ક્ષમા કર અને તેમના 
માટે માકીની દુઆ કર, અને બવસ્થાના કામોમાં 
(વિચારણાઓમાં) તેમની સલાહ” લે અને જ્યારે તું 
નિણૅય કરી લે તો અલ્લાહ ઉપર ભરોસેો। રાખ. બેશક 
અલ્લાહ તેમને પ્યાર કરે છે જ (અલ્લાહમાં) ભરોસો 
રાખે છે. 

૧૬૧. જો અલ્લાહ તમારો મદદકતી હશે તો 
તમાર્રી સામે કોઈ કાવી નહિ શકે પણ જો તે 


તમને તરછોડી દે તો તેના સિવાય બીજા કોણ છે જે - 


તમારી મદદ કરી શકે! માટે મોમિનાએ અલ્લાહમાં જ 
યકોન રાખવા જોઈએ. 

૧૬૨. અને કોઈ નબી માટે અપ્રમાણિકતાથી 
વર્તવું યોગ્ય નથી, અને જો કોઈ એવું કરશે તે 
અપ્રમાણિકતાથી સંગ્રહ કરેલું તે પોતેજ કયામતના 
દિવસે સાથે લઈને આવશે. પછી પ્રત્યેક જીવને તેની 
કરણીનોા પૂરો બદલો આપવામાં આવશે અને કોઈને 
લેશ માત્ર અન્યાય થશે નહિ. 

૧૬૩. શું અલ્લાહની ઈચ્છા અનુસાર ચાલનાર 
એવી જકિતના જેવા હોઈ શકે જે અલ્લાહના ગઝબમાં 
ઘેરાએલો હોય અને જેનું સદાનું નિવાસ જહન્નમ 
હાયર? અને તે બેહદ બુરું ઠેકાણુ છે. 

૧૬૪. અલ્લાહ પાસે સૌના જુદા જદા દરજજા 


ધ 


છે. અને તેઓ જે કામ કરે છે અલ્લાહે તેને જેઈ રહ્યો 


ણઊ7 


૧૬૫. ખરેજ, અલ્લાહે મોમિનામાંથી જ રસૂલ 
નીમીને તેમના ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યે છે જે તેમને 
તેની આયતો વાંચી સંભળાવે છે અને તેમને પવિત્ર કરે 
છે અને તેમને કિતાબ તેમજ હિકમતનું શિક્ષણ આપે 
છે, બેશક, આ પહેલાં તેઓ ખુલ્લે ખલ્લી ગૃમરાહીમાં 
પડેલા હતા. 





. આલે-ઇમરાન 


પારો ૪ 
લકા .- “ઝત. 
તફ હઉ] હ 9%? ઇઝ 
હ કનુ કક ડક. ક 


હ 100 પાદક 





ટ2 ધ્ન ડાક ઝહાઇઝ ત કી 

ક. દ#ડઝછ કડઇહઇ ઠડ 

ન 97 229 

ઊળબક%ક* 

ફા ૭585 હુ%ી૮૪ઉડ 
્ત્રિત્રિ ન હ ૮5 

હઉ. કક 8 

૦૭%5%ડ5; 


૮5 1.42 27/76 “172 ૮44 
કહડડઝાડક ડક 
કટ “52%૯-.2 સ 
૪.૦54 


જા ૭૭ 


977.» કક ૮” #”#” 9 


ન ય #નસ" ડી હ તે 
કક્કડ 


સ કશ 15ની || 2 8 423.77 
૦હાાંડ હુ દે 


9 ન 


કુ ૪445. 7 


૭૭. મુસ્લિમ ભવસ્થાના ઉપરીઓને અંદરોઅંદર સલાહ વિચારણા કરવાની આજ્ઞા છે, પરંતુ કોઈ 
સલાહને માનવી ન માનવી, તેમના સરદારના હાથમાં છે. બહુમતિના વિચારોને વગર વિચારે અવગણના 
ન કરતાં તેના ઉપર પૂરો વિચાર કરી યોગ્ય નિર્ણય લેવાની સૂચના છે. 


૧૧૯ 








સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારો ૪ 
૦ કપ ણ. ક ભ ૦ દિ તી દવા” 
૧૬૬. શું, જ્યારે તમને (જળે આહધમાં) કટ ઝડ ઈઝ વ 5 જાલી વિ 
પહોચ્યું તો તમે બોલી ઉઠયા કે આ મુસીબત ક્યાંથી | , 7. ક કા? 
ને "* “"“ 5“ “વ પ ઝક સ દૂ ફર! ભક 
આવી? જ્યારે તમે તો તેનાથી બમણી ઈજા તેમને છ છુક ૭3 હક (૭535 


પહેચાડી ચુકયા છોર્ર તું કહી દે 'તે આકત તો તમારી 
પોતાની ગફલતથીજ આવી હતી. બેશક અલ્લાહ 
પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર કાબ્‌ ધરાવે છે. 

૧૬૭. અને જે દિવસે બેને લશ્કરે એકબીજા 
સામે અથડાયા હતા અને જે (દુ:ખ) આવી પડયું 
હતું, તે અલ્લાહની આજ્ઞાથી થયું હતું, ' કે અલ્લાહ 
મોમિનાને અલગ કરી દે; 

૧૬૮. અને મુનાકિકોને પણ ઉઘાડા પાડી દે. 
અને તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું “આવા અને 


અલ્લાહની રાહમાં લડા, અને (દૃશ્મનાોને) પાછળ 


હઠાવા' તેમણે (જવાબમાં” કહ્યાં.) “જો અમને લડતા 
આવડતું હોત તો અમે અવશ્ય તમારી સાથે ચાલ્યા 
હાત.' તે દિવસે તેઆ ઈમાનના બદલે કુક્નના નજીક 
જઈ પડયા. તેઆ મોઢેથી એવી વાતો! ઉચ્ચારે છે જે 
તેમના મનમાં નથી હોતી. અને અલ્લાહ તેને સારી પેઠે 
જાણે છે જે તેઓ છુપાવે છે. 

૧૬૯. તે લોકો પોતે તે પાછળ બેસી રહ્યા અને 
પોતાના બંધુઓ વિશે કહ્યાં “જો તેમણે અમારું કહ્યં, 


ણા. 


માન્યું હોય તો તેઓ માર્યી જાત નહિ.' તું કહી દે' 


“જો તમે ખરા છો તો તમારું મૃત્યુ આવે ત્યારે તેને 
ટાળી દેખાડજો.' 

૧૭૦. જ અલ્લાહની રાહમાં શહીદ થયા છે તેમને 
તમે મરણ પામેલા ન સમજે, તેઓ પોતાના 
પાલનહારનો સેવામાં જીવી રહ્યા છે. અને તેઓ 
ને મતોનેા લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે. 

૧૭૧. અલ્લાહે જે તેમને પોતાની કૃપાથી અર્પણ 
ક્યું છે તેનાથી તેઆ બહુજ ખુશ છે અને જે તેમના 
પાછળ આવનારા હજ તેમને મળ્યા નથી તેમના માટે 
પણ તેમને સંતોષ છે કે તેમને પણ કોઈ ભય કે ચિંતાનું 
કારણ નહિ હોય. 

૧૭૨. તેઓ અલ્લાહની કૃપા અને ને'મતો 
મેળવવાના પરિણામે ખૃશ છે અને (તેના ઉપર પણ 
ખૃશ છે કે) અલ્લાહ મોમિનોાના બદલાને વ્યર્થ નથી 
જવા દેતો. (રુકુઅ-૧૭), 


“(27 .- 
છડ તલ 
17% 977 152 ક “(779 
કત્ડકઈડ૭ડ૯ા,ઈઇ હઉ 
#6#“7(%# 7.2 #-52277૮7?./ ! ક 85 
ક] 91 [211 9૨ ઘા ન” ૭ ય 90 
ઝે દ ડ્ર હું ક 
દ ૪%, 97 727-272૪, 272 *#772€. ત 
ક ક, મ ક્ર મડ રાન 
ટટ કરવટ મક કન્ડ [2% 
21759 , , શીટ 9% 791((4 7?દ 22: 
વઈ કડક ૯ 


0ડક્કછુ કશ 


ત 


(€ઇ..ઇછી। ઇબ્ડકટકી રક હ 
કક 2 “9774 72-“2:/. ક કક 
ક6)ડાક (ડક95558 63 8 | 


%6કેદ્ર-૭ 

હઉદ્પ્રાહઝડુક૭ત% 

છેકઇન#% 
છાડકક%બબ૦ડ&ાગપવ્ક 
ક ગતિ ક્યડઝડદ્કાડઝઅન કટ ર ! 
હઝ 2 

કાડટ હાત જા 


૧૨૦ 











સૂરાહ ૩ 


૧૭૩. જે લોકોએ ઝખ્મીં થયા પછી પણ અલ્લાહ 
તથા તેના રસૂલની પુકારને માન આપ્યું (અને કર્તવ્ય 
પાલન કયું), અને સંયમ ધારણ કર્યું, તેમને ભથ 
બદલો મળશે. 

૧૭૪. આ તે લોકો છે જેમને દુશ્મનોએ કહ્યાં 
તમારાં વિરૂદ્ધ મોટું લશ્કરભેગું કરવામાં આવું છે 
તેનાથી ડરો,' આ વાત સાંભળવાથી તેમના ઈમાનને 
વધુ બળ મળ્યું. તેમણે કહ્યાં, “અમારા માટે અલ્લાહ જ 
પૂરતો છે, જે સવીત્તમ નિગેહબાન છે.” 

૧૭૫. અંતે તેઓ અલ્લાહની (મહાન) ને'મતેો 
અને મહેરબાનીઓ સહિત પાછા કયી, અને તેમને કોઈ 
હાનિ ન પહેચી. તેઓ અલ્લાહના હુકમથી નીકળી 
પડયા હતા, અને અલ્લાહ ભવ્ય ને'મતોને માલિક 
છે. (૭૮) 

૧૭૬. શયતાનતો કેવળ પોતાના સાથીઆને 
બૌવરાવે છે, માટે તમે તેમનાથી ડરશે। નહિ, અને જે 
તમે મોમિન છે તો! મારાથી ડરો. 

૧૭૭. અને જે ઊતાવળે કુક્નમાં જઈ પડે તેમને 
તું અકસોસ ન કરજે. બેશક, તેઓ અલ્લાહનું કંઈ 
પણ નર્થી બગાડી શકતા. અલ્લાહ તેમને આખેરતમાં 


કોઈ હિસ્સો નથી આપવા ચાહતો, અને તેઓ મોટો 


અઝાબ મેળવનારા છે. 

૧૭૮. નિ:સંદેહ જેમણે ઈમાનના ભેગે કુક્નને 
અપનાવ્યો તેઓ અલ્લાહનું કોઈ નુકસાન નથી કરી 
શકતા, અને તેઓ દર્દનાક અઝાબ ભોગવનારા છે. 

૧૭૯. અને કાફરોા એવું ન સમજી બેસે કે 
અમારી આપેલી મોહલત તેમને લાભદાયક નીવડશે. 
બલ્કે, અમારી મોહલત તેમના ગુનાહોમાં વધારો કરી 
દેશે; અને તેમના માટે અપમાનજનક અઝાબ નિશ્ચિત 
છે. 


આલે -ઇમરાન 


નિ 
--- ડો... -વાણળણાણત-.૬૦મબનટાઈ "પ --% ૧૦૦. 


પારે ૪ 


7(7૮9, #?9 4૬7 


ક્કહ ઉક 7 ૦55049 હહર 


ક અ।#?973 .,927797 જી & 29/79 
હાફ ઠ# «બામ્દ્ 
શર્ત 9*#,€?૮ 7 શ 

ચ્હા ઈ ડિ લ્દ્રો 
016558 ઉદુઇ વધ ૬6462 નિ 


છવં% ડક 

કક ઝની પ્રક ની તં; મ ક જ કઈ 

7“ [?7₹?9? ન પ દ 

ક. જડકાઠાડં 
કપ ન ન 2 જા 7 2ર (7 

ક્ટ ક્ાહડાઈકપડી 


૦૯૪25) હાઈ 
ન “સ્‍દીડ ઝી યજ રુ 
ઉન, (તિ 4૨ 
૦૭8૬૭54૮ (ડયા 
છાટ હઝ 56011 છી 

છડ: 
દઉ 1565664811 54424. 
હાહડટઇડરઈઈ)ઇડઇઇડક#ઠઝછ) 


#2 2 


ઉઊળ્# 


જક 


૭૮. મક્કાના લશ્કરના સેનાપતિ અબુ સુકીયાને મેદાન છોડતા પહેલાં મુસલમાનોને બીજા વષે બદર 
મુકામે જગનો પડકાર કયી હતો, પરંતુ દુકાળના લીધે તે વર્ષમાં તે પોતાની ધમકીને અમલમાં ન લાવી 
શકયા. પછી તેણે નોએમ- બિન મસુદને મોકલાવી મક્કાવાળાઆની જગ માટેની મોટી તૈયારીઆની અક વા 
ફૈલાવી મુસ્લિમોને ડરાવવાને નિષ્કળ પ્રયાસ કર્યો હતો. નિશ્ચિત દિવસે મક્કાવાળાઓનું લશ્કર નિમિત 
સ્થળે ન પહેંચ્યું. છેવટે મુસ્લિમો બદર-અલ- સુગરાના વાષિક મેળામાં વેપાર દ્વારા બહોળો નફ! કમાઈ 


પોતાના ઘરેમમાં પાછા કર્યા હતા. 


૧૨૧ 





સૂરાહ ૩ 


૧૮૦. આ અસંભવિત છે કે તમે જે હાલતમાં છે 
તેમાં અલ્લાહ મોમિનોને રહેવા દે, જ્યાં સુધી કે તે 
પવિત્રને અપવિત્રથી અલગ ન કરી નાખે અને અલ્લાહ 
તમને ગએબનું જ્ઞાન નથી આપતો, પરંતુ અલ્લાહ 
પોતાના રસૂલોમાંથી જેને ચાહે ચૂંટી લે છે. માટે તમે 
અલ્લાહ અને તેના રસૂલે ઉપર ઈમાન લાવા. અને જો 
તમે ઈમાન લાવી પરહેઝગાર બની જ્શો તો ભવ્ય 
બદલે! મેળવશો. 

૧૮૧. અને અલ્લાહે પોતાની મહેરબાનીથી ધન 
આપ્યું છે તેમાં કંજસાઈ કરનારા કંજસાઈને પોતાના 
માટે લાભકારક ન સમજે, તે તેમના માટે બરી છે. જે 
કંઈ તેઓ કંજસાઈથી ભેગું કરશે, ક્યામતના દિવસે 
તેની તોક બનાવી તેમના ગળામાં પહેરાવવામાં આવશે. 
આકાશે તથા ધરતીની માલિકો અલ્લાહની જ છે, અને 


તમારા સર્વ કામોથી અલ્લાહ માહિતગાર છે. 
(રેકૂઅ-૧૮) 
૧૮૨. બેશક અલ્લાહે તેમના બડબડાટને 


સાંભળી લીવ છે જે કહે છે “અલ્લાહ તો મુકલીસ 
(નિર્ધન) ” *૦ છે અને અમે દૈલતમંદ છીએ.' અમે 
તેમના ગરૂરભર્યી શબ્દોની અને નબીઓની અકારણ 
હત્યા કરવાના તેમના પ્રયાસોની નોધ લેશું અને અમે 


તેમને કહેશું 'લો હવે બળતરાના અઝાબનો સ્વાદ 
ચાખોા.' 
૧૮૩. કારણ કે આ તમેજ તમારા હાથે આગળ 


માોક્લાવ્યું છે. અને અલ્લાહ(પોતાના! બંદાઆ ઉપર 
(કદીપણ) ઝુલ્મ નથી કરતો. 

૧૮૪. જે લોકો કહે છે “ખરેખર, અલ્લાહે અમને 
હુકમ આપ્યો છે કે અમારે કોઈ રસૂલને માનવું નહિ 
જ્યાં સુવા તે એવી કુરબાની ન લાવે જેને અગ્રિ 
ભરખી” જતી હોય.' તેમને કહી દે “બેશક તમારી 
તરક મારા પહેલાં ઘણા રસૂલે સ્પષ્ટ નનિશાનીઓ લઈને 


આલે -ઇમરાન 


પારે ૪ 





4૬૮% 4 સળાદ્ધ (ઇાહઇઉ 
કડક ૪4 ડફીડ#ડ નન 


”ઇઝતાઈઝડ્શાઈડદ્નઈહુઃ 
ક ઇડ: બઈકદઇકા 


બ્કકદ 

ડિ ધિઝાતના( 455. 

28 કાઇ 149% 
11 કે કજ 


?-ર 7,471??? ૧ઈ« 4% 
છ૭%ર૭ાડટ! ક બંક » ૭% 


શ્ર 2*7 


૭૯. આ એક એતિહાસિક સત્ય છે કે અલ્લાહને નિર્ધન કહેનારા અને પોતાની સંપતિને। ગર્વ કરનારા 
યહૂદીઓ સઘળું મૂકી મદીનાની આસપાસથી નાસી ગયા હતા. 

૮૦. યહ્‌દીઓને આર્વી કુરબાનીનું નિશાન માગવાનો કોઈ અધિકાર ન હતો કારણ કે આ નિશાની 
તેમજ અન્ય ઘણી નિશાનીઓ લાવનારા રસૂલોના તેમણે અનાદર કર્યે હતે. 


૧૨૨ 








પ. 


ક 9 
બ 9% _ 


(9 








સૂરાહ ૩ 





આવ્યા હતા, અને જે તમે માગો રહ્યા છે તે પણ લાવ્યા 
હતા. જો તમે સાચા છો તો ક્યા કારણે તમે તેમને 
કતલ કરવાની કોશિશ કરી હતી?” 

૧૮૫. અને જે તેઓ તારા ઉપર જઠૂં બોલવાનું 
આળ મૂકે, જો કે તારી પહેલાના રસૂલોને પણ તેમણે 
જ્હ્વા ઠરાવ્યા હતા જ સ્પષ્ટ નિશાનીઓ તથા 
હિકમતની કિતાબો અને રોશન શરિઅત 
લઈને આવ્યા હતા. 

૧૮૬. પ્રત્યેક જીવ મોતને સ્વાદ 
છે અને કયામતના દિવસે તમને તમારે પૂરેપૂરો બદલે 
મળી રહેશે, માટે જે જહન્નમની આગથી બચી ગયો 
અને જન્નતમાં દાંખલ કરવામાં આજો, ખરેખર તે 
સકળતાને વર્ષી, અને આ દુનિયાનું જીવન છેતરામણી 
સિવાય બીજું કંઈ નથી. 

૧૮૭. તમારી દૌલત અને તમારી જાનોથી 
તમારી આઝમાઈશ “” કરવામાં આવશે બેશક જેમને 
(પહેલાં) કિતાબ આપવામાં આવી હતી તેમના 
તરક્‌થી, અને અલ્લાહના શરીક ઠરાવનારાઓ તરફથી 
તમને બેહદ કડવા વેણા સાંભળવા પડશે, જે તમે 
ધીરજપૂર્વક કામ લો અને સંયમ ધારણ કરે તે 
ખરેખર આ ભારે હિમતનું કામ છે. 

૧૮૮. અને (યાદ કરે।) જેમને કિતાબ આપવામાં 
આવી હતી તેમની પાસેથી અલ્લાહે (પાક્કું ) વચન 
લીધું હતું ત્યારે તેમને કહ્યાં, “તમે આ કિતાબને 
લોકોમાં ફેલાવશે અને તેને છુપાવી નહિ રાખોા.' પરંતુ 
તેમણે તેને પોતાની પીઠ પાછળ ફેંકો દીધી અને 
બદલામાં નજીવું મૂલ્ય લીધું. અધમ છે જે તેમણે 


લ 
(ઉ "૧ 


બદલામાં વસુલ કયું છે. 


ષન 


(૮૩) 


આલ -ઇમરાન 


ચાખનાર., 


પારો ૪ 
92 229%77,£% ». 4 હ 914 9 (7 
છડ હ*૭પદડદ્ હહ 


#2 શક 


કરક 
૦૦ 
કદદૃડાઇઝવકહડઇઇડકડઇઉ 


દ સદ 


૭ શ 


૭૦ દ” છ 


શ 


બ ટાઇઝ બિજા ડકઈડજ 
“24 7 ૬્#્ન્ત 5% 277 79793 776024 
જ નહડશ્જક્ડઈઇકીત્નઇડ,ટ 
નર 7/25 7 72 

કા કક 15916525 કહ, ર 
2:42 : 4(૮4;7?શ૬47197 ?4 2? । 26. ત 

ઈ્હ્ટ હાડ ૭ [52559 ૭૩ 

/62.7 તવ 2.22 ક નન 

4 ઈહી, હ 5૯55 

૪ બ કી ૮7 2૮ ન 

ક્ટ ત છપ્ડડ ૪% ઉ] 


9૦્્ક્‌ તક ન્ડ ડન 5414 





૮૧. 
૬ 
૮૩. 

રાખે છે. 


ન 
તારાત 


અહીં “ઝબૂ્‌ર'નેા અર્થ “હિકમત' અર્થીત “ડહાપણ” થાય. છે. 


મૃત્યુ કુદરતના એક અટલ નિયમ છે છતાં માનવપ્રાણી તેના પ્રત્યે નિત્ય બેદરકારીભર્યું વલણ 
આ દુનિયાના ક્ષણિક મનારાજ્યના આનંદમાં આતપ્રોત જીવને, દુન્યવી માધુર્યના બંધનોને 


નશે। ઉતરી ગયા પછીજ પતનની ઊંડાણેોનું ભાન થાય છે, પરંતુ ત્યારે બહુ જ મોડું થઈ ચૂકયું હોય છે. 
૮૪. આ પરીક્ષામાં પસાર થનારાઆમાં નબળા ઈમાનવાળા અને સબ્ર કરનારા લોકો જુદા જુદા તરી 
આવશે. પોતાની નબળાઈઆને સુધારી લેવાની ઈચ્છા રાખનારાઓ જ તેને લાભ લેશે. 


૧૨૩ 


સૂરાહ ૩ 


“ ૧૮૯. જે લોકે પોતાના કૃત્યો ઉપર હરખાય છે 
અને ચાહે છે કે જે તેમણે નથી ક્યું તેના માટે પણ 
તેમને વખાણવામાં આવે, તેમના વિશે તું એવું ન 
સમજી લેજે કે તેઆ અઝાબથી બચી જશે, બલ્કે તેઓ 
દર્દનાક અઝાબ ભોગવશે. 

૧૯૦. અને આકાશો તથા ધરતીની બાદશાહત 
અલ્લાહની છે અને તે સર્વ વસ્તુઓ ઉપર કાબ્‌ ધરાવે 
છે. (રુકૂઅ -૧૯) 

૧૯૧. આકાશે અને ધરતીના સર્જનમાં અને રાત 
અને દિવસના પરિવર્તક નિઝામ (તંત્રમાં) સમજદારી 
રાખનારાઓ માટે અનેક નિશાનીઓ છે. 

૧૯૨. જે લોકો ઉઠતા, બેસતા અને સૂતા 
અલ્લાહને યાદ કરતા રહે છે અને આકાશોા તથા 
પૃથ્વીની રચનાનું ચિતન કરતા રહે છે; (અને કહે છે) 

હે અમારા પરવરદિગાર તેં આ સર્જન હેતુ વગર નથી 
ક્યું. તું પવિત્ર છે, તું અમને આગના અઝાબથી 
બચાવી લે, 

 ૧૯૯૩.“જેને તેં અગ્નિમાં દાખલ કયી, બેશક, તેને 

તે રૂસ્વા કર્યી, બેશક (તે) ઝાલિમોની મદદ કરનાર 

કોઈ નહિ હોય. 

૧૯૪. “હે અમારા પરવરદિગાર, અમે એક 
પુકારનારાને અમને ઈમાન તરક બોલાવતા સાંભળ્યો. 
(તેણે કહ્યું) “તમારા પાલનહાર ઉપર ઈમાન લાવો' 
અને અમે ઈમાન લાવ્યા. માટે હે અમારા માલિક, 
અમારા ગુનાહો માફ કર અને અમારી બૂરાઈઓને 
અમારાથી દૂર કર, અને અમને નેક લોકો સાથે મૃત્યુ 
આપ. 

૧૯૫.“હે અમારા રબ, અમને તે અર્પણ કર 
જને વાયદા તેં તારા રસૂલે દ્રારા આપ્યો હતો, અને 
અમને કયામતના દિવસે બેઈઝઝત ન કરજે, ખરેખર 
તું વચનભંગ કદાપિ નથી કરતા.” 


૧૯૬. પછી તેમના રબે તેમની (પ્રાર્થનાનો). 


જવાબ આપ્યો, (કહ્યાં 'હું તમારામાંના કોઈના 
કર્મીને નષ્ટ થવા નહિ દઉં, ભલે તે પુરૃષ હોય કે સ્રી, 
તમે સૌ એકસરખા છો. માટે જેમણે હિજરત કરી 


આલે -ઇમરાન 


પારે ૪ 


હાહ? 5 વન્ત્કુડ્‌ 


કડા ૦% હ્ટ્ન્ન્ઝ 
ન હ્કંઝઈકુ ન્ટ ્કધડડડ્ડ 


બ્રા હ 5કી 

52 27 ? 
દ ઇડ છઈ્ીડડપડ॥ ન ૦) 9 
ટ %2 ન 
ઉગ્રદ્રકે 


હઝ ાક#ડડ્કનડાટુડડુંઠં 
ક 
૪777 2 ર 
ઊપ્ટવામર્રઝદ્ઝ 014 


ક. 95 દ્વ 2 
89% હ 9125292 ક હી 


ડુ કડાઈ ઠ૭ 5554૬4 ક 
હ્તા હાદાઈ હાઇ ઝીંક હડ 
55559 છડ 55 હ શા છ 
%્ાકાઝટઝઇ 
જળમ#-- હડતાલ તાઈ નાડી દઇ 
ડદદઇડઇઝઈઇઇકઉઇઇઈડડ 
 હાકડઇ# ડઊછુ- 


ક 


શે 
દ 
જ 


524 દ્ર!” તિ 


[ડક 


દરક; 92 ડહઢા-ઝ&ઉક છદ 4્ર્છ્ઠ 
માત ત 


૧૨૪ 

















સૂરાહ ૩ આલે -ઇમરાન પારે! ૪ 


ને 
ને જમને મારી રાહમાં દુ:ખાથી રજાડવામાં આવ્યા, 
ને જે લડયા અને મા્યી ગયા; નિ:સંદેહ હું તેમની 
રાઈઆઓને તેમનાથી દૂર કરી દઈશ, અને તેમને એવા 
બાગોમાં દાખલ કરીશ જેની તળેથી નહેરો વહેતી હશે. 
આ બદલો અલ્લાહ તરકથી છે અને તે અલ્લાહ જ છે 
જની પાસે ઉચ્ચત્તમ બદલે છે. 
૧૯૭ ધરતીમાં કાકરોનું દબદબાથી હરવું કરવું 
તમને ભ્રમણામાં ન નાખી દે 
૧૯૮. આ ટૂંક સમયના લાભ છે, પછી જન્નહમ 
તેમનું ઠેકાણુ છે, અને તે કેટલું અધમ રહેઠાણ છે. 
૧૯૯. પરંતુ પોતાના રબ ખાતર સદાચારે 
કરનારાઓ એવા બાગે પ્રામ કરશે જેમાં ઝરણા વહેતા 
હશે, જેમાં તેઆ સદાય રહેશે, અલ્લાહ તરકથી આ 
મહેમાન નવાઝો હશે. અને જે અલ્લાહ પાસે છે તે 
પરહેઝગારેો માટે બેહતર છે. 


૨૦૦. અને બેશક એહલે કિતાબમાંના કેટલાક: 


એવા છે જે અલ્લાહમાં, અને જે કંઈ તમારા ઉપર 
ઊતારવામાં આવ્યું છે તેમાં, અને જે કંઈ તેમના ઉપર 
ઊતારવામાં આવ્યું હતું તેમાં ઈમાન રાખે છે. અને 
અલ્લાહ સામે તેઓ વિનમ્રતા ધારણ કરે છે અને 
અલ્લાહની આયતોને નજીવા મૃલ્યે નથી વેચતા. આ તે 
લોકો છે જમનો બદલે તેમના પાલનહાર પાસે છે અને 
અલ્લાહ (હિસાબ ચૂકવવામાં) વિલંબ નથી કરતો. 

૨૦૧. હે ઈમાનવાળાઓ, સબ્રથી કામ લો, અને 
(દુશ્મનો સામે) ધૈર્યનું પ્રદર્શન કરો. અને અલ્લાહની 
અપ્રસન્‍્નતા વહોરવાર્થી બચો. જેથી તમને સકળતા 

પ્રામ થાય. (રકૂઅ-૨૦) 


જેમને તેમના ઘરોમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા, 
ને 





ઇદ મત 10 8 તાકટવીત 


નનન “4 5રૃ૪હ ૫ 5.91654 55 7 
ઝાઈડાઈપડડહઇઝંડ કૂદ 


તિ દ્વિ 


યે ર7 કી ક 


” 9 મ ૭૭74 (ટ ડન 
925ઝઠ પ્રકટ ઝી હ્ઝહક 

કન દૂ”. ૭ 72. ૭5012149 ર” 

0૧212494 કા કરછઃ જદ 


અડ હહ 

ડજડા,ઝડઈડટ પડ-૬ે% 
9, %ીજ રી જ 

હઝ 9 ટે પ્રાત ૭5 


નદ શ ન 


1 
૭/5 ન “ચ ૮2 1 “ “ન 


ક જાન ન )) 
હક ક» બ કના 


દ્રિ 


&18:5.1212»5218 195 ક્્ગાર્છડા ડ્ર મિ 


ઉ 22 ૪.7. ઈ 
ઉ 0527 ॥ 


૧૨૫ 


સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારો ૪ 





અલ- સા 


, અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળ અને 2 11 9 9 
1 મ ક બજે-સ્ાહ્-%રાત્ર-ઝે. 


।કો, તમારા પાલનહારથી ડરો જેણે તમને ક ક ક 7 સ 7, 72 
સડ હેલે ણે ક ડડ હ, બ ઠા ક 
અક જ જીવમાંથી ” ? પેદા કયી છે અને તેમાંથીજ ? ૦૪% 


તેનું જોડું બનાવ્યું, અને તેમાંથી. પૂષ્કળ સંખ્યામાં ટિ પક 55 ફે9ડક જુડન્રાક 
પુરષા અને સ્્રીઓઆ કેલાવી દીધા. તે અલ્લાહથી ડરે “ષ્ટ. ..:. 4 . 4 
જના વાસતો આપી તમે એકબીજાથી (હક્કોની) 8 0154 શ્ષ્ઠ્રક 
માગણી કરે! છો, અને ખાસ કરીને સગાઓની €£545 912 ડટ હ 
(હક્કતલકી કરવાથી ડરે।); નિ:સંદેહ અલ્લાહ તમારે દ 
નિગેહબાન છે. ” 


૩. યતીમોને તેમનો માલ સૈપી દો, અને સારા 47૯.7૮. 9227 જ2₹12! 2 
ક ક હાઇડ કક્કડ 
માલના બદલે હલ્કો માલ ન આપો, અને તેમનું ધન કદ 


7271 


તમારી મિલકતમાં ભેળવીને પચાવી ન પાડો. બેશકતે છુ; ડા દ ર્ડા ક) ] કીક 2 ક ક 
મોટું પાપ છે. ર 
૪. અને જે તમને ડર હોય કે તમે યતીમાો સાથે .[,0 | 12 કા 
ડાં તી દ ૦ 
ન્યાયથી નહિ વર્તા શકો તો જે સ્રીઆ તમને પસંદ હાઈ ર 
હ) ક હાહ ઠક 
હોય, તેમાંથી બબ્બે, ત્રણ ત્રણ, ચચ્ચાર “ સાથે લગ્ન જહ હ હતક૩5કક% 


7 





૧. એક જીવનો અર્થ એક પ. એક જ મૂળ એક વસ્તુ છે અને પતિ પત્ની બને મળી એક જ જીવ 
બની જાય છે. " 
ર. હઝરત હવ્વાને હઝરત આદમ (અ)ની પાંસળીમાંથી બનાવવામાં આવ્યા હોવાની માન્યતા એક 
ભ્લભરેલી કલ્પના છે જે આંહઝરત (સ.અ.સ.)ની હદીસને ન સમજવાના કારણે લોકો કરતા રહે છે. 
આપ (સ)એ કરમાવ્યું છે “સ્રીનો દાખલે। પાંસળી જેવા છે જેના વણાંકને સીધો કરવાને પ્રયત્ન કરતા તે 
ભાંગો પડે છે. એવું જ સ્ત્રીના સ્વભાવમાં વાંકપાણુ પણ છે.' આ હદીસમાં હઝરત હવ્વાનેો ઉલ્લેખ જ 


૫ 


નથી થયો. માટે તેને સ્રીની ઉત્પત્તી સાથે જેડવો યોગ્ય નહિ ગણાય. હકોકતમાં નારીનું વાંકપણ, તેની 
નઝાકત અને તેનો ચંચળ સ્વભાવ છે જે, આ નારીની ખુબસુરતી છે, રૂપ છે અને જન્મ સિદ્ધ હક્ક પણ 
છે. 
૩. આંહઝરત (સ.અ.સ.) નિકાહના સમયે આ આયતની તિલાવત કરતા, અને નવદંપતિને 
એકબીજાના હક્કાનું માન જાળવવા અને પોતાની એકબીજા પ્રત્યે કરજો નીભાવવાની સૂચના આપતા. 
૪. બહુ પત્નૌત્વની છૂટ ઈસ્લામે અમુક સં જેગોમાં જ આપી છે. આ હુકમ માત્ર યર્તીમોના લાભાર્થે 


કે તોકાનો, જગો વગેરેના પરિણામે ઉભી યતી પરિસ્થિતિમાં સમાજના હિતને દ્રષ્ટિમાં રાખી આપવામાં 
૧૨૬ 


સૂરાહ ૪ અલ -નિસા' પારો ૪ 





કરી લો, પરંત્‌ જો તમારાથી બેઈન્સાકી થવાનો ડર 1 જુ 72% 7૬7 [7 24% 
૧% જ જ પ જ "% “હ ડસ ટ હીં3*: હ 02 હા કેડક185 1કીઝ 
હાય, તો એકને જ પરણે અથવા તે સ્રૌને પરણા જે 2 ક ક 
જ દાણ કિ 
તમારા જમણા હાથના આધીન (દાસો) છે. 098» ડા 
બેઈન્સાકીથી બચવાનો આ બેહતર રસ્તો છે. 
૫. અને તમારી પત્નીઓની હક્ક મહેર 24.» 2[£:#₹*. 2 .. શ. પદ: £!7 
સ. કડ રે સ. કઇક વગર ૦૭૦5305 
રાજીખુશીથી અદા કરે. પરંતુ જો તેઓ સ્વેચ્છાએ કંઈ દ ત્વાં હ 2 
૦ સિ દિ હડ ન બ્ર. # 2 ન કે 
પણ પાછું આપી દે તો તેને પાક તથા લાભદાયક -. ૯ઇકઇડ કઝ ડવ દર્ચ ટ 


સમજીને સ્વીકારી લે. ડા ર . મ 
“હ ક... * નુ “27 ન જ 
૬. અને સમજદારી ન રાખનારાઓને તમારું ધન 0 ભિતિઉી 925 ઝુ 


ન સૈ કારણ કે અલ્લાહે તેને તમારા જીવનનિ્વીહનું 719222 2 92 97 ટ. [9:22 7222 ૬ *ા રૂ 

સ રી કકક ક.555 

સાધન બનાવ્યુ છ, પણ તમાથા જ તમનુ ભરણ €: 925? 

પોષણ કરો અને ભલી શિખામણ આપતા રહા. 982: કક 
જે પે નઇ 


“હ જ (૬) કડ ન" ૦ ર ર 
* અનેયતીમો ' ઉપર કડક દેખરેખ રાખા જ્યાં 7? /10 * હિછ્ટટ 1170 રડ 2011497 

ર ર “ડાહઠઉ દછાઇચ | ડેડ #પ55 
સુધી કે તેઆ વિવાહના લાયક ઉમરે પહોચે; પછી 0523449 
ક્‌ કી ક ક દ 7 «//£7707? % “597૮ (72727 2% 
તેમની સમજદારરીનાં પ્ષાતરી થતા તેમની સંપત્તિ કક૬-ઇ% ભક હક્ક પ્ડુબ્ય્ઝ 
તેમને સૌપી દો; અને તેઓ લાયક ઉમરે પહેચી 8?.2*.% ૮૪% %16 (4.૬0૮: 
હ ” "“"“* “* “હ ઝની 1 કે ૯ 851) 
પોતાની મિલ્કત માગી લેશે તેના ડરથી તેની મિલકત 7 “ * જે રઇ 

૭ ૧% " "૧ ક 9 2 જુ 9% %9 9 2, તર 

ખર્ચા ઉડાવી ન દો. ધનવાન તે માલથી દૂર રહે ક્ક્ઝડાઈઈષકદઇહણૂડબ્રડઇ૭# 
અને નિર્ધન તેમાંથી યોગ્ય રીતે ખાવા ' પૂરતું જ લે જ 

"૧ જ "% 5“ ૦ મ જડ" ૨ કા શ્ર: ૦ 9.7,» 9 જ 277,727 9 ન 
અને જ્યારે તમે તેમનું ધન પાછું સેપે। ત્યારે સાક્ષીએ [902% 2 છક ગ્ક્ન હહ! 
રાખા. બેશક હિસાબ લેવા માટે અલ્લાહ પૂરતો છે. 


આવ્યો છે. જે યતીમોને વારસાના લાભનો અવકાશ નથી હોતો ત્યાં સ્રી સાથે લગ્ન કરી તેની ઔલાદને 
આશરે આપવામાં આવે. ઉપદ્રવોમાં સ્રીઆ કે વિધવાઓના વધારાને સામાજિક બદીઓથી બચાવી લેવાનો 
આ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. અને જે ખુશીથી તેના ઉપર અમલ ન થતો હોય તો તેને લાઝિમ ઠરાવવામાં . 
આવે. પરંતુ તેનો કોઈ સંજેગોમાં દુરૂપયોગ ન થવા જોઈએ. 

પહેલી પત્ની નિસંતાન હોય, પત્ની માંદી હોય અથવા બીજા કોઈ કારણે પતિને પોતાના 
ચારિત્ર્યની રક્ષા ખાતર બીજા લગ્નની જરૂર જણાતી હોય તો! તેમ કરવા ઉપર કોઈ બંધન નથી. 

પ. યુદ્ધમાં શરણે આવેલી અથવા ખરીદાએલી દાસીને આઝાદ કરી, પરણી તેને પત્નીપદે સ્થાપી 
સમાજમાં તેનું માન વધારવું એક મોટો એહસાન છે અને આવું કરનારની પરહેઝગારીનું આ પ્રમાણ 
છે. 

૬. યતીમ બાળકો જેમાં સમજદારી કે વિવેકબુદ્ધિના અભાવ હોય અને તેને આથિક જ્વહારનું ભાન 
ન હોય તો તેના ઉંમરલાયક થવા પહેલાં તેને જવાબદારી ન સેવી. 

૭. યતામોાની મિલકતનો વહીવટ સંભાળનારા તે મિલકતના જરૂરી ખર્ચમાં કરકસરથી કામ લે, અને 
તેને પારકો માલ જાણી વેડકી ન નાખે અથવા પચાવી નપાડે, 

૮. જો જ્વસ્થા કરનાર ગરીબ હોય તો પોતાના નિર્વીહ પૂરતું ખર્ચ વસૂલ કરે અને અયોગ્ય ખર્ચ કરે 
નહિ અને જો ધનવાન હોય તે। કંઈપણ વળતર લીધા વગર યતીમના વહીવટની વ્યવસ્થા ચલાવે. 


૧૨૭ 





સરાહ ૪ અલ -નિસા' પારો ૪ 


૮. પુરૃષો માટે તેમાં હિસ્સા છે ક તેમના ઇઝ 624" ડી હદ ત તી 
માતાપિતા અને નજીકના સગા છોડી ગયા છે; અને 
સ્રીઓઆ માટે તેમાં હિસ્સો છે જે તેમના માતાપિતા અને ૦ કક 125554 કનુ 
[નિકટના સગા છોડી ગયા છે. પછી ભલે તેમાં થોડું 
હોય કે ઘણુ, તેમાં એક મુકર્રર હિસ્સા છે. 


“ “ડ સ્ક નડ “ડ્‌ 1 ક 
૯. અને વહેંચણી સમયે જો અન્ય સગાઓ, અને #?2%4# ટડ હ, 4૯-94 
યતૌીમો અને ગરીબ લોકો હાજર હોય તો તેમને પણ “ત 
2% 24 જતુ 277 7727 72% 2 222270 
કંઈક આપો અને તેમની સાથે ભલાઈપૂર્વકથી વાત જઉ5મ5)ડ૬ નિ 45825556 
(૧૦ 
કરો. 


૧૦. (અલ્લાહ્થી) ડરનારાઆએ વિચારવું [£!.: જી, ક કડ ટાઈટ દાત 
જાઈએ કે જે તેઓ નબળી સતાન પાછળ છોડી જશે ન જ 


તો તેમનું શું થશે? માટે યતીમો સંબંધમાં,” પણ છછ ક 2011455 ડાઇ 
તેમણે અલ્લાહથી ડરવું જોઈએ અને હમેશાં યોગ્ય 
વાત કરવી જોઈએ. 

૧૧. ખરેખર જે લોકો યર્તીમોનું ધન અન્યાય કરી હઉ) દાઇ ઝોહર દી) 
પચાવી પાડે છે, તેઆ પોતાના પેટમાં કેવળ અગ્નિ ભરી મ દિ 
રહ્યા છે. અને તેમને ભડકતી જવાળાઆમાં કૅંકવામાં ઉ ઝટ જ ઈલે 
આવશે. (રુકૂઅ-૧) 

૧૨. અકસ્લાહ તમારી ઓલાદ વિશે તમને આદેશ ડઝ કહ કકઇશ્ાકકે 
આપે છે કે એક પુરૂષના ભાગ બે સ્રીઆના ભાગ જેટલો અ વજાઇઝકૂેૂ% 
છે. અને જો (મરનારના વારસામાં) બેથી વધુ જાકઉઉઇડઠઝાહ#રદડક૭ટા 


નન ન્ન 


2127 


દોકરીઓ હોય તો જે (તે) છોડી જાય તેમાંથી બે કડ શન59 ૮5 5 ઉઉ૬દૃ૬૮ઝઇ 
તૃતિયાંશ ભાગ તેમના છે પણ જો એક જ દીકરી હોય કે ક્્કરેડપ્થ્ કકક 
૧ “૧ કે ક ઝ જી રે જ ક /?.7 ન્ન “778 
તો તેના માટે અધા ભાગ છે. એને જે મરનારની ક લાદ ાદોટ# 


ઓલાદ હોય તો, તેના માતાપિતાને દરેકને છઠ્ઠા ભાગ બ 
ડે “ઝુ ક “ન ૦ જડ પ ડે 1 4-4 
મળે. અને જો તે નિ:સંતાન હોય તો તેના માતાપિતા દ 1 ત 8ક:| ૧57» 9 “49 41 ઈખ્ચ્કડા 


"૧% ટ જ ણ. ક જ ઝિ ધ. હ 

તેનો (પૂરી) મિલકતના વારસ છે; ૬ માંથી તેની ર ન તડ ની કડઇડઉ 

માતાને ત્રીજો ભાગ મળે, અને જે મરનારના હ“*શ*#કર્ 7 
સડક. “ “ શ - “ ગ“ ર જ ન્ન 

ભાઈબહેનો હોય તો તેની માતાને છઠ્ઠા ભોગ મળે, તે 50 બિલી 


ડ્‌ “* 5“ ક છ્ર્,ગ2 ટેછ્્કં 
પણ મરનારનો કરેલી વસીયત અને દેવું ચૂકવ્યા પછી. 


ન્ન 


કિન જગઝકઝાઇનટન્ઝરાઝૂજઇજજનસ્ાનકનન્યસ%નપસઃ "માઝા ઝના 
૯. ઈસ્લામમાં માત્ર પુરૂષાને જ વારસાને! હક્ક છે એવું નથી, પણ સ્રીઆનોપણ વારસામાં હિસ્સો , 


છે. 

૧૦. મરનારની મિલકતમાં યતીમો, ગરીબો, તથા અન્ય સગાસબંધીઓને થોડું ઘારુ આપવાને 
આદેશ છે. સભ્યતા તથા વિવેકમાં પણ ક સરાન રખવી જોઈએ. 

૧૧. જેમ પોતાની ઓલાદ વિશે ચિતા કરવી જીવ માત્રની કીતરત છે તેવી જ રીતે બીજાની 
ઓલાદોની સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખી પ્રમાણિકતાથી તેમના સંબંધમાં વ્વવહાર કરવા જોઈએ. 


૧૨૮ 





ઠું 























સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારે ૪ 
હ્ૂષ્ષ ચજનાનાણાનનમાળબપતમાઇપાભાગ્પતાનરાળરસસકાતટરરસગાવતાાતતારઇનારાઇન્રાસારાણાતારમાારષારસતસાતાઇરમાગાાસરાનનનાાવાશળાનાબાતવાસળઇનાનમામગસાઇસઇ”ાણઉ#ાસાતસસા ર 


ડઝ 55.55.5554. 55 
તમારા વડીલે। કે તમારી ઔલાદ, બેમાંથી કોણ તમારા હઇજાડી 5 ના કા 3% મી 
માટે વધુ લાભક્તી છે તે તમે નથી જાણતા. આ' ક 
અલ્લાહ તરકથી નિમાણ કરવામાં આવ્યું છે. બેશક: ડે 
અલ્લાહ સર્વ જાણનારે (અને) હિકમતવાળોા છે. 


૧૩. અને તમારી પત્નીઓ નિઃસંતાન હોય તા જે ,.7૨9%.6 2 ઝક દ્ર 
કંઈ તે પાછળ છોડી જાય તેમાંથી અર્ધ તમારું છે, હક ઝડ હાર્કફાઈહ હટડઝર્ક્યડ 
પરંતુ જો તેમની સંતાન હોય તો તમને ચોથો ભાગ કડ ૬૦ 9૪% ડઈડઇ હઉજ1; 
મળે, તે પણ તેઓની અન્ય વસીયત તથા દેવું ચૂકવ્યા કા મા 
પછી, અને જે તમે પાછળ મૂકો જાઓ અને તમારી હહઠુ:59 155 દ્ર 


ત 


#9 ૮7 491 ન 


આ” 


કક 7 ક ન 
કોઈ સંતાન ન હોય તો તેમને (પત્નીઓને) ચોથો 68૮ છુ છુ નઃ કલ કડ 5] ઇઉછૂ. 
ભાગ મળે, પરંતુ તમારી સંતાન હોય તે તેમને હન દે 
ર. જ જ જે કે ગ કક ધ 2 લિત હં 47% 
આઠમો! ભાગ મળે તે પણ (અન્ય) વસીયત તથા દેવું કડક દ્ર્કદ્રઝ છુ. નાકુ 
વગેરે ચૂકવી દેવા બાદ. અને કોઈ પુરૃષ કે સ્રી એવો 


કુ જ ૧૭ ન ૧% જજ 760 52 5772 

હોય જેના વારસાની વહેંચણી કરવામાં આવે કૅ ક 455 હવઝ૭ઈડાકક્ર ત્રછઠ 
ન (૧૩) ન“ ૦ “હ ક. ક નન 
જમના માતાપિતા ન હોય, ન સંતાન હોય અને 225 ર્જ મ હ; 
5 જિ "ક ન “હ “ 5“ ૦ 951૯ ડડ [કા દ 
તેના એક ભાઈ અને એક બહેન હોય તો તેમનામાંના 

સર શ્‌ ન જ જ જક... જ ૮6 274 6416 

દરેકને છઠ્ઠા ભાગ મળે. પરંતુ જો ભાઈબહેનો એકથી છુ કાહુ હાડ ઝર (116 


વધુ હોય તો કુલ વારસાનો ત્રીજો ભાગ તેમની વચ્ચે ઉઠ ઝરે/%છૂ |. ૬-૬3 
સરખે ભાગે વહેંચી દેવામાં આવે, તે પણ અન્ય તન ક્બ્બ્ટ્:2૭ દિ હ હાઈ ્ટ્ષ્ટક 
વસીયત અને દેવું ચૂકવી દીધા પછી. ન વહેંચણીમાં) 20466 ન 91% કાહ 
કોઈને પણ નુકસાન પહેચાડવાના ઉદેશ ન હોવા જ 


જોઈએ. આ અલ્લાહના આદેશ છે, અને અલ્લાહ સર્વ 


૫ 


જાણનારો છે અને સહનશીલ છે. 





૧૨. આ આયતમાં વારસાના દરેક હક્કદારનોા હિસ્સો મુકર્રર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં મરનારના 
મા-બાપ જો બને જીવતા હોય કે બેનેમાંથી એક જીવતો હોય તેમનો છદ્દા ભાગ બાદ કયી પછી બાકીની 
મિલકતમાં બે ભાગ પુત્રાના, એક ભાગ પુત્રીના થશે. દાખલા તરીકે જો પાંચ પુત્રા અને ૧ પુત્રી હોય તે તે 
મિલકતના કુલ અગીયાર ૫2૯૨-૧૦-૧-૧૧ એક સરખા ૧૧ ભાગ કરી બબ્બે ભાગ દરેક પુત્રને અને 
એક ભાગ પુત્રીને મળે. જો પાંચમાનો એક ભાઈ જીવંત ન હોય અને તેમની એલાદને હોય તો તેમના 
પિતાનો પૂરો ભાગ તે ઓલાદને સૈપવામાં આવે એવી જ રીતે જે પુત્રી મરણ પામી હોય અને તેના 
વારસદારો હોય તો! તેમને તેમની માતાનો ભાગ મળે. આ ભાગલા પાડયા પહેલાં મરનારની મિલકતને 
લાગતું તમામ કરઝ દેવું વગેરે ચૂકવવામાં આવે અને બાકી વધે તેમાંથી ભાગ પાડવામાં આવે. 

૧૩. '“ક્લાલાહ' શબ્દના વિવિધ અર્થી છે જેમાંનો (૧) અર્થ 'ગયાળ' છે. ગયાળ તે વ્યકિતને કહેવાય 
છે જેના કોઈ વાલી વારસ ન હોય, (૨) તે વ્યકિત જેના પિતા તરકથી આરમાન ભાઈ બહેન હોય કે માતા 
તરકથી ઓરમાન ભાઈ બહેન હોય. 

૧૪. લાગતીવળગતી કોઈ પણ જકિતને અન્યાય ન થતો હોય. 


૧૨૯ 


સૂરાહ ૪ 


૧૪. આ અલ્લાહનો (નીમેલી) મયીદાઓ છે અને 

જ અલ્લાહના અને તેના રસૂલના કરમાનોાનું પાલન 
કરશે, તેને અલ્લાહ જન્નતમાં દાખલ કરશે, જેની 
વચ્ચેથી ઝરણાં વહે છે; તેમાં તેઆ સદાય રહેશે; અને 
આ 'જ એક ભવ્ય સફળતા છે. 

૧૫. અને જે અલ્લાહ અને તેના રસૂલનં ની 
નાકરમાની કરશે અને હદ મયીદાને ઓઆળંગશે તેને 
અલ્લાહ જ્હન્નમની આગમાં હોમી દેશે, તેમાં જ તે 
સદાય રહેશે અને તેના માટે અપમાનજનક અઝાબ 
[નશ્ચિત છે. (રકૂઅ- ર) 

૧૬. અને તમારી સ્રીઆમાંથી જે કોઈ પણ કોઈ 
અનૌતિનું “ કામ કરે તો તેના સંબંધમાં ચાર 
સાક્ષીએ લાવો, જે તેઓ સાક્ષી આપે તો તમે તેમને 


પોતાના ઘરોમાં રોકી રાખ્13 જ્યાં સુધી કે તેમને મૃત્યુ 


આવી જાય અથવા અલ્લાહ તેમના માટે કોઈ રસ્તો 
કાઢે. 

૧૭. અને જો તમારામાંના બે 
બદફેલી કરે તો બનેને શિક્ષા આપા અને 


તોબાહ કરે અને સુધારે કરી લે તો તેમને 


(૧૬) 


ક 
જન હ ક્ર 
લ્ડ 
૪/ 


ખરેખર અલ્લાહ દરગુઝર કરનાર, (અને) રહેમ 
કરનારે છે. 
૧૮. ખચીત, અલ્લાહ તેમની તૌબાહ કબલ 


ફરમાવે છે જે ક્ષોકા અજાણતામાં કોઈ બદી કરી બેઠા 
હોય અને તત્ક્ષણે જ તૌબાહ કરી લે, આવા લોકો ઉપર 
અલ્લાહ રહેમ ફરમાવે છે અને અલ્લાહ સર્વ જાણનાર 
છે, હિકમતવાળો છે. 

૧૯. એવા લોકોની તબાહ કબૂલ કરવામાં નથી 
આવતો જે લોકો અત્ય બદકારીઓ કરતા જ રહે છે 
જ્યાં સુધી કે તેમનામાંથી કોઈ એકના ઉપર મોત આવી 
જાય છે ત્યારે તે કહે છે "હું (બદોઓથી) તબાહ કરું 


અલ -નિસા” 


પારો ૪ 





797? 4? 


વક ##”#/ ર 2.72 કે 

દક ધણા. ઝના 
કકહિડઝપન્ક્કાપ#ઝકન્ 
કે 


0, 9?2?/79 77 4.7:/777/62777* 24% ૭ # ન 
ક 4957 2 411(%*% હ» 


હ 9 તો ક 
ઊબકુનવાઈન 413૭ 


“2 [જડ 


'ક- કડઇટકંઝટ ડઝ 
૬558745 હદકવફઇડક 


ન, 9, શ ૭” -#્ઝ 77 છુ” 2 ક 
065545 ડબ હ“ડ્ક્ાહું 


ડડ દ્વ ચ્ઈ 


ઈડા ઉઠી ઇઇકદઝ્રઝીડ 
૦550 હા 


ની 2 ગીન 


નન ક 


ન્ટ 


૦થી જ 5 


૮ દ ઇહ કી 


| હડ ૬.ણૂઇ ૦4૬૭ જેક ડઝ 


%ક હાહ 


ક પન,” 


1હ૪ડક9 2 હ 


૧૫. અહીં 'ફાહેશા' શબ્દના ઉલ્લેખ છે, જેના અર્થ અનીતિ, બદકારી, વ્યાભિચાર, બેશરમી અને 
પોતાના મનોવિકારને વકાદાર બદઆમાલીએઓ। વગેરે થાય છે. 


૧૬. અહીં “અલઝા' 


અ્થીત “બે વ્યાભિચારીઓથી જરૂરી નથી કે 


"ડ્‌ પે 


બે પુરૂષો જ હોય જેમણે 


વ્યાભિચાર કે બદકારી કરી હોય અથવા કોઈ ગેરકુદરતી કામ કર્યું હોય. અહીં તેમની કોઈ સઝા નિયુકત 
કરવામાં નથી આવી પરંતુ સંજોગો પ્રમાણે સત્તાધિશોના ન્યાય ઉપર છોડવામાં આવે છે. આ આયતને બે 
પુરૃષાના અકુદરતી આચરણેના સંબંધમાં પણ લાગુ કરી શકાય છે. 


૧૩૦ 





1” ી 











સૂરાહ ૪ 


છું: આવા લોકોની તૌબાહ સ્વીકારવામાં નહિ આવે, 
નતેો તે લોકા જે કુક્રની હાલતમાં મૃત્યુ પામે છે 
તેમની. અને આવા લોકો માટે અમે દર્દનાક અઝાબ 
તૈયાર કરી રાખ્યો! છે. 

હે, ઈમાન લાવનારાઆ, 


અ 


નથી કે તમે સ્રીઆની ઈચ્છા વિરૂદ્ધ તેમના માલિક 


તમારા માટે યોગ્ય 


(૧૩) 


૨૦, 


બનો; ન તેમને જે આપેલું હોય તેનો કોઈ હિસ્સા * 


પડાવી લેવા પાતર તેમને રોકોને સતાવા, સિવાય કે 

તેઓ ખુલ્લી બદકારી કરતી હોય. તેમની સાથે 

ભલાઈનું વર્તન કરો અને જો તેઓ તમને પસંદ ન 

હોય તો શકય છે કે જે વસ્તુ તમને પસંદ ન હોય તેમાં 
અલ્લાહે પુષ્કળ ભલાઈ રાખી હોય. 

ર૧. અને જો તમે એક પત્નીની સ્થાને બીજી 
પત્ની લાવવાનો ઈરાદો કરો અને તમે જો એકને 
ઘણુ ધન આપ્યું હોય તેમાંથી કેઈ પણ પાછું ન લો. શું 
તમે તેમના ઉપર આળ મૂકો ગુનાહિત રીતે તે પાછું 
લેશો? 

. અને તમે કેવી રીતે તે લઈ શકો છે જ્યારે 
તમારી પાસેથી પાક્કા વચન” લઈ ચૂકી છે. 

૨૩. અને તે સ્રીઆને ન પરણે જેમને તમારા 
પિતા પરણ્યા હતા સિવાય કે જે પહેલા થઈ ચૂકયું છે તે 
અપવિત્ર અને ધુણાસ્પદ અને એક અધમ રીત છે. 
53) 

ર૪. તમારા ઉપર હરામ કરવામાં આવી છે 
તમારી માતાઓ, અને તમારી દીકરીઆ અને 
તમારી બહેના, અને તમારી કઇઓ, અને તમારી 
માસીઓઆ, અને તમારા ભાઈની દીકરીઓ, 


અલ -નિસા” 


તમે પરસ્પર સંબંધો કેળવી ચૂક્યા છો અને તેણીઓઆ 


અને 





પારો ૪ 

ક્ર “27427779. 
(ડડ કાઈક 45065 હર 
0ર 
“૮77.58 5 27.9. 2. (726 
ઇડ; વંશ્ર% 14૯ 1૫50 
હક્ક દ *્ 27 ત 7 ૮2 ઝે 
ન | બહટચ્ડાક્ટક કડ) હુથ%-૨%5 
ઈઝ ટ 7 ન્સ 


કહ ડાઇ રઝ 
| ઈશ્દડહા(ડક કહ 
૦૬659) 

ન ન છી ન ળયઝાનકીઠાડ 

જજ ન 55 
હજુકઈડકફડ5ડડઉકડ્ડઉહઈક 
છદ: છડ યક 
4કાહ્ટક ઈ 

છર્ઝજી દદકજડર્યદ 4૬-ઉહ૪ઇ૬ડછીીડ 


652 555647 જદ ] 9 કરૈ 417 છક ક 
૯14 


25 
0 | 


ડટઈટટડ#ક કક 


૧૭. મરનારની વિધવાને તેના સગાઓ પુન:લગ્ન કરવાથી રોકવાનો કોઈ હક્ક નથી રાખતા, સિવાય 
કે તે કોઈ નાલાયક વ્યકિતને પરણતી હોય. કોઈ સ્ત્રીનું બદકાર અથવા ઝાલિમ, પતિ સાથે રહેવું મુશ્કેલ : 
હાય તો જો તે ચાહે તો “ખુલા 'ની પદ્ધતિ દ્રારા પોતાની સ્વતંત્રતા મેળવાનો અધિકાર રાખે છે. પતિને તે 
સ્રૌીને કોઈ આથિક સ્વાર્થના કારણે રોકી રાખવાને કોઈ હક્ક નથી સિવાય કે પત્ની ઉપર કોઈ બદકારીને 


ગુનાહ સાબિત થતો હોય. 


૧૮. પતિ પત્નીના સંબંધ એક પાકોઝા બંધન છે જે સંબંધને અંત સુધી નિભાવવાના વચન 
આપનાર પતિએ આ પાકીઝા બંધનની અવગણના ન કરવી જોઈએ. “ગરજ સરી અને વૈદ વેરી' જેવો 


વ્વવહાર ન કરવો જોઈએ. 


૧૯. પુત્રીઓઆમાં પૌત્રીઓ તથા દોહિત્રીઆ (નવાસીઓ) પણ શામિલ છે. 


૧૩૧ 


ડડ 


સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારો પ 





બહેનની દૌકરીઆ, અને તમને દૂધ ધવરાવનારી .2 4 


કક ર શ ક/ ન અ 

77 7 2 544 2 2774 9% 

ક હક્ક ડૂરટ.૬0હ્ટ દક 4 વક % દ્ધ 
માતાઆ અને તમારી દૂધ બહેના અને તમારી 


ન 
પત્નીની માતાઓ અને તમારી તે પત્નીની દીકરીઓ ઉઠંઝ કિ જક ર છઠી ક ક્બ્ઝુક 
જમના માતા સાથે તમે સંભોગ કરી ચૂક્યા હો, અને કકડા 72૯ ક ડિકડઉ ડક ડીડડ ટું 
જમનું તમારા ઘરમાં ભરણપોષણ થયું હાય. જેમની 
માતાઓ સાથે તમે સંભોગ ન ક્યે હોય તો તમારા માટે હાક જ કજલ્દદડ 
(તેવી સ્રીઆને) પરણવામાં પાપ નથી. તેવી જ રીતે જે ર 2 બા 9 
તમારા વીર્યથી તમારા પુત્રો હોય તેમની પત્ની (તમારા છક ઇડન ઉઇઝછ્વ્સ્ટં ડં મન 
માટે હરામ કરવામાં આવે છે) તેમજ એક સાથે બે 2514 શન 5 કાડ. 
બહેના વિવાહમાં રાખવી હરામ છે. જે પહેલા વીતી છે ્િ 
ચૂકયું છે તે ગયું. અને અલ્લાહ બહુ જ ક્ષમાવંત છે 
અને વારંવાર દયા કરનારે છે. 


ર૫. વિવાહિત સ્રીઆ '? (તમારા માટે હરામ કઇ મ્૦ન- જનો જ છુ ક 
ક મણા ડી 


ન કડ ક કિ હ -“. (ર૨) 
છે) સિવાય કે જેમના ઉપર તમને માલિક હોવાના 


ક કે ક “ડ્‌ ત્ર 2-ત્ 417 પં 
અધિકાર છે. અલ્લાહનો આ આદેશ તમારા માટે 555 2ણ ક કાડ દાહ 
કરજીયાત છે, તે સિવાયની સ્્રીઆને તમારા ધન વડે છત 5 હ તી ન 
પ્રામ કરવી તમારા માટે હલાલ છે તે શરતે કે તમે “22 ક્ય્હ્ 


“% “ “ જડ: “ ક્ર 91. મ ક 
તેમની સાથે (રીતસર) વિવાહ કરો, અને તેમની સાથે ઇડ ડી ક ડડ ઝન 
બદર્ફેલો ન કરો. અને તેમની પાસેથી લાભ ઉઠાવવાના ક,., 594. 4-4 હડ ઇટ 
બદલામાં તેમને નક્કી કરેલી મહેર ચૂકવા, અને મહેર 4જ્ુબાદ્રઝ ક દધ 
ઊ બાદ પારસ્પરિક સંમતિથી તમે જે કંઈ કરો  ઉ97 છ? ૬૪ 

નક્કો કયો ભા છી; હઈઇકાહ 
તેમાં તમારા ઉપર પાપ નથી. નિ:સંદેહ અલ્લાહ સર્વ . 
જાણનાર છે, હિકમતવાળો છે. 

ર૬. અને તમારામાંના જો કોઈ આઝાદ મોમિન . 04 ૬૭1 નઃ ક દ્વિ વ ન 
સ્રીને પરણવાની શકિત ન રાખતો હોય તો તમારા 


અધિકારમાં મોમિન દાસીઓ“? છે તેમાંથી કોઈને ડડ હ જ 28 


ગઇ માણસર ગજરાજ પજ ડમાસાઇન પમા સસમાન રટણ ગાર 
૨૦. આંહઝરત (સ.અ.સ.) એ કરમાવ્યું છે કે દૂધ ધવરાવનારી પાલક માતાના સગાંઓ અને 


જનની માતાના સગાઓ એક સરખા છે, તેમના સંબંધોમાં અને નિયમોમાં કંઈપણ ફરક નથી. 

૨૧. બીજાની વિવાહિત સ્રીઆ અથવા જેમના પતિ હયાત હોય તેમની પત્નીઓ સાથે પરણવાની 
મનાઈ છે. 

રર. બાંદીઓ, ગુલામ સ્રીઆ, દાસીઓ નિકાહ દ્રારા પરણવા માટે હલાલ છે. જગની ખૃવારીના 
પરિણામે વવધવા બનેલી અથવા એવી બાંદીઓ જે જગમાં હાથ કરાએલી હોય જેને દુશ્મનો તરફથી દંડ 
આપી છોડાવવામાં ન આવે અને એવી સ્રીઓ જેમને ગુલામ તરીકે ખરીદવામાં આવેલી હોય, તે નિકાહ 
માટે યોગ્ય છે. 

૨૩. ગુલામને આઝાદ કરી પત્નીના સ્થાને સ્થાપી તેમની સામાજિક ઉન્નતિ કરવી ઈસ્લામનું એક 


રોશન અંગ છે, આ ગુલામીનું નામોનિશાન મિટાવવાની એક ભલી અને માનવતાભરી રીત છે. આ ગુલામ 


૧૩૨ 











સૂરાહ ૪ 





અલ -નિસા” પારો પ 

પર ગે. અને અલ્લાહ તમારા ઈમાનને બેહતર જાણે છે. કકક» ક. 7727૪! ?%2 

ક ર બકફશ્ક; જી 
તમે બધા એક સમાન છો માટે તેમના માલિકોની ક દ 


પરવાનગીથી તેમની સાથે વિવાહ કરી લો. અને નનયમ 
અનુસાર તેમને મહેર આપો, અને તેણી પવિત્રતા 
આચરનારી હોય, તે જભિચારીણી ન હોય, ન કે 
છાનાછીપા સંબંધ રાપ્યતી હોય. અને લગ્નબંધનમાં 
જોડાઈ ગયા પછી જો તેણી કોઈ લંપટપાશુ કરે તો 
તેની સઝા સ્વતંત્ર સ્રીઆથી અર્ધા 7 હે હોવી જોઈએ. 
આ (સગવડ) તેના માટે છે જેને પાપમાં પડી જવાનો 
/ર હોય. અને તમારા માટે સબ્ર (સંયમ પાળવું) 
બેહતર છે અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 
(રુકૂઅ -૪) 

ર૭. અલ્લાહ ચાહે છે કે જ લોકો તમારાથી પહેલાં 
થ્રઈ ગયા છે તેમના અહેવાલો તમારા માર્ગદર્શન માટે 
વણન કરે, અને તમારા ઉપર કૃપા કરવા ચાહે છે અને 
અલ્લાહ બહુ જ જાણનારો છે, હિકમતવાળે છે. 

ર૮. અને અલ્લાહ તમારા ઉપર રહેમત ભરી 
નઝર કરવા ચાહે છે, પરંતુ પોતાની મનાકામનાઓને 
અનુસરનારાઓ ચાહે છે કે તમે (ગુમરાહીમાં) ઊંડા 
ઉતરો જાઓ. 

ર૯. અલ્લાહ તમારા ઉપરના (બોજાને) હળવા 
કરવા ચાહે છે, કારણ કે ઈનસાન બહુજ નિબંળ પેદા 
કરવામાં આવ્યો છે. 
હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમે અયોગ્ય રીતે 
એકબીજાની મિલકત પચાવી ન પાડો, સિવાય કે તમે 
પારસ્પરિક 'સમજુતીથી બવહાર કરે. અને તમે 
અંદરોઅર એકબીજાને કતલ ન કરે. બેશક, અલ્લાહ 
તમારા ઉપર દયા કરનારે! છે. 


૭૩2૦. 


ત જી 2૦૬ નૅ 
%ક$ કહઉટઉડા «પ૯ 


“૭722 7 9 દ 
ઈ» કાહ 
1 ૪1? -24 ક ચડ 


દ્ન્હ્ન્ઝ્ટ 
ડન્ઝાઉઇડુાઃ છ્ુખઝટ૦5%2 


ન 


બડા દિ 


કુ 


કાક, 
7. ક 441 કટક “195 7? 
૭9 5545 ડડડ#€ 5 હ્ટાઠઝ 
£ ૦ હિ 7% કજ 27 9% 
જદ ત])15 
#9 4 ક 4446 નિ ક 

ન 

જ - 62 ન ક તદર 2%: 9 

ડા ટ 


૫2245 ( 


હષ્ર્ન્ન્‍્ત્ટકે 


૮%₹779 ના 794755 4 2777277772 2 4૭ નિ 
ક 1 પ૭ હ કહાવ્ઝુર 02 
નં “27 કત 9-7 
૦5૩૮ %%6 ડડ હં કકડા 


#2 2 દૂ વાઈ” 27274 42 
અળાઈ દ કા ૯૧૬૪૨ છા ઇન 


તકા 


554 ડડ 5૭8 
હડક 6૪6 કડક ઇન; 





જ જિ 


સ્રીઆને પણ સમાજની આઝાદ સ્્રીઆની જેમ મેહરનો પૂરેપૂરો હક્ક છે. 


ર૪. ઈસ્લામમાં બદકેલી (વ્યાભિચાર)ની સઝા સો। ફટકા છે 


કટકાની થશે. 


- જેથી ગુલામ સ્રીની અર્ધા સઝા ૫૦ 


કુરઆનમાં બીજી કોઈ જ્ગ્યાએ વ્યાભિચારના અપરાધની સઝા પથ્થરમારથી મૃત્યુદંડ 


આપવાને કોઈ કાયદો નથી. જો આવું હોત તો આ ગુલામ સ્રીઆની મોતની સઝાને અર્ધી કેવી રીતે 


કરવામાં આવત? 


૧૩૩ 


“જિન્સ 





સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારે પ 
૩૧. અને જે કોઈ હદ બહાર થઈ કે, ઝલ્મથી ? «-્વ૪?9#૬૪:?2 હી! 1455 ક 

કો જ જ “કડક ૦ ન સડ હ 42155555 2 ક કહ3 હ 

આવું કરશે તો અમે તેને અગ્નિમાં નાખી દેશું, અને 

અલ્લાહ માટે આવું કરવું બહુ જ સહેલું છે. છ હાત ડક 
૩ર. જે ગંભીર વાતોથી તમને રોકવામાં 


આવ્યા છે તેનાથી જે તમે દૂર રહેશો તો અમે તમારા 
(નાના) દુર્ગ્‌ણાને દૂર કરી દેશું અને તમને 
ઈઇઝઝતવાળા સ્થાનમાં દાખલ કરશું. 

૩૩. અલ્લાહે તમારામાંથી અમુકને બીજાઓ 
ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી છે માટે તમે લાલચી ન બનો. 
પુરૂષાને તેમની કરણીના હિસ્સો મળી રહેશે અને 
સ્રીઆને તેમની કરણાનો હિસ્સો મળી રહેશે. અને 
અલ્લાહ પાસેથી તેના કઝલો (કૃપાની દુઆ) માગતા 
રહો. ખરેખર, અલ્લાહ દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન રાખે છે. 

૩૪. જે માવતરે અને સગાસંબંધીઓ કેઈ પણ 
પાછળ મૂકી જાય છે, અમે તેમના વારસદારો નિયુકત 
કર્યી છે, અને જેમની સાથે તમે કરાર કરી બંધાઈ 
ચૂક્યા છે તેમના મુકર્રર હક્કા ચૂકાવી દો. નિ:સંદેહ 
અલ્લાહ દરેક વસ્તુનો નગેહબાન છે. (રકૂઅ - ૫) 

૩૫. પુર્ષા સ્રીઆના સંરક્ષક છે કારણ કે અલ્લાહે 
કેટલાકને બીજા ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી છે, તેમજ તેઓ 
પોતાની દૈલતમાંથી (સ્રીઆ ઉપર) ખર્ચ કરે છે. નેક 
જા (તે કહેવાશે ૪)કરમાંબરદાર હોય છે અને 

બલ્લાહની સહાયતાથી પોતાના (પતિઓની) આબરૂનું 
રક્ષણ કરે છે. અને જેમનાથી નાકરમાનીનો ભય 
હાય તેમને સમજાવો, અને તેમના બિછાણામાં તેમને 
એકલી છોડી દો, (છતાં જો ન માને તો) તેમને શિક્ષા 
કરા. પછી જે તેઓ તમારી આજ્ઞાઓનું પાલન કરે તો 
તેમને સતાવવાના કોઈ બહાના ન શોધે. બેશક 


અલ્લાહ ઉચ્ચતર છે, મહાન શકિત છે. 


ઉદૂદક#ઇડ#ઇ#ડ 

૬/55) ક 
બજકક૪૬કાડઈઝઇ ડઝ 
4 દિ તડ હહ્ડ 
હઈલં હય ટટા: જના 
છર ર ક 
કઠ#જડ 


નન” 


ડડ ઝાદડકડઝ 


-22./47.૦ ન] છા૩&-. #1 ક 
ઇર્ક્ાટ્ટે દો તી ક છેડ ઝક 
7-7 *4547 2 0 7 # 7792 
છાડહડડઠાડ ડુઠ)ડ ડક 

ટ્ર વિન બુન 2. છિ “72૭7 
ુદુકનનમામર અજાન્યા 


18257 


નિ ક 





રપ. કુરઆને મજીદમાં ગુનાહોાના વર્ગાકરણનું કોઈ વર્ણન જોવા મળતું નથી. માટે આ આયતથી 
એવો ભાવર્થ લઈ શકાય છે કે જ વસ્તુ કુરઆનમાં હરામ ઠરાવવામાં આવી છે તેનાથી બચનારના નાના 
ગુનાહો કે ભ્લો આપોઆપ દૂર થઈ જશે. અહીં નાના નાના ગુનાહો કરવાની છુટ સમજવી ઉચિત નથી. 

૨૬. અહીં *નાકરમાનીથી' વ્યાભિચારનું તાત્પર્ય લેવું ઉચિત નથી. સ્્રીઆની અનેક બુરી આદતે। છે, 
જમાં ગૌબત ચૂગલી (નદા), તકરાર, હસદ (અદેખાઈ), પારકો પંચાત, સૂસ્તી (પ્રમાદ) તથા અન્ય 


સામાજિક બદીઆને સમાવેશ થાય છે. 


૧૩૪ 


"-રઝ્મ્છિ_ 








સૂરાહ ૪ 


૩૬. અને તમને પતિ પત્ની વચ્ચે તકરાર 
હોવાનો ભય લાગે તો પતિના સગામાંથી એક લવાદ 
નીમા, અને એક પત્નીના સગાઆઓમાંથી લવાદ નોમે।. 
પછી જે તેઓ સમાધાન કરવા ચાહશે તો અલ્લાહ 
તેમની વચ્ચે સંપનો ઉદભવ કરશે. બેશક, અલ્લાહ 
સર્વજ્ઞ છે, માહિતગાર છે. 

૩૭. અને અલ્લાહની ઈબાદત કરે! અને કેઈ 
અન્યને તેનો શરીક ન બનાવો, અને માતાપિતા, 
તેમજ નિકટના સગાઓ, યતીમેો।, મોહતાજો અને 
સગા પાડોશી અને અજાણ્યા પાડોશી, અને તમારી 
સાથે રહેનારા અને મુસાકરો, અને તે જે તમારા 
જમણા હાથના આધીન છે, તેમની સાથે એહસાન 
કરો. નિ:સંદેહ અલ્લાહ મગરૂર લોકોને અને 
બડાઈખોરેોને પસંદ નથી કરતે. 

૩૮. જે લોકો પોતે કંજસી કરે છે અને બીજાને 
કજસી કરવાની શિખામણ આપતા રહે છે, અને જે 
અલ્લાહે પોતાની કૃપાઓમાંથી તેમને આપ્યું છે તેને % 
છુપાવે છે, આવા નાકરમાને માટે અમે અપમાનજનક 
અઝાબ તૈયાર રાખ્યો! છે. 

૩૬. અને તે લોકો જે પોતાનું ધન લોકોને 
દેખાડવા ખાતર ખર્ચ કરે છે, વાસ્તવમાં તેઓ અલ્લાહ 
ઉપર ઈમાન નથી રાખતા અને ન અંતિમ દિવસ 
(કયામત) ઉપર, અનેતેમનોાસાથી શયતાન છે, તે તે 
કેટલો અધમ સારથી છે! 

૪૦. અને (તેમના ઉપર કઈ આકત તૂટી પડી 
હોત) જૉ તેઓ અલ્લાહ અને આખેરતના દિવસ ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા હોત તો; 'અને જે અલ્લાહે તેમને આપ્યું 
છે તેમાંથી તેમણે ખર્ચ કર્યી હોત તો? અને અલ્લાહ 
તેમને સારી પેઠે જાણે છે. 

૪૧. અલ્લાહ કોઈના ઉપર રજમાત્ર ઝુલ્મ નહિ 
કરે. અને કોઈની સહેજ પણ નેકી હશે, તેને તે 
અનેકગણી વધારી મૂકશે અને પોતાના તરફથી ભવ્ય 

દલો પ્રદાન કરશે. 

૪ર. અને (તેમની શું હાલત થશે) જ્યારે અમે 
દરેક ઉમ્મતમાંથી એકએક સાક્ષી લાવશું અને તને પણ 
આ લોકો ઉપર સાક્ષી રાખશું? 


૧૩૫ 


અલ -1નસા” 


પારો પ 





ઝક] કઝ 7. 922, કન 
ઝટ 2૪ ડા હાાઝઇઇડ હ 


47 જઝકા”ન૪કિ 7% 
છલ્ટદ૦૬છાહ)મક2 
હરડ) 5૪:5૬ 556ત્રાઇ/#; ક 


દ્રલડટગકફીડવક્્ડઉડ્ડ 
મિ ર બ્રા હટી ફિડવોહ્ધ 


હલ હ હાક હહઉડછ ટડ્ડાન્ઠાડ 

છોછ ૬ડ૪ફટ# 
બટ #દદાડઇઈઉડહ# કજ 
ઇડાકઇલઈઃઇકઝ ઝકાટઠાઇ 


દહ 2 
જેટ 


૭%9-/79-#,ન 92 * 2772 


હઉ રદ, 2 ગ્ઇ!ક્ગ ઇક ૦ 


ઇડ ક કે5ડ% 
કના 
દે 
છિદ્ર ઈઈઉ 


ડડ ૭૬ ઇડઉક કાઇક હ) 
9%7 ન” નં 1 


9.” 12727 72274 છ 
જોબ્ફડ5:- 439 હક» ટ 


ન“ ર”મ્ન્% « 
હા,દકકટ્રડક્રશ ણાં 


72 »૦ અ ન 2 


ન 


નમન 


છે ઝાક 


નક 


ડર જ 
રા 


ન 


સૂરાહ ૪ અલ -નિસા” પારો પ 





જ “ ન્‍ ક જે ગ મ ઠક %4| / £૧-૮ 
૪૩. તે દિવસે તે (સઘળા) લોકો જેમણે કુક્ટ કયી ર ક હડ કહ ૦ 


હશે અને રસૂલની નાકરમાની કરી હશે, તેઓ ઈચ્છશે ક 

કે ધરતી તે દેવામાં આવે પરં ના “977%: ક 57 7 સ 
ક ધરતાં તેમના ઉપર સપાટ કરી દેવામાં આવે, પરંતુ 4165; 59૯23 ક હ 
તેઆ અલ્લાહથી કોઈ વાત છુપાવી નહિ શકે. કં 
(રકૂઅ-૬) 


૪૪. હે ઈમાન લાવનારાઓ, જે તમે સંપણ ”૧(૮૬1 ૯1156૬ 7% 
39 " ન હ 5 ક2 78-51119 ર ત પ 
ભાનમાં નહો તો! નમાઝની નિકટમાં ન જાઓ, 


જ્યા પીં કે જ જ 1 બ્ર 72 55 ડન 
જ્યાં સુધા કૅ તમે કહીં રહ્યા છો તેને સમજ્તા ન ઝવ કનક ઊા્ઝ ડક 
હો, ન તો નાપાકીની ₹” હાલતમાં (નમાઝ પડો) 

૭2 4૮ 422 &2% 


જ દૃ ષ્‌ જ. નાન ન ન. 4» 
યાં સુધી પ નહાયા ન હો, સિવાય કે તમે દડા ડ “કહ છ પિ 55 
મુસાકરોમાં “) હો. અને જો તમે બીમાર હો અને 2 પુ %% 

ચ જિ ##। 27 કપા 
મુસાફરી કરી રહ્યા હો, અથવા મળમૃત્રથી નિવત્ત થયા કી 47૪11569 
હો કે સ્રીસંગ કયી હોય અને તમને પાણી ન મળે, તો જ 5:45 છ છ ન ૦” [૯૦૬2 
સાક માટી લઈ હાથ તથા ચહેરા ઉપર ભંસો. બેશક 4 ક 


૧ ટ ૨ સ 247 £27 ” કદ 
અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, બક્ષનારો છે. તમના હર ય 
૪પ. શું તું તેમના વિષે નથી જાણતો જેમને ડ)%%5ઊ42૯55 પ 
કિતાબના કંઈક ભાગ આપવામાં આજો હતો? તેઆ ઈઝી કા દિ ઝન 
ગુમરાહીં અપનાવે છે, અને ઈચ્છે છે કે તમે પણ હંહ 4 ઠ૭&શી3) 


(સત્ય) રાહથી ભટકો જાઓ? 
૪૬. અને અલ્લાહ તમારા દુશ્માનાને સારી પેઠે (હકક ડં દ 0 ક છ “4 

જાણે છે. અને અલ્લાહ તમારા મિત્ર તરીકે અને જટ 

મદદગાર તરીકે પૂરતો! છે. ૦541 





ર૭. ભાન વગર હોવાનું સૂચન માત્ર શરાબના નશા તરક નથી, પરંતુ ગુસ્સાની હાલત, શહેવત 
(વિષય વાસના), ભયની હાલત, નિદ્રાના ઘેનમાં અથવા બીજા દન્યવી (સંસારિક) તરંગોમાં મહાલવાથી 
ઈબાદતમાં ધ્યાનભંગ થતો રહે છે. 

૨૮. મળ પેશાબની નિવત્તિ તથા સ્્રીસંભોગથી થતી અસ્વચ્છતામાં ગુસલ કર્યી વગર ઈબાદત 
કરવાની મનાઈ છે સિવાય કે માંદગીમાં કે મુસાકરીમાં હોય અને પાણી ન મળી શકતું હોય તો! તય્યમુમથી 
કામ ચલાવી શકાય છે. 

ર૯. પ્રવાસ દરમિયાન જે ઉપર્યુંકત કારણોની નાપાકો દૂર કરવા માટે પાણી ન મળે, તો સુક્કી 
માટીથી 'તય્યમુમ' કરવું. બને હાથની હથેલીઓ સુક્કી માટી ઉપર પટકી પોતાના હાથ તથા ચહેરા ઉપર 
ક્ેરવી લેવી. આવું કરવાથી નાપાકી (અસ્વચ્છતા) કેવી રીતે દૂર થઈ શકે તે વિષે શંકા કરનારાઆએ 
ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે નમાઝ કોઈ પણ સંજ્ગેોમાં માક નથી અને જો શરીર પાક ન હોય, 
જ્યાં નાપાકોર્થી બચી નથી શકાતું અનેપાણી ન મળે તો તે નાપાકો (અસ્વચ્છતા) દૂર ન થાયડ્ૂ ખાવા 
સંજેગોમાં જો નમાઝને અદા કરવામાં ન આવે તો તે અલ્લાહના કાનૂનનો ભંગ છે. માટે “તય્યમુમ'ની 
ક્રિયા અસ્વચ્છતા દૂર કરવા માટેની વારંવાર અપાવવામાં આવતી યાદી છે, જે ક્રિયા નમાઝીને પોતાની 
અસ્વચ્છતાનું હમેશાં ભાન કરાવતી રહે છે. 


૧૩૬ 

















સૂરાહ ૪ અલ -નિસા' પારે પ 
૪૭. યહદાંઆમાં કેટલાક એવા છે જે 42175 54 ડી 9 
ક વ 4૭44૪16૭545 214 «ડી હટ 


(અલ્લાહના) કલામને કેરબદલ કરતા રહે છે અને કહે 
છે “અમે સાંભળી લીધું છે, પરંતુ અમને માન્ય નથી.” 
અને (કહે છે) “તું અમારી વાત સાંભળ (અને 
દિવ્વાણી) તું કદાપિ નહિ સાંભળી શકે.' અને 
“અમારું માન રાખ.' તેઆ” પોતાની જીભ વડે 
વિકૃત વાણીથી દીનને આઘાત પહેચાડે છે. અને જો 
તેમણે એવું કહ્યાં હોત “અમે સાંભળ્યું છે અને માન્ય 
રાખીએ છીએ' અને (કહેત) “સાંભળ અને અમારા 
તરક્‌ લક્ષ આપ? તો તે તેમના માટે બેહતર અને 
હિતકારક નૌવડત. પરંતુ અલ્લાહે તેમના કફના કારણે 
તેમના ઉપર લા'નત નાખી; જેથી તેમનામાંના થોડાક 
સિવાય ઈમાન લાવશે નહિ. 

૪૮. હે એહલે કિતાબ, ઈમાન લાવા આ કિતાબ 
ઉપર જ તમારા ઉપર પહેલાં ઉતારવામાં આવેલી 
(કિતાબ)નું સમર્થન કરે છે. (ઈમાન લાવે) તે પહેલાં 
કે અમે તમારા આગેવાનોને સર્વનાશ કરી દઈએ અને 
તેમની પીઠા ફેરવી દઈએ અથવા તેમના ઉપર તે 
લા'નત નાખીએ જેવી લા'નત અમે સબ્તવાળાઆ 
ઉપર નાખી હતી. અને અલ્લાહના નિર્ણયો પૂરા થઈને 
જ ન છે. 

* નિ:સંદેહ, તેના શરીક ઠરાવનારાઆઓને 
અલ્લાહ હ કદાપિ માક્‌ કરશે નહિ, પરંતુ તેનાથી ઉતરતા 
ગુનાહા માટે જેને તે ચાહશે ક્ષમા આપશે અને જે કેઈ 
અલ્લાહના શરીક કોઈને ઠરાવશે, તો તેણે ઘોર પાપ 
કયું કહેવાશે. 

૫૦. શું તને તે લોકોની હાલતનું જ્ઞાન નથી જે 
પારસાઈ (પવિત્રતા)નેા દાવા કરે છે? પરંતુ અલ્લાહ 
જને ચાહે તેને પવિત્ર કરે છે, અને કોઈ જીવને રજ 
માત્ર પણ અન્યાય થશે નહિ. 





4 _-727.797 2.2 “(₹9.7-[૮79--%# 22272 
ધા ચકા 5654 ડઝ 


જેન છાહુદાઇ વ -માપધાતઇ 
ત્રડડાઈઇ,ડર ઠટડડઈ(ડઉડાઉ 
ક છાગ્ટ્ઝઝીડઝકદક્ક 

9551655 


તજી 


ઉદ્ધક્કઇઈપુષાહડી ઉદ 


કક 


ઇઇઇછ 1 6 


ન 


હઇડ્ઝકાહઈઇ(૪:ફડઇજઇ।છા 


“2% 2/7 હં ” 
જછે”કચ્ય૦ દ્ર)! ર્ન 

ન્વ વિ કરડ 1 277 1 
65-ક્ક#%ૃડ,ડઝ 546] 


ક 
કક 


4૮42, «4૮ ન ન 
ફક હહ 


શક 


2૮7 2 759 7 7497 મ ”92-4% 7 “૮977 
ઠકશાદ્ધ્કન્ડકકટડીકઝક 


ન 
પ્ર કક 2# ઝડ ડક કત 


છે 


જે, ૯-૨ 


૩૦. 'રાઈના' અર્થીત “અમારી ઈઝઝત કર. અમારું અદબ રાખ” 'પરતુ મનમાં આંહઝરત 
સ.અ.સ.ને તેઆ હિન વ્યકિત સમજતા હોય છે અને એવું ધારે છે કે તેમને આપ (સ)ની કોઈ 


સહાયતાની જરૂર નથો. 


૧૩૭ 


સૂરાહ ૪ 


૫૧. જોઈ લે, તેઓ અલ્લાહ વિશે કેટલું 
અસત્ય?” ઘડી રહ્યા છે. (તેમના) ખુલ્લા ગુનાહની 
આ દલીલ છે. 

૫૨. શું તેં તેમની હાલત નથી જોઈ, જેમને 
કિતાબનેો એક ભાગ આપવામાં આજો હતે! તેઓ બૂરી 
વસ્તુઆમાં ઈમાન રાખે છે અને હદથી વધી 
જનારાઓઆને (અનુસરે) છે, અને કાકરો વિશે કહે છે 
“આ લોકો મોમિનો કરતા વધુ હિદાયત પામેલા છે.' 

૫૩. આ તે લોકો છે જેમના ઉપર અલ્લાહે 
લા'નત નાખી છે, અને જેના ઉપર અલ્લાહની લા નત 
પડે છે, તેમનો કોઈ મદદગાર તું જોઈશ નહિ. 

પ૪. શું રાજ્યસત્તા ચલાવવામાં તેમનો કોઈ 
હિસ્સો છે? આવું હોય તો તેઓ કોઈને એક રજ માત્ર 
પણ (લાભ) નહિ આપે. 

૫૫. અથવા અલ્લાહે પોતાની કૃપાથી જેમને કંઈ 
આપ્યું છે તે કારણે તેએ! શું તેમની હસદ (ઈષો) કરે 
છે? ખરેખર અમે ઈબ્રાહીમની ઓલાદને કિતાબ અને 
હિકમત પ્રદાન કરી અને તેમને વિશાળ સામ્રાજ્ય 
અર્પણ કર્યું હતું. 

૫૬. પરંતુ તેઓમાંના કેટલાય હતા જે તેના ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા અને કેટલાય તેનાથી મુખ ફેરવી ચાલ્યા 
ગયા. અને (તેવા લોકો માટે) જ્હન્નમની આગ જ 
બસ છે. 

૫૭. જે લોકો અમારી આયતોને ઈન્કાર કરે છે, 
અમે તેમને અંતરિયાળ આગમાં ધકેલશું; જ્યારે પણ 
તેમની ચામડી બળી રહેશે, અમે તેમની ચામડો 
(વારંવાર) બદલતા રહેશું કે જેથી તેઆ અઝાબનો 
સ્વાદ ચાખતા રહેશે. ખરેખર, અલ્લાહ સર્વસમર્થ છે, 
હિકમતવાળો છે. 

૫૮. અને જે લોકોએ ઈમાન લાવી ભલાઈના કામો 


કયી, અમે તેમને એવા બાગોમાં દાખલ કરશું જેની: “5 


વચ્ચેથી ઝરણાં વહેતા હશે; ત્યાં તેઆ સદાય રહેશે; 
ત્યાં તેમના પવિત્ર સાથી હશે, અને અમે તેમને ઘેરી 
શિતળ છાયામાં દાખલ કરશું. 


નથી. 


૧૩૮ 


અલ -નિસા” 


પારે પ 

મ ૪61 117 ૧૬૭: %૪ડઊાદ। 
ઉકડકાદ્છડકઇાહી! કહા તી 
કેઈિક#ઇઇડફડ્કઇઉટ્ટઝદ 
છક ઝત્યા 


કન 


ન ##7 ન પ સ ક “?. 7'7? 
હડ કાડડ 41 બદ હોઈ 


:*.#9 «4/77 24 

પી છે 40 પં 

“થઇ ન? 2? ન્ટ 4 કૂ ષ્ટ 97 ક 94 
યા હક ઝઉ[ડહાાહ્ક ક 

ક [94 


કત 


હ 9297 જ 


€, 22 9 ની । 
હટ 4 &કગઉ£ડાઇ £162૫-- 
9712:૮૫/747 ન જ! જ 
૫95 ભા 
91. «ન છ? 2 
છનઝદઉડ 
૫પ, ?”ક 9 7 


કકડડકડકડઇડ૦ડરડ ક. 


મમા 65 દ 


2272. કા 
કન: વ ડ૪ હ) કક ડુ 
હઝડહ્&14.૬204- લવી ઝડ 
મી ઉક %કૌઉડડડટતડ 
79 ક”#.2 ક 
છકગ#5 “શકક ફડ હઈાઉડ 


૩૧. યહૂર્દીઓનું કહેવું હતું કે અલ્લાહ હવે કોઈ નબી મોકલશે નહિ કારણ કે તેની કોઈ આવશ્યકતા 











સૂરાહ ૪ 


૫૯. નિ:સંદેહ હક્કદારોને તેમની અમાનતો 
સૈપી દેવાનો તમને અલ્લાહ આદેશ આપે છે. અને 
જ્યારે તમે લોકો વચ્ચે નિર્ણય કરો તો ન્યાયપૂર્વક 
[નિર્ણય કરે।. અને અલ્લાહે તમને જે નસિહત આપી છે 
તે બેશક બહુજ ઉત્તમ છે. અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારેો, 
સર્વ જોનારો છે. 

૬૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહના 
ફરમાનોનું પાલન કરો, અને રસૂલની તાબેદારી કરો, 
તેમજ તમારા ઉપર શાસનકર્તી ” હોય તેની પણ. 
અને જો તમારી વચ્ચે મતભેદ ઉભા થાય તો અલ્લાહ 
અને તેના રસૂલ તરક રજ કરો.જે તમે અલ્લાહ અને 
અંતિમ દિવસ ઉપર ઈમાન રાખતા હો તો આ (વાત) 


ઉત્તમ છે અને પરિણામની દૃષ્ટિએ બેહતર છે. 


(રકૂઅ - ૮) 

૬૧. શું તું તે લોકોને નથી જાણતો કે જે તારી 
તરક ઊતારવામાં આવ્યું છે અને જે તારી પહેલાં 
ઊતારવામાં આવ્યું હતું, તેના ઉપર ઈમાન લાજ 
હોવાને દાવો કરે છે? જે કે તેમને બંડખારો પાસેથી 
નિર્ણય ન કરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવો હતો 
છતાં તેઓ તેમની પાસેથી જ નિર્ણય કરાવવાની ઈચ્છા 


રાખે છે, કારણ કે શયતાન તેમને ઘોર ગુમરાહીમાં 


નાખવા ચાહે છે. 


૬ર. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે 
અલ્લાહે જે કંઈ ઊતાયું છે તેની તરક અને રસૂલ તરક 
આવો તો, તં જોઈશ કે તે મુનાકીકો (અણગમો 


દેખાડી) તારાથી દૂર ભાગે છે. 


તે 
છે 


૬૩. તો પછી જ્યારે તેમના આમાલે!।ના કળરૂપે 
તેમના ઉપર આકત આવી પડે છે તો શા માટે તેઓ 
તારી તરક દોડે છે અને સોગંદ લઈ કહે છે કે અમે તો 
સંબંધા સુધારવાના અને સમાધાન કરવાના 
અભિલાષી “છીએ. 


“અન “ધનન .-૯, ૭ હાઇટ, “. 


અલ-નિસા” 


પારે પ 


જત ૧2 હ્્ઝો્કર્ 1 5 લ ઠં! 
1 ક? 4 ન્વ ત્રા ન 7”? 5 ન તન 
વહ ડ ઈડર કડાક 
“177 “ન ક ક 77 
જ%ડકેઝડ૪૪ડ] કૃ ઝક 


નનન 





તિ 7 2 79 શત 
ડા કાળઝડશાઝી કમ હ પથ 
ટડ કઇગઠુઝકઇડ ક 547 


222 તિ ણ 


25, 7 

292 

ક7/117#7 છ વ ક નિ ] 
તિપ કે ૦455૮! 


દ 4 ” 9727૬4૬274 ક 
જ કકહવ્ઝડડડ5 હ 


“ “ન 


દ્‌ 27 14 977248 74 277 


પજ ઠીક 9 5 ર 
હ/ઝલાઈઝાઉડડઈ 
ડક ર ઝકક્ાજ ટાઇ ી 

કડ કડકડ 
કકહકછાજીદઇકઉઈ-ઈડાઈક 
૪ 568 
જાઝ ડલાઇઇડ 


ત 


ઉ£.%૪ ઝટડ્રઃજ હ મ હાહ 
હ ન 





૩૨. હાકોમોને પ્રજા સાથે ઈન્સાકથી વર્તન કરવાનો આદેશ આ આયતમાં આપવામાં આવે છે. 


ક 


3૩. મુસ્લિમોને પોતાના શાસનકતીઓને વકાદાર રહેવાની આજ્ઞા આપવામાં આવી છે જે બને પક્ષા 
વચ્ચ મતભેદનોા ઉદભવ થાય તો અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની કિતાબ કુરઆનને આધારલેવાનો હુકમ છે. * 


૧૩૯ 


સૂરાહ ૪ 


૬૪. આ તે લોકા છે જેમના મનન! ભેદને 
અલ્લાહ સારી પેઠે જાણે છે, માટે તું તેમના [દોષો )ધી 
આંખ મીંચામણા કરી લે, અને તેમને ઉપદેશ કર અને 
તેમના પોતાના વિષયમાં તારી વાણીથી પ્રભાવિત કરી 

૬૫. અમે પ્રત્યેક રસૂલને એટલા માટે મોકલતા 
રહ્યા કે અલ્લાહના આદેશ પ્રમાણે તેની તાબેદારી 
કરવામાં આવે. જા તેઓ તારી પાસે ત્યારે આવ્યા હોત 
જ્યારે તેઆ પોતાના જીવ ઉપર ઝુલ્મ કરી બેઠા હતા, 
અને તેમણે અલ્લાહ પાસે માકી માંગી હોત, અને 
રસૂલે પણ તેમના માટે માકીની દુઆ કરી હોત તો 
અવશ્ય અલ્લાહને તેઓ મહા ક્ષમાવંત અને બહુજ 
દયાળુ પામ્યા હોત. 

૬૬. પરંતુ નહિ, તારા પાલનહારના સોગંદ, 
તેઆ કદાપિ ઈમાનદાર નથી થઈ શકતા, જ્યાં સુધી 
તેમના અંદરો અંદરના કજીયા કંકાસમાં તેઓ તને 
મૃન્સક (ન્યાયાધિશ)”” ન નીમે, અને તું જે કેંસલો 
આપે તેનાથી તેમના મનમાં અસંતોષ ન થાય, અને 
તેઓ સંપૂર્ણરીતે તાબેદાર ન બની જાય. 

૬૭. અને જા અમે તેમને એવી આજ્ઞા આપી હોત 
કે તેઆ પોતાના લોકોને કતલ (૩૫) કરે અથવા પોતાના 
ઘરોમાંથી નીકળી જાય., તો તેઓ તેમ કરત નહિ, 
સિવાય કે તેમનામાંના થોડાક જ; અને તેમને અપાયેલા 
આદેશ ઉપર જા તેઆ અમલ કરત, તો તેમના માટે તે 
વધારે લાભકારક હોત અને બળને વધારી મૂકવાનું 
કારણ બનત. 

૬૮. અને બેશક, અમે પણ તેમને અમારી તરફથી 
(ઉત્તમ) બદલો આપત. 

૬૯. અને અમે ખરેખર તેમને સન્માર્ગ દેખાડયો 
હોત. 

૭૦. અને જે કોઈ અલ્લાહ અને આ રસૂલના 
કરમાનોાનું પાલન કરશે, તે લોકો તેમનામાંના હશે 


અલ -નિસા” 





હ ન્કકમ્ડુહક ર 
ઉછ? 2? 27₹€₹2227221? . 2297 
છોડી, ઉ: ઇડ 
કઠ દઇકઝઝઝઉઝાધક 
કાઠઉડ,દડક:છઇઈડ:જા 


772૮-7742 


કન ૯ કાશ્ઈઝક્.ડ 


4 કે મ “27 27 “૨ 
ક્કત્િડિહ, જિ “ગ: 52548 
ઇન જા ડક 2772 ક 

૦૬6057; 
ક" 549૨ ટં «#((,7. 
ેકીઝા53ઠ દ્રઢ ક 


274%, 


કઉકાઝ વઝ55 હકઉઇ ઠર 


પ ૮7 772707 [/ 77 
છ-517.90કડઉ ૪૭૭૭2૫2 8્ક્ડ 2 
તિન 


“7 


નુ ક” 2 7724 ક 
છપ્ઝડઉાહડ5જીકીકુ 
ન ફક 2૬% ત 7! 

જકડાઇ “૯ 


242 


*7 /શ ક 9 9% મા 
“7% કઝા ટટ «૩૪14565 ળી 5 225 





હતે. 


૩૪. આ આયતરથી સ્પષ્ટ'થાય છે કે મુનાફિકોને આંહઝરત સ.અ.સ.ની ન્યાયનીતિ ઉપર પૂરો ભરોસો 


૩૫. અહીં “પોતાને કતલ' કરવાનો અર્થ અલ્લાહની રાહમાં પોતાની જાનની બાજી લગાવવાનો છે. ' 


૧૪૦ 





સરાહ ૪ અલ -નિસા' પારો પ 


જમને અલ્લાહે પોતાના ઈનામો પ્રદાન કયી, અર્થીત 
' “41. સિદ્ધિકો (સત્યપરાયણા) શહીદો અને 
તાગહાંના (માના તેઆ હશે) અને કેવા ઉત્તમ 
સા્થીઆ છે આ! 

2૧. આ અલ્લાહ તરકથી કૃપા છે અને અલ્લાહ 
સવ સાન રાખવા માટે પૂરતો છે. (રુકુઅ -૯) 

૭ર. હે ઈમાન લાવનારાઓ! પોતાનું રક્ષણ 
કરવામાં સાવચેત રહા પછી ભલે નાની નાની 
ટ્કળાઆમાં કે એક મોટા લશ્કરના રૂપમાં નીકળો. 

૭૩. અને તમારી વચ્ચે કોઈ એવા પણ પાછળ 
રહી જનારે છે, કે જો તમારા ઉપર કોઈ આકત આવે 


છે તો તે કહે છે “અલ્લાહે મારા ઉપર એહસાન કયી કે. 


હું તેમની સાથે ન ગયો. 

૭૪. પરંતુ જો તમારા ઉપર અલ્લાહની કૃપા થાય 
છે તો જાણે તેને તમારી સાથે પહેલાં કોઈ સંબંધ હતો 
જ નહિ, તેમ કહી ઉઠે છે. “કદાચ હું પણ તેમની સાથે 
હોત તો મને પણ મોટો લાભ થયો હોત.' 

૭૫. તે લોકોને અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કરવા 
દો જેમણે આ દુનિયાના જીવનને આખેરતના જીવન 
'નાતર વેચી નાખ્યો છે. અને જે કોઈ અલ્લાહની 
રાહમાં જીહાદ કરશે, અને તેમાં માર્યો જશે અથવા 
સફળતા મેળવશે, અમે તેને તેનો મહાન બદલો 
આપશું. 

૭૬. કમઝોર (ઘરડા) પુરૃ્ષા, સ્રીઆ, બાળકો 
તથા જે (અલ્લાહને દુઆ કરી) કહે છે કે હે અમારા 
પરવરદિગાર, અમને આ શહેરમાંથી બહાર કાઢો લે 
જના નિવાસીઓ ઝાલિમ છે, અને તું તારી તરકથી 


૩૬. આ આયતર્થી મુસ્લિમોનું ધ્યાન રૂહાનીયતના પ્રત્યેક ક્ષેત્ર તરક દોરવામાં આવ્યું છે 





ટ દ્ાકહ ટી 


હઊફુહાઝ કી ડક શક 1 
ઉદા હઉકાડવડઇડં 


& 97. #? 942 જ ૮ ફિ 
ઠઠ ક ઈક 1૭૫૦1 ડૉ પ્ર 


છોડ 9,514 
ર કમના મા ઝડી 
પકડ (43) 5 ક દિ 


પે “722.૮7 કે 4 24 7727, 
રાધા બભ્રા 


9777 ન કિ કઝ (જ ઝલક 
છી ક તી 
87 ૦ ક વ 2:92 1.(૮47૮ 
ઈઠ#ડકલ/,5:%હ ઝે 
ઇહ, હ્ક્ઠં કતઝઇડકઝંક5 
27 2/7 


છો) કડ કહુ 
હદબ્રાઠ્ક્ડુડાઇકઝઈઇડ 


હાજ ડી હ્ાઝડદાઝાડવહઝીડટ 
કાઇ 1% ક ૭, 


ણ 


કાઇ બીજા 


પયગમ્બરોના માનનારાઓઆને આ ને'મતોનું મેળવવાનું સૌભાગ્ય પ્રામ નથી થયું. સિવે આંહઝરત 
સ.અ.સ.ની ઉમ્મતને. અન્ય નબીઆની ઉમ્મતોને માત્ર સિદ્ધિકો, શહીદો અને સાલેહીનનેો જ મરતબો 
મળી શકે છે. (સૂરાહ ૫૭ આ.૨ર૦) જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.ના કએઝ મુબારકથી તેનાથી પણ 
ઉચ્ચપદ પ્રામ કરી શકાય છે, બેશક આંહઝરત સ.અ.સ.ની ગુલામીમાં, નબુવ્વત મળશે પરંતુ શરીયતી 


નબુવ્વત હરગિઝ નહિ મળે. 
૩૭. મુનાકિકોનું વલણ આવું જ હોય છે. 


છે. 


૧૪૧ 


૩૮. આ આયતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મુસ્લિમો હમેશાં મઝલુમો તથા કમઝોરેની રક્ષા માટે લડતા રહ્યા 


-£23.-૦ 


સૂરાહ ૪ 





કોઈને અમારો હિમાયતી બનાવી દે, કોઈને અમારે 
મદદગાર બનાવી દે, એવા લોકો(ની રક્ષા) ખાતર તમે 
શા માટે અલ્લાહની રાહમાં નહિ લડો? 

૭૭, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા છે તેઓ અલ્લાહની 
રાહમાં સડ છે, અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા તેઓ 
શયતાનની રાહમાં લડે છે. માટે તમે શયતાનના 
સાથીઓ સામે લડા, બેશક; શયતાનની ચાલ બહુજ 
નબળી હોય છે. (રુ્કૃઅ-૧૦) 

૭૮. શું તને તે લોકો વિશે જ્ઞાન નથી જેમને 
કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારા હાથ રોકી લે! અને 
નમાઝ નિયમિત અદા કરે! અને ઝકાત આપો? અને 
જ્યારે તેમના ઉપર જીહાદ કરવો કરઝ ઠરાવવામાં 
આવે છે તો જુઓ, તેમનામાંનેો એક વર્ગ અલ્લાહથી 
વધુ ઈન્સાનથી ડરે છે. બલ્કે તેનાથી પણ વધુ ડરે છે, 
અને કહે છે “હે અમારા પરવરદિગાર, તેં અમારા માટે 
લડવું કેમ ક્રજીયાત કર્યું છે, શું તું અમને થોડા 
સમયની મોહલત નહિ આપે?” તું કહી દે “આ 
સંસારનો લાભ તૃચ્છ છે અને અલ્લાહથી ડરનારાઓઆ 
માટે આવનારા જીવનના લાભ બેહતર છે; અને 
તમારા ઉપર રજ માત્ર પણ ઝુલ્મ નહિ થાય. 


૭૯. (યાદ રાખે) તમે જ્યાં પણ હશો, મોત 
તમન આર્વીને ઘેરી લશે, પછી ભલે તમે મઝબૂૃત 
કિલ્યામ રક્ષણ લો. અને જો તેમને કંઈ લાભ 


''ોચે છે તા તઆ કહે છે “આ અલ્લાહ તરફથી આવ્યું 
૭» અને જા હાનિ પહેંચે છે તો તેઓ કહે છે કે તે 
કારણે છે. તું તેમને કહે “તે સર્વ' અલ્લાહ 
તર્કથી છે, આ લોકોને શું થઈ ગયું છે કે તેઓ 
સમજદારોની નિકટમાં નથી જતા? 


સ 





અલ -નિસા” 


શ#જઇ ઠકડ 
ઇડર 53. 
ઈણઝકહઇત્રાડ હ) 
વડ શ્રીક-ઇડડડ કા 
ળા નડઉ્ઇજૃકા/1ડ॥ 
5૯% ઉડ.ઈ૬ જડ ડે] 
કડક છીઇ;* ૬૬ 
હડાદ 51121 
જનકના 

954 

ઇુંહુગ્ડક ડાકુ. હકક 
કઇ. ક ક 279? રૈ ૭/2 કુ ડડ 

દરેક, ઉડતઝંડ) દ્ર વટ 
કપાઇ, ના | પરકટ55)5% 
બન છૂ 


277? 


ઝપ 


૩૯. સુખ અને દુ:ખ કુરદતના નિયમો અનુસાર એક જ મહાશકિતના અધિકારમાં છે. મુનાકિકા 


ટ 





સુખને તો અલ્લાહની દેન તરીકે સ્વીકારે છે પરંતુ થોડુંક દુ:ખ પડતાં તેને રસૂલની ભૂલનું પરિણામ * 
ઠરાવી ઠપકો આપે છે. 


૧૪૨ 


સૂરાહ ૪ 





૮૦. તને કોઈ પણ ભલાઈ પહેંચે તે અલ્લાહ 
તરકથી જ છે; અને જે કંઈ હાનિ પહોંચે તે તારા 
પોતાના લીધે છે અને અમે તને રસૂલ બનાવી 
લોકો તરક મોકલાવ્યો છે. અને સાક્ષી તરીકે અલ્લાહ 
પૂરતા છે. 

૮૧. જેણે રસૂલની તાબેદારી કરી, નિ:સંદેહ 
તેણે અલ્લાહની તાબેદારી કરી છે. અને જો તેઆ 
[વિમુખ થઈ ગયા છે તો અમે તને તેમના રખેવાળ 
બનાવી નથી મોકલાવ્યો. 

૮૨. અને તેઓ તારી કરમાંબરદારી કરવાના 
દાવા તો કરે છે પરંતુ જ્યારે તેઆ છુટા પડે છે, તો જે 
તું કહે છે તેમના એક સમૂહ તેની વિરૃદ્ધ રાતભર 
યોજનાઓ ઘડતો રહે છે. તેમની રાતોની યોજનાઓની 
અલ્લાહ નોધ રાખે છે. માટે તેમનાથી [વિમુખ થઈ જા 
અને અલ્લાહ ઉપર વિશ્વાસ રાખ, અને અલ્લાહ 
કાર્યસાધક તરીકે પૂરતો છે. 

૮3. ત્યારે શું તેઆ કુરઆન ઉપર કોઈ વિચાર 
નથી કરતા? જો તે અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય તરકથી 
આવ્યું હોત તો તેમાં તેમને ઘણો વિરોધાભાસ મળી 
રહેત. 

૮૪. અને જ્યારે તેમની પાસે કોઈ શાંતિ કે ભયના 
સમાચાર આવે છે તો તેઆ તરત જ ફેલાવી દે છે, જો 
તેમણે રસૂલ અને પોતાના તે જવાબદાર કાર્યકતીને 
જાણ કરી હોત તો તેને ચકાસી (સત્ય બાતમી) 
કઢ્ઠાવનારા ખરી પરિસ્થિતિને સમજી ગયા હોત. બેશક 
જો તમારા ઉપર અલ્લાહની કૃપા ન હોત તો 
તમારામાંના થોડા સિવાય તમે બધા શયતાનના કદમો 
ઉપર ચાલી નીકળ્યા હોત. 

૮૫. માટે તું અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કર, તારા 
પોતાના સિવાય બીજા કોઈ માટે તું જવાબદાર નથી. 
અને તું મોમિનાને (લડવાની) પ્રરણા આપતો રહે. 
શક્ય છે અલ્લાહ કાફરેોના આક્રમણને દબાવી દે; અને 
અલ્લાહ બેહદ શકિતશાળી છે અને સઝા આપવામાં 
બેહદ સખત છે. 


અલ -નિસા” 


થૂ 


પારા પ 


કુ જ 5% # “ક ૦. ક 77૯770 
“્હર્ડાધ9દ્રા૭ઝૂંડડ ૭/ાડાકિ 
ર 19.7”. [7 929ના /# કર 
977 ૬114[,[79(7ક ક 2 4 47૦ * 
“9૦૭ હઝાત 

47 2 65 છા ટટ 

જોબ્ટકુૂડદ હક 
૯4 ૧૯૦22754 .,,72977 722 
411 £૫)1૭ 5 હ, 


%-7૬«-. *? [72/૮4 .(₹, 2279227 
કાઠ છક યક હક્ક» 


€792૦/77₹ 7206 2૫1૮5292૮4 2 4 79૮; 27295 

હડપ જ4ડ હ ૦૨૫૦ 

9 ત ક દિ 1%.7.727227 ડિ 
ઈષ્ટ હૂક હશ» ડગ્ક્્ઝી 
બ્શ્ક્ક 

9 “/)7279 7 227777.7ત 


દ્ર હડ» હા.01૬»ઝ૩%૩। 
9બ્ુઉકડાડડઇપ્્ક 


શ્ક્ન 


27,7૮7 .272 7 927૮7 . 527 ““.લ- 
[ક-£131૭5#₹1 હ્ટ્્ઝા હટગ્ઝગ્ક્દહિ5)5 
727-775 


272 9277 જ્‌ 254 ઈ 
“ઝદ ૭5% ૭કકકંકકુ 
1 29૮ “474272 /79 2:97 79. 2.7.7 
ટ્રા કક્કડ 


ન્ન 


968 
કક” દ્વ બક ક 


«4 2૧૮૬5) [9.7 24 [-(૮૮4 
કહા-ઇ%ડ્*”ઝ%્રાાઇડંઝપ 


મી 


૪૦. અલ્લાહે ઈનસાનની કિતરતમાં (પ્રકૃતિ)માં સારા નરસાનો વિવેક કરવાની શકિત રાખી છે 
જેના વડે તે ચાહે તો પોતાના જીવન ને સકળ બનાવી શકે છે અને ચાહે તો તેનો દુરુપયોગ કરી પતનની 


રાહ લઈ શકે છે. 


૧૪૩ 





ક જે કોઈ સારી ભલામણ કરશે તેને 
[થી હિસ્સો મળશે અને જે બ્‌રી ભલામણ 
। તેવો જ બદલે! તેને મળશે, અને અલ્લાહ 
પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર સત્તા ધરાવે છે. 

૮૭. અને જ્યારે તને દુઆ (સલામ) કહેવામાં 
આવે, તો તું તેને એેહતર | હુઆ (શુભેચ્છાઓ) દે અથવા 
(આછામાં આછી)” ? એટલી જ પાછી વાળ, 
1ય્રેખખર, અલ્લાહ દર વસ્તુનો હિસાબ લેનારે! છે. 

૮૮. અલ્લાહ તે હસ્તી છે જેના સિવાય કોઇ 
અન્ય ઈબાદત કરવાને લાયક નથી. ખરેજ તે તમને 
કયામત સુધી એકઠા કરતો રહેશે જેમાં કાઈ શંકા નથો. 
અને અલ્લાહથી વધુ સાચી વાત કોની થઈ શકે? 
(રકૂઅ-૧૧) 

૮૯. આ તમને શું થઈ, ગયું છે કે મૃનાકિકાની 
બાબતમાં તમારામાં બે પક્ષા ' થઈ ગયા છે? બેશક 
અલ્લાહે તેમની કરણીના પરિણામે તેમને ઉથલાવી 
પાડ્યા છે. તો શું તું તેને સન્‍્માર્ગે લાવવા ચાહે છે જેને 
અલ્લાહે રૂસ્વા કરી દીધો છે? જેને અલ્લાહે રૂસ્વા કરી 
દીધો હોય, તું તેના માટે કોઈ માર્ગ નહિ શોધી શકે. 

૯૦. તેઓ ચાહે છે કે જવા કાફર પોતે છે તેવા જ 
કાકર તમે પણ બની જાઓ, જેથી તમે બધા 
ખએેકસરપ્)ા થઈ જાએ. માટે તેમને તમારા મિત્ર 
બનાવશે નહિ જ્યાં સુધી કે તેઆ ક લ્લાહ ખાતર 
[હિજરત ન કરે. પછી જે તેઆ વિમુખ થઈ જાય 
તો તેમને પકડી પાઠો, અને તેઓ તમને જ્યાં મળે ત્યાં 
જ તેમને કતલ કરે; અને તેમનામાંથી કોઈને મિત્ર કે 
મદદગાર ન બનાવે. 

૯૧. તે લોકો અપવાદરૂપ છે જ એવી કોમ સાથે 
સંબંધ રાપ્ખતા હેય જેમની સાથે તમારા સુલેહ કરારો 
થયેલા હોય, અથવા તે લોકે તમારી પાસે આવે જેમના 





૪૧. આ આયતમાં સભ્યતા તથા વિવેક કેળવવાનો આદેશ આપવામાં આજો છે. 
૪૨. મુનાકિકોના પ્રપંચા તથા મુસ્લિમોના પક્ષમાં ભળી અંદરખાનેથી કરતા કાવતરાંઓના કારણે 


અલ -નિસા' 


પારે પ 





“29 62? ૦ /47%૬..227 67 ૮4 4%4 રા 
હડક 444 (ડડ “*ઝહ૭ 
નિ દિ ક 4 2 2% 3 22 
છ ક દ્વા ક કક જે કે 
૬ “ન 


79 :#77?₹ 9277 “7%, 7277952714 
ઇજન દ ક્૦્ક.્કઈક 
ત્ર ટ છતી 4. “ફે 
છન છક દડ હ ૭ઉ૭ હી 
ત્ર 





4 .7977.72%4% દી 727 
ડડ હક્કડક્ઝક૦5954 
49 સિ ત્રિ 27 2 2 “97 

હઉ, વડા ૭૭૭-૭૦4” હ 





ત 2 4014 “5596 કાહુઈપ 
5 જ ની જકાડને 
પૃડાક્રઈંડકદ 


ન્ટ 7.277 ઇતજલ 154: 
હક કકક કાઈ, 055 


#-#” 9/ ,97 24 


કે! 
થ્રૂ)! છ 





ડડ કદ ન કે2ક9કાકફ 
44977297977 6% 
૭% ઝકકઝા5દ5ઈ # 


(૬4 3૬: 


2 ઇડકડઝુ 5 


જીજી 


9 7 ક દિન 
૬૯ ઝડ#ઇફઇડક#૭3 





ઉત્પન્ન થયેલા મતભેદોથી મોમિનોને ચેતવવામાં આવ્યા છે. 


૪૩. કટોકટીના સમયે મુનાકિકોને મુસ્લિમ લશ્કરની માહિતી હોવાના કારણે તેમનું વિમુખ થઈ 
દુશ્મનામાં ભળી મુસ્લિમો માટે ગંભીર સમસ્યાઓ ઉભી કરવાને ભય હોવાથી મુનાફિકોની ભમિકાને 


દુશ્મનથી પણ વધુ ભયંકર સમજવામાં આવી છે. 


૧૪૪ 








સૂરાહ ૪ 


દિલોમાં તમારી સામે અથવા પોતાની જાતિના લોકો 
સામે લડવાથી અણગમો! હોય. અને જે અલ્લાહ ચાહત 
તો તેમને તમારી ઉપર સવીપરી આપત. તે। પછી તેઓ 
અવશ્ય તમારી સામે લડયા હોત. માટે જો તેઓ 
તમારાથી દૂર રહે અને લડે નહિ અને સુલેહની ઈચ્છા 
દશાવે, તો અલ્લાહે તેમના વિરૂદ્ધ (લડવાને।) તમારા 
માટે કોઈ રસ્તા ખુલ્લો નથી રાખ્યો. 

૯૨. અને બીજા એવા પણ તમને મળશે જે ચાહે 
છે કે તમારી તેમને સલામતી રહે અને પોતાની 
કોમથી ”' પણ, પરંતુ જ્યારે પણ તેમને કિસાદ તરક 
બોલાવવામાં આવે છે તો તેઓ (આંખો ર્મોંચાં) તેમાં 
કૂદૌ પડે છે, માટે જો તેઓ તમારાથી છેટા ન રહે અને 
સુલેહ કરારનો સંદેશ ન મોકલે, અને પોતાના હાથ ન 
રોકે, તા તેમને પકડો જ્યાં પણ મળે તેમને કતલ કરે।. 
અમે તેમના વિરૂદ્ધ તમને અમે ખુલ્લી સત્તા આપીએ 
૬9અએ. (રુકઅ - ૧૨) 

૯૩. કોઈ મોામિનને શોભા નથી આપતું કે તે 
બીજા મોમિનને કતલ કરે સિવાય કે તેનાથી ભૂલમાં 
તેમ થયું હોય, અને મોમિનને ભ્લથી કતલ કરનાર 
મામિન એક ગુલામને આઝાદ કરે અને તેના 
વારસદારોને તેના લોહીનો બદલે! ચૂકાવે, સિવાય કે 
તેઓ (વારસદારે।) તેને દાન તરીકે માક કરી દે. પરંતુ 
જો મરનાર તમારા દુશ્મનોમાંનો હોય અને મોમિન 
હોય તો! (કાતિલ) એક મોમિન ગુલામને આઝાદ કરે, 
પરંતુ જો તે એવી (ગેર મુસ્લિમ) જાતિમાંથી હોય 
જમની સાથે તમારા સંધિ કરારો હોય તો તેના રકતનું 
મૂલ્ય તેના વારસદરોને પહેંચાડે/ ” ઉપરાંત એક 
ગુલામ મામિનને આઝાદ કરે. જે કોઈ વ્યકિત 
ઉપયું કત બદલાનું સામર્થ્ય ન રાખતી હોય, તો તે 





અલ -નિસા” 


પારો પ 





કડ: પ રિ 


ઝન ન” “કાઈ ઇ 
શદ 977 927 કા રઝ 
ન 9 ડાન ૭46.61. 
રડકા કકળી 
મકાઇ ક 
277 કઝાકઉડઇલા્ સ કિક 


*ન/7),92 272 24 ફિ 22 7279, 227,297 
કક ૦29%:319 ન્કેકઇડકે 


જ 


«ઉ? “9792? .:927%!.#.9?742 


ઝં ઈ હષ? હછકાલ#ખ્ક્ટ” 


હંદા૭ હઉ 


9 


5 ણપલનાળાન-વહમ# પા 


ડુ ૯ 4 વ 79 947 ૬ સ 


5 દરક ૩29 ક્ટ ૫ 
તદ. વડ હઝ ત ૪ 


27 ક ડુ” 2૮૮ ક 277727 ક 


કડ ્ક્ન્ઝ્ક હક્ક 
કુ વ 4% 5૧23 “તદ્ર72# 49% 2 દ્વિ 
વન્૬ઝ ક 5ડ#ડ# છ 


કહ *્7્ટૃ 


હજ્કકંક 0૬3844 


૪૪. આ સૂચન અસદ તથા ગત કાનની કોમ તરક છે જેમની મુસ્લિમો સાથે કોઈ સંધિ ન હતી. આ 
કોમા મોકા પ્રમાણે બને પક્ષામાં ભળી જતી હતી અને જ્યારે પણ તેમને મુસ્લિમો વિરૂદ્ધ ફિસાદ માટે 
બોલાવવામાં આવતો ત્યારે તેઆ કફિતનામાં કૂદી પડતા, જેથી મોમિનાને ચેતવવામાં આજો હતો. 


૪પ. સમય પડે ત્યારે મુસ્લિમોને પોતાની ઉદારવત્તિના ઉપયોગ કરવાથી ન અટકવાની પ્રેરણા 


આપવામાં આવી છે. 


૧૪૫ 


નિ ર 





સૂરાહ ૪ અલ -નિસા” પારે પ 


[નિરંતર બે મહિનાના રોઝા રાખે. આ અલ્લાહ તરકથી 
કૃપાના ૩પમાં (એક આસાનાં) છે અને અલ્લાહ સર્વજ્ઞ 
છે, હિકમતવાળે છે. 

૯૪. અને જે કોઈ મોમિનને “ ઈરાદાપૂર્વક 
કતલ કરે છે તેનો બદલો જ્હન્નમ છે જેમાં તે લાંબો 
સમય રહેશે. અને અલ્લાહ તેના ઉપર નારાઝ થશે અને 
તેના ઉપર લાનત નાખશે અને તેના માટે મોટો 
અઝાબ તૈયાર કરશે. 

૯૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ, હવે તમે અલ્લાહની 
રાહમાં નૌકળોા તો પૂરી સાવચેતી રાખા અને જ્યારે 
તમને કોઈ સલામ કરે તો તેને (એકદમ) ન કહી દો કે 
તું મોમિન ” નથી. તમે આ દુન્યવી જીવનને લાભ 
ઇચ્છો છો તો અલ્લાહ પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં 
ગનીમતનેો માલ છે. તમે પણ પહેલાં તેમના જેવાજ 
હતા, પણ અલ્લાહે તમારા ઉપર (ખાસ) એહસાન 
કયી છે. માટે પ્રતી તપાસ કરી લે. ખરેપ્પર, તમારા 
કામોથી અલ્લાહ ખૂબ માહિતગાર છે. 

૯૬. મોમિનોમાંથી જે (ઘરમાં) બેસી રહેનારા છે 
સિવાય કે જે અશકત છે, અને તે લોકો જે પોતાના 
માલ અને જાન વડે અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કરે છે, 
બને એકસરખા નથી. અલ્લાહે (ઘરે) બેસી રહેનારા 
ઉપર પોતાના માલ, અને જાનથી જે જીહાદ કરે છે 
તેમને ક્રોષ્ઠતા આપી છે. જે કે અલ્લાહે પ્રત્યેકને 


ભલાઇનું વચન આપ્યું છે. અને જીહાદ કરનારાઓને * 
અલ્લાહે બેસી રહેનારાઆ ઉપર ભવ્ય બદલા વડે : 


શ્રેષ્ઠતા આપી છે, 

૯૭. (અર્થીત) અલ્લાહ તરકથી લવૉંચા 
દરજજાઆ, ક્ષમા અને રેહમત છે, અને અલ્લાહ 
બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. (રુકૂગ્ન-૧૩) 

૯૮. ખરે જ, જે લોકો સ્વયં પોતાના ઉપર 


ધ. 


ઝૂલ્મ કરી રહ્યા હશે ત્યારે તેમના પ્રાણ કાઢવા સમયે _ 


કરિશ્તાઆ (તેમને) કહેશે “તમે શેના પાછળ દોડી 





પ હ ફુ 55524 ન. 2) 


કક 9 કક 


ક હઉ 
5-55 
પ. 24 કા | હક્ક 

ન 


પ્ડઝાદઝડઈઝક કાક 

ટિક દ્વ હલા કજીકાઠક ત ૬53 

સલામના” કર? અના 
ન પન 55 ક ી જતી 


94 “.૭17#*** મી નત 
છત બકા ઉક્ડ્ક 


7%, 9 9 અ 


પલ” 
કડ દી ક્ય 416154 દ હડક 
બબક કહ્ક્ઝાકાહડઈ 

7502 56 


51 2 


12 
ા 


ઝં 419 *્ર77 2 
ઉઝખ્્£4 ઈર 


દડ “૬૬7. ?:77?3. ..' 77 
1625 ક 4% 


હ્ક્ઝ્ા્ાઈન ન | ડઝન 


૪૬. મયદાને જગમાં કે બીજ સંજેગાોમાં અકસ્માત રીતે થયેલી હત્યા સિવાય કલમાને। ઉચ્ચાર 
કરનારને જાણી જોઈને કતલ કરવાની સખત મનાઈ છે. 
૪૭. સલામનો જવાબ દેવો કર્ઝ છે. અને ખાત્રી કર્યી વગર કોઈને મોમિન ન સ્વીકારવો યોગ્ય નહિ 


ગણાય. 


૧૪૬ 














સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારે પ 
ઝડ 

ન જ ક “રું ૬. મે (નિર્બ/ લીધે ન 7૭, 972 #2.,-# શ: 22 ઇડ 

રહ્યા હતા?' તેઓ કહેશે “અમે (નિર્બળતાના લીધે) ઉહ બડશ૦૬1$1% ક 455 

ધરતી ઉપર લાચાર હતા.' (ત્યારે કરિશ્તાઆ) કહેશે /૪દક, 24%. ટ 

"શું અલ ત્લાહની ધરતી એટલી વિશાળ નથી કે તમે હઠ: કકારનાનિના 


(૪૮ ક ક 
હિજરત કરી બીજ કયાં ચાલ્યા ગયા હોત?' આ તે 07 277:47“%;ડ 92.1? 
“% "હ ણ કરી ક “% ન જે «ડુ 6972422 પક 27493 
લોકા છે જેમનું રહેઠાણ જહન્નમ છે. અને તે એક 
અધમ કેકાણે છે. 

“77 દ્રે ને લેક્રે જે ડૃષ | ? ષ્ટ ઘા #2 992 
૯૯. સસવાય કે તે લોકા જ પુરુષમાંથી, જગી બક 454 5/1૭ કડ શી 
સ્રૉઆમાંથી અને બાળકોમાંથી નિબંળ છે અને 








તેમનામાં કોઈ યુકિત કરવાનું અથવા કોઈ રસ્તો 955૮ કડક 
શોધવાનું સામર્થ્ય નથી. પદાડઇટજડુઇલડડાદ 

૧૦૦. આવા લોકોના ગુનાહાને કદાચ અલ્લાહ હક બક્ર હા4્ાડ્ક દહ, કા 
માક કરી દેશે, કારણ કે અલ્લાહ ગુનાહોને બક્ષનાર છે, છાલ. 
અને બહુજ ક્ષમાવંત છે. 

૧૦૧. અને જે કોઈ અલ્લાહ ખાતર પોતાના 1655 51241 હઝ ઠક 


દેશમાંથી હિજરત કરશે તે પનાહ લેવા માટે આ ધરતી હી! ક અક ઝક ન 445654 
ઝા ક જો સ્ક કૂક મળ ૭ ઝન 
[વિશાળ અને સમૃદ્ધ પામશે અને જે અલ્લાહ અને તેના કપ્ઝઇર 


ન ન - «79 શુ 
રસૂલ ખાતર હિજરત કરી પોતાના ઘરમાંથી નીકળે ક રા છા ક 
અને જો તે મરણ પામે તો તેનો બદલે! અલ્લાહ ઉપર ક 
છ સ કાન 
અનિવાય થઈ જય છે, અને અલ્લાહ મહા ક્ષમાવંત છે સજ) 9 ૭9*કદ્વધધા 03 દ્ર 
છે, દયાળુ છે. (રુકૂઅ - ૧૪ 2ર 2 7#(: 247૬ 741 8 92944,૮ 
જુ રડ દ જ ર - - - છાં દ્હફલદહક હઠ 8199 


૧૦૨. અને જો તમે પ્રદેશમાં સકર કરે। અને તમે રા 
હ જ ક દ, ર દ્વ ન 97૭7 ક 29 17 757 2 
ઇન્કાર કરનારાઓરથા દુ:ખ પહીંચવાના ભયથી તમારી કઝ છા. ે#-હ#9 
નમાઝ ટૂંકો કરે, તો તમારા ઉપર કોઈ દોષ ટ 8 ટ કડા ક. 
નથી. બેશક, કાકરો તમારા ખુલ્લા દુશ્મન છે. જક ક જકાડઇ કહા 

શ ક" ૮ “ક ચે હે ન ન 4૪41! «4 કિ કટ 

| 1૦3૩. અને જ્યારે તું તેમના વચ્ચે હો અને તું હિ [55 515 હ 655 ણ 
લોકોને નમાઝ પડાવે તો એક સમૂહ પોતાના હથિયાર 5 ઉન ૬૪7 ન્‍૯*૭% 

જ “ * ૧ ક 1, 47129 પા 2299 
સાથે રાખી તારી સાથે નમાઝમાં જેડાય, પછી જ્યારે મ નાન હડ 
તે સિજ્દો કરી લે તો તેઆ તારી પાછળ ઉભા રહે. છ 52056! 
પછી બૌજા સમૂહ જેગે નમાઝ નથી અદા કરી તે 


ર “૧ “% “5% દ 9 નાં ટ 
આગળ આવી તારી સાથે નમાઝ પડે અને તેઆ પણ હજી2ક ડન 5 4 7 જા 


-----ત------------------ડ-:--:------------- 
૪૮. ઈમાનની કમઝોરી ઈસ્લામમાં સ્વીકાર્ય નથી. મુસ્લિમને જો શાસનકતી તરકથી કનળગત 


કરવામાં આવતી હોય તો તેમને હિજરત (સ્થળાંતર) કરી બીજા દેશમાં ચાલ્યા જવાને આદેશ આપવામાં 
આવ્યો છે. 

૪૯. હઝરત આએશા સિદ્દકાના કથન પ્રમાણે પ્રારંભમાં નમાઝ કર્ઝ બે રકઅત હતી જે સફરમાં બે જ 
રકઅત રહી, પરંતુ ઘરમાં બેથી વધીને ચાર રકઅત થવા પામી. (બુખારી શરીફ, નમાઝ) 


૧૪૭ 


સૂરાહ ૪ 


હિકાઝત (રક્ષણ ) ખાતર પોતાના હથિયાર સાથે 
રાખે. કાકરો, ચાહે છે કે કદાચ તમે તમારા હથિયારો 
તથા સામાન પ્રત્યે બેદરકારી કરો, તો તેઆ તમારા 
ઉપર અચાનક તૂટી પડે. અને તેમાં તમારો દોષ ગણાશે 
નહિ જો વરસાદના લીધે કે માંદગીમાં અગવડતાના 
કારણે તમને હથિયાર ઉતારવા પડે, પરંતુ તમે હમેશાં 
સાવધાન રહો. બેશક અલ્લાહે કાકરો માટે બહુ જ 
અપમાનજનક અઝાબ તૈયાર કયી છે. 


૧૦૪. અને જ્યારે તમે નમાઝ અદા કરી ચૂકો તો 


ઉઠતા અને બેસતા, અને સુતાં (દર હાલમાં) અલ્લાહને 
યાદ કરતા રહો. અને જ્યારે તમે નિભેય થઈ જાઆ તો 
(પૂરા ધ્યાનથી) નમાઝ પડો. નિ:સંદેહ, નમાઝની 
[નિયમિતતા જાળવવી મોમિનેો માટે લાઝિમ છે. 

૧૦૫. અને તમે તે (શત્ર) ઓની ખોજ 
લગાડવામાં આળસ ન કરે. જો તમને તકલીક 
ઉઠાવવી પડે છે તો તેમને (પણ) એવીજ તકલીક 
ઉઠાવવી પડે છે જવી તકલીક તમને ઉઠાવવી પડે છે 
પરંતુ તમે અલ્લાહ પાસેથી (કૃપાઓના) અભિલાષી છો 
જ્યારે તેઆ ખાશાવાદી નર્થી. બેશક, અલ્લાહ 
સર્વજ્ત છે, હિકમતવાળો છે. (ર્કૂઅ - ૧૫) 

૧૦૬. નિ:સંદેહ અમે તારી તરક સત્યપૂણે 
કિતાબ ઊતારી છે કે આ (સત્યના) આધારે તું લોકો 
વચ્ચે ન્યાય કરે, જેમ અલ્લાહે તને શિખવાડયું છે. 
અને તું નાસ્તિકોની તરકદારી ન કર. 

૧૦૭. અને અલ્લાહપાસેથી ક્ષમા” 
બેશક, અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 

૧૦૮. અને તું તે લોકોની તરકદારી ન કર જે 
સ્વયં પોતાને છેતરે છે. નિ:સંદેહ અલ્લાહ 
વિશ્વાસઘાતી અને મહાપાપીને પસંદ નથી કરતો. 

૧૦૯. તેઓ લોકોથી (પાતાના બદઈરાદાઆઓને) 
છીપાવે છે પરંતુ તેઆ અલ્લાહથી કંઈપણ નથી છુપાવી 
શકતા: અને તે તો તેમની પાસે જ હોય છે જ્યારે તેઆ 
રાતોમાં તેને નાપસંદ (હોય તેવી) યોજનાઓ ઘડી 
રહ્યા હોય છે. અને તેઆ જે કરી રહ્યા છે તે અલ્લાહના 
કાબુમાં છે. 


માગ. 


અલ -નિસા” 


પારો પ 
દબકઝડ- ઈઝી 
મ દઈ જિ છિ 559655 4 
મ 97 ઝક ઝડી ૭૪ 

67774 267 ર “૬.૦? 
ક 2 9 6 


છળ તાઇ 





ઇઝ કડઈિડડ। ઇહ કાડા ાડકઈઇ 
ઉ]ટ બન્‍ક[5)1! ઉડઝઉણા ટ 
જછહકઇઝલરક મડઇછન" 
કઉઇકહાકકકકાહકર્ડડ 
ઈડ્રાહ#ડ%#ડઝ ઇડ દ્યા 
ઉછઝણઝ#86૪# ૭5 


મ ભન ક. 
હા ઈશ્્દદડ હે 
કહીકહકાડ જ ાડર#ઝઠ 
હહઝછાકડઇઠકહ્કઝ 

દ્ર હ #હડઝક્455# હક 
પ. ઝ5૪૭ડ ઝઝગ્કક્ક5 


જોપદડ્ક ડડતજુહ પર્ા! હહ 





૫૦. 


૧૪૮ 


“અસ્તગકાર' ક્ષમા માગવાનું એક ઉચ્ચતમ જા હથિયાર છે. 

















સૂરાહ ૪ અલ -નિસા' પારો પ 
1 «22૦૯ 


૧૧૦. સાંભળો! તમે તે લોકો છો જે તેમને પક્ષ દ, કાંગ્ર જજન જે 
લઇ આ જીવનમાં તો ઝઘડતા રહ્યા, પરંતુ કયામતના 2 કં નન ક 5 0102 ર્ર - 
દિવસે તેમનો તરકદારીમાં અલ્લાહ સાથે કોઈ ઝઘ #શે, 


2 

અથવા તેમની વકીલાત કોણ કરશે? ઇઝ બ્ર 

૧૧૧. અને જે કોઈ બુરું કામ કરે અથવા પોતાના રી ક ૮7?75।।?:97 5 છ 

જીવ ઉપર ઝુલ્મ કરે અને પછી અલ્લાહથી ક્ષમા માગે 

ન કો ક *#9?7 

તો (બેશક) તે અલ્લાહને બેહદ ક્ષમાવંત અને દયાળ છડ 05૯5 જ 
પામશે. ઇ.ઝદજઉડ 

૧૧૨. અને જે કોઈ ગુનાહ કરશે તો તે પોતાના “કૃ પો ડક કડક 

જીવના વિરૂદ્ધ કરશે, અને અલ્લાહ બહુજ જાણનારે જ્ટ્દ્ર કા ક, 


છે, હિકમતવાળે। છે. _ 
૧૧૩. અને જે કોઈ અપરાધ અથવા ગુનાહ કરીને ઈ 2542 ક દ હ. ડુ 292 
તેના આરોપ એક નિદ્દીષ ઉપર નાખશે તો. બેશક તેણે દિ? ટક 5 જ 
૨દૂં બોલવાના અને સ્પષ્ટ ગુનાનો ભાર માથે લીધે. ઉઇડઞ 55) $ કક ડડ 
(રુકૂઅ-૧૬) “722% 1 ૭2 
૧૧૪. અને જે તારા ઉપર અલ્લાહની કૃપા અને કડ; ન ૦5 55; 


3 “ જ... કૂ ન“ શ કુ “હ 2 
રહમત ન હાત તા તમના અક ઢાળાઅ તન બરબાદ ઇડ 2 રહા 2790 
ઝડ ૩૦૦ 


કરવાનો સંકલ્પ કર્યી હતો. બેશક તેઓ સ્વયં પોતાને 
”79૦ક,.2૪ 5 27 


જ ઞરબાદ કર્યી સિવાય તારું કઈ પણ નર્થી બગાડી મજકાયતકઇ ક 5 
શકતા. અલ્લાહે તારા ઉપર કિતાબ તથા હિકમત 


$ ણ તર્ક્તર વડ નર 
ઊતાયી છે, અને તને તે (વાતે) શીખવી છે જેનું તને દ્ર! કર્બઝઝડઈઇહ્ડ ત 
પહેલાં સાન ન હતું બેશક તારા ઉપર અલ્લાહની મોટી છજિ:૮ હં કિ 
મહેરબાની છે. ક 


“ ણ * (૫૩) ર 
૧૧૫. તેમનો ઘણી ખરી મસલતોમાં 4્ર:૦ડ: 
લેશમાત્ર પણ ભલાઈ નથી સિવાય એવી કે જેમાં દાન ; 


“ડ -“ ૧ - ક ક «ક ૬,797 %9જુ4| ?7 :? 79797 
પપએરાત અને નેકીના અથવા પક્ષા વચ્ચે સમાધાન “-*હ-ક હ રડ |ષ્્*૦૩ 
« ન્નંતલ|(ડ %જ।૩ (ડે ઝને જ કોદી » 9,,.%? 7974 # 27 7/2 9, 71,૫ 
કરાવવાનો સલાહ ર ગાતા હોય. ન છી 59 59૪ 4ઝાહ5 
અલ્લાહની પ્રસન્નતા મેળવવા ખાતર એવું કરે છે, તે 
અમે તેના ભવ્ય બદલો તેને આપશું . છે કટ 
૧૧૬. અને જે કોઈને હિદાયત સ્પષ્ટ મળ્યા પછી બ«ાળવજઉહઝ” કક 
હક ન્રજ હડફ 
રસૂલનોા વિરોધ કરશે અને મોમિનાના માર્ગ સિવાયના ળા કહન હક્ક હ 
“11 ળે કે દ 99 નિ 7 
માર્ગ ચાલશે, તા જ વસ્તુની પાછળ તે જઇ રહ્યો છે ત]. નું ક હ ક હ 
અમે તેને જવા દેશું. અંતમાં તેને જહન્નમમાં ધકેલી દ હ 
” ૦” 2.7.7 નક ઘ/ “ન ા 
દેશું અને તે બહુ જ અધમ સ્થાન છે. (રુકૂઅ -૧૩) ઊ૦-ત્પ્ક ર હ 


૫૧. 'સ્વયં પોતાનાથી'ને અર્થ “પોતાની કામમા” અથવા “પોતાના સ્વજનેોથી' થાય છે. 
પર. મુનાકિકો તરેહ તરેહની યુકિતઓ દ્રારા આંહઝરત સ.અ.સ.ને દુ:ખ પહેચાડવાના પ્રયત્નો 


૧૪૯ 





સરાહ ૪ અલ -નિસા' પારો પ 
રી બેશક અલ્લાહ આ ગનાહને કદ 2 ર 
૧૧૭. બેશક અલ્લાહ ખા યુનાહને કદાપિ માક 50 ક કકક 7 ળી 
નહિ કરે કે અન્યને તેનો શરીક ઠરાવવામાં આવે, પરંતુ કિ 7 
ર. જો ૧ કક ક જ તિ તી કંજનન ર 
તેનાથી ઊતરતું હશે (તે) જેને તે ચાહશે માક કરી હૂડ ડ્ર હ હી *્કકકઈડડહાક 
દેશે. અને જે અન્યને અલ્લાહના શરીક ઠરાવશે તે 5 કા 
ખ્‌રેજ ગુમરાહીમાં બહુ દૂર ફેંકાઈ ગયો છે. (૫% ગ૭ 
મ જ હ “હ દ્‌ 
7. ન લ્લા(ડ જું «97 ૫૮% 97. ૬4%,“ .- 9૬52 
૧૧૮. તેઆ તે (અલ્લાહ)ને ત્યજી નિજીવ ૪ #જૃષ $ ૭૪૭ 5%ડ#ડ હ) 
વસ્તુઓને પુકારે છે જો કે તેઆ (નાફરમાન) શયતાન “« : «૮ * ઇં ન 
(સિવાય અન્ય કોઈને નથી પુકારતા 
“ જેને ડે દ મી દ્રે નેનેગે દ્ર? 47 9 _424.4₹770€77/, 7૮4 
૧૧૯. જેને અલ્લાહે હડધૂત ક્યો છે, અને તેણે છક ઇં ઠઝ્ઝ્ડંઝ ૭8 જાન 
ન ૦ ક * ક ૫ ૨૫ જ ક ૦૦ /ન ત ક ન ન 
કહ્યાં, હતું “હું અવશ્ય તારા બંદાઆનેો એક મુકરર સા 
હ *% જ ઝવ ક બ 
ભાગ (ને અવડે માર્ગે) લઈ જ્ઈશ. ઉ્્ક્ય્ક 


“અને હું તેમને એવા ગુમરાહ કરીશ, અને 
તેમનામાં એવી વ્યર્થ કામનાઓઆને જાગૃત કરીશ,અને 
મારી પ્રેરણાથી એવી વાસનાઓ જગાવીશ કે તેઓ 
પશુઓના પણ કાન કાપશે.“ અને હું તેમને એવા 
ઉશ્કેરી મૂકીશ કે કે તેઓ અલ્લાહના સર્જનોાના સ્વરૂપોને 
બદલી નાખશે.” બેશક જ અલ્લાહને છોડો શયતાનને 
બનાવશે તો ખરેખર તે મોટું નુકસાન 
શ 


૧-૦૦. 


૧૨૧. તે (શયતાન) તેમને વરદાનો આપી 
તેમના (દિલોમાં ખોટી) આશાઓ જગાવે છે.*અને 
શયતાન તેમને વર્થ વચનો સિવાય કંઈ પણ નથો 
આપતો. 

૧૨૨. 
તેઓને ત્યાંથી છટકવાનેો કોઈ રસ્તો નહિ મળે. 

૧૨૩. પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવી નેકીઓ કરે 
છે અમે તેમને જન્નતમાં પ્રવેશ આપશું, જેની તળેથી 
ઝરણાં વહેતા હશે, અને જેમાં તેઆ સદાય રહેશે. 
અલ્લાહનું આ અટલ વચન છે; અને અલ્લાહથી વધુ 
સાચી વાત કોની થઈ શકે છે? 


આવા લોકોનું રહેઠાણ જહન્નમ છે અને 


47-77 4553 27767,.7777 776. 274 
. બડ કેક 2525 


ક 5556 ર તિ 
ક! ઉડ હાડ -4%%8916)18 
કક ક 97 ૭ ધ ક ક 4૬ છક 
હર્ઝ્ડદ્રા! છ્શ્ગ્ મજ 25 
# ? “4 (2 2-4૮ 
હુઇ ડડ 
ઊઠાહડપડઝકડડ્થ્ઝ 
ત્ર? 5 5 
ઈ 
2- 2 “ -2%4:.77 27 “| ન 
ટ ૮કપ્ત્ર્હ હડ 
42 ન 
છે ન્ન 


દ્ર ળી 5145 15 
હઉક૦ઝટકઇલડઝહડ 


ઉ55 4162૭4 “હેક! ૮2 


૭/7” ,« । ન” 





કરતા રહેતા. આપ (સ)ને નિર્ણયો લેવાના બારામાં પણ અવળી સલાહ આપતા રહેતા હતા. 


૫૩. 


“પશુઓનાં પણ કાન કાપશે' અર્થીત પશુઓની પ્રકૃતિની અશ્લીલતા જે કુદરતના નિયમોના 


આધારે છે પરંતુ ઈન્સાનામાં તે આચરણેનું પ્રદર્શન અસંસ્કારી, અસભ્ય ગણાય છે અને નિર્લજજતા 
ભરેલું ગણાય છે. પશુઓના કાન કાપવાનો ભાવાર્થ છે કે 'આચરણેમાં તેઆ પશુઓની પણ હદ વટાવી 


9 


જશે. 


૧૫૦ 


“7-29. 











સૂરાહ ૪ 


૧૨૪. ન તો! તમારી ધારણાઓ પ્રમાણે કંઈ થશે 
અને ન તો! એહલે કિતાબની મનોકામનાઓ કળશે. 
બલકે જે કોઈ બુરૂં કામ કરશે તો તેને તેવા જ બદલો 
આપવામાં આવશે. અને તે અલ્લાહ સિવાય કોઈને 
મિત્ર કે મદદગાર પામશે નહિ. 

૧૨૫. અને જે લોકો ભલાઈના કામો કરશે, ભલ 
તે પુરૂષ અથવા સ્ત્રી હોય, અને મોમિન ર તે 
જન્નતમાં પ્રવેશ પામશે. અને તેમના ઉપર રજ માત્ર 
પણ ઝુલ્મ નહિ થાય. 

૧૨૬. અને તે વ્યકિતથી ઉત્તમ કાના દીન થઇ 
શકે છે જેણે પોતાને અલ્લાહની સંપૂર્ણ તાબેદારીમાં 
સૌપ્યો હોય, અને તે સદાચારેા કરનારો હોય, અને 
ઈબ્રાહીમના દૌનને અનુસરનારે હોય, જે સીધે રસ્તો 
છે! અને અલ્લાહે ઈબ્રાહીમને પોતાનો ખાસ મિત્ર 
બનાવ્યો હતો. 


પ. 


7 


૧૨૭. અને તે સર્વ અલ્લાહનું જ છે જે આકાશેોા 
અને ધરતીમાં છે અને અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુનું સાન 


રાખે છે. (રુકૂઅ-૧૮) 
૧૨૮. અને લોકો તારી પાસેથી સ્ત્રીઓના વિશે 
કતવો (નિર્ણય) ચાહે છે, તો તું કહે, “અલ્લાહ તમને 
આદેશ આપી ચૂકયો છે જે તમને આ કિતાબમાં વાંચી 
સંભળાવવામાં આવે છે તે યતીમ સ્ત્રીઓના સંબંધમાં 
છે જેમને તમે નક્કી કરેલી હક્ક (મહેર) નથી 
ચૂકવતા; પરંતુ તેમને (એમ જ) પરણવા ચાહે 
છો. તેમજ કમઝાર બાળકો વિષે પણ તમને આદેશ 


આપવામાં આવ્યો હતે! કે તમે યતીમોા સાથે ન્યાયના 


વવહાર કરતા રહો, અને જે ભલું કામ તમે કરશે, 
બેશક તેને અલ્લાહ સારી પેઠે જાણે છે. 

૧૨૯. અને જે સ્ત્રીને પોતાના પતિ તરકથી 
સઝ ૬ જ ૧ ક ક 
ગેરવરતીવ અથવા બેદરકારીની પરિસ્થિતિ ઊભી 





અલ -નિસા” 





કષ 9” 81૮ હે 7/%27,સ.(71 ન 27 
“ડ્ર? 
ન 27 2/7 47૪7775) 752 9 
ડઝડબ્ટ#2છ#૦પ્ટુ5-» ૪ -ક્ફક્ક- 
*#9 4.74 

છોઝ%5%કે 


7”7?7&7?2 


#ક5કકક્કાડ#વંક્ંટ#7 


9 7,729 4 ધ * 2729727 22 
ઉક % 59૬: હ હાડ હડ કન 
ઊરૉઝ્રક 


દધ હઉઇડડાડક 


55815 ક ઈશ લડતકાઈડ- કડ 229 
65% %%*#8 
416૪5૪ ઇહુંધડ હ્બકાું કડ્યં4 


£ તટ 2%” પટ 


અક ન ન ર 


જુન 29૭૭ 2 દ રટ દ. 5292445 
9હ૯ડ૦્ઝઝશાહમકાઈાહહં ડડ 

ક કાના ઝક 
૪છ,ડાદ્ડડડ્કીઠકકકપ 


ક 22 5 49774 77 ડડ 
હટ ઝા ઈ ઉહ હ્ઝઉહ 
વાઈડ તહા 
46૪40 હઈ,ઈડકડડ ઝદ 

જેક ત્રિ 
7.72 5 “127૪7 4... 
(૭5910945 પક હ સ હાક 


૫૪. હઝરત ઉમર (રદી) ઈસ્લામના બીજા ખલીકા હતા. તેમણે દૈલતમંદ જુવાન યતીમ સ્્રીઆની 
મિલકતોના વહીવટ સંભાળનારા અને તેમને રક્ષણ આપનારા પુરષા જે સ્રીઆ સાથે તેમજ ગરીબ યતીમ 
યુવાન છોકરીઓ સાથે સંજેગોના લાભ લઈ પરણી જતા હતા તેના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકયો હતે. કારણ કે 
વહીવટદારો પોતાની સત્તા તેમજ પ્રભાવને લાભ ઉઠાવી તે સ્્રીઆને તેમનો ઘટતો હક્ક ન આપતા હતા. 
હઝરત ઉમર (૨ર) આવી સ્રીઆ માટે યોગ્ય ઉમીદવારે। શોધી તેમને પરણાવી દેવા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો. 


૧૫૧ 


છે 


સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારે પ 


થવાને ભય હોય તો તેમના માટે આપસમાં ? 
પપ “૧ ૦ “૧% 
સમજતી  કર્રી લેવામાં પાપ નથી; અને સમાધાન 


કરી લેવું બેહતર છે. ઈન્સાનનું લાલચી વલણ એક. 


સ્વભાવિક વસ્તુ છે. માટે જો તમે ભલાઈના વ્યવહાર 
કરા, અને પરહેઝગાર હો તો નિ:સંદેહ,તમે જે કરો છો 
તેનાથી અલ્લાહ માહિતગાર છે. 

૧૩૦. અને તમે ભલે કેટલું પણ ચાહો તો પણ 
તમારી પત્નીએ વચ્ચે એક સમાન વતીવ કરવો 
તમારા માટે અશકય છે. પરંતુ તમે (એક તરક) ન 
ઢળી પડા જેથી કે બીજીને લટકતી વસ્તુની જેમ છોડી 
દો. માટે જે તમે સુધારે કરી લો અને પરહેઝગારીથી 
કામ લો। તો બેશક અલ્લાહ મહાક્ષમાવંત અને દયાળુ 
છે. 

૧૩૧. અને જો તેઓ એકબીજાથી અલગ 
થઈ જાય, તો અલ્લાહ તેમને પોતાના ખઝાનામાંથી 
અર્પણ કરી એકબીજાની મોહતાજીથી બચાવશે. અને 
અલ્લાહ આદાર્યશીલ છે, હિકમતવાળો છે. 

૧૩૨. અને તે સર્વ અલ્લાહનું જ છે જે કંઈ 
આકાશે। તથા ધરતીમાં છે. બેશક અમે તમારા પહેલાં » 
જેમને કિતાબ આપી હતી તેમને પણ આ જ આદેશ 
આપ્યો હતો,તેમજ તમને પણ આદેશ આપીએ છીએ કે 
અલ્લાહથી ડરે. પરંતુ જે તમે ઈન્કાર કરશે। તો (યાદ 
રાખો) કે આ સર્વ અલ્લાહનું જ છે જે આકાશે। તથા 
પૃથ્વીમાં છે, અને અલ્લાહ કોઈના મોહતાજ નથી, તે 
તા રીકનાલાયક છે. 

૧૩૩. અને જે કંઈ આકાશે અને ધરતીમાં છે તે 
સર્વ અલ્લાહનું જ છે અને તે કાર્યસાધક તરીકે પૂરતો 
છે. 


(૫૩). 


મુડ દ 0 ન્છૃ હટ તિ રડ રિ 

કિન, 

ગ હાહ જી હડ રક ઈન 
જિ 55 47 પ હાદ કઈક 


2977/77% ૬4 97“7721 77 217 
હ#ઝકઝાલઈઇ,કઝ ઝલક 
૭]ડ%ઝાંઇ! 556915૬5 
ક્ર 957 . હર7*। «17 72૬7 227) 22. 
જટ હ૭ઇતાડઇ ડડ 


ત્ર 


ર # ક ન 9૫ ૭ «* 14 
દઈઇઇ ડઝ” કાહ્કકઇકડડ 


૦૬૫ 
કક હુંછડહ્ઝન્ઇહું15 શેં 5 


હાકઇડઇકડહ ઠા નિ । 
અહુછેડ્ડપ્ડાહાહક હદઇઇઉઈ૭)ડ 
જાઉ -1ડ૭ઈડ 


1 ક 229 


ળે હક બછીહંઈડટેહુઉડ3 
જ્ઝ્ડડક 


૫૫. પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ હોય તો તેનું સમાધાન કરાવવું કુરઆન મજીદની દ્રષ્ટિએ એક 


ઉત્તમ ખુલ્ક (કર્મ) છે 


પ૬. પતિ માટે પી પત્નીઓ વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક વર્તન કરવું માનવશકિતથી બહારની વસ્તુ છે; છતાં 
પણ જ્યાં સુધી પદાર્થી કે સંપત્તિ વગેરેના સવાલ છે તેમાં હિસાબથી કામ લઈ શકાય છે; પરંતુ ભાવના 
અને પ્રેમનો સંબંધ મન સાથે છે જેના ઉપર ઈન્સાનનેો કાબ્‌ નથી હોતો માટે અહીં ન્યાયના વિષયમાં 


હમેશાં સમસ્યાઓ પેદા થાય છે. 


૫૭, ઇસ્લામના કાયદાઓમાં અલ્લાહની દૃષ્ટિમાં તલાકના કાયદો બહુ જ ઉતરતો દરજ્જે રાખે છે. 


૧૫૨ 











પડતુ રાતાતતાતાઇસત0ક-નતવ#તાતત૯૦૯૦૦૦૭૦૦૦૦---૦૯-૦-. 


૧૩૪. હે લોકો! જે તે ધારે તો તમને ઉઠાવી લે . 


સરાહ ૪ અલ -નસા' 


આઇ તઈ* તશ.. ડગનગમાઇબા 








અને (તમારા સ્થાને) બીજાને લઈ આવે અને અલ્લાહ 
તેમ કરવાનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય ધરાવે છે. 

૧૩૫. જે કોઈ સંસારિક બદલે! ચાહતો હોય તો 
(તેણે જાણવું જેઈએ કે) દુનિયાનો બદલે અલ્લાહના 
જ હાથમાં છે અને આખેરતને। પણ, અને અલ્લાહ સ્વ 
સાંભળનાર છે, સર્વ જોનાર છે. (રુકૂઅ - ૧૯) 

૧૩૬. હે ઈમાન લાવનારાઓ! તમે સંપૂણ રીતે 
ન્યાય ઉપર કાયમ રહેનારા અને અલ્લાહની ખાતર 
સાક્ષી આપનારા બનો, પછી ભલે તમારી સાક્ષી તમારા 
પોતાના “? (વિરૂદ્ધ) હોય અથવા તમારા માતાપિતા 
અથવા નિકટના સગાઓના (અથવા એવા 
પક્ષકારોના). કોઈ ધનવાન હોય કે નિર્ધન, બંનેનો 
[નગેહબાન અલ્લાહ જ છે. માટે તમારી 
મનોાકામનાઓને આર્ધીન નહિ થાઓ, તો'જ તમે 
ન્યાયપુર્વક વર્તી શકશે. અને જો તમે (સત્યને) 
છુપાવશે। અને ટાળાટોળ કરશે। તો! જાણી લે। કે તમે જે 
કરી રહ્યા છો તેનાથી અલ્લાહ ખુબ માહિતગાર છે. 

૧૩૭. હે ઈમાન લાવનારાઓ! ઈમાન લાવો 
અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ઉપર, અને આ કિતાબ ઉપર 
જ તેણે પોતાના રસૂલ ઉપર ઊતારી છે, અને તે 
કિતાબ જે તેણે તે પહેલાં ઊતારી છે. અને જ કોઈ 
અલ્લાહ અને તેના કરિશ્તાઓ, અને તેની કિતાબો અને 
તેના રસૂલે અને અંતિમ દિવસને ઈન્કાર કરે છે, તે 
ગુમરાહીમાં બહુ જ દૂર ફેંકાઈ ગયો છે. 

૧૩૮. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા પછી, કાકર થઇ 
ગયા, કરી ઈમાન લાવ્યા, કરી પાછા કાફિર થઈ ગયા 
અને પછી કુક્રમાં આગળ વધતા જ ગયા, તેમને 


ડ્‌ “ 


અલ્લાહ કદાપિ માક નહિ કરે, અને તે તેમને કદાપિ- 


સૌધે। માર્ગ નહિ દેખાડે. 


(૫૦) 


7%. નૃ 


[5 54 


હદ્ર્કડતીકક જા 


22929૭4 


22 કળ 
હઠઈડ્રાાડડઝણ)ડાઈ ગહ 


બક 





ન 
હકાઇ્ડશડઇક# કઝ 


ઝાલા »# ઝીપ 


છે સ્ટ ન 7 


કપડ ૭૪ 


9% #72/7 
૭5૭% 0,542 


4 4 


9247 77 
ટડ ક છા 


1 લિ 1 59/11 24 ઘર 


ક્ષા ક દે 


* ૭ 7દ!7 


નીજ 6 54 


૫૮. 'પોતાના'થી “પોતાનો પરિવાર,' “પોતાનો લાભ' ગણાશે. 


કૂ 


૯૦ ૭% ડડ! 7 [9.77 ઇઈકદ:ડર્ઝ 
ક ર ર ડાકથ,૭ ઠાદ્ક્ક 


પત 


ન 


જી [2ર દ્વ 9૮ *%૮ 9774 હિ 1. 
ક નન ન 


મે 


૫૯. આ આયતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઈસ્લામમાં “મુર્તદ 'અર્થીત ઈસ્લામથી કરી જવાની કે ઈસ્લામથી 
[વિમુખ થઈ બીજા ધર્મમાં દાખલ થવાની સઝા મૃત્યુદંડ નથી. કુરઆને મજીદમાં અનેક ઠેકાણે મઝહબની 
બાબતમાં બળજબરી કરવાથી રોકવામાં આજો છે, અને ઈમાનની બાબતમાં 'આઝાદી' આપવામાં આવી 


છે. 


૧૫૩ 


સૂરાહ ૪ 


૧૩૯. મુનાકિકોને આ સમાચાર સંભળાવી દો કે 
તેમના માટે બહુ જ દર્દનાક અઝાબ છે. 

૧૪૦. તે લોકો જે મોમિનાને છોડી કાફરોને 
પોતાના મિત્ર બનાવે છે, શું તેમની પાસેથી પોતાની 
ઈઝઝત (કરાવવા) ચાહે છે? (તો તેઓ યાદ રાખે કે) 
સર્વ ઈઝઝત અલ્લાહના પાસે જ છે. 

૧૪૧. અને તેણે આ કિતાબ (કુરઆન)માં તમને 
આદેશ આપ્યો છે કે જ્યારે અલ્લાહની આયતોનોા 
ઈન્કાર તથા મશ્કરી થતી સાંભળો તો તમે તે લોકો 
વચ્ચે ન બેસો. જ્યાં સુધી તે (વિષય)ને બદલે બીજી 
વાતોમાં તેઆ ન લાગી જાય, નહિતર આવી રીતે તમે 
પણ તેમના જેવા જ થઈ જશે. બેશક અલ્લાહ 
મુનાકિકોને અને કાકરોને જહન્નમમાં એકઠાં કરવાના 
છે:-- 

૧૪૨. તે લોકો તમારા (વિશે સમાચારની) રાહ 
જએ છે કે જો તમને અલ્લાહ તરફથી કોઈ સકળતા 
પ્રામ થાય તો તેઆ કહે કે શું અમે તમારી સાથે ન 
હતા? અને જે કાકરે થોડોક લાભ મેળવે તો (તેમને) 
તેઆ કહે છે “શું અમે જ્યારે તમારા ઉપર વિજ્યવંત 
થયા હતા ત્યારે અમે તમને મોમિનાથી બચાવી ન લીધા 
હતા? (હકોકતમાં) ક્યામતના દિવસે અલ્લાહ જ 
તમારી વચ્ચે ન્યાય કરશે અને કાકરોાને મોમિનો ઉપર 
અલ્લાહ કદાપિ સત્તા નહ આપે. (રુકૂઅ-૨૦) 

૧૪૩. અને મુનાફિકો અલ્લાહને કરેબ આપવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તે (અલ્લાહ) તેમના કરેબની 
તેમને સઝા આપશે અને જ્યારે તેઆ નમાઝ માટે 
ઉભા થાય છે, સુસ્તીથી ઉભા થાય છે તો (માત્ર) 
લોકોને દેખાડવા ખાતર જ, અને તેઓ અલ્લાહને 
જવલ્લેજ યાદ કરતા હોય છે. 

૧૪૪. તેમની (સ્થિતિ) ડામાડોળ હોય છે. ન 
તેઆ આ (મોશમિનેો) તરક છે અને ન પેલી (કાકરે।) 
તરક છે. અને જેને અલ્લાહ મિટાવી દે છે, તું તેમના 
માટે કોઈ રસ્તો શોધી નહિ શકે. 


અલ -નિસા” 


પારે પ 


હશ 5ડક4 


ના 


હ ૦/૪ છુ 


25% ઝન્ત્ન ક 2 92 4«.-.2 
85 છક ઝડપી 
*«7(774 2 કકક ક 
ઈઝહઉકઝા કક્કડ 

કૈ 472 


અક ૦ * (4 #ન 


કગ્ઝળઈન્ીહુકડતઈડડ 
જનક ડપ 58 દ 


ન ફર 
દે ડઇ)શદ્રષ્ટઠઇકઇફડે 
2 ૪ “9.૬, “2 - 
“કકઠંળજકાડબઝઇકહશીહ) 
જ 


દ્રાટદકકડ#ઇડા ઝવ] 


ક ૯55૪૭૭5554 દુ 
હક્ક હકક 5 4૬% 


2.7 247કું** 


9 ઉશ્ક્ફહ&514 6. 6 
ઈશ્ક તક હૂં 

ડવ કડા હક) 

હક ઇટ કહ) 

છ555: 5 ન 

ક કકઈ૭ાઝફલ) (4૭ 6;હક 


27%, 277 


2ર 774 
છ ”ઝ ઝી હટઈકાહાઇડવ 


૧૫૪ 














સરાહ ૪ અલ -રનિસા પારે પ 





૧૪૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમે મોમિનોને છટ છુક, આવી રી 
્‌ કો ક 9 કટ, ન 9 9” હ પક 
છોડી કાકરોને તમારા મિત્ર ન બનાવો. શું તમે નિ 1૮ 5૮% 9૮:99. છાડ 
અલ્લાહને તમારા પોતાના વિરૂદ્ધ સ્પષ્ટ પૂરાવા આપવા ક કેગ્્ટછાહ્ખ્ઝા હ્કક*દક2 


ચાહા છો? ભર ઉ: 


ન 


દ્ર બૅ શ । ક્‌ ન “2 કકક 
૧૪૬. મુનાકિકો બેશક આગની ગંડાણમાં :5તુઠુછુ 'હઇ*કડ)ડાહુઈડક6) 
હશે અને તને તેમની મદદ કરનાર કોઈ નહિ મળે. 


બે ક દ 5 ડડ “7 4 
“"% “ન " ન" ઝૂ પિ. આ ક ત્વં 7/7 7? 
૧૪૭. સિવાય તે લોકો તૌબાહ કરે અને પોતાને ભાગની 54. ણા બ 1% 
સુધારી લે અને અલ્લાહને વફાદારીથી વળગી રહે. »? .,“ક ત હા જુ. ડઝ 
અને પ્રમાણિકપણે અલ્લાહની તાબેદારી કરે. આ લોકો “૬52 ડ)કદડઞઇદ ક ૭49 ગ્હફેત્ર 
"% "% “ "" ક નડ દિ. લ્ "ક જ્જ ર ક 977 ! 
છે જ મોમિનામાંના છે. અને અલ્લાહ મોમિનાને ભવ્ય %દાઇહક 


બદલો આપશે. જ કાણ 
૧ ૧ ૫ “૧ ક 2 3 હ 
૧૪૮. જો તમે આભારી બનશે અને ઈમાન 9275419 ઝક ઠ્ક્ઝુર્હકુ તા! “૬૩ પક 
લાવશે તે! અલ્લાહ તમને શા માટે અઝાબ આપેર્ર ક 
ન "જ ન ન 9 યક 165 7 દ્વા! (* હ€ 
બેશક અલ્લાહ મોટો કદરદાન છે, સર્વજ્ઞ છે. ન 





મદીનામાં ત્રણ યહૂદો કબીલાઓની આબાદી હતી. બનુ કઈન્‌કા, બનુ નાઝીર અને ત્રીજા કબીલાનું 
નામ બનુ કૃરેઈઝા હતું. આ કબીલાઓએ મુસ્લિમો સાથે ઘણે વખતે વિશ્વાસઘાત કર્યે હતો જ્યારે કે 
જગના સમયમાં તટસ્થ રહેવાના તેમના કોલ કારારોના તેમણે વારંવાર ભંગ કર્યો હતો. વધુમાં તેઓ 
આંહઝરત સ.અ.સ.ને શહિદ કરવાના કાવતરાઓમાં પણ છુપી રીતે ભાગ લેતા રહેતા હતા. તેમની 
ગદ્ધારી બહુજ હદબહાર જવાથી ન છૂટકે આંહઝરત સ.અ.સ.ને તેમના વિશે સખત પગલાં લેવાની 
&રજ પડી અને તેમને અરબસ્તાન છોડીને ચાલ્યા જવાનો હુકમ આપવામાં આજો હતો. 

આ મુનાકિકો ન તો મુસ્લિમ હતા અને ન યહૂદી હતા. કારણ કે તેઓ ગંભીર પરિસ્થિતિઆમાં પોતાના 
જ અન્ય યહૂદી કબીલાઆ માટે પણ નાલાયક અને નુકસાન વધારનારા સાબિત થયા હતા. 

મુનાફિક સ્વભાવે ડરપોક અને બાયલો હોય છે. તેમની ચાલે કપટી, બદદાનતવાળી અને કરેબી હોય 
છે તેઓ મોઢેથી ઈસ્લામ કબ્લ કયી પછી તેના વિરુદ્ધ છુપી રીતે તાપડો રચવામાં મશગુલ રહેતા હોય છે. 

મુનાકિકમાં વિશ્વાસની કમી હોય છે જેથી તે હમેશાં બીજાનો આશરે શોધતો હોય છે. અહીં 
મામિનાોને મઝહબના નામે ફિરકાબાઝીનોા પ્રચાર કરનારાઆથી બચવાની સૂચના આપવામાં આવે છે. 
આવા લોકો મઝહબનું ઈલ્મ રાખતા હોવાના ડોળ કરે છે અને સમય આવતા તેના ઉપર વિશ્વાસ 
કરનારાઓને મઝહબના નામે પોતાના અંગત લાભ માટે સ્યાસત અ્થીત “પોલીટીકલ મારકેટમાં' છૂટે 
દોકડે વેચી નાખે છે. દુનિયાભરમાં મઝહબના નામ ઉપર મઝહબી લીડરે। અઢળક ધન કમાય છે, જે 
વેપારનો “કાચો! માલ' પ્રજાનો વિશ્વાસ હોય છે. 


૧૫૫: 








સરાહ ૪ અલ -નિસા” પારો ૬ 

કિ ૬૦ “૫ નિ નત તન ન 

૧૪૯. અલ્લાહ અણછાજતી ? તાતેોની ઇક્ાહટ ક્ય! ઈ્ઝી રીરી [01 લફ ક 

જાહેરાત પસંદ નથી કરતો સિવાય કે જેના ઉપર ઝુલ્મ ક _ 
જ કડ “હ “જ _* ક ક 1 ક 
થયો હોય (તેના તરફથી એવું થાય). ખચિત, અલ્લાહ ઊં ાદ પડ દ્ર હઉ છટક ઇ 


સર્વ સાંભળનારે। છે, સર્વ જાણનારે। છે. 

૧૫૦. કોઈ ભલાઈનું કામ તમે ભલે જાહેરમાં 
કરશે। કે છુપાવીને કરશે અથવા કોઈનો દોષ માક કરી 
દેશો, તો અલ્લાહ ખરેખર ગુનાહ મિટાવનારે। છે, 
સર્વશકિતમાન છે. 

૧૫૧. નિ:સંદેહ, જે લોકો અલ્લાહ અને તેના 


રસૂલમાં ઈમાન નથી રાખતા અને અલ્લાહ તથા તેના ' 


રસૂલોમાં ભેદભાવ કરવા ચાહે છે અને કહે છે “અમે 
અમુક (રસૂલે।)ને માન્ય રાખશું અને અમુકનો ઇન્કાર 
કરશું ,' અને તેઓ વચલો માર્ગ લેવા ચાહે છે, (તે) 

૧૫૨. આ લોકો ખરા કાફર છે અને કાકરો માટે 
અમે અપમાનજનક અઝાબ તૈયાર રાખ્યો છે. 

૧૫૩. અને જે લોકો અલ્લાહ અને તેના (તમામ) 
રસૂલા " ? ઉપર ઈમાન લાવી તેમની વચ્ચે કોઈ કરક 
નથો કરતા, 
આપશે. અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, બેહદ દયાળુ 
છે. (રુકૂઅ-૨૧) 

૧૫૪. એહલે કિતાબ “” તારી પાસેથી તેમના 
ઉપર કિતાબ ઊતારવાની માગણી કરે છે, તો તેમણે 
મસા પાસે તેનાથી પણ મોટી માગણી કરી હતી. તેમણે 
કહ્યું, “તું અમને અલ્લાહના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવ.” 


ત્યારે તેમની આ બેઅદબીના કારણે તેમને (ભયંકર) ' 


વીજળીએ ધેરી લીધા અને આ ખલ્લોા ચમત્કાર જોઈ 
લીધા પછી પણ તેમણે વાછરડાને (મા'બૂદ) બનાવજો. 


પરંતુ અમે તેની પણ માકી આપી. અને અમે મૂસાને : : 


સંપૂણ સત્તા આપી હતી. 


તેઓને અલ્લાહ વેળાસર તેમનો બદલે - 


27 299૮4 97792 22 શિ જ 


કરક કકક ૪» »ો ઝમ? વ 


9? ૬ 27 દ 

છબ! ક 

27279 2977 [7272.*[ 7972૪ .*.4 ન 

છ ૯૭5૫૫૭૬ કવ 0 જાત ઝદ હ 

,?7 7 9?.7/:27 777 4,727.92.72 

પ્ઝુક્ઝ 79 “995 24.2૮ હછ્ડાક્ક્ 

“9/12 277922 279% - 27 2 દુ 
ન છવા હરક 

હુપ# ડા 


તાન 


બરન જા 


જ. 9,,77 4297 કી ઘા 


2.9 ઝડ કેક: ૮૭ 


ન #224 2 “7 
 છેટિ 3125૨“ ત હરક 
ઘા” 27 


૭૭ ૮-૦ “કક 
દાઝ 797 ન્ન મન્ન 


્ઠાષ્ધક હક હાડ 
ઇઇડાઝજીનઝદડા દઇ 
લડ ડાડકડઇદઈઉડ હ ટા 
હ્ઝ્ વટ્ઝાઠ ઇડ 


શ [1 ?2 હ 4 જાવુ « શ૮«7 
હડ ૭5 ક્િડઝ્ક 


જેહિ 


**ર 


હદઉડડડ&5 


ક બન 





૬૦. ઈસ્લામમાં બીજાના દોષોને લોકોમાં જાહેર કરવા બીજાની નિદા કરવી કે અન્યને કી 


કિ 


પર સખત મનાઈ છે. પરંતુ જેની સાથે બેઈન્સાકી થઈ હોય કે જેના ઉપર ઝૂલ્મ થયો હોય તો ન્યાય 


ખાતર પ્રજ્ન તેમજ સત્તાધીશે। સામે ઈન્સાફ ઉઘાડા પાડવાને તેને હક્ક છે. 

૬૧. અલ્લાહના તમામ રસૂલો ઉપર ઈમાન લાવવાને કુરઆન મજીદને। આદેશ છે. 

૬૨. સાધારણ રીતે 'એહલે કિતાબ 'થી યહ્‌દીએ તથા ઈસાઈઓ બન્ને કોમે ગણાય છે. પરંતુ હઝરત 
મ્સા (અ)ને સવાલ કરનારા તથા હઝરત મરિયમને સતાવનારા તે। માત્ર યહૂદીઓ જ હતા જેથી આ 


ઇશારા તેમની તરક છે. 


૧૫૬ 


સૂરાહ ૪ અલ -નિસા' પારે ક 





૧૫૫. અને અમે ્તેમને પર્વતની બૂલંદીઓ (નીચે 724 (૮ ક 422, 792 218 9 
' ઉભા. રાખા તેમની સાથે કરાર કરતા આજ્ઞા : ક 7 ન 
979 ન 
આપાં,કહ્યાં 'તમે દ્રારમાંથી, વિનમ્રતાથી દાખલ થજો; ડ-5%454:% (1૬1465 હ્તા રડ 
અને અમે કહ્યાં, “તમે 'શબ્તની' (નીમેલી) હદોને ટ, દ ૦૦ ૭2: 6: ટૂ 
સ્કકન જર ક "જ ક ૦ ન 2૭૦ 
ઓળંગશેો નહિ.' અમે તેમની પાસેથી પાક્કું વચન છાડ ઉર ડેન્લ્બપો 
લીધું હતું. 


૧૫૬. પછી તેમના વચનભંગ કરવાના કારણે ! અ ક ક 2 *£૦(74 
અને અલ્લાહની આયતોનો ઈન્કાર કરવાના કારણે, ત નટ્ક્ટક 


અને નબીઓને વિના દોષે કતલ '” કરવાના પ્રયાસો કા! 5 
કરવાના કારણે, અને તેમના આવું કહેવાના ક ક 


ન ન ,₹7₹7*6€ 7177 * 7532 
અમારા દિલો પરદામાં “૦ છે છે; હકીકતમાં એવું નથી, બક 2% ડક ત! હ” ૭; ધ્ય 


અલ્લાહે તેમના (દિલે) ઉપર મોહર મારી દીધી છે. 654 રી 
જથી તેઆ ઇમાન લાવશે નહિ, સિવાય અમુક દિ 
(લોકો)ના-- 


૧૫૭. અને તેમના (સત્યને।) ઈન્કાર રી * કેક. 1૪5»- 94-59 ક 
જ (સભનો) ઈન્કાર કરવાના છુ છુ છી તુડડકાઈડઝદ્ેઈ 


કારણે અને મરિયમ ઉપર બહુજ ભયંકર તોહમત 
ક ર 
લગાવવાના કારણે-- પદ 


૧૫૮. અને તેમના એમ કહેવાને કારણે કે નર કહા તા ધિસ * 12૬૬ 
મરિયમના પુત્ર મસિહ ઇસાને અમે કતલ કયી હતે, જે કક ) કકક 
અલ્લાહને રસૂલ હતો. જે કે તેમણે તેને કતલ હ દાત 55533 0161957 
નથી કયી, ન તો તેને સૂળી “” ઉપર (લટકાવીને) ક 
માર્યી હતો, બલ્કે તેમને તેવું જ થતું દેખાડવામાં ઇ.હડઝુડ્કાઝદડાહ અબડા! કહ 


આવ્યું. તે વિશે મતભેદ કરનારાઓ ખરેખર 





૬૩. '*તૂર પર્વતની તળેટી'માં ઊભા રાખી. 

૬૪. અહીં કતલથી હત્યા કરી શક્યાને અર્થ લેવા ખોટો ગણાશે કારણ કે કોઈ પણ રસૂલને તેમના ! 
દુશ્મનોએ માર્રી નાખ્યા હોવાને કોઈ પૂરાવા મળતો નથી. 

૬૫. '“પરદામાં' અર્થીત સંતુષ્ઠ. બની ઈસરાઈલને પોતાના ગુનાહોાનો પસ્તાવો ન હતે. 

૬૬. હઝરત મરિયમનું કુરઆન મજીદમાં એક ચારિત્ર્ય શુદ્ધ માતા તરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. 

૬૭. *મા કતલાહુ' “કતલ નથી કર્યી.' અલ્લાહના પાક નબી ઈસા (અ)ની હત્યા નથી કરવામાં 
આવવી. બાઈબલના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે સૂળીએ લટકી મરનારનું મૃત્યુ લા'નતી ગણાય છે. 

૬૮. “મા સલબહુ “ન તો સૂળી ઉપર (લટકાવીને) માર્યો હતો. યહૂદીઓએ હઝરત ઈસા (અ)ના 
શરીરમાં ખીલા ઠોકી સૂળી (વધસ્થંભ) ઉપર ચડાવી સંતોષ માણ્યો હતો. આ રીતે હઝરત ઈસા (અ)ના 
મત્યુને. લા'નતી પુરવાર કરી તેમને ખોટા ઠરાવવાનો તેમણે નિષ્કૂળ પ્રયત્ન કર્યો હતો, જે હકીકત આ 
આયતથી સાબિત થાય છે. 


૧૫૭ 





સરાહ ૪ અલ -નિસા' પારે ૬ 


હત [૬.૫૪ - - “આઈ તલાક અન્ત, 


દ્ર 


શંકાઆમાં “7 પડી ગયા; આ વિશે તેમને કોઈ જ્ઞાન 5592 ૪ છુક દુ શ દ ત? બઈ હિ 


નથી. તેઓ માત્ર અનુમાનોાને અનુસરી ”” રહ્યા છે, % ?્િ.2 
જને હકીકતમાં ન બદલી શકયા. ન્ડ 
૧૫૯. ઉલટું, અલ્લાહે તેને પોતાની પાસેનં ૯૬285 ૮૪૬ ૧41 શ £૮૬€. % 
(૭૧ જ ધ. છદ જ હ83 451! 1 વ: 


ઊંચું “57 સ્થાન અર્પણ કર્યું. અને અલ્લાહ સર્વ 
શકિતમાન છે છે, હિકમતવાળેો છે. 

૧૬૦. અને એહલે કિતાબમાંથી કોઈ પણ એવો 455 કુ ઝી દ્રઝામટટ 419 
નથી જે પોતાના મૃત્યુ પહેલાં આ ઘટના ઉપરઈમાનન ૬4, 7 ક 
લાવે: અને કયામતના દિવસે તે (ઇસા) તેમના વિરુદ્ધ બડ ખ્ય હોડ 25 
સાક્ષી “5? હશે-- 





૯. પરંતુ હઝરત ઈસા (અ ને સૂળી ( વધસ્થંભ) ઉપર લટકાવ્યા પછી યહૂદીઓને તેમના મૃત્યુ 
વિશે શંકાનો ઉદ્ભવ થયો હતો. અને તેમની શંકાઓનું સમાધાન ન થયું. આ હકીકત પણ અહીં સાબિત 
થાય છે કારણ કે હઝરત ઈસા (અ)ની અંતિમ પળોમાં તેમના શબની શી વ્યવસ્થા થઈ હતી તેને કોઈ 
સાક્ષી તેમને ન મળ્યો કે જેની સાક્ષીથી યહ્‌દીઓને પોતાના આ ઝૂલ્મમાં સકળ થયા હોવાને! પુરાવો મળી 
શકે. 

૭૦. આ શંકાઓના પરિણામે આજે પણ વિભિન્ન અનુમાનો પ્રવર્તા રહ્યા છે. આશ્ચર્યની વાત તો તે 
છે કે આવા અનુમાનો મુસ્લિમ લે લોકા પણ કરે છે જ માન્યતાઓના આધાર ઈસ્લામી સિદ્ધાંતો તેમજ 
અલ્લાહની સુન્નત અને કુરઆને મજીદની દલીલો વિરૃદ્ધ છે. 

૭૧. યહૃદીએ હઝરત ઈસા (અ)ને સૂળીએ ચડાવી તેમના અંત આણ્યો હોવાના દાવા કરવામાં 
બહુજ ગર્વ લે છે જે લા'નતી મોતના આરે।પથી તેમની નબુવ્વતને તેઆ જઠ્ી સાબિત કરવાની કોશિશ કરે 
છે. તેમના આ દાવાને આ આયત તથા તેની પહેલાંની આયતના આધારે રદિયો આપવામાં આજો છે. 
અલ્લાહે તેમને મુકરર કરેલું બ્લંદ સ્થાન અર્પણ ક્યું છે. આ આયતમાં તેઓ પાથિવ દેહ સાથે 
આસમાનમાં ચડી ગયા હોવાના કોઈ ઈશારો નથી જણાતો, પરંતુ તેમને એક રૂહાનીપદ પ્રાપ્ત થયું હતું. 
તેમાં કોઇ શંકા નથી. 

૭ર. હઝરત ઈસા (અ) ક્યામતના દિવસે તેમના વિશે કરવામાં આવતી અટકળોાને ખાટી સાબિત 
કરશે. 

(૧) યહૂદીઓનું માનવું છે કે તેમણે હઝરત ઈસા (અ)ને સૂળી ઉપર ચઢાવી તેમનું લા'નતી મૃત્યુ 

નીૌપજાવ્યું હતું. 
(૨ ) ઈસાઈઆના 'પ્રાયશ્ચિત ના સિદ્ધાંત આધારે રચાએલ એવી માન્યતા છે કે હઝરત ઈસા (અ) સમગ્ર 
માનવજાતિના પાપોનો ભાર પોતાના ઉપર લઈને સળી ઉપર મત્યુ પામ્યા અને સમગ્ર માનવજાતિને 
તેમના પાપોર્થી મુકિત અપાવી, આ કરૃણ ઘટનાના પાયા ઉપર ઈસાઈઓએ પોતાના મઝહબનેો પાયો 
નાખ્યો છે. 

કયામતના દિવસે હઝરત ઈસા (અ) આ બન્ને ખોટી માન્યતાઓ વિરદ્ધ સાક્ષી આપશે. 

હકીકતમાં રોમન ગવર્નર પોઈન્ટીક્‌ પીલાતુસ (પાઈલેટ)ની પત્નીએ હઝરત ઈસા (અ)ના નિદદીષ 
હોવાનું સ્વપ્ન જોયું અને તેણીએ પોતાનાં પતિને હઝરત ઈસા (અ)ને તકલીક આપવાની બાબતમાં 
ચેતવ્યો હતો. પીલાતુસ પોતે પણ હઝરત ઈસા (અ)ને નિદ્દીષ ધારતો હતો. જેથી એક જેસેક ઓક 


૧૫૮ 








સૂરાહ ૪ અલ -નિસા' પારો ૬ 


ન 


૧૬૧. યહૂદીઓઆના હદબહાર જવાના કારણે જે ' (.1 «1૬ 817 છ હા 
શુદ્ધ વસ્તુઓ તેમના માટે હલાલ હતી તે અમે તેમનાં % 2 17 ક 


મો. 
ર 
જ 
ષક 
છુ 


*? ન 








આરીમીએથીઆ સાથે મસલત કરી તેમને સૂળીએ ચડાવવાના ત્રણ કલાક પછી હઝરત ઈસા (અ)ને 
ગુમરીતે ઊતરાવી તેમના સાથીઓને હવાલે કર્યી હતા. 

હઝરત ઈસા (અ) હરગિઝ સલીબ ઉપર મૃત્યુ નથી પામ્યા, અને તેમનું મૃત્યુ પુખ્ત વયે થયું હતું તે 
પણ કુરઆને મજીદથી સાબિત થાય છે. બાઈબલના નીચે આપેલા હવાલાઓના અભ્યાસથી પણ આવા 
પ્રમાણો મળે છે જેનાથી તેમનું સૂળીએથી હેમખેમ જીવતા ઊતરી ગયા હોવાનું સાબિત થાય છે. 

(૧) “જેને લટકાવીને મારવામાં આવે તે લા'નતી છે' ડયુટ્રોનામી (પ્કરણ ૩૧. આયત-૨૩) આ 
દલીલને ગળે ઊતારવા માટે આલીમોએ પોતાના ઘણા .તર્કીવતકા દ્રારા ઉપજાવી કાઢેલી વાતીએ વહેતી 
મૂકો છે. 

કહેવાય છે કે “હઝરત ઈસા (અ)ને સૂળીએ ચડાવવામાં આવ્યા જ ન હતા, તેની પહેલાં જ તેમને 
અલ્લાહે આસમાંનમાં ઉપાડી લીધા હતા, અને તેમના બદલે એક ચોર યહ્‌દીને હઝરત ઈસા (અ) સમજી 
સૂળીએ ચડાવી મારી નાખવામાં આવ્ય હતો. જો આ વાત ખરી હોય તો નક્કી તે ચોરને મૃત જાહેર કરી 
નીચે ઊતારવામાં આવ્યો હશે અને આ હાલતમાં તેમના મૃતદેહને જોઈ લીધા પછી યહ્‌દીઓના દિલોમાં 
તેમના મૃત્યુ વિશે કોઈ શંકા ન રહેવી જોઈએ, જ્યારે કુરઆને મજીદના દાવા પ્રમાણે તો તેમને હઝરત 
ઇસા (અ)ના મૃત્યુ વિશે શંકા હતી, જેના કોઈ મુસ્લિમ ઈન્કાર નહિ કરે.' 

(ર) હઝરત ઈસા (અ)એ અસહ્ય વેદનાથી પોડાતાં ખૃદા પાસે પ્રાર્થના કરી કે આ મોતના પ્યાલાને તું 
મારી પાસેથી દૂર હટાવી દે. (માર્ક પ્રકરણ ૧૪. આ. ૩૬ મેથ્યુ પ્ર-૨૬ આ. ૨૯ લ્યુક પ્ર.૨૨ આ.૪૨) 
આ દુઆ કબૂલ થઈ હોવી જોઈએ તેમાં શંકા નથી. 

(૩) હઝરત ઈસા (અ)એ આગાહી કરી હતી કે તેઆ બની ઈસરાઈલના દસ કબીલાઓની શોધમાં 
જશે (જોન પ્ર.૧૦ આ. ૧૬). જો કે હઝરત ઈસા રા ઝના સૂળીએ ચડવા સુધી તો માત્ર બેજ કબીલાના 
પરિચય મળે છે. બાકોના દસ કબીલાને શોધી લેવા પહેલાં તેમનું મૃત્યુ નીપજવું અથવા તેમને અદ્રષ્ય થઈ 
જવું વાજબી નથી. 

(૪) હઝરત ઈસા (અ) માત્ર ત્રણ ક્લાક જ સૂળી ઉપર રહ્યા હતા. (જોન ૧૯ આ. ૧૪) જ્યારે 
સૂળીએ લટકાવવાના નિયમ પ્રમાણે અપરાધીને ત્રણ દિવસ સુધી લટકાવી રાખવામાં આવતો હતો, અને 
જ્યાં સુધી લટકનારનાં મૃત્યુની ખાતરી ન થઈ જતી તેને નીચે ઊતારવામાં ન આવતો. 

(૫) '“યહૂદીઓએ રોમન ગવર્નર પાઈલેટને યહૂદીઓ તરકથી વિનંતી કરી હતી કે હઝરત ઈસા 
(અ)ના આસપાસ ચોકો ગોઠવી દેવામાં આવે. રખેને, ઈસાઈઓ તેને રાતના ઉઠાવી જય અને ઈસા 
લોકોને જઈને ન કહે કે 'હું મૃતદેહોમાંથી જીવંત થયો છું. (મે થયુ. પ્ર.૨૭ આ. ૬૪) યહૂદીઓમાં 


ષને 


૧... 


ઉદભવેલી આ શંકા તરક જ કુરઆને મજીદનોા ઈશારે છે, કે તેમને જે શંકા હતી તેજ પ્રમાણે હઝરત 
”સા (અ) સૂળી ઉપરથી ઊતરીને ક્યાંક ચાલ્યા ગયા હતા. 

(૬) પીલાતુસે જાણી જોઈને હઝરત ઈસા (અ) ઉપરના આરેપને ચુકાદો શુક્રવારે સૂયીસ્તના વ્રણ 
કલાક પહેલાં આપ્યો હતો. પરિણામે તેમને સૂળીએ ચઢાવ્યા બાદ ત્રણ કલાકમાં પાછા ઊતારી લેવામાં 
આવ્યા હતા, અને બીજે દિવસે શનિવારે 'સબ્ત' હોવાથી તેની પહેલાંની રાત્રે નિયમ પ્રમાણે બધા 
આરોપીઆને પણ ઊતારી લેવામાં આવ્યા હતા. તેણે હઝરત ઈસા (અ)ને ખોરાક, પાણી તથા દવા દારૂ 
પણ પૂરા પાડયા હતા. (મૌસ્ટીકલ લાઈક આક જીસસ લેખક એચ. સ્પેનસર લુઈસ) આ હવાલાથી 


૧૫૯ 


નપુજ 


સરાહ ૪ અલ -નિસા પારો ૬ 


કે ળા ૨૩ કે કે. "% સ, વ 
માટે હરામ ઠરાવી, અને આ કારણે પણ ક તઆ માજ ક . કિ ર ક ન 
લોકોને અલ્લાહની રાહથી અટકાવતા રહેતા હતા. 


૧૬૨. અને તેમના વ્યાજખોારીના ધંધાને કારણે 7979 12777727 [9794-11 2. 277 
પ જ ડા 5 2૪055121 ક્કદ્ધક2 
પણ જેનાથી તેમને રોકવામાં આવ્યા હતા, અને 


ક, 
લોકોની મિલ્કતો પચાવી પાડવાના કારણે પણ; બેશક 2 5-1 લાત તિ જદ ળી ખના 
તેમનામાંના કાકરો માટે અમે પીડાદાયક અઝાબ તૈયાર 


217દ્,િત 
કયી છે. આના 
599, 


રંતુ જેમને પૂરતું ઈલ્મ બક્ષવામાં આવ્યું , «9 ૮? ક 
સ. ટૂ ઉઝ્વકડન્ડઝાહગ નિ 
છે તથા, મોમિનો સૌ, તારા ઉપર જે ઊતારવામાં ક છ 

ન નય બજ જ ૫ “ષ%ૂ ક અ જ “2 કક 6૦ ન ક્ક 
આવ્યું છે તેમાં; અને તારા પહેલાં જે ઊતારવામાં બલક 14441 5. 
કક ન્ન ન 


આવ્યું હતું તેના ઉપર ઈમાન રાખે છે; અને ખાસ ક «૬14 
તડ 


ન્ન 


૮421૮614 
કરીને તે લોકો પણ જે (નિયમિત) નમાઝ પઢનારા છે; 9શ્ોષ્ટ્ર હ્ઝઝક્2 ફન કક 2 છોં-ઢ 


તથા ઝકાત આપનારા છે, અને અલ્લાહ તથા તેના જો કકક ટ્ર 
સ છલ્િદા 0 હડ 
રસુલ તથા તેના અંતિમ દિવસ (ક્યામત) ઉપર ઈમાન છે કર બક ઝક 
રાખે છે; આ સૌને અમે ખરેખર ભવ્ય બદલો આપશું. 
(રક કે ર) જ શિ “હ * #થ નુ ન દ*7૦૮ 22 ૯277૮ 
૧૬૪. બેશક, અમે તારા ઉપર એવી જ રીતે વહી ઈઉ%%8 છતા હહાડીદ ્ષ્ઝ્કા ત 
કરી હતી જેવી રીતે અમે ન્‌હ અને તેના પછીના 1૮૮ 


નબીઓ ઉપર કરી હતી; અને અમે ઇબ્રાહીમ તથા નિજ 2ક્ક્ઝ હ જી કઇક હન 
ઈસ્માઈલ તથા ઈસહાક તથા યા કૂબ અને તેની ઓલાદ હક 2 514588 ક નટવર 
અને ઈસા તથા અય્યુબ અને યૂનુસ તથા હારૂન તથા પી 
સુલેમાન ઉપર વહી ઊતારી હતી, અને દાઉદને 3812 315 ૯૬૦7629295 ૮594 
અમે કિતાબ (ઝબૂર) આપી હતી.  . ઉ 

૧૬૫. અને અમે પહેલાં આવી ગએલા કેટલાક દ 77-77-૮ દાથ 
રસૂલોનું વર્ણન” તારી સમક્ષ કરી ચૂક્યા છીએ પ્ર.2 “૭%. 5 
પૌલાતુસે પોતાની પત્નીની સલાહ ઉપર અમલ કયી હોવાની ખાતરી મળે છે. 

(૭) હઝરત ઈસા (અ)ના ઝખ્મો ઉપર ઉપયોગમાં આવેલો મલમ 'મરહમે ઈસા'ના નામે પ્રખ્યાત છે. 
તેમના ઝખ્મો રૂઝાઈ ગયા પછી તેઓ પોતાના સાથીએ સાથે પગપાળા યરૂશલેમથી ગલોલી ચાલ્યા ગયા 
હતા. (લુક પ્રકરણ ર૪ આ.૦૦) આ 'મરહમે ઈસા'નો સંક્ષેપ ઊદુ અદબમાં બહુજ પ્રચલિત છે, તે 
બેબ્‌ન્યાદ હોય એવું માનવું વાજબી નથી. સારાંશે અહીં આપવામાં આવેલી તમામ દલીલોને ભેગી કરી 
તેના નીચોડ ઉપર ચિતન કરવામાં આવે તો ખાતરી થયા વગર નહિ રહે કે હઝરત ઈસા (અ) સૂળી ઉપર 
મત્યુ નથી પામ્યા. 

૭૩. રૂહાની પતન તથા સામાજિક બદકારીઆમાં પ્રવૃત્ત થવાના પરિણામે તેમણે પોતાના 
પરવરદિગાર તરફથી ઈનામો મેળવવાના હક્ક ગુમાવી દોધો. 


મમ 


૭૪. કુરઆને મજીદમાં માત્ર ર૪ નબીઓનું વર્ણન છે જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.ની હદીસ પ્રમાણે 


૧,૨૪,૦૦૦ પયગમ્બરે દુનિયામાં આવી ગયા છે. “કોઈ એવી કોમ નથી જેમાં રસૂલ ન આવ્યો હોય” 
(કુરઆન પ્ર.૩પ આ.રપ) 


૧૬૨૦ 











સૂરાહ ૪ અલ -નિસા” પારો ૬ 
અને કેટલાક રસૂલોને અમે તારી સામે ઉલ્લેખ નથી 7૪ 1977, 4 455૮ ડડ 5૪ જ 
કે ઉછ દ્ર) હડ શહ 5 ફક 


કયી અને મૂસા સાથે અલ્લાહે વિસ્તૃત વાતીલાપ કયી 
હતો-- 

૧૬૬. (અલ્લાહે રસૂલોને ખૃશ ખબર આપનાર 
અને ચેતવનાર બનાવી મોકલાવ્યા હતા જેથી રસૂલોના 
(પ્રગટ) થવા બાદ લોકોને અલ્લાહ સામે કોઈ દલીલ 
(કરવાનું બહાનું) ન રહે. અલ્લાહ સર્વસમર્થ છે, 
હિકમતવાળો છે. 

૧૬૭. પરંતુ અલ્લાહે જે તારી ઉપર ઊતાર્યું છે. 
તેનાથી તે સાક્ષી આપે છે કે તેણે પોતાના (સંપૂર્ણ) 
જ્ઞાનના આધારે ઊતાયું છે, તેમજ કરિશ્તાઆ પણ 
તેના સાક્ષી છે; જો કે અલ્લાહ જ સાક્ષી તરીકે પૂરતો 
છે. 

૧૬૮. જે લોકોએ ઈન્કાર કર્યો અને અલ્લાહની 
રાહમાં (બીજાઓને) અટકાવ્યા તેઆ ગુમરાહીમાં 
બહુજ આગળ વધી ગયા છે. 

૧૬૯. નિ:સંદેહ જેમણે ઇન્કાર કર્યો અને ઝુલ્મ 
કરતા રહ્યા અલ્લાહ તેમને માક નહિ કરે, ન તો તેમને 
સીધો માર્ગ દેખાડશે, 

૧૭૦. સિવાય કે જહન્નમનો માર્ગ, જેમાં તેઆ 
લાંબા સમય પર્યત રહેશે. અને આવું કરવું અલ્લાહ 
માટે સહેલું છે. 

૧૭૧. હે લોકો! ખરેખર, આ રસૂલ તમારા 
પાલનહાર તરકથી સત્ય લઈને આવ્યો છે; માટે તેના 
ઉપર ઈમાન લાવો, આ તમારા માટે બેહતર છે. પરંતુ 
જો તમે ઈન્કાર કરશો, તો યાદ રાખા, જે કેઈ આકાશે 
તથા ધરતીમાં છે તે નિ:સંદેહ અલ્લાહનું જ છે. અને 
અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળે છે. 

૧૭૨. હે એહલે કિતાબ! તમારા દીનની નિયુકત 
સીમાઓને ઓળંગશે નહિ, અને અલ્લાહ વિશે સત્ય 
સિવાય કંઈ પણ ન કહો. બેશક, મસિહ ઇસા ઇબને 
મરિયમ અલ્લાહના માત્ર એક રસૂલ હતો અને તે 
(રસૂલના રૂપમાં પરિપૂર્ણ થએલું અલ્લાહનું) વચન 
હતું જે અલ્લાહે મરિયમને આપ્યું હતું. અને તેના 
તરક્‌થી તે એક રેહમત (ના રૂપમાં) હતો. માટે તમે 
' અલ્લાહ ઉપર અને તેના (સઘળા) રસૂલો ઉપર ઇમાન 


૧૬૯૧ 


નુ દ 7 7» 297: 729 મ «* #% % 

હ્દય ૦% ટદ્ન્ન્ન્ડ હ્બટક્૦%) 
49. ટ નક 72।૮?7૯#૮: જી 

ક “4 હઉ “પઝ૧25. દ્ર હુક 


ન્ન 


જ હ 
કત નુ /#29-7#4-ક્ર 
૪" ન 
શ તિત 1 ન ત ક વિ 7» 
ના 54 93505641 છી 


ડક 
કઇડાટડમડ9 29680 
ઊંદઝન્ડબ્રકઇ%; 

ઊ5૮ ઈદ કપવા ન 17૯: મ 
દ્રાર 

૭26556 જ ડણી 
ક ડકાઈડાડઉઇ0ઇડક 
પણ નાનક; 


- 


હશ; ઈડુકઝષ્ટ પતિ 


કાકડ ઇડી કઝા 
ક #%27%7 દા... ૮૮ “ & નાન % #*” 
કટઇતકઠા હડ, હોર્ટક્ક 


પહ; એઈડ પા 
«2 279 [૬4 ## શ 
હા 42) 4 016) ઉક 


સૂરાહ ૪ 


લાવો અને એમ ન કહો કે “ત્રણ (ખુદા) છે.' જે 
(તેમ કહેવાથી) તમે અટકો જાઓ તો તમારા માટે 
બેહતર છે. બેશક, અલ્લાહ એક જ છે, તે પવિત્ર છે, 
તેને પુત્રનું હોવું તેની પવિત્રતાને નથી શોભતું. 
આકાશે। અને પૃથ્વીમાં જે કંઈ છે તે સ્વ અલ્લાહનું જ 
છે. અને રક્ષણહાર તરીકે અલ્લાહ પૂરતો છે. 
(રકૂઅ -૨૩) 

૧૭૩. ખચીત, મસિહને અલ્લાહના બંદો 
બનવામાં કદીપણ સંકોચ નથી થયો અને ન તો 
ફરિશ્તાઆને (તેનાથી કંઈ ખોટું લાગે છે): અને જે 
કોઈ અલ્લાહની બંદગીથી અણગમો દેખાડે છે, અને 
અભિમાન કરે છે, તેમને સીને અલ્લાહ પોતાની સમક્ષ 
ભેગા કરશે. 

૧૭૪. માટે જે લોકો ઈમાન લાવ્યા હશે અને નેક 
કામો! કરશે તેમને અલ્લાહ પૂરેપૂરો બદલો આપશે અને 
પોતાની કૃપાઓમાંથી ઘણુ વધારીને આપશે. અને જે 
લોકોએ અણગમો દેખાડી અભિમાન કર્યું હશે તેમને 
અલ્લાહ દર્દનાક અઝાબ આપશે. અને તેમને અલ્લાહ 
સામે કોઈ દોસ્ત કે મદદગાર મળશે નહિ. 

૧૭૫. હે લોકો! તમારા પરવરદિગાર તરકથો 
તમારી પાસે ખરેખર એક સ્પષ્ટ દલીલ આવી ગઈ છે 
અને અમે તમારી તરક એક ઝળહળતું નૂર 
ઊતાયું છે 

૧૭૬. માટે જે લોકો અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવીને 
દ્રઢતાપૂર્વક તેને વળગી રહેશે તો! તેમને અલ્લાહ 
પોતાની રેહમતમાં અને કઝલો (કૃપાઓ)માં દાખલ 
કરશે અને તેમને પોતાના તરક લઈ જનારે। સીધે માર્ગ 
દેખાડશે. 

૧૭૭. જે તેઓ લાવારસની મિલકત વિશે તારો 
નિર્ણય માગે, તા દ કહે ““અલ્લાહ તમને 


અલ -નિસા 





પારે ૬ 
ટ સ્વ ૦ ૬” %૮. /€ 
&%હુઇડઠ્કાહુંઇલ કશ 


ક જી ્ છ 
1 4કઝહ* નત 6024 81 
545515 હ ગલન” દા 

જ જ 27772 કન 


ઇન્ડ ડાડા ાહડાઉઉ 


“૮૯૩ 


82 25 
ડાડા ઇશ ઉાવડ કહત %85! 


ભ” જ 


નક 


ન ાહ્ઝાઝ 
ક હાદ 5 ીઇતા 
ક ાઈઇ/ઇ નિ 


દરક 


921.72 


નિ #0,“:.79. ન” ય ળા 
ભાઇપૂકાનતા-બગાનકન 


ક 


શદ) રોટી હાહાહ કડ 
જુજડડછારટડ કડ કે 


૧ «ર્‌ શ 





ક્લાલાહ' ”“) વિશે પોતાને આદેશ આપે છે કે જે 
૭૫. ઝળહળતું નુર' કુરઆને મજીદ તથા અલ્લાહના પાક રસૂલ સ.અ.સ. 
૭૬. 


સ્‌રાહ ૪ આયત ૧૩માં પણ કલાલાહ વિશે વર્ણન છે. જે વ્યકિત નિ:સંતાન હોય અને જેને 


માતપિતા ન હોય તેને 'ક્લાલાહ” અથાત "ગયાળ' કહેવામાં આવે છે. 


૧૬૨ 


સરાહ ૪ અલ -નિસા” 


કોઈ નિ:સંતાન વ્યકિત મરણ પામે અને તેને બહેન 
હોય તો તે બહેનને મરનારની અડધી મિલકત 
આપવામાં આવે; અને જો બહેન નિ:સંતાન મરણ 
પામે તો ભાઈ તેણીની બધી મિલકતને વારસ બનશે. 


પરતુ બે બહેના હોય તો તે બન્ને બહેનોને તેની. 


મિલકતનો બે તૃતિયાંશ ભાગનો હક્ક છે. જે 
(વારસદારો) ભાઈ અને બહેને! હોય તેો તેમાંથી 
પુરૂષના ભાગ બે સ્ત્રીઓ જેટલો (બમણે) હશે. 
અલ્લાહ આ આરે શોનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે રખે તમે 


ભટકી જાઓ. અને અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુને જાણે છે. 
(રૂકૂઅ- ૨૪) 


૧૬૩ 


પારો ૬ 





હ્ાદઇડાઈઇઉઝડડાણ્ક 
કછ જદ! કઇ ન 
હ ટાક તડ 


ઉઠ ઈકડઇઈઝક હ હ 








સૂરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૬% 
જ કાણ ઝી 5 ઝના જ 
33 ટેપ (4) 
ક નાદ ગ ડઝન 
અલ -માએદાહ 
૧. અલ્લાહના નામથી, જે બેહદ કૃપાળુ અને 2-5૭ 2-ક્કાહુન5; રિ ક 
દયાવંત છે. . પ અ ક યા 
૨. હે ઈમાનવાળાઓ! તમારા કરારેને પૂરા કરો. લિઝા 182ક્યડર! કકક ઝુ 
તમારા માટે ચોપગાં પ્રાણીઓ હલાલ ઠરાવવામાં આવ્યા [| 1277.52: (હું ક 
ડે ત ધ્ર તજ.ડિદરઈઝ, 094% 
છે, સિવાય તે કે જેનું તમારી સમક્ષ (અહીં) વણન પી જ જ 
ક ન 22 તી ન્ન કન 
કરવામાં આવે છે, પરંતુ એહરામની' હાલતમાં ૦4 0116143252 
તેમનો શિકાર કરવો હલાલ ન સમજે. બેશક, 
અલ્લાહ જે ચાહે તે નિર્ણય આપી શકે છે. 
૩. હે ઈમાનવાળાઆ! અલ્લાહની નિશાનીઆની “97077 
જ જ હ ર ા હ 
બેઇઝઝતી ન કરે, અને ન હુરમતવાળા? તરડ રોઝા કટડ! કબાલી કફ 
મે ઝે 1 તેલ “7૪0 સ્ત “//, 9:49 
મહિનાઓની, ન કુરબાની માટે લાવવામાં આવેલા હા હહ ષ્ 58% ઈતિ #હ૭શ57ડા4ી 
પશુઆની, જેમની ગરદનોમાં (કુરબાનીનો ણ ઝા 5 
“ જ ““."“% “ ન 2 4 722477. [4॥ 
નિશાનીના) પટા પડેલા હેય, ન તે લોકોની જે ઉછ હિત લા ક કશ 44 
બેતુલ : હરમ તરક પોતાના પાલનહારની કૃપા અને 97 ત» ક *22 
ક ક દ હ ઉક ઈ 
ખુશનૂદી મેળવવા માટે જઈ રહ્યા હોય. બેશક, જ્યારે * સા 52589: મા 
“૧% ૧૧ ન જ નડ *“ત7₹2 2૮9૮4 2 મનુ 
તમે એહરામ ઊતારી નાખો ત્યારે શિકાર કરી શકો 180» 9પ ્યા.12 ન હટ પ 
છો. જ લોકોએ તમને પવિત્ર મસ્જિદ (હરમ ઉ૭;ર રૈ 
૦ ૧ 12૬ ધ 
શરીક)માં આવવાથી અટકાવ્યા હતા તેમના ઉપર હ્રવઝઈ/ બ્રેડ. ઈડાડ ઝય [22 
અતિરેક કરવા માટે ઉશ્કેરાશે નહિ. અને ભલાઈ તથા કા *૯« જ્‌ 
ણ * ૧ ર સ હદિત્રિઠ'પર.5 4 ૧1 25 4૮ "પ 
પરહેઝગારીમાં એકબીજાની મદદ કરો, પણ પાપ અને છથી 45 2) 


ઝુલમમાં એકબીજાને સાથ ન આપો. અલ્લાહ ખાતર 
સંયમ રાખા. નિ:સંદેહ અલ્લાહ શિક્ષા આપવામાં 
બહુજ સખત છે. 

૪. તમારા માટે હરામ છે. મરણ પામેલું પ્રાણી 
અને લૉહી અને ડુક્કરનું માંસ, અને તે જેના ઉપર 
અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યનું નામ લેવાયું હોય, 
અથવા જેને ગળે ટૂંપો દઈને કે મારપીટથી મારી 


કે 
નાખવામાં આવ્યું હોય, અને જે ઊંચેથી પટકાઈને 





૧. 'એહરામ હજના દિવસોમાં અંગ ઉપર પહેરવામાં આવતી બે ચાદરો અથવા બે વસ્્રા, એક કેડ 





* કઝ 45 ક 2.7૭ હ 


કકક £ક્55 હ ૧૭ 


કા 
2 વ *” / 979 
રી નયા 2 તિ 
ટઇડડ ન મ દ 5596 /ટછ રટ જ્ય જાદુ 





ઉપર બાંધવામાં આવે છે અને બીજે આઓઢવાના કામ લેવાય છે. 


શ. 


૩. બેતુલ હરમ-ખાના કા'બાની મસ્જિદ. 


૧૬૪ 


ર. હુરમતવાળા ચાર પવિત્ર, આદરણીય મહિના; 


ઝુલકદા, ઝુલ હજ, મુહરંમ અને રજબ છે. 


ટે 


સૂરાહ પ 


મરણ પામ્યું હોય, અથવા જેને લોહી થીજાવીને મારી : 


નાખવામાં આવ્યું હોય, અને જેને હિસક પ્રાણીએ * 


કાડી ખાધું હોય, સિવાય કે તમે જેને યોગ્ય રીતે 


ઝિબાહ કર્યો હોય, અને તે (હરામ છે) ન જનું કોઈ વેદી 
ઉપર બલિદાન ચડાવવામાં આવ્યં હોય. (તમારા ઉપર 


હરામ છે કે) તમે તીરેોની ફાળની પદ્ધતિથી હિસ્સા ,.#.%; ત દ 


કરો. આ પણ નાકરમાની(નું કૃત્ય) છે. આજના 
દિવસે કાકરો તમારા દીનને હાનિ કરવામાં નાસીપાસ 
થયા છે માટે તમે તેમનાથી ડરે નહિ અને તમે મારાથી 
જ ડરો. આજના દિવસે મેં તમારા દીનને તમારા માટે 
સંપૂર્ણ” કરી દીધો છે અને તમારા ઉપર મારા 
ઉપકારે। પરિપૂર્ણ કરી દીધા છે. અને ઇસ્લામને તમારા 
દીન તરરીકે પસંદ કયી છે. પરંતુ જે કોઈ ભૂખ 
મટાડવા માટે ન છૂટકે ખાઈ લે અને જાણીજોઈને 
પાપ તરફ ન જાય, તો બેશક અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત 
છે, દયાળુ છે. 

પ. જો લોકો તને પૂછે કે તેમના માટે શું હલાલ 
કરવામાં આવ્યું છે, તું કહીં દે “તમારા માટે તમામ 
શુદ્ધ વસ્તુઓ હલાલ ઠરાવવામાં આવી છે અને જમ 
અલ્લાહે તમને શીખવ્યું છે તે પ્રમાણે તમે જે શિકારી 
પ્રાણી અથવા પંખીને શિકાર કરવા માટે કેળવ્યું હાય 


તે (પ્રાણી કે કે પંખો) જે તમારા માટે પકડી લાવે તેમાંથી 


પ ખાઆ અને તેના ઉપર અલ્લાહનું નામ લો. અને ' 


અલ્લાહથી ડરો, ખરેખર અલ્લાહ હિસાબ લેવામાં 
બહુજ ઝડપી છે. 
૬. આજના દિવસે તમારા માટે તમામ પુણા 


વસ્તુઆ હલાલ ઠરાવવામાં આવી છે. અને એહલે 


ન [પ૫ ૦ ન ન 
કિતાબનું (? ખાણું તમારા માટે હલાલ છે, અને 
તમારું ખાણુ તેમના માટે. મોામિન પાકદામન 


-હાઇડ-૧--મજિનુર_ પસદ, પૃરનનનયમરણાણકાઇણશણણુટણાઆતાતાતા લાવશલણમાણા-તાક,.*-૧ામાભાર-. 


અલ -માએદાહ 





પારો ૬ 

92. ને કજ 
જ પ્સ્ય કિ ક 
92૦૬૦૮ ઝુ # 7/77727 
સી 5632 ૭9 “્%્ટ 


€*7 27245 79/72 દ ક/77ક 279 
જડ પ્ર દ 255 ર! 2951 હુ#ક્ક૭ 


7ર 4 79 7:47 2-**779 
ઠુંડાક્ડાછી 855655 
 ી 4૯% 


ક ૪? 72૮ ક _“/9,- 
લડડઈડ4 ઈટ કક્ષ કઇ ૦૧૬૦ 


ગવા 18 કડ ઉાહાઇછ 
દડ હક્ક ઈ નઇ 
સિ 5057 4દિી દાજ 


ટ: 8016) 01059 ્ર્યડ દ 


7 ર 


હડ નિ નિ હાઈ ક કે 
ચક હાડકા છા ૧ ઇઝ” ક 


૪. આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર આ છેલ્લી આયતની વહી થઈ હતી જેના ૮ર દિવસ પછી આંહઝરત 
સ.અ.સ. આ દુનિયાથી વિદાય થયા હતા. આ આયત ડ્ઠારા ઈન્સાનને તેના જીવનની શારીરિક માનસિક 


તથા રૂહાની જડૂરીયાતો પૂરી પાડવામાં આવી હતી. 


૫. તૌરાતના માનનારાઓનું, ઝઝિબાહ કરેલું ખાવું હલાલ છે જેના ઉપર 


“તકબીર અર્થીત 


બિસ્મૌલ્લાહ અલ્લાહો અકબર કહેવું . યહૂદીઓની કોશરની ઝિબાહ કરવાની રીત હલાલ છે, તેનું ખાવું 


મુસ્લિમો માટે જાએઝ છે. 


૧૬૨૫ 


સૂરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૬ 


(શુદ્ધચારિત્ય) “' સ્રીઆ અને જેમને પહેલાં કિતાબ 


આપવામાં આવી હતી તેઆમાંની પાકોઝા સ્્રીઓ 
તમારા માટે હલાલ છે. જો તમે તેમને મેહર આપી 
તેમની સાથે નિયમસર લગ્ન કરો પરંતુ તેમની સાથે 


વ્યભિચાર ન કરે।, ન તો ચોરીછુપીથી સંબંધ રાખા : 


અને જે કોઈ ઈમાન લાવ્યા પછી નાકરમાની કરશે તો 
તેના કર્મી અવશ્ય બર્થ જશે અને આખેરતમાં તેઆ 
નુકસાન પામનારા હશે. (રુકૂઅ -૧) 

હે ઇમાન લાવનારાઓ! જ્યારે તમે નમાઝ માટે 
ઉઠા, તમારા ચહેરા અને કોણીઓ સુધી હાથ ધોઈ લો, 


પછી તમારા ભીના હાથ તમારા માથા ઉપર ફેરવો અને : 
તમારા પગ ઘુંટીઓઆ સુધી ધોઈ લો. જો તમે અપવિત્ર ' 


હાલતમાં હો તો (ગુસલ કરી) પોતાને સ્વચ્છ કરે. 
અને જે તમે બીમાર હો, કે મુસાકરીમાં (અપવિત્ર 
સ્થિતિમાં) હો, અથવા તમારામાંથી કોઈ મળમૃત્રથી 
નિવત્ત થયો હોય, અથવા તમે સ્્રીસંભાગ કર્યે હોય 
અને તમને પાણી ન મળે તો સાક માટી લઈ તમારા 


ચહેરા તથા હાથ ઉપર ઘસો. અલ્લાહ નથી ચાહતો કે તે _ 


તમને મુશ્કેલીઓમાં નાખે. બલ્કે તે તમને પવિત્ર 
કરવા ચાહે છે અને તમારા ઉપર મહેરબાનીઓ કરવા 
ચાહે છે, જેથી તમે તેના આભારી બને. 

૮. અને તમારા ઉપર અલ્લાહના' ઉપકારો અને 
તમારા તે વચનને યાદ કરે જ તેણે તમારી પાસેથી 
લીધું હતું , જ્યારે તમે કહ્યાં, હતું "અમે સાંભળી લીધું 
છે અને અમને માન્ય છે. અલ્લાહ ખાતર સંયમ 
ધારણ કરે. ખરેખર જે કંઈ દિલોની અંદર છે તેને 
અલ્લાહ ખુબ જાણે છે. 

૯. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહની રાહમાં 
ન્યાયપૂર્વક સાક્ષી આપવા ઉપર મક્કમ રહો અને કોઈની 


7૭ પી જ્ન્ન્7? 


ડઝઇટડંડ#કઇાઝીાઉ 





7૮1 97 955 7! ૭7? 9 72 

હસક વહવ્ાડવ્રજ્ડઝ 
જ ૦85251 8345.51 11 ક જ 

કા ૩ કેડ હ 


હ કક 


કઈ કાહા ડાઇ જા 
કકષ્ડઝઝાળડઝ, ઇડ ક 
ભગમેકદમાત કડુ હજ; 
6 77 9747 શ*« જ 
ધ દહ. 4 ઇડ ઝડ; 
5 2! ન ડડ દ 55% 
ધક ઉ,:%# ૦ ક» કનડહિઝિડાવકડ ન 
ઝી ન કડકાઇ 
“૮4 *દ.77 ન 479 «4 મક 
૦૭ ઝુ ન લડડક્કડર્કૃછુ 
ક ઈક કઈ, 514 


કડ 


4 ક. “2 «7? 72 દ ભાઉ 
4)! છ! | 1155148 ત »44233)28 

કક . ઝક 

૦ડાડ્ટાય, જુ 


1 





૬. જોકે એહલે કિતાબ સ્રીઆ સાથે નિકાહ કરવા ઉપર ઈસ્લામમાં પ્રતિબંધ નથી પરંતુ ઘણા 
સામાજિક બદીઓ તથા ઇખ્લાકી અને સમસ્યાઓથી બચવા માટે મુસ્લિમ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવા વધુ 
સલાહકારક છે. તેમ છતાં કુરઆને મજીદના આદેશ પ્રમાણે એહલે કિતાબની શુદ્ધચારિત્ય સ્રીઓ સાથે લગ્ન 
કરવા ઉપર કોઈ બાધ નથી. પરંતુ આજના સામાજિક ભ્રષ્ટાચારોને લક્ષમાં લેતાં પાકીઝગીનેો સવાલ બહુજ 


મહત્વ રાખે છે જેની અવગણના કરવાથી ઓલાદના 


કરવો પડે છે. જેથી મોમિને સાવધાનીપૂર્વક પગલું લેવું 


૧૬ 


5પ 


ઉછેરણની બાબતમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામને 
જિ. ત 


જાઇઅ. 


ન્સ 


જી 


સરાહ પ 


દુશ્મનને તમને ન્યાય કરવાથી અટકાવવાનું કારણ ન 
બનવા દો. (હમેશાં) ઈન્સાફથી કામ લો, આ વાત 
પરહેઝગારીની વધુ નિકટમાં છે. અલ્લાહના ડર રાખો, 
બેશકતમે જે કરરી રહ્યા છો અલ્લાહ તેનાથી સારી પેઠે 
માહિતગાર છે. 

૧૦. જે લોકો ઈમાન લાવી સદાચારે। કરે છે 
અલ્લાહે તેમના ગુનાહ માક કરવાનું અને ભવ્ય 
બદલાનું વચન આપ્યું છે. 

૧૧. અને જે લોકોએ કુક કર્યું અને અમારી 
આયતોને ખાટી ઠરાવી તેઆ જહન્નમમાં જવાના છે, 

૧ર. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહના તે 
ઉપકારેોને યાદ કરે કે જ્યારે એક કોમે તમારા ઉપર 


હાથ ઉઠાવવાનો ઈરાદો કર્યી હતો ત્યારે તેણે તેમના 


હાથ રોકો લીધા. અલ્લાહથી ડરતા રહો, બેશક, 
મોમિનોએ અલ્લાહ ઉપરજ આધાર રાખવો જોઈએ. 
૩. ખચિત, અલ્લાહે બની ઈસરાઈલ પાસેથી 
વચન લીધું હતું; અને તેમનામાં બાર સરદારો નીમ્યા 
હતા.” ન અલ્સાહે ફરમાવ્યું [ન:સંદેહ હું તમારી સાથે 
છું, જો તમે નમાઝની પાબંદી રાખશે અને ઝકાત 
આપશે, અને મારા રસૂલે ઉપર ઈમાન લાવી તેમની 
મદદ કરશે. અને અલ્લાહને ઘટતું કરઝ આપશો, તો 
હું તમારી બ્રાઈઓને દૂર કરીશ અને તમને એવા 
બગીચાઓમાં દાખલ કરીશ જેની તળેથી ઝરણાં વહેતા 
હશે. પરંતુ તે બાદ જો તમારામાંના કોઈ નાકરમાની 
કરશે, તો તે સીધા માર્ગથી અવશ્ય ભટકી જનારો છે. 
૧૪. પછી તેમના કરારભંગ કરવાના કારણે, 
અમે તેમના ઉપર લા'નત કરી અને તેમના મન સખત 
કરી દીધા. (પરિણામે) તેઓ શબ્દોને (મૂળ) સ્થાનેથી 
અદલ બદલ કરતા રહ્યા. અને તેમને જે નસિહત 
કરવામાં આવી હતી તેનો મોટો ભાગ વિસારી દીધો 
અને તેમનામાંના થોડાક લોકો સિવાયના બધા 
[વિશ્વાસઘાત કર્યી વગર નહિ રહે. પરંતુ તું તેમને માક 
કરી દે અને તેમને (તેમના હાલ પર) છોડી દે. 
નિ:સંદેહ, અલ્લાહ ઉપકાર કરનારાઓને પ્યાર કરે છે. 


અલ -માએદાહ 





પારે ૬ 

ક 57 27474. ન. 71૮4 “ત. 97.7. 
|»ડ્ી9ઝઝાહઇડક્યઇ54 
694.4:.61579)124 9, 7272727? 
કક્સ્ટનત ૭1 40119015 દ 1 54515૭ 
“ર્ટ્72૮ 

ઊ5૬કમ્ક 


ક્ઈગ્ડ્ડડકા9ડાઇાટીશા4ક 
/ઉ?9 1. 977%. 24 
બ્ર ઝક 5 


તા ઇદ કા 


“7 2? “9, 7! 2૪ 


“ડઝ એ ૬ ડડ. હ 
ભરડ ન 
ઉક ડાનડ ક! 55 ધત 
2722 કઝ ઈ જુડદ, કાડડ 


જ 
ર #ડડઉડઠી& 1665*#જડક હડ 


પ 229૬4727. શ 2.7'.41.- 


હકક હશ શ્ર“? 595૪.51 ફ,ર્ડા 
કડ ડઝ ઇડાકક4 સતપ 


41972 97” 


હરઇકે% ગ કઝ #વહ્ટડઈ કઝ 


1 વતાં 


277 


જજ દી 8 કઝ 
927/12 (7:77 2? ૪૪૬”૪?974(629% 2 *24(#- 
ઈડા ન 
2777" [૮5 ન” તિ ઈ વડ 

ઇ.ડકકઇઝઇઇઈડ#ઝડવ 


કડડટઇળઇડ૧ાછાછુ મડ 
નુ 722242 282 છુ 9778 શકી 


૦2 કયન 
96ઝ્- 


7, 
ધતા! 





૭. બાર સરદારે।ના અર્થ હઝરત મૂસા (અ 


૧૬૭ 


) પછી આવેલા ઈસરાઈલના બાર રસૂલે! છે. 


સૂરાહ પ 


૧૫. અને જે લોકો પોતાને ઈસાઈ કહે છે, અમે 
તેમની પાસેથી પણ પાક્કું વચન લીધું હતું, પછી 
તેમણે પણ ઉપદેશનેો (ઘણે।) ભાગ ભુલાવી દીધે. માટે 


અમે કયામતના દિવસ સુધી તેમનો વચ્ચે દુશ્મની અને. 


નકરત નાખી દીધી. જે કંઈ તેઓ કરતા રહ્યા હતા તેનું 
અલ્લાહ તેમને જલદી ભાન કરાવશે. 


૧૬. હે એહલે કિતાબ, અમારે રસૂલ તમારી 


પાસે આવી પહેીઓ છે અને કિતાબમાંથી જે કંઈ તમે 
છુપાવી '” રહ્યા હતા તેમાનું ઘણુ તેણે પ્રગટ કરી 
દેખાડયું છે, અને ઘણુ જતું કર્યું છે. અલ્લાહ તરકથી 
તમારા માટે ખરેખર એક ન્‌ર અને એક રોશન કિતાબ 
આવી છે, 
૧૭. જેની દ્રારા અલ્લાહ તે 

સલામતીની રાહો ઉપર ચલાવે છે % 
ખુશન્‌દી સાધના કરતા રહે છે, અને તે તેમને 


લોકોને પે 


અંધકારમાંથી કાઢી પ્રકાશ તરક લઈ જાય છે અને . 


તેમને સન્માર્ગ દેખાડે છે. 

૧૮. અને બેશક તે લોકો કાકર છે જે કહે છે કે 
મરિયમના પુત્ર ઈસા મસિહ ખરેખર ખદા છે. તું કહી 
દે “કોણ અલ્લાહના મુકાબલાની શકિત રાખે છે. જે 
અલ્લાહ મરિયમના પુત્ર ઈસાનો, અને તેની માતાનો, 
અને જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે તે સઘળાંનો વિનાશ કરવા 
ચાહતો હોય તોર?” અને આકાશે તથા પૃથ્વી, અને તેની 
વચ્ચે જે કંઈ છે; તે સૌની બાદશાહત અલ્લાહની છે. તે 
ચાહે તેનું સર્જન કરે છે, અને અલ્લાહ સર્વ વસ્તુ 
સજવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. 


૧૯. યહૂદીઓ અને ઈસાઈઓ કહે છે કે અમે અલ્લા 


હની ઓલાદ છીએ,તેના વહાલાં છીએ.' તું (તેમને) 


કહે, “તો પછી તમારા ગુનાહોની તે તમને શિક્ષા શા 


માટે આપે છે નહિ, તમે પણ તેના સર્જ્લા અન્ય 
ઈન્સાના જવાજ છો.” 
અને જેને ચાહે શિક્ષા કરે છે. અને આકાશે। તથા ધરતી 


અલ - માએદાહ 


લોકો અલ્લાહની 


57» 
(“૮7475 
#કિઝકરદ્રા! રુ: 


અલ્લાહ જેને ચાહે ક્ષમા કરે છે : 


પારે ૬ 





ઇડ, હડઉ)કઉઇહી 

1 ઇઇડ્ઝ#ફ#ઇતદ તાન 
ડ્રહ કડ તા 0 
જડ કહા, ના હ હક્ઠિ 
ક 9 દડી નઝમ 


5 4692 ા 22 
મી અ 9 
422 વ હ, 22746 
દ્રડા્ઠ- ઈશ્ડ હકો ટલે 


9» 9 277 “૫?૦૭29? ?7#:7 


જઈ? ૧3. હીડબકા હ: 

છદ્રકડડાઇડા 
જટ ડાટ્ઝા#શાહઇ ડ4%૪ 
હ કકઠાઇહાઇડડાટહાફડડ 


4777770772, 272 


કહ કીહંડ4 ાદહ્ડ 

ઠ-કમઇઝપડ બજઈઝોડહ્્ાહાડ 402 
49 ૮4 કૃ નન 

09૭8 કડ પદ ડક શ્ર્હ ડુ 


યન 


ઝકહા14 ર 
ટક 227 55 ના 


જ 27 7૫7?9/7)97#07:97 


ઝ૫૬૭27 ઝક 


દ9 મી 





૮. આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમનનું વર્ણન જોન પ્રકરણ ૧૬ આયત ૧૩ અને ૧૪માં છે. 


હઝરત ઈસા (અ)ની કરેલી આગાહીનું બહુજ સ્પષ્ટ વર્ણન છે. પરંતુ ઈસાઈઓ તેને જાણા 


અવળે અર્થ કાઢી તેની હકીકતને ગણકાતી નથી. 


૧૬૨૮ 


જોઈને 








સ્ક 


અને તેની વચ્ચે જે કંઈ છે, તેની માલિકી અલ્લાહની જ 
છે, અને તેની જ તરક સૌને પાછું ફરવાનું થશે. 

હે એહલે કિતાબ! એક મુદત સુધી રસૂલો 
(આવતા) બંધ રહ્યા પછી તમારી તરક અમારે રસૂલ 
આવો છે. જે તમને સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે કદાચ તમે 
એવું ન કહો કે તમારી પાસે ખૃશખબર આપનાર 
નહોતો આવ્તો, ન કોઈ ચેતવનાર આજો હતો. હવે 
ખુશખબર આપનાર અને ચેતવણી આપનાર ખરેખર 
તમારી પાસે આવી ગયો છે. બેશક, અલ્લાહ સર્વ વસ્તુ 
કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. (ર્કૂઅ -૩) 

૨૧. અને (યાદ' કરે) જ્યારે મૂસાએ પોતાની 
કોમને કહ્યાં, હતું 'હે મારી કોમ, અલ્લાહના 
એહસાનોને યાદ કરે! જ્યારે તેણે તમારી વચ્ચે રસૂલો 
મોકલ્યા હતા અને તમને બાદશાહત આપી હતી. અને 
અલ્લાહે તમને જેવું આપ્યું હતું તેવું કોઈ બીજી 
કોમને નથી આપ્યું. 

૨૨. “હે મારી કોમ, તમે આ પવિત્ર ભમિમાં 
દાખલ થઈ જાઓ, જે અલ્લાહે તમારા માટે મુકરર 
કરી છે અને પીઠ દેખાડશે નહિ, નહિતર બહુજ 
નુક્સાન ઉઠાવશે.” 

૨૩. તેમણે કહ્યાં 'હે મૂસા, આ (ભ્‌મિ)માં એક 
ઝાલિમ અને બળવાન કોમ ' વસે છે. માટે અમે તેમાં 
દાખલ થશું નહિ. જ્યાં સુધી તેઓ ત્યાંથી નીકળી ન 
જાય. જો તેઆ ત્યાંથી નીકળી જશે તો! જ અમે તેમાં 
દાખલ થશું.'*” 

ર૪. ત્યારે અલ્લાહથી ડરનારાઓમાંની બે 
વ્યકિતએ '” જેમના ઉપર અલ્લાહની ખાસ કુપા 
હતી, તેમણે કહ્યાં, “તમે (તેમના ઉપર ધસારે। કરી) 
દરવાજામાંથી ઘુસી જાઓ; જા તમે દાખલ થઈ જશો 
તો તમે કતેહ પામશે. અગર તમે મો(મિન છો તો 
અલ્લાહ ઉપર ભરોસો રાખો.” 


૨૦. 


અલ -માએદાહ 


પી 


પારો ૬ 





727 


(5249 વયક ગિ (કપ5%15 હ્્ક્વ્ા 
ઝ્કકકઇઝાઇટઝનડઝ 


86.0 77[7(7)2 ક 24 મ અર 
કસ્કકછદઉઈઈટડાુ હક 
7 7 %29*74 29. 97“ 52-*-#-ન 
હદકાકક્ઝ5 ક્કઝગડ 5 
દ %2 4% ૪ 
બેઝ્%્ઇઈન્હ 


દ્ર ૧555 595૯ «5:2566504 

ત? શી કઝ ટ 

કર દ્ર «જ 

હ હા 5 
૮4 

જા 


27/7૭» 
1 ક»#» 77? 


૦ ઇજા ક 


ક્હ.ઉડણકઉકઝડા 56 
હઈવછકકડેડ ૪55 

૦૦કક્ડ ઉ 

બટા તહકઇહઝીી૭ટ્ઝવઉ 
કાનન ઇહ શ્ય્ડઃ 


77 ન 


બ્ક્ટ્ક્ 4૪6 કડ દ્રો 


। 531 હડ 


1 પ”29. ન / 


રદ 


૯. તે સમયે તે ભૂમિમાં અમાલીકા અને હિસક અરબ કબીલાઓને ત્રાસ હતો જેનાથી ઈસરાઈલીઓ 


ભૂમિમાં પગ મૂકવાથી ગભરાતા હતા. 


૧૦. અહીં બની ઈસરાઈલ અને બનો ઈસમાઈલ વચ્ચે સરખામળણાં કરવામાં આવી છે. આંહઝરત 
સ.અ.સ.ના કરમાન ઉપર મોમિનોા મોતના મોમાં ઝેપલાવતા રહ્યા હતા, અને તેમણે કદીપણ આનાકાની 


ન કરી હતી. 
૧૧. 


૧૬૯ 


આ બે ત્રકિતઓ હઝરત મસા (અ) તથા હઝરત 


જ. જ પ ન્‍ 
ડાર્ન (અ) હતા. 
ખા 


«૪ 


સૂરાહ પ 


૧૧ 


રપ. તેમણે કહ્ય "હે મૂસા, જ્યાં સુધી તે લોકો ત્યાં છે 


અમે કદાપિ તે (ભૂમિ)માં દાખલ નહિ થઈએ. માટે તું 
અને તારો રબ બન્ને જાઆ અને તેમની સાથે લડો, 
(અને) અમે તા અહીંજ બેસી રહેશું.” 

ર૬. તેણે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, હું તો મારા 
ઉપર અને મારા ભાઈ ઉપર જ અધિકાર રાખું છું, 
માટે(પરવરદિગાર) અમને આ નાકરમાન કોમથી 
અલગ”? કરી દે 

ર૭. (અલ્લાહે) કરમાવ્યું “ઠીક છે, તેમને 
ચાલીસ વષેની મુદ્ત માટે આ ભૂમિથી મહેરૂમ 
રાખવામાં આવશે, તેઓ ધરતીમાં જ્યાં ત્યાં અથડાતા 
કુટાતા રહેશે, માટે તું આ નાકરમાનો માટે અકસોસ 
ન કર.' (રકૂઅ-૪) 

૨૮. તું આદમના બે પત્રોનો ખરેખરે કિસ્સો 
તેમને સંભળાવી દે, જ્યારે તેમણે વ્યકિતગત 
કુરબાનીઓ પેશ કરી હતી. જેમાંથી એકની કુરબાની 
તો સ્વીકાર થઈ અને બીજાની અસ્વીકાર કરવામાં 
આવી જેથી બજર પોતાના ભાઈને કહ્યાં કે હું 
અવશ્ય તને મારી”) નાખીશ. તેના ભાઈએ 
જવાબમાં કહ્યાં અલ્લાહ માત્ર પરહેઝગારોની જ 
કુરબાની સ્વીકારે છે. 

ર૯. “છતાં તું મારી હત્યા કરવા માટે તારે હાથ 
મારો તરક ઉગામીશ, તો હું વળતો મારો હાથ તને 
મારવા માટે નહિ ઉપાડું. હું નિશ્ચય અલ્લાહથી ડરું 
છું જે તમામ જહાનોનેો માલિક છે. 

૩૦. 'હું ચાહું છું કે તું મારા ગુનાહો તેમજ 
તારા ગુનાહોનો ભાર ઉઠાવી લે. જેના પરિણામે તું 

આગમાં રહેનારાઓઆમાંના થઈજા અને આ'જ 
ઝાલિમોનોા બદલો છે.' 


૧૨. હઝરત મૂસા (અ) એ અલ્લાહ તઆલા પાસે દઆ કરી કહ્યાં, હતું કે તેમની કોમની 


બદઆમલીઆથી તેઓ બન્ને વિમુખ હતા. 
૧૩. 


અલ -માએદાહ 


પારે ૬ 





ન 


દઝળઉજઉઇડઝઇદ 
૭ઝઉહકઈ,%ાઈહં 


291 કછુ 


તત 2777% [835 


હં3326 પડ 


“97 


છેલઇ ૭૫2૦-૨2 


ઉડ્ઝકઉહ્ઇડ્*ઝટકીઝડઇ 


2૫ ડુ “2 72759727 («ન «ત 
ઉક“ ડ#ઝત્યદય્ડટઉઇડઉ 
ઉંડણ 4 હપડઝીહું હ 


% 7 છ." //1 279, (7 ૮/7 22 ક ક 
ઉડ 1) છૂ, ટ્રકાહાડ હ£ ડડ છે 


ન્‌ 

કષ 7 ૮4 «44 ન ક ૧ 
ઉછકુદ ઝહઇકડછડકજકડ 

ન્ન 


“72, «72 દ્વિ ઝુ 


277૮77(/7%4 “૮/7 [”;“7#29,-,4 * 
જડ્ક૭૦ ૭ હહ હદ ઇક નં 


“6 2. 05) 7 1 કી 97 

હદ ન હઠ ધ્ય ઝે 

27 દહ જ ક ૬ 
મરમાં તહ મભ હાહ 
કનક “57% 7 72 કજ 
હકક હક ડક કક. 


ન 


૬/72 દ્ર કન 
બના 22 હક 





ખે 


હઝરત આદમ (અ)ના બે પુત્રોના કિસ્સાને અહીં બની ઈસરાઈલે પોતાના ભાઈ બની 


ઇસમાઈલ ઉપર ઇષાથી પ્રેરાઈને કરેલા અત્યાચારો સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે. હઝરત આદમ (અ)ના 
બે પુત્રો જેમનું અહીં ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે, તે હાબીલ અને કાબીલ હતા. 


૧૭૦૭૦ 


સૂરાહ પ 





૩૧. પરંતુ તેને પોતાના ભાઈને મારી નાખવાનો 
[વિચાર 'આબો અને તેણે પોતાના ભાઈને મારી 
નાખ્યો. પરિણામે તે નુકસાન ઉઠાવનારામાંનો બની 
ગયો. . 

૩૨. પછી અલ્લાહે એક કાગડાને મોકલાવ્યો કે તે 
ઝમીન ખાદી તેને બતાવે કે તેના ભાઈના દેહને તે કેવી 
રીતે છુપાવે. તેણે કહ્યાં, 'મારા ઉપર અકસોસ છે, 


મારામાં કાગડા જેટલી પણ આવડત નથી કે હું મારા: 


ભાઈના દેહને છુપાવી શકું?' અને તેને બહુજ પસ્તાવા 
થયો. 

૩૩. પરિણામે અમે બની ઈસરાઈલ માટે નિયમ 
લાગુ કર્યો. કે જે કોઈ વ્યકિતની હત્યા કરે સિવાય તેની કે 
જણે બીજા કોઈની હત્યા કરી હોય, અથવા દેશમાં 
બદઅમની કેલાવી હોય, તો જાણી લો કે તેણે સમગ્ર 
માનવજાતિની હત્યા” કરી નાખી, અને જો તેણે 
કોઈના જીવ બચાવો તો જાણી લો કે તેણે સમગ્ર 
માનવજાતિને જીવંત કરી. નિ:સંદેહ અમારા રસૂલોા 
તેમની તરક સ્પષ્ટ દલીલો લઈને આવ્યા હતા, છતાં 
તેઓમાંના ઘણા ધરતી ઉપર અતિરેક કરતા રહ્યા. 

૩૪. જે લોકો અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ સામે જગ 
કરે છે અને ધરતીમાં બદઅમની ફેલાવવાની કોશિશ કરે 
છે તેમને મૃત્યુ દંડ આપવામાં આવે, અથવા તેમને 
સૂળીએ લટકાવવામાં આવે અથવા તેમના હાથ પગ 
ઉલટ સુલટ “” બાજુએથી કાપી નાખવામાં આવે 
અથવા તેમને દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે. આવી 
રીતે તેઆ દુનિયામાં અપમાનિત થશે અને આખેરતમાં 
પણ ભયંકર અઝાબ ભોગવશે. 

૩૫. સિવાય તે લોકો કે જેના ઉપર તમે કાબુ 
મેળવા તે પહેલાં તેઆ તૌબાહ '? કરી લે, તો જાણી 
લો કે અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 
( રકઅ - ૫) 

૧૪. નિદદીષની હત્યા એક ભયંકર ઝુલ્મ છે. 


અલ -માએદાહ 


પારો ૬ 


નદ. # “97 


હત: 28 4165 4-5 ઈ્ડડડડ 


નિ 19 7 
છ બક 


નનહ 


ક 9#7 ક “્ક$દાત 72 મી ળી 


વફ ગાજ 
હાર્ટ છી વઈ ક્ઝાઇડતહ& 


-//9“ 47977 


હક 
હઈઇછ્દા#ક- હા ટ્રક 110-5 ઈ 


બડ 


ઉક «# «ન 


પા કાક 


97 77 


શ ૬ડક 


નિ 
ભુ તન 


70૮667૮2 કત 57 દ્ર? ન 

પામો: હિત ળા તવી ન્ડ 
72 22 કહ 9૮:7.કદ્ર 

હ ન ડઝ ઈ! 2 ક 


1 727 ? 225.29 હ 


૦૭ા.ઝહયાજડકદ 

ક/797//72%7...,%,૬ 797 2 2" તિ 
65૪ 6%કડ ૭ 

ઇકકાઇઈક%કડટ 11805 ક9ંહું 
5.#279 / - 979797, 2૬5 27727 9 9 2/7 
ખી ૯ક્#દક્ટ ડદેન્ધ્ડડ હાક 
«7૦7 દ્ર 

હદ ડ4ઉછ્હૃંકકક ઝ્કહીડ 
5% 6-21[#- 

હક્ક 

917 । ધ 7” /79,%4 -% 

[ટિ જનાઇદ્ર ઈક ૯5 શ્ર 


દક» 


નળ, 
જ 


ક %7૮.-5.₹7 





ક 23 


ઉન્ક્ક્#-59*5્ા1 ૭! હં 





૧૫. જે હાથ કાપવામાં આજો હોય તેની બીજી તરકનોે પગ કાપવામાં આવે. અર્થીત જો જમણે હાથ 


કાપવામાં આવે તો પગ ડાબો કાપવામાં આવે. 
૧૬. આ 'તૌીબાહ” 


ચોરી લૂંટ ધાડ વગેરેના અપરાધો માટે 


નથી, પરંતુ ઈસ્લામિક હકૂમત સામે 


કાવતરા તેમજ «ર19૪ ટ્રાહના સંબંધમાં છે, અને અલ્લાહના રસૂલે સામે બંડ જગાવવાના સંબંધમાં છે. 


૧૩૦૭૧ 


હ” 


 હિયેબાઇ 


સૂરાહ પ 


૩૬. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહથી ડરો અને 
તેની તરક પહેચવાનાો વસીલો શોધો, અને તેની 
રાહમાં જીહાદ કરો જેથી તમને સફળતા પ્રામ થાય. 

૩૭. બેશક ઈન્કાર કરનારાઓ પાસે જો આ 


અલ -માએદાહ પારો દ 





“79 1 ન 


ર1૬4 કહા 


નમન 


છડ ઈપ્જુડઠ# કહ્કાહ5 


દુનિયામાં છે તે સઘળું અને ઉપરાંતમાં એટલું જ હડ હઉ હાફ શ 5૯ 


બીજ પણ હશે તો પણ કયામતના દિવસે અઝાબથી 
છૂટકારાના બદલામાં તેમની પાસેથી તે સ્વીકારવામાં 
નહિ આવે. અને તેમના માટે દર્દનાક અઝાબ નિશ્ચિત 
છે. 

૩૮. તેઆ જહન્નમની આગમાંથી નીકળવા 
ચાહશે પરંતુ તેમાંથી નીકળી નહિ શકે અને તેઓ કાયમ 
માટે અઝાબ ભોગવશે. 


૩૯. ચોરી કરનાર પુરૃષ હોય અથવા સ્તી હોય, 


તેમના કરેલા અપરાધના બદલા તરીકે તેમના હાથ : 


કાપી” નાખો. આ અલ્લાહ તરકથી દાખલારૂપ 
સઝા છે. અલ્લાહ - સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળે છે. 

૪૦. પરંતુ જેણે ઝુલ્મ (ગુને।) કર્યા પછી તાબાહ 
કરી પોતાને સુધારી લીધો, તો ખરેખર અલ્લાહ તેની 
તૌબાહ કબુલ કરશે. ખરેજ, અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત 
છે, દયાળુ છે. 

૪૧. 
આકાશે તથા પૃથ્વીની બાદશાહતનો ધણી છે? તે જેને 
ચાહે સઝા આપે છે અને જેને ચાહે માક કરે છે. અને 
અલ્લાહ સર્વ વસ્તુઓ કરવાની શકિત ધરાવે છે. 

૪૨. હે રસૂલ, તું તેમના માટે અકસાસ ન કર જે 
લોકો! વગર વિચારે ઈન્કાર કરી દે છે. જે લોકો (માત્ર) 
પોતાના મોઢે કહે છે, “અમે ઈમાન લાવીએ છીએ.” 
હકીકતમાં તેમના દિલોમાં ઈમાન નથી. અને 
યહૂદીઓમાં કેટલાક એવા છે જે વાતોને દિલચસ્પીથી 
સાંભળે છે અને જે લોકો હજ તારી પાસે નથી આવ્યા, 


તેમને (ખાટા અર્થઘટન કરી પહેચાડવા) માટે જ : 


સાંભળે છે. તેઆ શબ્દોને તેમની અસલિયતથી 


ન: 


શું તું નથી જાણતો કે અલ્લાહ જ આ ' 


972/#79-#,/૮-7૪૮77? 


તના 454044 455 
વ, 47929  % 929 ધા ૦૦૦ ”,” 
જડાઈ ડુઈઉઇ 


2729 
ડ્ર 


ના ત « 


બટ્ઈકઉાડખ્ઝ ક્બ્હા 


તાતી કેન્ટ ક 1 કાડક કરડ, ન ક છક (૬014 


તાઇ દ્ધ 
1 
ઘા 


#2 વ દ્ર પ 4ર 
છેડછાડ 


કક ત્ર ન 


7 27. 9#,*ક ૮?7% 

હકાડઇઈડઈષ્ર્ઝઝહડઝ 
#29 ૮92?૮4.&! ” કત.” 
€%-ક“ક*5ત1૭!ડ 

% ૪/9? ક 979 ર “7ક»-727 

નજ કવ્ઝેડક્ઝડાહાગઈાહનઈડ 
: ટ” રી 14% 55 કફ ૪/54 27 
#9 «ન 

છ” 


કં-૦ક 4% ડી હક ઝા 


ઠક બ કંઈડ્રઈ હટ 


ર 


દાઇ ક ૭55 ૬ 
7147, 72 “૧/9 1 27 
ની હક પકી સ્ક કકે ૦ 
7227 


ઇક ્ઈડાઠ) 5 551% ૭૩ ઈટ 


--:---------:---------------:-:-:-------- 
ઈસ્લામની જાહો-જલાલીના યુગમાં ચોરીના ઉપદ્રવ હતો જ નહિ. માત્ર ચોરીનાં એકજ 


ઘટનાના પરિણામે ચોરના હાથ કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા. તેની અસરથી ઈસ્લામી ઝઢો જ્યાં પણ 
ફરકતો હતો ત્યાં ચોરી એક અજાણી વસ્તુ હતી. આજે પણ અરબસ્તાનના ઘણા રાજ્યોમાં જ્યાં આ 
કાયદો અમલમાં લેવાય છે, ત્યાં ચોરી એક અજાયબી ગણાય છે. 


૧૭૨ 





સૂરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૬ 
(૧૮) “%્‌ જ જ "“« “| ૬ જ 1 ”?97 4 
બદલા નાખે છે, અને કહે છે “જો તમને આ ૮૮6₹; 9 9542262૪ 24%” ર 74 

હ ન 5 5584019 59.55 છડઈક 
(આદેશ) આપવામાં આવે તો માની લેજો, અને કડ કકક 
ન નડ * "- -* તિ વ્રિ જ પ ન#[[4*774 
જોઆ (આદેશ) આપવામાં ન આવે તો સાવધ ક» «હ હા» કડા હટ 4 1 હહ 
“% _"% કક. ક ષ્‌ કુ કૂ જ ક 
રહેજેો.' અને અલ્લાહ જેની કસોટી કરવાને ફેંસલો છ ી નિ ક 992251 ની 
કરે તો તેમના માટે તું અલ્લાહ સામે કંઈ પણ નહિ હ્ય લેગ 


કરી શકે. આ તે લોકો છે જમના દિલોને પાક કરવાના 
અલ્લાહનો ઈરાદો નથી; તેમના માટે આ દૃનિયામાં 
ફજતી છે અને આખેરતમાં ભયંકર અઝાબ છે. 

૪૩. તેઆ અસત્ય સાંભળવાના હેવાયા છે, 
હરામનોા માલ ખાનારા છે. જે તેઓ તારી પાસે 
(ઈન્સાક કરાવવા) આવે તો જે તું ચાહે તો (તેમના) 
ઈન્સાક કર અને ચાહે તો તેમનાથી અલગ થઈ જા. 
અને જો તું તેમનાથી વિમુખ થઈ જા તો તેઆ તારું 
કંઈ પણ નહિ બગાડી શકે. અને જો તું તેમની વચ્ચે 
ન્યાયપૂર્વક કેંસલેો કરીશ (તે). અલ્લાહ ઈન્સાફ 
કરનારાઆને પસંદ કરે છે. 

૪૪. અને તેઓ તને શા માટે મુન્સીક 
(ન્યાયાધીશ) બનાવે છે. જ્યારે તેમની પારે; તોરાત 
છે જેમાં અલ્લાહના કૅંસલા મોજદ છે. છતાં પણ જો 
તેઆ (તારાથી) મોઢું કેરવી જાય છે; (તો પછી) 
ખરેજ તેઓ ઈમાન નહિ લાવે. (રુકૂઅ-૬) 

૪૫. ખચિત, અમે તૌરાતને હિદાયત અને નૂરથી 
ભરપૂર ઊતારી હતી. તેના આધારે અમારા 
કરમાંબરદાર નબીઓ યહૂદીઓને કૅસલા આપતા રહ્યા 
હતા જેમ અલ્લાહના (મહેબુબ) લોકો તથા આલીમો 
(આપતા રહ્યા હતા); કારણ કે અલ્લાહની કિતાબની 
સંભાળ લેવાના ભાર તેમના ઉપર નાખવામાં આજો 
હતો અને તેઓ કિતાબના રક્ષક નીમવામાં આવ્યા 
હતા. માટે તમે ઈન્સાનાથી ન ડરે પરંતુ મારો જ ડર 
રાખા: અને મારી આયતોને નજીવી કિમતે ન વેચી 
નાખો. બેશક, 
આદેશ ન આપનારા લોાકોજ કાકર છે. 


અલ્લાહે જે ઊતાર્યું છે, તે પ્રમાણે. 


%2 %#.4#7 છત 9 
છવ દાહ 


ક ક «ક કઝ હ ર 
5155 ર ડુ પ્ટ્ગ્યની જ્ય છી છી 

લ કકે 7૯ 727 ૨૬ દ ક િ 
કકાર ના 


27 
હી ક 977૮ 727 


કઇડકડાકશદડડઝર્ઝડન્ક 
9૯-ક જી મિ ઉ!શગ્દ ગક વ 


જ ર્ટ ન 9 “7 6 
કકઉડેજાડકડહ#ડઈક 


ક કન 5 7[[9 2702 7જ77દ:& 1 

હાઝકા પ ડડ ષઝહ્ટવ્ઝક્ડડ 
£ 2 9 77 
ઉ કા 


ઈક વ હાવ ના 
।#છેડ ઝક ઇડ્ટઝાધ છ્ઝીક 


“7 જ ઇનુડ 


949 ન” જ 
કઠ્ઠક્ટ્ડાકડઈા કઇક 

ર %જ #-75દ».7 કેક ૭ ઉડ ત્ર 
ન? ર ર. ૦૯.25 જા નક 1. ઈ 4 


“9, 


૦૭૦૩855૭35 40316)721 








૧૮.અ.સમય જતાં તૈરાતમાં યહૂદીઓએ ઘાલમેલ કરવા માંડયું. જેના લીધે તેનું મહત્વ ઘટતું ગયું, 
એવી જ હાલત ઇન્જીલની છે. આજે બાઈબલના દર નવા પ્રકાશનમાં નિતનવા ફે 8રકાર કરવામાં આવે છે. 
પરતુ કલામે પાક કુરઆન મજીદમાં ૧૪૦૦ વર્ષના લાંબાગાળા દરમિયાન એક 2પકાને પણ કેરકાર નથા _ 
કરવામાં આવ્યો અને કયામત સુધી એવું નહિ થવા પામે, આ અલ્લાહના કલામને। દાવો છે. 


૧૭૩ 


પિલ 


સૂરાહ પ 





૪૬. અને અમે તે (તોરાત)માં જ આદેશ આપ્યો 

છે કે જીવનો બદલો જીવ અને આંખનો બદલો આંખ, 
નાકનો બદલો નાક, કાનના બદલો કાન અને દાંતના 
બદલો દાંત અને (અન્ય) ઝખ્મોનાો બદલો (પણ) 
મુકરર કર્યો છે. પણ જે કોઈ પોતાના હક્કને જતો કરે 
તો તે તેના પોતાના (ગુનાહોાનો) કકકારેો (પ્રાયશ્ચિત) 
બની જશે અને અલ્લાહે જે ઊતાર્યું છે તે પ્રમાણે ન્યાય 
નથી કરતા તે લોકો જ ઝાલિમ છે. 
૪૭. અને અમે મરિયમના પુત્ર ઈસાને તેમના 
નકશેકદમ ચલાવો અને જે તેની પહેલાં તોરાતમાં 
(વહી) દ્વારા ઊતાયું હતું તેને પરિપૂર્ણ કરનાર હતો, 
અને અમે તેને ઇન્જીલ આપી જેમાં હિદાયત અને નૂર 
હતા, જે તેની પહેલાં આવેલી તોરાતની સચ્ચાઈનું 
સમર્થન કરનારી હતી, અને તે પરહેઝગારો માટે 
હિદાયત અને નસિહત હતી. 

૪૮. ઇન્જીલવાળાઆને જોઈએ કે અલ્લાહે જે કંઈ 
ઊતાયું છે તેના આધારે જ તેઓ નિર્ણય કરે, અને જે 
લોકો અલ્લાહે ઊતાર્યું છે તે પ્રમાણે નિર્ણય નહિ કરે, 
તેઆ જ નાકરમાન છે. 

૪૯. અને અમે તારા ઉપર આ સત્યપૂણ કિતાબ 
(કુરઆન) ઊતારી છે. જે પહેલાં આવેલી કિતાબ (ના 
વચને।)ને પરિપૂર્ણ કરે છે અને તે (કિતાબે।)ની રક્ષા 
કરનારી છે. માટે તું અલ્લાહ તરકથી આવ્યું છે તે 
(કુરઆન)ના આધારે તેમની વચ્ચે નિર્ણય કર અને 
તારી તરક જે સચ્ચાઈ આવી છે તેને છોડી તેમના 
ખોાટીં વલણાને અનુસરીશ નહિ. અમે તમારામાંના 
દરેક માટે એક શરિયતની રીત કાયમ કરી છે. નને 
અલ્લાહ ચાહત તો તે તમને એક જ ઉમ્મત (કોમ) 
બનાવી દેત, પરંતુ તેણે તમને જે પણ આપ્યું છે તેની 
દ્રારા તે તમારી આઝમાયશ લે છે. માટે તમે ભલાઈના 
કામોમાં એકબીજાથી આગળ વધો. અલ્લાહ તરક જ 
તમે સૈ પાછા કરશે! ત્યારે તે તમારી વચ્ચેના 
મતભેદોની તમને સમજણ પાડી દેશે. 

૫૦. જે અલ્લાહે તારા ઉપર ઊતાર્યું છે તેના 
આધારે તું તેમની વચ્ચે ન્યાય કર અને તેમની દૃષ્ટ 
કામનાઓની પાછળ તું ન ચાલજે, અને તું તેમનાથી 


ષન? 


અલ -માએદાહ 


પારો ૬ 


79707229૮૬ 79૬ ૮-5». » 47€”4% 
ઝદ કાડાઉફડ#દ તદ 
ઝહહ્દહ5ડક5૬ ડડ હુક 
77 44762274 9૪% “972772 


છછ ક 5દ#-સ્3 ડક 
હ કાઝાઇકકઈ કઇ 


કિન 


19 212 39૮ 70૦” / “9. 
કડી જ ની 


ન્ન દદ #“ ૦૦ પ્ર 


ન 47%. 77૮ શ#?7 
છેહ ૧2£8»*5હ૭૭૭ 


ક#/7ક 


કડ્ક4ઝજા ઠક ઉડ્ઝં% કડ 


9૭્કોડ્કડી ડિ ડાહી કક 
49566 કડ સાહા 


દુ 9,“ 9, 7 
91% 


“79”: 


ટ ક 6 £૧ ન્ટ 9/7 
વડ ઝદ: ટ 
નિ રી ન જૂન/૩/૮૭ ન્‌ ન 
૭ ડડ: ક 5 
ન્ડ નિ હક્ક ધા ણત 


પદક ન દી કિક 
હક્ક પાઇ" ફા 


7.447 77? હદ ત 

જિ બહ શ જીત છ છા ન 
વાત ર 
જી 192165 ૦૭525426 


૧૭૦૪ 





સૂરાહ પ 


ચેતીને રહેજે જ અલ્લાહે તારા ઉપર ઊતાર્યું છે તે વિશે 
તેઓ તને કયાંક ભ્રમણામાં ન નાખી દે. તે બાદ જે 
તેઓ કરી જાય તો! જાણી લે કે અલ્લાહે તેમના ગુનાહો 
માટે તેમને સઝા આપવાનો ઈરાદો કરી લીધે છે. 
બેશક, લોકોમાંથી ઘણા ખરા નાકરમાન હોય છે. 

૫૧. શું તેઆ જહાલતના સમયને કૅંસલે। ચાહે 
છે? જે લોકો યકીન રાખે છે તેમના માટે અલ્લાહથી 
વધુ સારો! ન્યાય કરનાર કોણ છે? (રુકૂઅ -૭) 

પર. “હે મોમિનાો, યહૂદીઓ અને ઈસાઈઆને 
તમારા દોસ્ત ન બનાવા તેએ એકબીજાના દોસ્ત 
છે. અને તમારામાંનો જે પણ તેમને દોસ્ત બનાવશે તે 
બેશક તેમનામાંના જ થઈ જશે, નિ:સંદેહ અલ્લાહ 
ઝાલિમાોને હિદાયત નથી આપતો. 

૫૩. જે લોકોના દિલોમાં રોગ છે તે લોકોને તું 
જોઈશ કે તેઓ તેમની સાથે ભળવાની ઉતાવળે દોડે 
છે, કહે છે “અમને ભય લાગે છે કે અમારી ઉપર કોઈ 
આકત ન આવી પડે.' શકય છે અલ્લાહ તારી કતેહનું 
સાધન કરશે અથવા પોતાના તરકથી કંઈક કરશે કે 
જેથી તેમણે જે મનમાં છૂપાવી રાખ્યું છે તેના કારણે 
તેઓ શરમિદા થાય. 

પ૪. ઈમાન લાવનારાઓ ત્યારે કહેશે, 'શું આ તે 
લોકો છે જમણે અલ્લાહના સોગંદ ઉઠાવી કહ્યાં હતું કે 
તેઓ ખરેખર તારી સાથે હતા?' તેમની નેકીઓ તો 
અકારત ગઈ અને તેઓ નુકસાન ઉઠાવનારા થઈ ગયા! 

પ૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમારામાંથી જે 
લોકો પોતાના દીનથી કરી જશે, અલ્લાહ તેમની 
જગ્યાએ બીજા લોકોને લાવશે, જેને તે પ્યાર કરશે 
અને જે તેને પ્યાર કરશે, અને તેઓ મોમિના સાથે 
લાગણી અને નમ્રતા દાખવશે, અને કાકરો સામે 
સખત હશે. તેઓ અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કરનારા 
હશે, કોઈ નિદા કરનારાની નિદાથી ડરશે નહિ. આ 


15 


અલ -માએદાહ 





પારે ૬ 
977 2%/77 7૪ ક 9% ય ન ન્ન #નદ્વિ 
5 4 ને હા 
ની 9. 977 
બેહક્ક્ક બાક છ નિ” કક» 
ર 9: 42-7« “9 23૨ -” “1-7 શિ 
દ્ર! હક ઇક» ૯ 6ક*તડ]૭ દ્રેડાકા હે 
ટ #?7 કર્ક 
જિ -્હ્છ 
કઇ જકા(ત%ળ।, (ઇડ! «ઉદ 
મ હઇક્ાક 55 ૯ ઃ 
હા ક્ટકક્ લઇ પિ 97297297 
૬ કછેા ન્ન 
4[522? 
૦૯05૭538: ઉહ ક 
મક ક 7 #?7 59 “ક જ 
દ કતા ક) 794177 
ડઝકડ૦ઇઝઝ. ૪૭% 
94 92 71૮ [92 97૮ 7 ફ 5 ઇં 
255 .:; દ્ધ [૪ ન્ઝિથ 
ક. કઝ. 
ઝીકા 
ડા 2777 /2 ન ૧. 72/27” 
ાક્ડાીકકકઝફી ઈક 
ઉહ 6-2) 2 973 1 ઝા 


જ ક 


774 ૦ 9-7 “795 9-7 ,2771 2 
પ્ણ ઝકવટઝ ડા 


4.૪૮22 2: 22 


હઝ ર 


ડે 47 ક:ક 9 ઝક ટિક હઉ 
ષક દ્રાર ન 55505 ક 


ઈસ્લામ વિરુદ્ધ કાવતરાઆની ચળવળો આજે ઠેર ઠેર જોવામાં આવે છે. કેટલાક મુસ્લિમ 


ગણાતા દેશો અન્ય દેશોની લઘમતિ મુસ્લિમ પ્રજા ઉપર કરવામાં આવતા જ્લ્મો-સિતમમાં ખલ્લેખલ્લો 
સહકાર જો ન આપતા હોય તે આછામાં આછા તે ઝુલ્મ કરનારાના પક્ષમાં રહી મૂંગી અનુમતિ આપવામાં 
પાછળ નથી રહી ગયા, ત્યાં સુધી કે નિદ્દીષ પ્રજન ઉપર થતા ઝુલ્મ ઉપર પોતાના અણગમાને પ્રદશિત કરવા 


જેટલો વિવેક પણ તેમનામાં નર્થી રહ્યો. 


૧૦૫ 


(“૪95 કન્ડિમ 


ધ્/“ક્ક 


સૂરાહ પ 


અલ્લાહનો કઝલ છે: તે જેને ચાહે આપે છે અને 


છે. 

પ૬. તમારા મિત્ર માત્ર અલ્લાહ અને તેના રસૂલ 
અને તે મોમિનોા છે, જે નમાઝના પાબંદ છે અને જે 
ઝકાત આપે છે અને કકત અલ્લાહની જ બંદગી કરે 
છે. 

૫૭. જે લોકો અલ્લાહ અને તેના રસૂલ અને 
મોમિનોાને પોતાના દોસ્ત બનાવે છે તે યાદ રાખે કે 
અલ્લાહના પક્ષ જ સફળ થનારે। છે. (રુકૃઅ - ૮) 

૫૮. “હે ઈમાનવાળાઆ, જેમને તમારી પહેલાં 
કિતાબ આપવામાં આવી હતી, તેઓમાંના જે તમારા 
દીનને હાંસી તથા ખેલ બનાવે છે તેમને અને જે કાકર 
છે તેમને તમારા દોસ્ત ન બનાવા અને અલ્લાહથી 
ડરતા રહા જો તમે (ખરા) મોમિન છો તો; 

૫૯. અને જ્યારે તમે નમાઝ માટે (અઝાન) 
પુકારો છો ત્યારે તેઆ તમારું હાસ્ય ઉડાવી ગમ્મત કરે 
છે (તેમને પણ). તેમનું આવું કરવાનું કારણ, તેમની 
નાદાની છે. 

૬૦. તું કહી દે “હે એહલે કિતાબ, શું તમને 
અમારામાં દોષ એટલા માટે દેખાય છે કે અમે 
અલ્લાહમાં અને જે તેણે ઊતાર્યું છે તેમાં, અને જે 
પહેલાં ઊતારવામાં આવ્યું હતું તેમાં ઈમાન લાવ્યા 
છીએ ? અથવા શું તમારામાંના ઘણા (અલ્લાહના) 
નાકરમાન છે? 

૬૧. તું કહી દે 


૧૫ 


હું તમને તેમના વિશે 


જણાવું જમનો બદલો અલ્લાહ પાસે તેનાથી પણ વધુ ' 


૫ 


બરો છે?' આ તે લોકો છે જેમના ઉપર અલ્લાહે 
લા'નત નાખી, અને જેમના ઉપર અલ્લાહની 
નારાઝગી ઊતરી છે અને જેમને અલ્લાહે વાંદરા અને 
સુવ્વર'*” બનાવી દીધા છે, અને (જે લોકો) 
શયતાનની બંદગી કરનારા છે. આ લોકોની દશા બેહદ 


બરી છે. બેશક, તેઓ સીધામાર્ગેથી દૂર જઈ પડયા છે. 


અલ -માએદાહ 


અલ્લાહ સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરનારે! છે, સર્વ જાણનારે 


“711777 77? 7777 47-.7-47 
ઇક ડ “કકડા 


પારે ૬ 


2724270! શ“ ્જતઉછ 


ઝડ્ાઠઈહાડ ઝદ 
છઈડટઈશડ 
હઝ [કન ડી 5 5 
છટક 53 


97.1 22 


ે હાઇ 


?74!7 


હક હકક 2 કક) 


2277.71: “7729277 


કઇ 2 તાં! (19: ૯22 


છબ 84 હ 


ટીન ઝા 
%્ર7”ન નર 


કે 


ક 5ડા હ કળ ક 
(106% તે ઝડી રં 511455 


છેડ5525: ક 2 છાલ 


«72 722 ઉ 411 ઉ 2??7૪);0 27 
દઝઉઈડક્કઠકા 16 5526133 


9--ન૬ 


૭૩55554 કા હાડ 


નન 
ઊં 


બદાઇઝઇડકકડમ) 
764 «4૪ છ 
જહ 5 ઝાઈ જા 


ક વ્વઈન્યાડહ કાક 


77 77 


જ%્ઝ્ટ ક્યા કહ કા હહ 





૧૫ 


રે 
આવ્ય હોય 


૦. “વાંદરા અને સુવ્વર બનાવી દોધા'થી તેમને ખરેખર વાંદરા તથા સુવ્વરનું રૂપ આપવામાં 
એવું ધારવું અયોગ્ય છે, પરંતુ તેમની પ્રકૃતિ વાંદરા જેવી ચાળા ચાંદળીયા, નકલ કરવાની 


અને સુવ્વર જેવી ગંદી તથા નિર્લ્લજતા ભરી આદતોવાળી બની જશે. 
૧૭૬ 





સૂરાહ પ અલ -માએદાહ પારે ૬ 
દ જ “% “5% ન ૧ વે ૫ [રે ક 9974 %,77%૬% 7/7» 277 ૮'”હ 626 કઝ 
૬ર. અને જ્યારે તેઆ તારી પાસે આવે છે ત્યારે ઇટ ઝુ ૧045 45516118 નિ 


કહે છે “અમે ઈમાન લઈ આવા છીએ.” જે કે તેઆ 
કક્ટથી જ દાખલ થાય છે તેવી જ હાલતમાં પાછા વળે 
છે; અને અલ્લાહ ખુબ જાણે છે જે તેઓ છુપાવી રહ્યા 


70 


ઊ7 


૬૩. અને તું જેઈશ કે તેમનામાંના ઘણા ગુનાહો 
કરવામાં અને હદ બહાર જવામાં તેમજ હરામનોા માલ 
ખાવામાં એકબીજાની હરીકાઈ કરે છે. તેમના આ 
આચરણેો બહુજ બુરા છે. 

૬૪. શા માટે તેમના મઝહબી રાહનુમાઓ અને 
તેમના આલીમો તેમને ગુનાહોની વાતો 
ઉચ્ચારવાથી *' અને હરામ વસ્તુઓ ખાવાથી રોકતા 
નથી આ ખરેખર બરા કામો છે જે તેઓ કરી રહ્યા 
છે. 

૬૫. અને યહૂદીઓ કહે છે “અલ્લાહના હાથ 
બંધાએલા ” છે.' (હકીકતમાં) તેમના પોતાના જ 
હાથ બાંધવામાં આવશે, અને તેમના આવું કહેવાના 
પરિણામે તેઓ લા'નત પામશે. બલ્કે અલ્લાહના હાથ 
તો છૂટા છે; તે જેમ ચાહે ખર્ચ કરે છે. અને તારા 
પાલનહાર તરકથી જે તારા ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું 


છે, તે તેમનામાંના ઘણા લોકોને શરારતોમાં તથા કુક્ષમાં 


(નાકરમાનીમાં) બહુજ વધારી મૂકશે. અમે તેમની 
વચ્ચે કયામત સુધીની દુશ્મની અને નકરત નાખી દીધી 
છે. જ્યારે પણ તેઆ જંગની આગ ભડકાવે ” છે, 
અલ્લાહ તેને બૂઝાવી દે છે અને આ લોકો ધરતીમાં 
ફિસાદ ફેલાવવાના પ્રયાસો કરે છે. પરેતુ અલ્લાહ 
ફિસાદ ફેલાવનારાઓઆને પસંદ નથી કરતો. 

૬૬. બેશક, જો એહલે કિતાબ ઈમાન લઈ 
આવ્યા હોત અને સદાચારે કરત તો અમે તેમની 
બૂ્‌રાઈઆને તેમનાથી દૂર કરી દેત, અને તેમને 


ને મતોવાળા બાગોમાં દાખલ કરત. 


કરવા માટે ઉશ્કેરણી કરતા રહેતા. 


77977. 


જેડઝઉપડ તદ તડ 


1-ન 


જં 2 


ક ન 27 


કા %.., 
કટુઝગ્ઝ ડઝહેટક-ડક 
છઃ તડ 


72727 


સછી 


721 ન 


જરા ઝગડી ડડ ઝે 
કિં ડડ 


# %%9:ન ૧ 


ઉછે હ ઇ#કચ્ઝ |» 


ઝગ ક્યાર ની 
5૮. હે યાક, વ ?1./ 
2225 [“*? ન 79 “લ્ક્‌્ત«્ 
ઝટ હેડ વાઈડ કેપ» 5 
ક! કાઇ ઉછ દ 
ત્ર 22427 ક “?9.7,.. 
જી 17559 દતી હાર; ક 
ઉઇડ %9હ6:45 હઝ હ્્ી 
%૭-કહ્ટ્5 પા 


કઇક %હદડીડકાહીડઇ 


6 2૪! નિવદ્ર પ 
જેક હ્નડક ઝક 


* બ્‌રાઈના કામો કરવા અથવા બ્‌રાઈની વાતો! કરવી બન્ને એક સમાન છે. 
યહૂદીઓની અયોગ્ય કમાણી તેમજ વ્યાજની આવકમાં ઈસ્લામના 

થીં યહૂદીઓએ અલ્લાહની ટીકા કરી કે અલ્લાહના હાથ બંધાઈ ગયા છે. 

* ઇસ્લામ વિરુદ્ધ કાવતરાઓ ઉપરાંત યહ્‌દીઓ અરબસ્તાનના મૂૃતિપૂજકોને મુસ્લિમો સામે જંગ 


ઉદય પછી મોટું ગાબડું 


ષને 


૧૭૭ 


(૫ 9 


સૂરાહ પ 


૬૭. અને જે તેઓ તોરાત તથા ઇન્જીલ તથા જે 
તેમના પરવરદિગાર તરફથી તેમના તરક ઊતારવામાં 
આવ્યું છે તેના ઉપર દ્રઢતાથી કારબંધ થયા હોત તો 
તેમણે પોતાના ઉપરથો ' (ઉત્તમ વસ્તુએ।) ખાધી 
હાત અને તેમના પગ પ. પણ. જેકે તેમની વચ્ચે 


એવા પણ છે જે મધ્યમ માર્ગા છે. પરંતુ તેમનામાંના 


ઘણા ખરા જે કરી રહ્યા છે. તે અવશ્ય બહુજ બૂરું છે. 
(રકૂઅ -૯) 

૬૮. હે રસૂલ! તારા પરવરદિગાર તરકથી તારા 
ઉપર જે વહી ઊતારવામાં આવી છે તે તું લોકો સુધી 
પહેંચાડી દે; અને જો તું તેમ નહિ કરે તો તે 
રિસાલતને (કોઈ) સંદેશો પહેંચાડયો જ નથી અને 
અલ્લાહ લોકોથી તારું રશ્નણ કરશે. નિ:સંદેહ, અલ્લાહ 
કાકરોાને સીધો રસ્તો નથી દેખાડતો. 

૬૯. તું કહે “હે એહલે કિતાબ* તમે કોઈ (વસ્તુ 
ઉપર) કાયમ ગણાશોા નહિ જ્યાં સુધી તમે તારાત અને 
ઇન્જીલ, અને જે કંઈ તમારા પરવરદિગાર તરકથી 
તમારી ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે તેના ઉપર 
અમલ નહિ કરે! તો.' અને ખરેખર જે કંઈ તારી ઉપર 
તારા પરવરદિગાર તરકથી આવ્યું છે, તે તેઓમાંના 
ઘણાની નાકરમાનીમાં અને કુક્નમાં વધારો કરી દેશે. 
માટે તું આ કાકર કોમ માટે અકસોાસ ન કર. 

૭૦. બેશક જે લોકો ઈમાન લાવ્યા છે, તથા યહૂદી 


છે, તથા સાબી છે, તથા ઈસાઈ છે, તેઓ જો અલ્લાહ _ 


ઉપર અને અંતિમ (કયામતના) દિવસ ઉપર ઈમાન 
લાવશે અને સદાચારે કરશે, તો તેમના ઉપર કોઈ ભય 
નથી અને ન તેમને કોઈ દુ:ખ આવશે. 

૭૧. ખરેખર, અમે બની ઈસરાઈલ પાસેથી 
(પાક્કું) વચન લીધું હતું, અને તેમની તરક રસૂલોા 
મોકલાવ્યા હતા. પરંતુ દર વખતે રસૂલ તેમની પાસે તે 
લઈને આજો જે તેમના મનને પસંદ ન હતું, તો 


તેમણે તેમને ખાટા ઠરાંવ્યા અને કેટલાકને કતલ કરવા 
ચાહ્યા. 





ર૪. અલ્લાહ તેમને આ દૃનિયામાં તે તેમજ આખેરતમાં પોતાની ને 


અલ -માએદાહ 





પારો ૬ 
“7 272:7 72? 9 9 44. ૮722%:.7. 
૭ ઉડડઝડષ્ા2 કાન. 
“% 29 મન ક 2477 2 હળ, 2૫૪ 2 દ 
હ હ્કબ્છેકકડ#952.ક૭#ન્ક) 
ત 292૦92 7 ળી 22542 272 ક 2.7 
દ» ક | ઉક 
ર જ 97 1” 
ઉક 


વહન [ઈજા ઈમ 


કા 


નન હ્કધ્ઇ ગ 


ન 


૦૦ &કહ્યા5 હાઉ] 


ડાકુ 


ખાજા હન 


72.2 


કાકડ, ઝન સાતા 2 
ઉઝઝકકડડઝકજીાઇડતરં 
કા ડડ ના 

ઉઠા છ ઝહઇઝી 


નઝર 


ન 
જં 
દ્ર 


ન 
779% ! “7૮૫૪ 29 “25 


વાઇડ જૂદા હ) 
55 %લ્ઝડ રા હ 521૭4 


2.#૦9- 2? ન 


છેડઝંક્ક્ઝ્ગ્ક” કડ 


ક નનન” યી કતી 


ઊાડઈવાજહદઇડ 


ક ક [4944 42 72 


ક્ટ” લાઈ ઈઝ ્ક્દાકધકક..) 


છેડ કપ ૧595૪ 


ઢીદ 


૧9 27%: 


'મતોથી નવાઝત. 


રપ. તૌરાત અને ઇન્જીલમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમન વિશે જે વર્ણનો હતા તેમને યહૂદીઓ 


તથા ઈસાઈઓ લોકોથી છુપાવતા હતા. 


૧૭૮ 


-સ.-0-૦ 


સૂરાહ પ 


૭૨. અને તેમણે ધાર્યું હતું કે તેની (કોઈ) સઝા 


નથી, જેથી તેઓ આંધળા અને બહેરાં બની ગયા. પરંતુ 


અલ્લાહે તેમના ઉપર રહેમની નઝર કરી છતાં 
તેમનામાં કરી પાછા ઘણા આંધળા અને બહેરા બની 
ગયા; અને અલ્લાહ તેમના કૃત્યોને નિહાળી રહ્યો છે. 

૭૩. બેશક, તેઓ કાફર થઈ ગયા છે જે કહે છે 
'મસિહ મરિયમને પૃત્ર જ અલ્લાહ છે' જ્યારે મસિહે 
(પોતે) કહ્યાં હતું 'હે ઈસરાઈલના સંતાનો અલ્લાહની 
બંદગી“ કરે જે તમારો અને મારો રબ છે.' 
ખરેખર જે કોઈ અન્યને અલ્લાહના શરીક ઠરાવે છે, 
અલ્લાહે તેના ઉપર જન્નત હરામ કરી છે અને 
'આગ જ તેનું ઠેકાણું છે. અને ઝાલિમોનોા 
મદદગાર કોઈ નથી. 

૭૪. જે લોકો કહે છે કે અલ્લાહ ત્રણમાંથી” 
ત્રીજો છે, ખરેખર તેઓ કાકર થઈ ગયા છે; અલ્લાહ 
સિવાય કોઈ બીજો ઈબાદતના લાયક નથી. અને જે 
તેઓ જે કહી રહ્યા છે. તેનાથી અટકશે નહિ, તો તે 
કાકર લોકો ઉપર દર્દનાક અઝાબ તૂટી પડશે. 
(રકૂઅ-૧૦) 

૭૫. તો શું તેઆ અલ્લાહ તરક રજુ થઈને 
તૌબાહ નહિ કરે, જો કે અલ્લાહ તો બેહદ ક્ષમાવંત 
છે, દયાળુ છે? 

૭૬. મસિહ ઈબને મરિયમ માત્ર એક રસૂલ 
હતો, તેના પહેલાં બેશક (ઘણા) રસૂલે થઈ ગયા હતા. 
અને તેની માતા એક સત્યનિષ્ઠ સ્રી હતી. તે બન્ને 
(અન્ય લોકોની જેમજ) ખોરાક લેતા હતા. જઓ અમે 


(૨૮) 





અલ -માએદાહ 


પારે ૬ 





977₹2.7». તદ નન 


ક ન ક 
હુઈ 99૦૭ ક વ. ડડ) 


જ ન” ક 2 9 


ક27 2૫ %9 
19 દિ કક 2 ૩૧% ૭2 દે. 


હર્‌ 77૭ 
મા તા 9 ૦૨૫૦ 


હમરાવાઃ જી 


કક #« ન” 


હટ ડક દાઉદ 


2 227(477 172472 % 2,#ક# નતા ભ ( 
6%ક્પદક્ હા ઝં । 5% ઝદ 


ક 
જ્ર્ક્ઝ 


ન «79257 


હ્ગાપ૭.૦૨૭ ૭ 


#2247 7) (727, 9?“27.7 ! /27277.7-77 
/૦૨૬412*4) ર) હ»! 
94 
બ્ર્ક્ત્ર્ક 
# 97 .%2777 4. 72797 29 
૭હડ્ડઝ્૬ી,૭ઝઝકઝાહ્ઝાઇ 


કાઇક ૬ ડઇઇાત્# 


ર૬. હઝરત ઈસા (અ)એ એકજ અલ્લાહની બંદગી કરવાનો ઉપદેશ આખ્યાો હતો. (મેથ્યુ. 


પ્રકરણ- 


આયત. ૧૦ અને લુક પ્રકરણ ૪ આયાત. ૮) 


ર૭. ઈસાઈ શ્રદ્ધાના મૂળ પાયો ત્રણ ખુદા, પુત્ર અને પવિત્ર રૂહ' (રૂહુલ મામાં સિદ્ધાંત ઉપર છે. 
નવાઈની વાત તો તે છે આવી વર્થ માન્યતાઓ ધરાવનારાઓ જેને મા'બૂદ માને છે, તે દુશ્મનોના 
હાથમાંથી પોતાને ન બચાવી શકયા. આ લોકોને પોતાના મા'બૂદને નબળો, કાયર અને નિ:સહાય સાબિત 


કરવા જરાપણ સંકોચ નથી થતો. 
૨૮. 


“હઝરત ઈસા (અ) અન્ય રસૂલોની જેમ એક રસૂલ હતા જમ બીજા જીવ્યા અને મૃત્યુ પામ્યા 


તેમજ તે પણ એજ પરિણામે પહેર્યા. તેમની માતા પાક દામન નારી હતી જેણે તેમને જન્મ આપ્યો 
છતો. તેમનામાં અન્ય ઈન્સાનાોની જેમ ખાવાપીવાની આવશ્યકતા હતી જેમાં કોઈ વિશિષ્તાના ચિન્હો 
નથી જણાતા. આટલું સ્પષ્ટ હોવા છતાં તેમના વિશે સંજેગોવશાત ભાવાર્થ કરવાના ખોટા પ્રયત્નો 


આશ્ચર્ય ઉપજાવે છે. 


૧૭૦૯ 


ઉ હોડડ . 


(755-4#૭ 





સરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૬ 


“જે રૂઝ € ણ. *૧% ૦ 
તેમના ભલા માટે કેવું સ્પષ્ટ વણેન કરીએ છીએ, છતાં ૦૭ 1” £7: 9.7 7. કા! 
"ક ૧ સ નડ ા ં હગ ન ડી 
તેઆ કેવા બહેકોને ચાલ્યા જાય છે. ઠક જિ 
૦ "“"%્‌ દુ ૪ ણ જ 4 ન ક ત્તિ ન મી 9% 
૭૭. તું કહી દે “શું તમે અલ્લાહ સિવાય તેની 1૨૬ હઝ %ઉ 3 હ્ુક૦ ૭૫ હુક 
ઈબાદત કરશે જે તમારુ બૂરું કરવાની અથવા તમારું ક જિ ઝુ છા 
દં શિ ? હ 6ર સિ 1152 વે: 
ભલું કરવાની શ કેત ર ન રાખતો હોય? અને સ કન 


સાંભળનાર અને સર્વ જોનાર તો અલ્લાહ જ છે!' દ્ર 2247. !જ 79 
અને સર્વ જોનાર તો અલ્લ જજ ઈડા, 


૭૮. તું કહીં દે, હે એહલે કિતાબ, તમારા 
* " ન " " “૧ જ છા “. ? ક ક્રુ 
દીનની બાબતમાં મોટી મોટી વાતો ન કરો, ન તો તે ડડ કાપડ દા, 


લોકોની મનાકામનાઓને અનુસરો જે લોકો પહેલાં 2116” 
પોતે ગુમરાહ થયા અને પછી બીજા ઘણાને ગુમરાહ છદ / 


કર્યી, અને સદા માટે સન્માર્ગથી ઊતરી ગયા.' હ્ર'ઇહક્ડ 7૦ જ; 90650114 
(રુકૂઅ-૧૦) [92૬૮ ##”-[7 7 પ ક/797 9 ૮-2 4-૮ 
૦ સ્ટ. “૮ ૮7૫૦ ક 
૭૯. બની ઈસરાઈલમાંના જેમણે ઈન્કાર કયી »ઇડ।શડદ 45 “::થ#છ-2 2512 


તેઆ દાઉદના મુખે અને મરિયમના પુત્ર ઈસાના મુખે “97૮૧ 
૩ બી કા 
લા'નત ” પામ્યા, કારણ કે તેમણે નાકરમાની કરી ઉંઘ્ડઈ% 
ર ્ 2૮(- હ કી 95 9: 797 હજ ર ની 
લ ડુ ગ ગ ક 
હતાં અને ઝુલ્મમાં હદથી આ ।ળ વધી ।યા હતા. 86/55 ૭૭૭૫૬59૪ 
૮૦. તેઓ બદકારીઓથી એકબીજાને રોકતા ન મિ 
કડક ૨ "જ "૧" ન 2-2” 
હતા. તે બેહદ બરા કામો હતા જ તેઓ કરતા હતા. ડમ 


૮૧. તું તેમનામાંથી ઘણાંને જોઈશ કે તેઓ «૮ 2૬: 52૪ હજડદઇઠ [૮ 
કાકરોને પોતાનો દોસ્ત બનાવે છે. બેશક, બહુજ 


અધમ છે જે તેમણે સ્વયં પોતાના માટે આગળ ઠડક જમ વ ઇડ 53 
મોકલાવ્યું છે, જેના કારણે અલ્લાહ પણ તેમનાર્થી 
ત “"* હ“ ૦ “જ ૪ 27135 22 «નફ 
ખશ નથી. અને તેઓ અઝાબમાં સદાય પડયા રહેશે. ૦૭૦૦૭5 હ્ટાપઝો 
જઃ ૧ ૧૧૫ “૧૫ મૂ 5૧૫ ૩૧ 
૮૨. અને જો તેઆ અલ્લાહ અને તેના રસલ દી 0772, 
સ ૦ કઝાઉડકાડડ્ર ૭ કાકડ 


અને જે તેના ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું હતું તેના ઉપર 


ન્ન 


ર૯. હઝરત ઈસા (અ) પાસે અલ્લાહની કૃદરત જેવી કોઈ શકિત ન હતી તે માત્ર બીજા ઈન્સાનેો 
જવા ઈન્સાન હતા અને અલ્લાહના મોહતાજ બંદા હતા. આ આયત તથા તેની પહેલાંની આયતનું 
બારીકાઈથી અભ્યાસ કરવાથી ઈન્સાનની મરયીદિત શકિતઓ વિશે કોઈ શંકા બાકી નહિ રહે, અને ખાતરી 
થઈ જશે કે અલ્લાહ સિવાય કોઈને જીવન તથા મરણના નિયમ ઉપર અધિકાર નથી. 

૩૦. બની ઈસરાઈલના નબીઆઓમાંથી હઝરત દાઉદ (અ) અને હઝરત ઈસા (અ) બન્નેને 
ઈસરાઈલીઓના હાથે બહુજ સહન કરવું પડયું હતું. હઝરત દાઉદ (અ)ની નાખેલી લા'નતના પરિણામે 
બુખ્તેનસરે યરૂશલેમને તારાજ કરી ઈસરાઈલીઓને બંદીવાન બનાવી અસહ્ય યાતનાઓ આપી હતી. 
હઝરત ઈસા (અ)ને સતાવીને વગર અપરાધે સૂળી ઉપર લટકાવી મારવાને પ્રયાસ કરનારાઓ ઉપર 
તેમની નાખેલી લા'નતના પરિણામે ટાઈટસે સુવ્વરના મળમૂત્રની ગંદકી વડે યહૂદીઓના દેવળોાને નાપાક 
કર્યા અને વિવધ અપમાનજનક સઝાઆથી તેમની કજેતી કરી હતી. 

૩૧. આ ઈશારે આંહઝરત સ.અ.સ. તરફ છે. 


૧૮૦ 





સૂરાહ પ 


ઈમાન લાવ્યા હોત, તો તેઓ કદાપિ તેમને પોતાના 
દોસ્ત બનાવત નહિ, પરંતુ તેમનામાંના ઘણા ખરા 
નાકરમાન છે. 

૮3૩. બેશક યહુદીઓને અને અનેકેશ્વરવાદીઓને 
મોામિનો પ્રત્યે દુશ્મનીમાં બહુજ સખત જોઈશ, અને 
જ પોતાને ઈસાઈ કહે છે તેમને દોસ્તીમાં તું 
મોમિનાની વધુ નિકટમાં પામીશ. તેનું કારણ છે કે 


જ 


તેમની વચ્ચે દરવેશો અને આલીમો છે અને તેઆ 


મગરૂર નથી. 


૮૪. અને રસૂલ ઉપર કરવામાં આવેલી વહીને : 


જ્યારે લોકો સાંભળે છે ત્યારે તું જુએ છે કે તેમની 
આંખા આંસુઓથી છલકાઈ જાય છે કારણ કે તેમણે 
સત્યને પારખી લીધું છે, તેઆ કહે છે “હે અમારા 
પરવરદિગાર, અમે ઈમાન લાવીએ છીએ, માટે અમને 
(રસૂલની) સાક્ષી આપનારાઆમાં શામિલ કરી લે 

૮૫. “અલ્લાહ ઉપર, અને જે સત્ય અમારી તરફ 
આવ્યું છે તેના ઉપર, અમે શા માટે ઈમાન ન લાવીએ, 
જ્યારે અમે (અંત:કરણપૂર્વક) ચાહીએ છીએ કે 
અલ્લાહ અમને પરહેઝગારેમાં શામિલ કરી લે?” 

૮૬. પછી અલ્લાહે તેમના આ કહેવાના બદલામાં 
તેમને એવા બગીચાઆ આપ્યા જેમની તળેથી ઝરણાં 
વહે છે. તેમાં જ તેઆ સદાય રહેશે. અને આ ભલાઈ 
કરનારાઆનોા બદલો છે. 


૮૭. અને જેમણે ઈન્કાર કર્યો છે અને અમારી . 


આયતોને ખાટી ઠરાવી છે, તેઆ જહન્નમ નિવાસી 
છે. (રકૂઅ-૧૧) 

૮૮. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહે જે શુદ્ધ 
વસ્તુઓ તમારા માટે હલાલ કરી છે તેને તમે હરામ ન 
ઠરાવો, અને હદ બહાર ન જાઓ. અલ્લાહ હદ બહાર 
જનારાઓને પસંદ નથી કરતો. 

૮૬. અને અલ્લાહે જે તમને શુદ્ધ અને હલાલ 
રોઝી આપી છે તેમાંથી ખાઆ. અને અલ્લાહ ખાતર 
સંયમ ધારણ કરો જેમાં તમે ઈમાન રાખો છો. 

૯૦. અલ્લાહ તમારા વ્યર્થ સોગંદો ઉપર તમને 
નહિ પકડે પરંતુ તમારા ગંભીર સોગંદ તોડવાના 
જવાબ અવશ્ય માગશે, જેને તોડવાના કકકારે 


૧૮૧ 


અલ -માએદાહ 


ડડ ક ૭ 


પારો ૭ 





“22 ૬ 2795. [ક 726 શ કા 
છપ્ત્્ક જાડ 2 શખ%9' ૭૦૭૫૮૪ 
# 7/7 7#1/#7ક» [દ્વિ «4774. 77 


કાક] કાક ાઉડ૭ડડ 


શક 


ન્ન 
9 «૧૭ 474 297757૮727 7 


હ ઈડત્ઝડડ#કઈટત ઇબ્ન 
“9 9 *?277(- ૮1 


વ્ક્ક દિ જા 5) 86 જીત 
[તર ઝી જા 5 
0૦ 


1% 803 ટ 
હ્ાઠીનાઉઇ શન કા ર 


ષ 


9 # “72497 


પી હઝરં 


૫0:77? 


ડાઈઇટ્ડ# કે 
૦૭૦૦૭ હઇઈઉ(ઇપ 
ત્રિ પ ઝત કડ “(77૮-. 
ડઝુકાડઇતદિદડદહ્ક'જીઈઇડ 
977? 77 727 ન ૧2 27 7/71*# 
૦૦% ઝપડગ્ઝઝાહ્ક 
?”6૮₹/74%#-7» 2-94 “21૮૬. જા %404(€* 
શ ઝહડ્ડઝડછઈડ જ. કા 
હ હ £હ39 5 નિ 


1 “હદ! ઉ 


હટ 


અ 


7#245,7 & 
જક હ 


જકાઉકઉડ્રાઝીઈડપા કઝ 


૦૭5 55854 
૪.4 ન 1 કક 
હઠ તાકા દિજુઝીડ રં ૪5; 
“27 27 ક 
છઈ-૭2524 53 


ડ્રાઈ, 565 


સૂરાહ પ 


(પ્રાયશ્ચિત) છે દસ ગરીબોને એવું ભોજન કરાવવું 
જવું તમે તમારા પરિવારને સાધારણ સંજ્ેગેોમાં પૂરુ 
પાડા છે અથવા તેવો જ લિબાસ પહેરાવા, અથવા તમે ઝ 
એક ગુલામને આઝાદ કરે।. પરંતુ જેને આવું કરવાની 
શકિત ન હોય, તો તે ત્રણ દિવસ સુધી રોઝા રાખે. આ 
લીધેલા સાગંદના કકકારો છે, અને તમારા સોગંદોનું 
પાલન કરે।. આવી રીતે અલ્લાહ પોતાની આયતોનું 
સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે કદાચ તમે તેના આભારી બનો. 

૯૧. હે ઈમાન લાવનારાઓ, શરાબ અને જુગાર 7 
અને પ્રતિમાપૂજન અને તીરનાં? પાસા કેવળ 
શયતાનના ગંદા હુન્નરો છે. માટે તમે એવા કામોથી % 
દૂર રહો જેથી તમે સફળતા મેળવો. 

૯૨. શયતાન તમારી વચ્ચે શરાબ અને જુગાર : 
ટ્રારા દુશ્મની અને ધિક્કારની લાગણીઓ જગાવવા અને 
અલ્લાહની યાદ તથા બંદગીથી તમને રોકવા ચાહે છે. 
તા શું તમે અટકી જશે? 

૯૩. અને અલ્લાહ તથા રસૂલના કરમાનોનું 
પાલન કરે અને સાવચેત રહો. પણ જો તમે કરી જશે 
તો ખાતરી રાખો કે અમારા રસૂલ ઉપર તો માત્ર 
સંદેશ પહેચાડવા પૂરતી જ જવાબદારી છે. 

૯૪. જ લોકો ઈમાન લાવી નેક કામા કરશે 
તેમના કંઈપણ ખાવામાં પાપ નથી તે શર્ત કે તેઆ 
સંયમ ધારણ કરે અને અલ્લાહમાં ઈમાન લાવે અને 
સત્કર્મી કરે, (પરંતુ હરામ વસ્તુઓથી બચતા રહે.) 
અને ઈમાન લાવ્યા પછી પરહેઝગારી ઉપર કાયમ રહે. 
અને ભલાઈના કામો કરે. અને અલ્લાહ ભલાઈ 
કરનારાઓને પસંદ કરે છે. 

૯૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહ એક 
(સાધારણ) બાબત ડ્ઠારા તમારી કસોટી લેશે; એક 
શિકાર (દ્રારા) જેના સુધી તમારા હાથ કે ભાલા પહેચી 

ઝર 
૩૩. 'કંઈપણ'થી માત્ર હલાલ વસ્તુ ગણાશે, 


માત્ર હલાલ વસ્તુ ખાવાને! હુકમ છે. 


અલ -માએદાહ 





ક બકી જા હઝ જ ન જ 
) (155 બઇ? ડક 
હડક કબ કડા પ 

0555458 ન 


“72.79 071 5 0 ન 
ડીક ઇઝ હી પિ 
ઇજન કઇ કે ર૧ 

કડછા ક ઈ“શ*્છુ.97%4 

2 જ 
“”.-, 7? 977.72 272 4 જ 
૬ડાઠઝાગ્કજૈર્ાઠવ 


97” તિ 2 
ઈવ, ડ,ગહંડડડ 
929 ૭ 
જઉક્છ*4 3 હા ક ટક | (* હઝ 
791777 


નર્‌? 9 ની 97 
રમા કિ હ 5212 તૉ! કકક! 


જેહ! રા જકદઉ 
ન 1 ક [૦ “975 ન2 
દધ્ક્ડડડાઇડ હકના 


પરાકા ડાડ કતી ડકઇક્ઝકદડુ 


ના? 


| 55 13215195 


ભક 
ન” 
42 29:79:7૮ દ્ધ 


હ :૬ાઈ સિ 


ન 


- તૌરના પાસા કળનામું, ભવિષ્ય જોવા માટેની કૂંડળી, જન્મપત્રી વગેરે. 
કારણે કે આ'જ આયતમાં સંયમ ધારણ કરવાની 
સૂચના છે. જેનાથી અહીં હરામ ખાવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હોય તેમ ધારવું અયોગ્ય છે. અહીં 


૩૪. મોાહતાજે તેમજ અન્ય હાજતમંદો ઉપર ઉપકાર કરવો અથવા કોઈને ભલાઈપૂર્વક કામ 


આવવું. 


૧૮૨ 


ત્ર 
1155 
દક ક 
ઉપ ્વ્ઝ! હ 
બર:5ાહ્ટઇ્ડકા કાફી 


પારો ૭ 
#2 1” 17 #2:#નક શકતુ 
ઉડઇણઇ જાતિલનીવા 1 ૭ 











સૂરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૭ 


ણ. 


શકતા હોય; જેથી એકાંતમાં અલ્લાહ માટે જે સંયમથી 
કામ લેનારા છે તેને તે અલગ કરી નાખે. આટલું 
જાણવા છતાં જે કોઈ હદ બહાર જશે તો તે દર્દનાક 
અઝાબ ભોગવશે. 

૯૬. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમે એહરામની 
(હજ કરવાની) હાલતમાં શિકાર ન મારે।. અને જ 
તમારામાંના કોઈ જાણી જેઈને આવું કરશે તો જેવું 
પ્રાણી તેણે માર્યું હોય તેવું જ પ્રાણી તેને બદલામાં 
આપવું પડશે જેનો ફેંસલો તમારામાંથી બે ન્યાયી 
વકિતઓ કરે, (અને) તે (પ્રાણી)ને કા'બા સુધી 
પહેચાડવામાં આવે, અથવા (આવું ન કરી શકવાના) 
કકૂકારામાં (બદલામાં અમુક) ગરીબોને ભાજન 
કરાવવામાં આવે, અથવા તેટલી જ ગણત્રીના 
રોઝા રાખે, આવી રીતે તે પોતાના અપરાધના દંડ 
અદા કરે. ભૂતકાળમાં જે થઈ ગયું છે તેને અલ્લાહ માક 
કરી દેશે, પરંતુ જો કોઈ કરી એવું કરશે, અલ્લાહ તેને 
શિક્ષા આપશે અને અલ્લાહ સર્વસમર્થ છે, અને બદલો 
લેનારે છે. 

૯૭. જળના શિકારેમાંથી ખાવું તમારા માટે 
અને મુસાફરે! માટે હલાલ કરવામાં આવ્યું છે, પણ 
એહરામની હાલતમાં ભૂમિ પરનો શિકાર તમારા માટે 
હરામ ઠરાવવામાં આજો છે. માટે અલ્લાહ ખાતર 
સંયમથી કામ લો, જેની સામે તમને એકઠા કરવામાં 
આવશે. 

૯૮. અલ્લાહે "પવિત્ર ઘર' કા'બાને 
માનવજાતિની (રૂહાની) ઉન્નતિનું સાધન બનાવ્યું 
છે. તેમના આદરણીય પવિત્ર મહિનાને અને 
કુરબાનીઆને તથા જે પશુઓની ગરદનેોમાં પટા 


નાખવામાં આવ્યા છે તેમને પણ. જેથી તમે જાણી 


શકા કે અલ્લાહને તે સર્વનું સાન છે જે કંઈ આકાશે 


અને પૃથ્વીમાં છે. અને અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુને સારી 
પેઠે જાણે છે. 





કહા કઝરકટદડ કઝ કઇ 


ઈ,7 દ «૮77 “2, 2 ન્‌ ₹ 9”? 
ઉછેક હક્ક ક ડજદ્ધ છા હુક વાઉ 


ન કેભ કશ્ન 


. ,ર 979 વિ 272૮4[7,9727। 74 
વ્વ કતી ક લીય 


હટકડહકુ 46 9/ 


મે સહી; કનક 


કલાઈ કાઈ 


કહ /# 


કઈ ઇહ તા 


ક 2 ૬%. હ પ ક 
જહિ કુદકા ૪ તતા 


5 શતિ વન ૭ર ક 
ક 1! ક 7 [7 2527૬-તત 
પ- મનાતી! જન ૦૦૭ 2 કડી 


6575 ડી હઠી જાઇ 


ક%હડહ્ડ#લાંડઝાઉકોઠડ 
ઝડ ઈઈક#હ૦ દડ 
હક 


99 


ીહુંઈડટ્પઇહુંઉકઝત્ાહા 


જ્ક્ાદટર્ટ ઝક 


૩૫. એકાંતમાં પોતાને પાપાચરણાથી બચાવનારા અને અન્ય લોકોથી છપાવીને પાપાચરણા ન. 
કરનારા કે જ્યાં વદ્યાડા થવાનો કે પકડાઈ જવાનો અથવા કજેતીનો ડર ન હોય તેવા સંજોગોમાં પણ 
સંયમ ધારણ કરનારાઓ અલ્લાહનો નઝરમાં ઉચ્ચ સ્થાન પામે છે. 

૩૬. રોઝા રાખવાની સંખ્યા તે બે થકિતઆનાં નિર્ણય ઉપર હોવી જોઈએ. 


૧૮૩ 


સરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૭ 


૦૦, [ગ 9) %,2૮ નિતિ ક «7, ન /! 4##-““૬$#7# 
૯૯. જાણી લેો। કે અલ્લાહ સઝા આપવામાં બહુ હ વાદક .5 ૮11 ર 


જ 29 ક ઝુ તિ । 
સખત છે. તેમજ અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત (પણ) ટક પ્રેસ ી કે 
છે, દયાળુ (પણ) છે. હ્રર્ક્સ્્ક 


૧૦૦. રસૂલ ઉપર તો માત્ર સંદેશ પહેંચાડવા ..,/.% 
પૂરતી જ જવાબદારી છે અને અલ્લાહ જાણે છે જ 
તમે જાહેરમાં કરે છો અને જે તમે છુપાવા છો. સ 

06 જિ 59 

૧૦૧. તું કહે “બૂરાઈ અને ભલાઈ એક પી 

2 9, 
નથી થઈ શકતી. પછી ભલે બૂરાઈની વિપુલતા! પ હક કહ્ડૂઇા5 હડાદ “5968 


તમને કેટલી પણ અંજાવી દેનાર હોય. હે દાનેશમંદો, હાવ ઇજ. મ? 
3 જથ તેમે મેળવે ્ક્ઝ ક 


અલ્લાહથી ડરતા રહો જેથી તમે સકળતા મેળવો. ષન 
ગ્ક્ખઅ- £..9?,22 
(રુકૂઅ-૧૩) હક્ક 


૧૦૨. હે ઈમાન લાવનારાઓ, એવી વાતો વિશે | , 
સવાલે। ન કરે। જેમનું જાણવું તમારા માટે તકલીકનુ કહ) દડાહ# 5% ક 
કારણ બને. પરંતુ જો એવા સમયે સવાલ કરે! જ્યારે %૬7# “$_ £%૮ બક 
કુરઆન ઊતરી રહ્યાં, હોય તો તમારા ઉપર તે સ્પષ્ટ ટા-ડડક બણ કડડડ)ડ_ 
કરી દેવામાં આવશે. આ અલ્લાહે જતેને પાછળ રાખી જીકડ 5, 7; 19 201જિદિ ત 
મૂક્યું હતું. અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, 


સહનશીલ છે. મ 
ટ. % ક્વ ક કરું 55 હ કઇ ડુ 2ર 


૧૦૩. તમારાથી પહેલાંની એક કોમે આવાજ 8 હઝ 
સવાલો। કર્યી હતા, બાદમાં તેઓ નાકરમાની કરતા ક. 506 
(૩૮) છછ બ્ર 


૧૦૪. અલ્લાહે ન તો 'બહીરા' ન્‌ કી -7, રા ક 
કુ ૦ આક ન કક દત 
સાહીંબા“), ન વસીલાહ” ન હામીનું * તડ શ્ઝાક5ુ જમ 


યુ (« " 
[૩ લ દ્ધ 2745 [2 277, 
(માણ કયું છે. પરંતુ કાકરે અલ્લાહ ઉપર તોહમત દરા હ“૭ હ હી છડ દાદ 
લગાવતા રહે છે, અને તેમનામાંના ઘણાખરા પોતાની કે 
જ્ડ ક ન ક 
સમજરદારીનો ઉપયોગ નથી કરતા. હડક ૭૬13 ક 
૧૦૫. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે. ઈ પ “દ 77 7,- 
દતી] |ઠઉ ક ૭5215 


"અલ્લાહે જે પોતાના રસૂલ ઉપર ઊતાર્યું છે, તેની 





૩૭. બહુમતિ પાછળ આંધળી દોટ ન મૂકવાની દાનેશમંદોને અહીં શિખામણ આપવામાં આવી છે. 

૩૮. '“બહીરા' તે ઊંટડી છે જેના કાન છેદવામાં આવ્યા હોય. ઈસ્લામથી પહેલાં અરબોાની એક 
માન્યતા પ્રમાણે જ ઊંટડી ૧૦ બચ્ચાં જણતી તેના કાનમાં કાણાં પાડી તેને છુટી કરી દેવામાં આવ્યા પછી 
તેના ઉપર ન સવારી થતી, ન બાજે લાદવામાં આવતો. 

૩૯%. 'સાઈબા'--- પાંચ બચ્ચાંને જન્મ આપનાર ઊંટડીને 'સાઈબા' કહેતા હતા જેને ઘાસ ચરવા 
અને પાણીના ઘાટો ઉપર છૂટી મૂકવામાં આવતી. 

૪૦. 'વસીલા'--- જો ઊંટડી એક નર અને એક માદા, બે બચ્ચાંને એક સાથે જન્મ આપે તો તેને 
ઝિબાહ કરવાના બંધનથી મુકત કરવામાં આવતો. 


૧૮૪ 











સરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૭ 


તરક આવેો.' તો તેઓ કહે છે “જે રૂઢી ઉપર અમે 
અમારા પૂર્વજોને જોયા છે તે જ અમારા માટે ઘણી 
છે' તો શું, તેમના પૂર્વજો જો અજ્ઞાન હતા અને 
હિદાયત ન પામ્યા હતા તો પણ? 

૧૦૬. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમે પોતાના 
(સુધારા) ઉપર ધ્યાન આપો. જે તમે હિદાયત ઉપર 
કાયમ હશે તો કોઈ ગુમરાહ તમને હાનિ નહિ કરી 
શકે. તમને સૌને અલ્લાહ તરક જ પાછું કરવાનું છે; 
ત્યારે તમે જે કરતા રહ્યા હતા તે તમને જણાવી દેશે. 

૧૦૭. હે ઈમાન લાવનારાઓ, જો તમારામાંથી 
કોઈના ઉપર મૃત્યુના સમય આવે તો. વસિયત કરવા 
ટાણે તમારામાંની બે ન્યાયી વ્રકિતઓને સાક્ષી રાખા; 
અને જો તમે પ્રદેશમાં સકર કરી રહ્યા હો અને તમારા 
ઉપર (અણધાયું) મૃત્યુ આવી જાય તો કોઇને પણ 
સાક્ષીઆ રાખા જે ભલે તમારામાંથી ન હાય. અને જે 
તેમના વિશે તમને શંકા ઉદ્ભવે તો બન્નેને નમાઝ 
પછી રોકી લો. પછી તે બન્ને અલ્લાહના સોગંદ ઉઠાવી 
કહે, “અમે આ (સાક્ષી)ના બદલામાં કોઈ કિમત વસુલ 
નહિ કરીએ, પછી ભલે કોઈ અમારા નિકટના 
સગામાંથી હોય, અને અલ્લાહની (આજ્ઞા પ્રમાણેની) 
સાક્ષીને અમે કદાપિ છુપાવશું નહિ; (અને જો 
છુપાવીએ) તો બેશક, અમે ગુનાહગારોમાં ગણાશું .' 

૧૦૮. પરંતુ જે બન્ને ઉપર અપરાધ સાબિત 
થઇ જાય તો તેમનું સ્થાન બીજી બે કિતઆ લે. જે 
તે (મરનારના વારસોમાંથી હોય) જમના વિરુદ્ધ 
પહેલી બે કિતઓઆએ સાક્ષી આપવાની હતી. તેમાંથી 
બે નવા સાક્ષીએ /“) ઉભા થાય અને બન્ને અલ્લાહના 
સોગંદ ઉઠાવી (કહે) 'અમારી સાક્ષી (પહેલાંના) 





વિવિ ક સક હિદડ 6.555) 
૦૭૭%ડઈડ% ઝડ હઇ 


0 ૮ શટ; ૯ 
959%! ૭55) હડ 


554૪65 
“7/77” 7 હ. .-42૮ જા 79 #. (75 
કા કઈ કડ કિ હ લિ 


ક્કિ ૦૦ 


ત્ર 


*_ 2779 ક 2797 2 


વા સા નડ ડાઈ તી 

.ક#ઉપડકટડી ૨ ન તાની, 
9424.4?2*97 દ્‌ 27.. 

હઝ-9-ઝાય ઉલ» 


ઠા દદી 
ઝર # ”૦ ન ર સ 7 
1 કડક ડડઠકઈડડઇડદ 
#”29 19 / 4“ -દ્ર તક 
છ૦બ્ઝ૭ 8 


છજબ્રાકઈ ઉટી બા ક 
# 


પુછ કત કી, ૦પ 





૪૧. '“હામી' તે નર ઊંટ છે જેના દસ બચ્ચાં સવારી કે બાજે ઉઠાવવા લાયક થતા તો તેને કામથી 
નિવત્ત કરી છુટો મૂકો દેવામાં આવતો. આ વર્થ માન્યતાઓનો અલ્લાહના આદેશે સાથે કોઈ સંબંધ 
નથી. આ સર્વે વહેમ, જહાલત અને નાદાનીની નિશાનીઓ છે. આ માન્યતાઓ બિન-મુસ્લિમ હતી. 

૪૨. જો પહેલાનાં બે સાક્ષીઓ મૃત્યુ સમયે હાજર હતા જેથી તેમની સાક્ષી કાયદેસર હતી પરંતુ નવા 
બે સાક્ષીઆને પહેલાંના સાક્ષીઓની અયોગ્ય વર્તણૂકના બદલે નીમવામાં આવે તો તેઓ મરનારના 
કટના સગાંઆમાંથી હોવા જોઈએ અને જેમની સાથે બેઈન્સાકી થઈ રહી હોય તેમનામાંથી હોવા 
જોઈએ કારણ કે તેઓ સંજ્ેગેથી પૂરી રીતે માહિતગાર હોવાથી તેમનો સહકાર બહુજ લાભકારક નીવડી 


શકે છે. 


૧૮પષ 


સૂરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૭ 





“ડ્‌ “પ _* 


બેઈન્સાફીથી કામ નહિ લઈએ. અને જો એ 
તો અમે ઝાલિમ ગણાશું.' 


૧૦૯. આર્વી રીતે શકય છે કે તેઓ સત્યપૂર્વક ત્છ૪ 2 ।ટુ :જશા( (9 જુજ 
શિ કષ્ટ સડ “ષ્‌ હે 19219 કઈ? જયા બા રહા બગંહ હડ 
સાક્ષી આપે અથવા તેમણે આ વાતનો ડર રાખવા 


“* “૯ ૪” 
બન્નેની સાક્ષીથી વધુ સચ્ચાઈભરી છે અને અમે કોઇ છેળઝઉડ-14 
વ ન્ન 


જીન દુ -ઝતતાતસઇ, 


જોઈએ કે તેમના સોગંદ-લીધા પછી પણ કોઈ બીજાને ઇદં પ ડી 1/15 કઈકાડડઇડ રક હા 
સોગંદ લેવાની આવશ્યકતા ઊભી થઈ શકે છે. અને 7 
અલ્લાહથી ડરો, અને બોધ લો. બેશક અલ્લાહ બ ઉડ્યા હ્ડ્ઇ”ક શહ 
નાકરમાનાને હિદાયત નથી આપતો. (રુકૂઅ - ૧૪) 

૧૧૦. અને (વિચાર કરે કે) જ દિવસે અલ્લાહ છ ઈ. ક કકક ન 
રસૂલોને એકત્રિત કરશે અને પૂછશે “તમને (લોકો કડુ ઝા] ૪વ૦ક્થફ ના તં! હટ 
પાસેથી) શું જવાબ મળ્યો હતો?' તેઓ કહેશે અમને ૦૩5 ડહંછ ક 
તેનું કોઈ જ્ઞાન નથી, ગએબની વસ્તુઓના જાણનારો કું 
તું જ છે.” 

૧૧૧, ત્યારે અલ્લાહ કરમાવશે “હે ઇસા ઈબને ' ના#(7 9-792 470, 27927? | 7? 46” 
મારયમ, તારા ઉપર અને તારી માતા ઉપર મારી થક ઠ્્ક્કુ કકડો જ ડર 
ને'મતોને યાદ કર જ્યારે મેં “પવિત્ર રૂહ' દ્રારા તને રાં ક ટક 56 (5૯4૪ 45 
શકિત આપી, કે તું લોકો સાથે પારણામાંથી “” ક ર 


તૂ 


ક ્ડ્ડુ 9 શા ૭,ન29 ક ન 
વાતચીત કરી શકે અને પુખ્તવયે પણ મેં તને હિકમત ન હહ કઈઇ,ફછાઠું જણી 


તથા કિતાબ તથા તૌરાત તથા ઇન્જીલનું જ્ઞાન આપ્યું; 91 417.71949, 7: ૯7? : 190, 7422 
ર દ સ નન ક 555 4302909 4.02817 શર્હી 
અને જ્યારે તે મારા આદેશથી માટીમાંથી પક્ષીની 
આકૃતિ બનાવી, અને તેમાં તું મારા આદેશથી (રૂહ) 500 ૭% કહ :]30 વા 
માકતિ બનાવી, અને તેમાં તું માર આરેથથી (૩૦) ઈુફઇડ ઉધડટ95) ડા 
કૈક્તાો, તે અદ્ધર ઊડતી હતી, અને મારા આદેશથીતે . 2 
્ ૦ ૦ ક્ર ક “-. 5% સ્ક તૂ છં ઈક 319 ૮૬ પિ જ હ? %.9#. 
જન્મનાં આંધળાઆને અને કોઢીઆને સાજા ક્યો, છટ 2:2૪ હ“ 6 ૯5 
અને મારા આદેશથી તેં જ્યારે મૃતદેહોને સજીવન 
અઝ ક 55 કડ 2૬૬૩:૩૬૬%2-* 55:25 
૪૩. *પારણામાંથી વાતચીત' અર્થીત “બહુજ નાની વયમાં દાનાઈની વાતો કરવી' જે હઝરત ઈસા 
(અ)નોા ખાસ ગુણ હતો. આ સંસ્કારો તેમણે પોતાની માતા પાસેથી મેળવ્યા હતા. 

૪. ઘણા આલિમોનું કહેવું છે કે આ આયતથી મૃત્યુ પામેલાઆને હઝરત ઈસા (અ)એ જીવંત કયી 
હોવાનું પ્રમાણ મળે છે. હકીકતમાં કુરઆને મજીદમાં અલ્લાહે ઝિદગી અને મોતનો અધિકાર પોતાના 
હાથમાં રાખ્યો હોવાનું જણાવ્યું છે. સૂરાઅ દુખાન આયત ૯માં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે અલ્લાહ સિવાય અન્ય 
કોઈ જીવન આપવાની શકિત નથી ધરાવતો. તેની સામે સૂરાએ અનકાલ આયત રપમાં મોમિનાોને આદેશ 
આપવામાં આવ્યો છે કે જા અલ્લાહ તમને જીવન આપવા બોલાવે તે તેજ ક્ષણે જજા. અહિ જીવતા 
ઈન્સાનમાં બીજ ક્યો જીવ અલ્લાહે નાખવાનો હશે તે વિચારવા જેવી વાત છે. વાસ્તવમાં આ 'જીવ' 
દેહના જીવ નહિ પરંતુ મરી પરવારેલી માનવતાને સજીવન કરવાનો “જીવ' છે, રૂહાની મોતની 
હાલતમાંથી આધ્યાત્મિક જાગૃતિ અપાવવાના 'જીવ' છે. જા મરણ પામેલાઓઆમાં જીવ નાખવાના કોઈ 


૧૮૨ 


સૂરાહ પ 


કયી; અને કમ મેં બની ઈસરાઈલને (તારી હત્યા 
કરવાથી) રેકી * ૫) છૌધા,જે કે તું તેમની તરક સ્પષ્ટ 
[નિશાનીઓ લઈને આજો હતો, અને તેમનામાંના 
જમણે ઈન્કાર કયી તેમણે કહ્યાં, હતું 'આ તો એક 
ઉઘાડી છેતરપીંડી છે.” 

૧૧૨. અને (તે સમયને યાદ કર) જ્યારે મેં તારા 
હવારીઓ“ (મદદગારો)ને વહી કરી (કહ્ય) 
"મારામાં અને મારા રસૂલમાં ઈમાન લાવો.” તેમણે 
(જવાબમાં) કહ્યાં, 'અમે ઈમાન લાવીએ છીએ અને 
તને સાક્ષી રાખીએ છીએ કે અમે તાબેદારીમાં આવી 
ગયા છીએ.' 

૧૧૩. જ્યારે અનુયાયીઓએ કહ્યાં, “હે ઈસા, 
ઈબને મરિયમ, શું તારો રબ અમારા માટે આકાશેથી 
ભાજન થાળ (ને'મતે) ઊતારશેર્?' ત્યારે ઈસાએ 
કહ્યું, અલ્લાહથી ડરો જો તમે મોમિન હો તો!” 

૧૧૪. તેમણે કહ્ય “અમે ચાહીએ છીએ કે અમે 
તેમાંથી ખાઈએ અને અમારા અંત:કરણ સંતોષ પામે 
અને અમને યકીન થઈ જાય કે તેં અમને સત્ય વાત 
કહીં છે અને અમે તેના સાક્ષી બનીએ.' 

૧૧૫. ઈસા ઈબને મરિયમે કહ્યાં, “હે અલ્લાહ, 
અમારા પાલનહાર, અમારા ઉપર ભાજનથી ભરેલા 
(થાળ) ઊતાર. જે અમારામાંના પહેલા માટે અને 


અલ -માએદાહ 


4-41.» 997૬2 4, 77 [_!. 
૭૪૪, “5૬ ડડ 
#9%દ 
ઉત્ર ઝ્ક્હ્ 

૬2297 શ ૮ ૦ ૦ફ 
છન્ઝ6ક્ક ડા ળખ્ર્ન્ ત્રહી “૭૭519 


8 ડડ 


”9 1 792 


9014” (“77927279 77 1૪? 
હ:955554 છા હકક ક્ઝાહઉ ઝુ 


કહવા વઈઝયઇ 

9ર કક્કડ 514! 
કકદડડ5#દઈઝ4%ઇ 
ઉડ 5955544 ડટ 
ઈઝ 16% ઉ 





દાખલા બની ગયા હોય તો ઇતિહાસમાં એવા સજીવન થએલા ઈન્સાના એતિહાસિક મૂલ્ય રાખતા હોત 
અને તેમનું વર્ણન મઝહબી કિતાબોમાં તેમજ ઈતિહાસમાં દેખાયા વગર રહેત નહિ. (મજલિસ ઈરકાન) 


૪૫. હઝરત ઈસા (અ.)ને 
કોશિશોને અલ્લાહે નાકામ કરી, 


સૂળીએ ચઢાવી તેમનું મોત લા'નતી સાબિત કરવાની યહૂદીઓની 


આ આયતથીં એટલું તો સાબિત થાય છે કે હઝરત ઈસા (અ)ને સલીબ ઉપર મારવામાં યહ્‌દીઓ 
સકળ ન થયા હતા. પરંતુ તે ઘટના વિશે લોકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે કોઈ બીજી વ્યકિતને હઝરત ઈસા 


(અ)નું 


રૂપ અલ્લાહે આપ્યું હતું, જેને હઝરત ઈસા (અ)માની સત્તાવાળાઓએ સૂળીએ લટકવી મારી 


નાખ્યો હતો. જો આ સત્ય હોય તો યહૂદીઓ પોતાના દાવામાં સાચા પુરવાર થશે. પરંતુ કુરઆને મજીદમાં 
સૂ.અન્નિસા, આ.૧૫૮ પ્રમાણે યહૂદીઆ હઝરત ઈસા (અ)ના અંજામ વિશે વિમાસણમાં પડી ગયા 
હતા, જેથી હઝરત હઝરત ઈસા (અ) ત્યાંથી જીવતા નીકળી ગયા હોવાની ખાતરીથાય છે. નહીંતર હઝરત 
ઈસા સ કારાગ્રહમાંથી અદ્રષ્ષ થઈ જવું અને બીજા કોઈનું તેમની જ્ગ્યાએ સૂળી ચડી મરણ પામવું 


હઝરત ઈસા (અ 
ઉપર સાચું સાબિત કરે છે. 


)ને માતની સજામાંથી અને તે મોતના કલંકમાંથી બચાવતું નથી ઉલ્ટું તે ક્લંકને તેમના 


૪૬. હઝરત ઇસા (અ)ના સાથીઓ હવારી કહેવાતા હતા. 
૧૮૭ 





હ” 


સરાહ પ અલ -માએદાહ પારો ૭ 


ી જ પ નડ "4 ગ ભ. ટ 647૦ દ્ર “7 2." જ 
અમારામાંના છેલ્લા માટે એક ઈદ બને અને તે તારા કુઈ 9168 
તરકથી એક નિશાની રહે. અને અમારા માટે 


૨ દડ પ6 994 19 “22 ક “₹74%૪ 
જીવિકા અર્પણ કર, કારણ કે રોઝી આપવામાં તું સર્વથી બક 255538 હ નન 
બેહતર છે. 


ઉપર એવો જ થાળ ઊતારીશ. પરંતુ તે પછી જો 2 
તમારામાંથી કોઈ પણ નાશુક્રી કરશે, તો (યાદ રાખે જેહ 1541544 જ છ જેછાઉડ ર 
હું એવો અઝાબ આપીશ જે દુનિયામાં બીજી કોઈ 
કોમને કદાપિ નહિ આપું. (રુકૂઅ-૧૫) 
“હ ડ્‌ “ કઅ૪ઝ દ્ર 71277777772779 1. 1 9 રા 
૧૧૭. અને અલ્લાહ જ્યારે પૂછશે ''હે ઈસા ળ5) ડક ભ-છાકક ણે 481 હાડ) 5 


ક. 


ઈબને મરિયમ શં તેં લોકોને કહ્યાં હતં કે મને અને 7199 7; *2 7 ક 
“ન ર ન ત ર જે વ ક ન ક કર 
મારી માતાને બન્નેને અલ્લાહના ઉપરાંત મા'બૃદ હડર્વઉદ્ર ઠ્ટ52 છ હઝ બ્ર 


ન્સ 


૧૧૬. અલ્લાહ ફરમાવ્યું નિ;સંદેહ હું તમારા ૯ 297 ઝટ “જુ દ તુ 
બ 


પતન” 


જ ર જિ “ક ર, ક "૨ _* 722 9.5. # 97 1% * 
માના?'' તે જવાબ આપશે. પવિત્ર છે તું, હું એવું ટ ઈડઉકડડ્કઇવક કી હક 3. 
કદાપિ નથી કહી શકતો જ કહેવાનો મને અધિકાર રી ટ 

સૂ ૨59% ર શ ૪ 7797-%. # હરન 2૦ ડુ 944 ૮2 
નથી. જે મેં એવું કહ્યાં, હોય તો તને તેનું જ્ઞાન અવશ્ય -«1%9 ૯૫૦ ૦૦ “૦ ઘપેકં વ-3 
હોવું જોઈએ. જ કંઈ મારા મનમાં છે તે તું જાણે છે. 922? 9 «જ દ જુ 

એકે 8 ક ઊષ્ટ્ટક્ડ1 ૭ ડડ ડહઇક.ઇઠઇ 
અને જે કંઈ તારા મનમાં છે તે હું નથી જાણતો. છૂપી 


હકીકતોનો જાણનારે (માત્ર) તું જ છે. 
. ““મેં તેમને કંઈ નથી કહ્યાં, સિવાય કે જે 237 4% નજૂ 9-૬9 9 
૧૧૮ મે તેમને કંઇ નથ કહ્ય કે દદ ટાક ઝટકા 
જ 


(કહેવા)નો તે મને આદેશ આપ્યો હતો કે “અલ્લાહની 4 કા , ક 
જ હ 2 2 2 292 ન 
ઈબાદત કરો, (જ) મારો રબ છે તેમજ તમારા પણ ક 0 «૦૩ ટિ બાડ “5 5545 


રબ છે.' અને જ્યાં સુધી હું તેમની વચ્ચે તો. 





“ક સ 
૪૭. આ દુઆના ફળરૂપે ઈસાઈઓને દુનિયાભરમાં રાજસત્તા પ્રામ થઈ હતી જે રોમન સામ્રાજ્યની 


પડતી પછીના યુગમાં દુનિયાના ખુણે ખુણે સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી, ખાસ કરીને ૧૮મી તથા ૧૯મી ઈસ્વી 
સદીઓમાં તેમની જાહોજલાલી પરાકાષ્ટાએ પહેંચી હતી. 

૪૮. ઈસાઈ સંપ્રદાયોની માન્યતા પ્રમાણે હઝરત મરિયમને અલૌકિક શકિતઓના માલિક ગણવામાં 
આવે છે. તેમજ 'ખદાને' જન્મ આપનારી ખાસ હસ્તીનું સ્થાન આપવામાં આવે છે, અને છેલ્લે છેલ્લે 
પોપ પાઈઅસ ૧૨માએ હઝરત મરિયમને ઈશ્વરી “શકિત'નું પદ આપ્યું છે, જે પદને પ્રોટેસ્ટેન્ટ માન્ય 
નથી રાખતા. 

૪૯. જ્યાં સુધી હઝરત ઈસા (અ) હયાત હતા ત્યાં સુધી તેમને માનનારાઆ એકજ ખુદાની ઈબાદત 
કરતા હતા પરંતુ તેમની વકાત બાદ તેમનું બદલી જવું લાઝિમ હતું અને ઈસાઈઓનું ત્રણ ખુદાઈ 
શકિતઓને માનવું હઝરત ઈસા (અ)ના મૃત્યુ પામેલા હોવાનો પુરાવા છે. તદૃપરાંત હ.ઈસા (અ) 
પોતાના જીવન દરમિયાન પોતાના માનનારાઓની ત્રણ ઈશ્વરી શકિતની માન્યતા વિશે બેખબર હોવાનું 
જણાવે છે જેથી તેઓ અત્યારે જીવી નથી રહ્યા તેના આ સજજડ પુરાવા છે. આ માન્યતા તેમના મૃત્યુ 
બાદ જ ઉદ્‌ભવી છે જે સંજેગે।માં તેમનું કરીથી દુનિયામાં આવવું અસંભવિત છે. જો તેમનું દુનિયામાં 
કરી આગમન થાય તો તેમનું પોતાની કોમને ત્રણ '“ખુદાને' માનતા હોવાનું જેવું અનિવાર્ય છે, જેથી 

૧૮૮ 


સૂરાહ પ 


અલ -માએદાહ 


પારે ૭ 


”“//29 2 ન 727 22, «૮ ક 4 
હું તેમનો સાક્ષી રહ્યો પરંતુ જ્યારે તેં મને મૃત્યુ હહ 314 કહ હાડા હક ત 


આપ્યું, પછી તું જ તેમના નિગેહબાન હતો, અને 
દરેક વસ્તુની સંભાળ લેનારે તું જ છે. 

૧૧૯. ““જે તું તેમને શિક્ષા કરવા ચાહે તો તે 
તારા જ બંદાઓ છે અને જો તું તેમને માક કરવા 
ચાહે તો તું સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળો છે.” 

૧૨૦. અલ્લાહે કરમાવ્યું 'આજના દિવસે સત્ય 
બાલનારાઓને તેમની સચ્ચાઈ લાભદાયક નીવડશે. 
તેમના માટે એવા બગીચાઓ છે જેની તળેથી ઝરણાં ૭3 
વહેતા હશે, તેમાં જ તેઓ સદાય રહેશે. અલ્લાહ, 
તેમનાથી બહુજ ખુશ છે અને તેઓ પણ તેનાથી ખુશ 
છે; આ ખરેખર એક ભવ્ય સકળતા છે.” 

૧૨૧. આકાશે તથા ધરતી તેમજ તેની વચ્ચે જે 
કંઈ છે તે સર્વની બાદશાહી અલ્લાહની જ છે, અને 
પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર તે સામર્થ્ય ધરાવે છે. 


કયામતના દિવસે તેમની આ માન્યતા વિશે અજાણ્યા હોવાના તેમના બચાવનો આધાર સચ્ચાઈ ઉપર નહિ 


#2 4 કૃશ 
ના 
ગક કૃ ક્ર 


41(7#7(9.?૮ 2» ની જ. 27 
ડક 55 હ)2 હ જી “૨૩-૬દ્ઝહ 
ન 2? 7 #2/ 


જ્રઝ#ાકઝકાહ્ડ 
હ €ડવ્ડા સ કકાડઉ 


હડ. 9% %«7 વ 
ઉ*ઝ #હક્5 હડ હવસ 
ક297192:7. 27779277 


ર” 72:78 દ્વ 
રિ “ડાઇઇડડઇકાલકજ પડ 


“-7-654 9 ૦272 117 222 5 
૦59 ઈક્ડ 4૭% ડી ડો દ્ર 
દ 2 ન્ટ ન 

9-56*૭ 


ગણાય. હકીકત તો આ છે કે તેઓ વકાત પામી ચૂકયા છે. એક વાર મૃત્યુ પામનાર કરી દુનિયામાં નથી 


આવી શકતો. આ કુદરતનો અટલ નિયમ છે. 


છે. 
પહેલી અલ-માએદાહ આ. ૭૬. 


[વિશેષમાં હઝરત ઈસા (અ) મૃત્યુ પામ્યા છે. તેની સાબિતી કુરઆનની બે આયતોથી પણ સ્પષ્ટ મળે 


તરજામો[- “ઈબને મરિયમ સિવાય એક રસૂલ હોવાને બીજો કોઈ ન હતો! અને તેના પહેલાં તમામ 
રસૂલો ગુજરી ગયા છે, અને તેની માતા એક સત્યનિષ્ઠ નારી હતી. તેઓ બન્ને ખોરાક ખાતા હતા.” 


બીજી અલ-ઈમરાન આ. ૧૪૫ 


તરજામો- “મુહમ્મદ (સ) માત્ર એક રસૂલ હતો, ખરેજ તેના પહેલા (જેટલા) રસૂલે આવ્યા તે સર્વ 
ગુજરી ગયા છે અગર તે પણ વકાત પામશે તો શું તમે તમારી એડીઓના ભારે કરી જશે?' 


૧૪૯ 





_ સૂરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૭ 





અલ અન્આમ 


. અલ્લાહના નામથી જે બેહદકૃપાળુ અને 4!” ૩ 
દો મો ફાડ ૦-સ્ટ્કહ-5્ાન્ઝે 
દયાવંત છે. કી 
શ ન “| જ 4 ૬59 અ 79:27 
૨. સર્વ તા'રીકને લાયક અલ્લાહ જ છે, જેણે “ક કડટ્૬1હ ડઝન 
આકાશે અને પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું અને અંધકાર તથા 07179 


€%ક૭છી! 781 57 5 


“હ (૧) જિ * ક ક્‌ “- 
પ્રકાશના ' ઉદ્ભવ કયી, તેમ છતાં કાકરો અન્યને 
પોતાના પરવરદિગારનેો શરીક ઠરાવે છે. 


4.772 4. “7279 0 ન 
૩. તે એ'જ છે જેણે તમને માટીમાંથી સર્જ્યા અ 1 
ડ (૨) 2ણ ટ્ઝે 5 હ્ર્્્ડ્ટ હઠ ક2 
અને (તમારા જીવનની) એક મુદૃત! નક્કી કરી. ર છ. 
જ “ક્ડે ૦ “ક ક ન 92 “2 7 
અને તે મૃદ્તનું જ્ઞાન તેને જ છે છતાં તમે શંકા રાખા બેછ્છ--ડ525ગ૩ઝ ક-2 
છો! 


૪. અને આકાશ તથા ધરતીમાં અલ્લાહ જ કઈ --4.--ના 
(ઈબાદત કરવાને લાયક) છે જે તમારી અંદરની થિ 
ત્ર 9/2 


હાલતને, જણે છે અને બહારની પણ. અને તમે જે ત્શ્સ્ 
કમાણી” ? કરી રહ્યા છો તેને પણ જાણે છે. બાઝ વાડ ઝાઈ 
દિ ક શ શ ર ટ ૧11 ક ક ક મ ર વ. 

પ. તેમના રબની નિશાનીઆમાંથી કોઈ એવી ક છા ન 
નિશાની નથી આવતી કે જેનાથી તેઓ મખ ન કેરવી ઈ 
ને! રાપ 2) ક 9છ્ક્ટ્ક્ 
લેતા હોય. 

૬. (જ્યારે) તેમની પાસે સંપૂર્ણ સત્ય આવી , ..- 492752 છ કે 
પહેચ્યું, તેને તેમણે અસત્ય ઠરાવી દીધું; પણ જેનું કર “ક હડાદ કપડ 
તેમણે હાસ્ય ઉડાવ્યું છે, તેની હકીકત તેમને વેળાસર જ્ઠ્ક્ક્ક્ઝ 4 કઇ ઈડા 
જણાઇ રહેશે. 


૧. હિદ્‌ઓની માન્યતામાં ઈશ્વરે ઈન્સાનને શકિતઓ અર્પણ કરી રાખી છે અથવા પ્રત્યેક દૈવી 
શકિતના ઉપાસકો પોતાના તપના બળે એકબીજાને પોતાના તાબે કરી શકે છે. જરથોસ્તી બે બે શકિતઆને 
માને છે. અરમુઝદ પ્રકાશના દેવતા અને અહરીમાન અંધકારને દેવતા, બન્નેમાં નિત્ય સ્પધીને જ્ગ 
ખેલાતો રહે છે. જ્યારે કુરઆને મજીદ એકજ સર્વશકિતમાનને સર્વ સત્તાધારી ઠરાવે છે જેને કાઈએ જન્મ 
નથી આપ્યો, જ કોઈને મે મોહતાજ નથી, જે તમામ જહાનોાનો સર્જનહાર, સવીધાર છે, તે સષ્ટીના 
સંચાલક છે. જેના કાર્યમાં કોઈનો દખલ નથી. ી 

ર. અલ્લાહ તરકથી આવતી ઝિદગીતથા મોત, બન્ને હાલતો પરહેઝગારો। માટે આશીૌવાદરૂપ છે. 

૩. તમારી કરણીઓ તેની જાણ બહાર નર્થી. 

૪. અલ્લાહના પ્રત્યેક નેક બંદાઓનો દુનિયાવાળાઆએ અસ્વીકાર કયી, ઉલ્ટું વિવિધ રીતોથી 


નડતરે। કરી હમેશાં તેમને રીબાવતા રહ્યા છે. આ અલ્લાહના નેક બંદાઓઆના સાચા હોવાને। સ્પષ્ટ પુરાવા 
છે. 


૧૯૦ 


સૂરાહ ૬ 


૭. શું તેમણે નથી જ્યું કે તેમનાથી પહેલાં અમે 
કેટલીએ કોમોનાો વિનાશ કરી ચૂક્યા છીએ? જેમને 
અમે એટલી બધો સત્તા આપી હતી જેટલી સત્તા તમને 
નથી આપી, અને અમે તેમના ઉપર મૂશળધાર વષા 
કરતા વાદળા મોકલાવ્યા; અને તેમના પગ તળેથી 
નદીઓ વહેતી કરી; અંતમાં તેમના ગુનાહોાના 
પરિણામે અમે તેમને નષ્ટ કર્યા અને તેમની જ્ગ્યાએ 
બીજી કોમના ઉદ્‌ભવ કયી. 


૮. અને જે અમે ચર્મપત્ર લખીને પણ તારી તરક . 


મોકલ્યા હોત, તો તેઓ તેને સ્પર્શ કરીને અવશ્ય કહેત 
કે આ તો જાદુમંત્ર સિવાય બીજું કંઈ નથી. 

૯. અને તેઆ કહે છે, 'તેના ઉપર કરિશ્તા કેમ 
ઊતારવામાં નથી આવ્યોર્ર પરંતુ અમે જા તેના ઉપર 
કોઈ કરિશ્તો ઊતાયી '“ હોત તો તેનો કેંસલો થઈ ગયો 
હાત અને તેમને મોહલત આપવામાં ન આવત. 

૧૦. અને અમે જો કરિશ્તામાંથી તે (રસૂલ)ને 
નીમ્યો હોત તો પણ તેને ઈન્સાનનું જ રૂપ અમે આપ્યું 
હાત ; અને અમે તેમને એવી જ ગૂંચવણોમાં નાખ્યો 
હોત, જેવી ગૂંચવણામાં તેઓ (પોતાને) નાખી રહ્યા 
છે. 

૧૧, અને બેશક તારી પહેલાંના રસૂલાની પણ 
મશ્કરી ઉડાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તેઓ જેનું 
હાસ્ય ઉડાવતા હતા તે'જ વસ્તુએ તેમનામાંના હાસ્ય 
ઉડાવનારાઆને ઘેરી લીધા. (રૃ્કૂઅ-૨) 

૧૨. તું તેમને કહી દે કે તેઆ ધરતીમાં હરીકરીને 


જએ કે (રસૂલોને) જ્હા ઠરાવનારાઓઆનો અંજામ કેવો 


આવ્યો હતો. 

૧૩. તું તેમને પૂછ કે આકાશા અને ધરતીમાં જે 
કંઈ છે તે કોનું છે?' તું કહીં દે કે તે સર્વ અલ્લાહનું 
છે. તેણે તો દયા કરવાનું પોતાના માથે લીધું છે. 
ખરેખર તે તમને કયામતના દિવસે એકત્રિત કરશે 
તેમાં કોઈ સંદેહ નથી, પરંતુ જે લોકો સ્વયં પોતાનો 
સર્વનાશ કરનારા છે, તેઓ (કદાપિ) ઈમાન લાવશે 
નહિ. 


અલ -અન્આમ 





પારો ૭ 
 ઠ્કઝઝ્યર્ડઝઉ રઝ 
કટાઇ ડડ ઝઇડઇ, હ 
2.2 ઝહ્ડ્ઝોદડડ55ઈ 


9 


ઉ૭બાઇ. ડઝ જ%ઉછાઉ જડે 


નજ 
29 25% 


જ 0% દાત 
ઉઝક્કઝીયકડપ ણા 


“7727 “7 “ 27... 


હકઉઇ5 6: છ કાલ જઈ ઝીપ 


9,722 ખત 7272 


ઉ»): ૪55: 


2 47 ઝાક 7 21977% %& ટ્5 ડ૬ 
જક ૫.48 55 છ વાઝ્ઝડ ઉડ 


ઇડ 


શર્ટ? 4૮5 


ક હ્્ઝા ળરુ 9% ક 


જબડ્ં 


મ્ક્જ,ન 


«ડઝ ભુત 


નનન 


શ 
હ:754 કડ ૦% 5 ઈડર ઝી 45 
છ 92 ક2 “.મ૦#47 ”્જછ્ િ 5 


ઈક»%».ડેબ્છ૦ડ-519ળ%૯ જક 


શ 5૭૪1, 19 5 





૫. કરિશ્તાનું ઊતરવું કાકરો ઉપર અઝાબ આવવાની આગાહી છે. 


૧૯૧ 


સરાહ ૬ 


૧૪. અને જે કંઈ રાત (ના અંધકારમાં) તથા 
દિવસ (ના પ્રકાશ)માં અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે સર્વ તેનું 
જ છે. અને તે સર્વ સાંભળનારે છે, સર્વ જાણનારે 
છે. 

૧૫. તું કહી દે *શું હું અલ્લાહને છોડી કોઈ 
બીજાને મારો નિગેહબાન બનાવું જે (અલ્લાહ) 
આકાશે। તથા પૃથ્વીનો સર્જનહાર છે, જે સર્વનું 
પોષણ કરે છે, અને તેનું પોષણ કોઈ નથી કરતું તું 
કહી દે “મને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે તેના સૌથી 
પહેલો તાબેદાર હું જ બની જાઉં.' અને તું અલ્લાહના 
શરીક ઠરાવનારામાંનાો ન થજે. 

૧૬. તું કહે “જે હું મારા પરવરદિગારની 
નાકરમાની કરીશ તો એક ભયંકર દિવસના અઝાબનોા 
મને ડર છે. 

૧૭. તે દિવસે જેના ઉપરથી અઝાબ ટાળી દેવામાં 
આવશે, તેના ઉપર અલ્લાહે બહુજ દયા કરી હશે. 
અને તે બેશક એક ભવ્ય સકળતા છે. 

૧૮. અને જે અલ્લાહ તને કોઈ દુ:ખ પહેંચાડે 
તો તેના સિવાય બીજો કોઈ તેને નહિ ટાળી શકે. અને 
જે તે તને સુખ પહેંચાડે તો તે જે ધારે તે કરવાનું 
સામર્થ્ય રાખે છે. 

૧૯. અને તે પોતાના બંદાઓ ઉપર સંપૂર્ણ સત્તા 
ધરાવે છે. તે હિકમતવાળો છે, સર્વ જાણનારે છે. 


૨૦. તં તેમને પછ “સર્વથી વિશ્વાસપાત્ર સાક્ષી 


ષન «્ 
છે નડ 


આપનારે કોણ છે?” તું કહે અલ્લાહ, તમારા અને 
મારા વચ્ચે સાક્ષી છે, અને આ કુરઆન મારા ઉપર 
ઊતારવામાં આવ્યું છે, જેની દ્રારા તમને અને જેમના 


સુધી તે પહીચે, 
કે અલ્લાહ સિવાય બીજા મા'બૂદો 


તે સર્વને હું ચેતવી દઉં. શું તમે ખરેજ 
સાક્ષી આપો છો, કે 


પણ છે?' તું કહે 


ના 


નક 


કહે “અલ્લાહ એક જ છે અને જેને તમે અલ્લાહનો 


શરીક બનાવો છે તેનાથી હું વિમુખ થાઉં છું. 
ર૧. જે લોકોને અમે કિતાબ આપી છે તેઓ 


ના 


રસૂલને એવી રીતે ઓળખે છે જેવી રીતે તેઓ પોતાના 


અલ -અન્આમ 


હું તો એવી સાક્ષી નહિ આપું. તુ . 


પારો ૭ 
જજન વ 7”. 
પાટ 99 90 હડઝકઇનક 





95 હ્ર્ક્ન્ક રડ 9. ડા 1 ઞર્ટા ક 
“2% ?7 જ “19727 -9-, 
ક કાઝિનાક 12344942 5%#57 

9 9? 


9્ર્ઇ-ડ 


ભ ક્્જ્સ્ક્દ્યી કાડ ઉં! (ક 


ઈ ક ત ક ટ 
59 હ]59 ૧ ઝકેષ્ૃકવક્પ્કવ્ઝંહ” 


72 20 
્રેહ્સ્ટ્રં 
નનન 
કસા € 4:૪૯ ૭2 #, 1292727 27 
પય /ઝુતાાહ 5/2 
9” ક્% છ 2 વડ ડી 4પ# 2 
છેઝન્ઉન્ઈહ્ક્કહહ-ડ%હ૭)3 


ક ન 4 યક 


ન 77 #?૬ 2 7 72 
નિ કડઇાટ હાંક 
76? 27 7 92, ૮1 ૮7 . 277૦2 72,” 
વષ જષ્ગ્%્રડા,કા પછ છા૩ 5૩૩853 
# -,! “774779272૮7 47.7727૮22 . 
૧) ડ્ાહ' ટાહ ખ્ફઝક્ડબ્ટડડ 
4૪ ૯%7* 6 ₹૯?:%દ.12ક» । 27 
કપડક1કવ)કક રિ! ૭૩૫૪” ટ-ડ! 
42 “2 2 સ ક દન 

ઉહ ૪ ક છ#૭] 


૧૯૨ 


“/#/72/ક# 7 


હરક 9.૭૫3 


3૦૦5૦9૭ 
૧-૦૨4-56. 


ના 


સરાહ ૬ 


પુત્રોને ઓળખે છે. પરંતુ જ લોકા સ્વયં પોતાને 
બરબાદ કરવા ચાહે છે તેઓ કદાપી ઈમાન લાવશે 
નહિ. (રુકૂઅ-૨) 

૨૨. અને તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ હશે જે 
અલ્લાહ વિશે અસત્ય ઘડી કાઢતા હોય અને અલ્લાહની 
આયતોને જઠી ઠરાવતેો। હોય નિ:સંદેહ ઝાલિમ લોકો 
(કદીપણ) સકળ નથી થતા. 

૨૩. અને જે દિવસે અમે તે સર્વને એકઠા કરશું 
અને શરીક (ભાગીદારો) ઠરાવનારાઆઓને પૂછશું કે 
જની તમે વાતો કરતા હતા તે ભાગીદારે। કયાં છે, 
જમના વિશે તમે બહુજ આગ્રહ રાખતા હતા? 

ર૪. ત્યારે તેમની પાસે કોઈ બહાનું નહિ હોય 
સિવાય કે તેઓ કહેશે, “અમારા સજનહાર અલ્લાહની 
કસમ, અમે મુશરીક (અલ્લાહના ભાગીદાર 
ઠરાવનારા) નથી.” 

ર૫. જાઈ લેજા, તેઓ પોતાના જ વિરુદ્ધ કેવું 
અસત્ય બેલે છે, હવે તેમનું ઘડી કાઢેલું તેમની 


પાસેથી જતું રહ્યાં, છે. 


ર૬. અને તેઓમાંના કેટલાક એવા પણ છે જે , 


તારા પ્રત્યે કાન ધરે છે; જળ કે અમે તેમના મન ઉપર 
પરદા નાખી દીધા છે કે તેઆ કંઈ પણ સમજી ન શકે, 
અને તેમને બહેરાપણે નાખ્યું છે. અને તેઆ કેટલીએ 
[નિશાનીઓ જાઈ લેશે, છતાં પણ ઈમાન લાવશે નહિ. 
કાકરેો તારી પાસે આવે છે, તો વિવાદ કરવા માટે જ 
આવે છે. તેઓ કહે છે કે આ (કુરઆન)તો પ્રાચીન 
કિસ્સા કહાનીઆનો એક સંગ્રહ છે. 
૨૭. અને તેઓ બીજાઓને 
અટકાવે છે અને પોતે પણ દૂર રહે છે. જા કે તેમાં 


તેઓ કોઈ અન્યને નહિ, પણ સ્વયં પોતાને જ હલાક ; 


કરી રહ્યા છે, જેનું તેમને ભાન નથી. 


(હિદાયતથી) 


અલ -અનન્‍્આમ પારો ૭ 





9% 99 / 77? ક,” ન” “476 277 
6૭9% ૯ર કાઉ 
કઇ ડ#૮- કારિ 
હક 


1૦ ૬ 


૦ડાટાકાક5 


ક 92772 ્ર2- ૬77224 /૩-.. 
5 ડડ રા 


૦૭%” 4 ડકડુ ક 
ઇડ 4623535544 
જ્વ્્ઠડ૪ 
કેઈઇનકદડડડડકડડ કહ! 
યા 


277 » 


ન” હ ત્વં ૮ 
તિ ડાકઇકહાઉું ક ૪૨3555 હાં ના 
હાર્ટ હષફેઇ ડગી 813.) 
ન ફર “75,721 27 ન” 2 2227 
0585 ડા 925૯ 


/ન (“9 શ27/#7 2247 ક 95 ન 


“2792 2 જિ 
જ ૪9૨૪૦૦22 


“2282: 


2722૮ 
ઉે૯૭-2-*53 ૫2 54 “કઝ 





૬. અલ્લાહના પવિત્ર સંદેશવાહકો 
થતા. 


પયગમ્બરે નેક રૂહાને ત્રાસ આપનારાઓ કદાપિ સફળ નથી 
સમય જતાં તેમનાજ વંશજો પાક રસૂલોની જમાતોમાં શામિલ થઈ પોતાના પૂર્વજેની 


બદકારીઓના વારસાનો ત્યાગ કરી અલ્લાહના મહેબુબાની રૂહાની ઓઆલાદમાં શામિલ થઈ જાય છે.” 
આહઝરત સ.અ.સ.ના કટ્ટર દુશ્મન અબુ જ્હલના દીકરા હઝરત અકરમાનોા દાખલો આ હકીકતનો 


પુરાવા છે. (ખૃત્બા જુમા ખલિકા અરાબે) 


૧૯૩ 





સરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૭ 
૨૮. અને જે તું તેમને તે દિવસ જેઈ શકે જ્યારે 4૬? જી, પદ, ૪1 6 હઈ 

તેમને આગ સામે ઊભા કરવામાં આવ્યા હશે ત્યારે 2 મ 

તેઓ કહેશે “કાશ! જ અમને કરી એકવાર પાછો છઉકકડ૮ક છક દરા ૦૭555 

મોકલવામાં આવે તો અમે અમારા પરવરદિગારના 

આદેશાને કદીૌપણ જઠા નહિ ઠરાવીએ, અને અમે 

ઈમાન લાવનારાઆમાંના થઈ જશું.” 

૨૯. નહિ, તેઆ જે કંઈ છુપાવી રહ્યા હતા તે ૪%, » , «559 ટ 251414 
તેમની સામે ત્યારે ખુલ્લું થઈ ચૂક્યું હશે. જેન તેમને 9852 ૭55% હકક 98 ઈ બ્હ ૭ 
(દુનિયામાં) પાછા મોકલવામાં આવે તો પણ, તેમને 5% 5555 1: ઇ 
જની મનાઈ કરવામાં આવી હતી તેઓ કરી પાછા તેની ઉચ» જર 
તરકજ જશે, બેશક તેઓ જઠ્ઠા છે. 

૩૦. અને તેઓ કહે છે “આ દુનિયાના સિવાય . /%.%,7 #4 જા સ 
કોઈ બીજું જીવન નથી. અને અમને ફરી ઊઠાડવામાં ધ કાહા છ “96૦965 
નહિ આવે. 

૩૧. અને જા તું જોઈ શકત કે તેમને જ્યારે છુટે ત ઉક «.1૦92..?2. “૯. 
તેમના રબ સામે ઊભા કરવામાં આવ્યા હશે ત્યારે 4 ર 4દ્દ! ક? ઝબ્કક3 
અલ્લાહ પૂછશે 'શું આ (બીજું જીવન) હકીકત 1241101 તીડ 
નથી?' તેઓ કહેશે “હા, અમારા પાલનહારના 
સાગંદ.' અલ્લાહ કરમાવશે “તો હવે તમારા કુટ્નના : ઉડ વિદી 
પરિણામે અઝાબનો સ્વાદ ચાખોા.' (ર્કૂઅ-૩) દ જ 


ક 


૩૨. બેશક તે લોકો નુકસાન ભોગવનારા છે જે. 


ક 


લોકા અલ્લાહ સાથે મુલાકાત થવાને ઈન્કાર કરે છે, તો 
જ્યારે તે ઘડી અચાનક આવી પહેંચશે તો તેઓ કહેશે 
“હાય, આ ઘડી વિશે અમારી બેદરકારી ઉપર અકસોાસ 
છે.' ત્યારે તેમણે પોતાના બોજ્ન પીકો ઉપર ઉઠાબો 
હશે. બેશક તે બહુજ બૂરું હશે જે તેમણે ઉઠાવી રાખ્યું 
હશે. 

૩૩. અને આ દુનિયાની ઝિદગી રમતગમતના 
મેળા સિવાય બીજુ કંઈ નથી. અને જે નેકીઓ 
કરનારા છે તેમના માટે આખેરતનું ઘર બેહતર છે. શું 
તો પણ તમે સમજશે નહિ? 

૩૪. બેશક અમે જાણીએ છીએ કે જે તેઆ કહે છે 
તેનાથી તને દુ:ખ પહેંચે છે. વાસ્તવમાં તેઓ તને 
ખાટો નથી ઠરાવતા પરંતુ અલ્લાહની આયતોનેો તે 
બદકારે। ઈન્કાર કરે છે. 


બ 


ક૦#” 9,” 


જી હડઉાડક હ્‌૬ ટી ૬૮5 કા 
2.4 5? 92 ન 

ઉ દ્ર: કહ કાં હ. મ5 

“25 7 

છેળ25-» 

188 જ કઝિન 

કષ્ટ કહઝ%] 51 કંક્ડઝ્ડીંક 5 

જક ન્ટ્ટ 9267 9.05 697 

છડક્&કં%હક્ 99 ઝડ 

નુ 974 2227 2 . «22470૮૬ જિવન 

જગ્રુઈડકેક્બહઝાો હા. 45 ઝ હડ 

9 બ 11 ૦ ૪૮૮7279 ચાન્ત 

છવ તંદ્રા) છીડ હ ડડ 


૧૯૪ 


જી 


સૂરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૭ 


૩૫. અને તારી પહેલાંના રસૂલોનોા બેશક ઈન્કાર 
કરવામાં આજો હતો. જા કે તેમને ખાટા ઠરાવવામાં 
આવ્યા અને તેમને બેહદ દુ:ખ આપવામાં આવ્યું, 
છતાં પણ તેઓ ધૈૌર્યથી સહન કરતા રહ્યા જ્યા સુધી કે 
અમારી મદદ તેમને પહેંચી. અલ્લાહના વચનોને કોઈ 
બદલી નથી શકતું. બેશક તને (તારી પહેલાંના) 
રસૂલાના સમાચાર મળી ચૂક્યા છે. 

૩૬. જા તેમનું મુખ કેરવી જવું તારા માટે 
અસહ્ય છે, તો પછી ધરતીમાં સુરંગ ખાદી અથવા 
આકાશ સુધી પહેીચે તેવી ઝરા સરણા શોધી તેમના માટે 
તું કોઈ મો'જેઝા લાવી ” શકતો હોય (તો તેવું કરી 
જા). અને જા અલ્લાહ ચાહતો હોત તો ખરેખર તેમને 
ભેગા કરી હિદાયત ઉપર લઈ આવત. માટે તું 
નાદાનાોમાંના ન બન. 

૩૭. માત્ર તેજ લોકો (સત્યનો) સ્વીકાર કરી શકે 
છે, જ સાંભળતા હોય, અને (બાકી રહ્યા) મરણ 
પામેલા, તો તેમને અલ્લાહ (સજીવન કરી કરી) 
ઉઠાડશે. પછી તેની જ તરક તેમને પાછા લઈ જવામાં 
આવશે. 

૩૮. અને તેઆ કહે છે “તેના રબ તરફથી તેના 


ઉપર કોઈ મો 'જઝોા (ચમત્કાર) કેમ નથી ઊતારવામાં 


આવ્યો તું કહે “બેશક અલ્લાહ મો 'જઝો મોકલવાનું 


સામર્થ્ય રાખે છે, પરંતુ તેમનામાંના ઘણાખરાને તેના 
(પરિણામોની) ખબર નથી.” 

૩૯. ઝમીન ઉપર (ચાલનારા) કોઈ એવા 
પ્રાણીઓ અને પાંખા વડે ઊડનારા કોઈ એવા પક્ષીઓ 
નથી જેમના તમારા જેવાજ (વ્યવસ્થિત) સમૂહો ન 
હાય. અમે (આ) કિતાબથી બહાર કંઈ પણ વસ્તુને 
નથી રહેવા દીધી. અંતમાં સર્વને તેમના પરવરદિગાર 
સમક્ષ એકઠા કરવામાં આવશે. 

૪૦. અને જે લોકો અમારી આયતોને જઠી કહે છે 
તેઆ બહેરા છે, મૂંગા છે, અને ધોર અંધકારમાં પડેલા 
છે. અલ્લાહ જેને ચાહે, ગુમરાહ કરી દે છે અને જેને 
ચાહે તે સન્‍્માર્ગ ઉપર ચલાવે છે. 


૭. 'મો'જ્ઝાો' અર્થીત “ચમત્કાર' નિશાન. 





નત 


ક ડક ૫% હાક ન જ 27૫2 75 


ધા/ તિ 277294 2 ડિ 
્ધપીડ જ ક ડડ 


છડ“ ૯ઝતારઉ ૭૪5 


હાહ55હ 5 922 દા ટૂક “2: ઈ હછુ૭] 


હ5હાહાદડઝ કષ ઇઝ 


55૭૭૭ કક 


છાં 1 


૦૦૮» 


કક 


42£727 4 “હી#હઃઇડડ 1 શ્ય «7717૪ 


ઈમ્ચ્ન્ઝેજ 
ઠડાકઝકકો. 





જ૬1છીવઘડાઠડઇ ઝુંડ £ઉ 
ક કઝ પે હ ડડ ડકડ 
“ક્ઝડ્રકાહુંદઈઈદ ઉડ ૪5) 

રા હી 


“હ્ય હુ ઉદ ડી «3 
66 44 ઉ યાક ઉઠ મન 


૧૯૫ 


ક 


વે? જેક 


સરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૭ 


૪૧. તું કહે “તમે શું ધારો છો? જે તમારા ઉપર ક્રૂ 
અલ્લાહને અઝાબ આવે અથવા તે ઘડી આવીને ઊભી 
રહે તો! શું તે સમયે તમે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈને 
પુકારશો? જે તમે સાચા છો તો બતાવો. 

૪૨. બલ્કે તમે અલ્લાહને જ પુકારશો, ત્યારે તે 


પ 


ચાહશે તો તમે જેના માટે તેને પુકાયા હ હશે તે આકતને 
તે ટાળી દેશે. અને તમે જેને તેનો શરીક ઠરાવતા હતા 
તેને ભૂલી“ જશે।. (રરૂઅ-૪) 

૪૩. અને અમે બેશક તારી પહેલાંની કોમો! તરક 


ણ. 


(રસૂલે।) મોકલાવ્યા હતા અને અમે તે કામોને ગરીબી 


૯" 


તથા દુ:ખોામાં ધેરી હતી કે કદાચ તેઓ નમ્રતા ગ્રહણ 
કરે. 

૪૪. તો। અમારે। અઝાબ તેમના ઉપર પડયો છતાં 
તેમનામાં શા માટે નરમી ન આવી? ઊલ્ટું તેમના દિલ 
વધુ સખત બની ગયા અને શયતાને તેમના કામો 
તેમને ભલા કરી દેખાડ્યા. 

૪પ. પછી તેઓ તમામ નસિહતોને ભૂલી ગયા જે 
તેમને આપવામાં આવી હતી. તો અમે તેમના ઉપર 
પ્રત્યેક (ને'મતોાના) દ્વારો ખુલ્લા મૂકયા, ત્યાં સુધી કે 
જ તેમને આપવામાં આવ્યું હતું. તેના તેઆ આનંદ 
ઉઠાવી રહ્યા હતા (ત્યારે) અમે તેમને અચાનક પકડી 
લીધા, અને જઆ, તેઆ કેવા હતાશ થઈ ગયા. 

૪૬. પછી તે ઝાલિમોના રહ્યા સહ્યા મૂળ 
ઊખડી નાખવામાં આવ્યા. અને સર્વસ્તુતિના 
અધિકાર અલ્લાહનો છે (જ) તમામ જહાનોનોા માલિક 
છે. 

૪૭. તું કહે 'તમે શું ધારો છો કે જો અલ્લાહ 
તમારી સાંભળવાની શકિત અને જેવાની શકિત 
છીનવી લે, અને તમારા હૃદયો ઉપર મોહર મારી દે તો 


અલ્લાહ સિવાય કોણ છે જે તમને તમારું ગુમાવેલું 54 


(૯) 





હાઇ બ્રછા હાર્ડ #ઝડઠા કજ 


9૬2 ત્તિ દ.22 શન 277 


995૦.૭૭) હક૦૩ દ્ર ઝક 


જનન ક 5 2૮ 2 
૭4 6૩45 કડ ઝર 
“7? ન “9794 


છ 9919.” શત 2 છા 77 9-૦# 
શરન જ્ઝડાડડાક શાઝડ્ટકાણીધર હ 2 
«29 “77” ક 74% કિ 


6૭૮% 


તઈડ્કઝડાઝટડઈદઇકદડ કઇ 

કકંડ્ફા૪ા કક 
હડ: ડાફડટદ ઈક ડા;ઝછા 
“પ ગ્ક૭ડ- હ&ધઇડઇડડકહડ 


#. - 97 979% 9474 
૦99122 97 «ર 
ઉડક૭:*૭।24 


ક” ૪% 722-2 # /“2 *૪2, ન 
છુ્રાગ્ડકાક્મઈજ દ દાડ 
જ્હ થિ 


કક «ન 


મડ કડકડાટ કી હ 


બકાબ્રાઈઇઝડક 


૮. મક્કાની કૈતેહના પ્રસંગે મક્કાવાસીઓઆની પોતાના જડ ઉપાસ્યો ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉડી જવા પામી 
અને અબુ-સુકૌયાન અને તેમની પત્ની હિદાએ આંહઝરત સ.અ.સ. સમક્ષ સચ્ચાઈને સ્વીકાર કયી. 
લ્.ઝા લિમોની સત્તા કદાપિ ટકતી નથી, ન તેમની નામના સારી હોય છે, બલ્કે જેને સંતાપવામાં 


અ "૧% 
છે, 
પૂવજો ઉપર લા'નતો નાખતા રહે છે. 


૧6૯% 


।૧ છે તે સદાચારી, સદગુણ અને નિદીષ જીવોનું નામ માનવતાના ઇતિહાસમાં સદાય ઝળહળતું રહે 
એટલી હદ સુધી કેતે નેકરૂહોને પજવનારા ઝાલિમોના વંશજે પણ તેના ઉપર ઈમાન લાવી પોતાના 


સૂરાહ ૬ 


આ 


પાછું લાવી દે? જઓ, અમે આયતોનું કેવું કરીકરીને 


વર્ણન કરીએ છીએ, છતાં તેઓ મોઢું ફેરવી ચાલ્યા 
જાય છે. 

૪૮. તું કહે “તમે શું ધારો છો કે અલ્લાહના 
અઝાબ તેમના ઉપર આચિતો અથવા ખુલ્લી રીતે આવી 
પડે તો શું ઝાલિમો બચી જશે અને (તેમના બદલે) 
બીજા કોઈ હલાક થઈ જ્શે?' 

૪૯. અને અમે રસૂલાને માત્ર ખુશખબર 
આપનારા અને ચેતવનારા (બનાવી) મોકલાવીએ 
છીએ. માટે જે તેમને માન્ય રાખી પોતાને સુધારી લે 
છે તેમને કોઈ ભય નહિ રહે ન તેમને કોઈ દુ:ખ 
આવશે. 

૫૦. અને જે કોઈ અમારી આયતોને। ઈન્કાર કરશે 
તેમની નાકરમાનીના પરિણામે તેમના ઉપર અઝાબ 
આર્વી પડશે. 

૫૧. તું કહે “હું તમને નથી કહેતો કે મારી પાસે 
અલ્લાહના ખજાના છે, અને ન તો હું ગએબનું જ્ઞાન 
રાખું છું, અને ન હું તમને કહું છું કે હું કરિશ્તો 
છું. હું તો કેવળ મારા ઉપર ઊતરનારીં (દિવ્ય) 
વહીને અનુસરું છું. તું કહીં દે 'શું આંધળા અને 
આંખોવાળા બન્ને એકસરખા થઈ શકે છે?' છતાં પણ 
શું તમે વિચારશે નહિ? (રુકૃઅ-૫) 

પર. તે (વહી)ના આધારે (અલ્લાહથી) 
ડરનારાઆને તું ચેતવી દે કે તેમના પરવરદિગાર 
સમક્ષ તેમને ભેગા કરવામાં આવશે, ત્યારે અલ્લાહ 
સિવાય તેમના કોઈ સહાયકતી નહિ થાય અને ન કોઈ 
ભલામણ કરનારે મળશે, તો! કદાચ તેઓ પરહેઝગાર 
બની જય. 

૫૩. જે લોકો પોતાના પરવરદિગારની ખૃશન્‌દી 
માટે સવાર સાંજ તેને પુકારે છે, તેમને તું દૂર ન 
ભગાડી દે. તું તેમના માટે જવાબદાર નથી, ન તો 
તેઆ તારા માટે જવાબદાર છે, કે તું તેમને તારાથી 
દૂર કરીને ઝાલિમ બની જા. 

પ૪. આવી જ રૌતે અમે કેટલાકને બીજાઓ દ્રારા 
અજમાવ્યા કે તેઓ કહે “શું આ અમારામાંના તે લોકો 


૧૯૭ 


અલ -અન્આમ 


પારો ૭ 





“22 ક. 22 


9ર 5૬ડ્%ાઠ ર કડ 


॥ધડહ૭ાકઈકાઠા કકછાતંક 
૦૭૭55૪5 હટિડડકક 


ઇર 52? # (”?9 હિય 


ઈછુવ્ર૦2 “ઝક 


“કક 


ઝુબ છ 


ઝહગડડા 


22. 2.7 


ઉ“*ઝ્હ 
નો ફડકઇ% 6% 5 

નજ 297 
કડકબ્રાઝાઈહડ%#તકા૪ 


હ ઠક આલ તા 


બ્ર 


# 29 2[7 દા 


કઈ 


ઈ“ડીટ્ડાડાદા 
“1! 9 «2 


દછઝ્ાડડડહ્ક 55 ટ 


ન 


હડક ૮૬ ૮4 
ટન 2 22૦૮7 2 4૧ 9,97૮. 
-્હ46)! ઇટ્ડક્ બાલક ડા ડ્ર 
ત 445 6૬₹]74. ૪ 9 7” 297 
:6ડ# હ્ર'4552 ૦ 
#7?2૬67 
જઈ 

વાટ #૦** 1 729 974. -97979 7772 
કછ ૮૪૭ ફા2-કડ 


૬૦ ક 2171(ન (9 222 
ઇજડ્ાડ્ક્જહયૂડદ*5 ઈ. 

6 %૪૭'૬ 95 9 4272 9 
ડકકઇકડડતઉદલ યપ 


છડ 
ક્ઝેકકાઈકાંખૃત્કટ્ઝઈફડડઉ 


છુ 


સૂરાહ ૬ 


છે જેમના ઉપર અલ્લાહે ઉપકાર કર્યો છે?' (તે) શું 
અલ્લાહ આભાર માનનારાઆને નથી જાણતો? 

પ૫. અને અમારી આયતોને માન્ય રાખનારા 
તારી પાસે આવે તો! તેમને કહે, તમારા ઉપર સલામતી 
થાઓ! તમારા પાલનહારે તમારા ઉપર દયા કરવાનું 
પોતાના માથે લીધું છે. માટે તમારામાં જે 
અજાણતામાં ગુનાહ કરી બેસે, અને તૌબાહ કરી 
પોતાને સુધારી લે, તો અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, 
દયાળ છે.' 

૫૬. અને આવી રીતે અમે આયતોનું વિસ્તારથી 
બયાન કરીએ છીએ કે જેથી ગુનાહગારોના માર્ગી 
(સૌને) સ્પષ્ટ દેખાઈ રહે. (રુકૃઅ-૬) 

૫૭. તું કહી દે “અલ્લાહ સિવાયના જે મા 'બૂદોને 
તમે પુકારે છો તેની બંદગી કરવાની મને મનાઈ 
કરવામાં આવી છે.' કહી દે “હું તમારી બૂરી વલણેનું 
અનુસરણ નહિ કરું, તેમ કરવાથી હું રાહેરાસ્તથી 
ભટકી જઈશ અને હિદાયત પામનારો નહિ રહું.' 

૫૮. તું કહી દે “હું મારા પરવરદિગારની સ્પષ્ટ 
દલીલ ઉપર કાયમ છું, જેનો તમે ઈન્કાર કરો છો 
અને, જે (અઝાબ) ” ના માટે તમે અધિરા થઈ 
રહ્યા છે તે મારા અધિકારમાં નથી. તે નિણૈય 
અલ્લાહના સિવાય કોઈના અધિકારમાં નથી. તેજ 
સત્યનું વર્ણન કરે છે અને તે સર્વશ્રોષ્ઠ નિર્ણય કરનારે 


૫૯. તું કહી દે 'જે તમે ચાહા છો તે જે મારા 
અધિકારમાં હોત તો બેશક મારી અને તમારી વચ્ચે 
કયારને। કૈંસલે। થઈ ગયો હોત. અને અલ્લાહ ઝાલિમથી 
સારી પેઠે માહિતગાર છેઃ 

૬૦. અને ગએબના ખઝાનાની ચાવીઓ અલ્લાહ 
પાસે છે, જેનું બીજા કોઈને જ્ઞાન નથી. અને જે કંઈ 


અલ -અન્આમ 


પ4 


7 * ૪ 2. ૧ ૦ ઝ-૭2 હિ 
બજડઝઝડડડદ્ર” ૦ હાક હૃ 


29 2 “2-7 ક 
દછહ્ટઇ#્ડળડ્‌તવાડ “ઝં બ ૭૩ 


ક 


પારે ૭ 


ઈઝી 7“ મ હ 
છબ 





કડ છાં ૭ક%526 ડદિાડ 
4942550 4. ઈ હકક ઈબ્રિાન 
હ ઝજહડઇડડ્રાહાદઇ 554૮ 


%? 974 ર્વા “7 277 


કદ ઈડાડ 


“9% 9: “727 247 9 ક 


ના કડુ ૦દ્રજ# ઠું! દ્ધ 


૪? 


હશ 55506) 5 હકક 


55૬ ડ#ડકઇહઝડકરઈકે ઠક 


૦% ન દ્વ 


ક €*272-2-7 2 ફે ક - 
5530545 ઝહ્્યાટ્ટપડ ૪૦૭5 


જમીનમાં છે અને સમુદ્રમાં છે તેનું પણ જ્ઞાન તેને જ (૪૪ 7૬ ?.)12.૬(7:ક*2? ૮4 
ક સક; ્રકડઝ કઇક 


છે. અને તેની આજ્ઞા વગર એક પાદડું પણ નથી 





૧૦. આ આયત અને તેના પછીની આયત બન્નેમાં અઝાબના નિયમને ઉલ્લેખ છે, જેનાથી સ્પષ્ટ 


થાય છે કે અઝાબનો। નિર્ણય અલ્લાહના હાથમાં છે. 


૧૯૮ 


સૂરાહ ૬ 


ખરતું; ન તો ધરતીના પડાોમાં કોઈ એક કણ છે, ન 
લોલું ન સુકું, જેની વિસ્તુત કિતાબમાં નોધ" ન 
હાય. 

૬૧. અને તે એ જ છે જે રાત્રે (ઉંઘમાં) તમારા 


પ્રાણ હરી લે છે, અને દિવસના તમે જે કરો છો તેની 


“હ “* ““« “ક 


જાણકારી રાખે છે. તે કરી તમને ઉઠાડે છે કે નિણિત * 


મુદૃત પૂરી કરવામાં આવે. અંતમાં તેની જ તરક 
તમારું પાછું કરવું છે અને જ કંઈ તમે કરતા રહ્યા 
હતા તે તમને જણાવી દેશે. (રુકૂઅ -૭) 

૬ર. અને પોતાના બંદાઓ ઉપર તે સર્વસત્તા 
ધરાવનારો છે, અને તે તમારી સંભાળ લેનારા 
(કરિશ્તા) મોકલાવે છે. જ્યારે તમારામાંથી કોઈને 
મૃત્યુ આવે છે તો અમારા ફરિશ્તા તેનો પ્રાણ હરી લે 
છે, અને તેઓ કદાપિ પાછા નથી પડતા. 

૬૩. પછી તેમને અલ્લાહ સમક્ષ લાવવામાં આવે 
છે જે તેમનો ખરો માલિક છે. નિ:સંદેહ તેજ ન્યાય 
કરનારો છે. અને તે હિસાબ લેવામાં ઝડપી છે. 

૬૪. તું કહે “તમને ભૂમિ ઉપર તેમજ સમુદ્રોમાં 
આક્તોથી કોણ ઉગારે છે, જ્યારે તમે એકાંતમાં તેને 
પુકારી રહ્યા હો છો (ક કહા છો) “જો તે અમને આ 
આકૃતમાંથી બચાવી લેશે તો અમે તેના આભારવશ થઈ 
જશું.' 

૬૫. તું કહે અલ્લાહ જ તમને તે (આકત)માંથી 
અને પ્રત્યેક તકલીકમાંથી બચાવતો રહે છે. કરી પણ 
તમે (બીજાને તેનો) શરીક ઠરાવો છો.' 

૬૬. તું કહી દે ક 'તે તમારા ઉપરથી? તેમજ 
તમારા પગ તળેથી”? અઝાબ લાવવાનું સાર્મર્થ્ય 
રાખે છે, અથવા તમારી વચ્ચે કુસંપ જગાવી તમને 
ટોળાઆમાં વિખેરી એકબીજાના ઝુલ્મના શિકાર 
બનાવી શકે છે” જુઓ અમારી આયતોનું અમે કેવું 


કરી કરીને વર્ણન કરતા રહીએ છીએ કે તેઓ તેમાંથી 


બોધ ગ્રહણ કરે. 


અલ -અન્આમ 


પારો ૭ 





તત્ર 397” 


હરક ઝુ બ ૉહ્યડડડ%5 

%રઠ્ુસ્%જ્ઈછઝીં 
કાકા ૧106117 
2 2% છઈડ(ડડ4ડ ૮7૮5 ક 


ઉ0:4% 722 ન્ન મ 
ડઝ જાદુ ક્ટડ 2 (૪ નર્ક 


હક ટ ન નં તુ 979 4 
૬55. 
” (77? 72૬74 % જ 
કધાઝન્ઝઝડ,ડકડતદાઇ જ 


95 
૪34 #ુઃ ઝુ 145528 છ. ક 
છેલ ઠન 


૬, ક 7 55 હ્રાડ હટ ટ કક ઝા 
ઈકકકહઉભછી ન્ય ૪55 

05 હટ 

કકક ઝડહઇઈ્ક&0૭5 

9૩5 

મ (કટ કે ક 

ક્ડ્ડુ ક ક રાન 
ઇક ્જઇઈક્ફડ: 

ડાઉ: 5:3 





૧૧. અલ્લાહની જ્યવસ્થામાં ઈન્સાનની કોઈપણ દખલગીરી નથી ચાલતી. આ વસ્તુ ઈન્સાનની 


શકિતથી બહાર છે. 


૧૨. 'ઉપરથી' અર્થીત ધરતીકંપ, જળપ્રલય, વાવાઝોડું, વીજળી વગેરે. 


૯ 


સૂરાહ ૬ 


૬૭. અને આ સચ્ચાઈ હોવા છતાં તારી કોમે તેનો 
ઈન્કાર કર્યી। છે. તું તેમને કહી દે “હું તમારો જવાબદાર 
નથી.' 

૬૮. પ્રત્યેક આગાહી પૂરી થવાની એક મુદ્ત નક્કી 
થએલી હોય છે. અને વેળાસર તમને (સઘળું ) જણાઈ 
રહેશે. 

૬૯. અને તું જ્યારે તે લોકોને અમારી આયતો 


હ 


[વિશે (વ્યર્થ) વિવાદ કરતા જુએ ત્યારે તેઓ જ્યાં સુધી . 


[વિષયને બદલે નહિ, તું તેમનાથી અળગે રહે. અને જે 
શયતાન તને ભૂલાવી દે તો યાદ આવ્યા પછી તે ઝાલિમો 
પાસે ન બેસ. 

૭૦. અને પરહેઝગારો ઉપર તેનાથી વધુ કોઈ 
જવાબદારી નથી સિવાય કે તેઆ તેમને નસિહત કરતા 
રહે જેથી તેઆ (અલ્લાહથી) ડરે 

૭૧. અને તે લોકોને તું છોડી દે જે પોતાના દીનને 
રમતગમત (નું સાધન) બનાવી બેઠા છે; અને જઓને 
આ દુનિયાની ઝિદ્ગીએ છેતર્યી છે તું તેમને આ 
(કુરઆન) વડે નસિહત આપ, જેથી કોઈ જીવ પોતાની 
બૂરી કરણીના કારણે બરબાદી ન વહોરી લે (કારણ કે) 
તેને અલ્લાહ સિવાય કોઈ મદદગાર અથવા ભલામણકતી 
નહિ મળે; પછી ભલે તે કેટલું પણ મૃલ્ય ચૂકવવા તૈયાર 
હશે, તેને સ્વીકારવામાં નહિ આવે. આ તે લોકો છે 


અલ -અન્આમ 





પારો ૭ 

4 ન, ક ધ/ ૨ - 
તઉડટડડાક ડક ડડ 
છેઠ્્વક્ક 
- 9779: ત્ર્ન્4ૃ #.2722 “7 ૧૭ 
9હકઝડ,5 55.5 


ખન ઉાઠુડક્કક «હ ડક 21315 
[519 *ઇર્ઈડડ૩ કક્કડ 
હગ્કાજઅગકકડ-ાહક 

ઝાઈ 
ઇકઝંડ્કગ્૩ડક્ફઝાટ ક 


5 9247 હ્ઝર્ઝ 
ઊક ત્ર ૯ 


ટડ જઈ 2 3 “મ 

૬2 2 9ડડ્ડા ડબ 2 253 
ટક ન ?%? 2૮.7 વ ક, “7? 17 
દધ2 મિ 4] કં, 


!9લ્ક5 ઈ દરક ૭ટપ્ઈ 
દ હાક, ઉઝડડ)5)ડ 


ક 9 4 2ધ0 65 


જમની કરણીના બદલામાં તેમને વિનાશના હવાલે -%ટ્ર-૯૦ ક 56 183 
કરવામાં આવશે. તેમના કુક્ના પરિણામે તેમને ડય દા ઇષ ઝી ત 
ઊકળતું પાણી પાવામાં આવશે અને અત્યંત દુ:ખદાયક ર છ 
અઝાબ આપવામાં આવશે. (રુકુઅ- ૮) 

૭૨. તું કહે શું અલ્લાહને છોડી : અમે : તેને 
પુકારશું જે ન તો અમને કંઈ લાભકતી થઈ શકે છે ન 
હાનિકતીર! અને અલ્લાહે આપણને હિદાયત આપી હોય 
તે બાદ પણ શું અમે આપણી એડીના ભારે પાછા ફરી 
જશું તેની જેમ જેને શયતાનોએ ” ભ્રમિત કરી 


27 27 ?7 


ઉઝર ઝર દ્ર હ25 %૪*૭:163 
હષ્ઇઈાઈ)ડ)ડડછાઇડ ડડ 


જ ક 


હડદાયાત્ઝ 5 હ હડ ક5કટૂડડ 





૧૩. “પગ તળેથી' અ્થીત, રોગચાળા, રમખાણો, યુદ્ધે વગેરે. 


૧૪. શયતાનોનો અર્થ “બદરૂહો' નથી પરંતુ “દૃશ્મનો' છે, જે અલ્લાહ સિવાય જડ પદાર્થી તેમજ 


કલ્પિત શકિતઓની પૂજા કરે છે અને ખાટા વહેમોના આધારે! ઉપર પોતાની માન્યતાઓને પ્રચાર કરતા ' 
રહે છે. 


૨૦૦ 


સરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૭ 





ધરતૌમાં અથડાતો મૂકી દોધો હોય, (અને) તેના (01/45 હ] કરશ “9? 11 06%?૬ 
સાર્થીઆ તેને (પોતાના) માર્ગી તરક બોલાવતા હોય કે # ક કા 
તું અમારી સાથે આવી જા? તું કહી દે “ખચિત, છેબ્ઝઝોખ્તઝછતછમ્ો ન્ડ 
અલ્લાહની હિદાયત જ (ખરી) હિદાયત છે, અને અમને 
તમામ જહાનોાના પાલનહારની તાબેદારીમાં આવી 
જવાના હુકમ આપવામાં આજો છે. 

૭૩. “અને (અમને હુકમ આપવામાં આવો) દડ જિ 2 ઇડા; 
નમાઝ કાયમ કરે। અને અલ્લાહથી ડરતા રહો, અને ” 
તેની જ સમક્ષ તમને સૌને પાછા લઈ જવામાં છહશ્ક્ક્ક્ક 


99 


આવશે. દ્ર 277ક ન 9:29 ઝે 11ન્‍7 ન, ? 
૭૪. અને તે એ'જ છે જેણે આકાશ અને પૃથ્વીનું કટ “2%2 હુક-। હહહ 
બુરિ । પ ૯ “ જેહિ #?7 2792 7.2 5 ક્ર 9% 22274 જ 
દ્મત્તાના આધારે સજન કર્યું ન ક દવસે તે ન દન 4 5ર 565565 
&રમાવશે 'થઈજા' તે (દિવસ). આવી જશે, તેનું નિ જજ 
૦ શ “* "હ ક 1 
વચન સત્ય છે, અને જ્યારે સૂર બ્લંદ થશે ત્યારે તેની 3 કન ક કક્ઝક્યાું 
જ બાદશાહી સતવત્ર પ્રવૃતિ રહેશેઃ તે'જ છુપી જ 21%? 
(વસ્તુઓને) અને જાહેર (વસ્તુઆના) જાણનારે છે. જશ્ટ્ન્ન્્ટા 
અને તે હિકમતવાળેો છે, સર્વજ્ઞ છે. 
૭૫. (યાદ કર) જ્યારે ઇબ્રાહીમે પોતાના પિતા 


આઝરને “ કહ્યાં *શું તું મૃતિઆને તારા ખુદા માને 


ટ 


દ્ર 


દ પઉડાહઝ કાડ કઝાડઇડક 


છે? ખરેજ હું તને અને તારી કોમને ખુલ્લે ખુલ્લી બ%ઠ્ઠલતરાપઈઠુર્હ ન દળ કિ 
ગુમરાહીમાં પડેલા જોઈ રહ્યો છું . ક. ક 

૭૬, અને અમે ઇબ્રાહોમને આકાશે તથા હ્ડ9-51 ૭52 55%. ડ]ઝ55 
ધરતીની બાદશાહી દેખાડી '” હતી કે તે યકીન મ. ગે 
રાખનારાઆમાંના બની જાય. છે બઝક્ગાહડક્ફ5%%8 


૭૭. અને જ્યારે રાતનો અંધકાર છવાયો ત્યારે હાહ લજજા; ી વર્ડડ ડડ 
તારાને જોઈ તેણે કહ્યાં “શું આ મારે પાલનહાર થઈ શકે 
છે? પણ જ્યારે તે અદ્રષ્ય થયો તો તેણે કહ્યાં, 'હું 
ડૂબીજનારાને “ કા (મા બૂદ) નહિ માનું. છેઈ્%જાહ્ઝે ફી કાડ 

૭૮. અને જ્યારે તેણે ચંદ્રના પ્રકાશ ફેલાવતે સ્ટ ૧૯% કા 
જોયો તો તેણે કહ્યાં 'શું ન થઈ શકે?' ઈક ૭ કષ 2ર 5911૮ 

૧૫. કરણીનોા હિસાબ લેવાના દિવસ (કયામત). 

૧૬. આઝરે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને મૂતિઆનો વિનાશ કરવાના આરોપમાં રાજાના દરબારમાં 
ઉભો કયી હતો. 

૧૭. અલ્લાહે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને સૃષ્ટિના નિયમોનું ઊંડું જ્ઞાન બક્યું હતું. 

૧૮. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ની કોમ આકાશી ગ્રહો, ચંદ્ર, સૂર્ય તથા અન્ય નક્ષત્રોને ઈશ્વરી શકિતઓ 
માનતા અને તેસની ઉપાસના કરતા હતા પરંતુ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને નક્ષત્રોની મર્યીદિત પ્રવત્તિઆની 
ખાત્રી થઈ જતાં તેમણે તે માન્યતાઓનો ત્યાગ કયી હતો. 


૨૦૧ 


સૂરાહ ૬ 


પરંતુ જ્યારે તે અદ્રષ્ય થઈ ગયો તો તેણે કહ્યાં, જે મારે 
પાલનહાર મારું માર્ગદર્શન ન કરત તો! હું ખરેખર, 
ગુમરાહ થનારાઓમાં ભળી ગયો હૉત . 

૭૯. અને જ્યારે તેણે સૂર્યને પ્રકાશ કેલાવતેો 
જોયો, તો તેણે કહ્યાં, “શું આ મારો પાલનહાર થઈ શકે? 
બેશક, આ સૌથી મોટો (લાગે) છે. ' પરંતુ જ્યારે તે પણ 
અસ્ત થઈ ગયો, તો તેણે કહ્યું “હે મારી કોમના લોકો, 
જેને તમે અલ્લાહનો શરીક ' ) બનાવો છો. હું તેનાથી 
[વિમુખ થાઉં છું . 

૮૦. “મેં પુરતા યકીનથી તેની તરક મારું મુખ 
ફેરવ્યું છે, જેણે આકાશ અને પૃથ્વીને પેદા કર્યી છે અને 
હું (અલ્લાહના) શરીક ઠરાવનારાઆમાંનોા નથી.' 

૮૧. અને તેની કોમે તેની સાથે તકરાર કરી. તેણે 
કહ્યાં, “શું તમે મારી સાથે અલ્લાહ વિશે વિવાદ કરે। છો 
જણે મને હિદાયત બક્ષી છે અને હું તેનાથી નથી ડરતો 
જને તમે તેનો શરીક ઠરાવો છો. (હું તેમજ કરીશ) 


જમ મારે। પરવરદિગાર ચાહતો હશે. પ્રત્યેક વસ્તુ મારા . 


પરવરદિગારના જ્ઞાનના આધીન છે છતાં તમે નસિહત 
નહિ પકડો? 

૮૨. અને જેને તમે અલ્લાહનો શરીક ઠરાવો છો 
તેનાથી હું શા માટે ડરું? જ્યારે તેને અલ્લાહના શરીક 
ઠરાવતાં તમે નથી ડરતા, (જો કે) તેમ કરવાની તેણે 
તમને કોઈ સત્તા નથી આપી? માટે જો તમે થોડી પણ 
સમજદારી રાખતા હોતો કહાકે આ બેમાંથી 
કયો પક્ષ સલામતીનો વધુ હક્કદાર છે? 

૮3૩. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા છે અને પોતાના 
ઈમાનને બેઈન્સાકૌ વડે નથી ઢાંકી દેતા, તેઆજ 
શાંતિના હક્કદાર છે, અને તેઆજ ખરી હિદાયત પામેલા 
છે. (રૃકૂઅ-૯) 

૮૪. અને ઈબ્રાહીમને પોતાની કોમનો મુકાબલો હક 
કરવા માટે અમે આ દલીલ વડે શકિત આપી. (અને) 
અમે જેને ચાહીએ તેના દરજજાઓ બલંદ કરીએ છીએ. 
તારો રબ ખરેખર કાર્ય સાધક છે, સર્વ જાણનારે છે. 


અલ -અન્આમ 


પારો ૭ 
ડકકઠુત્ઠત##ઝુઝ 
હલા છિગી 
મિ 
5 વદ ડાઉ 





કાહ 


ક 5 કમી 
47-72 મી 


હ હકછષ્વ 


હીંઠટ્ઝરાકઈતઝાકટ્ડયડડું 

૭૪55૭614 
હડડંડઝઇડાડફ*છઝહદડ 
આવન #હાડાકેડ ડડ 


ડાડકઉઈડડડ દડ ન 
ક્ટ |” 6 તે ડઇ,ઇ દિકિતી 


ધા 9%.” 2 


હકક “કડ છક હસક હિં : 


જજ 9£(7 |? - 9 97/19. 
હાડ? રણ હ 18 5ઇકદા#4૭ 


£-૦૭ત નાહ 724 


ક 


છેપ્છગ્ક્ કહ દુ 


7ન ૦9 


ઝક&.50245*» જાની [ત -હૉ?3 
૦5:53 હાઇ ઝંડ્ડ55 








૧૯. '“શરીક', અલ્લાહની કુદરતના સંચાલનમાં ભાગીદાર અન્યને ઠરાવવે. અલ્લાહના હરીફ, 


સમકક્ષ તિલ માનવું શીક છે. 


૨૦૨ 


સૂરાહ ૬ 


 સાનામાઇના,......નશુબા-.--૦ «૦... 





અલ -અન્આમ 


પારે ૭ 





૮૫. અને અમે ઈબ્રાહીમને ઈસ્હાક અને યા કૂબ 
અર્પણ કર્યી હતા. અમે તે સર્વને હિદાયત બક્ષી હતી, 
અને અમે તે પહેલાં નૃહને હિદાયત આપી હતી. અને 
ઈબ્રાહીમની ઓલાદમાંથી દાઉદ તથા સૂલેમાન, તથા 
અય્યુબ, તથા યૂસુક, તથા મસા તથા હારૂનને પણ. 
આવી રીતે અમે નેકી કરનારાઆને તેમના બદલો 
આપતા રહીએ છીએ. 

૮૬. તેમ જ ઝકરિયા, તથા યાહ્યા તથા ઇસા તથા 
ઈલ્યાસને પણ. (અને તેઆઓમાંનેો) દરેક સદ્‌ગુણી 
ક 

૮૭. અને ઈસમાઈલ તથા અલ્યસાઅ, તથા 
યૂનુસ તથા લૂતને (પણ).અને અમે (સર્વ) લોકો 
ઉપર તેમને કઝીલત (શ્રેષ્ઠતા) આપી હતી. 

૮૮. અને તેમના (કેટલાક) પૂર્વજોને અને તેમની 


ભૂ 


ઓલાદને તથા તેમના ભાઈભાંડુઆને પણ, અને અમે. 


તેમને ચૂંટી લઈ સીધા માર્ગે કાયમ કર્યી હતા. 

૮૯. આ અલ્લાહની હિદાયત છે. તેના 
બંદાઓમાંથી તે જેને ચાહે હિદાયત આપે છે. અને જે તે 
લોકો અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યની ઈબાદત કરત તો 
તેમની તમામ (ભલી) કરણી તેમને કંઈ કામમાં ન 
આવત. 


૯૦. આ લોકોને અમે કિતાબ આપી હતી અને 


શરીયત અને નબુવ્વત અર્પણ કરી હતી. પરંતુ જો આ 
લોકો આભારવશ નથી થયા. તો અમે હવે આ (સઘળું ) 
તે લોકોને સુપ્રત કર્ય છે જે લોકો નાશુક્રા નથી. 

૯૧. તે લોકો (નબીઓજ હતા જે) ને અલ્લાહે 
હિદાયત આપી હતી, માટે તું તેમના માર્ગનું અનુસરણ 
કર, (અને) તું કહી દે “હું તમારા પાસેથી કોઈ વળતર 
નથી માગતો. આ (કુરઆન) માનવજાતિ માટે સિવાય 
નસિહત બીજુ કંઈ નથી.' (રુકૃઅ-૧૦) 

૯૨. અને “અલ્લાહે કોઈ ઈન્સાન ઉપર કંઈ પણ 
નથી ઊતાર્યું.” એવું કહેનારાઆએ અલ્લાહની કદર 


ઇ#૪45#હ%જડહર કઇક 
દ 154365 જઈઝડકડાઉઝ 
હક્ક ડક 

છેઈક્ક્ોખ્કર્સ્ 


ભુ હ *. 1977ણ%*. 
ઠહડછણીડડકક્ુ્ઉ2 8/53 
૦5 

૪ “્ર.27 નાજ મા 
%ડ-5ક0ઉક9 22-555-9 


9. 
કી 


૧ ન”, 9 ન 
છબઝકાહઉડક 
9. «૬514૬2 
શે 


કાડડ સા કડ ક 
કે લકા*5 ગ્રહ 58ઉીઠ#9 


જ્્્વ્ક કેજ ઈંપક્ક્ક૭3 

હિઝ ડ૦૯૯ડાહ્વક હાડ 

૦૭: ફક્ઇઈડઈડ 
કાઈડડત્ાડફાતીીય, 

ઇદં ડક દડ 

ડક 
કી 


9# 4. 
છ? ક 


1 4727૯૮5 ?# 72 ન જ 7૮/27 - 
791 ઉપડ છડ 8ઇ૭ડઉક 





ર૦. બાઈબલમાં અલ્લાહના અંબીયાઓ તથા તેમના પૂર્વજો ઉપર ગંદી તોહમતે। મૂકવામાં આવી છે 
કે તેઆ સંજોગોવશાત ગુનાહો અથવા બદકારીઓ કરી લેતા હતા એવા ઈલ્ઝામો લગાવ્યા છે, પરંતુ 
કુરઆને મજીદ તમામ નબીઆને તથા તેમના પૂર્વજોને અને સર્વ નેક રૂહાને પાક, નિદીષ, માસુમ, 
ઈબાદત ગુઝાર, પરહેઝગાર, નેક ઠરાવે છે. અને તેમને દરેક ઇલ્ઝામમાંથી છોડાવી પાકદામન અને પવિત્ર 


સાબિત કયી છે. 


૨૦૩ 


સરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારે ૭ 


સન... -__-_-_____.--_..-_- ક. _.--...------ -- 





નુ 


કરવી જોઈએ તેવી નથી કરી. તું કહે “મૂસા ઉપર દા તાન ક હ 
કિતાબ કોણે ઊતારી હતી જે લોકો માટે નૂર અને ી ઉ 
##9 ન હ 


ન જો નન «૮ 
હિદાયત હતી, જેના પાના તમે જુદા જુદા ક્યી, અને ૭-84) “5 રઈ] હ 4૭ 2» 9 199 હ૦૩૦ ૧%. 


ન" “1૨૧ ડ્‌ નડ “ 
તેના અમુક ભાગને! પ્રદશિત કરો છો, અન છજ્વ્ઝડુ કી પ કિ «492 227 ન 


(તેમાનું) ઘણુ બધું તમે છુપાવો છે. તેમજ તમને જે ક્ન્‍ઝન 5 કેહઝક 
શીખવવામાં આવ્યું હતુંજેનું પહેલાં તમને અને તમારા તષ્ટઈછું ૪ કાક; ”23; 
પૂર્વજોને કંઈ જ્ઞાન ન હતું?” તું કહે, “અલ્લાહે (જ તે 


૦ ૦ ક "% “૧ ત ડી ન 7 
આપ્યું હતું).' પછી તેમને નિરર્થક વાતોમાં દિલ ઉછેઈક;. 
બહેલાવવા દે. 

૯૩. અને આ (મહાન) કિતાબ (કુરઆન) જે જ 16 થી”? &!જ/જ૮ાદ! ર 

ક પા 6ડ૭ડ૭ગહડડડડ4#૯05 


અમે ઊતારી છે, તે બરકતોથી ભરપૂર છે, અને તે તેની છ 
પહેલાં આવેલી તમામ કિતાબોનું સમર્થન કરે છે અને તું 017 ન 2૭ રી અશર 1 4554 કત 
મક્કાવાસીઆને તથા આસપાસના રહેનારાઓને મ 

ન -“ ક ન" ૦ મ મડ કઢી 5 વં; હક) 24 કાઇ ૮”ડછુ 
ચેતવણી આપી દે કે આખેરતમાં માનનારાઆ તેમાં ક્ટ હ૦્*2%૭કક્ટક કા હક્ક 


ઈમાન રાખે અને પોતાની નમાઝાની કાળજી રાખે છે. ત કકક 
૯૪. અને તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ થઈ શકે જે | , ..... શ «. ક 

અલ્લાહ વિશે અસત્ય ઘડતો રહેતો હોય, અથવા એવું છીઠીકઉડા# ૯પ્છીર્ગીડ ઝક 

કહેતો હોય કે મારા ઉપર આ વહી દ્રારા ઊતારવામાં 7 27 ન કા 


ઝ્વક્હ૭ક૯છટનકી 


આવ્યું છે જ્યારે તેના ઉપર કંઈ ઊતારવામાં ન આવ્યું 

હે એવં કહે “હું (પણ) તેવું 11.4? ૬, 7% 16 

હોય, અથવા એવું કહ હું (પણ) જ ઊતારીશ ખાડીયા ન” 1 હ દિ 

જવું અલ્લાહ ઊતારે છે?' કાશ! તું તે નઝારો! જોઈ 2 
5 ન“ ક હ ૭066 જુ ડી 2 ટ 177 

શકતો હોય જ્યારે (આવા) ઝાલિમા મોતની યાતનાઓ -*કર ક્ર કભ્પર175.0 4-1515 


વેઠી રહ્યા હશે, અને કરિશ્તાઆ હાથ આગળ ધરી કહેશે ૬૮ 229 દ 25; ટાઈ 
“લાવો, તમારા પ્રાણ અમારા હવાલે કરો. આજના કક ઠં છકકાપ્ઝાપન્હ2ઝસ્ટં 


ધ. ક્સ્ે શિ. થ # 2.” 
દિવસે તમને | (બેહદ) અપમાનજનક અઝાબ જહ્શ્ઝ્લ્ડ નાડઝિન પુ હુડીજડ્રા। 
આપવામા આવશે કારણ ક તમે અલ્લાહના સબધમા 
અસત્ય ઉચ્ચારતા હતા અને અભિમાનથી તેની 
આયતોથી મોઢું કેરવી ચાલ્યા જતા હતા.' 

૯૫. અને હવે તમે એવી જ રીતે એકલા અમારી ..૮7 «જ.ક27 «૪ _22 છડ 7૬4 

જ | જ “૫ ી્‌ રીતે ક્ષે ક ક પ૫દ્ પી ઇલ 
પાસે આવી ગયા છો, જેવી રીતે અમે તમારુ કડ 


ત ર હ -"% 5 ન ન ન્વ 2 27 1?7-7”૪£7 જ 
ઝે 6૪ 6૪ 
(વ્યકિત ત) સજન ક્યું હતું. અને ર્વ 59.65 54044₹ કહ .- 
પ્રદાન ક્યું હતું તે તમે પાછળ મૂકો આવ્યા. છો, 





કક 


૨૧. યહૂદીઓ તોરાતના અમુક ભાગને છૂપાવે છે. જેમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમનનો ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવ્યો છે. 
૨૨. જે ને'મતો દુનિયામાં આપવામાં આવી હતી તેનો ઉપયોગ કરવાના સમયને તેમણે વેડકી દીધે 


ન 


અને ને મતોને દુનિયામાં એમજ છોડીને ચાલી નીકળ્યા. 


૨૦૪ 


સૂરાહ ૬ 


આજે તમારા ભલામણકતીઓ તમારી સાથે આવ્યા 
જણાતા નથી. જમના વિશે તમારો દાવા હતો કે તેઆ 
તમારા કાર્યસાધક છે. હવે તમારી અને તેમની વચ્ચેના 
સંબંધો પડી ભાંગ્યા છે. જેના ઉપર તમે, અભિમાન 
કરતા હતા તે તમારે સાથ છોડી ચાલ્યા ગયા છે 
(રકૂઅ-૧૧) 

૯૬. ખરેજ, બીજ અને ખજરના ઠળીયાના 
અંકરોને ”? ફ્રોડનારો અલ્લાહ જ છે. તેજ સજીવને 
નિ્જીવમાંથી કાઢે છે, અને તેજ નિ્જીવને સજીવમાંથી 
કાઢે છે. જો આ સઘળું કરનાર અલ્લાહ જ છે તો તમે 
બહેકીને બીજે કયાં જઈ રહ્યા છો્ર 

૯૭. તેજ પરેઢના પ્રકાશને પ્રગટાવે છે, અને 
તેણેજ રાતને આરામ માટે બનાવી છે, અને સૂર્ય તથા 
ચંદ્રને (સમયની ગણત્રી માટે) તેણે જ ગતિમય કયી છે. 
આ તે સર્વસમર્થ, હિકમતવાળાની કુદરત છે. 

૯૮. અને તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા માટે તારા 
સજ્યાં જેના આધારે તમે અંધકારમાં ભમિ ઉપર તથા 
સમૃદ્રમાં પ્રવાસની દિશા શોધો છો. અમે જ્ઞાન 
ધરાવનારાઓ માટે અમારી આયતોનું (વસ્તારથી 
વર્ણન કર્યું છે. 

૯૯. અને તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમને એકજ 
જીવમાંથી પેદા કર્યી, પછી તેણે જ તમારા માટે 
દુનિયાનું અસ્થાયી નિવાસ અને પછી સદાનું સ્થાન 
[નિયુકત કર્યું. અમે સમજદારી ધરાવનારાઓ માટે 
અમારી આયતોનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. 

૧૦૦. અને તે અલ્લાહ જ છે જે વાદળાઆ દ્રારા 
જળ વરસાવે છે; અને તેના વડે અમે પ્રત્યેક ઉત્પાદનો 
કરીએ છીએ; પછી અમે લીલોતરી ઊગાડી તેમાંથી 
અનાજથી ગંઠાએલા સાઠાં કાઢીએ છીએ અને ખજરીની 
મહોારમાંથી લૂમખા લટકાવીએ છીએ, અને દ્રાક્ષ, 
ઝયતૂન તથા દાડમ જેવા અને બીજા ભળતા કળાના 
બગીચાઓ પણ ઊગાવીએ છીએ. તે કળા ઊગી પાકી 





ર૩. જેમ એક નાનકડું 


અલ -અન્આમ 


પારે ૭ 





ખને 


ક 5 ત 2/9 શ ટક 
12926 બક ક તાલ 
દ “99:9૪ .€% ૧૮ ૮.૪? « 'જ 
ઉડકતઝઇડજડકડકડ હ્ય હુ 


29 ક 


ક ક કકક ટાઉિઝક 
૭2 કદજકાડહૃકાહડશાઠાી 
દિ 4% ટ 1]? ” ધા 2 97:47 સક 
હડ રાજા બક હઝ્ડડ્ડઈી 
2 

છ ૦959 

ન્ન “-# (477 :- 7:/7-- _ /9 ૪? ?1(# 

«4 કાડ5ઉઉ હક ઠક દત % 8 


ક્ર 777 2» “7 
&કડલહડૌત્કડ 
2૮ 929-“ 7 


2 હે 

હડ 221 હઝ 
#?97 ન્‌ 

ઉઠે ઇક 

#./97?7..7” .૮ %“.&* “27 4.૬.2. 
ત (0-40 811427 


727496 7% [12 %.9222૮ 


૦૪૭% દ્ર%ઈડડ૭ ડમ્દડ,- 


2૪ (» 1?742૮4; 7724 
હપ્ક; 9૭58 


ન 


કક સ તિ 
#મ્ઇહડ્ડાધાક્ડ 


72 જ -2- 
ક 


# 9/9૬, ક ક * 4777772 
4.૬ ઉલ્દાડ #છિડાઠટ વ હક 


ન 


?9 2 2 નિ 


79 (797706? 1% 7 (7 
૧52 દક “પ હડપ 


79%. બે %%5,। 7 .741*(748 (ટ7 
વીક ૭ઠહ#ડથીઝડણડ 


ક 9274, જ 27 2૩ ૪77 
445૮6126 %55ક્હ્ઝદ્રકસ5 


બૌજ વિવિધ “સંજોગોમાં પસાર થઈ એક વિશાળ વૃક્ષનું રૂપધારણ કરે છે 


તેવી જ રીતે ઈન્સાન એક સાધારણ વીર્યના ટપકામાંથી પ્રગતિ કરી રૂહાનિયતના બ્લંદ તર્રીન મકામે 


પહેચે છે. 


૨૦૫ 


સૂરાહ ૬ 


જાય ત્યારે તેનું નિરીક્ષણ કરશો તો, ખરેખર, તેમાં 
ઈમાન ધરાવનારા લોકો માટે ઘણી નિશાનીઓ 
સમાએલી છે. 

૧૦૧. અને તેઓ જીન્નોાને અલ્લાહના શરીક ઠરાવે 
છે, જો કે તેમને પણ તેણે જ સજ્યાં છે. અને તેઆ 
નાહક (અને) નાદાનીમાં તેના પુત્રો અને પુત્રીઓ ઠરાવે 
છે. પવિત્ર છે તે હસ્તી, અને તે ઉચ્ચતર છે તે સંબંધથી 
જ તેઆ ઘડતા રહે છે. (રકુઅ-૧૨) 

૧૦૨. તે તો આકાશે। તથા પૃથ્વીનો મળ નિમીતા 
છે. તેને સંતાન ક્યાંથી થાય જ્યારે તેની કોઈ સહચરી 
નથી તેણે જ તો પ્રત્યેક સજૈનને ઉત્પન્ન ક્યું છે અને તે 
સર્વ વસ્તુનું જ્ઞાન ધરાવે છે. 

૧૦૩. આવા છે તમારે અલ્લાહ, તમારે 
સજનહાર; તેના સિવાય કોઈ મા'બૂદ નથી, તે પ્રત્યેક 


જ 


વસ્તને પેદા કરનારે। છે, માટે તમે તેની જ બંદગી કરે. 


જે 
કડ 


અને તેજ પ્રત્યેક વસ્તુનો રખેવાળો છે. 

૧૦૪. ઈન્સાનની દ્રષ્ટિ તેને પામી નથી શકતાં 
પરંતુ તે (ઈન્સાનોાની) દ્રષ્ટિઆ સુધી પહેંચે છે. તે 
સુક્ષ્મદર્શા છે, સર્વ વસ્તુથી માહિતગાર છે. 

૧૦૫. બેશક તમારા રબ તરકથી તમને 


[નિશાનીઓ મળી ચૂકો છે, જો કોઈ તેને પારખી લેશે તો ' 


તેના અંગત લાભમાં છે અને જે આંધળો બનશે તો સ્વયં 
પોતાનું જ નુકસાન કરશે. અને હું તમારો રખેવાળ 
નથી. 

૧૦૬. અને અમે આવી રીતે અમારી આયતોનું 
વર્ણન કરીએ છીએ કે (સત્ય કાયમ થાય) પરંતુ તેઓ 


અલ -અન્આમ 





7“, “ઉ 


9, ટ દઝ 229 ન-#? ક 9 
546.11. 54 કી 5 


ર્ર 2 137 19ન 

968 ઇડ્ઝકટહી 

/7)્કરટ ન 774 ન ટ 
419) ભાજન 949 15૫555 


હ ઠ્ુધઃ5 હઝ 9.7 
હ્ન્ઝ્ઃ 


છડ ૦5 


20 


દ.ક2# - 
ઊઘ 
૬4%7. /# 7 પ5 -9૮ 
54346 ફહ ઝૂડહ્ડમડ હહ્ધડ 
નવિ ૪ ટકુ કડ ₹ડડકડુ 


નિ 


%5ડ# દડ 

ઇદ ઝક્ડદવાડ 5555: 5 
અદ ઇદ બિલ 
495૫59 હા,4 57 દ દ 
9 હરક 


દ. 55)5 44: « “797 કન જન્ભ 


ઇડ! ઠક્ડદ્વાપ્રહ્ઝક લડક 


7/7 227 #/ 


હટ”. 





“ડુ “ ક ક ૨૭ "% જ ન "“"% 9 રી ન 2779ન્‌ 
કહે છે “આ બધું તેં કોઈ પાસેથી શીખ્યું છે.' અને અમે ૯% (ટેક 
સમજદારી રાખનારા લોકોને જ (સત્ય) સમજાવી 
શકીએ છીએ. 
૧૦૭. તારા પરવરદિગાર તરકથી તારી ઉપર જે 7 7% હ, 41 જદરીન્ર ૦ 2્ર્દર 
2528514] 7૭ 26 કાઈટ 
વહી આર્વી છે, તું તેનું અનુસરણ કર. ના સિવાય 
ર 27” 
કોઈ મા'બૂદ નથી; અને તું મુશરીકોથી '“' અલગ થઈ 9બ્દડ. દર્ડ્ડાહ્્ટ,ક 
જા. 
ર૪. “મુશરીક', અલ્લાહ સિવાય અન્ય શકિતઆને માનનારા મૂતિપૂજ્કો, અન્ય વર્થ માન્યતાઓ 


તથા વહેમોમાં માનનારા, અલ્લાહના સમકક્ષ, ભાગીદારો ઠરાવનારા. 


૨૦૬૨૬ 


સૂરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૮ 


૧૦૮. અને જો અલ્લાહ ચાહત તો। તેઓ શિર્ક કરત 
જ નહિ અને અમે તને તેમના ઉપર નિગેહબાન નથી 
બનાવ્યો અને ન તું તેમનો જવાબદાર છે. 

૧૦૯. અને અલ્લાહ સિવાય જેને તેઆ પુકારે છે, 
તેના વિશે તમે ભૂંડું ન બોલો, કે જથી તેઓ દુશ્મન 
બની જહાલતમાં અલ્લાહને ગાળા દે. આવી રીતે અમે 
પ્રત્યેક કોમોની દ્રષ્ટિમાં તેમની કરણીઓ શેોભાસ્પદ * 
બનાવી છે. પછી તેમના પાલનહાર તરક તેમનું પાછું દ 
કરવું છે; અને તે તેમને સમજાવી દેશે કે તેઓ શું કરતા 
રહ્યા હતા. 

૧૧૦. તેઓ અલ્લાહના નામે ભારે સોગંદ ઉઠાવીને & 
કહે છે કે જો તેમની તરક કોઈ નિશાનીઓ (મો'બેબા) ન 
આવશે તો તેઓ તેના ઉપર ઈમાન લાવશે. તું તેમને કહે 
“મો'જેઝા તો અલ્લાહના અધિકારમાં છે.' પરંતુ વા 
શું ખાતરી કે મો'જ્ઝા આવશે તો તેઆ ઈમાન નહિ 
લાવે? 

૧૧૧. બેશક, અમે તેમના દિલો અને તેમની 
આંખોને ફેરવી નાખશું કારણ કે તેઓ પહેલી વારમાં 
તેમાં ઈમાન ન લાવ્યા હતા. માટે અમે તેમની 
ગુમરાહીમાં જ તેમને અથડાતા છોડી રેશું. 
(રકૂઅ- ૧૩) 

૧૧૨. અને જો અમે તેમના ઉપર કફરિશ્તા 
ઊતારીએ અને જો મુદી પણ તેમની સાથે વાતે કરે; 


બ 


અને જે અમે તેમની સામે બધી વસ્તુઓ ભેગી કરી 


લાવીએ, તો પણ અલ્લાહ જો નહિ ચાહતો હોય તો. 


તેઆ ઈમાન લાવશે જ નહિ. પરંતુ તેમનામાંના ઘણા 
ખરા જહાલતનો (અજ્ઞાનતાની) વાતો કરે છે. 
૧૧૩. અને આવી રીતે અમે બદકાર લોકોમાંથી 4 


અને જીન્નોમાંથી પ્રત્યેક નબીના દુશ્મન બનાવતા ? તો 





ક્ારહઇઉડકઈઈકઉકાતાડકડ 
બવ ક્કડાઈડવકડ 


“29 2/4 «ન 


નડ હાકડડ્ક 69૫૩૯” “ઝીઈ્5: 
યુ ટ્રા ઉ ₹:4 ત તિ મ 


ઇન્ડ 77 2 604 છે 
77% 9 ?ત4 

9૭% 9ઈ 
સાજા છાડ 


ક ન “નહ 05 પ 
નાઈ 12૦૪૫ પ્ઝ્ 
698 કં ન? ટુ આ 1 


છ.૦૦૦૫૩૩૦૦ હ હ 
હઝ નનન; જામીન ર 

ઠડક દદલ 
0 51ત ૪%: 5 


«૬. ય “.?/” જ સિ 
કઝ ડઝદાડગા/ 


૮/7, #%727 22 27.9 297 


રહ્યા હતા જે લોકોને છેતરવા માટે એકબીજાને કાહ, હીત છટો 


શંગારરસની વાતો શીખવતા, અને જો તારા 
પરવરરદિગારે ચાહ્યં, હોત તો તેઓ આવું કરી શકત જ 
નહિ, માટે જે તેઓ ઘડતા રહે છે તેમાંજ તેમને પડયા 
રહેવા દે-- 


૬ 7 92977 7/77 


છક ધ૦૩ ૦૭૩ ડડ 9? 


૨૦૭ 


સરાહ ૬ 


૧૧૪. કે (તે લોકો) જમને આખેરત ઉપર યકોન 
નથી તેમના મન તેના તરક આકષાય અને તેઓ 
તેનાથી ખશ થતા રહે, અને તેઓ જે (અનર્થ) કમાઈ 
રહ્યા છે તે કમાતા રહે. 

૧૧૫. તું કહે 'શું હું અલ્લાહને છોડી બીજાને 
લવાદ નીમું જ્યારે તેણે જ તમારી તરક સ્પષ્ટ કિતાબ 
ઊતારી છે અને જે લોકોને અમે (પહેલાં) કિતાબ 
આપી હતી તેઓ જાણે છે કે આ (કિતાબ) તારા રબ 
તરક્‌થી સત્યપૂર્વક ઊતારવામાં આવી છે. માટે તું 
સંદેહ કરનારાઓમાંના ન બનીશ. 

૧૧૬. અને તારા પરવરદિગારનું વચન સચ્ચાઈ 
છિ (ર૫ છડ ત ડડ 
અને ઈન્સાકૂના આધારે પરિપૂણે થઈ ગયું છે. 
તેનૃ. કલામ કોઈ બદલી નથી શકતું. અને તે સર્વ 
સાંભળનાર અને સર્વ જાણનાર છે. 

૧૧૭. અને ધરતી ઉપર 
ઘણાખરા એવા છે જેમનું કહ્યાં જો તું માનીશ તો 
તેઓ તને અલ્લાહની રાહથી રખડાવી દેશે. તેઓ માત્ર 
કલ્પનાઓઆના આધારે ચાલી રહ્યા છે અને જટૂં બોલવા 
સિવાય (બીજું) કંઈ નથી કરતા. 

૧૧૮. નિ:સંદેહ તારો રબ તેમને સારી પેઠે જાણે 
છે જે અલ્લાહની રાહથી ભટકી ગયા છે. અને તેમ 
પણ જાણે છે જે હિદાયત પામેલા છે. 

૧૧૯. માટે જેના ઉપર અલ્લાહનું નામ લેવાયું 
હોય તેમાંથી ખાઓ જો તમે ખરેખર તેની આયતોમાં 
ઈમાન રાખનારા હો તો. 

૧૨૦. અને જેના ઉપર અલ્લાહનું નામ લેવાયું 
હાય તેને ન ખાવાનું તમારી પાસે શું કારણ હોઈ શકે? 
જ્યારે તે વસ્તુઓ જે તમારા માટે હરામ છે તેના વિશે 
તેણે તમને સમજાવી દીધું છે, સિવાય કે તમને 
મજબૂરીથી ખાવું પડે અને ખરેજ ઘણા પોતાના બૂરા 
ઈરાદા પ્રમાણે બીજાને અજ્ઞાનતાથી બહેકાવતા રહે છે. 
બેશક તારો પરવરદિગાર હદબહાર જનારાઓને સારી 
પેઠે જાણે છે. 


ત.75 


અલ -અન્આમ 


રહેનારાઓમાંન! 





ડે 
શુ--- 
ડે 


727: ક ” તદર77 ?. 497 2-ન 
ક્ાહીડ્્કઉડ તડ 


ન ૩૦ ૭૮#ન 7-14 244 
૭-55 90450૫26 થ5555૩ 
482 


ઉર&કત્રા હ #1ક*9 
ક મ 2. 88 
&5૭9ડાહ્ી ઈ ન 


ન”?7 497 4 


ભઊહક»-૦્હ %) 

485 10 હા 
92 

હર સછી ત જિ 
ઉેહક્ટર્કન 

રાઈડ ઉાનડઝણઠુ 
કન મા નના ડક 
ક%કકગ્ુકક્ઉ]ડતકી 


નન «ન 
ધ? 


ઉજ શઠ) 


ષ 





રપ. મક્કાની ફતેહના વખતે આંહઝરત સ.અ.સ. ખાના કા'બામાં દાખલ થયા ત્યારે તે વિભિન્ન 
મ્‌તિઓરથી ભરચક હતું . આપ ( સ) લાકડીથી દરેક મૂતિને સ્પર્શ કરતા અને આ આયત પઢતા જતા હતા કે 
મક્કાની ફતેહ સાથે અલ્લાહે આપેલો વાયદો પૂરો થઈ ગયો હતે. 


૨૦૮ 


સૂરાહ ૬ 





૧૨૧. અને તમે ખુલ્લા તથા છૂપા પાપ કરવાથી 
દૂર રહો. ખરેખર જ લોકો પાપ કમાય છે તેમને 
પોતાની કમાણીના બદલો વેળાસર મળી રહેશે. 

૧૨૨. અને તેમાંથી “| ખાશો નહિ જેના ઉપર 
અલ્લાહનું નામ ન લેવામાં આવ્યું હોય. બેશક, તે 
ખુલ્લી નાક્રમાની છે, અને ખરેખર શયતાનો પોતાના 
મિત્રોને પ્રેરણા આપતા રહે છે કે તેઆ તમારી સાથે 
તકરાર કરતા રહે. અને જો તમે તેમના કહેવામાં 
આવી જશો, તો! નિશ્ચય તમે પણ મુશરીક થઈ જશે. 
(રકૂઅ-૧૪) 

૧૨૩. જ મરણ પામ્યો હોય, તેને અમે કરી 
સજીવન કરીએ અને તેના માટે એવી રોશની ફેલાવી 
દઈએ કે તે લોકો વચ્ચે હરતા કરતો હોય, શું તે તેના 
જવા 
સપડાએલો હોય અને જેમાંથી તે નીકળી ન શકતો 
હાય? આવી રીતે અમે કાકરોના બુરા કામો તેમના 
માટે શોભતા ”) કરી દઈએ છીએ. 

૧૨૪. અને આવી રીતે અમે પ્રત્યેક વસ્તીઓમાં 
ગુનાહગારોને આગેવાની આપીએ છીએ કે તેઆ પ્રપંચો 
ઘડતા રહે. હકીકતમાં તે પ્રપંચા બોજાઓ માટે નહિ; 
તેઆ માત્ર પોતાના જીવની વિરૃદ્ધ કરે છે. પરંતુ તેમને 
તેનું ભાન નથી હોતું. 


૧૨૫. અને જ્યારે તેમની તરક કોઈ આયત આવે 


છે, તો તેઓ કહે છે “અમે તેને માન્ય નહિ રાખીએ 
જ્યાં સુધી કે અમને પણ એવું જ ન મળે જેવું કે 
અલ્લાહના રસૂલ ઉપર આવ્યું છે?' પોતાનો પયગામ 
કોને સીપવા તે અલ્લાહ સારી પેઠે જાણે છે. બેશક 
તેમની ચાલબાજીઓઆના પરિણામે ગુનાહગારો અલ્લાહ 
પાસે રૂસ્વા થશે, અને તેમને દર્દનાક અઝાબ ભોગવવો 
પડશે. 

૧૨૬. માટે જેને અલ્લાહ હિદાયત આપવા ચાહે 
તેનું હૈયું તે ઈસ્લામ માટે ઉઘાડી નાખે છે અને 


ષને 


ને ગુમરાહ કરવાનો ઈરાદો કરે છે, તેના હૃદયને 


પને 


્ 
છ 
આ 

6૪ 


ર૬. જે પશુઓ પોતાની મેળે મરણ પામ્યા હોય તેમને ખાવાની મનાઈ છે. જેના ઉપર ઝિબાહ કરવા 


અલ -અન્આમ 


થઈ શકે જ ધોર અંધકારની અવસ્થામાં” 


પારો ૮ 


હ હં £૬05.5%ડકાઈ 555 
છટકજ##ધુડકફ ડીડ 
ઈઠકર્ડડ#ાડગ/ ડણક; 
ક2ઢ સજજ દડા ડક 
છીક ક્ટ 22 2222 
ળી 
જ નાઉ. છિ “5હઝદાહૃકૃહકક 
।%ઈઇઝ, ક « વઝુ 5 દાઝબદુડ ઠક ુ 
9૯5 


ના... શાના 
ઉ ક “54 ક /7ક42% 


વાગતા 


27797./9 


ઉ 5521995 નર 
2 «2 ક #7477 ! 
હ. હેપ્પક5 ૯૩૦3! 


(“29,” ક ક 9- 


ઈગ્ક્ન્દ લડ ર્ઠા ટ ક હઝ 


ન હ ક (૬ શ, 97 22 
ઈ્ઉડ5૪૭5ક૭ડ્કત્‌ જડહાગ્ઝઈ2 


ટાણે અલ્લાહનું નામ ન ઉચ્ચારવામાં આવ્યું હોય તેના ખાવા ઉપર પણ પ્રતિબંધ છે. 


૨૭. 


૨૦૯ 


'શોભતાં' અર્થીત ગુનાહ કરનારા પોતાના ગુનાહાને આચરવામાં કખર કરતા. 


નિ 


સૂરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૮ 


એવી ભીસમાં લે છે કે જાણે કોઈ મહામહેનતે ઊંચાણે 
ઉપર ચડી રહ્યો હોય. જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા 
તેમને અલ્લાહ આવી રીતે સઝા ફટકારે છે. 

૧૨૭. અને આ તારા પરવરદિગાર (તરક 
જવા)નેો સીધે માર્ગ છે. બેશક, અમે બોધ ગ્રહણ 
, કરનારાઓ માટે અમારી આયતોનું વિસ્તારથી વણેન . 
કરીએ છીએ. 

૧૨૮. તેમના રબ પાસે તેમના માટે સલામતીનું - 
ઘર (તૈયાર) છે, અને તેમના (ભલા) કામોના પરિણામે 
અલ્લાહ તેમના મદદગાર છે. 

૧૨૯. અને જે દિવસે તે તેમને સર્વને એકઠા 
કરશે, (અને કહેશે) “હે જીન્નાના *” સમૂહ, તમે 
ઈન્સાનામાંના ઘણાને ભોળવી લીધા હતા.' અને 
તેમના મિગ્રોમાંના ઘણા કહેશે “હે અમારા પરવરદિગાર 
અમે એકબીજાથી અવશ્ય લાભ મેળવ્યો છે, પણ હવે 
અમે તારી મુકરર મુદતના છેડે આવી પહેચ્યા છીએ.' 
તે કરમાવશે “આગ તમારું નિવાસસ્થાન છે જેમાં 
તમે સદા રહેશા, સિવાય કે અલ્લાહ કંઈ (જદું) 
ચાહતો હોય. નિ:સંદેહ, તારો પાલનહાર હિકમતવાળો 
છે, સર્વજ્ઞ છે. 

૧૩૦. અને આ રીતે તેમની કરણીઆના કારણે 
ઝાલિમાોને અમે એકબીજાના પાછળ લગાવી દઈએ 
છીએ. (રફૂઅ- ૧૬) 

૧૩૧. હે જીન્ના તથા ઈન્સાનાના ટોળાઓ! શું 
તમારી તરક તમારામાંથી રલ નથી આવ્યા જે 
તમને મારા આદેશો વાંચી સંભળાવતા હતા અને 
તમારી આ (કયામતના) દિવસનો મુલાકાતથી તમને 
ચેતવતા હતા?' તેઓ (જવાબમાં) કહેશે “અમે પોતે 


ત 1 27 કે દ્વિ ધ 4 
ત્યીકાડ) કપડા ડુડડડ ૪ 





તન 


હ્ડ%ાણાડડ ઝ લિ કદા પ 
૦૭ાઉઇડથઇ 

ડભ્જઠક્ક્ડડ્ઝડકટુડાડ54 ની 
છેડમડડકઇ 

ક ડુઝાત્કવક-5549 4: 
હડક ૬ દક ઝડ545 
[ત * 27 2 કા ઝી 
&વ556ાતાઉડાઇડ લડ 
ભડઠીકાત્રડદડઉડડ 
દ નન 

કાડડ હવા 


દ.-227 ૮ 
છવક 


»959ાઝ ડડ 
અક કઈઈડકાઈઇદડ,કઇ «97 27 


છકડા ગદ હાઇડ ઉ ર 





ર૮. આ આયતથી સ્પષ્ટ છે કે જીન્ન કોઈ જુદી રૂહ નથી પરંતુ માનવજાતિને એક વર્ગ છે જે 
રાક્ષસી (કીતરત) તેમજ રાક્ષસી બળ ધરાવે છે. ઝાલિમ રાજ્યાધિકારીઓઆ, ઝાલિમ સ્વભાવના મઝહબી 
લીંડરે જે જનતાની ઉશ્કેરણી કરતા રહે છે, અને એવી જડ પ્રકૃતિના લોકો જ ઇલ્મ અથવા શિક્ષણ તથા 
ઈઇખ્લાક (સંસ્કારો)ના અભાવે માનવતા ગુમાવી બેઠા હોય છે. 

ર૯. આ આયતમાં જીન્નોમાં રસૂલ આવ્યા હોવાનું વર્ણન છે પરંતુ કુઆન મજીદમાં કોઈ જગ્યાએ 
જીન્નાના એકપણ આગવા રસૂલનું વર્ણન નથી. માટે જીન્નાની અલગ કોમ વિશે કોઈ ધારણા રાખવી 
યોગ્ય ગણાશે નહિ. જળ જીન્નાની કોઈ કોમ હોત તો તેમના રસૂલનું નામ પણ તેમના વર્ણન સાથે જરૂર 


આવ્યું હોત. 
૨૧૦ 


ન(ઝિદછ 


કા ડ૩------- ૦-૦૨ તનનન: ૦૦ - 


સૂરાહ ૬ 


જ અમારા વિરુદ્ધ સાક્ષી છીએ.' બેશક, તેમને 
દુનિયાની ઝિદ્ગીએ છેતયી હતા. અને તેઓ સ્વયં 
પોતાના વિરુદ્ધ સાક્ષી આપશે કે તેઆ કાકર હતા. 

૧૩૨. કારણ કે તારો રબ ઝુલ્મથી આબાદીઓનોા 
[નાશ નથી કરતો જ્યારે કે તે લોકોને ચેતવવામાં ન 
આવ્યા હોય. 

૧૩૩. સર્વ (જીવો) માટે તેમની કરણીઆ પ્રમાણે 
દરજજાઓ નક્કી થએલા છે અને તારે! રબ તેમની 
કરણીઓથી બેખબર નથી. 

૧૩૪. અને તારે! પરવરદિગાર સ્વયંપૂર્ણ છે, 
દયાવંત છે, જે તે ચાહે તો તમને નાબૂદ કરી દે, અને 
તમારા સ્થાને બીજાને આબાદ કરે, જેવી રીતે 
બીજાના વંશમાંથી તેણે તમારો ઉદ્ભવ કર્યો હતો. 

૧૩૫. ખરેજ, જેનો તમને વાયદો કરવામાં 
આવ્યો છે તે થઈને જ રહેશે અને તમે તેને નિષ્ફળ નથી 
કરી શકતા. 

૧૩૬. તું કહે “હે લોકો, તમે જે કરી રહ્યા છો તે 
કરતા રહા અને હું મારું કામ કરતો રહીશ. આગળ 
જતાં જણાઈ રહેશે કે આખેરતનું ઘર કોને મળવાનું 
છે. બેશક ઝાલિમાો કદાપિ કતેહમંદ નથી થતા. 

૧૩૭. અને જે અનાજ તથા ઢોર ઢાંખર અલ્લાહે 
પેદા કર્યી છે તેમાંથી તેઆ અલ્લાહનો હિસ્સો નક્કી કરે 
છે;પછી મનોમન કહે છે કે આટલું અલ્લાહનું છે અને 
આટલું ઠરાવેલા શરીકોનું છે, પછી અલ્લાહના 
ઠરાવેલા શરીકોનાો હિસ્સો તો. અલ્લાહને પહેંચતેો 
નથી,” પરંતુ અલ્લાહનો હિસ્સો તે ઠરાવેલા 
શરીકોને પહેચી જાય છે. તેમના આ ન્યાય કેટલે 
અધમ છે! 


ક 


અલ -અન્અઆ।મ 


પારો ૮ 


“7૬72 ??710)9? 47(?8 
9છકઈજાબ્કઝો 4 9૭૪2001 





દ [22 હાડ ૭ ક 


“ 1૦/77 ન ન” ર ન 
6% હડ ઉર 
964% 


22 774 કપ'72 જા ક 
555૫45૭6 %ડ51%3 છાડ 
0% નિ વ જઉ કઝ ન રોઝ ન 

હોઝ5 


જા ક 

ટિ 9-4 ક. 5 
“વડઇડઈઝાઇ,દ 15 1૮2! (9% હ3 

592 ન્‍્દઈડકઝ ઈ 


હ, 
દ.ડઝઝ4ઠ હ પડઉ5છ દર ર29 
ઇડ ડાઈ 
હઇઇડય0હીડડ5ડઝઇકડઇ 
ઉડા ક્ઇડડર્ડઝકઝ 


૧૩૮. અને આવી રીતે જ મૂશરીકોમાંના ઘણાને 5091૮ જડ ડાહ્ડ શક હ૭45 
નુ” ન 


તેમના ઠરાવેલા શરીકોએ તેમની ઔલાદની ' કતલ 
કરવાનું કાર્ય તેમને શોભતું કરી દેખાડયું છે કે તેઓ 


ક77 2622 ક્ર 


2૮ 
[77 ની 7” 22 58% ઇડ 





૩૦. અરબના મૃતિપૂજકો પોતાની ખેતીવાડીની ઉપજમાં રવો દેવતાઓ તથા અલ્લાહ માટે ભાગ 
પાડતા હતા. જે તેમની ઉપજના હિસ્સો બીજા રસ્તે વપરાઈ જતો તો અલ્લાહના હિસ્સામાંથી તેની કમી 
પૂરી કરવામાં આવતી પરંતુ જો અલ્લાહના હિસ્સામાંથી બૌજા કામમાં કંઈ વપરાઈ જતું તો 
દેવીદેવતાઓના હિસ્સામાંથી અલ્લાહના હિસ્સામાં તેઆ કંઈ પણ ન આપતા. 

૩૧. “અલ્લાહના શરીકો' અ્થીત, દેવીદેવતાઓ, સાધુસંતો, જ્યોતિષ જાણનારા, પીરા કકૉરેો 


વગેરે. 


૨૧૧ 


સૂરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૮ 


સ્વયં પોતાને પાયમાલ કરી નાખે અને તેમના દીનની ૮9724?7(77 ???74૮ કિ 2526૮ 
ક ઉક દદદ 94 
બાબતમાં તેઆ ગુંચવણામાં પડી જાય. અને જો 
અલ્લાહ ચાહત તો! તેઓ આવું ન કરી શકત. માટે તું 
તેમના ઘડી કાઢેલા (અસત્ય)માં તેમને પડયા રહેવા દે 
છે “* “%_ “; “4 ક મરે 9૦2 4 4 9-૦ 1 
૧૩૯. અને તેઓ કહે છે કે અમુક ઢોરો તથા શુ ઇછ૪૩ક%૬. 45 ઈ ઇક 
અમુક ખેતીની ઉપજને ખાવાની મનાઈ છે, તેને કોઈ ક પિ 
પણ ખાશે નહિ સિવાય કે અમે ચાહીએ તે ખાય, અને ? 2*.76(77₹7 3 ૮ 7 24 
ફે “* "““ 5% ક જે [89589489 5 કો ભ્ક્ઝ 5 
(તેએ) કહે છે કે અમુક ઢોરોની પીઠા ઉપર સવારી 
કરવી હરામ છે, અને તેઓ અમુક ઢોરો (ને ઝિબાહ 


પસ 
ગુર 
૫૦૧ 


ક ક” ન દ્રો 


કદીક દિજૂડડર કા ૭593335 


કરવા) ઉપર અલ્લાહનું નામ નથી લેતા.તેમણે જે ક હ્ઇછુ 
અલ્લાહના નામે જ્‌ટું ઘડી કાઢયું છે, તેનો બદલે તે જ્ટ-છ 


વહેલાસર તેમને આપશે. 


૧૪૦. અને તેઓ કહે છે “જ કંઈ અમારા 9 ક 
પશુઓના પેટમાં છે, તે કેવળ અમારા પુરષો માટે જ ઇડ ડડહ,ડ5 ટક) ઈક ઈ 


ષ્ન્ન્ઝે 
ધિ. 


છે, અને અમારી પત્નીઓ માટે તે હરામ છે.' પણ .; પ 2 આ 1 5 22 ૬-2૮ 
સ્ક ક ક્જ 5 હ. ડકેૅૂૂ કક જુ ૫72 ર2 «92૨૦7 
જો તે મરેલું જન્મે તા સાને તેમાં ભાગીદાર ગણે છે. ન 

“હ “ જિ ક. ” 62 277927 જફ ક 
તેમના આ દાવાનો બદલો તેમને આપશે, બેશક, તે ર5૮ કકક “કડ 
હિકમતવાળે છે, સર્વ જાણનારો છે. 


૧૪૧. નુકસાન ભોગવનારા તો તેઓ જ છે ન ક વયક જ 
ક ક જ હી | ૦૭ *' ક ક 
નોદાનોમાં અને જેહાલતમાં પોણામાં આલાદની કુક ૭-૦ ગક 
ક $ નન શન, 9 
દ્ર «94 દ્વ દ્ર 79૯ 
કતલ કરે છે. અને જે કંઈ અલ્લાહે તેમને આપ્યું છે 253 5.2 હ ક 325 
તેને અલ્લાહ ઉપર તોહમત લગાવી તેઓ હરામ ઠરાવે જ ે 
છે. બેશક, તેઓ ગુમરાહ થઈ ગયા છે. અને તેઓ છ7%-૯- 519653 હૂ હ 
હિદાયત નથી પામ્યા (રુકૂઅ -૧૬) 
જે ત અ જ ઇજ જાતા બગૌચા મા - પકજ.. કઈ# 
બનાવ્યા છે જેની વેલો વાડો ઉપર ચડેલી છે અને ઘણી %9*ઝક2 રાજા દ્ધ 2 
ટેકા વગરની વેલો પણ છે, અને ખજૂરીના ઝાડ તથા 7 ”₹૬5 £5516 4 
ઝડ નડ ક. રે “ઝે 2 
અનાજના ખેતરે છે, જેના વિવધ સ્વાદિષ્ટ કળા હઝ ડઝ ટ દઈઝડઝ્ટો5 
ન“ "ક જ * રશ “ન7 મરટત્‌ મ ક2-7 
ઝયતુન તથા દાડમ જેવા છે, જે જોવામાં'ઇએકસરખા 454115] ક»-ડાક્૭& 1 પ કાડડ ુ 
હોય છે પરંતુ સ્વાદમાં જુદા જદા છે. જ્યારે તે પાકી 
જાય ત્યારે તેમાંથી તમે ખાઓ અને તેનો હક્ક”) 


7 /,57% 





૩ર. અરબ લોકોમાં પોતાની દીકરીઓને જનમતાંજ જીવતી દાટી દેવાની, કતલ કરવાની અથવા 
કોઈ કુદરતી યાતના કે ઉપદ્રવને ટાળવા માટે તેમનું બલિદાન આપવાની તેમજ દેવદેવીઓઆના ચરણોમાં 
ઓલાદ અર્પણ કરવાની ઘાતકો પ્રથા હતી. 

33. અહીં “હક્ક'નો અર્થ ગરીબોની તથા મોહતાજેની મદદ માટે ભાગ કાઢવાનો છે. 


૨૧૨ 


સૂરાહ ૬ 


અલ -અન્આમ 


પારો ૮ 





ફસલ કાપવાના દિવસે જ ચૂકાવી દો અને હદ બહાર ન 
જાઓ. ખરેજ અલ્લાહ હદ મરયીદા બહાર જનારાઓને 
પસંદ નથી કરતો. 

૧૪૩. અને (કેટલાક) જનાવરેમાં (કેટલાકને) 
ભાર ઊંચકવા, અને (કેટલાકને) ઝિબાહ કરવા માટે 
(તેણે) સર્જ્યા છે. જે અલ્લાહે આપ્યું છે તેમાંથી 
ખાઓ અને કદાપિ શયતાનના કદમો ઉપર ચાલશો 
નહિ. ખરેખર તે તમારે કટ્ટા દુશ્મન છે. 

૧૪૪. (અને જનાવરેમાંથી તેણે) 
નર-માદા (પેદા કર્યાં છે.) જેમાંના, ધેટામાંથી બે 
(જોડા) અને બકરાના બે; (હે રસૂલ) તું તેમને કહે 
*શું તેણે બે નરને હરામ ઠરાવ્યા છે કે બે માદાને 
અથવા જે બે માદાના ગર્ભમાં છે તેને? જો તમે ખરા 
હો તો મને (ખરી) હકીકત જણાવો.' 

૧૪૫. અને બે ઊંટો અને બે ગાયોમાંથી, તું 
તેમને કહે “શું તેણે બે નરને હરામ ઠરાવ્યા છે અથવા 
બે માદાને, અથવા જે બે માદાના ગર્ભમાં છે તેને? શું 
તમે ત્યારે હાજર હતા જ્યારે અલ્લાહે તમારા માટે આ 
આદેશ આપ્યો હતો?' તો તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ 
થઈ શકે છે જ અલ્લાહ ઉપર જઠૂં આળ મૂકે અને કોઈ 
પણ જ્ઞાન વિના લોકોને ગુમરાહ કરે? ખરેખર અલ્લાહ 
ઝાલિમ કોમને હિદાયત નથી આયતો. (રુકૂઅ - ૧૭) 

૧૪૬. તું તેમને કહીં દે 'મારા ઉપર જે વહી 
કરવામાં આવી છે તેમાં મને કંઈ એવું નથી જણાતું જે 
ખાનારા માટે હરામ હોય સિવાય તે કે જે પોતાની મેળે 
મરણ પામ્યું હોય, અથવા વહેતું લોહી અથવા 
સુવ્વરનું માંસ, કારણ કે આ બધું અશુદ્ધ છે. અથવા 
તેજ અયોગ્ય ગણાશે જના ઉપર અલ્લાહ સિવાય કોઈ 
અન્યનું નામ, લેવાયું હોય. પરંતુ જો કોઈ 
મજબૂરીથી ”” * ખાઈ લે અને નાકરમાની કરવા માટે 
નહિ, ન હદથી વધી જાય, તો ખરેખર, તમારો 


પરવરદિગાર અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 


મ. 


? 1 


5957 27 “?97૮7% 
552: ક વડેંડ 1૭21 ક 
7 ./7?&* 92; 
છઝ્ડ-* 
દ્ર 2૮4 દૃ ક 727૮9 
છક્કા ઝવ કકઝઝાહટ5 


7% ક «5 * ક ન છ્ુપ515₹43 ડડ જ 


કછ ઉડ 


જ %2 2 
છીષ્સ્ઝ 
કડઝટ્ડાડ્રાંકાડ દાઈ 


(૬ મા 72747 276 


કા ઠ્:૦%%.૭ ડી ક ઠડ 


927-4527 7272 


ક નાકા ન દડ 
બ 22,299, 
છ ઉડડ૭૭ 


૭97. 


દઈ હા હઝરત 


તનામા ૦૦ 
ડડ 5945597૪252] 
0) રા હોઠ કાહ 
છબ ૯૪૭5#હ) ક. હું 
૧ દાદા 52 9 ડાઉઠું કજ 
કક#કઇડઇકક૭૭ી 
$ડાહડ૬ કડવા: હક ક ની 

બ્ર ક હઠટૃઇત્ડ 


[૯ વ ક 


તકના ક ક 


૩૪. મુસાકરીમાં અન્ય ખારાક ન મળે અથવા રોગ નિવારણ અથવા જીવ બચાવવા માટે હરામ 
ઠરાવેલી વસ્તુઆ મજબ્‌રીથી ખાવી પડે તો તે ખાવામાં મનાઈ નથી. પણ ખાવા કે પીવા માટે ખોટા 


બહાનાનોા આધાર લેવાની સખ્ખત મનાઈ છે. 


૨૧૩ 


સૂરાહ ૬ 


૧૪૭. અને યહુદીઓ ઉપર અમે નખ ધરાવતા 


સર્વ પ્રાણીઆ હરામ કર્યા હતા અને ગાય, ઘેટા અને. 


બકરાની ચરબી પણ હરામ ઠરાવી હતી સિવાય કે તે 
ચરબી જે તેમની પીઠો, આંતરડા તથા હાડકા સાથે 
ચૌ।ટેલી હોય. અમે આ શિક્ષા તેમની નાકરમાની માટે 
તેમને આપી હતી. અને ખરેખર અમે સત્ય જ કહેતા 
હોઈએ છીએ. 

૧૪૮. જે તેઓ તને જ્ઠ્ઠા કહે તો તું કહી દે 
તમારે। પરવરદિગાર પુષ્કળ રહેમતોવાળો છે પરંતુ તેના 
અઝાબ ગુનાહગાર કોમ ઉપરથી (કદાપિ) ટાળી શકાશે 
નહિ. 

૧૪૯. મુશરીકાો અવશ્ય કહેશે 'અલ્લાહ ચાહત તો 
અમે શિર્ક કરત જ નહિ અને ન અમારા પૂર્વજો, શિર્ક 
કરત. અને ન અમે કોઈ વસ્તુને હરામ ઠરાવત.' 
આવી રીતે તેમની પહેલાંના લોકોએ પણ (અલ્લાહના 
રસૂલાને) જઠ્ઠા ઠરાવ્યા હતા. અહીં સુધી કે તેમણે 
અમારા અઝાબનો સ્વાદ ચાખ્યો. તું કહે, “શું તમારી 
પાસે કોઈ દલીલ છે? જો હોય તો અમને જણાવો. તમે 
તો માત્ર કલ્પનાઆમાં જ રાચો છો. અને તમે અસત્ય 
સિવાય બીજુ કંઈ નથી બોલતા.” 

૧૫૦. તું કહે “સૌથી મજબૂત દલીલ અલ્લાહની 
જ છે માટે જો તે ચાહતા હોત તો તમને સૌને અવશ્ય 
હિદાયત આપત.' 

૧૫૧. તું કહે “તમારા તે સાક્ષીઓને બોલાવો જે 
સાક્ષી આપે કે અલ્લાહે આ વસ્તુઓ હરામ કરી છે.” 
જો તેઓ એવી સાક્ષી આપે તો તું તેમના સાથ આપીશ 
નહિ, અને તેમની બૂરી વલણેોનોનું તું અનુસરણ 
કરીશ નહિ જે અમારી આયતોને જ્હ્ી કહે છે, અને જે 
આખેરતમાં ઈમાન નથી રાખતા અને જે અન્યને 


ધ્ક્્7 


પોતાના પરવરદિગારના સમકક્ષ ઠરાવે છે. 
(રેકૂઅ- ૧૮) 
૧૫૨. તું કહે “આવો, હું તમને વર્ણન કરી 


સંભળાવું કે તમારા રબે શું હરામ ઠરાવ્યું છે, કે તમે 
કોઈને અલ્લાહનો શરીક ન બનાવો: અને તમારા 
માતા-પિતા સાથે ભલાઈથી વતી; અને ગરીબીની બીકે 


અલ -અન્આમ 





પારે ૮ 
હ્ડઇૂઈહડદ#ઉ હી 


79૮7 /#ન2 


7972 2» -47 
[0 હ્ર્લાદાઈડડ 2 ક 
થક 8હડાઇકઉ પ જિતા 
22397 


છક [535 *જ્્ુ્ક્્કક 


ક 5 2.5 
જબ્્્સ્વ્ય ટક જ ન 


ક. 2% 


ન# 
જડ. દ 252 


4ઇડ ભાના ક 
છાડડાવી કદ ૭ઝધઝશ5ડ પિ ખુ 
કડજઠક શા ઈઈડે કયર્ઈઝ 


“27 ના.” ૩ 


તાઃ “7292 224 ? »5 
કાયા ડાઇ ૭ 
“ 972 794 ન 


જે ૦»૦--૭ %] કી 


ડઈત્યઇણ। ફૂડ ક 
ન્ન્ક9 #”29-ન 


9 હ્ક્શ્ન્ક 


” /#9797227 72 | 25 5-”ન્”્”7» 72:42 


વ! હહ દાડ કડ (5 
9777 927૬4 7 2(7૨71 272 
ડચ 509૭ફડઉ ડક 


ઝહપ્રડદજા 55૯ ડટ 


9 ક 


97 1-77 
“-્કત 


6.5૯ 


છેમ્્કાકડડેંઘ હ 


ન ઠઠ ી 


ક 


ઉકાઇઝડઉઈ- વદ 


ર૧૪ 


સરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૮ 


તમારી ઓલાદને મારી ન નાખો, તમારું અને તેમનું 
ભરણપોષણ અમેજ કરીએ છીએ. અને તમે 
બદકારીઆથી દૂર રહો, જાહેરમાં કે એકાંતમાં અને તે 
જીવની હત્યા ન કરો! જેની અલ્લાહે મનાઈ કરી હોય 
સિવાય કે ન્યાય ખાતર. આ આરેશે। અલ્લાહે તમને 
આપ્યા છે, કે કદાચ તમે તેને સમજવા પામો. 

૧૫૩.“અને યતીમ જ્યાં સુધી યુવાવસ્થાએ ! 
ન પહેચે, તમે તેમની મિલકતને અવ્યવસ્થિત રીતે 
અડકશે નહિ. અને માપ-તોલમાં ન્યાયપૂર્વક વતી. 
અમે કોઈ પણ બકિતને તેના ગજા ઉપરાંતની 
જવાબદારી નથી આપતા. અને તમે જે કંઈ કહો તે 
ન્યાયયુકત હોવું જાઈએ, પછી ભલે કોઈ તમારે 
(નિકટના સગો હોય. અને અલ્લાહ સાથે કરેલા 
વાયદાને પૂરો। કરો. અલ્લાહે તમને આ હુકમ આપ્યો છે 
કે તમે તેને યાદ રાખો. 

૧૫૪. અને તું કહે “મારો આ રસ્તો જ સીધો 
(રસ્તે) છે; માટે તેના ઉપર જ ચાલો; અને બીજા 
રસ્તાઓને છોડી દો જ તમને તેનાથી દૂર લઈ જશે. 
તેનો હુકમ છે કે તમે (બ્‌રાઈઓથી) પોતાનું રક્ષણ 
કરો. 

૧૫૫. પછી, અમે મૂસાને કિતાબ આપીને 
ભલાઈના કામા કરનારાઓ ઉપર અમે અમારી કૃપાઓઆ 
પૂર્ણ કરી. તે (કિતાબ) સઘળી (જરૂરી) બાબતોના 
ખુલાસા આપનારી, હિદાયત અને રેહમત હતી કે 
કદાચ તેના થકો તેઓ પોતાના પરવરદિગાર સાથેની 
મુલાકાત ઉપર ઈમાન લાવે. (રુકૃુઅ-૧૯) 

૧૫૬. અને આ કિતાબ (કુરઆન) અમે ઊતારી 
છે તે અનંત બરકતેો। વાળી છે. માટે તેને અનુસરો, 
અને સંયમ ધારણ કરે! જેથી તમારા ઉપર રહેમ 
કરવામાં આવે. 

૧૫૭. જેથી તમે એવું ન કહા કે અમારા પહેલાં 
માત્ર બે કોમો ઉપર જ કિતાબ ઊતરી હતી. અને અમે 
તેની હિદાયતથી બિલકુલ અજાણ્યા હતા. 


૩૫) 





194555૬૬! 5 બાઝ 
ક 


જટા કપડુ કપ હા, 
કડ કકઝઇપ જડ 044 હૌ કવિ 


2 ૧414 
પ 
4%: 47 જ જ 
ક્ટ ૭-૦૭ ઇઝ 


પ#?ટન્ટ 2 72 2 (? 22૯૮૬૭ 
5 પ હીમ દો ઠય 


નઈ 


#ડઈઝડ હકારા 5 


5 ઈક કઇદ્ાત$ડઇ 
9-9૪ ડી 
છેવ્શ 


ડઝ કચર કે 40.1 છક 
2). કડ “2 777772 

દક 555 બત હ 555 

79244 શ£% 7 

9૭55 

“97 7૬ [દૃ (7૯74 ર515 ન 

5ડત્કહઝીકપપ્્જ્ઝહ્ક5- 


276422 7 4 
ર કી ૧૪95૯64552 


#” 72 


ક” 2પ દક 2 
ત્ર? ફક 
(5” ન્ન ખ્ક#ન 

2% 27 «7 [૧ 


દ. ક 
ઉછેઈઇક્#ક બ્લ કટ? હ 


રજન દી “77૬ હુઈ ન 


7 ન તિન ન્્ક્ટ્ક દ્ધ 
હટ વપ પદ ટડ ઝાડીકક્ઝહા 
5-9 ટ કક 
હેલકઈડસ્‍્ડ#% ડ૬6#ાડન્દા 





૩૫. અલ્લાહે પોતાના અસીમ જ્ઞાનના આધારે ઈન્સાનને વિવેકશકિત અર્પણ કરી છે કે જેથી તે 
સારાનરસાનેો વિવેક કરી શકે અને પસંદ કરે તે રસ્તે ચાલે. 


૨૧૫ 


સૂરાહ ૬ 


અલ -અન્આમ 


પારો ૮ 





૧૫૮. અથવા કદાચ તમે એવું પણ કહો “જે 
કિતાબ અમારા ઉપર ઊતારવામાં આવી હોત તો શું 


અમે તેમના કરતાં વધુ હિદાયત ન પામ્યા હોત?” માટે. 


હવે તમારા પરવરદિગાર તરકથી તમારા ઉપર સ્પષ્ટ 


પ્રમાણો સહિત હિદાયત અને રેહમત આવી પહેંચી છે. . 


પછી તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ હશે કે જે અલ્લાહની 
જ ક અસ્વીકાર કરે અને તેમનાથી પોતાનું મુખ 
ફેરવી લે? અને અમારી આયતોથી વિમુખ થનારાઓને 
તેમના મુખ ફેરવી ચાલ્યા જવાના કારણે બૂરા 
અઝાબની શિક્ષા આપશું. 

૧૫૯. શું તેઆ એ જ રાહ જેઈ રહ્યા છે કે 
તેમની પાસે કરિશ્તાઆ આવે અથવા તારે 
પરવરદિગાર આવે? અથવા તારા પાલનહાર તરકથી 
કોઈ નિશાનીઓ (મો જજઝા) આવે... જ્યારે તારા 
પાલનહારની નિશાનીઓ ઉપસ્થિત થશે ત્યારે જે લોકો 
તે પહેલાં ઈમાન નહિ લાવ્યા હોય અને તે પહેલાં તેમણે 
પોતાના ઈમાનના આધારે કંઈ નહિ કમાયું હોય, તો 
તેમનું ઈમાન લાવવું તેમને કંઈ પણ લાભ નહિ આપે. 
તું કહે “તમે રાહ જોતા રહો, અમે પણ રાહ જોઈ 
રહ્યા છીએ.' 

૧૬૦. જે લોકો પોતાના દીનમાં કાટફૂટ પાડી 
અને અલગ અલગ ફિરકાઓમાં વહેંચાઈ ગયા છે, તારો 
તેમની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. બેશક, તેમના મામલો 
અલ્લાહ સાથે છે, તેઓ જે કરતા રહ્યા હતા તેની તે 
તેમને સમજણ પાડી દેશે. 

૧૬૧. જે લોકોએ નેક કામો! ક્યાં છે, તેમને તેના 
દસગણેો બદલે! મળશે, અને જેમણે પાપ કમાયું છે, 
તેમને માત્ર એટલા પુરતો જ દંડ કરવામાં આવશે અને 
તેમના ઉપર ઝુલમ કરવામાં નહિ આવે. 

૧૬૨. તું કહે “મારા રબે મને સીધો રસ્તો 
દેખાડયો છે, જે ઈબ્રાહીમના દીનનેો સીધે રસ્તો છે, 
અને ઈબ્રાહીમ મુશરીકોમાંના ન હતો. 

૧૬૩. તું કહે “મારી ઈબાદતો, અને મારી 
કુરબાની અને મારું જીવનમરણ, (સર્વ) અલ્લાહ માટે 
છે, જ તમામ જહાનોને માલિક છે. 


7# #7/# # કાઉ 7 277૮27 


ાધવીકવીત(ન પ. %ઉ ક 
45 ડડ 
૮ 1 ઠ્ા ક 


વા કા કે સે 


૪-5 બવગ 
65] ડશ્૭ક કષ્ટ હઠ ના 
છક હ્રઝકટધ્ડુ પ્ટ્રષ્ઝ 


ક્ક્ડ્રૉ 


સ 24 *નન,? 77૪ કુ# "ન 
સ્નતદાળા જક 
4 9797797871૦. ..1' 2 

“સ્મ છાડહ્રાઈ્% હેર ડાણ 
હા ઝઝછણછાણઇટકડલઝન્! 


કન” 


વાળદ (ઉમા ક 


કદ્ર કિત 


હક રડ 


ક **72 ” 9 ન સિ “944 
ભ2હડહડાક ગ ૪ 1૭૭ 59 જૂ હ 
ઇદ પ ક 


દડ દાઈદઉડંડ દડ 
270,97 ઝુ” “777 46 ટા ન” 
05 ન્ેકઉકીદ્ટ્ય્રક્દ 
“2 ₹ 2» જ 11 99 98 9, ક 
પ2 મકાન 8 હક 


ન 


9૯૪5૭૮ હઇછક ઝક કપડ 
2-7 2/7 8૮7 7 

હડ ઠડ5ડહાઇ ડુડા 

છ્બજ્ઝ્ક 


૨૧૬ 


સૂરાહ ૬ અલ -અન્આમ પારો ૮ 


ઇમ. ૧./-પ્રઇલા# સાઇ. ૧૬"ર--, તાણની... ૪ "૧ છા ર" . તણણ”-*-૫ણનમ, નનન, - ભના માનત જનકના ઉતાદમંસબ્યાર સાહબ તાયા ઈર કેતગાનાગરાયગ ડત્ટકવાાદતાનારડા-ક જેઈ શસળન્યન્નસાણાતા [કીમ /- મા હાઈપતઇન 6૫9 
છટ “૧... ક. # ડાર ક્ર 





છ છિ %* 247 97-7૬ 7779 6.4 
૧૬૪. તેનો કોઈ ભાગીદાર (શરીક) નથી. આજ જે જ કાઈઇટ રહ કઝ ઈહ્‌.*% 
આદેશ મને આપવામાં આવ્યો છે, અને હું તેની 
ણો "૧ ન ત્ર "ન ન 9 
તાબેદારી કરનારાઓમાં સૌથા પહલા છું. _ ઇજ ૪થ૦૦૬ઉ ૪. 
૧૬૫. તું કહે “શું હું અલ્લાહ સિવાય કાઈ અન્ય સક «% દરા) ઝદ! (3 
પાલનહારને શોધતો કરું જ્યારે તે જ સર્વ વસ્તુઆના 22 7 2૮ 8% 
ન્ડ ર ન પુ કા ટ 
સર્જનહાર છે? અને પ્રત્યેક જીવની કરણી પોતાના જ છક 2 ઝક 5.5 


માટે છે; કોઈ ભાર ઊંચકનાર અન્યનો ભાર નહિ તઝહઝછ; 6 ઝડ કક 2 ન 


ઊંચકે. અંતે તમારા રબ તરક તમારે પાછા કરવું 


જો "* “જ “"% હ ૮92 ક 
પડશે, અને તે તમારા મતભેદોની હકીકત તમને ઉકેલ 
જણાવી દેશે. 

૧૬૬. અને તે એજ છે જેણે તમને એક પછી એક £શ.?2૪77 9૪ 2૪ .822 2 % 2% 
ડઝ  “-2૭%ાપ્યકકસહપ્ 5 


પૃથ્વીના વારસ બનાવ્યા અને તમારામાંથી કેટલાકને 
ન ન ક “૨ શ્ટ'€ઇનટ: 227 1”. 2૦ 
બીજા ઉપર એટલા માટે સરસાઈ આપી કે જે તેણે છા કકડા વદ "ગુદ્ટડ બ્ર હ 


આપ્યું છે, તેની દ્રારા તે તમને અજમાવે, ખરેખર હ: ક ૪4૬,૮5૯ મ 
તારો પરવરદિગાર સજા કરવામાં ઝડપી છે, અને જક્ક «કલશ ૧૩ હ્પ્ઝા હત 
ખરેજ તે બેહદ ક્ષમાવંત છે (અને) દયાળુ (પણ) છે 

(રકૂઅ-૨૦) 


૨૧૭ 


સરાહ ૭ અલ -અ'રાક પારો ૮ 


?-72 કૈ ત 





કઝ્9૦ 
અલ -અરાક્‌ 
મ લ જ બે કી 2 9 
૧. અલ્લાહના નામથી, જે બેહદ કૃપાળુ અને 551૯ ઝાડા. . 
દયાવંત છે. ર ક ક 
૨. અલૌક લામ, મીમ, સુવાદ,[હું અલ્લાહ છું, છખ્ચ્ર! 


હું જાણું છું, અને હું સમજાવું  છું.] 


૩. આ એક (મહાન) કિતાબ છે જે તારા ઉપર 7, ૭-2 ક 
ી છે ી ગોાઝાઝેઝેડરઝ્‌ ૧૨-૦૦ હ ઝડ. 
ઊતારવામાં આવી છે, કે તેન દ્રારા તું લોકોને ચેતવે 2 


હઝ 


કુ “711 ૮ ન” ન *2 
અને તેની બાબતમાં તારા મનમાં સંકોચને ઉદ્ભવ ન 9પ «7 ક છુ 
થવા દે, અને આ મોમિનો માટે એક નસિહત છે 

૪. (હે લોકો) તમારા પરવરદિગાર તરકથી લા જડ ૭494 તઃ હ 
તમારા ઉપર જે કંઈ ઊતારવામાં આવ્યું છે તેના ઉપર 2 હન્ટ # ૭ ક્ય 
જ કૃ. હડ . 1૨) -“ પિ 
અમલ કરો, અને તેને છોડી અન્યને પોતાનો 0 0%7 5₹5ઝ* 9 
કાર્યસાધક ન બનાવો, પરંતુ તમે ભાગ્યેજ યાદ રાખો 
છો. 


પ. કેટલીય વસ્તીઓ અમે નષ્ટ કરી હતી! અને છક 1પ 1069 ઇઝ 
અમારા અઝાબ તેમના ઉપર રાતના સમતે અથવા ૬ હ 
બપોરે તેઓ નિદ્રામાં હતા ત્યારે આવી પડયો હતે. ન 
૧ ૨ પ. #? પ્ર 7 જુ 9 9 દ્વ 
૬. પછી જ્યારે અમારો અઝાબ તેમના ઉપર [,] 956 ના ૪ ત્કહદી 
આવ્યા ત્યારે તેમની ચિસોમાં માત્ર એજ શબ્દો હતા 


શક 


7? [9 (62 

“યકીનન અમે ઝાલિમ (પાપી) હતા.' ૦ હ્ઝ૪ 
૭. અને અમે અવશ્ય તે લોકોને પૂછશું જેમની નિ :૭:૬%4ડ:81.74:1 (ઇવ 
તરક (રસૂલે) મોકલવામાં આવ્યા હતા અને રસૂલોને વડ હ હાડ 


પણ (પયગામ પહોંચાડવાના બારામાં) અમે પૂછશું . 
૮. પછી અમે ખરેખર અમારા જ્ઞાનના આધારે ક "છત્ બ2૨ ? .2.7૨૯૬૧ 
જ ક. 0 થપ્પડ ડડ 


તેમને હકીકત સમજાવશું કે અમે (પરિસ્થિતિથી) 


શ ૩ 2, ક7”7ત૮7 ૩ ક ક ક/ 9 9/79 
બેખબર ન હતા.” 105 નિયા તધ્તી 1 

૯. અને તે દિવસે તોલ પૂરેપૂરું થશે, માટે જે ક 5954 
લોકોના નેકીઆનેો ભાર વધી જશે તે લોકો સકળ થશે. જ 


સ. શ સ ક ક ક 
૧. સુવાદ'* અર્થીત “હું સાચો છું 'નો ભાવાર્થ છે કે મારી વાણી સાચી છે કે હું જ માત્ર સત્ય છું. 
ર. ધર્મના નામે માનવતાને! વેપાર કરનારા અને નિદીષ પ્રજાને એકબીજા સાથે અંદરોઅંદર લડાવી 
પોતાનો અંગત સ્વાર્થ સાધનારા “કાર્યસાધકો'થી સાવધ રહેવાની ચેતવણી છે છે. 


૩. અલ્લાહ ઈન્સાનેની હિલચાલનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરતો રહે છે. 


૨૧૮ 





સૂરાહ ૭ 


૧૦. અને જ લોકોનો ભાર હલકો હશે, તો 
જાણી લો કે આ લોકોએ અમારી આયતોની અવગણના 
કરવાના કારણે પોતાના જીવને નુકસાન કર્યાં છે. 

૧૧. અને અમે જ તમને આ ધરતી ઉપર વસાવ્યા 
છે અને તેમાં તમારા જીવનનિવીહના સાધનો 
બનાવ્યા. પરંતુ તમે ભાગ્યે જ આભાર માનો છો. 
(રકૂઅ-૧) 

૧ર. અને અમેજ તમારું સર્જન કર્યું, અ 
તમારા આકારે ઘડયા. પછી અમે કરિશ્તાઆને આજ્ઞા 
આપી કે આદમને સિજદો * કરે; અને તે સર્વએ 
સિજદો કર્ય. પરતુ ઇબ્લીસને (ન કર્યો); તે સિજદો 
કરનારાઓમાં શામિલ ન થયો. 

૧૩. અલ્લાહે પૂછ્યું “સિજદો કરવાની મારી 
આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી તને કઈ વસ્તુએ અટકાજો 
હતો?” તેણ, કહ્યાં, 'હું તેનાથી બહેતર છું. ને 
અગ્નિમાંથી ' ઉત્પન્ન ક્ય છે; જ્યારે તેને (ગંદા) 
કાદવમાંથી “ ઘડયો છે.' 

૧૪. અલ્લાહે કરમાવ્યું “તું અહિથી નીકળી જા, 
અહિ તને ગર્વ કરવાને કોઈ અધિકાર નથી. અહીંથી 
ચાલ્યો જા. ધિક્કાર છે તારા ઉપર.' 

૧૫. તેણે કહ્યાં 


તુ 


4.7 


આવશે.' 

૧૬. અલ્લાહે ફરમાવ્યું (જા) તેં મહોલત મેળવી 
લીધી છે.' 

૧૭. તેણે કહ્યાં: “હવે જ્યારે તેં મારા વિનાશનો 
નિર્ણય કરી જ લીધે છે, તો ખરેખર તેમને ગુમરાહ 
કરવા માટે હું તારા સીધા રસ્તામાં તેમની તાકમાં 
બેસી રહીશ. 


અલ -અ'રાક 


“(હે માલિક) મને તે દિવસ" 


સુધીની મહાલત આપ જ્યારે તેઓ (કરી) ઉઠાડવામાં 





પારા ૮ 

હાઇ કદડઇડ# 
બડા ઈઇઇ 

હટબ્ઉડકીદ ઈકડડડઝ 


£ .222 
ભડ” 
*-2 વાલ ક 7 જ ૪ 7277 
19 નદ છ-ઝ્વકાં ર કડ 013 ક “; 


જડક૭ ડુ જાપ ડડ જ 


ઉહ ડત ગડક્કહ હઉ 


જહ ક55 ઈઝ ઝડ 


હૂઈજઝડાઠકઉઇકકઈડઇ 
ભછ,ક્ડાહ# થી 


68 2272 


99, ૦૯| છ હક 


9 બકકઇહઠછ 


દ્વિ 2774 2- ૬૦૬૦9727 

હ_514-2.૪૭૭ઝઝહ્5હઉ 
₹#.2.7?27 
ઉઊે-્સ્ક્ગ્ઝ 





૪. અલ્લાહ તથા તેની કિતાબની સૂન્‍્નત પ્રમાણે અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને સિજદો કરવો યોગ્ય ન 
હોવાથી અહીં સિજદો કરવાના હુકમને અર્થ ખિદમત, સેવા, તાબેદારી ગણાશે. અલ્લાહ પોતાના જ 
હુકમના વિરુદ્ધ અન્યને સિજદો કરવાને કદીપણ આદેશ નથી આપ્યો, માટે શશતાનંને આદમને 
સિજદો કરવાનો હુકમ આપવાનો સવાલ રહેતોજ નથી. 

૫. ઈબ્લીસના ઉત્પત્તિ આગમાંથી થઈ હતી, અને જેમ આગને અંકૂશમાં લેવી મુશ્કેલ હોય છે તેવી જ 
રીતે ઈબ્લીસના કિતરતી (પ્રાકૃતિક) ગુણોના લીધે તે નાકરમાની કરવા પ્રેરાયો હતો. 

૬. કાદવનેો આકાર સરળતાથી બદલી શકાય તેવી સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. 


ર૧૯ 


ઝ્રિ0- 


સૂરાહ ૭ 


૧૮. “પછી હું ખરેખર તેમની સામેથી, તેમની 
પાછળથી, તથા તેમની જમણાં અને ડાબી તરકથી 
તેમના ઉપર મકીન પડીશ, અને તું તેઆમાંના ઘણાને 
તારો આભારવશ નહિ જુએ.” 

૧૯. અલ્લાહે કરમાવ્યું “તું અહીંથી નીકળી જા, 
તું અહીં સદાય હડધૂત થઈશ, તે લોકોમાંથી જે તારા 
રસ્તે ચાલશે તો હું તમારા સૌથી જહન્નમને ભરી 
દઈશ. 

૨૦. અને હે આદમ, તું અને તારી પત્ની બન્ને 


જન્નતમાં રહા, અને તેમાં જ્યાંથી ચાહો ખાઓ, પરંતુ 


(૭) જો “ ક “ડ્‌ 
આ વૃક્ષ પાસે જશો નહિ, નહીંતર તમે ઝાલિમ 
બની જશે.” 
૨૧. પરંતુ શયતાને બન્નેના મનમાં કુશંકાઆ 


જગાવી કે જેથી તે તેમનાથી છુપાએલી તેમની નગ્નતાને 
તેમના ઉપર પ્રગટ કરી દે, અને તેણે કહ્યાં, “તમારા 
પરવરદિગારે તમને આ વક્ષની નજીક જવાની એટલા 
માટે મનાઈ કરી છે કે રખે તમે કરિશ્તા બની જાઆ, 
અથવા સદા માટે અમર બની જાઆ!' 

૨૨. અને તેણે સોગંદપૂર્વક કહ્યાં 
ભલી સલાહ આપનારે છું. 

ર૩. પછી તેણે બન્નેને છેતરીને તેમના સ્થાનેથી 
ઊતારી પાડયા અને તેમણે તે વૃક્ષમાંથી ચાખ્યું તો 
તેમની નગ્રતા તેમના ઉપર ઉઘાડી થઈ ગઈ અને તે 
બન્ને બગીચામાંના પાંદડાઆથી પોતાને ઢાંકવા લાગ્યા. 
ત્યારે તેમના પાલનહારે તેમને પુકાયી, કરમાવ્યું 'શં મેં 
તમને નહેતું કહ્યાં કે તમે આ વૃક્ષની નિકટમાં ન 
જશે। અને શયતાન “૦ તમારો કટ્ટો દુશ્મન છે?” 


કે જ 
ખરેજ, હું 


અલ -અ'રાક 


પારો ૮ 





2: ?7/2૪ 2 7%67,. 1ન્‍.-2% 


કા હ્્બ્ટન્ક્ઝગ 


9/7” /” 2 


[455૬4 કહ 


ક ન 


7... ૩-7 છે વ 29 3] 
હ્ક્ઝડ૭્ કછ દ- 
ક 74772740277 7 
“7? “97 # 
(9 હકર ઝા 292 


2*૮.229747 1 ક 


હીગ552 “ડટ 


ક શ#/ 2 ઝાડ 


વડ 77-7-7૫ 


ક“ર૩ કેબ્સ્વ્ર! 6455૪ 
૦૦્ઝ 

હ#૭પપ૫ જ ઈક 
પમત - ૬ ન ન 2 ૭પ 
5552 ક 5537 666 1 ઝડ 
9હ્ાક્ય 

મનન નકન 

૯2 ડનર 4055 ક 


દ 97 ઝ્દ્છ નકલ “47 ક 
7 ન 
છા ક્ટ કા હટ. 56 હડ વી 


ક? 2% 


ક 


જેટ 


૭. આ પ્રતિબંધિત વક્ષ ખરેખર, જન્નતના બાગનું વક્ષ નથી. અહીં વક્ષની અલંકારિક ઉપમા છે 
જના આધારે આ આયતનું તાત્પર્ય એવું નીકળે છે કે તે વાતાવરણમાં અમુક બદકાર કોમોના વંશજો 
રહેતા હતા જે વિવિધ બદકારીઓ અને કામવાસનાઓના ભોગ બનેલા હતા. આ લોકો ન કરવાના 
આચરણેો માટે લોકોને ઉત્તજીત કરતા હતા, અને સ્વચ્છંદી જીવન ગુજારતા હતા તેમનાથી દૂર રહેવા માટે 


અલ્લાહે હઝરત આદમ (અ)ને ચેતવ્યા હતા. 


૮. “શયતાન” શબ્દનો મૂળ અર્થ શત્રુ છે. અહીં “ઈબ્લીસ'ના બદલે 'શયતાન'નો ઉલ્લેખ થયો છે 
તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શયતાન તે જ ઈબ્લીસ નથી જેણે હઝરત આદમ (અ)ને સિજદો કરવાથી ઈન્કાર 
કયો હતો, પરંતુ આ એક સાધારણ દાનવ પ્રકૃતિનો બદકાર ઈન્સાન હતો જેણે હઝરત આદમ (અ.)ને 
પોતાની બદકારીની પ્રવતિઓમાં સંડોવવાની યુકિત કરી હતી. આંહઝરત સ.અ.સ.ના કરમાન પ્રમાણે 


ર૨૦ 





સૂરાહ ૭ અલ -અ'રાક _પારે૮ 
૨૪. તેંમણે કહ્ય, “હે અમારા પરવરદિગાર અમે -7?..24.6* 772270.07[7૮77(« 
ક કે ય છ સ “જ ઝા જી હ. 0 [44511૫6 પ:) 50 
સ્વયં પોતાના ઉપર ઝુલ્મ કયા છે, અને જો તું અમને 
5 “ ણ ક 2 ક «9:5૮ 
માક નહિ કરે અને અમારા ઉપર રહેમ નહિ કરે, તો ૪ ઉડ છ જદ 


ખરે જ અમે હલાક થઈ જશું. 

રપ. અલ્લાહે કરમાવ્યું “અહીંથી “) ચાલ્યા જાઓ. 
તમે અંદરોઅંદર એક બીજાના દુશ્મન બનશે! અને 
તમારા માટે ધરતીમાં (અસ્થાયી) નિવાસ હશે અને 
ટૂંક સમય માટે જીવનનિવાહની સગવડ હશે.' 

૨૬. તેણેક કરમાવ્યું “ત્યાંજ તમે રહેશો અને ત્યાંજ 
તમે મરશો, ? અને ત્યાંથી જ તમને કાઢી લાવવામાં 
આવશે.' 

૨૭. હે આદમની ઓલાદ બેશક અમે તમારા માટે 
એવા વસ્ત્રા ઉત્પન્ન કર્યાં છે જે તમારી નગ્રતાને ઢાંકે 
તેમજ (શરીરને) શણગાર બને પરંતુ સૌથી ઉત્તમ 
લિબાસ પરહેઝગારી છે. આ અલ્લાહની 
'નિશાનીઆમાંથી (એક) છે કે કદાચ તેમને યાદ રહે. 

૨૮. હે આદમની ઓલાદ, શયતાનને તમને 
બહેકાવી દેવાની તક ન દેશે જેવી રીતે તેણે તમારા 
પૂર્વજોને જન્નતમાંથી બહાર કઢાવ્યા (અને) તેમના 
વસ્ત્રા છીનવી લીધા કે તે તેમની નગ્નતા તેમના ઉપર 
પ્રગટ કરી દે. ખરેખર તે અને તેના સાથીઓ તમને 


9/79 પ ક ક 
કાર 


-_% 
5 પ 2504 
છછ! દઇઉ5૪-4 


ક 4:૮7 22 


૨૧5%3 6955555465 ૩૪ 
૬€.-972722 
0વ્ક્ક્ક્ઝ 

દ ક દ [ઉ દાઇ ૧ દી 

ક ણ્ઠડણુ ઝાડ 1%: 55 51 હ નર 


ની... યાડ કઝાટણડકઈ,ડ ક 


ફક 


297 નુ 97477 # 


7 પ્રા 
ક છકઇડડ ન “જ. ઝકાહ 
ત ન લિ મન રહ 


ન ટટ 2 1 2-7” 
8 હીર્શદર ડિ 
ન” 


દ્ર! દ્ધ 





હઝરત આદમ (અ.)ને બહેકાવવાનું ધોર કૃત્ય કરનારનું નામ હારીસ હતું. (તીરમદી, શિર્ષક તકસીરમાં 
જઓ) આ હકીકતથી એવું સાબિત થાય છે કે તે કોઈ દુરાત્મિક (બદરૂહ) શકિત કે જુદું સજન ન હતું 


પરંતુ એક સાધારણ ઈન્સાન હતો, એક દુશ્મન હતો. 


૯. આ આયતથી એવું જણાય છે કે હઝરત આદમ (અ)ને પોતાની જન્મભ્મિમાંથી જ્યાં આ બદકાર 
કોમ વસ્તી હતી ત્યાંથી ચાલ્યા જવાના અલ્લાહે હુકમ આપ્યો હતો. આ દુષ્ટ વાતાવરણથી દૂર રહેવાના 
તેમને હુકમ અપાયો હતો, ન કે “બાગે બેહિશ્ત'થી તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે હઝરત 


આદમ (અ) ત્યાંથી સ્થળાંતર કરી ચાલ્યા ગયા હતા. 
૧૦. 


સાધારણ રીતે કહેવામાં આવે છે કે ઈન્સાન આકાશોમાં પાથિવ શરીર સાથે ચડી હઝારે! વષ ત્યાં 


રહી શકે છે. આ માન્યતાને આ આયતથી ખોટી સાબિત કરવામાં આવી છે. આ ધરતી ઉપર જન્મ લેનાર 

અને રહેનાર અહીંજ મૃત્યુ પામે છે. આ એક કદિપણ ન બદલનારે। કુદરતના નિયમ છે જે અલ્લાહે બની - 
આદમ ઉપર લાઝિમ ઠરાજો છે કે ઈન્સાન ધરતી ઉપર જ જન્મ લેશે અને પોતાના મુકરર સમય વિતાવી 

તેમાંજ મરણ પામશે અને તેમાંથી જ તેને પાછો સજીવન કરવામાં આવશે. જે તેનાથી બહાર કોઈ 
આકાશીય સ્થાન ઉપર કોઈ ઈન્સાનનું રહેવું મરવું અને પાછું ઊઠવું વિશિષ્ટ સંજોગોમાં હોત તો તેની 

સગવડ અહીં અવશ્ય રાખવામાં આવી હોત. 


૨૧ 


સરાહ ૭ 


અલ -અ'રાક 





એવી જગ્યાએથી જોઈ રહ્યા હોય છે જ્યાં તમારી 
નજર નથી પહીચતી. બેશક, અમે શયતાનોાને ઈમાન 
ન લાવનારાઆના દોસ્ત બનાવી દઈએ છીએ. 

૨૯. અને જ્યારે તેઆ બદકારી € કરે છે તો 
કહે છે “અમે અમારા પૂર્વજોને આવું જ કરતા જોયા 
હતા અને અલ્લાહે અમને તેના જ હુકમ આપ્યો છે. તું 
તેમને કહે “અલ્લાહ કદાપિ બ્રાઈઓની આજ્ઞા નથી 
આપતે. શું તમે અલ્લાહ વિશે તે કહા છે જના વિશે 
તમને કોઈ જ્ઞાન નથી?” 

૩૦. તું કહે “મારા પરવરદિગારે ઈન્સાક કરવાના 


હુકમ આપ્યો છે. અને ઈબાદતગાહોામાં તમે 
એકાગ્રતાથી ” ને શુદ્ધભાવનાથી ઇબાદતના 
ખરા હકદાર ને પુકારે. કારણ કે તે જ તમને 


અસ્તિત્વમાં લાવનારે। છે અને તેની જ તરક તમે પાછા 
કરવાના છો. 

૩૧. તેણે કેટલાકને હિદાયત આપી છે, પરંતુ 
કેટલાકને ગુમરાહી બહુજ કાવી ગઈ છે, કારણ કે 
તેમણે અલ્લાહને છોડી શયતાનોને પોતાના દોસ્ત 
બનાવ્યા છે અને તેઆ હિદાયત પામ્યા હોવાના ભ્રમ 


રાખે છે. 
૩ર. હે આદમના સંતાનો, જ્યારે તમે 
મસ્જિદોમાં જાઓ ત્યારે સૌમ્યતા”? ધારણ કરે; 


ખાઓ પીવો; પરંતુ હદમયીદામાં રહો; ખરેખર 
અલ્લાહ હદબહાર જનારાઆને પસંદ નથી કરતો. 
(રકઅ -૩) 

૩૩. તું કહે “અલ્લાહે પોતાના બંદાઓ માટે 
શોભાની અને ખાવાની શુદ્ધ ગસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી 


પારે ૮ 
"ઇડ હ્ડાઇડડણ નિ 
ન? 27 
09 ૯કકક્ટ 
હત “7 «777 ડિ ડ્‌. 777 
[દિધા 1914 વઈ કાકડ 15) 9 


દાઈડાદકાડ: મદ ન 


છ6%કડઉઇ,.ઈ૭૪% 


ખક 57? 272727. ૯ / 7 
ર ક જ! ર ત તન | હુક 


મઝ ક 5% 972 « 

120૫ ડબ 595 કકક 
ક ન 9 9 974 
ઉ, 5:૩૩ 


7740 771: 


છાં “૩0 હ “ઉ.44૮- 5૫4 


“777977 5 
ઈક્-ક5ડહ્92-૭#ઉ હકક 
-?92772 2247 
ઊવય2૫૩ નર! 
9-૦” 74 *?£:..'4:77 
દાદ ક્ર 9 9૭2 છુસ2 
દ્ઝ 


છેબક-ડઝડ્ક્રડડી ક્રઝડા5 હ 


હઝ દ્ઠ્ક ના ૬45૭ 





૧૧. પોતાનીજ બદઆમાલી અને જહાલતને। ભોગ બનેલા પોતાના દોષને કોઈ બાહ્યષશકિત ઉપર 


નહી. 


નાખી તેના પરિણામાોમાંથી બચી નથી શકતા. તેમના બહાનાઓ તેમની નજાત (મુકિત) માટે કામ લાગશે 


૧૨. “એકાગ્રતા માટે શારીરિક તેમજ માનસિક રીતે શુદ્ધ અને તૃત હોવું બહુજ જરૂરી છે. ખોટા 


વિચારોથી 


ઉત્પન્ન થનારી વાસનાઓને ત્યાગ કરી પોતાના મનને વશ કરી શાંતિ મેળવવાને પ્રયાસ 


કરવા અને બહારના ખાટા વિચારોને મનમાં ન આવવા દેવા જાઈએ. 
૧૩. “સૌમ્યતા' અહીં અરબીનેો શબ્દ ઝિનત વપરાયો છે જેને અર્થ, પાકીઝગી, સંતોષ, શણગાર, 
શાંતિ, એકાગ્રતા, માનસિક, સ્વસ્થતા, શુદ્ધભાવના, સ્વચ્છતા વગેરે. 


૨૨૨ 


સૂરાહ ૭ 
છે તેને કોણે હરામ ઠરાવ્યું છે?' તું કહે 'આ ને'મતો 
મોમિનાો માટે આ દુનિયામાં પણ છે અને ક્યામતના 
દિવસે પણ તેમના માટે ખાસ હશે. અમે ઈલ્મ 
રાખનારાઓ માટે અમારી આયતોનું વિસ્તૃત વર્ણન 
કરીએ છીએ. 

૩૪. તું તેમને કહે “મારા પરવરદિગારે બદીઓને 
હરામ ઠરાવી છે, ભલે તે જાહેરમાં હાય અથવા છુપી 
હાય અને ગુનાહો કરવા, અને હદબહાર જવું, અને 
કોઈ અન્યને અલ્લાહના શરીક ઠરાવવા જેની તેણે કોઈ 
સનદ નથી ઊતારી, અને અલ્લાહ વિશે એવી એવી 
વાતો કરો કે જેનું તમને જ્ઞાન ન હોય!” 

૩૫. અને દરેક કોમ માટે એક સમય મુકર્રર 
છે અને જ્યારે તેમના સમય આવી પહેંચે છે તો તેઆ 
એક પળ માટે પણ પાછળ નથી રહી શકતા, અને ન 
તો તેઆ આગળ જઈ શકે છે. 

૩૬. હે આદમની ઓલાદ, જે તમારી વચ્ચેથી 
તમારી તરક રસૂલ '” આવે જે મારી આયતોને વાંચી 
સંભળાવે, તો જે કોઈ સંયમ ધારણ કરી સદાચારો 
કરશે તેમને ન તો! કોઈ ડર હશે ન તેમને કોઈ દુ:ખ 
આવશે. 

૩૭. પરંતુ, તે લોકો જે અમારી આયતોનોા ઈન્કાર 
કરશે અને અભિમાન કરી તેમનાથી મુખ કેરવી જશે; 
તે લોકો જ દોઝખ ની આગના. રહેવાસી છે, અને 
તેઆ હમેશાં તેમાં જ રહેશે. 

૩૮. તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ છે જે અલ્લાહ 
[વિશે અસત્ય ઘડે અથવા અલ્લાહની આયતોને જઠી 
કહે? આ તે લોકો છે જેમને નિર્માણ થએલો લાભ 
મળતો રહેશે જ્યાં સુધી કે અમારા કરિશ્તા તેમના જીવ 


(૧૪) 


અલ -અ'રાક 


પારો ૮ 





“7 “29 


છ ઝક 557 
85 દ તડઈહા ઝબડડોવ્ડઇ 
છટક્ન 
હક દઇહકડુંડઉ)ડ 
કઇ્ઇઇઇડબ હુક ક ડીડ 


277 277ત્્ર 


છ#ઝઝી્રાર્ટ ડઝ છાડ. ૬ હ 


ન 297 


2.7 ઝન ” 7 ન હ અઝ 
હક ડહિડઇજડ- જ છુ 


ન તિન 6 ક  કડુઉછ “777૦71 
ડઝઉ 2 હ 


“:-૭ “7794 4. -47%2-1 3 
દા વડી જુન ક 
ન” 2797 97 

૪૦»-્ય્ન્ઢ 

હ ઉડાડ ક 
%૯૭૭ડ પડ ડ૭૬ઉ ૬છા હ્ય 


7” 9/7 [4 દ્ધ 


કતરા કડક 
તા 1 પ #% 9 નુ 2 2 ક પ 
હડાદ 5 કડક, 


૧૪. પ્રત્યેક કોમને તેની કરણીઓ માટે એક મુદ્ત આપવામાં આવે છે. તે સમય દરમિયાન તેમને 


કરણીઓ કરવામાં મનમાન્યું કરવાની છૂટ હોય છે. તે સમય પૂરો થતાં, તેમના બદલો ભોગવવાના સમય 
આવે છે ત્યારે એકપળ પણ આગળ પાછળ થવાનો અવકાશ નથી રહેતો. 

૧૫. આ પહેલાંની આયતો ૨૭-૨૮-૩રનોા અભ્યાસ કરતાં ખાતરી થાય છે કે તેમના અને આ 
આયતને સંબંધ આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમયના લોકે માટે તેમજ તેમની પછીની આવનારી પેઢોઓ 
માટે છે કારણ કે અહીં એક પણ એવો ઈશારો! નથી મળતો જેનાથી ભૂતકાળમાં થઈ ગએલા લોકોના આ 
આયત સાથે કોઈ પણ સંબંધ નીકળતો હોય, બલ્કે, વ્યાકરણના આધારે પણ આ આયતનેો ઈશારે 


ભવિષ્યમાં આવનારી પેઢોએ તરક છે. 


ર૨૩ 





સૂરાહ ૭ અલ-અ'રાક પારો ૮ 
લેવા તેમની પાસે આવશે, અને પૂછશે “ક્યાં છે તે, (710 પિ કુત?” 992 દદ 
જને તમે અલ્લાહના બદલે પુકારતા હતા?' તેઓ કકે દ. શક ઝં 


જવાબમાં કહેશે “તેઆ અમને ક્યાંએ દેખાઈ નથી 
રહ્યા.' તેઓ સ્વયં પોતાના વિરુદ્ધ સાક્ષી આપશે કે 
તેઓ કાકર હતા. 

૩૯, અલ્લાહ કરમાવશે '“જીન્નોની કોમ સાથે 
અને જે ઈન્સાનોા તમારા પહેલાં થઈ ગયા તેમની સાથે 
તમે દોઝખ (ની આગમાં) દાખલ થઈ જાઓ.' અને 
જ પણ ટોળું તેમાં દાખલ થશે તે તેમની પહેલા દાખલ 
થએલા ટોળા ઉપર લા'નત નાખશે; ત્યાં સુધી કે તે 
સર્વ કોમો એક બીજા પાછળ દાખલ થઈ જશે. પછી 
બાદમાં આવનારા પહેલા આવી ગએલાનો દોષ કાઢશે 
(અને કહેશે) 'હે અમારા પરવરદિગાર, આ લોકોએ 
અમને ગુમરાહ કર્યા હતા, માટે તેમને દોઝખનેો 
બમણેા અઝાબ આપજે.' તે કરમાવશે 'તમારામાંના 
દરેક માટે બમણા જ અઝાબ છે, પરંતુ તમને ખબર 
નથી.' 

૪૦. અને તેમનામાંથી પહેલાં આવનારા બાદમાં 
આવનારાને કહેશે “તમને અમારા ઉપર કોઈ સારસાઈ 
નથો મળી માટે તમે પણ તમારી કરણીના અઝાબનો 
સ્વાદ ચાખા. (ર્કૂઅ-૪) 

૪૧. જે લોકો અમારી આયતોને। ઈન્કાર કરે છે 
અને અભિમાનપૂર્વક મુખ ફેરવી ચાલ્યા જાય છે, 
તેમના ઉપર આકાશના દ્રારા નહિ ખુલે, અને તેમનું 
જન્નતમાં દાખલ પ એટલું જ મુશ્ક્લિ છે જેટલું 
સાયના નાકામાંથી “ ઊંટનું પસાર થવું. અને અમે 
ગુનાહગારોને આવા જ બદલો આપીએ છીએ. 

૪૨. આગ તેમનું પાથરણુ હશે અને આગ જ 
તેમનું ઓઢણું '”? હશે. અને અમે ઝાલિમોને આવાજ 
બદલે આપીએ છીએ. 

૪૩. પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવીને ભલાઈના કામો 


થૂ 


કરે છે, (જે કામો કરવા માટે) કોઈ જીવ ઉપર તેની 


571% 214 ૮5 97 ઝુ “7 
હર્ટડઉાર્ઝડ ધિ શ! હ૭-૩ ૭ ૭૦૭ 


9 ,7,2 472 2 
છાઈ ખઇ કાહા 
9“/ 2.7 .2*અ*-.72» 


ક *ઝહકડડાહુઇડ)ાવઉ 
#”-22 પાઉ “292-777 22 
પછાડ હઝ તાહ ઉડી હું ઝંઝીડ 


ક્ક્ન 


કછગ#કઝઈઉડઝણડઈલઇ ફે 


ઠઈાહ્ઉઝળઇડ્ઝકાઈડઝકદછ 
૭21 પ્રક 
૭2 ઉદ હદ હક થી પ 


૪: હ હડ 0 હ 
ક્ટ ઈલાજ તાઈ ઝક છિ! 
પ મ ગ 


277 


9ડકાંકયાઉકાકીડતડુ્ડશ 


કુ મ ય્જહ્ટ્ક કક ન હઝ ઝક 
૦૯ ર? 
૯૪ ડહ્ીક-£304 કા ત 





૧૬. જમ સોયના નાકામાંથી 
પ્રવેશદ્રારોમાંથી દાખલ થવું અસંભવિત છે. 


૧૭. તેમને નીચેથી અને ઉપરથી આગ ઘેરી લેશે. 


૨૨૪ 


ઊંટનું પસાર થવુ અસંભવિત છે તેમજ ગુનાહગારેનું જન્નતના 


સૂરાહ ૭ અલ-અ રાડ 








-રન્‍-નાસાઇ "હુ: "૪૦ ૧જતઇ "ન છ". 


પારો ૮ 





શકિતથી વધારે અમે ભાર નથી નાખતા-- આ'જ છ ૭ કડાક 2 ડડ 


લોકો છે જે જન્નતનિવાસી છે, જ્યાં તેઆ સદાય 
રહેશે. 
૪૪. અને અમે તેમના દિલોામાંથી અસાધારણ 


૫ 


અદાવત (ટ્રેષભાવ)ને દૂર કરી દેશું. તેમની તળેથી 


હ" 
ક જ 


નહેરો ફૂટી નીકળશે અને તેઓ કહેશે “સર્વ તા રીકનોા 
હક્કદાર અલ્લાહ છે જેણે અમને આ રસ્તો દેખાડયો 
છે. જો અલ્લાહે અમને સીધો રસ્તો! ન દેખાડયો હોત 
તો અમે કદીપણ હિદાયત ન મેળવી શક્યા હોત, 
[નિ:સંદેહ અમારા ૫૨વરદિગારના રસૂલો સત્ય લઈને 
આવ્યા હતા.” ત્યારે તેમને કહેવામાં આવશે: 'આ તે 
બેહિશ્ત છે, તમારી કરણીઓને બદલામાં તમને જેના 
વારસદાર બનાવવામાં આવ્યા છે. 

૪પ. અને બેહિશ્તનવાસીઆ જહન્નમ 
િવાસીઓને સંબોધન કરી કહેશે “અમને અમારા 
પાલનહારે જે વચન આપ્યું હતું તે સાચું ઠર્ય હતું. શું 
તમને પણ તમારા પાલનહારે જે વચન આપ્યું હતું તે 
સાચું નીવડયું છે?' તેઆ જવાબમાં કહેશે 'હા.' ત્યારે 
પુકારનાર તેમની વચ્ચે એલાન કરશે 'ઝાલિમા ઉપર 
અલ્લાહની લાનત છે. 

૪૬. “જે (લોકોને) અલ્લાહની રાહથી અટકાવે છે 
અને તેમાં ખામીઓ શોધતા કરે છે અને જે આખેરતના 
ઈન્કાર કરનારા છે.' 

૪૭. અને તે બન્ને વચ્ચે એક આડ હશે અને તેની 
ઊંચાણ ઉપર ઊભેલા લોકો જે હજી (જન્નતમાં) 
દાખલ નહિ થયા હોય પરંતુ તેઆ દાખલ થવાના 
અભિલાષી હશે; તેઓ બધા જન્નતવાસીઆને તેમની 
[નિશાનીઆથી આળખતા હશે; તેમને સંબોધીને કહેશે 
“તમારા ઉપર સલામતી હોજો. 

૪૮. અને જ્યારે તેમની નજર આગમાં 


ક 


રહેનારાઆ ઉપર પડશે તો તેઓ બોલી ઉઠશે 'હે 


અમારા રબ, અમને ઝાલિમો સાથે ન રાખજે. 


(રકૂઅ-૫) 
૪૯. અને ઊંચાણ ઉપર ઉભેલા લોકો 
(જહન્નમવાસીઓને) જેને તેમની નિશાનીઓથી 


કઈઝઝઝક દાઝી 


જી 


7?€21* 


કમ ઝા દ્રહ 959 


77.7 કિ 77 


તિ કટુ 


5 ત 


૧1695 5કકહઠઝકજછ 


| છ. ?ઇટુવ્ક્ ₹૪ 155 
ક છડ ઝુ 


64% 2£ મ ન 


ક હ ક ક %, પ વિ 


વત ડ્રશાહ દા કા 


4 97 ક રટ#ત્વઊુ નડ 7ત€૨. 
છી હ 


ઈકરાર 
5% હકમ: દ્ર. 


ઈશ્્બ્ઝ 


૭2૭ ડાઇ 
૧.7? [૪ ન 
છેશ્ઝકાર્ડ 


હ 


હઝ હ“૯૦ક૦૭ 


ભ 


«7/99. 


[05 5 85 ઝે 


પ 97 2 9% 2 ક 
%ડડ “છુડાછાહ તજ છણ્ઇકજ 


“ક; 9૮ 
શ 


9“ જુ ન્ય ક 2, 
હાં (૬ાહ્‌ાક ૭૫ 


૦૭ હ 


ઝાડા ઉઇડકપ્ફાહીઈઉ)ડ 


7 કુ 


9 


779? કળ 


ભ્જ્્ક્ક્ટ* 


૨૨૫ 


“ન રઝ ત્ર 


કબાટ પગટ હં 


છુ ૭1૭% /હ૭ઈંડ 


સૂરાહ ૭ 


અલ -અ'રાક 


પારો ૮ 





ઓળખશે તેમને પુકારશે (અને) કહેશે “તમારું 
સંખ્યાબળ તમને લાભકારક ન નીવડ્યું, ન તમારું 
ઘમંડ. 

૫૦. (જહન્નમવાસીઓ જન્નતવાસીઓ તરક 
ઈશારે કરી કહેશે) 'શું આ લોકો વિશે સોગંદપૂર્વક 
આપણે કહેતા હતા કે અલ્લાહની રેહમત તેમને નહિ 
મળે?' (બલ્કે તેમને તો કહેવામાં આવ્યું કે) તમે 
જન્નતમાં દાખલ થઈ જાઓ. તમને કોઈ ભય નથી, 
ન તમને કોઈ દુ:ખ આવશે.” 

૫૧. અને જહન્નમનિવાસીઓઆ 
જન્નતનિવાસીઓને પુકારીને કહેશે અમારી તરક 
પણ થોડુંક પાણી રેડો અથવા તમને અલ્લાહે જે રીઝક 
આપ્યું છે તેમાથી કંઈક અમને પણ આપૉો' તેઓ 
જવાબ આપશે બેશક અલ્લાહે આ બન્ને (વસ્તુઓ) 
કાકરો માટે હરામ ઠરાવી છે-- 

પર. “જે લોકોએ પોતાના દીનને રમત ગમ્મતનું 
સાધન બનાર્વી દીધું હતું અને જેમને આ દુનિયાની 
ઝિદ્ગીએ છેતયી હતા. 
એવી જ રીતે ભૂલાવી દેશું જેવી રીતે તેમણે આજના 


દિવસની મુલાકાતને ભ્લાવી દીધી હતી, અને તેઓ . 


અમારી આયતોનો ઈન્કાર કરતા રહ્યા હતા. 

૫૩. અને બેશક અમે તેમને એવી કિતાબ 
પહેચાડી છે જેમાં અમે જ્ઞાનના આધારે સ્પષ્ટ વર્ણને 
ક્યા છે, અને જે મોમિનો માટે હિદાયત અને રેહમત 
છે. 

પ૪. શું તેઓ તેમાંની આગાહીઓ પૂરી થવાની જ 
રાહ જોઈ રહ્યા છે? તે દિવસે જ્યારે કે તેના પરિણામો 
જાહેર થશે, ત્યારે તેની અવગણના કરનારા કહેશે 
“અમારા પાલનહારના રસૂલો ખરેખર સત્ય લઈને 
આવ્યા હતા, શું હવે કોઈ ભલામણ કરનારા અમારા 
માટે ભલામણ કરશે? અથવા અમને પાછા મોકલવામાં 
આવશે કે અમે જે કંઈ કરતા હતા તેનાથી જુદું જ 
કરીએ? બેશક તેમણે સ્વયં પોતાના જીવને હલાક 
કયી. અને જે કંઈ તેઓ ઘડતા રહ્યા હતા તે તમને છોડી 
ચાલ્યુ ગયું. (રકૂઅ-૬) 


રર્૬ 


ક મ (9.9 ઈ નુ 
દ્ન્ક્ઝ્ક્ટ હ કકઇઝડ-ડ નક ઝક 


“આજના દિવસે અમે તેમને” 


7 ત્ર 2 ટ ઝક ન” 
ઉડાડ ઝઈઈકડક દ 


૧” % | 


--ન્યે 


2774 ₹77“2*7.5477 79 7,17૮627[/0,; 7 777 
છવક*૮21% 555 ક ઝા ! 


777 9%9,9,”29/ 477 77” 


9.૩1) છ 2 


ક ત્રિ 72 ક 27 મ તિ 
ડા ઉઉમા દ્ર) ૭ 1%5%1 હ જ 
હ 
ન 72. 5 ત્ર 4 79727:79 
૭ઠક#ડણ ઝ585%:ગ૭ 


159 કછુ! કીડી 
છેડ5545ઉ:॥૪પડ 
ઠક્કાદવઇડ્ઝ નક 5 


2” 7 


છવ ટક ૧-5 


ક 


ફઇ વપ્ર 50૭4 


મ હીટ 555 25 ઝટ 
આ 

ન” “9777.72 

455597 ઉડ ડડ ૨-25 િતક્ ૭ ંટ્ 


2 ૮.1 ત 
ન ક “455 હાત 


£.9?7૮4727,2૮74 2777 
હળ હિડડ્ક 


થૃ 


1” 


સૂરાહ ૭ 


૫૫. ખરેખર, તમારે પાલનહાર, અલ્લાહ છે, 
જણે આકાશે! અને પૃથ્વીને છ દિવસોમાં 
છે, પછી તે પોતાના તખ્ત ઉપર બેઠા. તે જ રાતને 
દિવસ ઉપર ઢાંકી દે છે, જે ક્રમ કાયમ (પરિવતિત) 
ચાલતો રહે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ (નક્ષત્રો), સર્વ 
તેની જ આજ્ઞાને આધીન (સેવા કાર્યમાં) પ્રવૃત છે, 
બેશક અલ્લાહ (અનંત) બરકતોવાળા છે, અને તમામ 
જહાનોાનેો પાલનહાર છે. 

૫૬. (માટે) તમારા રબને એકાંતની મા 
ભાવનાથી પુકારતા રહો, બેશક તે હદ બહાર 
જનારાઓને પસંદ નથી કરતો. 

૫૭. અને દુનિયામાં અમનનું વાતાવરણ કાયમ 
થયા પછી તેમાં બદઅમની કેલાવા નહિ અને ભય તથા 
આશા સાથે તેને પુકારતા રહો, ખરેખર અલ્લાહની 
રેહમત નેકી કરનારાઓની બહુજ નજીક હોય છે. 

૫૮. અલ્લાહ એજ છે જે પોતાની રેહમત 
વરસાવતા પહેલાં પવન દ્રારા તેની ખુશખબર મોકલાવે 
છે, જે (જળથી) ભરેલા વાદળા ખેંચી લાવે છે, પછી 
અમે તેને સુક્કો ઝમીન તરક હાંકી જઈએ છીએ અને 
ત્યાં પાણી વરસાવીએ છીએ, પછી અમે તેમાંથી દરેક 
પ્રકારના કળા ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. આવી જ રીતે 
અમે મૃતદેહોને કરી સજીવન કરતા રહીએ છીએ કે 
તમને યાદ રહે. 

૫૯. અને કળત્રપ ઝમીનમાં તો તેના પાલનહારની 
આજ્ઞાથી પુષ્કળ વનસ્પતી ઉગે છે, અને ખરાબ 
ઝમીનમાં નજીવું ઉપજે છે. આવી જ રીતે અમે 
અમારી આયતોનું કદર કરનારા લોકો માટે ફેરવી 
ફેરવી વર્ણન કરતા રહીએ છીએ. (રુકૂઅ-૭) 

૬૦. અમે નૂહને તેની કોમ તરક મોકલાવ્યો, તેણે 
કહ્યાં. “હે મારી કોમના લોકો, અલ્લાહની ઈબાદત કરો, 
તમારો અન્ય કોઈ મા'બદ નથી સિવાય અલ્લાહ. 
ખરેજ મને ડર છે કે તે મહાન દિવસનો અઝાબ 
તમારા ઉપર આવી પડશે.” 


સર્જ્યા 


પારો ૮ 
ઠકડહ્ઝપઇડડહડીશાકફંડહ 
ડી હશઝતવાદ હક 
બ્ર ક ઝાક 
હ હત્ડ ક 35૪% 48,4 
હ્૦5%4$ «કડક 5.575 

છઈઝ્ક્ક। 


?77? 2 


2555 ઝ ન્‍જઝાઠુંક&કઝ: 
[75૦ %9૮ 5 779747 પ દ્રિ 
બહ ાહકહ)] હ 
ક ડઝહજડ#કહ કઝ: 
ઈજા હાડ: 
દઉ હ્ર્ઝડડુ દ 3૪૬ ડાઊાટ્ડ 
2927 ન 
ઈડઝકાકા્ઝડકાદડ ક 
ડડ 45 


%”729 


“દ: 54 

હ્ન્ઝડઝ્ડ્કહા દઈ» દક 
965 

ઝડ! ક્ટ હાડ: 4216 596૪ તા 


ન 


ક્ર ન 


કક ત ૮20 
દ્ધ ટ્‌ હરગ, ૧2૫” 
1 2 


2 27 «૬,૪72 કેક ક 
ભ#હડઇઠડ્રા૭કઇકાં 
%્રથ્કઈ,્કહાવક 


૧૮. સાયન્સના વિધાન પ્રમાણે પૃથ્વીનું વર્તમાન સમયનું રૂપ કરોડો વર્ષોના વિકાસમય પ્રગતિનું 
પરિણામ છે. હઝરત મુહીય્યુદીન ઈબને અરબીનું પણ આ જ મંતવ્ય છે. મળતા પુરાવાના આધારે છ 
દિવસને અર્થ છે “છ નિત્ય યુગાંતરો ગણાશે. ન કે ર૪ કલાકના દિવસના હિસાબે છ દિવસો. 


૨૨૭ 





સરાહ ૭ અલ -અ'રાક પારો ૮ 
જ ૧ “જખ ૧ * દુ 54 ની તિ છ. 177(€ ક “” 2૬. ક 2 
૬૧. તેની કોમના આગેવાનાએ કહ્યું, ખરેખર જેઠ્્કવઈડુહ 149 ૯૪-૭6 
અમે તને ચોખ્ખી ગુમરાહમાં પડેલો જોઈ રહ્યા 
છીએ.' 
જ ૧૧ જ દડ ૫ દ ક હ્ઝ્ ક ન€2797'&% ક “727 9: « 
ક. ઝે %# કક 
૬૨. તેણે કહ્યાં, હે મારી કામ, હું ગુમરાહીમાં ઝકવાડડબફઉક્કે દ 
કસાએલો નથી, પરંતુ હું તમામ જહાનાના પાલનહાર હે 
તરકથી આવેલા રસૂલ છું. જેહ્ત્ટ્ન્કા 
ક " "૧% હ પ 7૦ તિ 27 ૮ 
ઝે છા દ્વ ન ન 77 2 2 ક 
૬૩. હું મારા પરવરદિગારનોા સંદેશા તમને 1 હ અ ક ત 
આપું છું અને તમને ખરી સલાહ આપું છું, અને હું દ ન 
૦ ધ. 97 ટ દ્વ 
અલ્લાહ તરફ્થી જે જ્ઞાન રાખું છું તેનાથી તમે જેઈ. ઝક 


અજાણ્યા છો. 

૬૪. 'શું તમને નવાઈ લાગે છે કે તમારામાંથી 
એક વ્યકિત દ્વારા તમારી તરક નસિહત આવી છે, કે તે 
તમને (આવનારા અઝાબથી) ચેતવી દે કે જેથી તમે 
પરહેઝગાર બની જાઓ કે જેથી તમારા ઉપર રહેમ 
કરવામાં આવે?” 

' ૬૫. પરંતુ તેમણે તેના ઉપર જૂછૂં બોલવાનો 
આરે।પ મૂક્યો જેથી અમે તેને અને તેના સાથીઓને 
નોકામાં (સવાર કરી) બચાવી લીધા અને અમારી 
આયતોનેા નકાર કરનારાઆને ડૂબાવી દીધા. બેશક, 
તે એક આંધળી “'“” કોમ હતી. (રુકૃઅ-૮) 

૬... અને. આદ” (ના લોકો)ના બંધુ 
હદે (૨૧) 
ઈબાદત કરે. તેના સિવાય તમારો અન્ય કોઈ મા 'બૃદ 
નથી; તો શું તમે અલ્લાહથી નહિ ડરો? 

૬૭. તેની કોમના કાકર (નાકરમાન) 
આગેવાનોએ કહ્યાં, (હે હદ) નિશ્ચય તું અમને 
બેવકૂકીમાં ક્સાએલો જણાય છે અને ખરેજ, 
અમે તને જટ્દા સમજીએ છીએ.' 


૬૮.. તેણે ઉત્તર વાળ્યો “હે મારી કોમ (ના લોકો); 


હું કોઈ નાદાનૌમાં કસાએલો નથી પરંતુ હું 
તમામ જહાનોાના માલિક તરકથી આવેલો રસૂલ છું . 


કહ્યાં. 'હે મારી કોમ (ના લોકો) અલ્લાહની. 


#» 127 15 હ 2 કા નર 
૦૭4: નન 
ઉજેઈ9૦--24 218% ડડ , 


(125481૪5 4561;06)5 


7?294 હ 


9૭% 451૪5541 ૭ કદ 


દ ન-2 .3 ?₹/9? 2૮2 

9 [5] જ“ ઈડા: 

ભછેબડટું 1 હડ ઉકડ્રડાદડ 
વ «હઈટઝટક્ઈવઉ 


2? 


છેઠ્ત્ઝકા 





૧૯. અંત:કરણને। અંધાપો. 


૨૦. પ્રાચોન કાળમાં “'આદ' નામનો કબીલો એક સમયે અરબના મોટા ભાગના કળદ્રપ પ્રદેશ ઉપર 
સત્તા ધરાવતો હતો. ખાસ કરીને યમન, સીરિયા, મેસાપોટેમીઆ વગેરે. 
ર૧. હઝરત હૂદ (સ), હઝરત નૂહ (અ)ની સાતમી પેઢીએ હતા. 


૨૨૮ 


છ:િઝિ 


સૂરાહ ૭ 


અલ -અ'રાકફ પારે ૮ 





૬૯. “હું મારા પાલનહારનો સંદેશો તમને આપું 
છું અને હું તમારું ભલું ઇચ્છનારો, અને વિશ્વાસુ 
સલાહકાર છું. 

૭૦, “શું તમને આશ્ચર્ય થાય છે કે તમારામાંની 
એક વ્યકિત દ્રારા તમારી તરક તમારા પાલનહારનોા 
ઉપદેશ આવે, અને તે તમને ચેતવી દે? અને યાદ રાખે 
કે અલ્લાહે નૃૂહની કોમ પછી તમને (પોતાના 
કઝલોના) વારસદાર બનાવ્યા, અને શારીરિક બળમાં 
તમને વધારી મૂક્યા. માટે અલ્લાહની ને'મતોને યાદ 
રાખા કે જેથી તમે સફળ થાઓ.” 

૭૧, તેમણે પૂછ્યું “શું તું અમને એમ કહેવા 
આવ્યો છે કે અમે માત્ર અલ્લાહની જ ઈબાદત કરીએ 
અને જેને અમારા પૂર્વજો પૂજતા રહ્યા હતા તેમને 


ત્યજી દઈએ? તો। જેની તું અમને ધમકી આપી રહ્યો છે ' 


તે (અઝાબ) અમારા ઉપર લઈ આવ, જો તું ખરો હો 
તો!” 

૭૨. તેણે કહ્યાં 'ખરેજ, તમારા પાલનહાર 
તરકથી તમારા ઉપર અઝાબ તથા ગઝબ આવી રહ્યો 
છે. શું તમે તે નામોના વિશે મારી સાથે તકરાર કરે 
છો. જે તમે અને તમારા પૂર્વજોએ પોતાની મેળે જ 
ઉપજાવી કાઢયા હતા, જેની અલ્લાહે તમારી તરક કેઈ 
સનદ નથી ઊતારી માટે હવે (તેના પરિણામની) 
રાહ જુઓ, હું પણ રાહ જોવામાં તમારી સાથે છું.' 

૭૩. અને અમે હૂદને અને તેના સાથીઆને 
અમારી મહેરબાનીથી બચાવી લીધા, અને જેમણે 
અમારી આયતોને। ઈન્કાર કર્યી હતો તેમના રહ્યા સહ્યા 
મૂળ કાપો નાખ્યા. બેશક તેઓ ઈમાન લાવવાના હતા 
જ નહિ. (રુકૂઅ-૯) 

૭૪. અને 'સમૂદઃ' ને તેમના બંધુ સાલેહે 
(આવીને) કહ્યાં. “હે મારી કોમ, (ના લોકો) અલ્લાહની 


૬ (રર) 


(ર૩) 


ર૨. 


છતઇ૭ ટડ 


પ 7 
૦ડાટનઉઇઉયટ્-% 


નિ 


#ઝકઝઝઝદઝકડકડ 
અડકડ0 કડક ન 
ઝાકડડ/ઇઈ ૦ 
૦૭%%# ડાકક 


2 196 


કડક ડાઉ ઇના ઇડફ 
૦૦8ઝ-૩ 

“૬. છી ૯૦222021 ર 
કઉડ ઉ ઇડ,દઉઝ/ઇ 
કડ ડ)ઉ ડા: કાડડ 

જેઝાકડ્ટ 

5 ધ 
છેડક્ક૭ ૪૫ 456175 હ 


ઉડ &ઈ1ડ4015 





તાન 





'સમૂદ'ની કોમ અરબસ્તાનના પશ્ચિમમાં અદનથી લઈ દૂર ઉત્તરમાં સીરિયા સુધી ફેલાયેલી 


હતી. તેઆ હઝરત ઈસ્માઈલ (અ)થી થોડા સમય પહેલાં થઈ ગયા હતા અને તેઆ આદ'ની જેોડાજેડમાં 


પહાડી ઈલાકામાં વસેલા હતા. 


ર૩. હઝરત સાલેહ (અ) હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના સમકાલીન હતા અને હઝરત હૂદ (અ) પછી 


થઈ ગયા હતા. 


રર્લ 


₹ઇચ્ઝ્ક ક 


સૂરાહ ૭ 


ઈબાદત કરે, તેના સિવાય તમારે। કોઈ અન્ય મા 'બ્દ 
નથી. ખરેખર, તમારા પાલનહાર તરકથી તમારા 
ઉપર એક સ્પષ્ટ દલીલ આવી ચૂકી છે--- અલ્લાહની 
આ ઊંટડી” તમારા માટે એક નિશાની છે છે, માટે 
તેને અલ્લાહની ધરતી ઉપર છૂટથી ચરવા દો અને તેને 
કોઈ હાનિ કરશે નહિ, નહિતો તમે દર્દનાક અઝાબમાં 
સપડાઈ જશો. 

૭૫. અને યાદ કરે। જ્યારે અલ્લાહે “'આદ' પછી 
પોતાની ને'મતોના તમને વારસ બનાવ્યા હતા અને 
તમને ધરતીમાં એવું સ્થાન આપ્યું (કે) તમે મેદાનોમાં 
ભવ્ય ઈમારતો બાંધી અને પર્વતોને કોતરી તેમાં 
રહેઠાણો બનાવ્યા. માટે અલ્લાહની તે ને'મતોને યાદ 
રાખા અને ધરતીમાં અન્યાયથી કિસાદ ન કેલાવો. 

૭૬. તેની કોમના ઘમંડી આગેવાનોએ 
તેમનામાંના કમઝોર ગણાતા લોકો જે ઈમાન લાવ્યા 
હતા તેમને કહ્યાં 'શું તમે (ખાતરીપૂર્વક) જાણે છો કે 
સાલેહ તમારા રબ તરકથી મોકલવામાં આજો છે?' 
તેમણે જવાબ આપ્યો “બેશક, તે જે લઈને આવ્યો છે 
તેના ઉપર અમે ઈમાન રાખીએ છીએ.” 

૭૭. જે લોકો ધંમડી હતા. તેમણે કહ્યાં “જે 
વસ્તુઓમાં તમે ઈમાન રાખા છેો તેના અમે ઈન્કાર 
કરીએ છીએ.” 

૭૮. પછી તેમણે ઊંટડીને ઘૂંટણીએથી કાપી 
(મારી) નાખી અને પોતાના પાલનહારની નાકરમાની 
કરી, અને કહ્યાં: 'હે સાલેહ, જેનાથી તું અમને ડરાવે 
છે તે (અઝાબ) લઈ આવ, જે તું ખરેખર રસૂલ છે 
તો!” 

૭૯. પરિણામે ધરતીકંપે તેમને પકડી લીધા અને 
તેઆ પોતાના ઘરોમાં ઊંધા જ પડેલા રહી ગયા. 

૮૦. પછી (સાલેહે) ત્યાંથી ચાલ્યા જતાં કહ્યાં “હે 4 
મારી કોમ, મેં તમને મારા પાલનહારને। સંદેશો આપી 





અલ-અ'રાક 


પારો ૮ 


રુ કજ શ હું 8% 
જ હ૭ઉઉકક હાઉ. 
હા હ કુ [855% 





ઝં દ્ર! 


“22 
519-214 


” (6 હક જ 


ન દન્ર્ફઇટડાઈ 


૦ 979 


ઝહર 294 
કાકા. 
છેઇટ્કહ્ક 
2778? 7944 ?779 1છુ 
૯ 5% હઉ 
કન્ડાહક્ઝા હ ત 1 
9% 29 ” હરડ કાણ તા 
બ્હક્્કન્યર્ડકાઉઉ। ઉઠ 


જ 2 
4% ્ “762,794, 4૯ 
જ ન્‍હડદઉઇઝદ કીતી 


7 272૮44 ક 272 ઝર 
ડ 55: 


ટ 13૬551 
૭-9 જડ 


હં 


છ 96 %,કઈકા%2 5600 ૬5 


છ6.* હાડ ઝહ્ઝ 
ળ્છ્ બક ઝાડફડડાક 


મ7?7 ૬/૮4 


હ 5 ગ્ય્ક્ઝેક્ક 


5.) ક ટક 





ર૪. આ ઊંટ્ડીનું એક પ્રાણીથી વધુ મહત્વ ન હતું પરંતુ હઝરત સાલેહ (અ) ઉપદેશ કરવાના 
કામમાં ઊંટડીની સવારીનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી તેને કોઈ અડચણ ન કરવાની તેમને ચેતવણી હતી. 
ઊંટડીને હાનિ કરવાથી હઝરત સાલેહ (અ)ના ઉપદેશ કાર્યમાં અંતરાયો પાડવાના પ્રયાસને હઝરત 
સાલેહ (અ)ને હાનિ કરવા સમાન હતું. સાધારણ રીતે અરબ લોકોમાં ઊંટડીને ચરવાની આઝાદી એક. 


ઉત્તમ નેકી ગણાતી હતી. 


૨૩૦ 


સૂરાહ ૭ 


ભલી સલાહ આપી હતી પરંતુ તમને ભલી સલાહ 
આપનાર પસંદ નથી.” 
" “હ (ર૫) હન 
૮૧. અને લૂતે (જઈને) પોતાની કોમને 
સંબોધી કહ્ય: “શું તમે એવા ઘૃણાસ્પદ કામો “ કરો 
છો કે જે તમારા પહેલાં દુનિયામાં કોઈ કોમે નથી ક્યી? 


અલ -અ'રાક 


પારો ૮ 





દા કટક “524845 


1 


ટડ4ડ ઉ) ૭૭% નક તિ વ વ ક 110 દ 
૦૮૭ 5 


ન 


કોડઠ૭-૭ક્કહછડ ક 3) 


૮ર. “તમે સ્્રીઆને છોડી પુરૃષો તરક તમારી 
કામવાસના તૃપ્ત કરવા દોડા છો ખરે જ, તમે હદ 


“ જ ૨ ક 727 9%, 5 ન પે ક,” 7? 
વટાવી ગયેલા લોકો છો. ક સહ 
૮3૩. અને તેની કોમનો માત્ર એટલો જ જવાબ ભડ કઉઝઝ હાક 
છ તડ 2 ન” 


હતો: “આ લોકો પોતાની પારસાઈ (પવિત્રતા) દેખાડે 
છે, માટે તેમને આપણી વસ્તીમાંથી બહાર કાઢી 
મૂકો.” 


“92૬144 4 ક 


ક 
ઉછેહ» ય ક્ર 


૮૪. અંતે અમે લૂતને અને તેના પરિવારને ૦%ઠ્રોડટડઈંક્ટ4 (51431 જ જી ડિ 
બચાવી લીધા સિવાય તેની પત્નીને, જે પાછળ રહી 
જનારાઆ સાથે હતી. ' 

૮૫. અને અમે તેમના ઉપર (પથરાળા) વર્ષા ક જહ કાઉ 357 
કરી, જુઓઆ તે બદકારોના કેવા અંજામ આવો! હ હા ર 
ષ્ઝ ક 9 
(રકૂઅ-૧૦) ન કઝ" હ 

છ ર૮ “ડ્‌ “* -** ૦ 
૮૬. '“મદધ્યન ની કોમ)ને તેમના બંધુ શદ 9 «75?7 
- (ર૯ ( રિ મા ઉકા હઉ દરક :ડઇ હઠ 
શેએબે (આવી) કહ્યાં “હે મારી કોમ, (ના લોકો) 


રપ. હઝરત લૂત (અ) હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના ભત્રીજા હતા અને સમકાલીન હતા. 

ર૬. હઝરત લૂત (અ)ની કોમ કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ પુર્ષોથી પોતાની કામવાસના તૃમ કરતા હતા, 
આ પહેલાં કોઈ બીજી કોમે સામાજિક ધોરણ પર આવા બદફેલીના કામો કર્યી હોવાનો બીજા કોઈ દાખલો 
દુનિયાના ઈતિહાસમાં નથી મળતો. 

૨૭. ધરતીકંપના સખત આંચકાથી પર્વતો તેમજ ધરતી કાટી તેના મોટા મોટા ઢેફાં આકાશમાં 
પથરાઈ ગયા જેના નીચે પડતાં જ બાકી રહીસહી વસ્તુઓને તેની નીચે દબાઈને નાશ પામી. આવી 
ખોાકનાક યાતનાનાો અનુભવ ભારતને ૧૯૦૫માં કાંગળામાં થયો હતો. તેના અમુક વષા બાદ કાબૂલની 
ઉત્તર દિશામાં આવું જ ભયાનક તોકાન આવ્યું હતું. 

ર૮. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ની ત્રણ પત્નીઓ હતી. સારાહ, હાજરા અને છેલ્લી કીતુરાહ, જેનાથી 
મધ્યનના જન્મ થયો હતો. મધ્યનના વંશજો હિજાઝની ઉત્તરમાં વસેલા હતા તેમના નામનું એક શહેર 
રાતા સમુદ્ર ઉપર રણના એક ખુણે આવેલું છે. આ શહેરમાં વસનારાઓની મોટી સંખ્યા બની 
ઈસ્માઈલના વંશજોની છે. 

ર૯. હઝરત શોએબ (અ) બની ઈસરાઈલના નબી હતા જે હઝરત મૂસા (અ) પહેલાં થઈ ગયા હતા. 
તેમને હઝરત મૂસા (અ)ના સસરા માનવામાં આવે છે જો કે બાઈબલમાં તેમના નામનો ઉલ્લેખ થયો 
જોવામાં નથી આવતો. બાઈબલના વર્ણન પ્રમાણે તેમના સસરાનું નામ જેથરો હતું. જેમની ગણના 
નબીઓમાં નથી થઈ. કુરઆને મજીદ હઝરત મૂસા (અ) હઝરત શેએબ (અ) પછી પ્રગટ થયા હોવાનું 


૨૩૧ 


સૂરાહ ૭ 


તમે એક અલ્લાહની ઈબાદત કરે।. તેના સિવાય તમારો 
કોઈ અન્ય મા'બ્દ નથી. તમારા પાલનહાર તરફથી 
એક સ્પષ્ટ દલીલ તમારી પાસે આવી ચૂકી છે. માટે 
માપ અને તેલમાં પૂરેપૂરું આપો, અને લોકોને તેમના 
હક્કથી આછી વસ્તુ ન આપો અને દેશમાં કાયમ 
કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થામાં બગાડો ન કેલાવો. આ 
તમારા માટે બેહતર છે જો ખરેખર તમે ઈમાન 
રાખતા હો તો. 

૮૭. “અને માર્ગ વચ્ચે બેસી, અલ્લાહ ઉપર ઈમાન 


લાવનારાઓને ધમકાવી તેની રાહથી અટકાવી તેમાં. 


આંટીગૂંટી ઊભી કરવાના પ્રયાસો ન કરો. અને યાદ 
રાખા, 
અનેકઘણા વધારી મૂક્યા. અને જુઓ, 
ફેલાવનારાઓઆનોા અંજામ કેવો આજો હતો. 

૮૮. “અને જે હું લઈને આવ્યો છું તેમાં 
તમારામાંનો એક વર્ગ ઈમાન લાવજો હોય અને બીજા 
વર્ગ ઈમાન ન લાવે તો તમે ધીરજથી કામ લો જ્યાં 
સુધી કે અલ્લાહ આપણી વચ્ચે ન્યાય કરે, બેશક, ન્યાય 


૫ 


કરનારાઓમાં તે સર્વશ્રેષ્ઠ ન્યાય કરનાર છે. 


કિસાદ 


૮૯. તેની કોમના ઘમંડી આગેવાનોએ કહ્યાં, 'હે 


શેએબ,, ખરેખર તને અને તારા ઉપર ઈમાન 
લાવનારાઓને અમે વસ્તીમાંથી બહાર હાંકી કાઢશું, 
અથવા તેો। તમને અમારા દીનમાં પાછું ભળી જવું 
પડશે. 
પણ?** જો 

૯૦. ખરેજ, અમે અલ્લાહના નામ ઉપર જૂ 
બોલતા હતા, હવે જ્યારે અલ્લાહે અમને તેમાંથી 
બચાવી લીધા છે (શું) હવે અમે તેમાં કરી ભળી 





અલ -અ'રાક 


જ્યારે તમે અલ્પ સંખ્યામાં હતા, તેણે તમને 


' તેણે પૂછ્યું 'શું અમે ન ચાહતા હોઈએ તો” 


પારો ૯ 
ઇઝકડ; 5 ડડ હ કઇ 
ડફ ટડ 54 છી. [55901 19 

કજજછીધ્ઇઝવ્ડૃઠઠ ઈઝ 


દ ૭ ઉ 
ઉડ ડઝહ૭ ક 





795૬ 72૮277?77 


હક કકઇઝપડે કટ 
જત તન: સાઇ 
?7.“70€૮€.24-.7 22. જ ર “7% 
હઈઈડકકઝ ડ500:4 
હ પ લ ઢા હ 
ન .. 17 2(૮.,27 ? 4% શ્નન 
કડ ઝ્રક%ર્ક ડુ ૧ 


૦૭/54 4૩5૯ બ 


ષ્ 


“૮727/।1 9૮27 197% 2.279. સ્ત ૩” 
હડક ક કક: %ળડઉ ર 


7 72:21! 


હઝ ઝડ 4 બટ 


6૭/ઈઉ%4ઇકછં.ઠુ 


77 દ્વિ 4 99 2 ઈ? ઉ, 
. હ કહ ગાઇપ્રાન્દડ 


ન ધ 


છ ”2%%* 24:77 તિ ન 
પ5.22* હા દુ ૭% મ 6 





સૂચવે છે. (પ્રકરણ ૭ આયત. ૧૦૪) કુરઆને મજીદમાં હઝરત શેએબ (અ)ને મદ્યનને। ભાઈ કહેવામાં 
આવ્યો છે જેથી તેઆ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના વંશજોમાંથી હોય એવું ધારવું અયોગ્ય નહિ ગણાય. 
મદધ્યનની માતા કેતુરાહ હઝરત ઈબ્રાહીમની ત્રીજી પત્ની, એક દાસી હોવાના કારણે બની ઈસરાઈલ તથા 
બની ઈસ્માઈલ, બન્ને કોમો તેના સંતાનને માનની નજરથી ન જેતા પરંતુ અલ્લાહે તેમને સંખ્યાબળ, 


નગરે કષ શ્ર 
દાલત તેમજ બાદશાહત અપણ કરી હતી. 


૩૦. દીનની બાબતમાં બળજબરી હમેશાંથી અયોગ્ય અને ગેરકાયદેસર ગણાય છે. મઝહબ, 
માન્યતા, શ્રદ્ધા, યકીન એક મનમાનતેો પસંદગીનો અને સંતોષનો વિષય છે. 


૨૩૨ 


સરાહ ૭ અલ -અ'રાક પારો ૯ 


જઈએર્ર બેશક તેમાં પાછું ભળવું અમને શોભા નથી 
આપતું, સિવાય અમારા સજનહાર અલ્લાહની તેવી 
ઇચ્છા હોય. અમારા પરવરદિગારનું જ્ઞાન સર્વ વસ્તુને 
આવરી લે છે. અલ્લાહમાં જ અમારે। વિશ્વાસ છે. હે 
અમારા ૫૨વરદિગાર, તું જ અમારા અને અમારી કોમ 
વચ્ચે સત્યપૂર્ણ ન્યાય કરજે, અને તું જ સર્વકોષ્ઠ ન્યાય 
કરનારો છે.” 


૯૧. અને તે કોમના કાકર (ઈમાન ન લાવનારા) 


કે 


આગેવાનોએ લોકોને કહ્યાં: જે તમે શેએબનું કહ્ય 


૧ 


માનશો તો તમે નુકસાન ભોગવશો.' 

૯૨. પરિણામે ધરતીકંપે તેમને પકડી લીધા અને 
તેઆ પોતાના ઘરોમાં ઊંધા પડેલા જ રહી ગયા. 

૯૩. જેમણે શોએબ ઉપર જુઠ્ઠા હોવાના આરોપ 
મૂક્યો હતો, તેમનું જાણે અસ્તિત્વજ ન હતું. % 
લોકોએ શોએબને જુઠ્ઠા ઠરાવો હતો તેમણે જ નુકસાન 
વહોરી લીધું . 

૯૪. પછી તેમનાથી વિમુખ થતાં તેણે કહ્યાં હે 
મારી કોમના લોકો; બેશક મેં તમને મારા 
પરવરદિગારનો સંદેશો પહેંચાડી દીધો છે, અને તમને 
સાચી સલાહ આપી છે. હવે હું કાકરો માટે અકસોસ 
શા માટે કરું?” (રકુઅ-૧૧) 

૯૫. અને અમે કોઈ વસ્તીમાં પયગમ્બર નથી 
મોકલાવ્યો જ્યાં અમે લોકોને માહતાજી અને આકતોમાં 
ન ઘેરી લીધા હોય કે તેઓ નમ્રતા ગ્રહણ કરે. 

૯૬. પછી અમે તેમની બ્‌રી હાલતને બદલી 
સુખદ બનાવી દીધી, પરંતુ તેઆ સમૃદ્ધ થયા તો તેમણે 
કહ્યાં, “સુખ દુ:ખ તો અમારા પૂર્વજો ઉપર પણ 
આવતું રહ્યાં હતું.' પછી અમે તેમને ઓચિતા પકડી 
લીધા જ્યારે તેમને ભાન જ ન હતું. 

૯૭. અને જો (તે) વસ્તીના લોકો ઈમાન લાજા 
હાત અને ડરતા રહ્યા હોત તો અમે આકાશ તથા 
ધરતીમાં તેમના માટે બરકતોના (દ્રારો) ખોલ્યા હોત; 
પરંતુ તેમણે ઈન્કાર કર્યી જેથી અમે તેમની કરણીના 
પરિણામે તેમને (અઝાબમાં) ઘેરી લીધા. 


૨૩૩ 





ન કન - “ક, 


ડી હ: હ5*65: ક નિકી જ 


ન 
દ્વા 


«..5565ઉફટાછકડડો & 
૦ ડાડા 


« 27/79 7/.,7- 
2,74૫: ન 27 9 127% 79-24 ૧ કક 
2 ્્ 
જહા ક લિ દ 
કદ્ર 


€“2, ૮-31 422474૪ 


ઇડ બ ઝક વડ ગપ 
2797; 9” ઈઇછ?7,2:7.2 .4 
પા હક હૃદૂ55% ન્ન 


બકો 


કુર 1 “6277 2૮7 2૮! ઉ 2727 '₹૮૯% 
બ્ર 5555 તિ કિ 


દ્વ નન 


ક ન 5 1 હ દ્ર જ 


27/47 ૮7 ૮5 


કી દ્ડઝાઠદટ#લા4, ૬ 
દ૪#કઇડાડકઇડાઇ જ ડક 

જહ ૦5 
ઈજા કોડાક 
જ ઉહ્રવઈડ ઝડ ઈકા૭ડુજ 


હે હડ છપ 





સરાહ ૭ અલ -અ'રાક પારો ૯ 
૯૮. શું આ વસ્તીઓમાં રહેનારાઆ રાતના સ પડ કિ 
આ કા છછ 

સમતે નિદ્રામાં તેમના ઉપર આવી પડનારા અઝાબથી જહ્ક્ટ્ ટ દદ હહહ 


પોતાને સલામત સમજે છે? 


૯૯. અને શું (આ) વસ્તીઓમાં રહેનારા ખરે ઉછે 


બપોરે આનંદવિનોદની પળોમાં તેમના ઉપર તૂટી 
પડનારા અમારા અઝાબથી પોતાને સલામત સમજ 
છે? 

૧૦૦. તો પછી શું તેઆ અલ્લાહની યોજનાઓથી 
પોતાને સુરક્ષિત સમજ છે અને અલ્લાહની 
યોજનાઓથી કોઈ પણ પોતાને સુરક્ષિત નહિ સમજે, 
સિવાય કે જે હલાક થવાના હોય. (રુકૂઅ-૧૨) 

૧૦૧. તેમની પહેલાંના લોકોના પેઢી દર પેઢી 
ચાલતો આવતે। વારસો મેળવ્યા પછી તેઓ”? શું 
એટલી પણ નસીહત નથી લેતા કે જો અમે ચાહીએ તો 
તેમના ગુનાહોના પરિણામે તેમના ઉપર પણ અઝાબ 
ઊતારી શકોએ છીએ, અને તેમના મન ઉપર પણ 
મહાર મારી શકીએ છીએ કે જેથી તેઓ (કંઈપણ) 
સાંભળી ન શકે? 

૧૦૨. આ અમુક વસ્તીઓ હતી જેના અહેવાલ 
અમે તને સંભળાવી ચૂક્યા છીએ, અને તેમના 
પયગમ્બરે તેમની પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને 
આવ્યા, પરંતુ તેઆ એક વાર ઈન્કાર કરી ચૂક્યા 
હોવાથી કરી ઈમાન નથી લાવતા. અલ્લાહ આવી રીતે 
કાકરોાના દીલો ઉપર મહોર મારી દે છે. 

૧૦૩. અને અમે તેમનામાંના ઘણાને પોતાના 
વચનનું પાલન કરતા ન જેયા, અને તેમનામાંના 
ઘણાખરા બદકાર હતા. 

૧૦૪. ત્યાર પછી અમે મૂસાને અમારી 
(નિશાનીઓ આપી કિરઓન અને તેના સરદારે! પાસે 
મોકલાવો, પરંતુ તેમણે તેનો અનાદર કર્યો. જુઓ 
કફિસાદીઓનો કેવો (કરુણ) અંત આવ્યો. 

૧૦૫. અને મૂસાએ કહ્યાં, 'હે કિરઓન, હું 
(ખરેખર) સૃષ્ટિના સજનહાર તરકથી મોકલાએલો 


૫ 


એક રસૂલ છું. 





7927 (6૮ દ 7૮ 27 “૪9 727,777 
9 કપ. કાછ? 


ર દ ._2 6 
ઉડ્યો 
જક ક 279? 79%7:79.69 29797277 
કાઠ્રઝ 6૪૭ %૫૪છ૯૭કકદ-21 
2 /?, 7 771?#/7€2 ક 2719 વા ક 
ટ જિ ન ટડકેર્ઝ 
0૯્નઝન્ક 
ઝઇડ «હહહ ઝવ ઈ 
7 ક 7772 ન 
કક કડક ન ક ક 


ત્ઘ્કાસઝહાડઝડટટઇ 
_ ૦ 1 
ઉખડ દિનક” 


યું 5 


“29/98 27 (2 


હશ્્ઝેહ દ. કડ ડવ દ 
4ડડઇડઇડુ હર દપ 85 ૬% 





ર  ૦૯ાઈ 
૭7 92% 4 જ 9 નિ 
જડઝવક્ીડ%% ડડ 





૩૧. મક્કા તથા હિજાઝના રહેવાવાળા શા માટે આદ, સમૂદ, લૂત તથા શેએબની કોમોના 


અંજમથી કોઈ ઈબ્રત નથી પકડતા? 


૨૩૪ 


નિ? 





સરાહ ૭ અલ -અ'રાક પારા ૯ 
૧૦૬. “મને શોભતું નથી કે અલ્લાહ વિશે હું 9%૬2 ?૮,47',5 !, (₹ €ઇ£% જ ૬... 
જી ને જાય હું “ઝહવહુદાઝીડ્રા હક્ક ડડ 
કોઈ એવી વાત ઉચ્ચારું જે સત્ય ન હોય. હું તમારી 2 7 તકે 
ક. શાન જક દશ 


પાસે તમારા પાલનહાર તરકથી સ્પષ્ટ દલીલો લઈને 
આવ્યો છં. માટે ઈસરાઈલની ઓલાદને મારી સાથે 


“૬ 3૨) 
જવા દે: 
૧૦૭. (ફિરઓને) જવાબ આપ્યો, “જે તું 
ખરેખર નિશાની લઈને આવ્યો છે તે તેને પેશ કર, જને 


તું સાચા છે તો.” 
૧૦૮. ત્યારે તેણે પોતાની લાઠી ભેય ઉપર કૅકો 
અને ત્યાં સ્પષ્ટ (સળવળતેો।) અજગર નજરે પડયો. 
૧૦૯. પછી તેણે પોતાના હાથ લંબાવ્યો જે 
જોનારાઓઆને ધોળા (ચળકાટ) મારતો દેખાયો. 
(રકૂઅ -૧૩) 
૧૧૦. કફિરઓનની કોમના સરદારોએ કહ્યાં, 'આ 
તો ખરે જ બહુજ ચાલાક જાદુગર (લાગે) છે!” 
૧૧૧. “આ તમને (સૌને) તમારા દેશમાંથી હાંકો 
કાઢવાનો ઈરાદો રાખે છે. માટે તમારી શું સલાહ 
છે?' (કફિરઓને પૂછ્યું ) 
તેના ભાઈને 


ને અને 
ઢંઢેરો પીટનારા 


અત્યારે જવા દે, 
મોકલી દે. 

૧૧૩. “કે તમામ હોશિયાર જાદૃગરોને તારી 
સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે.' 

૧૧૪. અને જાદુગરો કફિરખઓન પાસે આજા 
(અને) કહ્યાં, 'જો અમે કાવી જઈએ તો અમને ઈનામ 
મળવું જોઈએ.” 

૧૧૫. તેણે કહ્યાં “અવશ્ય મળશે, ઉપરાંતમાં તમે 
મારા ખાસ (દરબારીઆમાં) ગણાશે. 

૧૧૬. તેમણે કહ્યાં: “હે મૂસા, શું 
કે અમે કરીએ? ' 

૧૧૭. તેણે જવાબ આપ્યો: “તમે પહેલ કરે,” 
અને તેમણે જે કૅંક્યું તેનાથી લોકોની આંખો અંજાઈ 
ગઈ અને તેમના જાદુ પ્રયોગથી લોકો છક્ક થઈ ગયા કે 
તેમણે કમાલના જાદુ કયી. 


તું પહેલ કરીશ 


ખી હક ઝ્કાઈઇ નઇ 


૦૭૩૭-4૭ 


આ” ન 


ઉ ડડ ડિ 
6૦૪7554 


7 («7 77/44 


પટ્ઝ્ક 


બક ઉહ)હકટરઈઝ5તઇ 
*2 27 4 


0૭5256 555 બદ ક્ર કૈ હાં હઝ 


૪/72, ?ન/7? . 1 2779:77.7 274૪ત 
છ છગન ઝ)9૪4&124%)1%8 


“7? #“797 


9ડ્ઝઝઇડ. હાફ 


ન *7 2777૮9 


કહ્કેક-12 


છિ ઉજ શ 





૩૨. હઝરત મૂસા (અ)ના કિરઓન પાસે જવાનો મૂળ હેતુ બની ઈસરાઈલને તેના 


્ન્ઝ્ઝે 


૧7 


ઝુલ્મા-સીતમમાંથી છોડાવી લઈ જવાનો હતો. પરંતુ સાધારણ સંજ્ગેોમાં ઉપદેશ આપવો અનિવાર્ય થઈ 
પડે છે. જે કે હઝરત મૂસા(અ)નેો ઉપદેશ તો ખાસ બની ઈસરાઈલ માટે જ હતો. 


૨૩૫ 


1” 
હ 
શન 





સૂરાહ ૭ 


૧૧૮. અને અમે મૂસા ઉપર વહી ઊતારી કે તું 
તારી લાઠી કૅક. જોતજોતામાં તે તેમના કૅંકેલા 
(જાદુ)ને ઓગાળી ગઈ. 

૧૧૯. અને સત્ય પુરવાર થઈ ગયું અને તેમણે જે 


( 


કયું તે વ્યર્થ સાબિત થયું. 

૧૨૦. આવી રીતે તે લોકો ત્યાંજ પરાજ્ય પામ્યા 
અને રૂસ્વાઈથી થઈ પાછા હટયા. 

૧૨૧. અને તે જાદૃગરો વિનમ્રતાથી સિજદામાં 
પડી ગયા. 

૧૨૨. તેમણે કહ્યાં: “અમે તમામ જહાનોના 
માલિક ઉપર ઈમાન લાવીએ છીએ.” 

૧ર૩. “જે મૂસા તથા હારૂનનોા પાલનહાર છે.' 

૧૨૪. કિરઓને કહ્યાં: “શું તમે મારી પરવાનગી 
વગર તેના ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા છો? નિ:સંદેહ, 
આ એક કાવતરું છે. અને તમે આ શહેરના 
રહેવાસીઓને અહીંથી હાંકી કાઢવા માટે રચ્યું છે, 
પરંતુ તેનું પરિણામ તમે હવે જોઈ લેશે।. 

૧રપ૫. તમારાં નાકરમાનીના કારણે હું તમારે 
એક તરકનેો હાથ અને બીજી તરકનો પગ કાપી 
નાખીશ પછી તમને સૌને એક સાથે લટકાવીને મારી 
નાખાંશ. 

૧૨૬. તેમણે જવાબ આપ્યો “ત્યારે અમે અમારા 
પરવરદિગાર તરક પાછા જશું.” 

૧૨૭. “અને તું અમારાથી કેવળ આજ કારણે વેર 
લેવા ચાહે છે કારણ કે અમારા પરવરદિગારની આવેલી 
નિશાનીઓ ઉપર અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ. હે અમારા 
રબ,તું અમને સહન કરવાની શકિત અર્પણ કર, અને 
તારી શરણાગતિમાંજ અમને મોત આપ.' 
(રૂકૂઅ - ૧૪) 

૧૨૮. અને કિરઓનની કોમના આગેવાનોએ 
કહ્યાં શું તું મૂસા અને તેના સાથીઓને દેશમાં 
બદઅમનાં ફેલાવવા દઈશ અને તારા અને તારા 
મા'બ્દો સામે બળવા કરવા દઈશ?' તેણે જવાબ 
આપ્યો “અમે તેમના પુત્રોને બેરહેમીથી કતલ કરી 


૨૩૬ 


અલ -અ'રાક 


પારો ૯ 


1. 22 ૯4 
5 

ઊઠ કેઇંઇ 45 ક ક્ત કડ 
૦૯૪ક5 ક કથકતન 





1 ?77-2 


૭૭ કં્વ્ડ! બડ 
કિ 


હટ 


2792 


કુત 


ન 2245/#2૦» 


હલ્હ હાહ૬ 596555૪ 


ઈ 6 2 દક 


કાક 5 ડાઇ: 
મકા «9: જા 
ઈદ ક શ2% 


કિ 


8 2 77૪7 

ઈઝહ્ધાછુડ જાઝ 
દ 2 ,27?(7$7427[%#97 (777 .” 972277 
ડઝ ડાઉંઝડ#ડઇત# હુક પટ” 


ન્2્ 72 ,77(7.7 
18 556 2 


ત 


-નતમ ૧ 
દદ 


2779 


5556૪ ટક#ઝ5હઇ 
હહ “હ નજ ી 


જ 


હ) 5૩3 હ્%ઠુંઇ૭કુ 


સૂરાહ ૭ 


નાખશું અને તેમની સ્રીઆને જીવવા દેશું. બેશક, 
કરજે ક સિ “ «(૩૩) 

અમે તેમના ઉપર સંપૂર્ણ સત્તા રાખીએ છીએ. 
૧૨૯. મૂસાએ પોતાની કોમને કહ્યું, અલ્લાહ 

પાસે મદદ માગતા રહો અને ધીરજ રાખા. ખરેજ, આ 


પૃથ્વીનો માલિક અલ્લાહ છે; તે પોતાના બંદાઆમાંથી 


જને ચાહે તેના વારસ બનાવે છે. અને સંયમ ધારણ : 


કરનારાઓના જ અંજામ (ભલે) હોય છે.” 

૧૩૦. તેમણે જવાબ આપ્યો 'તારા આવવા 
પહેલાં અમને બહુ દુ:ખ આપવામાં આવતું હતું. અને 
તારા આવ્યા પછી પણ અમે દુ:ખો સહન કરી રહ્યા 
છીએ.' મ્સાએ જવાબમાં કહ્યાં. “તમારો રબ તમારા 
દુશ્મનને નાબૂદ કરી દેશે અને તમને દેશની સત્તા ક! 


સૌપી દેશે (પછી) તે જેશે કે તમે કેવા કામ કરો છો. ' 


(રકૂઅ-૧૫) 

૧૩૧. અને અમે ફિરઓનની કોમને વષો સુધી 
દુષ્કાળ અને ફળાની અછતમાં ધે્યી, કે કદાચ તેઓ 
નસિહત પકડે. 

૧૩૨. પરંતુ જ્યારે પણ તેમના ઉપર સારા 
દિવસો। આવતા તો। તેઓ કહેતા કે આ તો અમારે હક્ક 
છે. અને જ્યારે તેમના ઉપર માઠા દિવસો। આવતા તો 
તેને મૂસા અને તેના સાર્થીઓના પ્રતાપે આવેલી 
બદબખ્તી (પનોતી) ગણતા. બેશક તેમની પનોતી તો 
અલ્લાહના હાથમાં છે. પરંતુ તેઆમાંના ઘણા નથો 
જાણતા. “ 

૧૩૩. અને તેમણે કહ્યું “તું ભલે ગમે તેવા 


મો'જઝા (ચમત્કાર) લાવી અમને મુગ્ધ કરી નાખીશ 


તો પણ અમે તારા ઉપર ઈમાન નહિ લાવીએ. 


૧૩૪. પછી અમે તેમના ઉપર તૂકાન, તીડો, 


જહો, દેડકાં, તથા લોહી, વરસાવ્યું. આ બધા ખુલ્લા 
મો જઝા હતા; પરંતુ તેમણે ઘમંડી વલણ દાખવ્યું 
અને તે લોકો મહાપાપી હતા. 
૩૩. 
પોતે અન્ય દેવીદેવતાઓની પૂજા કરતે હતો. 


અલ -અ'રાક 





પારો ૯ 

“દતક. 5૮4 ર *2૪7 €4# 
*હ297 ડક ડ્થ્િ ત્ર્ન્ક 5પ 
“27% # 

છઘ્ક્ક્જ 

«૨272 217 હ 92૦9 42 2 2? 14 
હ 21345 કઞઝ-1 જહ 
ક દિ જ 97 #“ 5% ન, 279 
9૪ર્ત્ર્વ્દઝ પ૭ ૩૦$-ક9 
9 ૬??? 2. મન 
જે બહદડડા ૧4૩00 


ડક્ઝબડઉ્ઝડછકઈઇ 
દદ: વ#ઝનકડડ 6ઉ-હછ 
વ 

૦૭495 કડ હક્ક 
હઝદઇઇઇવાક: દઇ 
૪ ઇઝડડઝઇઉઇલ 


27797 7*7૮75:27૮. ક. શન 
ઊષ્ઝનઝ ઝેડ 11% મેપ 


“7: 7 


જ 
કે 
૮૫” 

ટડ 
ષ 
૫2૩ 
| નિવ 
રે 


7 ૮થ? 77,/“ -1(79ટ 47/7?790₹ 
 551346#હઈ,5) કક £-56 
છક:ઉડ્૬5,4ઞદટદડા 


કક 
ત્ર 


4-9 22 ત્ર? શ્‌ 
જઈકક્પ્ઠ કકક 





ને " "૫ છે 0 જે પ 
કિરઓનને તેની કોમ ખુદા તરીકે માનતી હતી. (કુરઆન પ્ર.૨૮ આ.૩૯) પરંત ફિરએન 


ન “ડ્‌ 
સ કિરઓઆનની બાદશાહતને વિનાશ થયા પછી ઈસરાઈલીએઓ સાથે લાગણી ધરાવનારી કોમના 
ક મસરની સત્તા આવી હતી અને ઈસરાઈલીઓને આ આયતમાં જે બાદશાહતને। વાયદો હતે તે'જ 
પાવત્રભૂમિ માં તેઆ દાખલ થઈ ચૂકયા હતા અને ત્યાં તેમની સત્તા કાયમ થઈ હતી 


૨૩૭ 


 સૂરાહ૭ અલ -અ'રાક પારો ૯ 





ક જ ર ન ધા નાક “291 ક 

૧૩૫. અને જ્યારે પણ તેમના ઉપર તને દ ક વ પિ ટ ક ્ ક 
આવતો, તેઆ કહેતા 'હે મૂસા, તારા પાલનહારે તને જેક 

કો “ “5 નર ન જ ન ન 
આપેલા વચનો તેને યાદ કરાવી તું અમારા માટે દુઆ કછાઇડઈછી ઈજીડ ક દ 
કર, અને જો તું અમારા ઉપરથી આકતને ટાળી દઈશ ' કદ 5) જ તડ 5.4 જી 
તો અમે તારા ઉપર ઈમાન લઈ આવશું, અને અમે ર્ન્ટ્ઠ હડ 

તાનેને થે રશ.” 29811 92 1૮% ૮2.1 27?૮ («૮ 

ઈસરાઈલના સંતાનોને તારી સાથે જવા દેશું.  ક8ક્પૂઇ કક હહર ઝાડ 

૧૩૬. પરતુ જ્યારે અમે તેમના ઉપરથી એક 


હ કરકે 


મુદત માટે આકત ટાળી દેતા, તે મુદ્ત પ્રી થતાં જ છડ ર૦૭ [5] 
તેઓ પોતાના વચનને। ભંગ કરતા. [27 સ તી હૈ [2૮5૪ 2: ન! 
૧૩૭. માટે અમે તેમનાથી વેર લીધું અને તેમને દું કરડ ગડે 
ક સસ ક્ડ ર ક ન નિ 
સમુદ્રમાં”? ડૂબાવી દીધા કારણ કે તેમણે અમારી 9615૬ પઝ#૪; તી 


આયતોને ખોટી ઠરાવી અને તેમની અવગણના કરી. 5 ૮ ડાઇ#ળ ૮જી ૬% 
“હ ન “ ન જ ક”?47# 
૧૩૮. અને જે લોકો કમઝોર (નબળા)? હડ છ્ક્વચ્ય્ઝ (૦01 3 ઈ 
સમજવામાં આવતા હતા તેમને અમે ધરતીના પર્વ 244. (79.₹૮85) *. 9 
ર સ 4 ૧૩55 કહેઉ હૌઇડઉકડ 5 
તથા પશ્ચિમના વારસદાર બનાવ્યા, જેને અમે અનંત. જ હિ 
બરકતો આપી હતી. આવી રીતે તારા પરવરદિગારનો. 1976 ઇડ છ ડડ 4 
(પવિત્ર) કોલ બની ઈસરાઈલના હક્કમાં પરિપૂર્ણ થયો ર ટાટા ક 
કારણ કે તેઓ ધૈર્યશીલ હતા, અને કિરઓન તથા તેની કે, 45 4956૭55 હ્ત્ઝ હહ 222 


કોમે જે બાંધકામ કર્યું હતું અને જે કંઈ ચણતર કર્યું 9% “72 ૦૮ 
હતું તેને અમે મિટાવી દીધું . ઘ્મ્ક્્ક 
જો “હ 9 49 દિ કી 

૧૩૯. પછી અમે બની ઈસરાઈલને સમુદ્રપાર 85 હ-1%:કા કહ ઈ; ના 


ઊતાર્યા જ્યાં તેઆ એવી કોમ પાસે આવી પહીઆ જે , ર 
* “"% “% જડ ન દુ" ન 29 ” 221 9 
બૂતપરસ્તીમાં ઓતપ્રોત હતી. તેમણે કહ્યાં “હે મૂસા ક ઉદા 


અમારા માટે આ લોકોના મા'બૂદ જેવા મા'બૂદ _ “૬-9, શ# ર € _  ,/₹2& જજ 
5 “કે " ૬ “. “. છ કહુ કઈ જ 11 [21 
બનાવી દે.' તેણે કહ્યું 'ખરેખર તમે લોકો બિલકુલ છષ્કક્ડક હી કહા ગક વી 


દ 


કઝ 9 2%” 


તદ 


નાદાન છો. 
ક“ ન“ શે ન" ક ૮ ખ્ન્ઝ્ઝ 
૧૪૦. 'જે પણ વસ્તુઓ પ્રત્યે આ લોકો અકીદત જદ 45 8 શક્ક હ! 
(ભકિતભાવ) રાખે છે તે સર્વ નાશવંત છે. અને| છકે 
તેમની ક ર્થ જવાની છે.” 9૦ 


પા 


સિવાય કોઈ અન્ય મા'બૃદને શોધી લાવું. જ્યારે કે મી 

ણ શે “ “હ ન્‌ “૬ 7 

તેણેજ તમને સર્વ કોમો ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી છે. હ 
૩૫. જ્યારે ફિરઓન અને તેના સાથીઓએ હઝરત મૂસા (અ) તથા તેમના સાથીઓને પીછે કયી 


હતો ત્યારે હઝરત મસા (અ) સમુદ્રને પાર કરવામાં સકળ થયા અને કિરઔ।ન તથા તેની સેના ભરતીની 
ઓઆટમાં આવી ડબી ગયા હતા. 


૨૩૮ 





ક્ટ 


ન 


સૂરાહ ૭ 


૧૪૨. અને (યાદ કરે) જ્યારે મેં તમને 
કફિરઓઆનની કોમથી છૂટકારો અપાજો હતો, જે તમને 
અસહ્ય યાતનાઓ આપતા હતા, તમારા પુત્રોને હણી 
નાખતા હતા, અને તમારી સ્ત્રીઓને રાખી લેતા હતા. 
અને તેમાં તમારા પાલનહાર તરકથી તમારા માટે એક 
ભવ્ય આઝમાયશ હતી. (રુકૃઅ-૧૬) 

૧૪૩. અને અમે મ્‌સાને (પહેલાં) ત્રીસ રાતોનોા 
વાયદો કર્યો હતો, પછી તેમાં દસને વધારે। કયી હતો. 
આવી રીતે તેના પરવરદિગાર તરકથી કુલ ચાલીસ રાતો 
મુકર્રર થઈ હતી. અને મૂસાએ પોતાના ભાઈ હારૂનને 
(જતી વખતે) કહ્યાં 'મારી ગેરહાજરીમાં કોમમાં તું 
મારું સ્થાન લે અને તેમની પૂરેપૂરી સંભાળ લેજે. અને 
કિસાદ કેલાવનારાઓ પાછળ ન ચાલજ.' 

૧૪૪. અને જ્યારે મૂસા અમારા મુકરર કરેલા 
સમયે આવ્યો અને તેના રબે તેની સાથે વાતીલાપ કયી 
ત્યારે તેણે કહ્યાં “હે મારા પરવરદિગાર મને તારા 
દીદાર” કરાવ જેથી હું તને (સાક્ષાત) જોઈ શકું.' 
(અલ્લાહે) કરમાવ્યું “તારાથી મને જોઈ શકાશે નહિ. 
આ પર્વત ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થિર કર જે તે પોતાના સ્થાને 
અડગ રહે તો તું મને જોઈ શકીશ.' અને ત્યારે જ 
તેના પાલનહારે પોતાને (વીજળીના રૂપમાં) પર્વત 
ઉપર પ્રકાશિત કયી તે તે પર્વતના ચ્રેચ્રા ઉડી ગયા, 
અને મૂસા મુછિત થઈ ભય ઉપર ગબડી પડયો. અને 


પછી ભાનમાં આવતાં જ તેણે કહ્યાં “પવિત્ર છે તું, હું 


તારી તાબેદારીમાં આવું છુ અને ઈમાન 
લાવનારાઆમાં હું સૌથી પહેલે છું . 

૧૪૫. (અલ્લાહે) કરમાવ્યું “હે મૂસા, મેં તને 
તારા (સમયના) લોકો ઉપર મારા કલામ તથા મારી 


પયગમ્બરી વડે શ્રેષ્ઠતા -આપી છે. માટે મેં તને જ 
આપ્યું છે તેને જ તું દ્રઢતાથી વળગી રહે અને આભાર” 


માનનારાઆમાં શામિલ થઈ જા.' 


અલ -અ'રાક 


ઈ નાઇઇ હડક સ્નાન 
9% 





પારા ૯ 

ક 
કડ; હડ 
હશછવ્ડડઝ?જ 83 


ન 2 


ક ડ90ઝ૬ઇઝહછૂઃ કા 
“ડ6ઇ5ન્‍ક ટા) ત 
ઈંટ ઝર્કઠુહડાવ ડક 

ઝા 
હ #દાઇ.-દંદઇ; 


41 524૮ હ જી હહહ શકી) બા 


(૬ 1: 497777૮ત4677૮77-2 


છબ્ડ#ડ5૦ઉ- હદ 


જ દક હૃ 


«કઝ 27/#77 (777 

ડક ડડ ક 4) ક 
27/77/7477 
હક1815હાડ્ઝ 


હાડ ત 
ડ51 ક 
2 79 
છહ્સ્ટ્ક્ક્કા 


રોડ 
૪ 


જિ 





૩૬.અ. હઝરત મૂસા (અ) અલ્લાહના દાર કરવા માટે બહુજ બેકરાર હતા જેથી તે તેમણે દઆમાં 
અલ્લાહ પાસે એવી માંગણી કરી હતી. અલ્લાહના દીદાર કરવાની તેમનામાં શકિત ન હોવાની અલ્લાહે 
તેમને ચેતવણી આપી હતી પરંતુ તેમના આગ્રહ ઉપર અલ્લાહે તેમને પવત ઉપર દ્રષ્ટિ સ્થિર 


રાખવા કહ્યાં. 


ત્તક્ષણે પર્વત ઉપર ભયંકર ગર્જના સાથે વિજળી પડી જેનાથી ધરતી ધ્રજી ઊઠી અને 


હઝરત મૂસા (અ) ગભરાઈ ગયા અને મૂછી ખાઈ નીચે ગબડી પડયા. 


૨૩૯ 


સરાહ ૭ 
૧૪૬. અને અમે તેના માટે તખ્તીઓઆ ઉપર એવા 
નસિહતો હતી (અને કરમાવ્યું) “તું તેમના ઉપર 
મક્કમ રહેજે અને તારી કોમને તેને ઉમ્દગી સાથે 
અનુસરવાની આજ્ઞા આપ. (અને 
કરશે તેમનું ઠેકાણુ હું તને વેળાસર દેખાડી દઈશ.' 
૧૪૭. ધરતી ઉપર નાહક ઘમંડ કરનારાઆને હું 
દઈશ, અને તેઓ નિશાની જોઈ લેશે છતાં પણ તેના 
ઉપર ઈમાન લાવશે નહિ અને તેઓ પરહેઝગારીની 
તેઓ બદકારીનોા માર્ગ જોશે, તો તેને તરત જ 
અપનાવી લેશે. કેતે 
કરતા રહ્યા. 
૧૪૮. અને જે લોકો અમારી આયતોને અને 


આહકામો (આદેશે।) લખ્યા જેમાં પ્રત્યેક અગત્યની 
(અને) જે નાફરમાની 
ટૂંક સમયમાં જ મારી નિશાનીઓથી વિમુખ કરી 
રાહને જોયા છતાં તેને અપનાવશે નહિ; પરંતુ જે 
કારણ કે તેમણે અમારી આયતોને 

ખાટી ઠરાવી અને તેના પ્રત્યે બેદરકારી 
આખેરતની મુલાકાતને માનવાના ઈન્કાર કરે છે. 


તેમની સર્વ કરણીઓ વ્યર્થ ગઈ. શું તેઓ પોતાની 
કરણીના યોગ્ય બદલા સિવાય બીજુ કંઈ (મેળવવા)ની . 


આશા રાખી શકે છે (રુકુઅ-૧૭) 

૧૪૯. અને મસાની કોમે તેની ગેરહાજરીમાં 
તેમના આભૂષણો (ઘરેણા તથા શણગારની વસ્તુ)થી 
વાછરડાની આકૃતિ બનાવી જેમાં ધીમો અવાજ) 
નીકળતો હતો. શું તેમણે જેયું ન હતું કે તે (મૂતિ) 
તેમની સાથે કંઈ વાત ન કરતી હતી ન તેમને કેઈ 


હિદાયત કરી શકતી હતી? તેને (મા બદ) સ્વીકારી 


તેમણે મયીદાનો ભંગ કયી. 

૧૫૦. અને જ્યારે તેમને સમજાઈ ગયું કે તેઆ 
ખરેખર ગુમરાહ થઈ ગયા છે તો તેઆ બહુજ પસ્તાયા, 
તેમણે કહ્યાં, 'હવે જો અમારો પરવરદિગાર અમારા 
ઉપર દયા નહિ કરે અને અમને માક નહિ કરે તો અમે 
બરબાદ થઈ જશું.' 

૧૫૧. અને જ્યારે મૂસા પાછો કયી તો તેને 
બહુજ દુ:ખ થયું અને તેણે ગુસ્સામાં કહ્યાં 'મારી 
ગેરહાજરીમાં તમે જે આચરણ કર્યું છે તે બહુજ અધમ 


અલ -અ'રાક 


પારો ૯ 
દક ટઇઠૃર્કદડ 


સા ઉડઈ“દડ 
9 નાનમ. ત 





કી ક 8) 


78૫9 ૪ર | 9/- 


હ્ય હુ૭ઝકડબ કાઇ 
કી 13 459 હાડહુકકુ 
કઝ: 
14૭5 55૪ ન 

છાશ હૃહ/#:૪ઇ 
હડક્ી,ઇડઇ ૪ જડ 


£ -7.722-%૪77% કક 
૦૭૪૪” ૭55565 


19556 ક 


ફદાહાઝ 


2 72:44 
ગડ હ #હ્ઝ ૮9249 વડા 5 
૮ ઇડ *77// 


તા 


બન ડઝ ઝક 


97977627277 2 7? 972 


હડ ક 


ઝકડકઇડ# 235 દડ 5 દ્ર પ0 
છરઠ્ક્કી 


મા 4144727 (ક 9-૬ ! 
હ હહ હહ ડક નિ 





૩૭, વાછરડાના ભાંભરડા જેવા અવાજ-- 


ર૪૦ 


બિડ 


ક 


ટ 


સૂરાહ ૭ 2 પારો ૯ 


છે. તમારા રબને હુકમ આવ્યા પહેલાં નો (આવું 
કર વાની) શું ઉતાવળ હતી?' તેણે તખ્તીઓ ” નીચે 
મૂકી અને પોતાના ભાઈ (હારૂન)નું માથું પકડી 
પોતાના તરક ખેઓ ત્યારે હારૂને કહ્યાં. “હે, મારા 
માડીજાયા, આ લોકો મને નિબળ જાણી મને મારી 
નાખવાની અણી ઉપર હતા. માટે તું દુશ્મનોને મારા 
ઉપર હસવાનો મોકો ન આપ અને મને આ ઝાલિમો 
સાથે ગુનાહગાર ન ઠરાવી દે 

૧૫૨. (ત્યારે) મૂસાએ કહ્યાં: 'હે મારા 
પરવરદિગાર, મને અને મારા ભાઈને “” ક્ષમા કર. 
અને અમને તારી રેહમતમાં લઇ લે, તું દ્યા 
કરનારાઓમાં સૌથી વધુ દયાળ છે. (રકૂઅ- ૧૮) 

૧૫૩. જે લોકોએ વાછરડાને (મા'બદ) 
સ્વીકાયી, તે લોકો અલ્લાહના ગઝબ (પ્રકોપ)થી 
ઘેરાઈ જશે અને આ દુનિયામાં તેમને નામોશી મળશે. 
અને અસત્ય ઘડનારાઓઆને અમે આવા જ બદલો 
આપીએ છીએ. 


૧૫૪. પરંતુ જે લોકો બદઆમાલીઓ (અપડુત્યો) 


કર્યો પછી તોબાહ કરી અને ઈમાન લઈ આવે, (તે) 
ખરેખર, અલ્લાહ ક્ષમા આપનાર છે, દયાળુ છે. 

૧૫૫. અને જ્યારે મૂસાના ગુસ્સો નરમ પડયો તો 
તેણે તે તખ્તીઓઆ ઉઠાવી લીધી જેમાં પોતાના 
પરવરદિગારનાો ડર રાખનારાઓ માટે હિદાયત અને 
રેહમત હતી. 

૧૫૬. અને મૂસાએ પોતાની કોમમાંથી સિત્તેર 
વ્યકિતઓને અમારા મેળાપ માટે સાથે લઈ જવા માટે 
ચૂંટયા હતા. પરંતુ જ્યારે તેઆ એક ધરતીકંપમાં છુ 
સપડાઈ ગયા, (તો।) તેણે કહ્યાં હે મારા પરવરદિગાર 





4.7?7277:77દ2» પ કે 2» 277777 (£€.72 
- 

ઝક 2 બક્ન્ઝડ-ઝુ 
#”7?”2 “2 


પી ઇજ કાકાઇઝટદાઇઝ હી 


97/74 # 2*27.92,.2 77 //૩ તિ 
13 કડાક ડીક હા હ 


27. 7,77297 


કક્55ડદાઝાડુ હક ક જી 
૦96) ટક હ 
'છઝઝહઠઉડ 562 ઠંડાઈ 


ા “94 


1 
છ છ 9 


42૫ ર77 27?/...7 727 2 27૬% ન નુ 
ઉ ઝંડ્ક્કકપડ્સ્ઝા! 119! ઇડ મ હ 
724%: જ 


૦જમાછ#ડઈફાકડુકડડ 


5 કટક #બઆકબકર-ન 
૦% કર્ય કિડઝઝહાઈહ] ના 
ઠંડ જડ ટકાા:#ડદહા ડુ 
૦૦? 1 
પ“દાઈઝ ડઝ ,ઇઃ; 
ઝત્ડાડડ હહહ 





૩૮. શિલાએ જેના ઉપર અલ્લાહના આદેશો લખ્યા હતા. 

૩૯. હઝરત મૂસા (અ)ની અલ્લાહ સાથે મુલાકાતના સમયમાં દસ દિવસને અણધાર્યે વધારો થઈ 
જતાં તેઓ નક્કી કરેલા સમયે પોતાની કોમમાં પાછા ન કર્યી ત્યારે કોમમાં [વિવધ ચર્ચીઆ અને કુશંકાઓ 
થવા લાગી, કફ્રિસાદ કરનારાઆએ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ વાછરડાની ઉપાસનાનું અર્નથ કાયમ કર્યું, 
અને તેમની પ્રબળ યોજના સામે હઝરત હારૂન (અ) સફળ ન થયા. હઝરત હારૂન (અ) સિવાય આખી 
કોમના સભ્યો વાછરડાની ઉપાસનામાં જોડાઈ ગયા હતા. 

૪૦. બાઈબલમાં હઝરત હારૂન (અ) ઉપર વાછરડાની ઉપાસના કર્યી હોવાના ખાટો આરોપ 


મૂકવામાં આવ્યો છે. કુરઆને મજીદે હઝરત હારૂન (અ 


)ને તદ્ન નિદીષ સાબિત કયી છે. 


૨૪૧ 


14 


સૂરાહ ૭ 


જો તું ચાહતો હોત તો તેં તેમને અને મને આ પહેલાં 
પણ મિટાવી દીધા હોત. શું તું અમારામાંના થોડા 
નાદાન લોકોની બદઆમાલીઆ (કૃત્યો) માટે અમને 
(બધાને) મિટાવી દઈશ? આ તો માત્ર તારા તરકથી 
એક અઝમાયશ હતી, તું જેને ચાહે તેના વડે ગુમરાહ 
કરે છે અને જેને ચાહે તું હિદાયત આપે છે. અમારે 
[િગેહબાન તું જ છે. માટે અમને માક કર અને 
અમારા ઉપર રહેમ કર, બેશક, બક્ષનારાઆમાં તું જ 
સર્વશ્રેષ્ઠ છે 

૧૫૭. “અને અમારા માટે આ દુનિયામાં અને 
આવનારી (ઝિદગી)માં પણ ભલાઈ નિમીણ કરી દે; 
અમે તારી તરક ઝૂકોએ છીએ.' અલ્લાહે કરમાવ્યું હું 
મારો અઝાબ જેને પણ ચાહું આપું છું, પરંતુ મારી 
રહેમત પ્રત્યેક વસ્તુને આવરી લે છે; અને હું મારી 
રેહમતની આજ્ઞા કકત તેમના માટે જ આપીશ જે લોકો 


પરહેઝગારી અપનાવે છે, ઝકાત આપે છે અને મ 


આયતો ઉપર ઈમાન લાવે છે 

૧પ , (અને તેમના માટે પણ)જે આ રસૂલ 
ઉમ્મી “' નબીની તાબેદારી કરશે જેનું વર્ણન તૌરાત 
અને ઈન્જીલમાં આલેખાએલું તેમણે જેઈ લીધું છે. તે 
તેમને નેકીની શિખામણ આપે છે. અને બદોૌથી રોકે 


અલ -અ'રાક 


નનયત ૪. નકલ 
શરઈ દઈ 84 


કમાકાકાતછન ન ક ડ#ડાઇછ “હ 
9૭ 274 


ઇઝડાડદા)ડકડુઇડડ 


1216 


ક ક ક 7 

તિન ઝક હડે 1 જી 

ડી 6 વિજડ ૪ “7 5૦૦/7૦9,- 
નાણાક, ક 
€ “22 જ [ર 97 /2* 222: 
95% 5 પ 5 ક! ઈક? 

274 ૬7.24 
વડ હડ ઝી હઝ ક હક્ય્ડ ન 
ઝડ છ 
વ 
હિ ક હ ક 


ન "૧ ક્્ક્ે "૧ કૂકે ઝડ ર્ર 
છ. અન શુદ્ધ વસ્તુઆ તમના માટ હલાલ ઠરાવે છં. 25 7 ન્ડ) છ ટ્ક#ડ જ ક]! ન ટ ક ક 
અને અશુદ્ધ વસ્તુઓ હરામ ઠરાવે છે. અને તેમના છ નિ 
ન ન ન “"“ ૦.“ 7 કક 2-7» 
ઉપરથી (રૂઢી રીવાજોના) બાજાએ અને બંધનોને દૂર 94 9:16 જ બ્સ્ડ ઝઇઝીહાદઇ ઝાક 
કરે છે, માટે જે લોકો તેના ઉપર ઈમાન લાવશે અને . 2 
જ ન ૪-7 હ ર, ન પ્ર 
તેના આદર કરી તેની હિમાયત કરશે, અને મદદરૂપ 4,90૭! કે ક 895 
બની તેના લાવેલા પ્રકાશપંથે ચાલશે તેઆ જ સકળતા ર પ 
હડક કહુ 
પામ કરશે? (રકૂઅ-૧૯) હિ 





૪૧. ઉઉમ્માં' શબ્દથી સાધારણ રીતે 'નિરીક્ષર' અભણનો અર્થ લેવામાં આવે છે, પરંતુ આંહઝરત 
સ.અ.સ.ના ઊંડા જ્ઞાન અને વ્યાપાર બ્વહારની કાર્યકુશળતા અને હદીસમાં આપ (સ)નું પોતાના 
મુનીમો અને મદદનીશોાને તેમના લખાણોમાં “બે' (બ) અને 'સીન' (સ) અક્ષરોને સુધારી ચોખ્ખાઈથી 
લખવાની સૂચના આપી હોવાના પ્રમાણો મળે છે, જે એક અભણ અને નિરીક્ષર ગણાતી વ્યકિત માટે 
ભણેલી વ્યકિતને સલાહ આપવી વિસ્મય પમાડે છે. 

બલ્કે આંહઝરત સ.અ.સ.ના સદ્‌ગુણા તથા સદચારિત્ર્યને યોગ્ય રીતે બંધબેસતા “ઉમ્મી' શબ્દના 
અથીમાં, સદગુણી, ઈમાનદાર,નિદ્દીષ/નિષ્કપટ,પવિત્ર અને એક ધાવણ॥બાળક જેવું મા'સુમ માનસ 
ધરાવનાર વ્યકિતના ગુણાના કારણે પણ ઉમ્મીનું ગુણાત્મક નામ આપવામાં આવ્યું હોવું જોઈએ. 


૨૪ર 





કિક 


સૂરાહ -અ'રાક જ 
તરાહ ૭ અલ -અ રાક પારો ૯ 





“ે ક 


૦ ન “ (૪૨) શ 72977 7 227 
૧૫૯. તું કહે “હે લોકો હું તમારા સૌ તરક ન 9 72 
ઝ સિ “»- ઝાડી નહ ક 


આવેલો અલ્લાહનો તે રસૂલ છું જ અલ્લાહના ક ઇં 
હ ૧% ૦૫ ન” પ 11નુ 
અધિકારમાં ઝમીન આસમાનની બાદશાહત છે તેના 5 ૯૯2%] 15 પકડ ડ્ઝ્ડાહા,ક 
સિવાય કોઈ મા'બ્‌દ નથી. તેજ જીવન આપે છે અને: છ. 9 કી. 199% 
“હ સ મી "ન છ હે હાનુડ554 ઇટ 
તેજ મૃત્યુ નૌપજાવે છે. માટે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ હોડ! હ 
5 જ “% “ર ક્ર ૭ ક 
ઉપર ઈમાન લાવો, જે ઉમ્મી નબી અલ્લાહ અને તેના છેહ પ ક છી ન 
કલામ ઉપર ઈમાન રાખે છે; અને તેની જ તાબેદારી 
કરો જેથી તમે હિદાયત મેળવી શકો. 
કુ “ડ્‌ ક સ મ ૮ 
૧૬૦. અને મૂસાની કામમાં એક એવા પણ વર્ગે જઝ્વં 
હતો જે સત્ય તરક ઉપદેશ આપતેો। હતો અને તેનાજ 
આધારે ન્યાય આપતો. ન 
૧૬૧, અને અમે તેમને બાર કબીલાઆમાં વ્હેંચી ક કા વિથ ક કક હ શ 
નાખ્યા જે સમય જતાં જદી જદી કોમ બની ગયા અને મ નાં 
૧. “૧% ૨૫ ૫ જે ન #“[[/7/79 7 ક ર 2૮57 2 ક જક 
જ્યારે મૂસાની કોમે તેની પાસેથી પાણી માગ્યું ત્યારે ડા છ્ઝબહ્ઠા ૧૦૭૧.21 ઇ-»2 હં 
અમે તેને વહી કરી કહ્યાં, (અમુક) ખડક ઉપર લાઠી 2૮ 55 € ક ઇડા ક બા 
કટકાર.' પરિણામે તે ખડકમાંથી બારઝરણાં ફૂટી “45 કહ્યા 


નીકળ્યા અને દરેક કબીલાએ પોતાનું પાણી લેવાનું શં હા 5455૮ ક 
સ્થળ જાણી લીધું અને અમે વાદળા દ્રારા તેમના ઉપર 7 








છે 


૪૨. આંહઝરત સ.અ.સ. તમામ જહાનોની હિદાયત તથા ભલાઈ માટે તશરીફ લાવ્યા હતા કે 
તેમની ડ્રારા પ્રત્યેક કોમોનો રંગભેદ જાતિભેદ, વર્ણભેદ અને અન્ય સીમાબંધીઓનું ખંડન કરી સર્વને 
એકજ આલમગીર બંધુત્વ અને સમગ્ર માનવજાતિના એકજ પરિવારના બંધનમાં જેડી દેવામાં આવે. 

૪૩. આ આયતમાં દશીવવામાં આવેલા બાર ઝરણા એકસાથે કોઈ જગ્યાએ હશે એવું જોવામાં 
નથી આવતું પરંતુ પૂરાતન સમયમાં જે સ્થળે આ ઝરણાં હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે તે જ્ગ્યાએ 
માઉન્ટ સાઈનાઈમાં ખડકો આજે પણ મોજદ છે. તેમજ હઝરત મૂસા (અ) ખાસ કયા વિસ્તારમાંથી 
પસાર થયા હતા તેનો અહેવાલ ઈતિહાસથી નથી મળતો. ઝરણાં, નહેરો, નદીઓ અને સરોવરેનું અમુક 
લાંબા સમય પછી સુકાઈ જવુ અથવા પર્વતો વચ્ચે કે રણોામાં અદ્રષ્ષ થઈ જવાના ઘણા બનાવો 
ઈતિહાસમાં વણીએલાં છે, જ્યારે આ બનાવને તે ૨૫૦૦ જેટલા વષે થઈ ગયા છે. વધુમાં એક ખાસ 
મુદા ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે કે બાઈબલના વર્ણન પ્રમાણે હઝરત મૂસા (અ)ની કોમની છ લાખની સંખ્યા 
હતી. અને આટલી મોટી સંખ્યા એકજ જ્ગ્યાએ તો નહિ જ વસી ગઈ હોય, અને જો તે એકજ જ્ગ્યાએ 
નથી વસી ગઈ તો શકય છે કે તે દેશના જુદા જદા ભાગોમાં કેલાઈ ગઈ હશે, અને જ્યાં જે કબીલાઆએ 
વસાહત કરી હશે ત્યાં દરેક કબીલાને પાણીનો પૂરવઠો મળતો રહ્યો હશે. હઝરત મૂસા (અ) પોતાની સાથે 
નત્ય લાઠી રાખતા હોવાથી તે લાઠીના જમીન ઉપર અકાળી સૂચના આપવી અથવા પાણીનું કોઈપણ 
જગ્યામાં મળી રહેવું કુદરતના કાનુન વિરુદ્ધ નથી. શકય છે કે હજીરત મૂસા (અ) જદા જદા પ્રસંગોમાં 
દરેક કબીલાને પાણી મેળવવામાં અલ્લાહની પ્રેરણાથી સહાયતા કરતા રહ્યા હોય. 


૨૪૩ 


સૂરાહ ૭ 


૧ “૮ “* કન 9% (૪૪) 
છાયડા ક્યા અન તમના માટ મન્ના તથા 


“સલ્વા'” ઊતારી (કહ્યાં), “અમે તમને જે શુદ્ધ 
વસ્તુઓ આપી છે તેમાંથી ખાઓ. પરંતુ તેમણે અમારું -૦૩- 
કઈ પણ નથી બગાડયું બલ્કે સ્વયં પોતાના ઉપર જ 
ઝુલ્મ કર્યો હતો. 

૧૬૨. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે 
આજ ગામડામાં ““) રહો અને જ્યાંથી ચાહો ખાઓ 
અને દુઆ કરે! (કહો) “હે અમારા માલિક, (અમારે) 
બોજો હલ્કો કર,' અને નમ્રતાથી દ્રારમાંથી દાખલ 
થાઓ, અમે તમારા (પાછલા) ગુનાહોાને માક કરશું 
બેશક, અમે નેકી કરનારાઓને ઘણુ વધારીને આપશું .' 

૧૬૩. પરંતુ તે લોકોમાંના હદમરયીદા બહાર 
જનારા હતા તેમને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તેના 
શબ્દો તેમણે બદલી નાખ્યા. જેથી અમે તેમના 


ઝુલ્મના કારણે તેમના ઉપર આકાશેથી આકત ઊતારી. . 


(રકૂઅ-૨૦) 

૧૬૪. અને તેમને તે શહેરના સંબંધમાં પૂછી જે 
જ સમુદ્રના કિનારા ઉપર વસેલું હતું. જ્યારે તેના 
રહેવાસી શબ્તનો ભંગ ” કરતા હતા. તેમના શબ્ત 
પાળવાના દિવસે માછલા (ના ટોળા) તેમના સામે 
સમુદ્રની સપાટી ઉપર તરી આવતા, પરંતુ જે દિવસે 
તેઆ શબ્ત ન પાળતા તો (માછલા) તેમની સામે 
આવતા જ ન હતા. આવી રીતે અમે તેમની 


આઝમાયશ લેતા કારણ કે તેઓ (હમેશાં) નાકરમાની 
કરતા રહેતા. 
૧૬૫. અને જ્યારે તેઓમાંના એક વર્ગે (બીજા 


વર્ગને) કહ્યાં. 'તમે તે કોમના લોકોને ઉપદેશ શા માટે 


ખઆપેો છો જેમને અલ્લાહ તબાહ કરવાનો છે અથવા 
સખત અઝાબ આપવાનો છે?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો 





અલ -અ'રાકફ 


પારો ૯ 





# 10 


ઈહ્ાડડડ#ા ઈ #ડ#હ ડન હમા” 
2 7272? 5130 90 6 પ 
બડા 

6219૪94. ઝક હક 153] [ક 


*7#.7 0 %. 229297 2225 72927 


હણી ર્કડાદ વક ગ્ઝલ્ 
9૮% હી મ ઝડ 9 9૬ 
૧ 45544615 ક. વી ઠડ 
#ઈછુ,/ત્િડ્ાક ક્દધ-56-૪ 


£ 727,177 ૪ 
ઈક્ન્ક્કે 


5 ૪ ઝડ ૭ હકહાઇઃ 


“22૨ 7 કછ 


૭-૦૭ 


કકહ#ઝકડડઇકાંહઉઇડડ 
મ હાઈ 22 9 22 3 જી 22 





૪૪. મન્ના જુઓ સૂરાહ અલ બકરાહ વિવરણ ન-૫૦. 

૪પ. “સલ્વા' જઓ સૂરાહ અલ બકરાહ વિવરણ ન-૫૧. 

૪૬. રાતા સમુદ્રના કિનારે 'આઈલા' (ઈલાથ) નામનું શહેર છે. હઝરત સુલેમાન (અ)ના સમયમાં 
આ શહેર બની ઈસરાઈલની સત્તા નીચે હતું. જે બાદમાં છુટી ગયું હતું તેને પાછું ઉઝિયાએ જીત્યું હતું. 
તે કરી પાછું અહઝના સમયમાં તેમના હાથમાંથી ચાલ્યું ગયું હતું. 

૪૭. શબ્તના દિવસે બની ઈસરાઈલને શિકાર કરવાની મનાઈ હોવા છતાં તેઓ માછલા પકડવામાં 


પ્રવત થઈ શબ્તના નિયમને ભંગ કરતા રહેતા. 


૨૪૪ 


સૂરાહ ૭ 


“તમારા પરવરદિગાર સામે જવાબદારીથી મુકત થવા 
માટે અને કદાચ તેઓ સદાચારી બની જાય: 


૧૬૬. અને જ્યારે તેમને અપાએલી સર્વ. 


નસિહતોાને તેમણે વિસરાવી દીધી ત્યારે જે લોકો 
બૂ્‌રાઈઓઆથી રોકતા હતા તેમને અમે બચાવી લીધા, 
અને જે લોકો હદ બહાર જનારા હતા તે સૌને અમે 
ભયંકર અઝાબમાં ઝડપી લીધા કારણ કે તેઓ 
નાકરમાન હતા. 

૧૬૭. જ્યારે તેમને (બદકારીઓથી) મનાઇ 
કરવામાં આવી તો તેમણે તોછડાઈથી વિરોધ કયી, 
(પરિણામે) અમે તેમને કહ્યાં, “જાઓ, વાંદરા 
બની જાઓ (અને) હડધૂત થાઓ.' 

૧૬૮. અને (તે સમયને યાદ કર) જ્યારે તારા 
પરવરદિગારે એલાન કયી હતો કે તેમના વિરૃદ્ધ 
કયામત સુધી તે એવા લોકોને ઊભા કરતો રહેશે જે 
તેમને અસહ્ય યાતનાઓ આપતા રહેશે.' ખરેજ, તારો 
પરવરદિગાર બદલો આપવામાં ઝડપી છે. તેમજ બેશક 
તે અત્યંત ક્ષમાવંત (પણ) છે અને દયાળુ છે. 

૧૬૯. અને અમે તેમને અનેક કોમોમાં વહેંચી 
ધરતી ઉપર ફેલાવી દીધા. તેમનામાંના કેટલાક 
પરહેઝગાર છે અને કેટલાક તેમનાથી ઊલટા છે, અને 
અમે તેમને નેકી તથા બદીઓ વડે અજમાવતા રહ્યા કે 
કદાચ તેઓ પાછા વળે. 

૧૭૦. તેમના પછી એક નાલાયક પેઢી આવી જે 
કિતાબની વારસ બની ગઈ. આ લોકો (આ દુનિયાની) 
તુચ્છ વસ્તુઓ સંઘરતા રહ્યા અને કહ્યાં, અમને માક 
કરી દેવામાં આવશે.' પરંતુ જે તેમની સામે કરી 
કરીને (દુનિયાના આવો) માલ આવતો રહેશે તો તેઓ 
લેતાજ રહેશે. શું તેમની પાસેથી કિતાબમાં જણાવ્યા 
પ્રમાણે વચન નહેતું લેવાયું કે તેઆ અલ્લાહ વિશે 
સત્ય સિવાય બીજુ કંઈ નહિ ઉચ્ચારે અને જે કંઈ તે 
(કિતાબ)માં છે તેઓ તેનો પૂરો અભ્યાસ કરી ચૂકયા 
છે. અને પરહેઝગારો માટે તો આખેરતનું ઘર બેહતર 
છે. શું તા પણ તમે સમજશે। નહિ? 


પે 


અલ -અ'રાક 





પારો ૯ 
22૮47774777» પ ક 
%૯ક્ચ ન્ટ” શક 5555 
61 જટ ૧. છડ ડાડ 
બાણ 
“97 277.97 
ફં 


927 92 [278 


ક 4.૬ 1૨ પ3 


રુ દ ન જીત 


“7 ક 
ઊછણ્ત્ર 


3%06 તાઃ 


ત્ર ચ 4746૬72277 7/77 

4% .ઈન્‍્શ્્ય ડઝ હઝ» યુ 517 

ઇ.ડી, ;?ડ55ડ 
અ ક દિવા 


«હ... /(. ? 
ેજક્”ક્&* વં 5૬૫ 


9,” 


9?7-7- ત્ર ૮4 
વ્હટાાડ ઇજ કડહું ડા 
ન્યૉઈટડાડદ્ડડ “કાફઈઇશડ ૭/૪ 


ન 299 9૬૦૮ 


€6“મક્્ટ્ઝ 


ડઝ્વહી ક જ 22 


”774 
મ “.?277_ !279 7277 


૭9 ૭252 562145 “કક 


2₹52797#7 “7૭૦929 2 


ન 


%.7727- 


િબ્યેક્ક ક! કહા વજ બજઇડડ 
છા5//ડશોડી ડ્ર 515% ડી 


/#“*2 ર્ર ઝક 


૭િઈઈ 


કપ 2427 $ 9 


2૭5 5524ક્ 514014 કડડ 


ક ન 
છક 





૪૮. 


“વાંદરાઓ જેવી પ્રકૃતિ કે માનસ'ના બનો. 


૨૪પ 


સૂરાહ ૭ 


૧૭૧. અને જે લોકો કિતાબ ઉપર દ્રઢતાપૂર્વક 
કાયમ છે અને નમાઝને નિયમિત અદા કરે છે, બેશક 
અમે આવા સદાચારીઓના બદલાને વ્યર્થ નથી જવા 
દેતા. 

૧૭૨. અને જ્યારે અમે પર્વતને તેમના ઉપર 
અદ્ધર” છત્રની જેમ ઊંચકી રાખ્યો હતો ત્યારે 
તેમણે એવું લાગ્યું કે તે (પર્વત) તેમના ઉપર આવા 
પડશે, અને અમે કહ્યાં, હતું કે અમે જે તમને આપ્યું છે 
તેને દ્રઢતાથી પકડી રાખો અને તેમાં જે કંઈ (લખ્યું) 
છે તેને યાદ રાખો કે જેથી તમને બચાવી લેવામાં આવે. 
(રૂકૂઅ -૨૧) 

૧૭૩. અને જ્યારે તમારા પરવરદિગારે બની 
આદમની કુખમાંથી સંતાન પેદા કરી, તેમને સ્વયં 
તેમની પોતાની જ વિરુદ્ધમાં સાક્ષી રાખી કહ્યાં 'શું હું 
તમારો સજનહાર નથી?' તેમણે જવાબ આપ્યો 
“બેશક (તું જ છે), અમે સાક્ષી આપીએ છીએ.' 
(આવું કરવાનું કારણ એટલું જ હતું કે) કદાચ તમે 
કયામતના દિવસે એમ ન કહો કે અમે આ બાબતમાં 
અજાણ્યા હતા. 

૧૭૪. અથવા તમે એમ ન કહો કે અમારા પૂર્વજો ૬ 
શિર્ક કરતા હતા. અમે તો તેમની એક કમજાર ઓલાદ 
હતા, તો શું તે જ્હ્વઠાઆના કરેલા ખાટા કામો માટે તું 
અમને હલાક કરી નાખીશ? 

૧૭૫. અને આવી રીતે અમે અમારી આયતોનું 
વિસ્તારથી વર્ણન કરીએ છીએ કે કદાચ તેઓ (અમારી 
તરક) પાછા વળે. 

૧૭૬. અને તું તેમને તે ભકિતનું “”) વર્ણન 
કરી સંભળાવ જેને અમે અમારી નિશાનીઓ આપી 
હતી, પરંતુ તેનાથી તે દૂર હટી ગયો, પરિણામે શયતાન 
તેની પાછળ પડી ગયો અને તે ગુમરાહોમાને થઈ ગયો. 

૪૯. પર્વતની તળેટીમાં 
પર્વતો હમણાંજ તેમના ઉપર ધસી પડશે. 

૫૦. 


અલ -અ'રાક 


ઊભા રહી તેની બુલંદી તરક જેનારના દોલમાં કંપારી છૂ 


પારો ૯ 





શા ક)1,4ઉ1% ર0 ઇ 6% ટ 


“7792 2 


છઈક્ઝર્ હ % 


“૪% ૨૬;2 ૬ 22497 7272? હ 22: ? 
પ ક ઈત્સ્ઠા$₹514 

ક 272 

ક દાવ; 


£ -2#૬: ૯૪ કક 
છળ» દ્ર 


કોટ 


24747 2 “777 2 |4 


4 43૯9૯ છ#હ હઝ “૭5/53 
ઇન પ ઝિ ડડ પ શકક 
૭£ઉઉાત્રડું 


25) ઇડ ક” 
19595 હા પ 


હઠાક 


ઈષ્ટ 
[ડ કે 


“497-447 -09-22- 
જડાઈ, 


જલ જ 


જન ન દ્ધ 
22 ક “ડઝ કક 
૦૭૩ 1હર્કદ 


ન 27 972747૮. 


૦૦૭૪ન્‍્યકડદ્ર%૭ડકહ ડા 


27 નક 


કા ન” 


હિષ્ક-ઉ હાવર્ડ દ કી 77 કર્ક 215 
ત ઝન 
દ્ધ વડ 


૦૭,મઇહઈડડ 4 


દુ 


ટે છે કે જાણે તે 


ટ 


બાલમ બીન બાઉર નામનો એક શખ્સ હઝરત મૂસા (અ)ના ઝમાનામાં બહુજ સદાચારી 


ગણાતો હતો જેણે બાદમાં ઘમંડ કરી પોતાનો નામોશીભર્યો અંત આણ્યો હતો. આવા એક શખ્સ 
આંહઝરત સ.અ.સ.ના ઝમાનામાં અબુ જહલ ઉર્કે અબ્દ-અલ્લાહ બીન ઉબૈય્યા બીન સલુલ હતો।. શકય 


છે કે આ કક્ષાના બીજા કાકર અથવા નાસ્તિક આગેવાનો પણ હોય જે 


લોકા જાહેલ, હિસક 


હોય અને જેમનામાં આ આયતમાં દશોવેલા અવગુણે। હોય 


૨૪૬ 


ફા 


સૂરાહ ૭ 


૧૭૭. અને જે અમે ચાહત તો તે (નિશાનીએ) 
થકો તેને બ્લંદ રૂતબો આપત પરંતુ તે દુનિયા તરક 
ઢળી પડયો અને પોતાના મનની હલ્કો વલણેોને 
આધીન થઈ ગયો. તેનો દાખલો એક (તરસ્યા) કુતરા 
જવા છે જેને અગર તું દૂર ભગાડે તો તે જીભ 
લટકાવીને ઊભા રહેશે અને જો તું તેને કંઈ પણ ન 
કહે તો પણ જીભ લટકાવીને ઊભો રહેશે. અમારી 
આયતોની અવગણના કરનારાઆની આવી જ હાલત 
છે. માટે તેમને આ વર્ણન કરી સંભળાવ કે તેઓ કંઈ 
[વિચારતા થાય. 

૧૭૮. જે અમારી આયતોને ખોટી ઠરાવે છે 
તેમનો આવા જ બરો દાખલો છે અને તેઆ સ્વયં 
પોતાના જીવ ઉપર ઝૂલ્મ કરી રહ્યા છે. 

૧૭૯. જેને અલ્લાહ હિદાયત આપે છે તેજ સીધા 
માર્ગ ઉપર ચાલે છે અને જેને તે ગુમરાહ કરે છે તે લોકો 
જ નુકસાન ઉઠાવનારા છે. 

૧૮૦. બેશક, અમે ઘણા જીન્નોા અને 
ઈન્સાનાને સર્જ્યા છે, જેમના અંત જહન્નમાંજ 
આવશે. તેમના હૃદયો તો છે પરંતુ તેનાથી તેઆ તે કંઈ 
ગ્રહણ નથી કરતા, અને તેમની આંખા છે, જેનાથી કંઈ 
પણ જેતા નથી, તેમના કાન છે, જેનાથી કંઈ પણ 


(૫૧) 


સાંભળતા નથી. તેઓ ઢોર સમાન છે બલ્કે તેનાથી પણ 


બદત્તર છે. તેઆ ખરેખર ભાન વગરના છે. 

૧૮૧. અને અલ્લાહ જ સવીપમાં લાયક છે માટે 
તેની સીકતોનું વર્ણન કરતા નામોથી તેને પુકારો અને 
એવા લોકોથી દૂર રહો જે લોકો તેના ગુણાના સંબંધમાં 
ગુમરાહી તરક વાળ્યા છે. તેમની કરણીના હિસાબ 
તેમને વેળાસર ચૂકવી દેવામાં આવશે. 

૧૮૨. અને અમે જેમને પેદા કર્યા છે તેમનામાં 
એવા લોકો પણ છે જે બીજાને સચ્ચાઈની હિદાયત 
આપે છે અને સચ્ચાઈના આધારે ઈન્સાફ આપે છે. 
(રુકૂઅ -૨૨) 


૧૮૩. અને જ લોકો અમારી આયતોને ખોટી 
ઠરાવે છે અમે તેમને ધીમે ધીમે (એવી તબાહી તરફ) 
લઈ જશું કે જેનું તેમને બિલકુલ ભાન નહિ હોય. 

૫૧. 


અલ -અ'રાકફ 


જલ 9/7 


પારો ૯ 


હ ોહીઝકધીડહ ૧ 5%ડડ કડ 
ડિ 2 9/2 7 ન 17776 દ 
455 ૫ 455 ૬.8 54 


ક? 277 


ીડ્ઝડકક. ઇડ) હડ 
જ લડ કદ ૪ 


રઝ 7??# વિ ર કિ 
98 હ; દળ ૭ ઉ | 
9૭52 
"2; પ 2/77 747 ન ક 
ઉ ઝડજ#ક્કકાહ્ 
19 
સિ 
2: 4 9.૪ પ 9, દ “7” 
હઝ ઠક! જિત્તાન્વી મની 
મ કાક ક 


૦% ભ્ઈ જ ક ક 
8554 ૪ દ પ 


9હકક& હા ઈક 


7779 નિ 27? ;? 2 રા 
હ મ 55 52560 5:97દ:9 
ઉડક્ફાઈઇઇડક#ઈઉંડ ન 


ઝં ૬54 40. જન પ 4 
ટ «9772 
ટા 


“જીન્ન' જડબુદ્ધિવાળા, ગવિષ્ઠક, ઘમંડ કરનારા, અર્ધજ્ઞાનના અનર્થ વડે લોકોને પથભ્રષ્ટ 


કરનારા, ઝાલિમ સત્તાધીશો, ધન, બળ કે સામાજિક પ્રભાવના આધારે અન્યાય કરનારાઓ. 


૨૪૭ 


સૂરાહ ૭ 


૧૮૪. અને હું તેમને મહોલત આપી રહ્યો છું, 
ખરેખર મારી તદબીર જબરદસ્ત છે. 

૧૮૫. શું તેઆ [વચાર નથી કરતા કે તેમના 
સાથીમાં કોઈ દીવાનગી “એ નથી? તે તો માત્ર 
ચેતવણી આપનારે છે. 

૧૮૬. અને આકાશે તથા પૃથ્વીની વ્યવસ્થા ઉપર 
અને તેમાં અલ્લાહે રચેલી પ્રત્યેક વસ્તુઓ વિશે શું 
તેઓ વિચાર નથી કરતાર્ર અને (તેઓ નથી જોઈ રહ્યા 
) તેમના સમય પણ કદાચ પૂરે। થઈ ચૂકયો હોય? 
પછી તેને છોડી તેઓ કઈ વસ્તુ ઉપર ઈમાન લાવશે? 

૧૮૭. જેને અલ્લાહ ગુમરાહ કરવા ચાહે તેને કોઈ 
માર્ગદર્શક નહિ મળે. અને અલ્લાહ આવા લોકોને 
તેમની ગુમરાહીમાં અથડાતા છોડી દે છે. 

૧૮૮. (હે રસૂલ) તારા વિરોધીઓ તને કયામત, 
[વિશે પ્રશ્ન કરે છે કે તે કયારે આવશે? તું તેમને કહે 
“તેનું જ્ઞાન મારા પરવરદિગારને જ છે. તેના સિવાય તે 
ઘડીને કોઈ પણ નહિ જાહેર કરી શકે. બેશક તે 
(દિવસ) આકાશે! તથા ધરતી ઉપર બહુજ ભારી છે. તે 
તમારા ઉપર ઓચિતો આવી પડશે.' આ લોકો તને 
એવી રીતે પૂછે છે કે જાણે તું તેના જાણકાર છે, તો તું 
કહી દે.'તેનું જ્ઞાન તો કેવળ અલ્લાહને જ છે; પરંતુ 
ઘણાખરા લોકો નથી જાણતા. 

૧૮૯. તું કહે “હું સ્વયં પોતાને પણ લાભ 
કરવાની કે હાનિ કરવાની શકિત નથી ધરાવતો, 
સિવાય કે અલ્લાહ કંઈ ચાહતો હોય અને જો હું 
(અદ્રષ્ષનો) જાણનારો હોત તો મેં મારા માટે ઘણે 
સંઘરાં લીધું હોત; અને મને કોઈ પણ તકલીક 
ભાગવવી પડત જ નહિ. પરંતુ હું માત્ર મોમિનોને 
ચેતવનારા અને ખૃશખબર આપનારો છું. 
(રકૂઅ-૨૩) 

૧૯૦. તે એજ છે જેણે તમને એકજ જીવમાંથી 
પેદા કર્યી અને તેમાંથી જ તમારું જોડું બનાવ્યું કે 
તેના સહવાસમાં તેને આનેદ તથા સુખ મળે. 
પછી જ્યારે તે (પુરુષ) તેણી સાથે સંભોગ કરે છે તો તે 


ધ%/ 


અલ -અ'રાકફ 


949 9746297. ા 
હક સ્ઝકઝ%)ઉ હં [ચાહ 





પારો ૯ 





%2,,7 29 


છત હંગ્ઝહ)% ટ કદા 


145 ક કીઇ બલ્ડ ઇક રિ 
8? ૬ 429%: 
છઈ્ન-ઝદ્ 
#6/ 77 *77 
45 5ડડુ.540 કડહુધ રિ 
777? 
હઠ ડાક ૭ઉકહટકાહદ 
2729 977, દ” કૈ 
૦હક્કઃ (બન “હવ તિલ 
ક ક 97 રું 7૪7 કે 
જ્ેછુટ,44 46455 શોહડડડ 
#97/%. 
ઊઘ્ક્શ્ન્ક 


27297 


કઇ હાડ 
ડં- ડક કડબપા#ડછીન્કડ! 
હંલ કઈકંઇ5: ઈીડડ્ડડા રી 
ઉઇ્રાઠદધડ। “ઉડ કડ ડા 

૦૭ 


“,! ”“7(.4 2. - ક“ 2 7-2 
તદડઉઈઝીાદડઝઉઈહડ જક 


ન (79729 


ઇડાહયહ: 55૪ 
0132 


દ 
છે૭ક»-5ક2 હ 


1૪ 


હઝ વ ડક “ન હડક 


[૦- 2-૮. સ્ત «ટ/727/ ““.-(77947 
ા ગ '““હકઉ્‌ડડ હક્ક 





૫૨. આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર ઘેલછાના અસરના બોહતાનનું આ આયત વડે ખંડન કરવામાં 


આવ્યું છે. 


ર૪૮ 


સૂરાહ ૭ 


હળવો ભાર ધારણ કરે છે અને તેને લઈ કરતી રહે છે. - 


પછી જ્યારે તે બાજલ થઈ જાય છે ત્યારે પતિ પત્ની 
બં ને અલ્લાહને, તેમના પાલનહારને દૂઆ કરી કહે છે 


જો તું અમને તંદુરસ્ત (બાળક) અર્પણ કરીશ તો. 


અમે તારા આભારવશ બંદા બની જશું .' 

૧૯૧. પરંતુ જ્યારે અલ્લાહ તેમને સારી 
(ઓલાદ) આપે છે તો તેઆ અન્યને અલ્લાહના 
ભાગીદારે। ઠરાવી તેને જશને હક્કદાર બનાવે છે પરંત 
અલ્લાહ તેમના ઠરાવેલા શરીકથી બહુજ ઉચ્ચતર છે. 

૧૯૨. શું તેઆ અલ્લાહના શરીક તેને બનાવે છે 
જે કોઈ પણ સર્જન કરવાનું સામર્થ્ય”? નથી 
રાખતા, અને તે પોતે પણ પેદા કરવામાં આવ્યા છે? 

૧૯૩. અને તેઆ તેમની કોઈ મદદ નથી કરી 
શકતા, ન તો તેઆ સ્વયં પોતાનું કંઈ ભલું કરી શકે 


કે 


૧૯૪. અને તમે જો તેમને હિદાયત તરક 
બોલાવશો, તો તેઓ તમને અનુસરશે નહિ, માટે તમે 
તેમને શિખામણ આપો કે ન આપો તમારા માટે 
સરખું જ છે. 

૧૯૫. નિ:સંદેહ અલ્લાહ સિવાય જેને તમે 
પુકારો છો, તેઆ તમારા જેવાજ બંદા છે. જો તમે 
સાચા છો તો તેમને પુકારી જુઆ, જો તમને જવાબ 
મળે તો! 

૧૯૬. શું તેમના પગ છે જેનાથી તેઓ ચાલતા 
હાય, શું તેમના હાથ છે જેના વડે તેઆ પકડતા હોય, 
અથવા શું તેમની આંખા છે જેના વડે તેઓ જેઈ 
શકતા હોય, કે તેમના કાન છે જેના વડે તેઓ સાંભળી 
શકતા હોય? તું તેમને કહે “તમારા ઠરાવેલા 
(અલ્લાહ)ના સહકાર્યકરેને પુકારો અને તમે સૈ ભેગા 
મળી મારી વિરુદ્ધ યોજના બનાવા અને મને લગીરેક 
મહોલત ન આપશે. 

૧૯૭. “ખરેખર મારો મદદગાર અલ્લાહ છે જેણે 
આ કિતાબ ઊતારી છે. અને તે નેક બંદાઓનેો 
મદદગાર છે. 


અલ -અ'રાક્‌ 


પારે ૯ 


72૬... જે હડ ત કે 


7 2777૪ જદવ 
2 દ્વા વ1 195 હાક દડ બ 


૦ 615)6ણાન્‍ઇડી, ક 


ક# 2779 ન ક 272 ન શ ક 
6૪૬5૪૮૪ 


૭464115: 497 


છળ તક 


22 મ 45% 
ડક 


૮૮ 56247 2722397 9 
નિ 5પ! 55525૭05 


92297 ક 27 2 2-7-7 
જડક્કા૦5ભ.ક55 


રજા ક ર જર કન 


નિ ક 4 “224 
ક મક 9% કુ 2? 
ર્જ ક્ત્ડબ્રટા દ્ર કિ 
૮27% 471 9 7૮97 
ઈચ” 


ત ન 


બથ્્ક્ઝન્ઝઇડા, હ 


“97૭ 727 27727 
જ 


કિ ક. 1૬૮ 2૭ ,€* ન 
તકક ઉડઝાવઈહઝીકાઈડઠી 
ઊ્ર્બ્ક્ટ્ટા 


૫૩. આ આયતમાં પ્રતિમાપૂજકો અથવા અન્ય નિજીવ તત્વાની ઉપાસના (પૂજા) કરનારાઆને 


પડકાર કરવામાં આવ્યો છે કે જે તેમનામાં કોઈ શકિત હોય તો તેનું પ્રમાણ રજ કરે. 


૨૪૯ 


ટ" 
ધ 





સૂરાહ ૭ અલ -અ'રાક પારો ૯ 
7 ૦ ક ક... 27 29721 ૮9757 2 કુ 79224 
૧૯૮. “અને તેના સિવાય જેને તમે પુકારો છો તે જહ ૭-૭૯ 514 


ન તો તમારી સહાયતા કરી શકે છે, ન તેઆ પોતાની 
કોઈ સહાયતા કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે.' 

૧૯૯. અને જો તમે તેમને હિદાયત તરક 
બોલાવશે તો તેઆ સાંભળી “*“ નહિ શકે. તમે જોશે 
તેઓ તમારી તરક એકાટશે તાકી રહ્યા છે પરંતુ 
તેમને કંઈ પણ દેખાતું નહિ હોય. 

૨૦૦. (હે રસૂલ) તું સદાય દરગુઝર કરતો રહે, 
અને ભલાઈ કરતો રહે, અને જાહેલોથી દૂર રહે. 

૨૦૧. અને જો શયતાનની બદીની પ્રેરણા તને 
ઉત્તજીત કરે તો અલ્લાહની પનાહ માગ, ખરેખર તે 


7 ૪7 


સર્વ સાંભળનાર છે, સર્વ જાણનારે છે. 

ર૦૨. બેશક પરહેઝગારો ઉપર જો શયતાનના 
બૂરા વિચારને હલ્લો થાય છે તા તેઓ (અલ્લાહને) 
યાદ કરે છે, તો તેમની આંખા એકદમ ઉઘડી જાય છે. 

૨૦૩. અને આ (નાકરમાનેો)ના સાથીઓ તેમને 
ગુમરાહીમાં ઘસડી જાય છે અને કોઈ કસર બાકી નથી 
રાખતા. 

૨૦૪. અને જ્યારે તું તેમની પાસે કોઈ આયત ન 
લાવે તો તેઓ કહે છે 'તુ કેમ પોતે જ એવું કંઈ નથી 
ઘડી લેતો?” તું તેમને કહી દે “હું મારા પરવરદિગારની 
કરેલી વહી પ્રમાણે જ ચાલું છું. આ તમારા 
પરવરદિગારની સ્પષ્ટ દલીલો છે તેના સ્વીકાર 
કરનારાઓ માટે તે હિદાયત અને રેહમત છે. 

૨૦૫. અને જ્યારે કુરઆનનું વાંચન થતું હોય 
તો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો, ખામોશ રહો, જેથી તમારા 
ઉપર રહેમ કરવામાં આવે. 

૨૦૬. અને તું સવાર સાંજ વિનમ્રતાથી અને ડર 
રાખી મંદ સ્વરે તારા પરવરદિગારની યાદ કરતો રહે 
અને (તેની યાદથી) તું ં કદી પણ ગાકીલ ન થજે. 

૨૦૭. ખરેખર જેમને પોતાના ૫રવરદિગારનોા 
કુર્બ મળ્યો છે, તે લોકો મગરૂર થઈ તેની ઈબાદતથી 
મુખ નથી ફેરવી લેતા, પરંતુ તેની સ્તુતિમાં મગન રહે 
છે, અને સિજદામાં પડયા રહે છે. (રુકૂઅ-૨૪) 


5 ક 
2722 જ 


કક42 માડ હાક 


“2૭8 પ 


ઉ9 હ૭--* ઝગડી હટ પ 


ક હકક. તકો હડ 


“,”-72/7 


ન 27 
કદ કાક 
બટકી 


હા તા 


બં 


તી તા 
છુ્હટડ્ટગ્ક્5- 3] ક 
“.2272 97% 27),7 
છેવ#ક્ય્૭ઞ્ક 11517964 
97/7/72 429 97૮795&7:7 272,792 


૦૬૦% ૭ છૂછગ્્ઝવન્‍ત્કક 93 


ક જં ક 
ટ/હ#ઝુ'કપંકખવ્ટ હળ 
22 રદ 9૮:9.227ર 4747 
ઊપક્%#ક #»૧-૩૭૫૭૭ 
ન,” દ્ર % 1929 
519ઞ1981%* ની છાં ૪2. 155 
22222 
ઉડ 
શ્રદ્ટઝથ્ડ્ક હા. ડઈડુયઈ રુ 
ઝન; ઝા ઈ5 
ક દ «2 7272 72 ન ફી 
ક હ૮%ડઝલૂઈઇવજુ દ 6 કી 
452 હ /728૧ 
બ્ઝખ્ઞ્હ 4255955 


પ૪. અલ્લાહના રસૂલ દ્રારા થતી ઈસ્લામની તરક્કીને જોઈ રહ્યા હોવા છતાં સમયના વહેણને ન 
પૌછાણનારાઓની દશા જંગલમાં વસતા પ્રાણીઓના ટોળા જેવી હોય છે જે જોઈ રહ્યા હોય છે. પરંતુ 
પ્રવતિત પરિસ્થિતિને અથવા તેના અંજામને સમજવાની તેમનામાં શકિત નથી હોતી. 


૨૫૦ 


મો 


સરાહ ૮ અલ -અન્કાલ પારો ૯ 





અલ -  અલગ્અન્શલ 


૧. અલ્લાહના નામથી, જે બેહદ કૃપાળુ અને ડિ હડ. . પ. 
દયાવંત છે. બજ્-ક્્ક-ઝકત્રઝ 
ર. (હે રસૂલ), જો તે, લોકો તને ૬૪1૮ * ॥7?4 [ટ ક1(૮?૬1 .4 474 
ક ( (૧) પી પ તેર. 3 ક ી અ#ડ્ક્ઝઝડઈઝ ટડ 
માલેગમનીમત વિશે પૂછે તો તું કહીં દે લડાઈમાં રે 
ન" નડ ન્‌ 7૫1 791 77“. 4 *9[ 97 ક 
હસ્તગત થએલો! માલ અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ માટે 241*21» ઝડ ડક ક ન ફિ 


ને 


છે. માટે અલ્લાહથી ડરો અને પરસ્પરના મતભેદોન 29. 9£ 2૦%. ર92 
સમાધાન કરતા રહો. અને જે તમે મોમિન છો તો બડ્સ્કક હ! 
અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની તાબેદારી કરે. મડ ની 5 0૭ ડી સ 


૩. ખરા મોમિન તે લોકો છે, જમની સામે ર દૂ 
ન જ“ ૦ “. “| 5૩% ક" ન્ડ ક ક રડ ત્‌, 
અલ્લાહનું નામ લેવામાં આવે છે, તો તેમના હૃદયો ઝા અ ડ્નગ્ડ5 19 


કંપી ઊઠે છે અને જ્યારે તેની આયતો તેમને વાંચી ક 

સંભળાવવામાં આવે ત્યારે તેમના ઈમાનમાં વદ્ધિ થવા ઊછપ્ક્ક૦૪-૩ 

પામે છે, અને જે પોતાના પરવરદિગારમાં ભરોસો 

રાખે છે, 7?2.:99217«ત 99 ,? “9 ,& 
૪. અને જે નમાઝ નિયમિત અદા કરે છે, અને અમે છડ બ્ર ક».5)1 હમન હ્:્ઝ્ 
જ મ જ 

જ આપ્યું છે તેમાંથા ખર્ચ કરે છે. _ ક ડઝ 


પ. આ લોકો જ ખરા મોમિન છે અને તેમન 


હુડાઇ, 


૬/4: ત્ર ટ: $*9:.. 6 


પરવરદિગાર પાસે તેમના બૂલંદ દરજજો છે, તેમજ બ્ર ડ્ર. 
ક્ષમા અને ઈઝઝતની રોઝાં છે. ક... હઝ ટા. ૯ કાક 

૬. તે તારો પાલનહાર જ હતેો। જ એક શુભ હેતુસર 2 ઈ ક, હાઇ# હ્‌ઝડહાડ્ડા જિ 
તને તારા ઘરમાંથી બહાર લાજો હતો. જો કે 2.97,» 99” 


હી ક “23 કે 
મામિનોના” એક વર્ગને આ પસંદ ન હતું. ઉ૭ક»%- ઝકક૭ 





૧. “માલે ગનીમત' જગમાં પરાજ્ય પામી નાસી જતા દુશ્મનોના હસ્તગત થયેલો માલ તથા સાધન 
વગેરેને ગનીમતને। માલ કહેવામાં આવે છે. આ માલ ઉપર પરાજીત દુશ્મનોને! કોઈ હક્ક ન રહેતો હોવાથી 
[વિજેતા લડાઈના દંડ તરીકે તે માલને સંભાળી લે છે. “અન્કાલ' “નકલ'નું બહુવચન છે. જેનો અર્થ 
“વધારાનો માલ. જે માલ જગે બદરમાં હસ્તગત કરાયો હતો તેની તરક આ આયતનો ઈશારે છે. 

૨. જંગે બદરના સમય માલે ગનીમત વિશે મોમિના વચ્ચે મતભેદ થયો હતો ત્યારે આ આયત ઊતરી 
હતો. 

૩. જ્યારે મુસ્લિમોએ મદીનાથી કૂચ કરી ત્યારે તેમને આ બાબતનું ઈલ્મ ન હતું કે તેમને મક્કાના 
હથિયાર સજજ લશ્કર સામે લડવું પડશે જેથી તેમણે પૂરતી તૈયારી ન કરી હતી અને આ સંજોગોમાં. 
તેમને આંહઝરત (સ.અ.સ.)ની હિકાઝતની ચિતા થઈ પડી હતો. 


૨૫૧ 


સરાહ ૮ 


૭. તેમના ઉપર હકોકત ખુલ્લી થઈ ગયા છતાં તેઓ 
તારી સાથે વિવાદ કરે છે કે જાણે તેઓ મોતને જોઈ 
રહ્યા હોય જેની તરક તેમને પરાણે ધકેલવામાં આવી 
રહ્યો હોય. 

૮. અને (યાદ કરે।) જ્યારે અલ્લાહે તમને વાયદો 
આપ્યો હતો કે તમારી સાથે બેમાંથી એક ટોળાનો 
મુકાબલો થશે, તમે પણ ચાહતા હતા કે નિ:શસ્ર 
(હથિયાર વગરના) ટોળાના તમને ભેટો થાય. પરંતુ 
અલ્લાહનો ઇચ્છા હતી કે તે પોતાના કલામની 


સચ્ચાઈને સાબિત કરે અને કાકરોને જડમૂળથી નાબદ_ 


કરી નાખે, 7 


૯. જેનાથી તે સત્યની સ્થાપના કરે અને અસત્યને 

મિટાવી દે, ભલે ગુનાહગારોને તે પસંદ ન હોય. 

૧૦. (અને) જ્યારે તમે તમારા રબને દુઆ કરી 
તેની મદદ માગી, તો તેણે તમારી દુઆ સ્વીકાર કરી 
(કહ્યું) “એક બીજા પાછળ માર માર કરતા ધસી 
આવતા કફરિશ્તાઆ સાથે હું તમારી મદદ કરીશ.” 

૧૧. અને અલ્લાહે તો તમને ખુશખબર આપવા 
માટે જ આવું કર્યું હતું કે તમારા મનને થોડી શાંતિ 
મળે. ખરેખર, મદદ તો (હમેશાં) અલ્લાહ તરફથી જ 
આવે છે, બેશક અલ્લાહ સવ સમર્થ છે, હિકમતવાળોા 
છે. (રૂકૂઅ-૧) 

૧૨. (યાદ કરે।) જ્યારે તેણે નિદ્રા દ્રારા તમારા 
ઉપર અમન અને નિર્ભયતાની સ્થિતિ સજી અને 
તમારા ઉપર વાદળો દ્વારા જળ વરસાવ્યું હતું, જેથી 


તે તમને પવિત્ર કરે અને તમારી ઉપરથી શયતાનની ' 


અસ્વચ્છતાને દૂર કરે, અને તમારા દિલોને મજબૂત 
કરે અને તમારા કદમોને જમાવી દે. 

૧૩. (યાદ કર) જ્યારે તારા રબે કરિશ્તાઆને 
વહી કરી (કહ્યાં) “હું તમારી સાથે છું; માટે તમે 
મોમિનાોના કદમોને જમાવી દો. હું કાકરોના મનમાં 
ધ્રાસ્કા બેસાડી દઈશ. (તેમની) ગરદના ઉપરા 
કરો અને તેમની આંગળીઓના ટેરવાં ઉપર કટકા 


મારતા જાઓ.” 


અલ -અન્કાલ 





ડડ “939: કાહ ૦ ઈ 2 
ખટ ક 


ક 


ઈ 
0 22 7317 
ન 


ક દ્વ તવી 772 નન 


છુ ટ ન ૯2૩૭2 


દ ત 


ઝં 


44૪60૭૭ 
ડ/6 8 
૦ઝકઝક્#હ વટ 


79 ૭#, 


ધ 


₹€/92 777 


59520919 કકડો 
કા. ડડ 


૦558 


“355% 5વ5ક છડી 5 


દ્% 497271 7 પ. જ ક દ્વિ ન્‍ બ 
ભરવા | દાહ ઠે કપડ 


9/# «# 


૦914594 વડ: કક 


ક ઝન ર” અ 9% 2 
હક્ક ઝઝઝઝડીડ ડક 
2 દક ન? ન # 297 

ના છ પા ન નમક 


દ 
(2 ક 7 »૦ કક ૭ ૦ 
ઇક-શછકાડકહદડાર્ડક 





૪. મક્કાવાસીઓના બે દળોમાંનું એક લડાયક દળ હતું અને બીજુ સાધન સામગ્રી તેમજ પૂરવઠો 
લાવનારું કારવાં હતું જેની સાથે ભેટો થવાની આશા મુસ્લિમોને હતી પરંતુ અલ્લાહ મક્કાના સશસ્ત્ર દળ 


સાથે તેમના સામને! કરાવવા ચાહતે! હતે।. 


રપર 


સૂરાહ ૮ 


૧૪. કારણ કે તેમણે અલ્લાહ અને તેના રસૂલનો 


[વિરોધ કર્યો હતો. અને જે કોઈ અલ્લાહ અને તેના 


રસૂલનો વિરોધ કરે છે, બેશક અલ્લાહ તેમની પાસેથી - 


સખત બદલો લે છે. 


૧૫. આ (તમારી) સઝા છે, તેને ચાખા અને ' 


(જાણી લે।) કાકરોને અગ્નિના અઝાબ પણ મળશે. 

૧૬, હે મોમિનોા, જ્યારે કાકરોનો તમારી સાથે 
મુકાબલો થાય ત્યારે જો તેઆ સખત ધસારે કરે તો 
તમે પીઠ ન દેખાડજો. 

૧૭. આવા સમયે જે પૌછેહઠ કરશે, સિવાય કે તે 
વ્યુહરચના માટે કરે અથવા બીજી ટૂકડી સાથે જોડાવા 
માટે રસ્તો કાપે, તો તે અલ્લાહના પ્રકોપમાં ઘેરાઈ 
જશે. અને તેનું ઠેકાણું જહન્નમ છે, જે બહુજ બૂરું 
ઠેકાણુ છે. 

૧૮. જે કે તમે તે કાકરોને કતલ નથી કયી, તે 
અલ્લાહ જ હતો જેણે તેમને મારી નાખ્યા અને જે તે 
કૅકયું હતું તે (હકોકતમાં) તેં નહોતું કૅક્યું; તે 
અલ્લાહ જ હતો જેણે તે (કાંકરા) કૉૅંક્યાં હતા ૦ કે 
તેના વડે તે પોતાના તરકથી મોમિનો ઉપર ઉપકાર 
કરે, ખરેખર, અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર છે, સર્વ 
જાણનારે છે. 

૧૯. (આ ઘટનાથી સમજી લો કે) તે અલ્લાહ જ 
છે જ કાકરોની ચાલોને નિષ્ફળ બનાવતો રહે છે. 

૨૦. “(હે કાફર) તમે નિર્ણય ચાહતા હતા તો તે 
તમારી સામે આવી ગયો છે. જો તમે હજી પણ અટકી 
જાઆ તો તમારા માટે બેહતર છે, અને જો તમે 
કરીથી એવું કરશે તો અમે પણ બદલો લેશું અને 


અલ -અન્કાલ 


પારો ૯ 





ધ મનન 


72, 22 97777) દ 2% 
હુક: ઈલા, મહડ 
કાં હક 


”7,.7 72£98 7 ર 


પ્રા, ક હાક ૩૭9૭૭ “ઝે 


“૮! ત 


ઉક કજ 55% 159% 


તત્ર 7/2 
છડ» 
૯૦૭ ૫ 57 ક 9/7 2 પા? #/#ન ન 
કહ%ઉક- ષા ક દ કરે બક હ?» 


કક,” 
કે. 


૧ઇડ્રાડંગરડ 2 56૬5 


ત 


2 “ક7૬4 
છઝૈક્મક્કડ ન્ટ 

૮977 ઉ કા ઉ ા ?7/7227 જ 
“૭2% વિ 522. 5 
ટાકા 440૯75 


2 - પ ૮4 «ત્ર 
પ દ 


હિ મત 9470 98 
9૭ ન ત! પ 
97 [6% હિ નિતિ ૨ 9 
કઝ દદગ્ક્ઈહી 


947..22 5 2954 7૬49૦૭ 
કક છમ ઠા ઝક 





૫. જગે બદરના સમયે ગણત્રીના મુસ્લિમો સામે દુશ્મનોની હઝારો સૈનિકોની હથિયાર સજજ 
કૌજનો રેલો ધસી આવતો દેખાયો ત્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.એ મૂઠ્ઠીભર ઝીણી કાંકરીઓ દુશ્મનોની કજ - 
તરક ફકી, તેજ ક્ષણે અલ્લાહના હુકમ અનુસાર હવાનું તોફાન. ઉઠયું અને કાંકરીઆની આંધીએ 
દુશ્મનોના લશ્કરને ઘેરી લીધે. ઝીણા કાંકરીઓ દુશ્મનોની આંખોમાં ભરાઈ જવાથી દળોમાં અભવસ્થા 
ફેલાઈ ગઈ * અને અબુ જહલની સેનાને કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો. આ ઘટનામાં અને હઝરત મૂસા (અ)ના 
લાઠી મારીને સમુદ્રને ચીરવામાં ઘણુ સામ્ય છે. પર્વત જેવડા પ્રચંડ મોજાંથી કિરઓનનું લશ્કર ઘેરાઈ 
સમુદ્રને તળીએ જઈ મર્યું. આંહઝરત સ.અ.સ.એ અબુ જહલને કિરઓનની ઉપમાં આપી હતી. 


૨૫૩. 


સરાહ ૮ 


ણ. 


તમારા પક્ષનું કેટલું પણ સંખ્યાબળ હશે, તે તમને 
કામ નહિ લાગે. અને (જાણી લો। કે) અલ્લાહ મોમિનોા 
સાથે છે. (રુકૃઅ-૨) 

૨૧. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહ અને તેના 
રસૂલના હુકમોનું પાલન કરો, અને તેની (નસિહત) 
સાંભળો તો મુખ ન ફેરવો. 

૨૨. અને તેમના જેવા ન બનો જે કહે છે “અમે 
સાંભળીએ છીએ,' પરંતુ તેઓ કંઈ પણ નથી 
સાભળતા. 

૨૩. બેશક અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં પ્રાણીઓમાં સૌથી 
બદતર તે છે જે બહેરા, મૂંગા અને બુદ્ધિહિન છે. 

ર૪. અને જો અલ્લાહે તેમનામાં કંઈ ભલાઈ 
જોઈ હાત તો ખરેખર તેમને સાંભળતા કરી દેત. અને 
જો તે તેમને સાંભળતા કરી પણ દે, તો પણ તેઓ 
અણગમો દેખાડી મોઢું કેરવી જશે. 

રપ. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જ્યારે અલ્લાહ અને 
તેનો રસૂલ તમને (નવું) જીવન “ આપવા માટે 
બોલાવે તો તેની આજ્ઞાનું પાલન કરે. કો જાણી લે લો 
કે અલ્લાહ ઈન્સાન અને તેના હૃદયની ” આડો ઊભો 
છે. અને તેજ છે જેની સમક્ષ તમને એકઠા કરવામાં 
આવશે. 

ર૬. અને કિતના (ઉપદ્રવો)થી બચતા રહો કારણ 
કે તેનાર્થી માત્ર ઝાલિમો “ જ નથી ઘેરાઈ જતા. 
જાણી લો કે અલ્લાહ સઝા દેવામાં બહુજ સખત છે. 

૨૭. અને યાદ કરે જ્યારે તમે જજ સંખ્યામાં 
હતા (અને) ધરતી ઉપર નિર્બળ ગણાતા હતા, (અને) 


તમને ભય રહેતો કે રખે તમને લોકો ઉપાડી જય. 
પરંતુ અલ્લાહે તમને રક્ષણ આપ્યું અને તમને પોતાની 


૬. ઝિદગી અલ્લાહે ઈન્સાનને 


અલ -અન્કાલ' 


પારો ૯ 


નનન જ કે ધ. દ્ધ ટ પ ૦4 
ટત્રા!હા9 છિ 585 





277751 £917-97 724%. (“૪ 
124401 6469111511 
₹ 222 22247222 


ઉ)૯ક*-- “4-9 4૮. 


૦૦% ઝ 


1% 554 


હ કાઠકાડાવદહુઇનારડડ 
છમ ર 
ક 


“9? 27 224 46 
ન 
ન્‌ 9947 પય 979 /7% “797 ભદદ 
15) ૭955 ઝર 
277 ઈ 


“૮ ક 7 
ઉવલાહાદદકઝઇકધર 
1427 279 


665925 કિમી 


રડ 


જ 49. 2 


ઝાડ “ઉપ્સ” ચ્ગ્ક્ડ 


% 


ક |? ળ7 ૮9 રી કાજ, 
૦તછાઠ 5 કી નાહી કાઠાકદ્કાડ 
*?7? ૦ /?272 27922 97792» 4598 ન 

હક્ક તિ કે 92315 


(તિ 4 ગી “ઝુ 555૬ હક 


ઝડ 


આપી જ રાખી છે તો રસૂલનું લોકોને જીવન આપવા માટે 


બોલાવવું વિચાર માગી લે છે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ કોઈ પણ મડદામાં જીવ નાખ્યો હોય તેવા દાખલે 
કુરઆને મજીદથી કે હદીસથી સાબિત નથી થતો. હકીકતમાં જીવ નાખવાને અર્થ મરેલી રૂહને જાગ્રત 


કરવાનો છે. 
૭. દિલોાનું બદલવું અલ્લાહના અધિકારમાં છે. 


૮. માત્ર ઝાલિમો અથવા પાપીઓજ નહિ, પરંતુ સાધારણ નિદીષ અને ઘણે મુહઝઝબ (સંસ્કારી) 
ગણાતો માનવ વર્ગ પણ નાસમજીના લીધે સંજોગોવશાત કિસાદમાં જોડાઈ નિદીષ તથા નિસહાય લોકો 


ઉપર ઝુલ્મ કરવામાં સાથ આપે છે. 


૨૫૪ 


નદ 


દિન 








સરાહ ૮ અલ -અન્કાલ પારો ૯ 
સહાયતાથી બળવાન બનાવ્યા, અને તમને ઉત્તમ ૦૮/૪4: રક ડુ 
"% જડ સ કડ હ૭્2 ક્વ 
વસ્તુઓ પૂરી પાડી કે કદાચ તમે તેના આભારી બનાં 
જાઆ. 
૨૮. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહ અને તેના .....,#£.. પ 
રસૂલ સાથે ખ્યાનત (વિશ્વાસઘાત) ન કરશો, ન તો 55962 કાકી યિ 


જાણીજોઈને (તમારામાં વિશ્વાસ 
[વિશ્વાસને ગુમાવો. 

૨૯. અને જાણી લો કે તમારી દૈલત અને તમારી 
ઓલાદ એક આઝમાઈશ છે બેશક સૌથી ઉત્તમ બક્ષીસ 
અલ્લાહ પાસે છે. (રૃકૃઅ-૩) 

૩૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જો તમે અલ્લાહ 
ખાતર સંયમ ધારણ કરશે તો તે તમને વિવેકબુદ્ધિ 
અર્પણ “) કરશે, અને તમારી બૂરાઈઓને તમારાથી 
દૂર કરશે અને તમને માકી આપશે અને અલ્લાહ 
અત્યંત દયાળુ છે. 

૩૧. અને (યાદ કર) જ્યારે કાકરો તારી વિરુદ્ધ 
તદબીરે। વિચારી રહ્યા હતા કે તેઓ તને કેદ કરી લે 


કરનારાના) 


અથવા તને કતલ કરે, અથવા તને દેશનિકાલ કરે. 


જ્યારે તેઆ તદબીરો વિચારી રહ્યા” હતા ત્યારે 
અલ્લાહે (પણ) એક તદબીર કરી હતી અને તદબીર 
કરવામાં અલ્લાહ સૌથી બેહતર છે. 

૩૨. અને જ્યારે અમારી આયતો તેમને વાંચી 
સંભળાવવામાં આવે છે તો તેઆ કહે છે 'અમે સાંભળી 
લીધું છે, અને અમે ધારીએ તો આવું જ કહી શકીએ 
છીએ. આ તે પ્રાચીન લોક કથાઓ સિવાય બીજુ કંઈ 
નથી.' 


ઝાતાહાડઝાળ ઝન-ડ-.૬%9ન૦ બલ” #-49--ડ-*ગાઇકા# જાનના 


કિ 2 દ્વ 
દ હ 7 તિ 


ઉ1ગ્વડડ 5515466167 નિ 


5 બ મ ક 
5 


ઉગા પઇગઈઈ છા 


“,-૨8:.?272.5 [2 ર2 9:૯૨ [૨(૮-? 


* 1 


9 વા 17 
ડર શક! 95૯ હા હ. ઈજડ)4 
મક વ 

બના 
ન 


૮77 ક 5 પિ ક [7 9% 
ર હેક ક કક કફ ક ન 
કે [5૯ | હ - 515 
ટ! 739 


છહ કન કછ) કઝા 





૯. '“કેરકાન' અર્થીત સારા નરસા વચ્ચે વિવેક કરવાની શકિત બ્‌રાઈ અને ભલાઈ વચ્ચે કરક 


કરવાનાં બુદ્ધિ, ડહાપણ. 


૧૦. મક્કામાં દારૂલ નદવાહ તરીકે જાણીતા એક ઘરમાં મક્કાની અગ્રગણ્ય વ્વકિતઓઆએ આંહઝરત 


સ.અ.સ.ની કતલ કરી ઈસલામને મિટાવી દેવા માટે ભેગા મળી યોજના કરી હતી. તેમણે કુરેશાના ' 
ચૂનંદા સાહસિક યુવાનોને આંહઝરત સ.અ.સ.ના રહેઠાણ ઉપર હુમલો કરવા માટે ગોઠવ્યા. અડધી રાત્રે 
તેમના ઉપર નિદ્રાનો હુમલે। થયો ત્યારે તે તકનો લાભ લઈ આંહઝરત સ.અ.સ. ત્યાંથી રાતોરાત હઝરત 
અબુ બકર(૨ર) સાથે નીકળી ગયા અને એક ગુકામાં શરણ લીધું હતું. બાદમાં સલામતિથી મદીના પહેંચી 
ગયા હતા. આવી રીતે અલ્લાહે પોતાની હિકમતથી દુશ્મનાની યોજનાઆને નિષ્ફળ બનાવી હતી. 


૨૫ષ 


કન 
431 હૂ 
1૬ 


સરાહ ૮ અલ -અન્કાલ પારો ૯ 





રી ડઝ ગઝેગણે મ ના 2 2 47:?,72,41 29 ૮5 ઝક 
૩૩. અને (યાદ કર) જ્યારે તેમણે કહ્યાં, હતું હે, ડાછહહયા45ાવક હઠ) 34 ઉ 53 
અલ્લાહ, જો આ સત્ય ખરેખર તારા તરકથી છે, તો છ ત 
્ ૨ */ ૪ જ 7] 7૫0 721 ?1[7 
અમારા ઉપર આકાશેથી પથ્થર વરસાવ અને અમારા ૭5% ઉડ :9 છડ પ5 
ઉપર ભયંકર અઝાબ ઊતાર.' 91 
૩૪. પરંતુ અલ્લાહ તેમને અઝાબ આપશેજ નહિ બ્ન્ર્ન 
ર કે ક 0 ગે ને *છઈઇઃ ૩૭9 9*9#*2-972 
જ્યાં સુધા તું તેમની વચ્ચે છે, અને અલ્લાહ તેમને ૭ઉઉ કડાક મ કાન 
અઝાબ નહિ આપે જ્યાં સુધી તેઆ તોબાહ કરતા 
ધ મિ 972.77?7 79? 7 777*& 
રહેશે. છે૭2&શ્: ક શુ 1 


૩૫. અને હવે તેમની પાસે શું બહાનું છે કે . .9%/.27:7 693551 
અલ્લાહ તેમને અઝા ન આપે, જ્યારે તેઓ પવિત્ર ક “કાડ હઝ ગ્ક 4 


મસ્જિદ (કા'બા)માં જવાથી (લોકોને) અટકાવી રહ્યા મ. દ 58064, 6ડક-ડ 
છે જો કે તેઆ તેના રખવાળા નથી? તેના રખેવાળ ૬૪5: 5 
કેવળ પરહેઝગારો જ થઈ શકે છે, પરંતુ તેમનામાંના છેઠક્નંઝ ઝેડ્ક્ાછીકડ૭, 15) 
ઘણા (હકૌકત ) જાણતા નથી. 

૩૬. અને તે (પવિત્ર) ઘરમાં તેઓ સીટીઓ કટ 


“હ “ નડ ૧ ક ન્યટા277 
વગાડી, તાળીઓ પાડી ઉપાસના કરે છે. (હે સત્યના ક ડડ્ફાડકુ 4% %5કડછડક 
ઈન્કાર કરનારાઓ) 'તમારા આ કુક્ન કરવાના ક. «હ “2, ડ૬ળ1ર્ડ?૮ 

ને ક જ ઝુ કદી ક ક “પક! 9૫૭ 
હવે અઝાબને સ્વાદ ચાખો.' ર ય 

ન “ડ્‌ “% કમ છિ. ક ભ્ ક 2-29. 

૩૭. બેશક, કાકરોા પોતાની દૌલત લોકોને હૃ ક ડક ક -્ઈઝડા 


ન ને “ડ્‌ ર ૨ ૪% કુ 
અલ્લાહની રાહોથાં રોકવા માટે ખર્ચ કરે છે. તેઆ # _,-..-7 ? ૩૬ ક જ ક 
આવી જ રીતે ખર્ચ કરતા રહેશે, જે તેમના માટે *-2[2 41 હ 
દ:ખનં કારણ બની જશે, અંતે કાકરોાને ઘેરી લેવામાં .2 974 ક 
થે ઉછ હડ: ક 
આવશે અને તેમને જહન્નમ તરક હાંકવામાં આવશે; 
ક. ૨ સન જે “ર ઉ જ પ, ક ક 95 
૩૮. કે જેથી અલ્લાહ નેકોને બદકારોથી અલગ રહ.ક1 “ઝક » હડ ઝ્ઝક્ાવઝડ 
કરી લે અને બદકારોને એકબીજા ઉપર ખડકી ઢગલો ,૯%2-/૮7/4 / ક 
પછી તેમને રી આગમાં ધકેલી દે. આ “56 66 કડ્ટવડડ 
કરી પછી તેમને જહન્નમની આગમાં ધકેલી દે. આ પ્ટ્્ક 
લોકો ખરેખર નુકસાન ભોગવનારા છે. (રુકૂઅ-૪) કંડ.535 ક ક મ 
૩૯. (હે રસૂલ) તું કાકરોને કહી દે કે જો તેઓ 
સ ક કઝ “૧% ૧% 477979? 2 2 9૦5૦ 97 
અટકી જશે તો તેમના પહેલા (ગુનાહે)ની માકી 6515 251355. કહ ૭) ડત 
આપવામાં આવશે; અને જે તેઓ કરીવાર આવું કરશે કટકા 


ક 9 2.7. 977.,-5797464 2.,7€77. 


તો પહેલાંના લોકોનો દાખલો તેમની સામે મોજૂદ છે. છછાડડ 59-2૭) ૩- 
૪૦. અને તમે તેમની સાથૉત્યાં સૂધી લડો કે 99૪) 727૬ * ક ક 
ક ટ હઇકક્ડડડડંડ 6 
કિસાદ શમી જવા પામે અને કેવળ અલ્લાહના જ દીન ન 
બાકી રહે. પરંતુ જો તેઆ અટકી જાય તો બેશક ઉકત હિના રી વા 
અલ્લાહ તેમના કામોને જાનારે। છે. 


૨૫૬ 


ઝ્-્ઝિરિ 


સરાહ ૮ અલ -અન્કાલ પારે ૧૦ 


યાતા _..તાનાણઇેત 





૪૧. અને જે તેઓ પીઠ દેખાડે તો જાણી લો કે લ દીન 181? ઈઝ 
અલ્લાહ તમારો નિગેહબાન છે. અને તે સવાત્તમ ક 
નિગેહબાન છે અને ઉત્તમોત્તમ મદદગાર છે. છે 45 
૪૨. અને જાણી લો કે તમને (જ્બમાં) જે માલે /.?2 ડ 46શૃ*4 ડડ «૯ 1 
ક ર વવા | 1 2 4 
ગનીમત હાથ લાગે તેમાંથી પાંચમો ' ') ભાગ અલ્લાહ “હઝ ડિ 
અને તેના રસૂલ તથા તેના સગાસંબંધીઆ તથા ..%44115 જા હહ ઈક ક 
યતીમો, મોહતાજો અને મુસાફરો માટે છે, જો તમને “7: 1. 9. 922 
“*% 5“ ક... ક કુ જ 
અલ્લાહ ઉપર અને તેના ઉપર યકીન હોય જે અમે : ઊઝાઇત 359. હઝ 2 
અમારા બંદા ઉપર સત્ય અને અસત્યનો નિર્ણય કરવા 19/01 %701 ૮24 કડ! 
હિન *% (૧૨) હે ૦ "“« "5 ણૈ “"% 5“ ક કડી 532 58 હ હ્ર્્ટ્ટ 
તે દિવસે ઊતાર્યું હતું, જ્યારે બે લશ્કરેનો 
મુકાબલો થયો હતા. અને અલ્લાહ સઘળું કરવાની હહ 
સત્તા ધરાવે છે. 
“૧. કૂ..." કઃ 9 7» જ શ729./9 
૪૩. અને જ્યારે તમે (ખીણના) આ કિનારે હતા હક્2 ની ન 3 
અને તેઆ સામેના કિનારે હતા અને કારવાં તમારાથી ' . ,.....2 *-. 22 “કછ જજ પા ટ 
નીચેની ત તરક હતું, જો કે બન્ને પક્ષો વચ્ચે જગના 5555 જઝ્#ાઝ 22% 212 
૧૩) 
સમય “ નક્કી થઈ ગયો હતો, તો પણ તમારી વચ્ચે જ” «ટલ જ «૩ ઉ. ઉ 2 ૫? 
જ ર્ર ડડ, 2 કહત 
મતભેદનોા ઉદ્‌ભવ થવા પામ્યો હતો. પરંતુ અલ્લાહ 


ઉ ક તવ 


“૧૫ ક "૧ 5 5૫૫૫ ક777 97૭7 1974 “//૭7,97 777 27 
તેને પૂરું કરવાનું નિર્ણય કરી ચૂકયો હતો કે જેને સ્પષ્ટ છાના ક “૪ઝહ્ ડુડડડટ 
[નિશાન દ્રારા હલાક થવું હતું તે હલાક થઈ જાય અને , જ [૮ ૬ર 
જને સત્યની દલીલ દ્વારા જીવન મેળવવું હતું તે ' વ હક્ક 


જીવન પ્રામ કરે. અને અલ્લાહ બેશક સર્વ સાંભળનારે 
છે, સર્વ જાણનારે છે. 





૧૧, આ આયતમાં માલે ગનીમતની વહેંચણી વિશે એક નિયમ બનાવવામાં આજો છે કે રસૂલ, 
ખલિકા અથવા જે પણ શાસનકતી હોય તેણે ઉપરોકત નિયમ પ્રમાણે વહેંચણી કરવી જોઈએ. માલનો 
પાંચમો ભાગ કાઢી લીધા પછી બાકોના ચાર ભાગોને જગમાં ભાગ લેનારા લોકો વચ્ચે સરખેભાગે વહેંચી 
દેવામાં આવતો; કારણ કે લડવૈયાઓને કોઈ લશ્કરી પગાર ચૂકવવામાં ન આવતો હતો અને તે સમયમાં કોઈ 
વ્વવસ્થિત લશ્કરી ખાતું અથવા નાણાખાતું પણ ન હતું. 

૧૨. “તે દિવસે' અર્થીત “બદરની લડાઈના સમયે' 

૧૩. આ આયતથી જગે બદરની વ્યૂહરચનાનું ચિત્ર દ્રષ્ટિ સામે ખડું થાય છે. એક તરક મુસ્લિમ દળા 
ગોઠવાઈ ગયા હતા અને બીજી તરક મક્કાવાસીઓનું મોટું, બળવાન હથિયાર સજજ લશ્કર ઊભું હતું 
અને ત્રીજી તરક સીરિયાથી સમુદ્ર ભણી જતો મક્કાવાસીઓઆનો કાકલો હતો. જો ધસારો કરવાના 
(નિર્ણયનો આધાર મુસ્લિમો ઉપર હોત તો દુશ્મનોની ભારે સંખ્યા અને ઉત્તમ શસ્ર સામગ્રીને જોતાં તેમના 
અંદરોઅંદર વિખવાદ ઊભો થવાનો સંભવ હતો પરંતુ અલ્લાહે પોતાના હેતુને પાર લાવવા હતો જેથી તેણે 
યોગ્ય સમયેજ ધસારો કરવાનો હુકમ આપ્યો હતો. 


૨૫૭ 


સૂરાહ ૮ 





૪૪. જ્યારે અલ્લાહે તને સ્વપ્નમાં 
નાની” સંખ્યા દેખાડી હતી. અને જે તેણે તને 
તેમની મોટી સંખ્યા દેખાડી હોત તો તમે સી અવશ્ય 
હિમત હારી બેઠા હોત અને અંદરોઅંદર મતભેદમાં 
પડી ગયા હોત; પરંતુ અલ્લાહે તમને બચાવી લીધા, 


ખરેખર, તે દિલોના ભેદોનો જાણનારો છે. 


૪પ. અને (યાદ કરે।) જ્યારે તમારો મુકાબલો 


થયો ત્યારે તેણે તમને દુશ્મનોની સંખ્યા બહુજ થોડી 
કરી દેખાડી અને તમને પણ તેમની દ્રષ્ટિમાં બહુજ 


થોડાક જ દેખાડયા હતા કે જેથી અલ્લાહ પોતાના : 


નિર્ણય પ્રમાણે અંજામ લાવે. બેશક, સર્વ બાબતો 
અલ્લાહ સમક્ષ રજ કરવામાં આવે છે. (રુકૃઅ -૫) 

૪૬. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જ્યારે પણ કોઈ 
લશ્કર સાથે તમારે મુકાબલો થાય, તમારા કદમ 


જમાવી દો અને અલ્લાહને ખબ યાદ કરતા રહો કે. 


તમને સકળતા મળે. 


૪૭. અને અલ્લાહ અને તેના રસૂલના હુકમનું 


પાલન કરે અને આપસમાં મતભેદ ન કરે કે તમે 
લથડી જાઓ અને તમારી શકિત હણાઈ જાય. અને 
ઘૈર્યશીલ બનો; ખરેખર અલ્લાહ ધૈર્યવાનો સાથે છે. 

૪૮. અને તમે તેમના જેવા ન બનો જે પોતાના 
ઘરોમાંથી બડાઈ હાંકતા લોકોને દેખાડવા ખાતર તેમજ 
લોકોને અલ્લાહની રાહથી અટકાવવા ખાતર નીકળી 
પડયા હતા, અને આવા લોકોના કામો અલ્લાહના 
(જ્ઞાનના) ઘેરાવામાં છે. 

૪૯. અને જ્યારે શયતાને તેમના કામોને તેમની 
દ્રષ્ટિમાં શોભતા કરી દેખાડયા' અને કહ્યાં, કે 
ઈન્સાનોમાંથી તમારા ઉપર આજે કોઈ પણ કાવશે 
નહિ, હું તમારું રહ્મણ કરનારે છું. પરંતુ કબા બન્ને 


લશ્કરેો સામ સામે અથડાયા તો યત્ન એડીના 


૧૪. આંહઝરત સ.અ.સ.એ સ્વપ્નમાં મક્કાના દળોની 


અલ -અન્કાલ 


તેમની” 


પારો ૧૦ 
ક #* કઝ કદ્ર. #” 99 ?ે[/ 72૬૬ 
49938 હડ હું દા કી 
2 કિ ત 


* 9%29.#₹€/777 9? 9, 
સિ ક ડાઈ 


છ્છ્ઝ્ડા ડાકક 


૪972 


ક 2 ઠું 1) 4 


કક 
ક ન 9- ર જ ઘન 


ત 9. 22 


મા ટ; ટ 


હઝારી 


6૦555 


2” 9/7 ૭-7 ” “. /74 દો ક” 
કપડાકાઇડઇડડ ઉઇઇડક#ડર્કા 
€,72 દ્ધ 

છબ્ઝ્કાદકાક! 2512 સ 
ના 2૭ 98 2 ક 
2 ડિક [45 જનાવર કાલ, 4 
ક 9, ક, ?7 ”22 ક છ ન 
195૬૭૭2૩ ૮, 
55 4 

ક ક ક 72૮7૮૮? 
ક હક ઇઝ 52 


5556 હઠુઠબઈ૦ટ4% 4 
છ 0% છ્ર્હ્ફો 


દા ન 





૫ 


ષને 


તા'બીર દુશ્મનોની નિમાલ્યતા અને નબળાઈ હતી, જે અલ્લાહે તેમને દેખાડી હતી. 
૧૫. આ આયતને નિર્દેશ સુરકા બીન માલિક તરક છે જે મોમિનોાના ઉત્સાહ અને દ્રઢતાને જેઈ 
ભય પામ્યો અને મક્કાવાળાઆની મદદથી પાછો હઠી નાસી ગયો હતો. બાદમાં તેણે ઈસ્લામનેો સ્વીકાર 


-૮ ન 
ક્યા હતા. 


૨૫૮ 


જ બહજ નાની સંખ્યા જોઈ હતી તેની. 


સૂરાહ ૮ 





ભારે નાસી છૂટયો, અને કહ્યાં “બેશક, મને તમારી 
સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી, અને હું જે કંઈ જોઈ રહ્યો 
છું તે તમે નથી જોઈ શકતા. નિ:સંદેહ હું અલ્લાહથી 
ડરું છું કારણ કે અલ્લાહ સઝા દેવામાં બહુજ સખત 

૫૦. જ્યારે મુનાકિકો (દંભીઓ) જમના મન 
રોગી હતા તેમણે કહ્યાં, આ લોકોને તેમના દીને આડે 
રસ્તે દોર્યી છે' પરંતુ જો કોઈ અલ્લાહમાં યકીન રાખશે 
તો બેશક અલ્લાહ સર્વસમર્થ છે, હિકમતવાળે છે. 

૫૧. અને કાશ, તું તે દ્રશ્ય જોઈ શકતો હતે કે 
જ્યારે કરિશ્તાઆ કાકરોના જીવ કાઢતા હશે, અને 
તેમના ચહેરાઆ અને વાંસાઆ ઉપર કટકારતાં 
(કહેતા) હશે “લો હવે દઝાડનારા અઝાબનો સ્વાદ 
ચાખો. 

પર. આ અઝાબ તમારા હાથની કરણી છે જે 
તમે આગળથી મોકલી હતી. અને અલ્લાહ (પોતાના 
બંદાઆને) લેશ માત્ર અન્યાય નર્થી કરતો.” 

૫૩. (તેમની) આ હાલત કિરઓનની કોમ અને 
તેની પહેલાંના તે લોકો જેવી છે જેમણે અલ્લાહની 
આયતોનો ઈન્કાર કર્યે જેથી અલ્લાહે તેમના ગુનાહોના 
માટે તેમને શિક્ષા આપી. બેશક, અલ્લાહ બેહદ 
શકિતશાળી છે (અને) સઝા કરવામાં સખત છે. 

પ૪. કારણ કે અલ્લાહ! કોઈ કોમને આપેલી 
પોતાની ને'મતને નથી બદલતો જ્યાં સુધી તે કોમ 
પોતાની હાલતને” ન બદલે અને (જાણી લો કે) 
અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારે। છે, સર્વ જાણનારે। છે. 

પ૫. (આ કાકફરોની દશા પણ તેવી જ થશે) જેવી 
ફિરિઓનની કોમ અને તેના પહેલાંના લોકોની દશા થઈ 
હતી, જેમણે પોતાના પાલનહારની આયતોને। ઈન્કાર 
કયી, જેથી અમે તેમના પાપાચરણા માટે તેમનો 
[વિનાશ કર્યે. અને અમે કિરઓનની કોમને ડુબાડી 
દીધી. કારણ કે તે સૈ। ઝાલિમ હતા. 


અલ -અન્કાલ 





પારો ૧૦ 
72 42:72, [4 0ર *7૮.7 7૪ 
(7 1૯ કછ ૭»»5ધ૭ હં! 
હ - 2 
છ9ેવ્ઝાય્ઝો હ 
ન” 7૮2 કીટ ક “૦9.૪7 “22 1472 5 
5051 કક કઝ 


7774 4 ૮ 7« 1૪70૦7 7 89729 
કહદરાંઝ વ ઈક કટક કક 


797 227૯ £777? 4, “272: 
6! 6/4 હંક*23 અ 
કે 972-7992 


પદ 9552 ૭૦250315 ન્‍્*ક2 


કો 


ઝના 


જ” ૬ ન દ્ધ 


સિ હડ હડ 


"| શ 47૪ 


છધ્ક્ન્ઝ્ય્ 

277779 1/7? 22.%.922979- 274 
1555 85% હશ હક્ક છ છાર 
ક 01 
તે! હ] કકકપ ક ૭૭ડઉડહ્ડપ 
દ્ર ન ક 

છેય્ટરણત્રાડડ હ 


777%“ ક 2512 જ તિ કે 
હક 51445) છ ન્હા દ 41 હર ડહાડ 
262[7 9774, ૮72725; .- 224777 :. 
છેદ હતો! હાં કાપડ 


ન્ન” 


924 ક 9 ૧/”972૭» ,/ 974 
કડક 25 ઈ%ળડાંત 


૭ કનક" ડી 
જક જ ક ર 


કક (ન «ન 





૧૬. 


અલ્લાહના દિવ્ય નિયમ છે કે કોઈ કોમને કે વ્યકિતને આપવામાં આવેલી ને'મત તે પાછી નથી 


લઈ લેતો, જ્યાં સુધી કે તે કોમ કે વ્યકિત પોતાની મેળે તેનો હક્ક ન ગુમાવી દે. આ જ નિયમ નબીઓને 
લાગુ થાય છે. નબીઓને આપવામાં આવેલી નબુવ્વત અલ્લાહ પાછી નથી લઈ લેતેો।. તેનો ૬૨જજા અને 


જ 


સ્થાન અલ્લાહ પાસે હમેશાં માટે કાયમ રહે છે. 


૨૫૯ 


સરાહ ૮ અલ -અન્કાલ પારો ૧૦ 





પ૬. ખરેખર, અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં બદતરીન જીવા જુડ55।34 ૮% 
તે છે બે જે નેસ કુ પ હ! ડડ હ 
તે છે જે નાશુકરછે. તેઆ કદીપણ ઈમાન નહિ લાવે. “કદકટ કા યાડ 


“જ 5 "5 જ અડ ૧૫ જ ૬ ને જને હ્ટ 727 તં 
૫૭. જે લોકો સાથે તેં સુલેહ કરારે। કયી છે, તેઆ 9૯ક»ર્કડ 
પોતાના કરારોનાો ભંગ કરતા રહે છે અને તે લોકો ,# 7 92 9 £#775 97 ક 
અલ્લાહ્થી નથી ડરતા. દરા તા-4 હ્્કન્ય્બડ ઇડ 
૫૮. માટે જો તં જગમાં તેમના ઉપર કાબ મેળવે “7£47.₹2974 “૮7 
ડુ ક છેહક:9585 છુ 


તો (તેમને છિન્ન-વિચ્છિન્ન કરી) તેમના પાછળ ન 
આવનારા (લશ્કર)માં (એવી) ધાક બેસાડી દેજે કે તેઆ હઝઝાઝડ બાહડ્ક4 કઝ કહ 
યાદ કરે. #7₹77 224 
૫૯. અને જો તને તે લોકો તરફથી દગો થવાના છક ઈ 
ભય હોય તો (તેમની સાથેના કરારોને) નીતિનાઆધારે (1 દ ક 
રદ કરી નાખ. બેશક, અલ્લાહ દગાખોરોને પસંદ નથી જ પ 2 
કરતા. (રુકૃઅ -૭) છળ કઝ (01 5રાંદ્ર 
૬૦. અને ઈમાન ન લાવનારાઓ એવું ન ધારીલે ક%૦૭% કાર્ટ 2##દ? .૬ 47.22 87. 


સ કૂ. જુ જ “% જિ ૦૦ ી ી 

કે તેઓ પોતાની ચાલોાથી અમારી સામે કાવી ગયા છે. હું ૭-બહ--૩૭૩ 

તેઆ (અલ્લાહના ઈરાદાઓઆને) નાકામ નથી કરી ૮?2_?” 
%છ્ક્ક્્ય્ટ 


શકતા. 
ન. ક - ૪ ક 997 22 6 
૬૧. અને તમારાથી બની શકે તેટલું હથિયારબંધ ડડ ખ્ન્શ્ડાડ 5૪ છવંદ્રા3 
લશ્કર તથા ઘોડેસવારોને સરહદો ઉપર તૈયાર રાખા. 72407767727 5.4 જ 
જ જ. કી ર વ ઈક ટ ઘમ્કઝ હજ 
જના વડે તમે અલ્લાહના દુશ્મનો અને તમારા દુશ્મનો 
જ મન તમની જ ના ! 27697 €2.322 2 
તેમજ અન્ય જેમને તમે નથી જાણતા, પરંતુ અલ્લાહ 5 ડબ્ઝુો 87» ન 
જાણે છે, તેમનામાં દહેશત બેસાડી દો. અને લિલી મ જ 155 કડ. 
જ ન“ ગક * ૯ સ જ 
અલ્લાહની રાહમાં તમે જે કંઈ ખર્ચ કરશો તે પૂરેપ્રું. “2 ડર કદ્ર! છ-છ ઉઠ ક 


તમને પાછું આપવામાં આવશે અને તમને મુદૃલ «977? 
કુ તદ દિના ઝી 
અન્યાય નહિ થાય. 
“- _"% "“_ “૨ "._ “"% ““ ન કષા ૬૮૮7 ઈત્ટકા 27-77 | 
૬૨. અને જો તેઓ સુલેહની ઇચ્છા દેખાડે તો તું * દ્ર 4 હકક પ ક્ર્ગ| કગ્ટ-૯/ 
"૧% નં જ ૧૭ "% ક 
પણ સુલેહ તરક પગલું ભરજ, અને અલ્લાહમાં ' નવાઈ 
યો ઝં ક ક ્ હ બ 7217 ન દ્ધ દડ 
તારો વિશ્વાસ રાખજે. ખરેખર એ જ બધું સાંભળે બ્રયુટડડાડ વ્ઝ 


છે, બધું જાણે છે. 

ી "“% "૫ ણ શ જ હ "૧ ે 7-5! કઝ ૮(૮ 7 26 27:77? 
' 33. અને જો તેઓ તને છેતરવાનોા ઇરાદા ટ 
રાખતા હશે, તો બેશક અલ્લાહ તારા માટે પૂરતો છે, જ 
“"“ "૬૬9 ગથ. 5% ૨ " ક જ - ક રિ 97 .1777%7.4 
તેએ જ છે જેણે પોતાની મદદ વડે અને મોમિનોા (ની ઝ્રહ્ઝ્ક 99% ઇડ હ 
મદદ) વડે તને બળવાન બનાવ્યો છે. " 


૧૭. આ આયતમાં મુસ્લિમોને સુલેહ શાંતિ માટે હરપળે અને હર મંઝિલ ઉપર તૈયાર રહેવાની સૂચના 
આપવામાં આવી છે. 


૨૨૦ 


સૂ્‌રાહ ૮ 


અલ -અન્કાલ 





૬૪. તેણે તેમના મનમાં (પરસ્પર) લાગણીનો 
ઉદ્ભવ ક્યો છે. જો આ પૃથ્વી ઉપરનું સર્વસ્વ તું 
તેમના ઉપર ખર્ચા નાખત તો! પણ તેમના દીલોમાં 
એકબીજા પ્રત્યે આવી ભાવના તું ન જગાવી શકયો 
હોત, પરંતુ અલ્લાહે તેમની વચ્ચે સ્નેહ સંબંધ બાંધ્યો 
છે. ખરેખર અલ્લાહ સર્વસમર્થ છે, હિકમતવાળે છે. 
(રકૂઅ - ૮) 

૬૫. હે નબી, અલ્લાહ તારા માટે અને 
।મિનોામાંથી તારી તાબેદારી કરનારાઓ માટે પૂરતો 


ઊ7 /ર€7 


૬૬. હે નબી, મોમિનાને જ્ગ કરવા માટે પ્રેરણા 
આપ. જે તમારામાંથી માત્ર વીસ જ ધૈર્યવાન હશે તે 
તેઓ બસો ઉપર વિજ્ય મેળવશે. અને જે તમારામાં 
એક સો એવા હશે, તો! તેઆ એક હઝાર ઈમાન ન 
લાવનારાઓ ઉપર વિજય મેળવશે, કારણ કે આ લોકો 
મુદૃલ સમજદારી નથી ધરાવતા.” 

૬૭. અત્યારે તો અલ્લાહે તમારો! બાજે હળવો 
કરી નાખ્યો છે કારણ કે તે જાણે છે કે તમારામાં હજી 
થોડીક નબળાઈ છે. જેથી તમારામાં સો। પૈર્યવાન હશે 
તો તેઆ બસો ઉપર વિજ્ય મેળવશે; અને જો 
તમારામાં એક હઝાર (ધૈર્યવાન) હશે, તો અલ્લાહની 
હુકમથી તેઓ બે હઝાર ઉપર વિજ્ય" 
અને અલ્લાહ ધૈર્યવાનો સાથે છે. 

૬૮. કોઈ નબીને શોભા નથી આપતું કે તે કેદીઓ 
પકડે જ્યાં સુધી કે તેને દેશમાં રીતસર લડાઈ કરવાની 
ફરજ ન પડી હોય. તમે દુનિયાના સાધને! ચાહો છે, 
જ્યારે અલ્લાહ (તમારા માટે) આખેરતની (ભલાઈ) 
ચાહે છે. અને અલ્લાહ સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળે છે. 

૬૯. અને જો અલ્લાહ તરકથી પહેલાં સ્પષ્ટ 
આદેશ ન આવી ગયો હોત તો તમે જે (બંદીવાનોને 
દંડ) વસૂલ કર્યી હતો તેના કારણે તમને મોટે અઝાબ 
મળત. 








૯) “% “% - 
મળવશ. 


પારો ૧૦ 

કડછ ડાક 5 હ હડ 

5% ત] દઈશ 5૦૦૩ ઉ 

હછઝહઝકાર્ડડડજાણા હ 

ખડા કહા 
ઝડડુઇળકડઝડ્ડ,૯ુે પિ 


54150 ઝદ 
છં દડ 4 62૮ 22% ર 


9ડક્ક્લ્ઝ2 નક: 
હઠિઈડકકડાડ૬ઇઇડાડડુઝ 
ઝાડા ઇડદ 


[જ શ ? 


2 ઝી 121 જિ 


ક ક 
ટ્ક્કડહ્ગાડઉઝત#ડ૪ઉ 
212 727 “77722729725 -927? 


છાટ છે ન “2૫-7૯૦% 


2 4 “ 9૪ 
જક»: 
2 2, 27.7'6-» ૮/27 પ. 
ક કહ ૬ ક દ્ર! હટ હઝ 
૦8૭: 


સ્ક 


૧૮. સમજદારી ન ધરાવનારાઆનોા જગ કરવા પાછળ કોઈ ધ્યેય નથી હોતો સિવાય કે તેઓ ક 
લાભ મેળવવા માટે ભાડુતી સૌપાહી બની અથવા ઈષાના કારણે જગમાં ઉતરતા હોય છે. 


૧૯. 
હતું. 


યારમુકમાં દુશ્મનો સાથે સંઘષેમાં સાઈઠ હઝાર મુસ્લિમો સામે દસ લાખનું સૈન્ય હારી ગયું 


સૂરાહ ૮ 


અલ -અન્કાલ 





૭૦. માટે (જગમાં) જે તમે જીત્યા હો તેમાંથી જે 
હલાલ અને શુદ્ધ હોય તે ખાઓ અને સંયમ ધારણ 
કરા. ખરેખર અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 
(રકૂઅ-૯) 

૭૧, હે નબી, જે કેદીઓ તારા કબજામાં છે 
તેમને તું કહીં દે જો અલ્લાહ તમારા દિલામાં ભલાઈ 
જોશે તો જે કંઈ તમારાથી છીનવી લેવામાં આવ્યું છે, 
તેનાથી પણ ઉત્તમ” તે તમને અર્પણ કરશે અને 
તમને માકી આપશે. અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, 
દયાળુ છે. 

૭૨. અને જે તેમણે તારી સાથે દગો કરવાના 
ઈરાદો કર્યો હશે, તો તેઆ પહેલાં પણ અલ્લાહ સાથે 
દગે કર્રી ચૂક્યા છે; પરંતુ તેણે તેમને તારા આધીન 
બનાવી દીધા છે. અને અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, 
હિકમતવાળો છે. 

૭૩. બેશક, જ લોકો ઈમાન લાવ્યા અને તેમણે 
પોતાના ઘરબાર ત્યજી માલ તથા જાન સહિત 
અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ ક્યો, અને તે લોકો જેમણે 
આ (મુજાહિદ) લોકોને આશરો આપ્યો અને તેમની 
સહાયતા કરી, તેઆ ખરેખર એક બીજાના દોસ્ત છે. 
પરંતુ તે લોકો જે ઈમાન લાવ્યા પણ હિજરત ન કરી, 
તેમની હિકાઝત (સંરક્ષણ)નો તું જવાબદાર નથી 
જ્યાં સુધી કે તેઆ હિજરત ન કરે. જો તેઓ દીનના 
સંબંધમાં તારી સહાયતા માગે તા તેમની સહાયતા 
કરવી તારા ઉપર કર્ઝ છે, સિવાય કે તે લોકોના વિરુદ્ધ 
જમની સાથે પહેલેથી તારા કરારો થએલા હોય. અને 
અલ્લાહ તમારી કરણીઓને જઈ રહ્યો છે. 

૭૪. અને કાકરો આપસમાં એકબીજાના દોસ્ત 
છે, જો તમે પણ (માોમિનાની સહાયતા) નહિ કરો તો 
ધરતી ઉપર કફિસાદ અને ભયંકર અબવસ્થા કેલાઈ 
જશે. 


પારો ૧૦ 
451% 2£૬.6“ક ફિ 
41] 41194519 ુછત્ક્ડ્ટ ન 
દ 4? 4 6292૮7 
બ્ેક્ઝ્ડક્્જ હ 
ન્ન કિ ત્વાં 8 કડ ઉ 
ન કા ળમા ઝે જા પ 


નરક સક ૦ 724 2 
કેપ્ઝક્કગ્ડુનકઝળ 
ર « 2.377 5 


3 હકક» 


%? ન 751 


€.કક5 5524912 


9,“ .,“-77 


52.5 નવિ રી 4292, ક 
ઝાડ હાઝાડડુઝષ્ઝં 9 


જ#કકિડ ઝક 


#” 2 દ્વિ. પ ક 97 27/71 2 જ 
9૦૬5920 છપ્હરુ5 5540 કા છી 


«2 દ 227 


185 “-“૭બ૦્ટ-ક! 


9271 272-*_ ૧”૦9૭%૭%947 
219421 હહ યક 5559 ર 


ત્ર” 
«7 ક? “નન, 


હઝ ક 

કં છ જી 159 
ા. દ ૮2 ન 
દોકડઇઝ્કફકદયોદડ 


જ્જ ળા 
97./797-4 27,97/૪#22 * ન 
છગ્કડી છિ? કી નિ «૭19 
ક 642 451 ક 272 તજન 
32૭59છું હું વડ 


૨૦. હઝરત અબ્બાસ (૨ર) હઝરત રસૂલે કરીમ સ.અ.સ.ના કાકા હતા. જે બદરની લડાઈમાં કેદ 
પકડાયા હતા. બાદમાં જ્યારે તેમણે ઈસ્લામ સ્વીકાર કર્યે. ત્યારે આ આયતના આધારે કેદીઓ પાસેથી 
મુકિત માટે લેવાયેલું મૂલ્ય પાછું માગવાનો તેમને હક્ક મળ્યો હતો; આંહુઝૂર સ.અ.સ.એ તે હક્કને માન્ય 
રાખ્યો અને તેમનું ગુમાવેલું સઘળું તેમને પાછું સૌપી દેવામાં આવ્યું. ર 


૨૨૨ 


સૂરાહ ૮ અલ -અન્કાલ 


પારે ૧૦ 





૭૫. બેશક, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને 
હિજરત કરી અને અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કયી, 
અને તે લોકો જેમણે (હિજરત કરનારાઓને) આશ્રય 
આપ્યો અને તેમની સહાયતા કરી તે લોકો ખરેખર 
મોમિન છે. તેમના માટે ક્ષમા છે અને ઈઝઝતભરયું 
રીઝક છે. 

૭૬. અને જે બાદમાં ઈમાન લાવ્યા અને હિજરત 
કરી તેમજ તમને સહકાર આપી તમારી સાથે 
જીહાદમાં ભાગ લીધો તેઓ તમારામાંથી જ છે, બલ્કે 
અલ્લાહની કિતાબ પ્રમાણે તેઓ લોહીના સંબંધ 
રાખનારાઓ જેમજ એકબીજાના બહુજ નજીક છે. 
બેશક અલ્લાહ દરેક વસ્તુને ખૂબ જાણે છે. 
(રૂકૂઅ - ૧૦) 


૨૨૩ 


જ 9 / 22 ન ર 99.71 ક 
છત છે. ઇબક-20ઞકડાઝ* હડ 


શ્ર 


7222 
ડડ કક્કડ ઝા હદ 


“%:/27 227 


ધ, કક ક ક 


“22 


.7271[2771.7227 22૮૦ 227,.72-* 
2 18 પ2 15 »ર્ઝા8 3 ૦% 5 


કવા ્ડડહ 93119 1/55, 3 
છક કત) ક! 


ન 


ર 


સૂરાહ ૯ અલ -તબા પારો ૧૦ 





અલ- તોબા 


૧. (હે લોકો) જે મુશરીકો ર સાથે તમે વચનથી નક 
(સુલેહ માટે) બંધાએલા હતા, તે બંધનમાંથી ૬2- પા 
ક 79 € ૬7? 
આઝાદીનું એલાન, અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ તરફથી ' બેહ 
(કરવામાં આવે) છે. છ 
જ કુ ક. રે ચ્‌ 9» 74 779772 “797 ૪૭2-929 9.૭9 7ક૭2ન્નુ 
૨. માટે તમે ચાર (પવિત્ર) મહિનાઓ? માટે ા ઉાદ,કડે લઝ જકીઠુંપર્ક્લ્ક 
દેશમાં (આઝાદીથી) હરોકરે અને (ખૂબ) જાણી લો પુ 7/5. ૮7/73), ,. 2229૮ 
“ડ્‌ જ હ -. “% ન | ુ ૦ ૮.92 
કે તમે અલ્લાહને નાકામ નહિ કરી શકા અને અલ્લાહ છેહ હક દાહક! ક્ક્ક્ચ્્ઝ્ટ 
કાકરોને ક્જેત કરવાને છે. 
૩. અને આ ક તથા રસૂલ તરકથી “| ૮૮ (2 ના નાકઇટઈ 
લ ટે પ ક “51 | રા! 3 
હજ-એ -અકબરના - દિવસે જાહેરાત કરવામાં ક હક હ ક ₹#૯“22 
દ્વ % ધ્ર ષ્ટ પ 
છે કે અલ્લાહ મુશરીકો સાથેના કરારોથી વિમુકત ઈ ન ટેહ્ઇ- 17 જ નન જહા ઈક 
થાય છે, તેમજ તેનો રસૂલ પણ. જો તમે તોબાહ કહુ ટકફ: । ત %૮:%૬*£2 » ઉ 
કરશે। તો તમારા માટે બેહતર છે; પણ જો તમે મુખ ક્ય વ્ક્ઝ ૭27 અડકે. 2 
કેરવશે તો (સારી પેઠે) જાણી લો કે તમે અલ્લાહને 57૬૯ જુ 
જ ન પિ. ની હડ દ પ્ક્ક્સ્નસ્ટ દ્ર | 
નાકામ નહિ કરી શકે. અને (હે રસૂલ) ઈમાન ન 


લાવનારાઓને દુ:ખદાયક અઝાબના સમાચાર આપી જેશ્ઝષ્ટાર્વડ 
શે શ્રમ” જ 


દે.. 


૧. મક્કાની કતેહ અને હુનૈનની જંગમાં હવાઝનના પરાજ્ય પછી હિજાઝમાં ઈસ્લામની સત્તા 
સ્થાપિત થઈ હતી, આ બદલાયેલા સંજેગોમાં પહેલાના કરારો કરનારાની કોઈ સત્તા બાકો ન રહી તેથી તે 
કરારો પોતાની મેળે જ રદ થઈ ગયા અને નવા શાસનકતીઓની શરતો પ્રમાણે નવા કરારો કરવાની 
આવશ્યકતા ઊભી થઈ હતી. 

ર. પરિસ્થિતિ અનુસાર અમુક કબીલાઓએ મુસ્લિમો સાથે સુલેહ કરારો કરી લીધા હતા, પરતુ અમુક 
છુટાછવાયા ટોળાઓએ હથિયાર હેઠા ન મુકયા જેમને ચાર મહિનાની મોહલત આપવામાં આવી હતી. 

૩. મુસ્લિમ શાસન તળે આ પહેલું હજજ હતું, જેથી તેને હજજ-અકબર અર્થીત મહાન હજજ' 
કહેવામાં આવે છે. સાધારણ રીતે શુક્રવારે થનાર હજ્જને પણ '“હજજ-અકબર'નું પદ આપવામાં આવ્યું . 

૪. મક્કાની કૃતેહ પછી ઈસ્લામના મૂળભત સિદ્ધાંતોના આધારે કાયદા કાનૂન લાગુ કરવામાં આવ્યા 
હતા જેના કારણે જના સૂલેહ કરારો પોતાની મેળે જ રદ થઈ જતા હતા. આંહઝરત સ.અ.સ.ના કરમાન 
પ્રમાણે હઝરત અલી (૨ ર)એ એલાન કયી હતો કે (૧) આજ પછી અલ્લાહના ધર કા?બામાં કોઈ 
મૃતિપૂજકને પ્રવેશ નહિ મળે, (ર) હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તકા સ.અ.સ.એ મુશરીકો સાથે કરારો કર્યી હતા 
તેમાંના જે લોકો શરણે નથી આવ્યા તેમને ચાર મહિનાનો સમય આપવામાં આવે છે. હિજાઝમાં બીજા 
મુશરીકોને રહેવાની પરવાનગી નથી સિવાય કે તે લોકો જમણે આંહઝરત સ.અ.સ.થી શરણ માગ્યું હોય 
અને તેમને હિજાઝમાં રહેવાની પરવાનગી મળી ગઈ હોય. 

આંહઝરત સ.અ.સ.એ મુશરીકોના પરિવારોને મક્કા શહેરમાં રહેવાની પરવાનગી આપી હતી જેમાં 


૨૬૧૪ 


સરાહ ૯ અલ -તબા પારો ૧૦ 





ન 55૭-પફક૭ઝદ્નાઝ) 


કર્યી હતા અને તેમણે તેના પાલન કરવામાં કસર નથી ક ન 
રાખી તેમજ તમારી વિરૃદ્ધ કોઈની સહાયતા “€ નથી “ઝસ્‍ડ)|* કઝ 554157 9૭115 5 જિ 
કરી, માટે (શરતો પ્રમાણે) તે કરારોના મુકરર મુદૃત 

. જ “ ક ર “% પ કે ક” ક સિ 
સુધી પાલન કરે, ખરેખર અલ્લાહ સદાચારીઓને ૦બઝાહ્ટક 4401 હ ન 
પસંદ કરે છે. 

૫. અને જ્યારે (આ) પવિત્ર “| મહિનાઓ 6652 154412 9 દ 
પસાર થઈ જાય તો! મુશરીકો તમને જ્યાં પણ મળે કઝ ઝાક 


૪. સિવાય કે તે મુશરીકો જેમની સાથે તમે કરારો ઇટ: 279 2: 29892 744 





પને નખને 


અકરમાએ મક્કાથી એબીસીનિયા ભાગી જવાનો ઈરાદો કર્યો. ત્યારે તેની પત્નીએ આંહુઝૂર સ.અ.સ. 
પાસેથી પોતાના રક્ષણની બાંહેધરી મેળવી લીધા પછી પોતાના પતિ અકરમા વિશે આંહઝરત સ.અ.સ.ના 
કેવા વિચારો હતા તે જાણવા પૂછ્યું, આપ(સ)એ કરમાવ્યું “મેં તેને દેશ છોડી ચાલ્યા જવાનું નથી 
કહ્યં.' તેણીએ અકરમાને પોતાના મઝહબ ઉપર પાક્કો શ્રદ્ધા હોવા વિશે આપને જણાવ્યું ત્યારે આપ 
(સ) ફરમાવ્યું કે તેને પોતાની માન્યતાનો પૂરો હક્ક છે. અકરમાને પહેલાં તો પોતાની પત્નીની વાત પર 
[વિશ્વાસ ન આજો. અંતમાં તેણીના વારેવાર વિશ્વાસ અપાવવા ઉપર અને તેણીના આગ્રહને વશ થઈ 
તેણે જાતે આંહઝરત (સ)ની સેવામાં ઉપસ્થિત થઈ વિનંતી કરી “હે અલ્લાહના રસૂલ! મારી પત્ની કહે છે 
કે આપે મને મક્કામાં રહેવાની રજા આપી છે! આપ (સ)એ કરમાવ્યું “તે સત્ય છે' ફરી તેણે પૂછયું “જ્યાં 
સુધી ઈસ્લામની સચ્ચાઈ મારી સમજમાં ન આવે હું તેને નથી સ્વીકારી શકતો, શું હું બિન મુસ્લિમ 
(મુશ્રીક) હોવાની સ્થિતિમાં મક્કામાં રહી શકું છું! આપ (સ)એ કરમાવ્યું “હા અવશ્ય રહી શકા છો.” 
તત્ક્ષણે તે પોકારી ઊઠયો “લા ઈલાહા ઈલલ્લાહ મુહમ્મદર્રસુલ્લીલાહ' આપે (સ) સહાશ્ચર્ય પૂછ્યું ર 
“આ શું, તું હમણાં તો કહી રહ્યો હતો કે ઈસ્લામ મારી સમજમાં નથી આવ્યો?' તેણે જવાબ આપ્યો “હે 
અલ્લાહના રસૂલ. આપે પોતાના સૌથી મોટા દુશ્મનના પુત્ર સાથે જે વ્યવહાર કર્યો છે તેવા વ્યવહાર 
અલ્લાહના રસૂલ સિવાય બીજે કોઈ નથી કરી શકતે. આપના વર્તનથી મારું મન શુદ્ધ થઈ ગયું છે, અને 
હું સમજી ગયો છું કે આપ સાચા રસૂલ છો.” 

આ ઘટનાથી સાબિત થાય છે કે અરબસ્તાનમાંથી તો શું મક્કામાંથી પણ મુશરીકોને હાંકો કાઢવાના 
કોઈ આદેશ આંહઝરત સ.અ.સ.એ નથી આપ્યો. પરંતુ એવાજ લોકોને ત્યાંથી કાઢવામાં આવ્યા હતા જે 
ઈસ્લામને તોડવાના કાવતરા રચતા હતા અને આવું તો પ્રત્યેક દેશો કે સત્તાધીશો કરતા રહે છે કે 
રાજદ્રાહીઆને કોઈપણ રાજ્યસત્તા પોતાના દેશમાં રહેવા નથી દેતી. 

પ. જે મુશરીકાના મુસ્લિમો સાથે તણાવ નથી અને બન્ને પક્ષા વચ્ચે સમાધાન થયેલો છે, તેઓ 
હળીમળીને રહે છે, તેમને “લાઈકરાહ- કીદ-દીન'ના અર્થીત “મઝહબમાં જબર નથી' ના સિદ્ધાંતના 
આધારે આ આયતથી પોતાની માન્યતાઓ પ્રમાણે પોતાના મઝહબ પાળવાનો હક્ક છે. 

૬. આ ચાર પવિત્ર મહિનાઓ, ઝુલ કદા, ઝુલ હજજ, મુહરંમ અને રજબ દરમિયાન જગી પ્રવતિઓ 
ઉપર પ્રતિબંધ નાખવામાં આજો હતો. મુદતના અંતમાં જો દુશ્મનાવટેો ચાલુ રહે તો'જ તેમની સામે 
લડવાના આદેશ છે. જે કે ઈસ્લામના દુશ્મનો પોતાના કરારોનો વારંવાર ભંગ કરતા રહેતા. (વિગત 
માટે જઆ સૂરાહ તાોબાહ આયત ૪ અને આયત ૬, ૮ અને ૯) આ આયતોમાં મૃતિપૂજકો સાથે સૂલેહના 
કરારો કરવાના અને કરેલા કરારોને નીભાવી રાખવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે જે “લા ઈકરાહ, 
કૌદદીન'ના સિદ્ધાંતના આધારે છે. 


ઈસ્લામના સૌથી મોટા દુશ્મન અબુ જહલનું કુટુંબ હતું. મક્કાની કૃતેહ પછી અબુ જહલના' પુત્ર 


૨૧૨૧૫ 


સરાહ ૯ અલ -ત્તૌબાઃ પારો ૧૦ 





૫ 


ક ક ૪ (જીવતા હાથ આવ પ ઝા છાત્‌ “29524 92%5&7#..£ન્‍*2 
તેમને કેદ કરો, અને તેમને ઘેરામાં લઈ શકાય તેવો પુ 5 ક 
જગ્યાઓમાં તેમની તાકમાં સંતાઈને બેસી રહો. પણ [શ «1411514166 58 95 ન છા 
જો તેઆ તોબાહ કરે અને નમાઝ અદા કરે અને ઝકાત ળે. 

સ કડ હ ક જડ “હ 9709627574 ..૧ 71277 ૮'6 
આપે તો તેમના રસ્તા ન રાકા, ખરેખર અલ્લાહ * બ્ર્ન્ઝ 0 
અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. ક જ 

જ જ જ ૦ "%& * ક હ ફં ન9 પ #/7 

૬. અને (હે રસૂલ) મુશરીકોમાંથી જો કોઈ તારી હ્્્ક્્ હહહ ”3 

પનાહ માગે તો તેને પનાહ આપજે, જેથી તેને ,6,% £% 97૧ -, ! ,/: 7: 4 
ક 5૫૯15550455 દ્ર) 55 

અલ્લાહનું કલામ સાંભળવાનું સૌભાગ્ય પ્રામ થાય. શર્ટ 

પછી તેને તેના સુરક્ષિત” કિ સ્થાને પહેચાડી દેજે: ધિ 97 

કારણ કે આ લોકો જ્ઞાન વગરના છે. (રુકૂઅ-૧) 

૭. જેમની સાથે તમે પવિત્ર મસ્જીદમાં #, ,' ક. 2 

ક લુ ફ: ૫ 9 7 છ # «ન ક 2 *#(- % 
કરારનામું કર્યું હતું તેના સિવાયના બોજા મુશરીકો કજકાવ્વદડદડા હ હ્વ્ડુ 
અને અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ વચ્ચે કેવી રીતે અમન ડં છ કટ %98 ક 

ઇક14ઝહગ્ડ01૭: ક ડ્‌] 

રહી શકે છે? માટે જ્યાં સુધી તેઓ તમારી સાથે કું સલા 20૮ 2808 હ ટા! 
શે 4 49 9-49 ર્ર 9 તિત 

અમનપૂર્વક નીભાવે, તમે પણ તેમની” સાથે હટ તં 6 ક ક 10148 


જ દ# ૦૦ 


અમનપૂર્વક નીભાવા, બેશક અલ્લાહ પરહેઝગારોને ઈ 
પસંદ કરે છે. બળખ્ડ્મ 


૮. અને જા તેઆ તમારા ઉપર વિજય મેળવે તો કી * ઉ; ।૪ટ?ત 7617) 2747૬ «92 
“"“_"“. *% ક ડક. જ ““ 2 કત » /5 કદ! 1, કહ હ] પ્લ 
તેઓ કોઈપણ સગાઈના સંબંધને કે કરેલા કરારોને 


“ડ્‌ કૂ “ કે ક 1 ક 
નહિ નીભાવે. તેઓ પોતાના શબ્દોથી જ તમને ખુશ કહ98 દ ક્ટ કક. “ડક ઝક 
રાખશે, જ્યારે તેમના દિલ સ્વીકાર નહિ કરતા હોય, સ ટ 
અને તેઓમાંના ઘણાખરા દગાબાજ છે. ૦૯જ-ીડ 


૯. તેમણે અલ્લાહની આયતોના બદલામાં નજીવી » ઝન: 7 ક 
કિમત વસુલ કરી છે. અને તેઓ લોકોને તેની રાહોથી જ ઇહ ઈદઈ ડ્ર) 

૭. ઇસ્લામના વિરોધમાં લડનારાઓ જેમના હાથે મોમિનોાને અસહ્ય દુ:ખો। ભોગવવા પડયા હતા અને 
અનેક ઈજાઓ પહેંચી હતી, તેઓ જે માકી માગે તો તેમને માક કરવાનો, અને જે શરણે આવે તેને શરણ 
આપવાનો અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તેની સલામત જગ્યાએ પહેંચાડવાનાો હુકમ આ આયતમાં છે. 

આ આયતર્થી સ્પષ્ટ થાય છે કે મુશરીકો સાથે તેમને બળજબરીથી ઈસ્લામ અંગીકાર કરાવવા માટે 
જગ કરવામાં નથી આવ્ય, અને જે કોઈ મુસ્લિમોના શરણે આવે તેને અલ્લાહના કલામ સાંભળવાના 
મોકા આપ્યા પછી જે તે ઈસ્લામ કબ્લ ન કરે તો તેને સલામત સ્થળે પાછે પહોંચાડવાનો ચોખ્ખા આદેશ 
છે. પરંતુ તેના ઉપર બળજબરી કરવાને કોઈ હક્ક નથી આપવામાં આજો. 

૮. જ બિનમુસ્લિમો। વારવાર કરારોનાો ભંગ કરી હુમલાઓ કરતા અને જગને ચાલુ રાખતા તેમની 
સામે લડવું અનિવાર્ય છે. અને મુસ્લિમોનું ધ્યાન પણ વારવાર તેમના કરેલા કરારોની જવાબદારી 


બ 


નીભાવવા તરક દોરવામાં આવ્યું છે. 


૨૬૯૬ 


લે 


ઉપ નદી 





(રેકૂઅ-૨) 


સરાહ ૯ અલ -ર્તૌબા પારો ૧૦ 
રોકે છે. જ તેઓ કરી રહ્યા છે તે બેહદ બરું છે. ઝાઈ 3 
ન [ ત ઉ૯5-% ક8ઉાડ ગ્ઢ 
૧૦. તેમના ઉપર વિશ્વાસ કરનારાઓ સાથે ન 
ક કબ જ જ "“% “5 * ઈ ન.” દ્ર ૦ 2 ક 
સગપણના સંબંધોને અથવા કરેલા કોલ કરારોને તેઆ ' 45 હ, 53 55% 265% 
હ જ્જ નો ન્ન છ ન હડ 
નથી નીભાવતા. અને આ જ લોકો હદ બહાર જનારા 
કે ? દ્ધ 27-97? 
£9. ક 
ક. નક ક ન 
૧૧. પણ જે તેઆ તોબાહ કરે અને નમાઝ %,7; દ «47797 9 
" “હ કે ડક 1 ક ની ૪ ૪»5)11 જ હ 
કાયમ કરે અને ઝકાત આપે તો તેઓ તમારા દીનબંધુ 
છે. બેશક, જ્ઞાન ધરાવનારાઓ માટે અમારી જ ૦ડશ્ઝલ્ હાહ ઝટ હું 
આયતોનું અમે વિસ્તારથી વર્ણન કરીએ છીએ. દ 
ક હ ડી ક જઝક્ (લિ ?. | 7 
૧૨. અને તેઓ કરારો ક્યો પછી જો પોતાની કહ ધ્ર્ક્્ટ્ઝ ઈઝ 


કસમોને તોડે અને તમારા મઝહબ ઉપર આક્રમણ કરે 
તો તે કુક્રના સરદારો સામે લડા, જેમને ખરેખર 
પોતાના કસમાની કોઈ કદર નથી, કે કદાચ તેઆ 
અટકો જાય. 

૧૩. શું તમે તે લોકો સામે નહિ લડો જેમણે 


દાદ! ક્વ 


હહ5: 554. ઠું 


૦ 5 ₹ 27 “5 ડડ 
(કછ 


“#2977 9: ૭-7 તિન 


હા 875 


પોતાના કરારોનેો ભંગ કર્યો હતો અને જેમણે રસૂલને 7! %૬##«%૮?૬૮*-77 “૮:5 
દેશમાંથી હાંકી કાઢવાને ઈરાદો ' કયી પા અને જે કિં ટન્બ્ક્ન્ક વકક દ્ર્ક્ 
તમારા વિરુદ્ધ (હુમલાની) શરૂઆત કરનારા હતા? શું છેક ઝુ છા 5 ડા હ 
તમે તેમનાથી ડરે! છો? નહિ, અલ્લાહ તેમનાથી વધુ 
હક્ક રાખે છે કે તમે તેનાથી ડરે, જો તમે ખરેખર 
મોમિન છો તો. 

૧૪. તેમની સાથે લડો કે, જેથી અલ્લાહ તમારા *97%%#; 99 57૬ 24 
હાથે જ તેમને સજા અપાવે અને તેમની કજેતી કરે, છિ હ્ષ્ડકઝાકાક “કક 
અને તેમના ઉપર સત્તા જમાવવા માટે તમારી મદદ ભ હાક ૮55 ક ક ક 
કરે અને મોમિનાને ચિતાથી મુકત કરે; 

૧૫. અને તેમના દિલેોમાંથી ગુસ્સાને મિટાવી ડઝ ક ાહ#ઉ'ગક ડા 


નાખે. અને અલ્લાહ જેના તરક ચાહે રહેમતની નઝર 
કરે છે. અને અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળેો છે. 
૧૬. શું તમે એમ ધારી લીધું છે કે અલ્લાહ તમને 
એમ જ જવા દેશે જ્યાં સુધી કે તેણે નથી જાણી લીધું 
કે તમારામાંથી કોણ છે જેણે અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ 
કયી, અને અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ તથા મોમિનાો 7 


સિવાય બીજાને દોસ્ત નથી બનાવજો? અને તમે જ ૮ ડડ 
0૦ 


૫૫ 


કરો છો તેનાથી અલ્લાહ ખુબ માહિતગાર છે. 


નન 


#7(- 9 દ્વિ ક નિ 
ઉ 
7.24 27272 - 


ઝી ડક 


₹૮4114 જાલ ક 


નન 


ક 1 ટક ડ્ર નિ 


દત પ 


કક 


૬. મદીનામાં અને આસપાસમાં રહેતા કબીલાઆ આંહઝરત સ.અ.સ.ના તબકના સકરનાં સમયે 
આપ (સ)ની ગેરહાજરીનાો લાભ લઈ આપ(સ)ને દેશમાંથી હાંકી કાઢવા માટે લોકોને ઉશ્કેયી હતા. 


૨૨૭ 


દ 


હ 


યી 





સૂરાહ ૯ અલ -તૌબા 


૧૭. અલ્લાહની મસ્જિદના વ્યવસ્થાપક મુશરીકો 
ન હોઈ શકે, કારણ કે તેઓ સ્વયં પોતાના કુક્નના 
સાક્ષી છે. આ તેજ લોકો છે જમની સર્વ કરણીઓ વર્થ 
ગઈ, અને આગ તેમનું રહેઠાણ છે. 


૧૮. અલ્લાહની મસ્જીદના જવસ્થાપક માત્ર તે. 


લોકો જ થઈ શકે છે જે અલ્લાહ અને આખેરતના 
દિવસ ઉપર ઈમાન રાખે છે, અને નમાઝ કાયમ કરે 
છે, અને ઝકાત આપે છે, અને અલ્લાહ સિવાય કોઈના 
ડર નથી રાખતા; અને આ તે લોકો છે જ પોતાના ધ્યેય 
સુધી પહેંચનારા છે. 

૧૯. શું તમે હાજુઆને પાણી પાવું તથા પવિત્ર 
મસ્જીદ'ની વ્યવસ્થા સંભાળવાને તે નકિતના આમાલ 
સમાન ગણે છે જે અલ્લાહ અને આખેરતના દિવસમાં 
ઈમાન લાવે છે અને અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કરે છે? 
આ સર્વ અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં એકસરખા નથી અને 
અલ્લાહ ઝાલિમાોને કદીપણ સીધો રસ્તો નથી 
દેખાડતો. 

૨૦. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને અલ્લાહ ખાતર 
(પોતાના ઘરો છોડી) હિજરત કરી અને અલ્લાહની 
રાહમાં પોતાના માલ તથા જાન સાથે જીહાદ કયી» 3 
તેમને અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં બ્લંદ રૂતબા છે. અને આ 
જ લોકો સફળતા પ્રામ કરનારા છે. 

૨૧. તેમનો પાલનહાર તેમને પોતાની રહેમતો 
અને (તેની) ખુશીની, અને એવી જન્નતોની 
ખૃશખબર આપે છે જેમાં તેમના માટે સદા રહેનારી 
ને'મતેો હશે. 

૨૨. તેઓ સદાસર્વદા તેમાં રહેશે. ખરેખર ઉત્તમ 
બદલે! તો અલ્લાહ પાસે જ છે. 

૨૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમારા વડીલો તથા 
ભાઈઓને ઈમાન કરતાં કુક્ર વધારે વહાલું હોય તો 


તેમને તમારા હમદર્દ ન સમજે. તમારામાંથી જ 


તેમના દોસ્ત બને છે તેઆ (પણ) ગુનાહગાર છે. 
૨૪. (હે રસૂલ) તું કહી દે, કે જો તમારા વડીલો 2 
અને તમારા પુત્રો અને તમારા ભાઈઓ અને તમારી 
પત્નીઓ, અને તમારા સગાસંબંધીઓ અને તમારી 
સંઘરેલી માલદૈલત અને તમારે! વેપાર, વ્વવહાર જેમાં 


૨૨૮ 


પારો ૧૦ 


તત 1 1“ 9 724 ?7”,/29 
૦૭ ૭0#ઉહ હઝ ઠદછ 


કંઇ 


છી 


ડિ ક 


હાહા, “કણી 
૦૭૪5 ખબ્ક્ણાહું 
ડ્રાઈ હતન) 


છ 54 મોકમેનકાક જ 


ક કુ હ, 
તી કા દહ જૂ. 4 
જ 14 કદ્રાઇડ૦ાટ# 


તિ 


નિ જ દ ૭ 
ઉબા 


ક ##” 


કાજ ર 
555432 હક 55804 


જડ્રસ્ડહૃ 


-?2"" 
કબિ 
“2 442: #9/ 275. 927૪77 


929 2 ૧ ક્વ ભજ 


2 429 277 “278 
ભીમ 


“%977 ન9 ૮૮4 9૦ 49 
૦8૬56) ફડક 


નજર 4? 442,777 79 7-૦ 
કર તાકા કાઝીણા 


ન્ન 


હ કહા! ઝગ્ડડાઠ્ શાક 


”27/%જ€-7 


હ 2 


૦૦% 


ઊઈઈઝઈકઉદકદીડઇડાડ 
હવા ડક ઉકકડદડ 


«ઇ 





સરાહ ૯ અલ -તૌબા પારો ૧૦ 





મંદી આવવાનો તમને ભય હોય, અને તમારાઘરો જે ૭ ર૨ ઝજઉ#૮%#૮ઃ૮ “હૂતત 
“% “% “* "“% “* * (૧૦) તા.) 2 ૫ 9% » ક પે 
તમને અલ્લાહ અને તેના રસૂલ અને તેનો રાહમાં ક થિ જ 

જ ગે સ “”:₹( 5. ),?747 2777 

જીહાદ કરવા્થા વધુ વહાલા હોય, તો અલ્લાહ પોતાનો ઈુઉિહૂંકા,575 દ દ 54) 
નિર્ણય લાવે ત્યાં સુધી તમે રાહ જુઓ, અને અલ્લાહહ$ , ર. યાના 
સ સ ”9.,* ૨૬૬79૦૬ 7 ય 
નાકરમાનોને કદાપિ હિદાયત નથી આપતો. ઉંઝડડક5 251 ૯૨%! » ર ત! 


(રુકૂઅ-૩) ક હક્ક 1૮424 552 9૮7 
ર૫. બેશક, અલ્લાહે મેદાનેજ્ગમાં તમારી 2 


૧ ન ૧૧ ન 92 *»/7-ર ડા 
ઝે અ 729 ક વં 
સહાયતા કરી હતી. અને ખાસ જગે હુનેનની દૃ 5% હ ઝડ 


(જંગના) દિવસે જ્યારે તમે તમારા સંખ્યાબળ ઉપર , દાડ 
ગર્વથી ફૂલાઈ ગયા હતા પરંતુ તે તમને કંઈ કામ ન 5 2 હા હિ ર 


લાગ્યું. અને ધરતી આટલી વિશાળ હોવા છતાં તમારા છ ક કુ 
ઉપર તંગ થઈ ગઈ અને તમે પીઠ ફેરવી નાસવા ક બા 
. . (૧૧) 9, [1/34 44% 4૯૬ ક હ નજ 
માંડયું . “કટક: ક 52 
૨૬. ત્યારે અલ્લાહે પોતાના રસૂલ ઉપર અને ,૪;& «2 ઊ૦5૮4 54 ફઇ 55 
મોમિના ઉપર સલામતી ઊતારી અને તેણે એવી 15 ઈફ હ્ય૫ -:'ઝ્ક્હ્ઝ૩ 
સેનાઆ ઊતારી જેને તમે ન જોઈ શકતા હતા અને ડી દા હ55 
જ ઈમાન ન લાવ્યા તેમને તેણે સઝા આપી, અનેઃ મ છ 
ક "““"% ણ જડ. ને ન 74૬27 ॥7-.11 229ટ7રક 
આ'જ કાકરોનો (યોગ્ય) બદલો છે. 4015 15 યાદ. હજ ડન 
૨૭. પછી અલ્લાહ જેના ઉપર ચાહશે રહેમ %? «427: 
૫ ૧ ન્સ જ જ ઊ ત્ષ્ત્ન્)? 
કરશે. અને અલ્લાહ દરગૃઝર કરનાર છે, દયાવંત છે. સ્ટ 





૧૦. દુન્યવી આકષૅણે કુરબાનીઓની રાહમાં અંતરાયરૂપ ન થવા જોઈએ. 

૧૧. મક્કાની ક્તેહ પછી હવાઝન અને સકીક નામના બે કબીલાઓએ મુસ્લિમો ઉપર આક્રમણ 
કરવા સંગઠન કર્યું. મક્કાની નેત્રદ્્તમાં આશરે ૧૫ માઈલ ઉપર હુનેનમાં આંહુઝૂર (સ) સાથે મુકાબલો 
થયો જ લશ્કરમાં ૧૨૦૦૦ લડવૈયા હતા જેમાંના ૨૦૦૦ નવા મુસ્લિમો હતા, આહઝરત (સ)ના દસ્તૂર 
વિરૃદ્ધઆ નવજવાનો ઉતાવળું પગલું ભરી દુશ્મનો પરત્તૂટી પડયા, પરંતુ તેમનો હુમલો સકળ ન થયો 
અને તેમને પીછેહઠ કરવી પડી, જેથી સાંકડી ખીણમાં પસાર થતી મુસ્લિમોની ફોજમાં ભંગાણ પડ્યું. 

આ અવ્યવવસ્થાર્થી આંહઝરત (સ) સાથે માત્ર સા જેટલા લડવૈયા બાકો રહ્યા હતા ત્યારે દુશ્મોના તીર 
અંદાઝા ચારેકોરથી ધસી આપને કરી વળ્યા. આવી ભયંકર પરિસ્થિતિમાં હોવા છતાં આંહઝરત (સ) 
પોતાના ધોડાને દુશ્મનો વચ્ચેથી દોડાવતા બુલંદ સ્વરે પડકાર કયી. “હું ખરેખર અલ્લાહનો રસૂલ છું , 
અને આ સત્ય છે. હું અબ્દ્લ મુત્લીબનેો પુત્ર છું.' 

બીજી તરક આંહઝરત (સ)ના કાકા હઝરત અબ્બાસ (૨) નાસતી મુસ્લિમ ફ્ાજોને મહામુસીબતે 
રોકો તેમને પાછા વાળવામાં સફળ થયા. પરિણામે મુસ્લિમો સ્વસ્થ બન્યા અને પાછા વળી આંહઝરત 
(સ) સાથે જઈ ભળ્યા અને એક આવેગપૂર્ણ ધસારા સાથે દુશ્મનોના હય્યાઆમાં ત્રાસ જગાવી તેમને 
મેદાનમાંથી નસાડયા. મુસ્લિમોની આ કતેહમાં દૃશ્મનાના છ હઝાર કેદીઓ પકડાયા હતા. (તબારી 
અને હીશામ). 


ર્શ્લ 


રકઝક 


નક્કિ 





સરાહ ૯ અલ -તૌબા પારો ૧૦ 





૨૮. હે ઈમાન લાવનારાઆ! બેશક મુશરીકો પજ નાઝી ઇવન 
અપવિત્ર છે. આજ પછી તેઓ મસ્જિદે-હરામ કડ 
(પવિત્ર મસ્જિદમાં) નહિ આવે. જો (તેનાથી) તમને /-ડંડ- ૭] 916 ગ્ડર્ટાટ્ડઝ5 લ્લા ઈ કી 
ગરીબીને“) ડર હોય તો! અલ્લાહ ચાહશે તો પોતાની ક !? ૬૭૬ 
કુપાથી તમને દૈલતમંદ બનાવી દેશે. ખરેખર, કહહુ 055555 

અ “૧% જ ઝક 2૮ 
અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળો છે. . જટ દ્ધ નર નિ ઝી 
ર૯. એહલે કિતાબમાંથી જે અલ્લાહ અને તેના 
ક “૧% “% “. “_.“. મ ર7 971 ક "07 માક વિ 
અંતિમ દિવસને નથી માનતા અને ન તો તેઓ તે »%%19ક9 9 દરમ હકક ૭ 185 
વસ્તુને હરામ માને છે જેને અલ્લાહ તથા તેના રસૂલે _,%, -..૦:7.2#5 42 4[$૮ 
હરામ ઠરાવી છે, અને જે સાચા દીનને નથી હ 2:%9554%5 43 ૦9૦૫૦૫? ક%4 


242947 કરક ક? “72 
સ્વીકારતા, તેમની સાથે લડો જ્યાં સુધી તેઓ પોતાના ક ક ર તા «વ 4 
હાથે જઝીયા '”) વેરો ન આપે અને પ્રજા પદનો 


£ 27.1 976 .૮2-2 7” 
સ્વીકાર ન કરે. (રૃકૃઅ-૪) ડી ઉ્કન્‍્હરંહટ હૃ 
ને એ હે છે '“ઉઝયર ૪77 1૮ ક હિ 979 (4 
૩૦. અને યહૂદોઓ કહે છે ઉઝ જા હાઉ દ ી ન ક 
અલ્લાહને પુત્ર છે, અને ખ્રિસ્તીઆ કહે છે મસિહ 


શ્‌ ન ન ર. “% “% જે :#. 
અલ્લાહનો પુત્ર છે; આ તેમના મોઢાના શબ્દો છે. આ 8656 ર. લી ન 


લોકો તેમની પહેલાના લોકો જે ઈમાન ન લાવ્યા હતા ન ડુ 
ક | 29 77 ૮*.ક હિ ક ડન 

તેમની નકલ કરી રહ્યા છે. તેમના ઉપર અલ્લાહની ઊ૯ દ્વ 23 હ્તા 

લા'નત છે! આ લેકે કેવા બહેકી ગયા છે! 





૧૨. હજજના સમયમાં મક્કા વેપારનું એક મથક બની જતું, જેના કારણે મક્કાવાસીઓને ઘણે 
આથિક લાભ મળતો. આવા પ્રસંગે મુસાકરો ઉપર પ્રતિબંધ આવવાર્થી વેપારનો લાભ ગુમાવવાના સંભવ 
હતો. હિજરી સ. ૯ના હજજ-એ -અકબરના અવસર ઉપર ભેગા થયેલા હાજીઓને સંબોધીને હઝરત 
અલી (કરમલ્લાહો વજજહુ) એ મૂૃતિપૂજ્કોના કા'બામાં દાખલ થવા ઉપર પ્રતિબંધનો એલાન કરમાજો 
હતો. આ આયતે તેમના પ્રતિબંધનું કારણ આપ્યું હતું કે ખાના કા'બાને એકજ અલ્લાહની ઈબાદત 
કરવા માટે આરક્ષિત કરવામાં આવ્યું હોવાથી, તેમાં હવે કોઈ અન્ય મા'બૂદ કે મૃતિપૂજાની આવશ્યકતા 
નથી રહી. પરિણામે મૃતિપૂજકો માટે કા'બામાં દાખલ થવાનો કોઈ મકસદ નથી રહેતો. 

૧૩. મુસ્લિમ રાજ્યસત્તાને માન્ય રાખી પ્રજા તરીકે શાંતિર્થી રહેવું (ર) મુસ્લિમ શાસનને 
જઝીઆવેરો। આપી સંરક્ષણ મેળવવું, જો કે મુસ્લિમો તેનાથી વધુ ટકા ઝકાત આપતા હતા. ઝકાત 
ઉપરાંત મુસ્લિમોને રાજકીય તથા લશ્કરી સેવાઓ બજાવવી પડતી હતી જે જવાબદારીથી બિન મુસ્લિમ 
પ્રજા મુકત હતી. જ્ઝીયાના વેરાને “સગીરૂન' અર્થીત “નાનોકર'ની ઉપમાં આપવામાં આવર્તી. 

૧૪. ઉઝયર અથવા એઝરા ઈ.પૂર્વ ૫૦૦માં થઈ ગયા હતા. બની ઈસરાઈલના તમામ અબીયાઆમાં 
તેમને એક અગ્રગણ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે. હદરામુત તથા મદીનાના યહૂદીઓ તેમને અલ્લાહના પુત્ર 
તરીકે માનતા હતા. બેબીલોનીઆમાં ૧૨૦ વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું હતું. (જ્યુઈશ 
એનસાઈકલોપીડીઆ) 


' ૨૭૦ 


સૂરાહ ૯ 


. ૩૧. તેઓ અલ્લાહ ઉપરાંત પોતાના આલિમો તથા 
દરવેશાને'” પોતાના પાલનહાર માને છે. તેમજ 
મરિયમના પુત્ર મસિહને પણ. જ્યારે તેમને અલ્લાહ 
સિવાય કોઈ અન્યની ઈબાદત કરવાનો હુકમ નથી 
આપવામાં આબો. તેના સિવાય કોઈ અન્ય મા બદ 
નથી. તેમના ઠરાવેલ શરીકોથી તે બહુજ પવિત્ર છે. 

૩૨. તેઓ અલ્લાહના નરને કૂંકો વડે ઓલ્વી 
નાખવાને પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ અલ્લાહ તેમ થવા દેશે 
નહિ, બલ્કે તે પોતાના નૂ્‌રને પરિપૂર્ણતાએ પહેંચાડશે. 
પછી કાકરોને ભલે તે કેટલું પણ અપ્રિય હોય. 


૩૩. તે એ'જ છે જેણે પોતાના રસૂલને હિદાયત 


અને સત્ય દીન સાથે મોકલાવજો, કે જથી તેને બીન 


બધા મઝહબો ઉપર ગાલીબ (વિજયી) કરે પછી ભલે 
મુશરીકોને તે કેટલુંય અ-પ્રિય હોય. 

૩૪. હે ઈમાન લાવનારાઓ, ખરેજ, ઘણા 
અહબારે। (યહ્‌દીઓના દરવેશા) અને (ઇસાઈઓના 
દરવેશે) રાહિબો લોકો પાસેથી માલ ખોટી રીતે 
પડાવી લે છે અને લોકોને અલ્લાહની રાહથી અટકાવી 
દૂર લઈ જાય છે. અને જ લોકો સોના તથા ચાદોનોા 
સંગ્રહ કરતા રહે છે અને અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ નથી 
કરતા, (હે રસૂલ), તેમને દર્દનાક અઝાબની 
ચેતવણી આપી દે. 

૩૫. જે દિવસે તે (સોનું ચાંદી) જહન્નમની 
આગમાં તપાવવામાં આવશે અને તેમની પેશાનીઆ 
(કપાળો) અને તેમના પડખાં અને પીઠોને તેના વડે 
ડામવામાં આવશે, ત્યારે (તેમને કહેવામાં આવશે) 'શું 
તમે આ ખઝાનો પોતાના માટે સંઘરી રહ્યા હતા, તો 
લો જે ભેગું કર્યું છે, હવે તેનો સ્વાદ માણે.” 


૩૬. અલ્લાહે જ્યારથી આસમાનો તથા પૃથ્વીને 


સર્જ્યા છે ત્યારથી અલ્લાહના ઠરાવેલા નિયમ પ્રમાણે 
મહિનાઆની સંખ્યા બારની જ છે. જમાનાં ચાર 
મહિના પવિત્ર '') છે. આ'જ પદ્ધતિ ખરી છે. માટે 


૧૫. યહૂદીઓના દરવેશા (માકસ) 'અહબાર'અને ઈસાઈઓના દરવેશે 


આળખાતા હતા. 


અલ -ર્તૌબાહ 





પારે ૧૦ 

97 ઝઉણ; 3/54 ડિજહઈકકઇ! ૪774 
છુક બે) ઠસ્‍કઈપ્૭ેં 
55 કક ાઉડઇ્ઇઝહ4 


ર શ્ર ટદ્ર 


બડ ૨૭555 3)56રઈઈ॥ 


કકક. #97,2 7 1%. 97 
હ ઇજા હ ન 


દટ- 


ડવ ક કી ક ન 
જ 954 :- 
હઉ, 1606 ક «પા 
હ૭“૭%ડડપઉંદૃઝઈપ૭ી#હ#ઇ 
ઉજ ી ૦૦% ૦44 નન 
દ્રહ્ડુકડેઈઝ્ાત્ક્ઠઉ5ઇ૬54 

છર 
ઊઠ 12977૮; 


દાણી હાડ, હુ“ 
વિવ 9224 ન જ ક 27977. 
55 તાઈ, છા હ55894:.3 


ન? 2292 22 2૮ 
%96%5ઞ ડડ ડા 199 96૭ 1 
હ્ઝબાફર્ડતક ન્ડ્હ્ડ ઉડા 9જી મી ઈઝટ્રહ 


4747.72? 27972 રઝ 4! 
ક કડઠ્કપ્ડ। ક 292 


તડ ઉ ! 55 2 


ન્ન 


'રૂહબા ના નામથી 


૧૬. ઈસ્લામી મહિનાઓ ચંદ્રમાંના આધારે નિયમિત કરવામાં આવ્યા છે જેના હિસાબે વર્ષના બાર 


૨૭૧ 


સૂરાહ ૯ અલ -તૌબા પારો ૧૦ 








આ ચાર મહિનામાં પોતાના ઉપર ઝુલ્મ ન કરે. અને ઇડ ઇઇકછૃ હઇડક ડી ઝડ 
ભેગા મળી મુશરીકો સામે લડો જેવી રીતે તેઓ ભેગા 2 
મળી તમારી સામે લડે છે. અને જાણી લે! કે અલ્લાહ ૦96: 
પરહેઝગારે। સાથે છે. 

૩૭. બેશક, પવિત્ર મહિનાઆના ક્રમમાં કેરકાર 


29779: ન 
કરવો નાકરમાનીમાં વધારો કરવા જેવું છે. કાકરો 57 4 2700: 45) ન 


તેમાં ફેરફાર કરી ગુમરાહીમાં પડતા રહે છે. તેઆ જે (૮૬૬ 1921 _,/93 (% (૮ (“૭૫૮૦ દ 
મહિનાને પહેલે વર્ષ હલાલ ઠરાવે છે, અને બીજે વર્ષ *કાકકાશ્ડદ અક જ હદ 
તે'જ મહિનાને હરામ ઠરાવે છે,” અલ્લાહે વર્ષમાં 2 5521 ની 22 શક્ક ક 
ચાર મહિના પવિત્ર ઠરાવ્યા છે તેને બાર મહિનામાં દ ૦ 435 «75 
(કોઈ પણ સમયે) તેઓ પૂરાં કરી લે છે અને આવી રીતે જી હદર 
તેને હલાલ ઠરાવી લે છે જેને અલ્લાહે હરામ ઠરાવ્યું 


૫ 


છે. તેમના અપકૃત્યો તેમને શોભતા કરી દેખાડવામાં 


થૂ 


આવે છે. બેશક, અલ્લાહ કાકરાને હિદાયત નથી 
આપતો.' (રૃકૂઅ- ૫) 


જ - 


૩૮. હે ઈમાન લાવનારાઓ તમને શું થઈ ગયું છે [2# .5 7% 79; %7! /% 4, (૮% 
શું થઈ ગયું છે 1 5 5 ડડ ઇ કજ હ 


કે જ્યારે તમને અલ્લાહની રાહમાં નીકળી પડવાનું ક વ 

કહેવામાં આવે છે તો તમે ભારી થઈને ભૌયમાં બ જાય હા ઉડ્રાડ્ઝઠં 
ખુંચતા “ જાઆ છો? શું તમે આખેરતના જીવન ને જ 
ઉપર તમારા આ જીવનને પસંદગી આપો છે? પણ છા: ક્ટના દાડ કેબ હઉ) 
આ જીવનનો લાભ તો આખેરતના જીવનની છ 

સરખામણીમાં નજીવો છે. 


૩૯. જે તમે અલ્લાહની રાહમાં (લડવા માટે) 1% 9 ઉર «૮% ૨૦:૭૮? 
ન્ન 9 (7 ૧ 
આગળ નહિ આવો તો તે તમને દર્દના અઝાબ આપશે, હઉ ડડ ઝક ઝી 


0 હા ટા 


4“ 2ક 


નપ 


દિ 7 4% 19 





મહિનાઓ થાય છે. તેવી જ રીતે સૂર્યના હિસાબે પણ બાર મહિનાઓ ઠરાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ 
'બહાઈઓ'એ એક વષેના ઓગણીસ મહિનાઓ ઠરાવ્યા છે. જે બહુજ આશ્ચર્યજનક બાબત છે. 
૧૭. ઈસ્લામના ઉદયથી પહેલા મક્કાવાળા કોઈ વષ મુહરંમને હલાલ મહિને ઠરાવી લેતા જેથી તેમાં 
લૂંટકાટ કે રકતપાત કરવામાં તેમને સરળતા રહેતી અને કયારેક “સકર'ને મુહર્રમ બનાવી લેતા આવી 
રીતે પવિત્ર મહિનાઓને તેમના સ્થાનોથી પોતાની સગવડતા પ્રમાણે બદલતા રહેતા હતા. 
૧૮. મદીના અને દમીશ્કના રસ્તામાં સીરિયાની હદ ઉપર તબુક નામનું એક સ્થળ હતું જ્યાં 
રામન સામ્રાજ્યની ગ્રીક પ્રજન જે રોમન ગણાતી હતી. તેમના એક મોટા લશ્કરે હદ ઉપર પડાવ નાખ્યો 
હતો. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ને આ સમાચાર મળતાં જ આપ(સ) ૩૦,૦૦૦નું લશ્કર લઈ હિજરી ૯માં 
મદીનાથી રવાના થયા હતા, અને આ લાંબી મુસાકરી અને અન્ય તકલીફના કારણે મુસ્લિમ લશ્કરમાં 
થાકના લીધે અસ્વસ્થાના ચિન્હો જણાયા ત્યારે આપ (સ) ઉપર આ આયત ઊતરી હતી. 


૨૭૨ 


સૂરાહ ૯ 


અને તમારી જગ્યાએ બીજી કોમને લાવશે, અને તમે 
તેનું કંઈ પણ નહિ બગાડી શકો. અને અલ્લાહ સર્વ 
વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ સત્તા ધરાવે છે. 

૪૦. જે તમે રસૂલની મદદ નહિ કરે તો (જાણી 
લો) કે અલ્લાહે તેની મદદ કરી હતી જ્યારે કાકરોએ 
તેને હાંકી કાઢયો હતો, અને તેઓ બન્ને ગુકામાં (જઈ 
રહ્યા) હતા, અને તેણે પોતાના ““ સાથીને કહ્યં, “તું 
ચિતા” ન કર, અલ્લાહ આપણી સાથે છે.' ત્યારે 
અલ્લાહે તેના ઉપર પોતાના તરકથી શાંતિ ઊતારી, 
અને એવા બળો વડે તેની મદદ કરી હતી કે જેને તમે 
જોઈ ન શકતા હતા, અને તેણે કાકરોના અહેંકારભયી 
બોલોને નીચા પાડયા અને અલ્લાહના જ બોલ ઊંચો 
રહ્યો. બેશક, અલ્લાહ સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળેો છે. 

૪૧. તમે હળવા (નિશસ્ર) “ હો કે ભારે 
(હથિયાર સજજ) હો, આગેક્ચ કરો! અને તમારી 
જાન તથા તમારા માલ સહિત અલ્લાહની રાહમાં 
જીહાદ કરો. આ'જ તમારા માટે બેહતર છે, જે તમે 
એટલું સમજતા હો તો. 

૪૨. [હે રસૂલ) જો તાત્કાલિક લાભ અને ટૂંકો 
મુસાકરી હોત તો તેઓ તુરત જ તારી, પાછળ ચાલી 
નીકળ્યા હોત પરંતુ આ અડચણો ભરેલી મુસાફરી 
તેમને લાંબી લાગી છે તો પણ તેઓ અલ્લાહના સોગંદ 
ઉઠાવી (કહેશે) કે જો અમારાથી બની શક્યું હોત તો 
ખરેજ અમે તારી સાથે ચાલી નીકળ્યા હોત.' જે કે 


તેઆ પોતાના જીવને હલાક કરી રહ્યા છે. અલ્લાહ* 


જાણે છે કે તેઆ જૂટૂં બોલી રહ્યા છે. (રકુઅ-૬) 


૧૯. આ સાથી હઝરત અબુબકર (૨) હતા. 


અલ -તૌબા 


પારે ૧૦ 


7૭17 [9777272 74.27. 
45 દઇડટદડડ %2 


ક ફ#. 





7 


૦ ઝદ 


“24 2..-57?, 7, 77272. 4 729722: 


“હડ ફજાઈઇડ કે થી 
મર?272 
બક” 5 6ાહૃપકડન્કાઠઈ 
વજ રિ સિદ ક ુલડ હ 7₹ 0 કસ્થિ ક જુ 
ડ૬૭5ડ5%4,% ડા 
કદશાડકૂઝઝ ૪ «૮6*55)1,4 
9 
૪977 ર 
ન બા હ૭કહ5564 કડક 
કબા 25 464% ન પ શ ,/ 92 
કક ્હ| ક્ટ કાપડનું 
હા:2ડ4 ન” ભવઃ ” 
કગ! રકડ 99૫૪46૪૬ 
મિ ડીશ ત 2» ક વિ નઝ્ઝી 


જ કક ક કિ હક ક જદ છ#ઝ્‌ ઉદા 


દ._»?,! ન 92 


છવ્#ન્રર ડી %ઝક હ 





૨૦. આ દિલાસાના જવાબમાં હઝરત અબુબકર (૨ર)એ કહ્યાં, “હું મારી ઝિદગીની સલામતી માટે 
નથી રડતો હે અલ્લાહના રસૂલ, મારા મરણ પામવાથી તો એકજ જીવ જશે પણ જે તમને આંચ આવશે 
તો ઈસ્લામના અંત આવી જશે અને તેની સાથે સમસ્ત ઈસ્લામી કોમના પણઃ(ઝૂરકાની). 


૨૧. 


“હળવા અને ભારે' અર્થીત યુવાન કે વદ્ધ, અથવા એકલા કે ટોળાઓમાં, 


પગપાળા કે સવાર, 


પૂરતા સામાન અને હથિયારોથી સજજ અથવા સામાન હથિયાર વગર. 
રર. સીરિયાની હદ સુધી બસો! માઈલ રણનું સકર, અસહ્ય તાપ, પાણીની અછત અને 


શસ્રસરંકજામ સજજ બળવાન રોમન લશ્કરનો સામને. 


૨૨૩ 


સરાહ ૯ 
૪૩.(જે કે) અલ્લાહ દરગુજર કરશે, “*”? પરંતુ 
તેં તેમને પાછળ રહી જવાની રજા શા માટે આપી 
જ્યારે તેમનું જૂઠ્ઠાણુ તારી ઉપર ખુલ્લું થઈ ચૂકયું 
હતું ? 

૪૪. જે લોકો અલ્લાહ તથા આખેરતના દિવસ 
ઉપર ઈમાન રાખે છે તેઓ પોતાની જાન તથા પોતાના 
માલ સાથે જીહાદ કરવાથી છટકારો નહિ માગે. બેશક 
અલ્લાહ સદાચારીઓને સારી પેઠે જાણે છે. 

૪૫. તારી પાસેથી પાછળ રહેવાની માગણી તે જ 
કરશે જેને અલ્લાહ તથા આખેરતના દિવસ ઉપર 
ઈમાન નથી. અને જેના મનમાં કુશંકાઓ ભરેલી છે, 
અને તેઓ કુશંકાઆમાંજ અથડાતા રહે છે. 

૪૬. અને જો તેઓ (ખરેખર) જીહાદ માટે 
નીકળવાની ધગશ રાખતા હોત તો તેઓ થોડી ઘણી 
તૈયારી કરી લેત, પરંતુ અલ્લાહને તેમનું નીકળી પડવું 
પસંદ ન હતું. માટે તેણે તેમને પાછળ રાખ્યા અને 
(તેમને) કહેવામાં આવ્યું “ઘરમાં ભરાઈને બેસી 
રહેનારાઓ સાથે બેસી રહો.” 

૪૭. જો તેઓ તમારી સાથે આવ્યા હોત તો 
તેમણે તમારા માટે તક્લીકો સિવાય કંઈ પણ વધાર્યું ન 
હોત અને દોડધામ કરી તમારી વચ્ચે કુસંપ કેલાવ્યો 
હોત. અને તમારામાં એવા પણ છે જે તેમની વાતો 
સાંભળત. અને અલ્લાહ આ ઝાલિમોને સારી પેઠે જાણે 
છે. 

૪૮. આ પહેલાં પણ તેઓ બદઅમની કેલાવવા 
ચાહતા હતા, અને તારા વિરુદ્ધ કાવતરું કરી ચૂકયા છે. 
અંતે સત્ય પ્રકાશિત થવા પામ્યું અને અલ્લાહનો હેતુ 
કામયાબ રહ્યો જે તેમને ગમ્યું ન હતું. 

૪૯. અને તેમની વચ્ચે એવા પણ છે જે કહે છે 
“મને (પાછળ) રહી જવા દો અને મને આઝમાયશમાં 
ન નાખો. ખરેજ તેઆ આઝમાયશમાં તો પડી ગયા છે. 
બેશક આ કાફરેોને જહન્નમ ધેરી લેશે. 


પ. 


૫૦. જે તને લાભ પહેંચે તો તેમને દખ થાય 


ષ્ન્ઝ 
ન્ડ્્ધ્ક્ડૂ 


છે. અને જો તારા ઉપર આકત આવી પડે તો! કહે 
“અમે તો પહેલેથી જ સાવચેત છીએ, ' અને તેઆ ખુશ 
થતાં પાછા ચાલ્યા જાય છે. 


અલ -તૌબા 





પારો ૧૦ 





હાહ મડે ડી હિ 


રય ન 77 €72-.7 


કારા ઈક ઝહ;ડિ ઝે 


તર્ક 24 ૮ કક 


917 ર ક જા 
શ પ *કકક્કોડડફીક્કા #રકરજિા 


ક્ર ! તત % 
970 7 ૪ #?7 977798 712.(797 (76 
ક ક જ્‌ ક કક કક મિ 
ટક્કર ક % હાહ ઝડ ા 
27#“/,૮#42 2/28 97777777 27/72 ન” 129 


“ નક ૬૬૯? (| શ #7##- “77729 /” ન 
૪ મક 14614 
“29૦9, 94 7૮૮7 ?7ન હં 
ધક હડ શાતા! 
૭5 હક 

[225? ઈ બિ (6 44. । ટન્ડડુ 

ઇક કડઇઇ # 
497779 7%7 ક ..7₹€ર72.? હત જ 41. 
“3 ૭» “ઝ 4 કડક 


૦૦૦ 50; પ; 


કહ (#«#* 


કા હાડ 5 ઝાઇન 
છેહ ઉહ ઝંડ 
ટડ ઝે: હડડા ટત 
ઉહ કવબમળનર અ ક ડા 
૧૭4 વહા 

9-72 5556881 ડા, 


€.477 2-9 
“979 44 


છડક્ક્છ 


તાઈ. 9 99? 


દ્ધ 
5-5 


9 2 /6,2 


2214 





૨૩. મુહબ્બત તથા લાગણીથી દરગુઝર કરવું. 


૨૭૪ 


સૂરાહ ૯ 





૫૧. તું કહી દે 'અલ્લાહે જે નિમીણ કયું હશે તે 
સિવાય અમારા ઉપર કંઈ પડશે નહિ. તે અમારે 
રક્ષણહાર છે. અને મોામિનાએ અલ્લાહ ઉપર જ 
વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.” 

પર. કહી દે 'તમે અમારા ઉપર આવનારી કઈ 
વસ્તુનો રાહ જઓ છો, સિવાય કે બેમાંની એક 
ભલાઈ; ' ક પરંતુ અમે તો તે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કે 
ક્યારે અલ્લાહ તમને અમારા હાથે સઝા અપાવે કે પોતે 
આપે. માટે તમે રાહ જઓ, અને અમે પણ સાથે જ 
રાહ જોશું . 

૫૩. તું કહી દે (હે મુનાફ્િકો) તમે ખુશીથી 
ખએરાત કરે કે મજબર્‌ીથી, બન્ને હાલતોમાં તે 
સ્વીકારવામાં નહિ આવે કારણ કે તમે નાકરમાન લોકો 
છો. 

પ૪. અને તેમની ખએરાત (દાન) સ્વીકાર્ય ન 
થવાનું કારણ બૌંજું કંઈ નથી, સિવાય કે તેઓ 
અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન નથી લાવ્યા અને 
તેઆ નમાઝ માટે નથી આવતા સિવાયકે સુસ્તીથી 
અને તેઓ (દાનમાં) કંઈ ખર્ચ નથી કરતા સિવાય કે 
કચવાતા મનથી. 

પ૫. માટે (હે રસૂલ) તેમની દૌલત તથા તેમની 
આલાદ તને હેરતમાં ન નાખી દે. અલ્લાહ ઇચ્છે છે કે 


(આ વસ્તુઓ દ્રારા) તેમને આ જીવનમાં શિક્ષા આપે, 


અને (ચાહે છે) કે કાકર હોવાની હાલતમાં જ તેમના 
પ્રાણ નીકળે. 

પ૬. અને તેઓ અલ્લાહના સોગંદ ઉઠાવે છે કે 
તેઆ સાચે જ તમારામાંના જ છે, જે કે તેઓ 
તમારામાંના નથી, બેશક તેઓ (બેહદ) ડરપોક છે. 

૫૭. જે તેમને રક્ષણ લેવાનું સ્થળ અથવા ગુકા 
કે સંતાવા માટે ભૌયરૂં મળી જાય તો તેઓ ઝડપભેર 
તેમાં ઘુસીને સંતાઈ જશે. 

૫૮. આ લોકોમાંથી કેટલાક સદકાની વહેંચણીના 
સંબંધમાં તારી ભ્લો કાઢે છે. જે તેમને તેમાંથી કંઈ 


ને 
અલ -તાબા 


“1% 


પારો ૧૦ 
વાડઇકતઇડઇડડ 
9૯5968 
"ટડ હઝ ક૦#ંડડ 
ડરતો ુઝકહડડડડ 
તરહ [5] 952 ડડ. )/૧ કઝ 


ક ૦્ક 








” 92 ક 


છઇ કક 
456૩૯૭૪૪ ડઝ 
હક 


અજ 272,277 22: 72: 77227૮ 6 


૨5૦૭ -હા્ફ્ય્ચઃ 
ન ઠડા કીતી 55! 45 
5 રઝ ઉશ્્ક્કઝ5 તક 


277 /7/# 47૭» 27 


હપી ઝકકેદ.ઈક્રવઝઝ 
ઉહ ૬ ,ડાહુ કકાછકા 


“7547, 24 . 277229 
ક વા 


વ 97, 


ક ક 976૮ 


ન્ડ વે 

ન 27૭9ન “27 7# 42 
રવિ %ડ5ૃ્કદ્ર|ડ69દાં હ: ગ્ક્ફરઝ 
જક ક જ મા 





૨૪. મોમિનોા માટે બન્ને હાલ તો આશીવીદરૂપ છે. કતેહ એક ને'મત છે, અને શહાદત પણ ને'મત 


૨૩૭૫ 


સરાહ ૯ 





મળે તો તેઓ શાંત થઈ જાય છે પણ જો તેમને કંઈ 
પણ ન આપવામાં આવે તો જોઈ લો તે કેવા ખળભળી 
ઉઠે છે. 

૫૯. અલ્લાહ તથા તેના રસૂલે તેમને જે કંઈ 
આપ્યું તેનાથી જો તેમણે સંતોષ માની કહ્યાં હોત કે 
અલ્લાહ અમારા માટે પૂરતા છે, અલ્લાહ અમને 
પોતાની ને'મતોથી નવાજશે તેમજ તેનો રસૂલ પણ; 
અને અમે અલ્લાહને જ નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરશું 
(તા તેમના માટે બેહતર હતું.) (રુકૂઅ-૭) 

કાડ દાન (ખઅએરાત) તો ફકત ગરીબો! તથા 
માહતાજો માટે છે, અને તેની વ્યવસ્થાના કામમાં 
રોકાએલા હોય તેમના માટે, અને જેમના 
અંત:કરણનું (દીન પ્રત્યે) સમાધાન કરવાનું હોય, 
અને ગુલામો (ની આઝાદી) માટે અને તેમના માટે જે 
(કરઝને।) દેવાદાર હોય, અને અલ્લાહની રાહમાં અને 
મુસાકરોની મહેમાન નવાઝીના ખર્ચ માટે છે. આ 


અલ્લાહના કાયમ કરેલો નિયમ છે. અને અલ્લાહ સર્વ. 


જાણનારો છે. હિકમતવાળેો છે. 

૬૧. અને તેમની વચ્ચે એવા લોકો છે જે રસૂલના 
મનને દુભાવે છે. તેઓ કહે છે “તે તો કાનનો 
કાચો“ છે.' તું તેમને કહી દે '(સૈને) કાન 
ધરવામાં જ તમારી ભલાઈ છે; તેને અલ્લાહમાં યકીન 
છે અને મોમિનો ઉપર તેને વિશ્વાસ છે, અને 
તમારામાંના ઈમાન લાવનારાઆ માટે તે રહેમત છે. 
બેશક, જે લોકો અલ્લાહના રસૂલના મનને દભાવે છે 
તેઆ દુ:ખદાયક અઝાબ ભોગવશે. 

૬ર. તેઓ તમને ખુશ કરવા માટે અલ્લાહના 
સોગંદ ઉઠાવે છે, પણ જો તેઓ ખરેખર મોમિન હોય 
તો! અલ્લાહ તથા તેનો રસૂલ ખુશીના વધારે હક્કદાર 
છે. 


રપ. '“સદકાનું 


અલ -તદબા 





નું દાન આપવુ મુસ્લિમો ઉપર કરઝ છે જે કકીરે મિસ્કોનો, બવસ્થાના કારકુના, નો 


મુસ્લિમોની સહાયતા, ગુલામોની આઝાદી તથા કેદીઓની મુકિત, અનાથો, કરઝવાનોનો ઉદ્ધાર, વેપાર 
વહેવારનું દેવું, તરબીયત તથા (કેળવણી) તાલીમ (શિક્ષણ)ની_ સહાયતા, મુસાકરોની આથિક 
સહાયતા માટે, અને અન્ય સામાજિક ઉન્નતિ તથા પરોપકારના કામોમાં ખર્ચ કરવામાં આવે. 


ર૬. 


“ઉઝૂન' અથીત “કાન' આંહઝરત (સ) ઉપર “કાનના કાચાં' હોવાનો જૂઠ્ઠો આળ ચડાવવામાં 


આવતે હતો કે આપ(સ)ને જે ભંભેરણી કરવામાં આવતી તેને આપ સાચું માની લેતા. 


૨૭૬ 





પારે ૧૦ 
279797 9 91727 4 2 9 
છેહ 0 પાકડકહીડઇઇઉછુ 
#1(%75 (797727 છા 2272974747 
5522: કકાર છી ૨ ગ» 
ઇઇડુ#હ#ક મઈઝાડ તાડ 
£ “22. ન છુ 
ઉડ ઉ! હ 
જ્ન્૮? --” 7 
૭-5 હકકો “કક પ) 
ક ક 777 
તાજી 
શિ ૭9 ન 
જ ૭૬ ઇડડાદ્ટ 1 હઝું5 
%2(. 07297 હા 
%6 ત)! 
77/7/47: કં તિ 772 7 
૭22૮9292 હટ્૬કડક ઝી ક 
તિન તિ ક્ર 74 ટ ક 
બ્્્ડઇઝાઈન્ાઇ કના 
*7277£₹?779. જ 7 27272. 2 
ફીઝઈ કાકડ હક્ક ટ 
ક ૬77 જ 
ઉહ ૦૭ દ્ર! 
5.27? જિ 9/7 72797 
હ ધા/ડઈ&ીઉ નક ડ્ક્ક્્ 
તિ જિ 7 7729824 4 
જ૯કર્ડડ9ઉં૭! કક ક ન 


સૂરાહ ૯ 
૬૩. શું તેઆ નથી જાણતા કે જ અલ્લાહ અને 
તેના રસૂલને। વિરોધ કરે છે તેના માટે દોઝખની આગ 
છે, જેમાં તેમને હમેશાં માટે રહેવું પડશે? આ તો 
બહુજ મોટી કજેતી છે. 
૬૪. મુનાકિકોને ડર છે કે ક્યાંક તેમની વિરૃદ્ધ 


૧ઈ એવી સૂરાહ ન ઊતરી આવે જેનાથી કદાચ તેમના ' 


દિલોના ભેદ ઉઘાડા પડી જાય. તું કહે “તમે હાસ્ય 
ઉડાવી લો! બેશક, તેને અલ્લાહ પ્રકાશમાં લાવશેજ. 
જના તમને ડર છે” 

૬૫. અને જો તું તેમને સવાલ કરીશ, તો તેઆ 
જરૂર કહેશે “અમે તા ગમ્મત ખાતર અમસ્તી વાતો જ 
કરતા હતા.” તું તેમને કહીં દે 'શું તમે અલ્લાહ તથા 
તેની આયતો તથા તેના રસૂલ વિશે મઝાક કરી રહ્યા 
હતા 

૬૬. “તમે ખોટા બહાના ન બનાવા. ખરેખર 
તમે ઈમાન લાવ્યા પછી કરી કાકર બની ગયા છો. જે 
અમે તમારામાંના થોાડાકને માક કરી દેશું, તા પણ 
બીજાને અમે નિશ્ચય સકળ આપશું કારણ કે તેમણે 
ગુનાહ કયી છે. (રુકૂઅ-૮) 

૬૭, મુનાકિક પુરૃષો અને સ્રીઆ સૈ એક સરખા 
જ છે. તેઓ બૂરાઈ કરવાની પ્રેરણા આપે છે અને 
ભલાઈથી રોકે છે. અને પોતાના હાથ બાંધી રાખે છે. 
તેઓ અલ્લાહને ગણકારતા નથી જેથી અલ્લાહે તેમને 
તરછોડી દીધા છે. બેશક આ મુનાકિકો નાફરમાન છે. 

૬૮. અલ્લાહે મુનાફિક પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ અને 
કાકરોને જહન્નમની આગને વાયદો કર્યો છે, જેમાં 
તેમને રહેવું પડશે. આ'જ તેમના માટે ઘણુ છે. અને 
અલ્લાહે તેમના ઉપર લા'નત નાખી છે, અને તેમના 
અઝાબનો કોઈ અંતજ નથી. 

૬૯. તમારાથી પહેલાંના લોકો તમારા કરતાં 
બળવાન હતા અને તેમની પાસે વધારે દૌલત અને 
ઓલાદ હતી. તેમણે ટૂંક સમય માટે લાભ ઉઠાબજો 
હતો અને તમે પણ તમારે! લાભ લઈ લીધો છે જેમ 
તમારા પહેલાનાં (લોકો) એ લાભ લીધો હતો. તમે પણ 
મિથ્યાવાદમાં ઊતરી પડયા જમ તે લોકા મિથ્યાવાદમાં 


૨૭૭ 


અલ -તૌબા . 





પારો! ૧૦ 

«/(?97:77--% & 2 જ 9૮7 
ક ક5402 હ કાફ 
ન ક 99 *-..-0 

બ9હ:%ડ૭ીઉાઇઇ૪6 

7૬9 જ 727 1 97 


ક 27 દિ કુ 
ભ્જ્ગ્ક ક્ચ્ન્ન% યીક 
દૃઝ“તકાહ) કહહુ “હુણ 


7424 


2477 (ત 
જે૭કકખઞ્ક 

ડડ 7-7” ક હક્ાઈણ કઇ ગલા જાન 
કા ન 


97.29 ન 9 9 27 4177 4્રત્‌ડ 
૦૯૦ક્5-%5 મ દ્ર કડાક 


થક ના “9, 2-7 2% 27૮ *7# 9”ડ5%5 
ઝા 56816 


દ 2 22 2૮ 


ભર મી વ ઇડડઝ ક રડ હ 


નન 


“972૮6 


6% ક 5 #7 22૮7 

શ 7.77 277 29 27? #“ /#2.9--74%9 

ભાવક ડઈઇગનડાઇ છા, 
9 ભક ।હ)“5454&.1%- 
લશ ઉરઉઊડડ્ડે ર ગહ 5141155 
ન હડક કહ૭ડડ ડક 


9 2.2 477 


બ્રેક ૫પ 
4 ઉકાઇ ડકઉઇટક૬વ૦૭ઇ 


“77 શ 


ક કઝ! 97૮% “ડીડ 


5 ક | 3 
રૈ 


9 ક “77, ક» 


હહદ્યા હડપ 





સૂરાહ ૯ 





ઊતરી પડયા હતા. આ તે લોકો છે જેમની કરણીઓ 
આ દુનિયામાં તેમજ આખેરતમાં પણ વ્યર્થ ગઈ. અને 
આ લોકો નુકસાન ભોગવનારા છે. 

૭૦. શું તેમને પોતાના પૂર્વજોના ઈતિહાસનું 
જ્ઞાન નથી મળી ચૂક્યું કે નૂહ, આદ અને સમૂદની 
કોમ, ઈબ્રાહીમની કોમ, અને મદ્યનવાસીઓ અને 
તેની પહેલાંની વસ્તીએ ઊથલાવી*”? પાડવામાં 
આવી હતી? આ લોકોમાં સ્પષ્ટ નિશાનીઓ સાથે રસૂલો 
આવ્યા હતા. જો કે અલ્લાહે તેમના ઉપર કોઈ ઝુલ્મ ન 
કયી હતો. પરંતુ તેઓ સ્વયં પોતાના ઉપર ઝુલ્મ 
કરનારા હતા. 

૭૧. અને મોમિન પુરૃષો તથા સ્રીઆ એકબીજાના 
મિત્રો છે. તેઆ ભલાઈની પ્રેરણા આપે છે અને 
બૂ્‌રાઈઓર્થી રોકે છે. અને નમાઝ અદા કરે છે, ઝકાત 
આપે છે, અને અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની 
કરમાંબરદારી કરે છે. આ તે લોકો છે જેમના ઉપર 
અલ્લાહ રહેમત વરસાવશે, ખરેખર અલ્લાહ સર્વ 
સમર્થ છે, હિકમતવાળેો છે. 

૭૨. અલ્લાહે મોમિન પુરૃષો તથા સ્્રીઓઆને એવા 
બાગોનેો વાયદો કર્યો છે, જેની તળેથી નહેરો વહેતી 
હશે જ્યાં તેઆ સદાય રહેશે, અને તેઓ સદા લીલા 
બાગોમાં સુંદર નિવાસ્થાનાોમાં હશે બેશક અલ્લાહની 
ખુશનૂદી સર્વથી બેહતર છે. અને આ જ મહાન 
સફળતા છે. (રુકૂઅ-૯) 

૭૩. હે નબી, કાકરો અને મુનાકિકો સામે જીહાદ 
કર. અને તેમની સાથે સખતાઈથી કામ લે. તેમનું 
રહેઠાણ જહન્નમ છે, બેશક તે એક બુરું ઠેકાણુ છે. 

૭૪. તેઓ અલ્લાહના સોગંદ ઉઠાવી કહે છે કે 
તેઓ કંઈ પણ નથી બોલ્યા, બેશક તેમણે બદગોઈ કરી 
છે. તેઆ ઈસ્લામનેો સ્વીકાર કર્યા પછી કરી કાકર થઈ 
ગયા, અને તેઓ પોતાના મનસુબામાં સકળ ન થઈ 
શકયા. અને તેઓ મોમિનો પ્રત્યે નકરત કરતા રહ્યા, 
કારણ કે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલે પોતાની બરકતોથી 
મોમિનોને ન્યાલ કરી દીધા હતા. જો તેઆ તૌબાહ 


અલ -તૌ બા 


77/27 2,.-- 592 “ 2. -3.4272 72. 
ર « કા તા 
૮ દે.જ ક્ત 19 / 97 . 
96545૭ તિ 515 ન 
શ્રડછુક્ટ હઝ 2 જ્રાઇ ર્ન 
127. 72 %47દ 


ઉડી િ 24815 કેડ 
છકે ્ટડડકઇ 

૦ડ%8-ડકઇડઝડ 
બક. ્ન્‍્કહઝકડકકેનડ 
4 


ક#1 692 551 હક્ક 


જક દ્ર 7227277 ન 
ડટ કે ૫52 


“શાહ થાક5હ 


૬ # 972 ન 


તાં!! (0 


સ્ક્ર્ન્ઝ 


મ 
ઝડ્ડકશડહ થક 5151 હ 


કકડા ર જાજા 
છક ક! 

અ 724; શ્રન્, 
ડદા2 હ૩ક513354 ન 
જેન ક હજર 2 ક ન ન્ક્છાક દ 
2% ન કાઈ નિ ઝક ક 
૬56૧૪6૪5 0 ૯ હડક 


ડઝ! 6 કઈઊાક્કડડક ડક 


21!27 97“8% -#244 


દ 5154545420.4454199116 


૨૭. સદોમ અને ગમારેહની વિનાશ પામેલી આબાદીઓમાંની બે હતી અને એક સમયમાં તે 


બળવાન સત્તા ગણાતી હતી. 


૨૭૮ 


દિ 


સે 


સૂરાહ ૯ 


અલ -્તૌબા' 


પારે ૧૦ 





કરશે તો તેમના માટે બેહતર છે; પરંતુ જો તેઓ દૂર 


ભાગશે તો અલ્લાહ તેમને આ દુનિયામાં તેમજ 
આખેરતમાં બહુજ દુ:ખદાયક અઝાબ આપશે અને 
તેમને આ ધરતી ઉપર કોઈ હમદર્દ કે મદદકતા નહિ 
મળે. 

૭૫. તેમની વચ્ચે એવા લોકો પણ છે જેમણે 
અલ્લાહ સાથે કરાર કરી કહ્યાં, હતું 'જો અલ્લાહ 
અમને ને'મતો આપશે તો અમે અવશ્ય ખએરાત કરશું 
અને સદગુણી બની જશું.' 

૭૬, પણ જ્યારે અલ્લાહે તેમને ને'મતો આપી તો 
તેઆ કંજસી કરવા મડયા અને અણગમાર્થી મુખ 
ફેરવી ગયા. 

૭૭. પરિણામે અલ્લાહે તે દિવસ સુધી કે જ્યારે 
તેની મુલાકાત થશે, તેમના મન નિફાકથી (દંભથી) 
ભરી દીધા, કારણકે તેઆ અલ્લાહને આપેલા પોતના 
વચનથી કરી ગયા હતા, અને તેઓ જઠૂં બોલ્યા હતા. 

૭૮. શું તેમને ખબર નથી કે અલ્લાહ તેમના 
ભેદોને ખુબ જાણે છે, તેમજ તેમની છુપી મસલતોને 
પણ, અને અલ્લાહ ગએબની વસ્તુઓથી પૂરેપૂરા 
માહિતગાર છે? 

૭૯. જે લોકો ખશીથી દાન આપનારાઆમાં 
ખામીઓ શોધતા રહે છે, જેમની પાસે પોતાના 
પરસેવાની *” કમાણી સિવાય બીજું કંઈ દેવાની 
શકિત નથી તેમનું હાસ્ય ઉડાવે છે. (તો) અલ્લાહે 
તેમની આ મશ્કરીનાો એવાજ બદલો આપશે, તેમજ 
તેમના માટે બેહદ દુ:ખદાયક અઝાબ છે. 

૮૦. તું તેમની બક્ષીસ (ક્ષમા)ની દુઆ કર કે ન 
કર (તેમના માટે સરખું જ છે); ભલે તું તેમના માટે 
સૌત્તર વખત પણ ક્ષમાની દુઆ કરીશ તો પણ 
અલ્લાહ તેમને હરગિઝ માક નહિ કરે. કારણ કે તેમણે 
અલ્લાહ અને તેના રસૂલને। ઈન્કાર કર્યો છે. અને 
અલ્લાહ ઈમાન વિનાના લોકોને સન્માર્ગ કદૌપણ 
દેખાડતો નથી. (ર્કૂઅ-૧૦) 


“ભકડરનર૦૦ય૪#-હકજ૦--ત૪ન્‍ત૪૦, 





શઝ*-આીનાજ ગીવ." કલાન. 


9૦/%? 644 જ €?7૧ #9. ?,./ 22294 2 
01669૭) 95 કાર્ડ,» કહા 
127 


હાટ ડ9%કડઉડ॥ હુ છાં વિ 
બકબક 


“47777 


ન 279૯7 * 7૮.5 771 ?બ?72 2 
ઇક ઝહગઝીકા ડચ ન્‍્ક9 
૦૭૭૭ 


“77727277 :/4777 


.« 1? 7૦ 220 

ઉક 592 વ હટન્ક્ગપ 
[છૂ («77 વિજ ક ક ૮. ? 7##€૧ 
ઈ રટ શ્કકઠુક% ડડ 


છઈશ્ર્ઠ્ ઉંધ; 57022 ૫5411 


હ 


“૭7 27? “2 
હુઈડક1૭% હકડ૭ 526 છડ 
કઝ પ /# ૭ 


3૦9“ૃ5૦ 5દ્દ 2૮3) 
29 નન ક 2 ક્ટ 
% હાહ કક ન્‍્લ્ક 


કટી ત્ર 4 59 

ભ્જ્હચ્ડ હઠ) ઈઝશ્ડકડઝડ ઇડ 

ક જહીડકકાકકડઝ ડઝ 
“9૮7 બ * 777 દ 1૦ 

તકી “2822 


૪» 





૨૮. અબુ આકીલ નામના એક મુસ્લિમે પોતાની દિવસભરની મહેનત મજુરીમાં મળેલી ખજરેો 
દાનમાં આપી હતી, જેના મુનાકિકોએ મઝાક ઉડાબો હતે. 


૨૭૯ 


સૂરાહ ૯ 


ને 
અલ -તાબા 


પારો ૧૦ 





૮૧. તે લોકો જે પાછળ રહી ગયા હતા તેમણે 
અલ્લાહના રસૂલથી અલગ થઈ ઘરમાં બેસી રહેવું 
પસંદ કર્યું હતું, અને અલ્લાહની રાહમાં પોતાના ધન 
તથા જાનથી જીહાદ કરવાનું તેમને ગમ્યું નહિ. તેમણે 
લોકોને કહ્યું, 'સખત તાપમાં બહાર ન નીકળો!” તું 
તેમને કહી દે કે જહન્નમની આગ આનાથી કેટલીય 
તો શું તેઆ કંઈપણ સમજશે? 


ન્‌ 
-. - કુ 


વધુ ગરમ છે. 

૮૨. તેમને જોઈએ કે તેઓ થોડું હસે અને વધુ 
રડે, કારણ કે તેમણે જે કરણીઓ કરી છે તેનાજ આ 
બદલો છે. 

૮3૩. અને જો અલ્લાહ તને તે લોકો વચ્ચે કરી 
લઈ જાય અને તેઆ તારા સાથે જીહાદમાં આવવાની 
રજા માગે તો કહેજ “તમે હરગીઝ મારી સાથે નહિ 
જાઓ અને મારી સાથે દુશ્મનો સામે નહિ લડો. તમે 
પહેલી વખતે બેસી રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું, તો હવે 
પણ પાછળ બેસી રહેનારાઆ સાથે બેસી રહો.” 

૮૪. અને તેઓમાંથી કોઈ મરણ પામે તો તું તેની 
નમાઝ“ (જનાઝા) ન પડજે, ન તેની કબ્ર પાસે 
ઊભે રહેજે; કારણ કે તેમણે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ 
ઉપર ઈમાન લાવવાથી ઈન્કાર કર્યો અને તેઓ 
નાકરમાનીની હાલતમાં મરણ પામ્યા. 

૮૫. અને તેમની મિલકતો અને તેમની ઓલાદ 
તને હેરતમાં ન નાખી દે. અલ્લાહ તો માત્ર તેમને આ 
વસ્તુઓ દ્રારા આ દુનિયામાં સઝા આપવા ચાહે છે અને 
(ચાહે છે કે) તેમના પ્રાણ કાકર હોવાની હાલતમાં જ 
નીકળે. 

૮૬. અને જ્યારે એવી સૂરાહ ઊતારવામાં આવે 
(જમાં એવા આદેશ હોય) કે અલ્લાહમાં ઈમાન લાવો 
અને તેના રસૂલ સાથે મળી (અલ્લાહની રાહમાં) 
જીહાદ કરે।, તો તેમનામાંના દોલતમંદો તારી પાસેથી 
પરવાનગી માગે છે કે અમને (ઘરમાં) બેસી 
રહેનારાઓ સાથે રહેવા દે. 

૮૭. પોતાના સ્ીવર્ગ સાથે બેસી રહેવાનું પસંદ 


કરે છે પરિણામે તેમના દિલો ઉપર મ.હોર મારી દેવામાં 


આવી છે જેથી હવે તેમને કંઈપણ સમજાતું નથી. 


ત “ ગજ 


જેલ. 


૨૮૦ 


કાયવ ડટ 
2 ક્ટ 
હાટકઇહડલાહઇઝજઈઇડ, 
છદફાકઇ# 

“ઝાક વીકડડડઝઈઇક ડૂ 
૦5 છ 


નક” ક 2 ** 9૭ ક જુ 
શકડદડઉ કડછ દ્રઇઉીતારવ કડઝડટદૂ 
૪/2 કઝ 


919 [**** 7 44(ત્ ક દ્વ 27 2 777 
ક 510૫1 હ્ય %ટડડડ8,ડ 


૦ ,”“.,7 # 7,” 


ટેવ 


472» “- 2” ન” ન” 


2 કર્ક અશટડ ડટ 


૦૦ડાક્ડા હ હઝ 


2 24.77.2772.» 77 


55 કવ 1% 55૮ 

9ઈઇડટકઇ#દાઇઇઃઈદઇતડ 
૦૭58 

૧55૫5585 પલના હાઇ#1 


#”#”.,29% ન જ 


૯9૦૭6309 1,52 [5 ૭1હ ૭8)» ર્ત કાક 
ઈ કઇ દકાંબઇ કન 


હદ ણ ગે મય 
૦૭૬૦૪ 


મૂનાકિકોની પાયમાલી અનિવાર્ય છે, જેથી તેમની નજાત (મુકિત)ની દુઆ કરવી નિરર્થક છે. 


સૂરાહ ૯ 





૮૮. પરંતુ રસૂલ અને તેની સાથે ઈમાન 
લાવનારાઓએ પોતાના માલ અને જાન સહિત જીહાદ 
કયી છે, જેથી સર્વ ભલાઈઓ તેમના જ માટે છે અને 
તેઆ જ સકળતા મેળવનારા છે. 

૮૯. અલ્લાહે તેમના માટે એવા બગીચાઓ તૈયાર 
કયી છે જમની તળેથી નહેરો વહેતી હશે; અને તેમાંજ 
તેઆ સદાય રહેશે. આ જ મહાન સકળતા છે. 
(રકૂઅ-૧૧) 

૯૦. અને રણવાસીઓ (બદુઓ)માંથી ઘણા 
બહાના કરનારાઓ આવ્યા કે કદાચ તેમને પાછળ રહીં 
જવાની છુટ મળે. અને તેઓ અલ્લાહ અને તેના રસૂલ 
સામે ખાટું બોલી (ઘરમાં) બેસી રહ્યા. તેઆમાંના જે 
કાકર હશે તેમના ઉપર દર્દનાક અઝાબ તૂટી પડશે. 

૯૧. જેમની પાસે વાટખર્ચના પ્રબંધ નથી 
તેમના ઉપર, અને જે અશક્ત છે, અને જે બીમાર છે 
તેમના ઉપર કોઈ દોષ નથી. જા તેઓ અલ્લાહ તથા 
તેના રસૂલ સાથે પ્રમાણિકતાપૂર્વક વર્તતા હોય તો જે 
ભલાઈના કામ કરે છે તેમને ઠપકો આપવાનું કોઈ 
કારણ નથી. અને અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ 
છે. 

૯૨. અને તે લોકો (પણ દોષમુકત છે) જ તારી 
પાસે આવ્યા હતા કે તેમના માટે સવારીનો પ્રબંધ 
કરવામાં આવે, ત્યારે તેં કહ્યાં, હું તમારા માટે 
સવારીના સાધનનો બંદોબસ્ત કરવા અસમર્થ છું' 
જેથી તેઆ દ૬:ખીથઈઅશ્રભીનીઆંખે પાછા વળ્યા 
કારણ કે તેઓ પોતે (વાટ) ખર્ચનો કોઈ બંદોબસ્ત ન 
કરી શકયા હતા.” 

૯૩. બલ્કે ઠપકાને પાત્ર તે લોકો છે જે ધનવાન 
હોવા છતાં તેમણે તારી પરવાનગી માગી અને તેમણે 
પોતાની સ્્રીઆ સાથે રહેવું પસંદ કર્યું. બેશક, 
અલ્લાહે તેમના દિલો ઉપર મહોર મારી દીધી છે જેથી 
તેઓ કંઈ પણ સમજતા નથી. 


અલ -તોબા 


અ ઘા._હ _8" ક તતાળાળામ,. તા ૪ ૦- વહા... નરઇ-નઇનાળ,છ--૦ ૧% 9 સુસતરૂ# ૪૦ % % આ... જ ૦ - ૧... તામ. ---જ. -નતગાઇ” સસલા. .-ાનનાજનતાજન-... મ -૪---૦૦૫-થતતરણણીગાઆાનન-. સુતા. 


પારો ૧૦: 





ન /.7 77.7! 


હ! હ હ-5૯ ૯4 બન 
4/૬૬ ક્? 
૦5 
ક શ્ઝ્્ન્‍ ઝહરા 
ઠં કક્રાહ)“હ૭ ણ્ટ્હ્ક્ 


મ્ક્ન નન 


“292 


હક ૭૭૭%કદદડ 
54 ₹1₹44540%6441647 

જ્ક્ઝી ન 
હૂ. હડ5ડ ડડ હ. 


1૯5-7477; 97૮/#/ -92# ” 79 ૨ 
ડક! ઇદક્ડક#ડડડડડા 


ક ક 


? 774 


ન ક્ક્ક દિ હર “જ. બ્ક૦ાહઉવા ૧94દ ક 
ન 52227 1 
ઉક” ક્લ્ટ [| 


# 94% 


૦722777247 વ 
હઝ ન્ઝઞ્ડ હ%્ાઉ 6 1 ડક 
બહકકકાઈઇ#ડડક,-1ડ4% 


ર્ન 9 9% ૮ 


ઉટ્ેઈ.54-. ૫૫5.૦૩ ની 


7772.29». 279 4 17 9 2710(૯ 
કકડડડડઝ૦ઝબડ્ઝા- 
હસીદ્રાઇ3 8 ખી ક્છ શકા 


ક 





૩૦. આ આયતનો સંબંધ તે સાત ગરીબ મુસ્લિમો સાથે છે જે લોકોને જીહાદમાં શામિલ ની 
ધગશ તેો। હતી પરંતુ પોતાની કક્નોડી સ્થિતિના કારણે તેમના હૈયામાં રહેલી ખ્વાહીશ તેઓ પૂરી ન કરી 


શક્યા. 


૨૮૧ 


૧ બ 


સરાહ ૯ અલ -તૌબા પારો ૧૧ 





૯૪. તમે જ્યારે (જ્ગથી) તેમની તરક પાછા 


કરશે ત્યારે તેઆ વિવિધ બહાના આગળ ધરશે નો 


તેમને કહેજે, “બહાના ન બનાવો, અમે તે સ્વીકારશું 
નહિ. અલ્લાહ તમારી ખરી હકોકત અમને જણાવી 
ચૂકયો છે અને અલ્લાહ અને તેના રસૂલ તમારું વલણ 
જાતા રહેશે; પછી તમને તેની સમક્ષ લઈ જવામાં 
આવશે જ વ્યકત અને અવ્યકતનોા જાણનાર છે. અને 
તમે જે કંઈ કરતા રહ્યા હતા તે તમને સધળું જણાવી 


૯૫. તમે જીહાદથી પાછા તેમની વચ્ચે જશો ત્યારે 
તેઓ અલ્લાહના સોગંદ ઉઠાવી પોતાના છૂટકારા માટે 
તમને વિનવશે. માટે તેમને (તેમના હાલ ઉપર) છોડી 
દો, બેશક આ લોકો નાપાક છે અને તેમનું ઘર 
જહન્નમ છે--- જે તેમની કરણીનું પ્રતિકળ છે. '”) 

૯૬. તેઓ તમારી સામે સોગંદ ઉઠાવશે કે તમે 
તેમનાથી ખૂશ થઈ જાઓ. જે તમે તેમનાથી ખુશ 
થશે તો! પણ અલ્લાહ તે નાકરમાન લોકો ઉપર ખુશ 
નહિ થાય. 

૯૭. રણવાસી અરબો (બદ્‌ઓ) પોતાના કુકરમાં 
અને નિકાકમાં (દંભમાં) બહુજ મક્કમ છે, ઘણા તે 
નૌતિનિયમાોને સમજવાનો ઉત્સાહ નથી રાખતા જે 
અલ્લાહે પોતાના રસૂલ ઉપર ઊતાર્યી છે અને અલ્લાહ 
સર્વ જાણનારો, હિકમતવાળે છે. 

૯૮. અને રણવાસી અરબો (બદ્‌એ) વચ્ચે ઘણા 


ને 
ત્‌ 


એવા પણ છે જે (અલ્લાહ ખાતર) ખર્ચને દંડ સમાન 
ગણે છે અને તમારા ઉપર ક્યારે આકતો તૂટી પડે તેની 
રાહ જુએ છે. પરંતુ તેમના ઉપરજ ભયંકર આકત 
તૂટી પડવાની છે. અને અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર છે, 
સર્વજ્ઞ છે 

૯૯. અને રણવાસી અરબો (બદુઓ) વચ્ચે ઘણા 
વા પણ છે, જે અલ્લાહ અને કયામતમાં ઈમાન રાખે 
ટ અને ખએરાતને અલ્લાહની નઝદિકી 


7 «7 


ત્રિ. ૦૭ ?9/# 
ઈક, ડી) ઈ: 6*ઝક્‌ 
૮724 #£ ,૮ * 7,797 
૬1 ઉફ ઝર્કછ ટ 
ક ન ્ર 


હક બઈલશાહ્કા 


કકડા હ) 
” 7-4 


૦૭45 


2 0 48111 06 9/7 


*71£./.7-4%2 જ ક 977 દ 
55 5 ઝાઈ 


૦૭૭૪ મા 
કા 1 0 
હ, 59૮ ક5ત, ડડ 

પ્રા 3ઉ૪ઇ55 ટ 
૦9૯% ર 


«464 વ ટ હ ૨ ન 


€૪૫59* હઠ કઝ ્ાઈડ#% 
42 2 ૮ કક 
ઘ્ઝ'શાદડડ કડકાઈ નહ કાક 


કે ” સ 7 ન 27 “2749 / - 
શક્ક કરાઈ કહ પ્ટ્રાા૯#ક 


“ઝૂ 


૩૧. આંહઝરત સ.અ.સ. તબ્‌કથી પાછા કયી ત્યારે તેમના ઉપર આ આયત નાઝીલ થઈ હતી. 
૩૨. માદગાં, અશકિત અથવા બીજા કોઈ વાજબી કારણે જગે તબૂકમાં શામિલ ન થનારા સિવાયના * 


લોકોએ અલ્લાહની નારાઝગી વહોરી લીધી. 


૩૩. બદુઓમાં પણ નેક લોકો હતા જે અલ્લાહ તથા આખેરતમાં ઈમાન રાખતા હતા. 
૨૮૨ 


હુ 


સૂરાહ ૯ 


મેળવવાનું અને રસૂલના આશીવાદ મેળવવાનું સાધન ' 


સમજે છે. ખરેખર, તેમના માટે આ જ અલ્લાહની 


નઝદિકો મેળવવાનું સાધન છે. અલ્લાહ તેમને 
વેળાસર પોતાની રહેમતોથી ઘેરી લેશે, બેશક અલ્લાહ 
મહાક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. (રુકૃઅ-૧૨) 

૧૦૦. હિજરત કરનારાઓ અને અન્સારો (જે 
સથી પહેલા ઈમાન લાવનારા  “ હતા તેએ) અને જે 
લોકોએ પ્રમાણિકપણે તેમનું અનુસરણ કર્યું હતું, 
તેમનાથી અલ્લાહ બેહદ ખુશ છે અને તેઓ પણ 
અલ્લાહથી ખુશ છે, અને તેમના માટે અલ્લાહે એવા 
બગીચાઆ તૈયાર રાખ્યા છે જેની તળેથી નહેરો વહેતી 


હશે, જમાં તેઆ સદાય રહેશે, આ એક ભવ્ય સફળતા. 


છે. 
૧૦૧. અને તમારી આસપાસમાં 
બદુઓમાંથી ઘણાંખરા લોકો મુનાકિક છે. આવી જ 


રીતે મદીનાવાસીઓમાં (પણ) એવા લોકો છે કે નિકાક 
(દંભી વલણ) ઉપર કાયમ” છે. તું તેમને નથી 


ને 


જાણતો પણ અમે તેમને ખૂબ જાણીએ છીએ. અમે 
તેમને બમણેા અઝાબ આપશું. પછી તેમને એક 


મહાભયંકર અઝાબ તરક ધક્લવામાં આવશે. 

૧૦૨. અને તેમનામાં કેટલાક એવા છે જેમણે 
પોતાના દોષોને માની લીધા છે જેમણે એક ભલાઈના 
કામને બૂરાઈ સાથે ભેળવો હતો. શક્ય છે કે 
અલ્લાહ તેમની તૌબાહ કબૂલ કરે. બેશક અલ્લાહ 
ક્માવંત છે, દયાળ છે. 

૧૦૩. તેમના માલમાંથી સદકો લેતો રહે કે જેથી 
તું તે માલને શુદ્ધ અને પવિત્ર કરતો રહે અને તેમના 
માટે દુઆ કરતો રહે. બેશક તારી દુઆ ઉપર તેમની 
શાંતિ (ના આધાર) છે. અને અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારે 
છે, સર્વ જાણનારે। છે. 


ને 
અલ -તાબા 


રહેનારા 





કડ 7 મી 
પઠન ક્રોડ કક 
ક 5 નક ટા 


5.07 ક 2 ન 9 


દમ ન ન્થ્હ 1૪ 


ઉ્રેવ્્હ૭૩૨ હ! હ 


ગાતા, 


કઈ: કઝ “૮7” ક ર 
શ્-534 બ્ષ્્્ક્ઝ ૭૭9551 6ઇક્ક્ા2 
7” 7છ ક ક 9774. 
ક ઠક ક્ટ! ૦ 


હ *77 47772257 2777 


છુ ટન ષ્ર્ન્સ્ઝ્ક કા 
૦459 હઢડાઉિડ૦- ૭ ઝી 


“5/95 રા #' ઘ# 


ક હશ્જવાહટ; ક 
ક ક5હુણાડઇજ ડોક : 


72277૮58 9:૮4? 77૬ 27 ક9777274 722 
ઈ!વ્ઝઝકંહ્ુક્ડબ્કહક-_ગ્કમંઝ હક 
9 [૨ 9 
બ્્ર્કદહવ 


શ્ર!(” «777 97/7૮ 2 _ ? 2 927 
મ 


ક ર 


9 ક 
ક 


ક્ક્ન કડક રાન હટ ય 
ક હ હ ડછ્ 


# 


જ હ 


ઉક 





૩૪. આંહઝરત (સ)ના પહેલાં ત્રણ ખલીકા તથા આપ(સ)ના અન્ય સા્થીઆ ઉપર શીઆ લોકોના 


ઈલ્ઝામોનું આ આયત દ્વારા ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. 


૩૫. મદીનાની આસપાસમાં રહેતા જનેનાહ, મુઝેનાહ, આશજા, સસ્લમ અને ગીકાર નામના 


બદુઆના 


પાંચ કબીલા હતા. (મા'આની પા ૩૬૧) જમણે આંહઝરત (સ)ના અવસાન બાદ 


મુનાકફિકો સાથે ભળી મદીના ઉપર ચઢાઈ કરી હતી. (ખલ્દુન પા.૨/૬૬) 


૨૮૩ 


“ડસ 9 9 __. અલ-તાબા પારો ૧૧ 





૧૦૪. શું તેઆ નથી જાણતા કે અલ્લાહ પોતાના 4826 2૬ હડક ડાક ન્ડ 
(7 9 ય ન 


બંદાઓની તબાહ? કબૂલ કરે છે અને તેમની કટ ઝક 

જિ હ સ. હ " ૦૦ જા કક 9૦ જ *૬ 17 
ખએરાતને સ્વીકારે છે, અને અલ્લાહ દરગુઝર કરનારા છક કક્કર્લ। હોક દગ)! હરડ 
છે (અને) દયાળુ છે? 

૧૦૫. તં તેમને કહી દે કે તમે કામો! કરતા ઈતિ ધિત 91, 7741૨279) (રટે? 
2 ક -- ઉ 12415914 ક 
રહો બેશક અલ્લાહ તથા તેનો રસૂલ તથા મોમિનોા ા હ ન ક ક ક 

ક ૨ . “ક “હ “ક ન (૪ ત 11 7?477 
તમારા કામોને જોતા રહેશે. અને તમે તેની જ સમક્ષ બ ડેટ નિતા ન્વ 
પાછા લાવવામાં આવશા જે ભકત અને અબકતનો દ 744923 
જાણનારો છે ત્યારે તે તમારા કામોથી તમને 95 
માહિતગાર કરશે. 

જ. * ૧ કહ્‌ ૭ જ 
૦6૯. ષે 7/7 ૮7 ?77*/77 ન પ શ્ર્ન “2792 ૮99૮! 
૧૦૬. અને તેમનામાં કટલાક અવા | પણ છ હ્ઝબડન્ટખ્કપડ ૮ હ»)512 
જમને અલ્લાહના નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી છોડી કજ 
ન્‌ ૦ ન્ડ “% “"- “- 5“. %9(/7 62172751૬7 9 [7 
દવામા આવ્યા છ. ર ચાહે તો તમને શિક્ષા જ ફાદ&5ઞ 
આપે અથવા ક્ષમા આપે. અને અલ્લાહ સર્વ જાણનારે 
છે, હિકમતવાળો છે. 
૦૭. અને (મુનાકિકોમાં ઘણાં એવા છે) જેમણે 5.” %૬4 ૯/૮: 5_ 9૮72૮4, 72 5 
૧૦૭. અને (મુનાકિકોમાં ઘણાં એવા છે) જમણે [5506550654 
(ઈસ્લામને) નુકસાન પહેંચાડવા માટે અને કુકર કરવા _.  ) જ ન 
ક્ર જ “ ન ૦ ન 62 કી [દ્ર 97 9 9% ક 
અને મોમિનો વચ્ચે કુસંપ જગાડવા માટે મસ્જિદ? 5૪૭24૯5515) કંકાલ 
બનાવી છે, અને જે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ સાથે 7.7; 
બંડ કરનારા છે તેમને છૂપાઈ રહેવાની તેઆ સગવડ ધત 
આપે છે. તેઓ બેશક સોગંદપૂર્વક કહેશે કે ભલાઈ 


(૩ 


કૃ તિમાઈ 
ન ન દ૮ ત 


27212 ન કર 
5૫%હ]હ્થ-્ઝ3 ૬૭2 


79127 


ક 


૩૬. તબૂકની જ્બમાં શામિલ ન થનારાઓમાં મુનાફિકો સિવાય ઘણા મોમિનો પણ હતા જે કોઈ 
વાજબી કારણ વગર પાછળ રહી જવા ઉપર પસસ્‍્તાયા હતા જેથી તેમણે મસ્જ્દિના થાંભલાઓ સાથે 
પોતાને બાંધી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જ્યાં સુધી આહુઝ્‌ર (સ) તેમને માક નહિ કરે તેઓ બંદીવાન 
હાલતમાંજ રહેશે. પરંતુ આપ(સ)એ તેમને માકી ન આપી જ્યાં સુધી કે આ આયત નાઝલ ન થઈ. 

૩૭. આંહઝરત (સ)એ હિલાલ ઈબને ઉમૈયા, મુરારાહ ઈબ્ને રાબીઆહ અને કા 'બ ઈબ્ને માલિક, 
આ ત્રણેના સંબંધમાં અલ્લાહના હુકમ આવતાં સુધી પોતાના નિર્ણયને મુલતવી રાખ્યો હતો. 

૩૮. ઈસ્લામનો એક કટ્ટર દુશ્મન ઈસાઈ પાધરી જેનું નામ અબુ આમર હતું તે જેગે હુનેન પછી 
ઈસ્લામની વ્વસ્થિત તરક્કકીની ઈષામાં જલી રહ્યો હતો. અંતે, તે સીરિયા તરક નાસી ગયો. 

તેને આંહઝરત (સ) વિરુદ્ધ બાઈઝનટાઈનની સહાયતા મેળવવાની આશા હતી જેથી ત્યાં જઈ તેણે 
મદીનાના મુનાકિકોને એક મસ્જિદ ઊભી કરવાને સંદેશો મોકલાવ્યો હતો કે જેમાં તે છૂપાઈને પોતાની 
યોજનાઓ ધડી શકે. પરંતુ તેની આશા પૂરી થયા પહેલાં કુનીસરીન નામના શહેરમાં તેનું મરણ નીપજ્યું 
હતું. તેના સહાયકોએ તેની સૂચના પ્રમાણે મસ્જિદ બનાવી અને આંહઝરત સ.અ.સ.ને તેમાં. નમાઝ 
પઢવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આંહઝરત સ.અ.સ.એ અલ્લાહના હુકમ અનુસાર તે આમંત્રણનો 
અસ્વીકાર કર્યી, અને આ મસ્જિદે દીરારને આંહઝરત સ.અ.સ.નીૌ આજ્ઞા પ્રમાણે જલાવી ભસ્મીભૂત 
કરવામાં આવી હતો. 


૨૮૪ 


સરાહ ૯ 





સિવાય અમારો બીજે કોઈ હેતુ નથી, પરંતુ અલ્લાહ 
સાક્ષી છે કે તેઆ ખરેખર જ્ઠ્ાબોલા છે. 
૧૦૮. તું તેમાં (ઈબાદત માટે) ઊભે। ન રહેજે. 
* જ ૩૯) કુ જડ ણ 
(પરંતુ) જે “ મસ્જિદના પાયો પરહેઝગારી ઉપર 
રાખવામાં આજો છે તેમાંજ નમાઝ માટે તારુ ઊભું 


રહેવું યોગ્ય છે; જેમાં પાકીઝગી પસંદ કરનારા લોકો 


છે, અને પોતાને પવિત્ર કરનારાઓને અલ્લાહ પસંદ 
કરે છે. 
૧૦૯. ત્યારે શું તે જેણે પોતાની ઈમારતનો પાયો 


ષે 
"“" “હ 


અલ્લાહના ડર અને તેની પ્રસન્‍્નતાના આધાર ઉપર 
નાખ્યો હોય તે બેહતર છે અથવા તે, કે જેણે પોતાની 
ઈમારતનો પાયો એક સૂકી જજારિત ભેખડ ઉપર 
નાખ્યો હોય, જે ખરી પડતાં તે (ઈમારતને) સાથે લઈ 
જહન્નમની આગમાં જઈ પડનારી હેોયર્? બેશક, 
અલ્લાહ ઝાલિમોને હિદાયત નથી આપતો. 

૧૧૦. તેમની (આ) ઈમારત જે તેમણે બનાવી 
હતી તે તેમના મનમાં હમેશાં ખટકતી રહેશે સિવાય કે 
તેમના અંત:કરણના ટૂકડે ટૂકડા થઈ જાય. 
અને અલ્લાહ સર્વ જાણનાર છે, હિકમતવાળો છે. 
(રકૂઅ-૧૩) 

૧૧૧. બેશક અલ્લાહે મોમિના પાસેથી તેમના 
પ્રાણ અને તેમની મિલકતો જન્નતના બદલામાં 
ખરીદી લીધા છે, જે તેમને મળશે જ: (અને) જે 
અલ્લાહની રાહમાં લડે, અને તેઓ મારે અથવા માયી 
જાય, (તેમને) અલ્લાહે આપેલું પોતાનું વચન પૂરુ 
કરવાનું તાૌરાત અને ઈન્જીલ અને કુરઆનમાં પોતાના 
માથે લીધું છે. અને પોતાના વાયદાના વકાદાર 
અલ્લાહથી વધુ બીજે કોણ થઈ શકે છે? માટે તેની 
સાથે કરેલા સોદાથી ખૂશ થાઓએ; અને આ'જ એક 
ભવ્ય સકળતા છે. 


૧૧૨. આ તે લોકો છે (જે વારંવાર તાબાહ કરી) 


તેની બંદગી કરનારા છે; તેની સ્તુતિ કરનારા છે, 


ધરતી ઉપર તેની સેવા કાજ કરતા રહે છે, અને 


અલ -તા બા 


---ાનતણી--સતત, “તાઇ _૪૦૪-૧ન૧ના, તજનશનનસનઃ -જઇજાત૪ ૧. 


6શ્કહક, કુ 





પારો ૧૧ 
#?2 2, 
૦૭98 જ 
47. *૬ 77. મી 
છક ્ોય્ડ્-ઝાપક ડન 


5747૪97 7977. 9»72,77 27 


દહ! હઝ: ન ડફ 


૬૫ દૂત 4 શજી 
ડડ ,- છન 


7/2? ન્ન 97 27927 


બનને (“હઝ 
7-4 ન77 તિ 
કઇ૭૪5&8 9 ઉઠા 


નિ **.. [?77/ 245 222૮27 4 
ભ્ડ્ટ્કક ઝક નક “5 


ત 4 દ્વ 84 


નિ. “ક૭6મ7 7. 
જક £ 4129 


ક ક 977227 7૫ ઉ 
તક કક 4%%નન૧૫૦ 
દધ 9 (7 7૪ “21૯9 72૯૬ 

હકડા1/5ઠુંહ ડડ છડ 
[૮૫૮ 4975” 27 “94/77 


પઝઝકકાહૃપડફડાઈક કાન 
27277 ક59%7,7 


ક ”ઉ0 ૭૯ હેઝ વ 
જક515 50 14હ)5વું નિ હઠ 


પ દૃ “99 2 


[50167૭ હાહ જ ક્ય 


# «297 


હડઉ14ત 5૭% 


-------:--:---------------- 

૩૯. આ મસ્જિદ જેનું નામ “મસ્જિદે કુબાઅ' હતું તેને તેજ જગ્યાએ બાંધવામાં આવી હતી જ્યાં 

આંહઝરત (સ) મક્કાથી મદીના આવા ત્યારે સવારી ઉપરથી ઊતરતાં પોતાનો પગ મુબારક મૂક્યો હતો, 
આ મસ્જિદને બાદમાં “મસ્જિદ નબ્વી'નું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. 


૨૮૫ 


97227 ક૦ મક 
૯ “અંડડ ઈઈડાડ] હ 


નિ 


સૂરાહ ૯ 


(અલ્લાહને) નમનારા અને સિજદો કરનારા છે, અને 
નેકોની નસિહત કરનારા અને બુ્‌રાઈથી રોકનારા છે, 
અને અલ્લાહની નીમેલી હદોમાં રહેનારા છે. માટે 
ઈમાન લાવનારાઓને તું ખૃશખબર આપી દે. 

૧૧૩. રસૂલ તથા ઈમાન લાવનારાઆ માટે 
(યોગ્ય) નથી કે તેઓ મુશરીકો માટે માકીની દુઆ કરે, 
પછી ભલે તે તેમના સગા-સ્નેહીઓ જ કેમ ન હોય, 
જ્યારે તેમના ઉપર આ સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે તેઆ 
જહન્નમના નિવાસી છે. 

૧૧૪. અને ઈબ્રાહીમનું પોતાના પિતા માટે 
માકોની દુઆ કરવાનું માત્ર એજ કારણ હતું કે તેણે 


જ 


પોતાના પિતાને વાયદો કર્યો હતો. પરંતુ જ્યારે તેને . 


ખાતરી થઈ ગઈ કે તે અલ્લાહનો દુશ્મન છે, તો તેની 
સાથેના સંબંધો તેણે તોડી નાખ્યા. ઈબ્રાહીમ અત્યંત 
નરમદિલ અને સહાનશીલ હતો. 

૧૧૫. અને જે લોકોને અલ્લાહે એકવાર હિદાયત 
ઉપર કાયમ કયી હોય તેમને ગુમરાહ કરવું અલ્લાહનું 
કામ નથી, જ્યાં સુધી તે તેમને ચેતવી ન દે કે કઈ 
વસ્તુથી તેમણે બચતા રહેવું જોઈએ. બેશક, અલ્લાહ 
દરેક વસ્તુનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન રાખે છે. 

૧૧૬, બેશક તે અલ્લાહ જ છે જે આકાશે તથા 
પૃથ્વીના બાદશાહ છે, તે'જ જીવન બક્ષે છે તેમજ 
તે'જ મૃત્યુ નીપજાવે છે. અને અલ્લાહ સિવાય તમારે 
કોઈ મિત્ર કે મદદગાર નથી. 

૧૧૭, અલ્લાહે આ કર રસૂલ પ્રત્યે અને 
મુહાજીરો અને તકલીકની ” 
કરનારા (અનસારે।) પ્રત્યે રહેમની નઝર કરમાવી. 
પછી જેમાંના થાડાકના દિલ જ્યારે ડગમગી જવાની 
અણો ઉપર હતા ત્યારે તેણે કરી તેમના ઉપર રહેમ 
કરમાવી. ખરેખર, સૌના ઉપર તે બહુજ મહેરબાન 
છે, અત્યંત દયાળુ છે. 

૧૧૮. અનેઃતે ત્રણ * ₹5) જે પાછળ રહી ગયા હતા 
(તેમના મામલે।) મુલતવી રાખવામાં આજો ત્યાં સુધી 


પ 
અલ -તાબા 


૦ ઘડીમાં તેની સહાયતા * 


પારે ૧૧ 


ક ક ય ક કે છુ 
બઝકોડ9 દરમતડ વક ૭%ક્વાદ ડડ 





બક હા રકા 514 જ હદદ 

6. ઈ ઇક 
બ્રશ કાછ 

%્નડ્કક્ક કડ 


9૦ 
દ ત ડકછ%છાઇ 46 


221“ 77૦776 
ભક્ડ દિ ક્વ. વડ 165 હ 
૦૬ 41 હું બ ન બ્હ્ડ 


95 ક. ૭/#9 154 72, 2 /-7 ૩ વિ 
ઈછત5૭ક--404 ૭ 
દ 27 2૭27“ 1(..-»ક?? 747 

હ ડક ંન્ક્સઝડ ડઝ 
ક ૮.77 ૬51% 
છે». 5 ૯5 

શ” ન ત્ર 


9 «9 દિ 77 ક “7૭2 પટ ન 
નામન વ [0૫% 
દ કઝ 7 % »»7%, જ 


ાકહડઇકાડ ઠ્ઠી 
હાઈટ ક કહ હરડ છ 


ન “5.777? ૮૪ 
બક્ત “795.ન્‍9૧) 


“14 “ન 


ઇઝડહઇક ઇદ 


૪૦. તબુકની જગને “ગઝવત્તલ- યૂસરાહ' અર્થીત “ભીષણ જગ 'ની ઉપમાં આપવામાં આવી હતી. 


૪૧. કા'બ બીન માલીક, હિલાલ બીન ઉમૈયા અને મુરારાહ બીન રાબીયાહ, આ ત્રણે સદાચારી 
મુસ્લિમો હતા પરંતુ જંગે તબુકમાં શામિલ થવાથી રહી જવા પામ્યા હતા જેથી આંહઝરત (સ)ના 


૨૮૬ 


સરાહ ૯ 


કે ધરતી વિશાળ હોવા છતાં તેમના ઉપર તંગ થઈ 
ગઈ, અને તેમનું જીવવું તેમને બોજારૂપ લાગ્યું અને 
તેમને ખાતરી થઈ ગઈ કે અલ્લાહથી બચવાનો કોઈ 
રસ્તો નથી, સિવાય કે તેનો જ (આશરે મળે). ત્યારે 
તેણે તેમની તરક રહેમની નઝર કરમાવી કે તેઓ 
(તેની તરક) પાછા આવે. ખરેખર, અલ્લાહ દરગુઝર 
કરનારે છે, દયાળ છે. (રુકૂઅ- ૧૪) 

૧૧૯. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહથી ડરે 
અને સાચા લોકોની સંગત રાખો. 

૧૨૦. મદીનાવાસીઅ તથા આસપાસના 
રહેનારા તથા રણવાસી બદુઓને છાજતુ ન હતું કે 
તેઓ અલ્લાહના રસૂલનો સાથ છોડી દે અને પાછળ 
રહી જાય અથવા રસૂલની જાનથી પોતાની જાનને વધુ 
મહત્વ આપે. (તેમણે આવું એટલા માટે ક્યું હતું ) ક કે 
અલ્લાહની રાહમાં તરસ, થાક અથવા ભૂખથી તેમને 
સહન ન કરવું પડે, અને ન તેમને તે રસ્તે ચાલવું પડે 
જેનાથી કાકરોને ખોટું લાગે ન તો તેઓ દુશ્મનોને 
કોઈ ઈજા પહેંચાડે, જો કે તેમ કરતાં તેમના ભાગે 
કંઈને કંઈ ભલાઈ લખાઈ ગઈ હોત, ખરેખર, અલ્લાહ 
ઉપકાર કરનારાઓના બદલાને કદીપણ બર્થનથાંજવા 
દેતો. 

૧૨૧. અને એવું તો નહિજ બને કે તેઓ 
અલ્લાહની રાહમાં નાનું મોટું ખર્ચ કરે કે સકર કરે 
જેને તેમની નેકીઓમાં લખી લેવામાં ન આવતું હોય કે 
જેથી અલ્લાહ તેમના કર્મીનો ઉત્તમ બદલો તેમને 
આપે! 


૧૨૨. જો બધા મો.મિનોાનું એક સાથે આગળ 


આવવું શકય નથી તો શા માટે દરેક વર્ગમાંથો અમુક 
લોકો આગળ આવી દીની ઇલ્મ ગ્રહણ નથી કરતા. 
જથી તેઆ પાછા જઈ પોતાની કોમને (બૂરાઈઓથી) 
ચેતવતા રહે? (રુકૂઅ-૧૫) 


જંગબાદ મદીના આવતાં તેમનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની પત્નીઓ પણ 


અલ -તબા 


જ 





પારો ૧૧ 
દ્વિ 5 51 77 ?4(77 2-27 
35 ક ઈકર્ટ્ડ્ઝ 
227 તત દ ુ 
તાહ! ક ભજૈકેડ્વ્2પ ય (5 થા 
પ ક» 74 
છેડ -#ડ હ 


૬1 ૮૮276271126. 7! .* ઊ [6% 
12 1747 831 579115 


ક ક 94. 7૪% [7 
૯ટાહ હનન્‍્કક ૭245 ઠક હિ 


8 દ્રિ બાડ ક 2 247% તિ 
2 ક 
ન 3 2» 9 72 ” 77૯ 
98૫-355 કશ-કડશ્દુડીડયડકં 


છુ 2 ડકકકડડોહઝ ૦૧૦ વિ 7727 
ક ” ન. ક2#7 રિ 
ડડત્ઝડીડડ;%૭૭ઝદઝડતઉી 


ત્ર 


2/9. 2210797 99, 7૭7 “77 
ઉ કડ 


777૮4797776 #.7.27 ભજ. 722.77? 7. 


6725 ૧2 દેઞ્ડકન ઈઇ-2525%3 
ઈઇઇહ્વ- કાભ ઈડ્ઝઝીઉહ 

છલક 
૭*556કક્ડદા;%ડકાડટાઇ 


૭% ૯ ન. _૫૪ 97૦9૪૯૪ -”4૮9- 
અડ 
1224 ન, ક 7-7-54 ૦ 
**55 15 કક2995૭55 
૬ 27497 1 


જે ઈ2-૫૯ ઉ 


6 


ન્ડ દ કે 


તેમનાથી દૂર રહી હતી જે સ્થિતિમાં તેએ પચાસ દિવસ સુધી રહ્યા હતા. 
૪૨. રણના રહેવાસી બદુઓ ઈસ્લામી શક્ષણથી અજ્ઞાત હોવાથી આ આયતમાં તેમનામાંથી સમજુ 
લોકોને શિક્ષણ મેળવી પોતાના લોકોમાં જઈ ઇલ્મ ફેલાવવાનું અથવા તબ્લીંગ કરવાનું સૂચન કરવામાં 


આવ્ય છે. 


૨૮૭ 


સૂરાહ ૯ 
સદૂમાળાાાસણસારાાણાલાતતમાણાબાણળસતસસતાતાણવારસાતામાાવારામાતણાવસરવસામાતાણારતાણાસાસારાતરામાતસસાાવાસતતાધામાનાસતાાાતાતતસમાાસતવાપારાવદાસ#ઇ૫%.:૮. 


અલ -તબા 





૧૨૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જે ઈન્કાર 
કરનારાઓ તમારી નજીકમાં ) હોય તેમની સાથે 
લડા અને તેમને તમારી શકિતનો પરિચય થઈ જવા 
દો; અને જાણી લો કે અલ્લાહ પરહેઝગારો। સાથે છે. 

૧૨૪. અને જ્યારે કોઈ પણ સૂરાઅનું અવતરણ 
થાય છે ત્યારે તેઓમાંના કેટલાક કહે છે “આનાથી 
તમારામાંના કોના ઈમાનમાં વધારે! થવા પામ્યો છે?” 
પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવ્યા છે તેમનું ઈમાન ધણે 
વધી જાય છે અને તેઆ ખુશ થઈ જાય છે. 

૧૨૫. પરંતુ તે લોકો જેમના હૃદયોમાં નાપાકી છે, 
તેમની નાપાકીમાં ઉમેરો થાય છે અને તેઓ કુક્નની 
હાલતમાં જ મરણ પામે છે. 

૧૨૬. શું તેઓ નથી જેતા કે દર વષે એકાદ 
વાર કે બે વાર તેમને આઝમાવવામાં આવે છે? છતાં 
પણ તેઆ તૌબાહ કરતા નથી, ન તેઆ નસિહત પકડે 
છે. 

૧૨૭. અને જ્યારે પણ કોઈ સૂરાઅનું અવતરણ 
થાય છે, તેઓ (નવાઈથી) એકબીજા સામે તાકી રહ્યા 
હાય છે (અને મનોમન વિચારે છે) 'કદાચ તેમને કોઈ 
જોઈ ન રહ્યાં, હાય.' (પછી) તેઓ મુખ કેરવી ચાલ્યા 
જાય છે. (બેશક) અલ્લાહે તેમના મન કેરવી નાખ્યા 
છે, કારણ કે તેઆ કદો પણ સમજશે નહિ. 

૧૨૮. ખરેખર, તમારામાંથી જ એક રસૂલ 
તમારી તરક આવ્યો છે; તમને જો કોઈ દુ:ખ આવી 
પડે તો! તે તેને આધાત પહેંચાડે છે. તે તમારી ભલાઈ 
ચાહનારો છે, અને તે માોમિનાનો હમદર્દ છે, અને 
રહેમદિલ ”” છે. 

૧૨૯. પરંતુ જે તેઆ મોઢું ફેરવી લે તો તું કહી 
દે, “અલ્લાહ મારા માટે પ્રતો! છે. તેના સિવાય કોઈ 
બીજે ખુદા નથી. તેનામાંજ હું યકીન રાખું છું, 


અને તે જ આ ભવ્ય તખ્તનેો માલિક છે. 
૪૩. “નજીકમાં 'નેો 





પારો ૧૧_ 
11177644 દડી 4581581 ૮%: કુ 
જાઈ દડ કઇં કડ 6 


22-77 “જ? મ72* 5% 2 724 4.22 2«?7ત7 


40 કડક હ.ન્ડશ્ડ )»- હ્ષ્ષ્ટ ।૭િ।33 
ઉ ન્ડ ક છબ ઉનક હૂડ 
અ શતુ 

ડઝ હરડ વુ ઉલ 
૦૭% ઇડ કક થી 
ક શહ ૭% “કકક 


“9727-727૨ નત 


5 ખડ ૦૦54 કહ્ય 5 


ચ 


કા ₹727777₹%:797 ?7.77ત5 
ધ્ઝ્ટ્ક હ્્થ્ંદગ્ક્જ- ઈ)» હ્4%11$ 153 
જ કક 77 ક 75 જ ન 
શગ્કાડકાઈઝાડગખઈઝ 
૬ 


બણક્કથ્ક 9. 


દ્ર ન ના 22 જ ૫ ૪ 947 

પે 72 “7 69. પ 
૬59-9 ડેડી] ઈ 

ડી કે 

બન્ક્ 


સ 'ડયરનટાત-ગલટરાનઝગ્તતુત:૮, 


અર્થ “તમારી વચ્ચે” નીકળશે કારણ કે દુશ્મની કરતા મુશરીકોનું મોમિના વચ્ચે 


રહેવું અસંભવિત હોવાથી આ ઈશારે! મોમિનોા વચ્ચે રહેતા કે તેમની આસપાસના મુનાકિકો તરક છે. 
૪૪. અલ્લાહના પાક રસૂલે, ઈન્સાનાની હમદર્દાની, ભાવના અને તેમના પ્રત્યેના વાત્સલ્યથી ભરેલા 
હાય છે. બ્‌રાઈઓઆથી ભરેલી, બદઈખ્લાકી તથા બદકારીઓઆની ઓતપ્રોત માનવજાતિની હાલત જેઈ 


તેમના હૃદય દ્રવી ઊઠે છે, અને તેઓ રાત દિવસ અલ્લાહ પાસેથી 


ઊ7 


લોકોની ભલાઈની દૂઆ કરતા રહે 


૨૮૮ 


સરાહ ૧૦ 


પારે ૧૧ 





૧. અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. અલીક લામ (હું અલ્લાહ છું 
આ હિકમતથી 

૩. શું લોકો માટે આ આશ્ચર્યની બાબત છે કે અમે 


- સર્વદર્શા છું). 
ભરપૂર કિતાબની આયતો છે. 


તેમની અંદરથીજ એક ઈન્સાનને વહી કરી કહ્યાં 
“ઈન્સાનાને ચેતવી દે અને જ લોકો ઈમાન લાવ્યા છે 
તેમને ખશખબર આપી દે કે તેમના રબ પાસે તેઓ 
ઊંચા! મરતબે। પામ્યા છે?” પરંતુ કાકરો કહે છે. 
“ખરેજ, આ તો ખલ્લેખુલ્લો જાદુગર છે.' 

૪. બેશક તમારે સર્જનહાર તો અલ્લાહ છે જેણે 


આકાશે। તથા પૃથ્વીનું છ દિવસોમાં સર્જન ક્યું, પછી 


તે સત્તાસ્થાને બેઠો. તે પ્રત્યેક વસ્તુનો વ્યવસ્થાપક . 
છે. તેની પરવાનગી સિવાય કોઈ ભલામણ કરવાની 
શકિત નથી રાખતો. આ અલ્લાહ જ તમારો પાલનહાર 
છે, માટે તેની જ ઈબાદત કરે, છતાં તમે નસિહત 
નહિ પકડો 

૫. તેનીજ તરક તમે પાછા ફરશે. અલ્લાહના 
વાયદો સાચા છે. ખરેખર, તે જ મૂળ સજન કરે છે. 

અને કયી પછી) તે'જ પૂન:સર્જન ” કરે 


“હિકમત” અર્થીત જ્ઞાન, બુદ્ધિમત્તા શાણપણ. 


બ્ર્ક્ક ઠ્ર્ન્ક! કગ ન 


છા “કડ્ક્કા 


ઈ“ ડા 
“- ૬ કન 


“770.72-% હં દ ન 77 
45૪૭ 555 છાડ 


જ 714૮4. -92.૮6 4189 ખ.: 79 જે પ 
૯) સ્પ 4545 ડડ વર 
વા 
ભેહ્ન્ તેટ 


છળકડ્ક્ન્ ડની કાકડી 


ઈઝ હહ ટફ 
ટ ટ જ. જ 
જ 98% 35#3 655% 
૦્ડકડડઇ 

7977૬7 જ “257 મ ર- બે 
521 ક ત “ઝક 


277, 2 


ડડ 


7/77 7-75 “77 


મઝ 55 હુ 





ર. જ લોકો બદકારીઓમાં ઓતપ્રોત રહે છે તેઆ પોતાના સંસ્કારો સ્વમાન અને આત્મવિશ્વાસને 


બ 


બ 


એટલી હદ સુધી ગુમાવી બેસે છે કે તેમની વચ્ચે કોઈ બોધ આપનાર સદાચારી જીવ પણ હશે તેમ માનવું 
તેમના માટે અશકય થઈ જાય છે. તેમના આ નિરૂત્સાહ જીવનના પરિણામે તેઓ સાનભાન તદ્ન ગુમાવી 


બેસે છે અને આવનારા પયગમ્બરનું રૂપ તેમની કલ્પનામાં એક “ચમત્કારિક અતિમાનવ' “સુપરમેન 
ચમત્કારિક રીતેજ ઉપસ્થિત થવા સિવાય બીજે નથી હોતું. તેમની માન્યતામાં તેમની અંદરથી કોઈ પણ 


આ ને'મત મેળવવાની લાયકાત નથી ધરાવી શકતો. 
૩. છ સમયાંતરે, છ સરખા યુગો. 


૪. આ જીવનમાં પરંપરિત નેકીઓને વારસા અતૂટ રહે જેથી પૂર્વજોની કરેલી નેકીઆનાો લાભ 


તેમની ઔલાદને મળતો રહે કે અવારનવાર બદલતા સંજેગોમાં એવી નેક રૂહો પ્રગટ થતી રહે 


ઉપદેશે દ્રારા સત્યની જ્યોત સદા જલતી રહે. 


જમના 


૨ચ્ત્૯લ 





સરાહ ૧૦ યૂનસ પારો ૧૧ 
છે કે જેથી ઈમાન લાવી નેકી કરનારને તે ન્યાયયુકત હાત 


ક ર 2 શી દવ ક છૂ 1 
બદલે આપે; અને જેમણે કુક્ઠ (સચ્ચાઈનો ઈન્કાર) ક માળ ક 
કયી હશે, તેમને પીવા માટે ગરમ પીણુ અને દર્દનાક કાઈ ની 2 -શ્રષ્ટ 
સઝા આપવામાં આવશે કારણ કે તેમણે કુક ક્યું. 
૬. આ તેજ છે જેણે સૂર્યને પ્રકાશમય બનાબો 515- ક ડઝ હૂ 58 
અને ચંદ્રને તેજસ્વી બનાજો અને તેમની મંઝિલોનું ૪ 
દ્વિ ક “77 271 9૮ ૮7 /7૯4 
નિયમન કયું કો આધારે તમે વષોની ગણત્રી તથા હ હાડડ્ટાક હઝ દપક ઇડ 
નડ ડન 
લ કિ ન 1 70 
સમય નક્કી? કરી શકો. અલ્લાહે આ ભવસ્થા કોઈ શક ઝી 1; કવ, ગહ ઝડ 
સત્ય હેતુ વગર નથી બનાવી. તે જ્ઞાન ધરાવનારા લોકો દડ 
ક “૦ જ્જ 277 છ 
માટે આયતોનું વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે. ઊડ 


૭. ખરેજ રાત તથા દિવસના પરિવતિત ક્રમમાં હંશાહડ 3 49૫514 ક “કીન “ડું ડ) 

અને તે સર્વ જેનું આકાશે તથા પૃથ્વીમાં અલ્લાહે પ 
થક નહ “ કે ક્ષ જ જન ન્ર્રિ 
સર્જ્ન'* કયું છે તેમાં, પરહેઝગારો માટે નિશાનીઓ ૦૭#25ક5 ન «2314 ડ્્ક્ન્ન 
(ભરેલી) છે. છ. 
ક જૂ કુ ૭ 
૮. તે લોકો જ અમારી સાથે મેળાપનાં આશા કા ક?5૪2 ૮7૮274 
દ ક#1,554 ની ૭્*્ઝ% %ઝઝ૭] 


નથી રાખતા અને આ દુનિયાના જીવનથી સંતોષ અને ણ 
સ 2% “% ન 7ર્મ્‌.૫ €₹''9૮ 929 2મ- 

આરામ મેળવે છે અને અમારી આયતોની અવગણના ઉઊ૭કડ કાઇટ ઝી પ 8519 

કરે છે, 


મની કરણીઓના પરિણામે તેમનું ઠેકાણે ૦5 સૌ / ન ફુ કહ ડય, 


97/29 દ 29/71 7/2 4 


૧૦. પરંતુ તે લોકો જે ઈમાન લાવ્યા અને તેમણે જક હ્ઝ્ટ ક »:૦1 ડઝ! ની 
નેકીના કામો કયી, તેમના ઈમાનના પરિણામે તે તેમનો , 


જ્‌ 2૮? 
રબ તેમને ને મતોથી ભરપૂર બાગોમાં લઈ જશે જ્યાં ઠ્ર્ડ્ હગ 9કકઝ પ્ષ્ર્ર્ટ ઝટ: ર 
તેમની નીચેથી  નહેરે વહેતી હશે. ઉ જા 
૧૧. ત્યાં તેમની દુઆઆના આજ (શબ્દો) હશે ન ૧9 ક ઈ” ડક. ટ, ડવ 
“પાક છે તું હે અલ્લાહ અને તેમની પારસ્પરિક 


૫. અલ્લાહે સૂર્ય તથા ચંદ્રને એક વ્યવસ્થાને આધીન રાખ્યા છે, જેના આધારે ઈન્સાન સમયને 
અંદાજ લગાવી શકે છે. ચંદ્રના પૃથ્વીને ફરતા ચક્કરના આધારે મહિનાની ગણત્રી નક્કી કરી શકાય છે, 
અને સૂર્યને કરતી પૃથ્વી ચક્કર લગાવે છે જેનાથી વર્ષની ગણત્રી તેમજ દિવસોની ગણત્રી કરવામાં આવે 
છે. 

૬. સૃષ્ટિના પ્રત્યેક સર્જનનું અવલોકન કરનારને સર્જનહારની કારીગરી અને તેની અસીમ શકિત 
[વિષે કોઈ શંકા નથી રહેતી, તેની અમ્યીદ શકિત તથા સામર્થ્યનો અંદાજ લેવો ઈન્સાનની મ્યીદિત 
શકિતથી બહાર છે. 

૭. ઈન્સાની તરક્કીનાો આધાર ભય અને આશા ઉપર છે. કેટલાક લોકો આશામાં મહેનત મજરી કરે 
છે અને ઘણા લોકો ભયથી દબાઈને ગુલામી કરે છે. 

૮. “તેમની નીચેથી' અર્થીત તેમના અધિકારમાં પોતાની આગવી નહેરે। હશે, 


૨૯૦ 





સૂરાહ ૧૦ યૂનુસ પારો ૧૧ 
દૂઆઓમાં સલામતી (ની ભાવના) હશે. અંતમાં ઉહ ઝીન્ક્ઝ્ મ 
કક «ન ક-ન- નન ન 


તેમની સ્તુતિ હશે, “સર્વ તા'રીક અલ્લાહ માટે જ છે 
જ તમામ જહાનોનોા માલિક છે.' (રેકૃઅ-૧) 

૧ર. અને જો અલ્લાહ ઈન્સાનાને (તેમના 
કમીની) બ્રાઈઓઆનોા બદલો આપવામાં એટલી જ 
ઉતાવળ કરે જેટલી ઉતાવળથી તેઆ (માયા) ભેગી કરે 
છે, તો તેમના જીવનનો અંત ક્યારના લાવવામાં 
આવ્યો હોત. પરંતુ અમારી સાથે મેળાપ કરવાનો જે 
લોકો ઉત્સાહ નથી રાખતા તેમને અમે બદીઆમાં 
ભટકતા “) છોડી દઈએ છીએ. 

૧૩. અને જ્યારે ઈન્સાન ઉપર આકત આવી પડે 
છે ત્યારે તે સૂતાં, બેસતાં અથવા ઊઠતાં અમને પુકારે 
છે, પછી જ્યારે અમે તેની આકતોને દૂર કરીએ તો તે 
પોતાની મૂળ ચાલ ઉપર આવી જાય છે કે જાણે આકત 
સમયે તેણે અમને પુકાર્યી જ ન હતો. આવી રીતે હદ 
બહાર જનારાના કામોને તેમની દ્રષ્ટિમાં શોભતા કરી 
દેખાડવામાં આવે છે. 

૧૪. અને તમારી પહેલા ઘણી પેઢીઓ “'”) જેમણે 
નાકરમાની કરી હતી, અમે તેમનેપ્સર્વનાશ કયી હતો, 


જો કે તેમની પાસે તેમના રસૂલે! સ્પષ્ટ દલીલો લઈને ' 


આવ્યા હતા, પરંતુ તેઆ ઈમાન ન લાવ્યા. આવી રીતે 
અમે ગુનેહગારોને તેમની શિક્ષા આપીએ છીએ. 

૧૫. તેમના પછી પૃથ્વીમાં અમે તમને (તેમના) 
વારસદાર બનાવ્યા જેથી અમે જોઈ લઈએ કેતમે કેવા 
કામ કરે! છો. 

૧૬. અને જ્યારે અમારી સ્પષ્ટ આયતો તેમની 


સમક્ષ વર્ણવામાં આવે છે તો જે લોકો અમારી સાથે 


મેળાપની આશા નથી રાખતા તેઆ કહે છે 'આના 
બદલે કોઈ જૂદું કુઆન લઈ આવ, અથવા આને 


રે ન 


શ ઇછીકાર્ડક્ટ્કડ 
2:--” ૭?77/77 


ઉ ડક ૭555 જમી ત્ટ્ 


ભહ (4% 6% ઠું 


ત ૦૦ નન 


ડઝ કડ ઉડ -ડાહઉઝ 0: 
કઠ 555% (ઉ છ 
કઇ હડ,“9૭)ઝડ,ડ૭ 

5 


:*1$1૬ & ૭૭ ઇ્છડ «87૪: 
ક ઇડરના: 
છડ જી 
ત્ર 45. ઝઝડડડકડડદ 
5 

૪: 


ઈ.ક્ઝઝેટ 


હ ડઉ ષ્ટઝદ ઝડડડઈડ 


કિ પ હરીશ હ હુ 





૯. જ લોકો અલ્લાહને મળવાની આશા નથી રાખતા અથવા અલ્લાહને મળવાના અભિલાષાં નથી 


હોતા તેઓ બદકારીઓમાં ડૂબેલા હોય છે. 
૧૦, 


સત્તાના મદમાં તથા સુખ સાહેબીમાં કે કોમો સ્વચ્છંદી બદકાર અને કા બની જય છે. અને 


અલ્લાહના પાક રસૂલોના ઈન્કાર કરી તેમને સતામણી કરતી રહે છે, જેના પરિણામે તેમના ઉપર 
કૂદરતનોા પ્રકોપ ઊતરે છે અને બળવાનથી બળવાન સત્તાઓઆના પણ માત્ર નિશાનો જ બાકી રહી જાય છે. 


૨૯૧ 





સૂરાહ ૧૦ યૂનુસ પારો ૧૧ 


(થોડુંક) બદલી નાખ,” તું તેમને કહી દે “મને 
અધિકાર નથી કે હું તેને મારી ઇચ્છા પ્રમાણે બદલી. | 2. ક 
નાખું, (બલ્કે) મારા ઉપર જે વહી કરવામાં આવી છે જહ પ્ન્‍્યડડ્ઝકડ૭ડઉાઠ્ાજી 
હું તેને જ અનુસરું છું. બેશક, જો હું મારા ન 
સજનહારના હુકમની નાકરમાની કરુ તો મને 

ભયંકર *') દિવસના અઝાબને ડર છે.' 

૧૭. તેમને કહી દે “જો અલ્લાહ એવું ચાહત તા *વ4.. ુ મઝ ૧502012 ઉડ) 
હું તમને (કુરઆન) વાંચી સંભળાવત જ નહિ, ન તો હઝ 
તમને તેનું જ્ઞાન મળ્યું હોત, ખરેખર મેં મારી ઉમરના 06 વડા ડડ હ 
લાંબા સમય તમારી વચ્ચે જ પસાર કર્યો છે (તમે મને 
સારી પેઠે જાણો છે), તો પણ તમે સમજશો નહિ??? * 

૧૮. પછી તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ હશે જે જાઝ વ્રારન્‍ કાડ ઉહ દુ 
અલ્લાહના વિરૃદ્ધ અસત્ય ઘડી કાઢે અથવા તેની “ “4 ી 
આયતોને જઠી ઠરાવે! નિ:સંદેહ ગુનાહગારો કદીપણ બડ ડશ્ક્ક્ષ્ો । ટક ઝદ 
સકળ “““) થશે નહિ. 

૧૯. અને તેઓ અલ્લાહને છોડી તેની ઈબાદત કરે ટઝડ્કર્ઈઉડ્ાષ્રકડ#ડ# ૬4 
છે જે ન તો તેમને કોઈ હાનિ કરી છે ન તો તેમને _,/, 9? છડ ૪૪ડ;7 
લાભકતી છે. તેમનું કહેવું છે કે આ અલ્લાહ પાસે ૦% ડક ૭૩44. 5 
અમારી (નજાતની) ભલામણ કરનારા છે. તું 4૮92*-*:: & 114 ટ 7/7 1 
તેમને ણ દે તમે ને આકાશે તથા ડઝ હૃઝદ્ઠડાહઝજઝછુલ 
પૃથ્વીની કોઈ એવી વસ્તુની માહિતી આપવા ચાહે છે ઊડ ૫3 
જેનું તમે ધારો છે કે તેને જ્ઞાન નથી? તે પાક છે, અને ર 


- ૧ 


તે તેનાથી ઉચ્ચતર છે, જનો તેઓ તેને શરીક ઠરાવે 


“૦?(74 ?9 4.7 * ન ક 
(2 હ્ટાઠા હઝ પ જ 


છ 


ઊ7 


ર૦. આરંભમાં સર્વ ઈન્સાનો એકજ તરીકા“ દા પ ઇઃહ૬. ૬૬ 5 (61 [૪૪ 
ઉપર હતા, પછી તેઓ (અંદરોઅંદર) મતભેદ કકક કા ઝહ કાઈ 
૧૧. કયામતને। દિવસ. 

૧૨. અલ્લાહ ઉપર અસત્યનો આળ ચડાવનારા તથા નબુવ્વતના ખોટા દાવા કરનારા કદાપિ સકળ 
નથી થતા. 

૧૩. મૂતિપૂજકોની માન્યતા પ્રમાણે તેમની પધરાવેલી પ્રતિમાઆના દખલ વિના પોતાના સર્જનહાર 
સાથે સંબંધ કાયમ કરવા અસંભવિત છે, જે ઈસ્લામના સિદ્ધાંતો વિરૃદ્ધની માન્યતા છે. 

૧૪. એક સમાજના સભ્યોનો અર્થ તેમની ઘણી માન્યતાઓ તથા વિધિઓમાં સામ્ય હતું. હકીકતમાં 
રસૂલોના વિરોધ કરવામાં લોકો સંયુકત મોરચો! ઊભો કરતા રહે છે અને આ પરિસ્થિતિ દરેક નબીના 
સમયમાં થવા પામી હતી. 

૧૫. અલ્લાહના પયગમ્બરે તથા કોમે। વચ્ચે હમેશાં મતભેદ રહ્યો છે. કોઈપણ રસૂલને માનવપ્રાણીએ 
શાંતિથી જીવવા નથી દીધો જે એક એતિહાસિક સત્ય છે. ી 


૨૯૨ 





સૂરાહ ૧૦ યૂનસ 


કરવા લાગ્યા; અને તારા પરવરદિગાર તરકથી જે 
પહેલાં વચન“ ન અપાઈ ગયું હોત, તો તેમના 
મતભેદને તેમની વચ્ચે કેંસલો કરી દેવામાં આજો 
હોત. 

૨૧. અને તેઆ કહે છે “તેના રબ તરફથી તેની 
ઉપર કોઈ મો'જ્ઝા કેમ નથી ઊતયીર? તેમને કહી દે 
'ગએબ (ના ભેદ) તો અલ્લાહ પાસે છે. માટે 
(મો' જેઝાની) રાહ જુઓ, હું પણ તમારી સાથે રાહ 
જોઈશ?” (રુકૂઅ-૨) 

૨૨. અને તેમના ઉપર મુસીબત પડયા પછી અમે 


તેમને (કરી) રહેમતની લિઝઝત ચખાડીએ છીએ તો,. 


જોઈ લો, તેઆ અમારી આયતો વિરૃદ્ધ કેવી તદબીરેો 
કરે છે. તું તેમને કહીં દે “તદબીર કરવામાં અલ્લાહ 
તમારાથી વધુ ઝડપી છે' બેશક, અમારા નૌમેલા 
ફરિશ્તાઓઆ તમારી ચાલોની પૂરેપૂરી નોધ રાખે છે. 

૨૩. તે એજ છે જેણે તમને ભૂમિ ઉપર તથા 
દરિયાઈ સકર કરવાની આવડત આપી છે કે તમે જ્યારે 
વહાણોમાં સવાર થાઓ છો તો તે (વહાણે।)ને અનુકૂળ 
પવન લઈ ચાલે છે જેમાં લોકો આનંદથી (સકર) કરી 
રહ્યા હોય છે કે એટલામાં એક ભયંકર વાવાઝોડું અને 
ચોતરફથી પ્રચંડ મોજાં તેમને આવીને ધેરી લે છે અને 
તેઓ પોતાને તૂકાનમાં ઘેરાએલા ધારી લે છે ત્યારે 
તેઓ એકાગ્રતાથી અલ્લાહને સમર્પણ કરી પુકારે છે 
(કહે છે) “જો તું અમને આ (આકત)માંથી ઉગારી 
લઈશ તો અમે ખરેખર તારા શુક્રગુઝાર થઈ જશું .' 

૨૪. પરંતુ જ્યારે તેમને બચાવી લેવામાં આવે છે 
તા તેઆ ધરતી ઉપર હદ બહારની શરારતેો કરે છે. હે 
લોકો, તમારી આ શરારતો તમારા પોતાના વિરૃદ્ધ છે, 
(માટે) આ જીવનમાં મો।જ કરી લો. છેવટે અમારી 
તરક જ તમારે પાછું કરવાનું છે; ત્યારે અમે તમને 
જણાવી દેશું કે તમે શું કરતા રહ્યા હતા. 


પારો ૧૧ 





4-ડપડડ્્- શ*27શ*77- ક્યહાઈટ્ન ક હશન 
કા 


94 9/7 જું ત 


તગઈઇઈડપ્બવ્કડદાઇઈઉ 
ઠં '#65ઝ&પ ઇંશકડ%ઇ | 

૯6 5 
5 215 
ક કક્કડ 
પઈ્%છ્કડડ ક દ 
વ કાઇઇઇકકઝડ ફિઈઈવૃઇક 
૭ 8#ઇફ્ેક્ાઉફાઝીઝઞાક 


7922279 2 7; 9 217707 


દથી ઝહંડઝઈ૦કાઇકઝફોઉ 
જટ દઈ 22/ અ કક કાહા પ 
કઞ5ધુડકડકઈ પક 


792 


છડ 


સ િસભ્ાટા-- 


૧૬, અલ્લાહ ઈન્સાન ઉપર પોતાની રહેમતનું આવરણ નાખે છે જે રસૂલના રૂપમાં હાય છે. 


અલ-અરાક સૂરાઅ ૭ આયત ૧૫૭માં અલ્લાહે વચન આપ્યું છે “મારી રહેમત પ્રત્યેક વસ્તુને આવરી લે 


છે.' આ આવરણ નબીના રૂપમાં હોય છે. 


કે 


૧૭. રસૂલને। ઉદય કર્યા પછી ઈન્સાનને મહોલત આપવામાં આવી જેથી ટૂંક સમય માટે તેમના ઉપર 


અઝાબ પડવાથી મુલતવી રહ્યો. 


૨૯૩ 


ગ્સ્ે 


સૂરાહ ૧૦ યૂન્‌સ 


કોતાારપાનાારાકેનન-નાનરરનતકતરતનન--૦--સલઇડઝ-બાાસાબનનાનલઇસઇસસનાઇઇનસણનયનાાણઇસણઇાળામાટસસના, સકામ જવા. વાાયકકજકક 


છે જેને વારમા, 


રપ. આ જીવનનું દ્રષ્ટાંત એવા પાણાંનું છે જેને 
અમે વાદળાઓથી વરસાવીએ છીએ પછી તે જમીનમાં 


ઉગતી ફસલેમાં ઉતરી જાય છે, જેને ઈન્સાનો તથા 


પશુઓ ખાય છે. અને જ્યારે ધરતો ખુબ હરિયાળી થઈ , 


પૂરબહારમાં આવે છે ત્યારે તેના માલિકો એવું સમજી 
લે છે કે હવે તેના ઉપર તેમને પૂરેપૂરો કાબુ છે, ત્યારે 
રાત હોય કે દિવસ, અમારે હુકમ આવી પહેંચે છે, 
અને અમે તેને ખેદાનમેદાન કરી નાખીએ છીએ કે 
જાણે આગલે દિવસે તેનું અસ્તિત્વ 
આવી રીતે અમે વિચારશીલ લોકોને અમારી આયતો 
સમજાવીએ છીએ. 

ર૬. અને અલ્લાહ સલામતીના ધર તરક 
બોલાવે છે અને જેને ચાહે તેને સીધો રસ્તો દેખાડે છે. 

૨૭. જે લોકો ભલાઈના કામો કરે છે તેમના માટે 
ઉત્તમ બદલો અને બીજુ પણ ઘણે હશે. તેમના ચહેરા 


(૧૯) 


ઉપર ન કાલિમા હશે ન રૂસ્વાઈ હશે. આ લોકો જ. 


જન્નતના નિવાસી છે અને સદાય તેમાં રહેશે. 

૨૮. અને તે લોકો જેમણે બદોઓ કરી, તે 
બદીઓને તેવોજ બદલે! પામશે, અને નામોશી તેમને 
ઘેરી વળશે. અલ્લાહ (ની પકડ)થી તેમને બચાવનાર 
કોઈ નથી. તેમના ચહેરા જાણે અંધારી રાતના * 
ટૂકડાઓથી ઢંકાએલા (હોય તેવા ડાધોવાળા) હશે. આ 
જ લોકો છે જે આગ નિવાસી છે; તેમાંજ તેઓ 
રહેવાના છે. 

૨૯. અને તે દિવસ (નો વિચાર કરે।) જ્યારે અમે 
તે સૌને એકત્રિત કરશું. પછી જ શિર્ક કરતા હતા 


તેમને અમે કહેશું “જેને તમે શરીક ૧) ઠરાવતા હતા 


હતું જ નહિ. ' 


પારો ૧૧ 


7227 ૧ 


્ દાજી 9૭ ઉ ઝંડ ભરતા 
ડડ કાણકડઈડ ડક 
હડદઇણાવ્ડળઇ: 0 છ 
ક પ્રપડડઈલર દ કુ 
ટઈહમડ૪દ્રડાડહાટઝકડ 
જક) હ) 

જજહઝ ઇડ 5૮ 
હક્ક ક્કવાહામ્ક5 ડુ 
25 
નઈ. ન ર્ડા 
પ૪૬૬૭1૮ ઠરા ગટ 
હઝ પહ ડડ? 
૦૭ પ૭૭ક5ણાટ્ટ 


7૮ ક રા નડહ 
%9૯ 5.૪45 


દ 5222 ૬ (194 


દ્ર9.» ?7 22:77 297. 


ૂ.બ્બેકક્ક્બ ટ 


426. 





૧૮. કુદરતનો દસ્તુર છે કે જ્યારે માનવબળો અહંકારી અને જડવાદી બની જીવનના મ્‌ળ મકસદ 
અવગણના કરે છે ત્યારે તેમનું જીવન ધોર અંધકારમાં ધેરાઈ સર્વનાશમાં પરિણમે છે અને તેમનું 


ભજ 


નામોનિશાન ધરતી ઉપરથી મટી જાય છે. 


૧૯. સલામતાના ઘણા અર્થ નીકળે છે, શાંતિ, સંતોષ, રક્ષણ, આણા પાપ તથા શી રક્ષણ, 


નજાત (મુકિત), મોક્ષ કે જન્નત. 


ર૦. પોતાની બદકારીઓના અંધકારમાં, કે બદીઓના ભાર નીચે દબાયેલા હશે. 
ર૧. શરીક અર્થીત સમકક્ષ, ભાગીદાર, સમોાવડીએ।. 


૨૯૪ 


સૂરાહ ૧૦ 


તેમની સાથે ઉભા રહો.' પછી અમે એકબીજાથી તેમને 
અલગ કરશું, અને તેમના ઠરાવેલા શરીકો કહેશે 'તે 
અમે ન હતા જેની તમે ઈબાદત કરતા હતા. 

૩૦. “માટે અમારી અને તમારી વચ્ચે અલ્લાહ 
સાક્ષી તરીકે પૂરતો છે કે અમે તમારી ઉપાસનાથી 
બેખબર *” હતા." 

૩૧. ત્યારે પ્રત્યેક જીવને પોતાની આગળ 
મોકલેલી કરણીની સમજણ) પડી જશે. અને 


મૂનુસ 





7 9727-2%(૮, .,2& 225૪. 
ઊ૦ક૭-ઝં ઝ ઉહ) ટ 5 ૦9564 


7025. 6. ક તો હ 
“ત્છ્ દ્ર નિ 
ર 


બ્લ કચ ડડ 
પ 7 નિ 7 છ 7 
કાહા ક ડ- ડકઉ ઝલાઈ 


તેમને તેની સમક્ષ ખડો કરવામાં આવશે, જે તેમનો 
ખરે! માલિક છે, અને જે તેઓ ઘડતા રહ્યા હતા તે 
તેમનો સાથ છોડી દેશે. (રુકૂઅ-૩) 

૩૨. તું કહે “આસમાને। તથા ધરતીમાંથી તમને 
તમારું રીઝક કોણ પૂરું પાડે છે અથવા તમારી 
સાંભળવાની શકિત અથવા જેવાની શકિત ઉપર કોની 
સત્તા છે? અને કોણ છે જે નિ્જીવમાંથી સજીવને કાઢે 
છે અને સજીવમાંથી નિર્જીવને કાઢે છે? અને સર્વ જજ 
વવહારના બવસ્થાપક કાણ છે તેઓ કહેશે ઉ દ વિ જ 
“અલ્લાહ” પછી કહે “છતાં તમે તેનાથી કેમ નથી 
ડરતાર?? કઝ ન છ ક દ પ 

૩૩. આ છે અલ્લાહ, તમારો ખરો પાલનહાર. તો ઝં હુશ્ડા૭ડ! કેન પડ 
સત્યને તજવું ગુમરાહી નથી તો શું છે? છતાં તમે કેમ 
બહેકી ગયા છો? 


“7777.74 રિ #72- પ્ર 21,297 
ઉડ! કહ ડક ઈક હું! કશ5%- હં 


ક 70-57 4- ન 
હાઇડ, 5 7૭ 


9# 7 


હ્ઝ૮ટ ટ જાટ, ૭25594! 
ધ ઈ પ) નિ કિ જ” 
&&કુક્ડ “જઞાહડડાદર5 


ન” 2979744 


| ૭»: 


----------------------- 

ર૨. આ દુનિયામાં અલ્લાહ તરકથી લાખા નબીઓ તથા બેહિસાબ જીવો આવ્યા હતા જે નેક 
ઈન્સાનોને ઈન્સાન, જડપદાર્થ, ગ્રહો, પશુપ્રાણીઓઆ, પક્ષીઆ, મૂતિઓઆ વગેરેની પૂજાથી રોકી એકજ 
પાલનહારની ઈબાદત કરવાની પ્રરણા આપતા રહ્યા હતા. આ નેક રૂહો હમેશાં એવા અંધકારના યુગોમાં જ 
પ્રગટ થતા રહ્યા હતા જ્યારે ઈન્સાને વહેમો તથા જહાલતમાં કસાઈ પોતાના સજનહારને તજી 
પોતપોતાના જદા જદા મા'બુૃદ ઉપાસ્યો બનાવી લીધા હતા. આ અર્નથથી છૂટકારો અપાવવા માટે 
પયગમ્બરેને પોતાનો જાન જોખમમાં નાખવા પડતો, ઘરબાર, બાલબચ્ચા તજવા પડતા, ભૂખે મરવું 
પડતું અને બીજા અસહ્ય દુ:ખો વેઠવા પડતા. તેમની આ કુરબાની તેમના મરવા બાદ વ્યર્થ જતી કારણ 
કે લોકો તેમની જ છબીએ, કબરો કે સમાધીઓ બનાવી તેમની પૂજા કરવાનું શરુ કરી દેતા. 

આજે દુનિયામાં અસંખ્ય ધર્મી કે સંપ્રદાયો નજરે પડે છે જે વિવિધ મહાપુરૂષોની મૂતિઓ કે તેમના 
ચિત્રોની પૂજા કરે છે જે પવિત્ર જીવાએ તેમને એકજ અનન્ય સર્વશકિતમાન સજનહારની ઈબાદત 
કરવાની નસિહત પાછળ પોતાના જીવન ખર્ચા નાખ્યા. ખરેખર ઈન્સાન કરી કરીને તે'જ બરબાદી તરક 
ચાલ્યો જાય છે. 

૨૩. ઈન્સાનને આ દુનિયાની પૂરી હકીકતનું જ્ઞાન નથી આપવામાં આવ્યું. આખેરતના જીવનમાં 
જ્યારે તેમની આંખો આગળથી પરદે દૂર થશે ત્યારે કુદરતની અસલિયત તેમની સામે જાહેર થઈ જશે. 


૨૯૫ 


દ 


દર 





સૂરાહ ૧૦ 


શન. ૦.-૦.*૫૪-૦-- છ જન તુઈ- કર૦૦*-નુશઇ ૦૦૦, _. -.૪ _ -- # ઝાઇન્.....-....-_-.. સક... તક, અ. સાન-જભશનગાજીઝ અ... ક.નરઇવણુળા.કબયતજ, -ક.. “ન... _ક તા, અ... ૦જ- --- #જનઝ -નન- 


૩૪. આ તારા પાલનહારનું વચન છે જે 
નાકરમાને માટે પૂરું થયું છે કે તેઆ કદીપણ ઈમાન 
નહિ લાવે. 

૩૫. તું કહે 'તમારા ઠરાવેલા મા'બ્દોમાં કોઈ 
એવા છે જે દુનિયાનું સર્જન કરી શકે અને 
(વિસર્જન) પછી કરી સર્જન કરી શકે?” તું કહે 'તે 
(કેવળ) અલ્લાહ જ છે જે સજનોનું નિ્મીણ કરે છે 
અને તેનું કરી સર્જન કરે છે. તો પછી તમે મુખ કેરવી 
ક્યાં જઈ રહ્યા છો?' 

૩૬. તેમને કહે “તમારા ઠરાવેલા શરિકોમાં કોઈ 
એવો છે જે સત્ય તરક હિદાયત કરે છે?' તેમને કહી દે 
“તે માત્ર અલ્લાહ જ છે જે સત્ય તરક હિદાયત કરે છે, 
તો શું જે સત્યમાર્ગ દેખાડે છે તે તાબેદારી કરાવવાનો 
વધુ હક્કદાર છે કે જે પોતે પણ બીજાની મદદ વગર 
પોતાના રસ્તો નથી શોધી શકતો તે? તે પછી તમને 
શું થઈ ગયું છે? તમે આ કેવા ઈન્સાક કરે છો?” 

૩૭. તેઆમાંના ઘણાખરા અનુમાનોને 
અનુસરનારા છે. બેશક અનુમાનો હકીકત ” સા 
કંઈ પણ કામના નથી, ખરેજ, તેઓ જે કરી રહ્યા 
તેનાથી અલ્લાહ સારી પેઠે માહિતગાર છે. 

૩૮. અને આ કુરઆન એવી વસ્તુ નથી કે જ 
અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈથી રચી શકાય. બલ્કે જે 
તેની પહેલા આવ્યું હતું તેનું પણ તે સમર્થન કરે છે, 
તેમજ (અલ્લાહના) નીૌતિનિયમાની સમજણ આપે 


ઊ7 .27 


છે.. અને તે તમામ જહાનના પાલનહાર તરકથી છે 


તેમાં કોઈ શંકા નથી. 


૩૯. શું તેઓ કહે છે કે તેણે પોતેજ (કુરઆન) 
જોડી કાઢયું છે? તેમને કહી દે “તો તમે પણ તેમાંની 


મૂનુસ 


પારો ૧૧ 





નક#- “રનના સત ક" -:૪ -ક.-.તા... -૧, આસ -“0.૭-મ ના, જા તાળ. -૦"સ# -ની.ત--વાત'મ કાજ ત-ત૦-મસ, ૦ લાળતાળ”- તામતાણભઇળાતળન,..ત. - 


ડે ડટ 6દશડડ “554 હ 


#”? કુ *7%૯.- 
છડક્કજગ્ 

£ 774 1૬424 9-૫, 
4૬ોઈડડખકુદડહતંકડ 
હહ ની ઈ 
« ઉ 
૦૭8 
શ્ય ન સ ન 

દિ ડટા છ 

૬-7 મ કન જ 9775 


ઠા કહ છુવાહવ્' 
ન 9૮777 દ 


પ» ન્ન 
4/૮૬ 1/77“ #: 2.૬ 
કઝહિ્્બઝઉક્કઝાટ ૭ 


7?7₹.&. 2 ક? 

૦૭૦455 

9.૮૮૯ ૯ ઈજા (97 54 
છ્્ય%ડ્કહઠાપ્કકડ્-હ૯ 


બર્ત 6 ડહુાહન 


1 ક જ! 9 1577 ૮! ક 
દ્ર ૭2૩ સ કી ક 


જ મિ. દ શ 


“5.979 2719 ક 


છે બપ કડ ઝે 


1#?, 7 //97227 


“છ ડઝ ક 


ર૪. જડ પદાર્થમાંથી ઈન્સાનોના હાથના ઘડી કાઢેલા આકારો અથવા પ્રતિમાઓ અચેતન છે જે વગર 
ખસેડે ન ખસી શકે. જો કોઈ કારણે તે પોતાના સ્થાનેથી નીચે પડી જાય અને યુગોયુગ કોઈ તેને ન ઉઠાવે 
તા ત્યાંજ ઊંધું ઘાલીને પડી રહે. આવી વસ્તુને ઉપાસ્ય માનનારની અક્કલ ઉપર હે હેરત થાય છે કે આવી 
માન્યતાઓ માત્ર અભણ અને જાહેલ (અજ્ઞાન) લોકોજ નથી રાખતા પરંતુ મોટામોટા વિદ્દાનો પણ તેનો 


પ્રચાર કરતા કરે છે. 


ર૫. ઈન્સાનની રૂહાની ઇખ્લાકીં (સંસ્કારિક) આત્મિક જરૂરીયાતોને લગતા પહેલાના આવેલા 
નૌતિનિયમોથી પણ બહેતર ઉસૂલે। કુરઆન મજીદમાં છે. 


૨૯૨ 


સૂરાહ ૧૦ 


ન્-્-- 


એક સૂરાઅ જેવું જોડી લાવા અને જે તમે સાચા હો ' 


તો અલ્લાહ સિવાય જેને ચાહો તમારી મદદ માટે 
બોલાવી શકો છો.” 

૪૦. બલ્કે, તેમણે તે (હકીકત)નો અસ્વીકાર 
કયી છે જેના જ્ઞાન સુધી તેમની પહેંચ ન હતી, અને 
જની હકીકત તેમને હજી નથી પહેંચી શકો. આવી જ 
રીતે તેમની પહેલાંના લોકોએ (સચ્ચાઈને।) ઈન્કાર કયી 
હતો. પરંતુ જુઓ તે ઝાલિમોને કેવા અંજામ આજો 
હતો. 

૪૧. અને તેઓમાંના (કેટલાય) એવા છે જે તે 
(કુરઆન)માં ઈમાન રાખે છે અને બીજા (કેટલાય) 
છે જ તેમાં ઈમાન નથી રાખતા. અને તારે 
પરવરદિગાર કફિસાદ ફેલાવનારાઓને સારી પેઠે જાણે 
છે. (રુકૃઅ- ૪) 

૪ર. અને જો 
આરેપ મૂકે, તો તું 


જ 


મારા માટે છે અને 
કર્‌ 


ખ તારી ઉપર જ્ઠૂં બોલવાનો 
મને કહે “મારા આમાલ (કમી) 
તમારા આમાલ (કર્મી) તમારા 
માટે. હું જે કંઈ કરું તે તમારી જવાબદારી નથી અને 
જ તમે કરો છો તેનો હું જવાબદાર નથી.' 
૪૩. અને તેઓ વચ્ચે કેટલાક એવા છે જે તને 
કાન ધરે છે. પરંતુ શું તું એવા બહેરાઓને સમજાવી 
શકોશ જે કંઈ પણ સમજ્તા જ ન હોય? 


૪૪. અને તેઓ વચ્ચે કેટલાક એવા છે જે તારી 


ધ 


તરક (શૂન્યવત) તાકી રહ્યા છે. શું તેવા 


આંધળાઓને ૬) તું (રસ્તો) દેખાડીશ જેને કંઈ 


દેખાતું જ ન હોય? 

૪૫. બેશક, અલ્લાહ ઈન્સાનો ઉપર ઝુલ્મ નથી 
કરતો, પરંતુ ઈન્સાનો પોતાના જીવ ઉપર પોતે ઝુલમ 
કરે છે. 

૪૬. અને જે દિવસે તે તેમને એકત્રિત કરશે (તો 


તેમને એવું લાગશે) જાણે તેઓ દુનિયામાં દિવસની 


કપ... 


'એક ઘડી પૂરતાંજ ૨9) ડયા હતા. ત્યારે તેમને 


મૂનુસ 


પારો ૧૧ 





2૫૪ 284 7૮2 


હ 1 ન ક થા ક 
9૭૭ 


ઉ ઈઝપઇઝડણછડ 
૦૪ડઝઉડઝ્ઈબ૭ાડ્ઝહાર્ડ 


સ 2.7 
૦68) 48 
ક * 52 52:622? ક હ પક 
૬૭ ક કે્ક્?%ૃહ્ટકેહ્ડન્ય્ 
દ ?7?( 2(972727. ૪% 
છેઈક્ક્ક ટર હ)૩ હ 


ન કઈ 

ઝત 
હકાહસડાડીડક: ખન 
છેહ્રઝઝઝઈઇુંડ 


7,724 ક. 


હશ્ચાદ્દ્રઈ ડડ શ. 
9૭૭55૪54 
ડડકઉડછાકાઇ9%ડ) 
%ઠક્ય: કા 

હધય કડક ડડ 
455555૮ ડક 


અ 





ર૬. હદમયીદા વટાવીજનારાઆની બુદ્ધિ શૂન્ય થઈ જાય છે અને તેમના શિરા) તેમનું હમશ અને 


તેમની વિવેકશકિત નષ્ટ થઈ જાય છે. 


ર૭. આ દુનિયાની મોહમાયા અને વિષયવાસનાના નશાથી ગફલતમાં પડેલા લોકોને જ્યારે હોશ 
આવશે ત્યારે તેમની દુનિયાની ઝિદગી માત્ર એક ધડી કે એક દિવસની જ લાગશે. 


ર૯૭ 


સૂરાહ ૧૦ 





એકબીજા (ની હાલત)નું ભાન થશે (કે) નુકસાન તો 


તેમને જ છે જેમણે અલ્લાહ સાથે મેળાપ થવાનો 
ઈન્કાર કર્યી અને તેની હિદાયત પ્રમાણે ન ચાલ્યા. 


ક. જ 


૪૭. અને જે (અઝાબ)ની અમે તેમને ચેતવણી 
આપી છે તે જો (અમે તારી ઝિદગીમાં લાવી) 


દેખાડીએ અથવા (તે પહેલાં) તને મૃત્યુ આપીએ (તો 
પણ) તેમને અંતમાં અમારી તરક જ પાછું આવવાનું 
છે. બેશક જે કંઈ તેઆ કરી રહ્યા છે તેનો સાક્ષી 
અલ્લાહ છે. 

૪૮. અને દરેક ઉમ્મતનોા એક રસૂલ હોય છે, 
પછી જ્યારે તેમના રસૂલ આવે છેતો તેમની વચ્ચે 
ન્યાયપૂર્વક નિર્ણય કરવામાં આવે છે અને તેમના ઉપર 
લેશમાત્ર ઝુલમ કરવામાં નથી આવતો. 

૪૯. અને તેઆ કહે છે “જે તમે સાચા છો તો 
આ વાયદો કયારે પૂરો“ થશે?' 


કહો, મ્‌ 
'હું અલ્લાહની ઇચ્છા જ 


૫૦. તું તેમને કહે 
મારો! નક! કે મારું નુકસાન કરવાની કોઈ શકિત 
નથી રાખતે।. દરેક ઉમ્મત માટે એક સમય નક્કી છે. 
જ્યારે તેમના સમય આવી પહેંચે છે ત્યારે તેઆ એક 
પળ માટે પણ આગળ કે પાછળ નથી થઈ શકતા.” 

૫૧. તું તેમને કહે “મને બતાવા જે રાતે અથવા 
દિવસે તમારા ઉપર ઓઆચિતોા અઝાબ આવી પડશે તો 
ગુનાહગારો તેનાથી કેવી રીતે બચી શકશે? 

પર. શું તે જ્યારે તમને ઘેરી લેશે ત્યારે તમે તેમાં 
ઈમાન લાવશો? (ત્યારે તમને કહેવામાં આવશે) શું 
હવે ઈમાન લાવો છો જે કે પહેલાં તો અઝાબ માટે 
તમે બહુજ અધીરા હતા?” 

૫૩. ત્યારે જેમણે ઝુલમ કર્યે હશે તેમને કહેવામાં 
આવશે 'લો, કાયમના અઝાબ ભોગવા આ તમારી 
કરણીનો યોગ્ય બદલો! છે. 

પ૪. અને તેઓ તને (અઝાબ વિશે) પૂછે “શું આ 
સત્ય છે?* તેમને કહી દે “અવશ્ય, મારા 
પરવરદિગારના સોગંદ, આ ખરેખર સત્ય છે, અને 

તમે તેને રોકી નથી શકતા. (રકૂઅ-૫) 


_અવાણતાઇણન# 


યનસ 


ન « 7644497927 24 ન ૮૦97૦2૮77૮7 
ઉ હાઇડ 9૦ કીપ ક હક હાડ! [813 


#727 52ત તિ 


છઠ ઝડ” 


ન 9 
ઝન 


9979-77 


27 9972 કે %2%927-* ક? 
ભ્ય્ઝદ્ટ્ હુક» મુવિ ક 5) 
ઉહ) કક 85 ક્ત 


7977 # 7 ન” 


જ ટ. 22, 
9 ૭૩%. હાઇ હં? ૭૭5 


શાકઇઝી 
“29% 


હકક 


“5252156૭ હનજ 


ના ત કા ૦.7 «2 


ઝેક ગજા 5 કી દગા 


છે ૬22૭૯૬. 5 સિનિ 


કઉઉફઉઇશડઝડાઝકઈ 
છેડ 45 હ્ક્્જુ 


95.92 ક ઈની ૬22.77 


વર ક ડાછીઇઉ ડક 
ત્રિ જ વત 
છડ ૦૦૭ 


“4 4..9797 277,7 


“ક્જૂડ 2પ 1955 કપડ હ ની વકક 


હ«?2.2£ જ /7*.29 
ય કઇ બઈ રમનાર 
ક નદ 


ક 
"/”( જુ ત 9 ન” 
2 #* ક 9,” 29 ન» ૬શત્તૃુઝજન 
ક્ઝવ હ.5છાડ* 5૭5 
દ _- 





ર૮. ચેતવણીઓ તથા આગાહીઓ પરી ધાના કાઈ નક્કી સમય નથી હોતે. 


શક નિર્ણય કરવાનો અથવા પરિપૂર્ણતાને અધિકાર માત્ર અલ્લાહ પાસે છે. 


૨૯૮ 





સૂરાહ ૧૦ 


૫૫. અને દરેક ઝુલમ કરનારે જીવ આ પૃથ્વીમાં 
જ કંઈ છે તેનો માલિક હશે તે પોતાના (છુટકારા) 
માટે સઘળું આપી દેવા તૈયાર થઈ જશે. જ્યારે તેઆ 
પોતાની સઝાને જોઈ લેશે, ત્યારે તેઆ પોતાના 
પસ્તાવાને દબાવશે. બેશક તેમનો કૅસલો ન્યાયપૂર્વક 
કરવામાં આવશે, અને તેમના ઉપર લેશમાત્ર ઝુલમ 
નહિ થાય. 

૫૬. યાદ રાખા, જે કંઈ આકાશે તથા પૃથ્વીમાં 
છે તે સર્વ ખરેખર અલ્લાહનું જ છે, યાદ રાખા, 
અલ્લાહના વાયદો ખરેખર સાચો છે! પરંતુ ઘણાખરા 
લોકો સમજતા નથી. 

૫૭. તે (અલ્લાહ) જ છે જે જીવન બક્ષે છે અને 


મત્યુ નીપજાવે છે, અને તેની જ તરક તમને પાછા 


લાવવામાં આવશે. 

૫૮. હે લોકો, બેશક તમારા રબ તરકથી તમારી 
પાસે (મહાન) નસિહત આવી છે જે તમારા દિલોમાનાં 
તમામ રોગોનો ઈલાજ છે, અને માોમિના માટે હિદાયત 
અને રહેમત છે. 

૫૯. તેમને કહી દે 'આ સર્વ અલ્લાહની કૃપા અને 
તેની દયા થકી જ છે, તેમાં તેમણે ખુશ થવું જોઈએ. 
જ તેઓ સંઘરી રહ્યા છે તેનાથી આ બેહતર છે.' 

૬૦. તેમને કહે શું તમે કદી પણ વિચાર કર્યે છે 
કે અલ્લાહે તમને જે રીઝક આપ્યું હતું તેમાંથી તમેજ 
(કંઈક) હરામ અને (કંઈક) હલાલ”) ઠરાવ્યું 
હતું?' તું કહે “શું અલ્લાહે તમને તેવું કરવાની 
પરવાનગી આપી હતી કે તમે અલ્લાહ ઉપર ખોટોજ 
આળ મૂકો છો? 

૬૧, જે લોકો અલ્લાહના વિરૃદ્ધ ખાટી વાતો 
ઘડનારા છે તેઆ કયામતના દિવસ વિશે શું ધારે છે? 
બેશક, અલ્લાહ ઈન્સાનો પ્રત્યે માયાળુ છે. પરંતુ 
તેમનામાંના ઘણાખરા નગુણા છે. (રૃકૂઅ-૬) 

૬ર. અને તું કોઈ પણ એવી હાલતમાં નથી 


હોતો, અને તું કુરઆનના કોઈ એવા ભાગનું વાંચન 


પૂનુસ 


મ 


પારા ૧૧ 


2/29 7 27 ડારઝ ક 


ગ્ડબ્હછ્વકહહા 


કક? 


ક્કુકપાડઝા1ક ઈ 41481,551$ ય 


બિ 


છેક %૭8450 નડ 





“?74 ત» 


“છકડા હું 
“2779-27 2774 દિ ! 
છેહક્નંગ ઝેડ્૭ દદ કર! 


૯૨ 


તિ ક વઇકકડદિઝ હાદ 


જ 2/7, ત્ર ત્રિ 
4252 8 5 કે &ડાહછુદઇડડ 
72. 229 
ઇ કી 
કાડડ હડક 


”29979/2#7 %2. 
જા ડડ 

971/77.%7 ..2.0 97૦7 
કડ &ડકશવકાઉ 
ઈક ડક ગક 


” ?74?4 


ભહ»-ક 


“શશી ડાહકઈડ 
ડક્ઝંડ કઈક જડ 
દૃ શ724..22 27 
9૭. 2 
નુ કે 97977727 
કટ્ટા કહ શ ઇડ હડ 





૩૦. ખોરાકની ઈન્સાનના આરેગ્ય અને ઇખ્લાક (સંસ્કારો) ઉપર ઊંડી અસર પડે છે, અને કોઈ. 


શ 


કારણ વગર અલ્લાહે કોઈપણ વસ્તુને હરામ નથી ઠરાવી. 


૨૯૯ 


ઈમિનનનરૂ-._.. _તા. & _-..૧૦%.- ૪૦-૦૦-૦. 


સરાહ ૧૦ 





સથી કરતો, અથવા તમે સૌ કોઈ પણ એવા કામમાં 
પરોવાયેલા નથી હોતા કે હરપળ અમે તમને જોઈ ન 
રહ્યા હોઈએ. એક આશુ માત્ર જેવી વસ્તુ પણ આ 
ધરતી તથા આકાશોમાં નથી જે તારા પરવરદિગારથી 
છૂપાયેલી હોય. અને કોઈ વસ્તુ એવી નથી, નાની કે 
મોટી જે (ની નૌધ) તે વિસતૃત કિતાબમાં ન હોય. 


૬૩. સાંભળો! જે લોકો અલ્લાહના દોસ્ત છે, જ 
[ન:સંદેહ તેમને કદાપિ ભય આવશે નહિ ન તો। તેઓ 


દુ:ખી થશે-- 

૬૪. જે લોકોએ ઈમાન લાવી પરહેઝગારી 
અપનાવી, 

૬૫. તેમના માટે આ જીવનમાં ખશહાલી છે 
તેમજ આખેરતમાં પણ, અલ્લાહના વચનો અકર છે. 
આ ખરેખર એક મહાન સકળતા છે. 

૬૬. અને તેમની કોઈ વાતનું તું દ: 
લગાડીશ, બેશક અલ્લાહ સર્વશકિતવાન છે, તેજ સર્વ 
સાંભળનારેો। છે, સર્વ જાણનારે છે. 

૬૭. યાદ રાખો! જે કંઈ આકાશે! તથા પૃથ્વીમાં 
છે તે સર્વ અલ્લાહનું જ છે, અને જે લોકો અલ્લાહ 


સિવાય અન્યને પુકારે છે, હકીકતમાં તેઓ કોઈ? 
તેઓ નિરર્થક . 


(શકિત)ને નથી અનુસરી રહ્યા, 
કલ્પનાઓમાં રાચે છે, અને અટકળો કરતા રહે છે. 
૬૮. તે એજ છે જેણે તમારા માટે રાત બનાવી છે 
કે જેમાં તમે આરામ કરો, અને દિવસને તેણે 
(કામકાજ માટે) પ્રકાશમય બનાવજો નિ:સંદેહ, 
સમજનારાઓ માટે તેમાં (ઘણી) નિશાનીઓ છે. 
૬૯. તેમણે કહ્યાં કે અલ્લાહનો એક પુત્ર છે. તે તો 
(બેહદ) પવિત્ર છે, તે (કોઈ વસ્તુનો) મોહતાજ 
નથી. બેશક પૃથ્વીમાં જે કંઈ છે તે તેનું જ છે. તેના 
વિશે તમારા દાવાની કોઈ દલીલ નથી. શું અલ્લાહ 


વિશે તમે તે વાત કહો છે જેનું તમને કંઈપણ જ્ઞાન 


નથી? 

૭૦. તું કહે કે જે લોકો અલ્લાહ વિશે અસત્ય 
ઘડતા રહે છે તેઆ કદીપણ સકળ નહિ થાય. 

૭૧. દુનિયાનું આ પલભરનું 
પછી તેમનું અમારી તરક પાછું કરવાનું છે ત્યારે 


૩૦૦ 


પૂનુસ 


મ. “જ. 
6૪ 


જીવન ભોગવ્યા 


પારો ૧૧ 
હ 1 ઇઇડઝડાઝક 
ઝહ્રઈઇડડઝઇઝડઝાઇપડ 
%કડડાડહતકજ,ઇડાડ5; 


ન ક 9 %27 1૮% ૮ 
ઊડ 25 રડ# દ્ર! હાકહ]% 


કક 





6657 કઈં! 2977179757 


છેહ ૪૬૩૦૯૭ 


ક 


97 
વિ 


છકછાડંડઉા,#ડાડટા કા ક 
771,777, 777?,777[! ક 
ઈવા 1% ઈ તુ 

હ#ાઉક૬૬1હ)5/# ડડ; 


જા 


ડક9૭ેહઝડડકાહડું ડુ) મી 


ક #-૧૭%૭?૦97:-2».૬?-4- 
હાટ 


હ” ટ! દ9૭ર્ક્ટઝ હચ 
224 


યા! 


ઉછક૦ક૦% 1૦૭5 58515૭55 
૪૪. 4411 
ક્ડન્ઝયીડુડીદડ5 તજ 


7?5/7197 ક્ર77 74 7.7 
કી ડક: 5% ડાડા 
હહ “હ૭ાબઝાહુપેડકડ્ 


97727 


દ 
%ડક્સઝ ઝદ) હ૬ ૭2 %51 પ 


હ દ્વિ 


૪ની 


સરાહ ૧૦ યૂનૃસ 


તેમના સતત કુફ્ર કરવાના બદલામાં અમે તેમને સખત 
અઝાબનો સ્વાદ ચખાડશું. (રુકૂઅ-૭) 

૭૨. અને તું તેમને નૃહના અહેવાલ સંભળાવ, 
જ્યારે તેણે પોતાની કોમને કહ્યાં, [હે મારી કોમ, જો 
મારું તમારી વચ્ચે રહેવું અને અલ્લાહની આયતો વિશે 
ચેતવવું વસમું લાગતું હોય તો (યાદ રાખો કે) હું 
અલ્લાહમાં યકોન રાખું છું-- માટે તમે તમારા 
ઠરાવેલા મા'બ્દોને, અને તમારી તમામ યુકિતઆને 
ભેગી કરી લો, અને તમારા કોઈ દાવમાં આછા ન 
ઊતરશે। અને તમારી પૂરી શકિત વડે મારી વિરૃદ્ધમાં 
જ ચાહો તે કરી છૂટો, અને મારી સાથે થોડી પણ 
નરમી ન કરશે. 

૭૩. “પરંતુ જે તમે મુખ ફેરવી જશો તો (જાણી 
લો કે) મેં તમારી પાસેથી કોઈ વળતર નથી 
માગ્યું. મારું વળતર મારા અલ્લાહ પાસે છે. અને મને 
હુકમ આપવામાં આવ્યો છે કે હું (તેનો) તાબેદારી 
કરનારાઓમાંનો થઈ જાઉં. 

૭૪. પરંતુ તે લોકોએ તેના અસ્વીકાર ક્યો જેથી 
અમે તેને તથા તેની સાથે જે લોકો નોકામાં હતા તેમને 
બચાવી લીધા અને તેમને (અમારી ને'મતોના) 
વારસદાર બનાવ્યા, જ્યારે અમારી નિશાનીઆની 
અવગણના કરનારાઓને અમે ડૂબાવી દીધા. જોઈ લો, 
જમને ચેતવી દેવામાં આવ્યો હતો તેમનો અંજામ કેવા 
આવ્યો! 

૭૫. તે બાદ અમે રસૂલોને તેમની કોમોમાં 
મોકલાવ્યા, અને તેઓ સ્પષ્ટ નિશાનીઓ સાથે આવ્યા 
હતા. પરંતુ તેમને માનવાથી તેમણે ઈન્કાર ક્યો કારણ 
કે તેઆ (વગર વિચારે) પહેલાં જ તેમને જૂઠ્ઠા ઠરાવી 
ચૂકયા હતા. આવી રીતે અમે ઝાલિમોના મન ઉપર 
મહોર) મારી દઈએ છીએ. 


પારે ૧૧ 





દ 7 922 નક 


€9૯55[4 


ત 


ઈ]. 


કે ધ 
કડ કા ના 


“7 “ક?%9 7?ન«્ર 


જછેડ્ઝ5ક5 છ)!» ૩2 વ 


જર જરી ઝન 


જ ક 4 ક 
ઝહ્ઝયઝહઝાદઇઝઝઠઇ 
છલ ઝડ 


#21”9/7. 2729 774 7777192777 92% 


યાં ની 


ફિ છૂ!» હ ઝો ઉડાડવ્ડ 
૦૩: કાદઠઇ 


9/7 (ક 


ઉગા ્ઝઈકબ્રફકપડકડ 
“ઝડપ વ ક ડઝ 





૩૧. અલ્લાહના પાક પયગમ્બરોા ઉપર હમેશાં રાજ્યકતીઓની વ્યવસ્થા તોડવાના તથા રાજદ્રોહ 
કરવાના ઈલ્ઝામોા લગાવવામાં આવતા રહ્યા હતા, જે કે તે નેક રસૂલે સત્તા મેળવવા માટે નહિ પરંતુ 
ઈન્સાનની ભલાઈ માટે પોતાનું જીવન લૂંટાવતા રહ્યા હતા. 

૩૨. ગુરૂર તથા હસદના અંધકારમાં ઘેરાઈ જનારાઓ પોતાના આંતરદ્રષ્ટિ ગુમાવી બેસે છે. અને 


તેમના અંત:કરણ ઉપર આપોઆપ તાળા લાગી જાય છે. 


૩૦૧ 


જ જુ “ડ્‌ 


ર8૪1: 4 ઈઝ હુ ન 
ક્ય 3૫ કડ. 12 ર 


દી 
૧ 





૭૬. ત્યાર પછી અમે મૂસા, તથા હારૂનને 
ફકિરઔન તથા તેના દરબારીઓ તરક નિશાનીઓ 
સહિત મોકલાવ્યા, પરંતુ તેમણે ધમંડ કર્યો. બેશક આ 
લોકો પાપી હતા. 

૭૭, અને જ્યારે અમારા તરકથી સત્ય તેમને 
પહેચ્યું, તેમણે કહ્યાં, “ખરેખર આ તો ખુલ્લે ખુલ્લા 
જાદુ છે.' 

૭૮. મૂસાએ કહ્યાં, “શું તમારી તરક આવેલી 
સચ્ચાઈ વિશે તમે આવું બોલે! છો? શું આ મોહમાયા 
છે? મોહમાયાનો ઉપયોગ કરનારાઓ કદીપણ સફળ 
નથી થતા.' 

૭૯. તેમણે કહ્યાં, “શું તું અમારી તરક એટલા 
માટે આવ્યો છે કે અમારા પૂર્વજોના બતાવેલા માર્ગી 
ઉપર ચાલવાથી તું અમને અટકાવે જેથી તમને બન્નેને 
ધરતીમાં સત્તા મળી જાયર્ર પરંતુ અમે તમારા 
બન્નેમાંથી કોઈના ઉપર ઈમાન નહિ લાવીએ.' 

૮૦. પછી કિરખએને હુકમ આપ્યા “સર્વ કુશળ 
જાદૃગરોાને મારી પાસે હાજર કરો--' 

૮૧. અને જ્યારે જાદુગરો આવ્યા, મૂસાએ તેમને 
કહ્યું, “તમારે જે કંઈ (જાદુ) કેંકવું હોય તે કૅંકો.' 

૮૨. અને જ્યારે તેમણે (દાવ) કેંક્યો, મૂસાએ 
કહ્યું, “આ જે તમે ફૅંકયું છે તે એક મેલીવિદ્યા છે, 
ખરેખર અલ્લાહ તેને મિટાવી દેશે. બેશક, અલ્લાહ 
કિસાદ ફેલાવનારાઆને સફળતા નથી આપતો. 
(રકૂઅ- ૮) 

૮૩. “અને અલ્લાહ પોતાના કલામ દ્રારા 
સચ્ચાઈને કાયમ કરે છે. પછી બદકારેોને ભલે તે 
કેટલુંએ ના પસંદ હોય. 

૮૪. અને તેની કોમના થોડાક નવજવાનેો 
સિવાય બીજા મૂસા ઉપર ઈમાન ન લાવ્યા, કારણ કે 
તેમને ફિરઓન તથા તેના સરદારે! તરકથી ભય હતે કે 
રખેને તેમને ત્રાસ આપવામાં આવે. હકીકતમાં 
કિરઓઆન હદબહાર જનારો અને ઝાલિમ રાજા હતો. 

૮૫. અને મૂસાએ કહ્યાં, “હે મારી કોમ, જો તમે 
અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવ્યા છો. અને તેના ખરા 
તાબેદાર છો, તો તેના ઉપર ભરોસે! રાખો.” 








પારા જી 
#9#ક૬ ર જા 53 કુ 
ઈ“ઝંઠં ર 


છઢકટાદ$ઈઇટાઇ: પ, કડ ક 


જહાકઉગ હડક શ્જિનીતા 


જ તિ ન 
કાક ડટ 
હકક હિ 


કઉલદઇફઉઇઈયુઇઝ છદ 
ટ#ઇડઝહૃ શ ડક 


વક ક્ય 


917 [9 1૧7-2722, »2979- ભજૂત7 
અ#,*ઝડઇડટડ 2 


91 


551, ડી ઇન દક 


રુ જે દા 4ન્‌ નન જિ 
હહઇ્ડાક 5 ૪ ક પડ 
૦૭%-બહવછ#%ફાહવીડડ 


દ /2?7 99? હઉ કાહે 
છ્્ાઈકડહ છડી તાં! હુણ 2 


ન્ન દિયા 1 
41[7  ?૮4 કે ૯ 127, 77),(74 
હકક. ૧% ૭2 ૬5 
“79૫4 52.7._%૬ 77? મ 


છડી 
ઉડ,“ 5 "હુ 


ક 92-97! 92૮ દ્ર! 97 
કીઝક 4) ર” કકડઇટદહકપઈ, 
વ્રિ 9 ૬.4 
છા. દ છં 164 


૩૦૨ 


1 


સૂરાહ ૧૦ 





૮૬. અને તેમણે કહ્યાં, “અમે અલ્લાહ ઉપરજ 
ભરોસો રાખીએ છીએ. હે અમારા રબ, અમને 
ઝાલિમોના કિતના (નું સાધન) ન બનાવજે, 

૮૭. “અને અમને તારી રેહમત વડે ઝાલિમોથી 
છુટકારો અપાવ.”' 

૮૮. અને અમે મસા તથા તેના ભાઈને વહી કરી 
(કહ્યાં “તમે બન્ને તમારી કોમ માટે શહેરમાં મકાનો 
(ચણી) લો. અને તમારા ધરોને એક બીજાના સામે 
બનાવા અને નમાઝ કાયમ કરે! અને મોમિનોને 
ખૃશખબર આપો.' 

૮૯. અને મૂસાએ કહ્યાં, “હે મારા રબ તેં કિરિઓઆન 
તથા તેના દરબારીઆને આ જીવનમાં વિલાસવૈભવ 
તથા ધનદોલત આપી છે, હે મારા રબ, તેઓ લોકોને 
તારા માર્ગથી ફેરવી રહ્યા છે. માટે હે અમારા રબ, 
તેમની દૌલતનેો વિનાશ કરી દે અને તેમના દિલોને 
સખત આઘાત લગાવ. તેઆ દર્દનાક અઝાબ નહણિ 
જએ ત્યાં સુધી ઈમાન નહિ લાવે.' 

૯૦. અલ્લાહે કરમાવ્યું “તારી દૂઆનો સ્વીકાર 
કરવામાં આવે છે, માટે તમે બન્ને મક્કમ રહા અને 
કદૌપણ નાદાન લોકો પાછળ ન ચાલશે.” 

૯૧. અમે બની ઈસરાઈલને સમુદ્રપાર ઊતાયી, 
અને ફિરઓને ઘમંડથી પોતાના લશ્કરો લઈ ઝુલમ 
કરવાના હેતુથી તેમનો પીછે કયી, જ્યારે તે તોફાનમાં 
(સપડાઈ) ડૂબવા લાગ્યો ત્યારે તેણે (અલ્લાહને 
પુકારી) કહ્યું 'હું ઈમાન લાલો છું કે કોઈ મા'બૂદ 
નથી સિવાય તે કે જેના ઉપર બની ઈસરાઈલ ઈમાન 
લાવ્યા છે અને હું અલ્લાહને સમર્પણ કરનારાઓમાંના 
છું.' 


૯૨. શું! હવે! પહેલાં તો તું નાકરમાની કરી 
રહ્યો હતો અને તું ફિસાદીઓમાંનેો હતો! 

* માટે આજના દિવસે અમે તારા શરીરને 
(33) હેશું, જેથી તું તારા પછી આવનારાઓ 


ને 


ઝે 
આવ્યે 


યૂનુસ 





પારા ૧૧ 
કે 9 27.7 .-./77₹77 1 “7 .7ત૮૮4 
#શ્યચ્ડધડ#ઇ ઇક, & ક 
૦૦0 


અક /##ન 


9,6( 2777 4,.727(ન-7. 
૦૪% %ાહર્હડકુછડડક 
નજ 


ઉધ્ર.)55 છાં ક 


2,” કી ન 2 2-72 7(૬€9. કુ 
કાડા ડકકદ2કડાઈઈક 
૭૯૪૭૭, કક 


ન્ન “ - 9૬7 


“5-3 7૮2 1 97 
૪-55૭-21 હડ કદ 


ક (બી #ડાહુડઝા ડડ 
ડોડત્ટ ડાઈ થડ કા 
છાસ 


“૬ 79 


%હાડઝ9% 


?77.. 


ડુઝઝકાઝઇઇ;ડડફ૭4₹ 
“ 42 


૦૭૪૯ 


2 ૮-૦ “17 

₹»ક“- ૯ ઝફડ્કડા કદગક્કપંક્ડ મ 
4 હ દ્ર?771[2 77૮7777? 2 

હડ ક જ 


૭/7 25-। 


શ્રળાકવબય્કાહઝી5શક5ઉલડ્ડા 
9%; 


2? 999 / 79? ₹ ઝૂકે. 
ક 7 લક કુ લ 
ટડ ત ક નિ ઝે 





: ૧૦-- 


૩. આ ઘટના નૌધવાલાયક છે જેનો ઉલ્લેખ કુરઆન સિયે કાઈપણ * સામા કરવામાં થા 
।. બાઈબલમાં કે કોઈ અન્ય ઈતિહાસમાં તે તેનું વર્ણન જોવામાં નથી આવ્યું, પરંતુ અલ્લાહના નિર્ણય 


કેવા વિચિત્ર સંજોગોમાં સત્ય પુરવાર થયો છે. ફિરઔનના મૃત્યુના ૩૦૦૦ વષે પછી તેની લાશ મળી 
આવી હતી જે અત્યારે કાએરોાના મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવી છે. આ લાશને અલ્લાહે પોતાના વાયદા 


૩૦૩ 


સૂરાહ ૧૦ યૂનસ પારે ૧૧ 





૫% “જૂ પ ૧ ૦ ૧ ૦ ન ન ન્ન # 29277). લ્‌ 
માટે એક નિશાની બને. નિ:શંક ઈન્સાનોમાં લટ ઇડ હહ પે 
ઘણાખરા અમારી નિશાનીઓઆની અવગણના કરતા રહે જ 
છે. (રૃકૂઅ-૯) 


૨ મ... 91547 7” ,૪9 ૮7/77? 41 ”77- 2-7 
૯૪. પછી અમે બની ઈસરાઈલને એક ઉત્તમ ૦૪૦ 9 દિવાન 
સ્થળે વસાવ્યા અને તેમને અમે ઉત્તમ પ્રકારની દ અ ડડ દ 
છી ક ર 


વસ્તુઆ આપી, અને તેમની પાસે ઈલ્મ આવી પહેચ્યું 

૦ “_% ““.,.,- 13૩૪ ક *1.જઝિ(#9૦ 71૦11777957? 7 9. 
ત્યાં સુધી તેઓ મતભેદોમાં ન પડયા. નિ:સંદેહ, કડ નાજ કક કાગઝ હાઇ ડરું 
તારે રબ કયામતના દિવસે તેમની વચ્ચે નિર્ણય કરશે, ક 
જમાં તેઆ મતભેદ કરતા હતા. ઉલ 


*% સ: “ક ૯ “ 5“ _.* નન # “ન”. નર 
” જ “79 ક ક કો ક “2૪8 «.. 
ણ પ અને અમે જ તાર ભરણ છેતે હડ હ- ડા 
જો તને શંકા હોય તો તું તે લોકોને પૂછ જે તારી 2, ૬ ક 
"“_ ન ક ક 5 9 મુ હાંતાડ૭5 હે “9. :16| 22272727 
પહેલાં કિતાબનું વાંચન કરતા હતા. નિ:સંદેહ તારા હટ૭ળહાંત્ર કાના -$16»-ક 
રબ તરકથી તારી તરક સત્ય આવી ગયું છે માટે તું ૮૦7? ; ડઝ ર 
૦ ણ... ૦ ૧૧૫ જે ક ડર ક યુ 
શંકા કરનારાઆમાંનાો ન થઈશ. 9૦% ૭5 
જ જ ૦% “% જ જ ર 
૯૬. અને તેઓમાંના ન થજે જેમણે અલ્લાહની ઠક દ્ર)! હા ! »#જજડઈડ5ઈડડ 
ક ન્ડ ૦ ન્મ રી 
આયતોને ખોટી ઠરાવી, નહિતર તું નુકસાન 
ન ક ન 
ઉઠાવનારામાના થઈ જઈશ. %૯૭કહ્ટ ન. 


પ જ જ જ્જ દ 47 કઝ 

૯૭. બેશક, લોકોના વિરુદ્ધ તારા ઉહ ગડી 
પાલનહારના વચનો સાબિત થઈ ગયા છે તેઓ કદાપિ 

ઈમાન લાવશે નહિ. 

૯૮. તેમને તમામ નિશાનીઓ મળી જાય તો પણ %59હાહઝા ડડ જ “1 ૨992 દડ; 
તેઓ ઈમાન લાવશે નહિ જ્યાં સુધી કે તેઆ અઝાબ ન જ નકર પા 
જોઈ લે 

૫ પ0) "ડ્‌ જ ઈ મ “21 [”##નન 9૮7 કટ -્છુ 

૯૯. શા માટે યૂનૃસની કોમ જેવી ઈમાન *ગ૪ાપડકડ ક ઇબતી[પ 

લાવનારી બીજી કોઈ કોમ નથી થઈ કે જે ઈમાન લઈ 





પ્રમાણે સલામત રાખી હતી. હઝરત મૂસા (અ)નોા જન્મ કિરઆન રેમસીસ બીજાના શાસનકાળમાં થયો 
હતો અને તેમને નબુવ્વત કિરઓન રેમસીસ બીજાના પુત્ર મેરનેપ્તાહના શાસનકાળમાં મળી હતી. 
(પ્રકરણ 'કિરઓઆન' અને “મિસર'). સાધારણ રીતે ઈસ્લામના દુશ્મનો આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર 
આક્ષેપ કરે છે કે તેમણે બાઈબલ તથા તોરાતની નકલ કરી છે, જો એવું હોત તો ઉપરોકત ઘટનાનો તો 
કોઈપણ કિતાબમાં પહેલાં ઉલ્લેખ જ નથી થયો તો તે અલ્લાહ સિવાય બીજે કયાંથી આવી શકે છે? 
(ખલીકા ૪. મજલીસ ઈરકાન) 

૩૪. જ્યારે પણ તેમનામાં રસૂલ આજો તેમણે તેની સાથે અસહકાર કર્યો અને રાબેતા મુજબ 
પોતાના પૂર્વજોના પગલે ચાલતા રહ્યા હતા. તેવી રીતેજ આંહઝરત સ.અ.સ. સાથે પણ તેમણે મતભેદ 
કયી જેનો નિર્ણય કયામતના દિવસે થશે. હકોકતમાં આવી પરિસ્થિતિ દર ઝમાનામાં ઊભી થતી રહે છે 
જ્યાં સચ્ચાઈનો ઈન્કાર કરનારાઓની અછત નથી હોતી. 

૩૫. કુરઆને મજીદમાં હઝરત યૂનુસ (અ)નુંં વણન જુદી જુદી પાંચ જગ્યાએ છે (૪/૧૬૪, 


૩૦૪ 


સૂરાહ ૧૦ મૂનુસ 


"ને 


આવત તો તેમનું ઈમાન લાવવું તેમને લાભકતી 
અિવડયું હોત? જ્યારે તેની કોમ ઈમાન લાવી ત્યારે 
અમે તેમની ઝિદગીમાંથી નામાશીભર્યી અઝાબને દૂર 
કયી અને તેમને એક મુદૃત સુધી લાભ પહેંચાડયો. 

૧૦૦. અને જે તારા પાલનહારની ઇચ્છા હોત 
તો આ પૃથ્વીમાં રહેનારી (સર્વ કોમો) એક સાથે 
ઈમાન લઈ આવી હોત. હતે! શું તું લોકા ઉપર ઈમાન 
લાવવા માટે બળજબરી (5 કરીશ? 

૧૦૧. અને અલ્લાહની પરવાનગી વગર કોઈ 
જીવ ઈમાન નથી લાવી શકતો. અને અલ્લાહ માત્ર 
તેમના ઉપરજ અઝાબ પડવા દે છે જે સમજદારીથી 
કામ નથી લેતા. 

૧૦૨. તું કહે “આસમાને તથા પૃથ્વીમાં શું 
(ચાલી રહ્યાં) છે તેના ઉપર વિચાર તો કરે!' પરંતુ 
(નિશાનીઓ આવે કે ચેતવનારાઓ આવે, તેઓ માનશે 
નહિ. 

૧૦૩. તો શું તેઆ એવા (સખ્તીના) દિવસોની 
રાહ જોઈ રહ્યા છે જે તેમની પહેલાંના લોકો ઉપર 
આવ્યા હતા? તું કહે “તેની રાહ જાતા રહો, હું પણ 
તમારી સાથે રાહ જેઉં છું.” 

૧૦૪. પછી અમે અમારા રસૂલો તથા તેમના 
ઉપર ઈમાનોા લાવનારાઓને બચાવી લેશું. આમ જ 
(હમેશાં થતું આવ્યું છે કે) મોમિનાને બચાવી લેવું 
અમારા માટે અનિવાર્ય છે. (રૂકુઅ-૧૦) 

૧૦૫. તું કહે ''હે લોકો, જો તમને મારા દીન 
વિશે શંકા હોય તો (જાણી લો કે) તમે અલ્લાહને છોડી 
જની ઈબાદત કરે! છો તેની ઈબાદત હું નથી કરતો. 
પરંતુ હું (એકજ) અલ્લાહની ઈબાદત કરું છું, જે 
સૌને મોત આપે છે. અને મને આદેશ આપવામાં 
આવ્યો છે કે હું ઈમાન લાવનારાઆમાં શામિલ થઈ 
જાઉ. 


પારે ૧૧ 


ક ક ન્ર્ર 97 (7977₹27.'#77)8.77# 
હદ કઝહાવડઇડઈજાઉઈડ,; 


જેટ! કહન ડ! ગી 





કહત્ોડંખડઝડડઝ 
ક57 7 જતિ 

૦હઝઈઇકડ હાઇડ: 
તશ્ટડકાહ ડડ ૮# ક 
૦૯૯૬ વી 
હુઇ ડડ્ટકહું 5! 1,258 
55 છિ ઝાડ, 
૭25 છડી..હહક ૭ 5 હેક 
1] ઝુ 112 કજ પ દં ક બ્ડ 
555 1૪6159 


“9. 


1% 45 9૦”?૮$ 
છડઇડ ક) 0% ાઈનોકઈ. કૂ 


દ. 70 


છબક્કકાછક 
જક ૭્હડઠુ ડઝહાહા ક 


794779 


જ દ 5555565 હ કિ 


દિ 9/ 7? ક» “77 તિ ક 
શ્ર્વઝ 2 ₹/%ફફ 140 6ડ 
જે ર 


જી 





૬/૮૭, ૨૧/૮૮, ૩૭/૧૪૦, ૬૮/૪૯).બાઈબલમાં તેમને ઈસરાઈલી નબી કહેવામાં આજો છે. 
(ટૂ કિગ્સ ૧૪/૨૫):તેમને નનિનવાહની રાજધાની અશ્રમાં જઈને ક્રાંતિ કરવાનો આદશે મળ્યો હતો. 
તેમના ઈસરાઈલી કે બિન ઈસરાઈલી હોવા વિશે બાઈબલના વિડ્ડાનો સંમત નથી. 

૩૬. દોનની બાબતમાં ઈસ્લામમાં બળજબરીની સખત મનાઈ છે. 


૩૦૫ 


છુક 


સરાહ ૧૦ યૂનુસ 


૧૦૬. ““અને (મને આજ્ઞા મળી છે કે) તું 
એકાગ્રતાથી તારા રબતરકરજૂથા.. અને તેના 
શરીક ઠરાવનારાઓમાંના ન થજે. 

૧૦૭. “અને અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને ન 
પુકાર, જે ન તો તને લાભકર્તી છે ન હાનિકતી; અને 


જો તેં તેમ કર્યું તો ખરેજ તું ઝાલિમોમાં ગણાઈશ.' 


૧૦૮. અને જો અલ્લાહ તને કોઈ તકલીફ 


પહેંચાડે તો તેના સિવાય કોઈ અન્ય તેને દૂર નહિ કરી 
શકે; અને જે તે તારી ભલાઈનેો ઈરાદો કરશે તો તેની 
કૃપાને કોઈ અટકાવી નહિ શકે. તે પોતાની બંદગી 


કરનારાઓમાંથી જેને ચાહે કૃપાઓ પ્રદાન કરે છે. અને . 


તે અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 

૧૦૯. તું કહે “હે લોકો, હવે તમારા રબ તરફથી 
તમારી તરક સત્ય આવી ચૂક્યું છે. તો જે કોઈ 
હિદાયતનું અનુસરણ કરશે તે માત્ર પોતાના જીવના 
ભલા માટે જ કરશે, અને જે પણ ભટકી જશે તો તેનું 
ભટકવું તેનાજ નુકસાનમાં છે અને હું તમારે 
જવાબદાર નથી.' 

૧૧૦. અને જે કંઈ તારી તરક ઊતારવામાં 
આવ્યું છે તેનું અનુસરણ કર અને ધીરજ ધર, જ્યાં 
સુધી કે અલ્લાહ પોતાનો નિર્ણય લાવે. અને તેજ 
સૈથી બેહતર નિર્ણય કરનારે છે. 


પારો ૧૧ 





47 %[77દ૯62. 2 નિ નિ 9-79. 
અકકઝ#ઇ; હદ વકર 


“7-,9?9-92 


ભ્બ્ઇડ 


જ ઝાડઝઇ ના 


 ઉઠ્ઇાહ 


% 2/7 


4. હ હ ક] 


ટેડવ મ ૩5 


ઉ 


2ન્- 9૭ 


કટ ઝડ હાઉ ટ હુક 


ઉક 


છર ડડ 


727847. ઉ 


229 પતી ક ઝક 


૩૦૬૧ 


2 હરડ] શ» 5 


દ #”2 1 794 | 
બેડક્ત્રાક્ડ હ 


સૂરાહ ૧૧ હ્દ 


પારે ૧૨ 





૧. અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. અલીફ લામ, રા/ અલ્લાહ સર્વદર્શા છે) આ તે 
કિતાબ છે જેની આયતે! રદોબદલ નથી થઈ શકતી 
અને જેમનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે; 
(આ આયતે।) હિકમતવાળા સર્વજ્ઞ તરકથી આવેલી છે. 

૩. (જેનું શિક્ષણ છે) કે તમે એકજ અલ્લાહની 
ઈબાદત કરે, હું તેની તરકથી તમને ચેતવનારો। અને 
ખૃશખબર આપનારે છું; 

૪. અને તમે તમારા રબ પાસેથી માકીની દુઆ 
માગા અને તેના તરક નમે, તે તમારી નીમાએલી 
મુદ્ત સુધી તમને રીઝક અર્પણ કરશે, અને પ્રત્યેક 
વ્યકિતને તેના દરજ્જા પ્રમાણે કૃપાએ અર્પણ કરશે, 
અને જો તમે વિમુખ થઈ જશે તો બેશક તમારા ઉપર 
ભયંકર દિવસનો અઝાબ આવી પડવાને! મને ડર છે. 

૫. તમારે અલ્લાહ પાસે જ પાછું કરવાનું છે; 
અને તે પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર કાબુ ધરાવે છે. 

૬. હવે બેશક, તેઓ પોતાની છાતીઓ કેરવી લે 
છે કે તેઓ પોતાને તેનાથી છુપાવી લે (પરંતુ) યાદ 
રાખા, તેઓ પોતાના અંગને તો વસ્્રાથી ઢાંકી શકે છે 
પરંતુ અલ્લાહ સારી પેઠે જણે છે જે કેઈ તેઓ છુપાવી 
રહ્યા હોય છે અને જે તેઓ જાહેર કરે છે. ખરેખર, તે 


| તેમના દિલોના ભેદોને સારી પેઠે જાણે છે. 


૭. અને પૃથ્વીમાં વિચરતું કોઈ એવું પ્રાણી નથી 
જના રીઝકનો આધાર અલ્લાહ ઉપર ન હોય, અલ્લાહ 
તેનું અસ્થાયી નિવાસ અને કાયમનું રહેઠાણ જાણે છે 
જિ વસ્તૃત કિતાબમાં (લખાઈ ગયું) છે. 

૮. અને તે (અલ્લાહ) જ છે જેણે આકાશે તથા 


જહા 
૦9૦7 


હ્“્ગ્ઠ્ક કક 1 પી (હઝ 
બ્્ક્ક્ક્ટ 


ક 6 2.76, 8 ન દ્ર 
ભેગક 27% દાઇ ઈ“--% 2 
2 2૫૪૮7 “27 27. 2ત:2 દઉ 
“સરઝકડડ!! 1 525: કાહા 


27 9. 27:47 શ. [277 (2 
6 કી દઘદ્ધાતઈ 
૦૮7.-477. 2/2740€7./4-772)- “24 
કક હ ઇઉકહાડકઈડ 
ભક 
2245- હ) 
“7,722 ૪ “7 


કે 27 નિ 2722 9 
5% હ ન 


જ 722 પ 27240522254 9ર 29 
2૭ જિ ડડ ક 


કીક ન રિ 
જ પાઠ્ઠાઈકદ કઇક 
727? નત *7?૮7, 2 * 7 2 ન ત્ર 
હશન કમન? 
છ 
297 22 ઉત્ડ- 92797 
હ્ર્ડ્ ત ર55%£-25૫524-4 92 
ક 
બટ્ટ 


શ“ડઝીડઠ ઉડ હો 455 


ઉ ન્ન ક કટ 


૩૦૭ 


સરાહ ૧૧ હદ પારા ૧૨ 





ક દ્ર 
પાણી ઉપર હતું કે જેથી તે પારખી લે, કે રા 


97૮2 722 4 7 2- 
તમારામાંથી કે . કાણ પોતાના કમીમાં ઉત્તમ છે? અને જો હઝછ/૭કે કમ હાડી 9શ્્ખ્ક્ 


હ 


પ ઝબબટટડ 
પૃથ્વીને છ (નયતકાલીન આંતરે સર્જ્યા છે, તેનું અર્શ ત્ર્વ્ટા 7 ક છા ન્‍ હા 
હૂ 


ની ક 

તું તેમને કહે કે ખરેખર તમે મરણ પામ્યા બાદ કરી / , ક ક કકક 
સજીવન કરવામાં આવશે તો જે લોકો ઈમાન નહિ 5૫» %૫ ૭99 હ હશ્ડ્ટક્ાં 
લાવે તે અવશ્ય કહેશે કે આ તો છેતરામણી સિવાય 9 % 
ક ૦હ્સ્ 
બીજુ કંઈ નથી. ર 
“"- જ“ "% * " -" 22 ણ 2 પ પ 
૯. અને જો અમે તેમના અઝાબને એક મુદ્ત છેડ દાઝડતકડ “79 
સુધી મૂલ્તવી રાખીએ તો તેઓ કહેશે 'તેને આવવાથી પ ક ટ “ડફ [૮ ૮£”24 
કાણે અટકાવી રાખ્યો છે?' હવે ખરેખર જે દિવસે તે “526 કઝ શ્ર બ્ક્ષ્ 


૧ 


દ 28, 9૮૦7 -“» 27227 
તેમના ઉપર આવી પડશે તો ટાળી શકાશે નહિ અને ૦-5-૬૬! પ હ જ 
જન તેઓ હાસ્ય ઉડાવી રહ્યા હતા તે તેમને ઘેરી 


પે 


વળશે. (રુકૂઅ- ૧) 


7 


૧૦. અને જો અમે તેને અમારી રહેમતની મીઠાશ ઈ: જ મ 
"% ૦ "જ ““ 5“ ૯% 2 615% જા હ્2 
ચખાડયા પછી તેને પાછી ખૂંચવી લઈએ તો તે નિરાશ હિં 
“૧ ણ ણ જ છી ક 
અને નાશુક્રો બની જાય છે. મા 


વગ] 


૧૧. અને જો તેના ઉપર આવી પડેલી આકત ;722# ૦%: ₹2 727 91277 9 
“હ કાઈ "9 હ ક ને". 1: 8 ૦. વ... 41.2 ઈઝ ડી ઝક 
પછી તેને કોઈ ને'મતોની મઝા ચખાડીએ, તો તે કહે 
છે “મારી તમામ મસીબતેો ટળી ગઈ છે.' નિ:સંદેહ તે પ રાડ્કાહ્ડ 
ક ય બગ્મ્ય્ટ 
સહજમાં કૂલાઈ જઈ ગ1ષ બની જાય છે. 
પ. ક "૧ જ જ ૧ 2572542 હ *#77./. 429 
૧૨. સિવાય તે લોકો જે સબ્રથી નેકૌઓ કરે છે. ફહ, કાકા 2 29-4 ઝા 
આ તે લોકો છે જે ક્ષમા અને ભવ્ય બદલો મેળવનારા ક 
જ જ2ક્ર ૦74 27 હિત 
છે. જ 5 કહવ 
૧૩. શક્ય છે કે તારી તરક જ વહી કરવામાં મ્ટ «4૦/ઊ (૯૮6૯ 
દક 3 4 ી 
આવી છે તેમાંથી તું કંઈ ચૂકી જાએ તેનાથી અથવા ! હ્દાકડરટીડુ ક ટન્ડ હાઇડ 
*% ક ન્ડ ન * “ર ક જ જ ૭ 274 
તેમના એમ ક મન દુભાય કે આ ભકિત હઝાર ક ઝડી તા ક 
ઉપર કોઈ ખઝાનો કેમ નથી ઊતારવામાં આવ્યે, ,.; .% છા 
ન" ન "- 5 ન ક 14 | હ ઉ કાળ 5777 7 દ્વિ 
અથવા તેની સાથે કરિશ્તો કેમ નથી આવ્યો તું તો 6 5-૭૬4014 ઝડ હાડ 444 
માત્ર ચેતવનારે છે, અને અલ્લાહ સર્વ વસ્તુઆનોા હું નદ 
નિગેહબાન છે. ધિ 





૧. કુરાઆને પાકની દ્રષ્ટિએ તમામ જીવોની ઉત્પત્તિ પાણી વડે થવા પામી છે, તેવી જ રીતે પાણી 
વગર તે જીવોનું જીવવું પણ શક્ય નથી (જઓ કુરઆન- ૨૧/૩૧, રપ૫/પપ૫, ૭૭/૨૧ અને 
૮૬/૭). અલ્લાહની વહીને પણ પાણીની ઉપમાં આપવામાં આવી છે જેના ઉપર ઈન્સાનની રૂહાનો 
ઝિદર્ગીનાો આધાર છે. 

૨. મુશરીકો સચ્ચાઈના પુરાવા તરીકે ખજાના તથા કરિશ્તાઆને આસમાનમાં ઊતરતા જેવાની 
માગણીઓ કરતા હતા. 


૩૦૮ 


સરાહ ૧૧ હદ 


જ - ક -5%. 


૧૪. શું તેઓ કહે છે કે “તેણે પોતેજ કિતાબ 
(કુરઆન) ઉપજાવી કાઢી છે તેમને કહી દે 'તો તમે 
તેવી માત્ર દસ સૂરાહો બનાવી લાવા, અને અલ્લાહ 
સિવાય જેને”) ચાહો (મદદ માટે) બોલાવા, જે તમે 
સાચા છો તો.” 

૧૫. અને જો તેઆ આ પડકારને ઝોલી નથી 
શકતા તો જાણીલો કે આ (હિદાયત) તે અલ્લાહના 
(અસીમ) ઇલ્મના આધારે ઊતારવામાં આવી છે જેના 
સિવાય કોઈ અન્ય મા'બ્દ નથી. તો પછી શું તમે તેના 
તાબેદાર . બનશો? 


૧૬. જે લોકો આ દુનિયાના જીવન અને તેની 


શોભાના અભિલાષી છે. અમે તેમની કરણીનોા (આ 
જીવનમાંજ) પૂરેપૂરો બદલો આપશું , અને તેમાં તેમને 
રજ માત્ર પણ અન્યાય નહિ થાય. 

૧૭. આ તે લોકો છે, જેમના માટે આખેરતમાં 
કંઈપણ નથી સિવાય આગ, અને આ (જીવનમાં) જે જ 
તેમણે સંઘયું છે તે (સઘળું) નષ્ટ થઈ જશે અને, 
તેમની કરણીઓ (અંતમાં) વ્યર્થ જશે. 

૧૮. તો શું જે વ્યકિત પોતાના રબ તરકથી એક 
રોશન દલીલ? ઉપર કાયમ હોય, અને તે ભકિત 
(જની સચ્ચાઈનો પુરાવો આપવા માટે) અલ્લાહ 
તરફથી તે તેના પછી એક સાક્ષી ' આવવાને હોય, અને 

તે (જકિત) કે જેની પહેલાં મૂસાની કિતાબ પણ આવી 


પારો ૧૨ 





“શક્ક ક 
ઝશાહક જંન્ઝકાહક્ટડ ઝન 
દ્રાકાઝુવડોકાકર્ય, ઉઉપ્ડફડકા ડડ 


7 22, 22 0% ક હ 
૦૭ક#-5.-ળક તિ 


"૦ 
ક 


427 
વજહ 


ક 
%૭%કક5છડડ ઉડ ડી 


ઉાજકછ્ોડ-ઈડફોહ 
2 7% ફી ૦ 9% 

' ૦૭જઈઇઉહાઝડઉડાનાઇ૧ક 

વ્રિ કવ ૮? 17% *#747 

4 વકાર્કકકડડડઈહ કાઈ 


હા ઈ 59૮: ૭% 
કિં “5 વ્‌ ઠ્% ક 
5ઉઉહ્ઠાઈ ૮ 54 ૪ 9૦૦ 97, 





૩. 'જેને મા'બૃદ માન્યા હોય તેને પોતાની મદદ 


માટે બોલાવો.” 


૪. આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમનની ખબર ઈસાઈના દરેક ફિરકાની બાઈબલમાં આપવામાં આવી 
હતી. (૧) ડયુટ્રોનામી ૧૮/૧૮ તથા ૩૩/૨, (૨) ઈસાઈઆ ૨૧/૧૩ થી ૧૭, (૩) સોલોમોનના 
ગીતો ૧/૫ તથા ૬, (૪) હબાકુક ૩/૩ તથા પ, (૫) મેથ્યુ ૨૧/૪૨ તથા ૪૫ અને (૬) જોન ૧૨ 
તથા ૧૫માં આ આગાહીઓનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. 

પ.અ. આયતમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ની સાક્ષી આગનારા ભવિષ્યમાં આવનાર એક શાહિદનોા* 
ઉલ્લેખ છે જે આપ(સ)ની સચ્ચાઈની સાક્ષી આપશે, જે આપ(સ)ની ઉમ્મતમાંથી જાહેર થનારા મસિહ 
વ મહેદી તરક ઈશારે। છે. સાધારણ રીતે દરેક મોમિન કલમા શહદતમાં અશહદો અલલાઈલાહ ઈલલ્લાહ 
વ અશહદો અન્ના મુહમ્મદર- રસૂલિલ્લાહ' કહે છે, પરંતુ આ સાક્ષીએ (શાહિદો) તો લાખે કરોડો છેઃ 
જ્યારે અહીં તો માત્ર એકજ શાહિદનો ઉલ્લેખ છે! ઘણા મુકકસીરોએ કુરઆને મજીદને આ સાક્ષીને ' 
દરજજા આપ્યો છે, પરંતુ હકીકતમાં કુરઆને મજીદનું કલામ તે ત્યારે મોજદ હતું જ્યારે આ કરમાન : 
ઊતર્યું હતું, અને વર્તમાન કાળમાં આજે પણ મોજદ છે માટે તેને ભવિષ્યમાં આવનારા સાક્ષી ન કહી : 


શકાય, અને આ આયતમાં તો ચોક્કખું ભવિષ્યમાં 


આવનારા એક સાક્ષીનું વર્ણન છે, જે નિ:શંક * 


આપ(સ)ની ઉમ્મતમાં પેદા થનારો મસિહ વ મેહદી છે. (મજ્લિસ ઈરકાન) 
૩૦૯ 


સૂરાહ ૧૧ હ્દ પારો ૧૨ 





ચૂકો હતી, (અને) તે (બકિત) કે જે હિદાયત હાડકા) વક ઠું ઝડ ક 
આપનાર અને એક રહેમત હોય (શું તે પાખંડી થઈ 7 9. પાઈન છ 
શકે છે)? જે લોકો એવું માને છે અને વિરોધીઓમાંથી જેડક્કક્% છાડ) નજિ 
જ કોઈ ઈમાન નથી લાવતા, તેમનું વાયદા પ્રમાણેનું ૫ 
ઠેકાણું આગ છે. માટે તેમના વિશે તું શંકામાં ન પડી 
જઈશ. ન:સંદેહ, આ તારા પરવરદિગાર તરકથી 
આવેલું સત્ય છે; પરંતુ લોકોમાંના ઘણા ખરા ઈમાન 
નથી લાવતા. 

૧૯. અને તેનાર્થી વધુ ઝાલિમ કાણ છે જ ડૂ હાહ કારાહ#3 
અલ્લાહ વિશે અસત્ય ઘડી કાઢે! આવાને તેના બ “7-9. 1 ક 
સમક્ષ ઊભા કરવામાં આવશે ત્યારે સાક્ષીઓ કહેશે શઝક24%1 6% 5 ૪5 *6** 
“આ તેઆજ છે જે પોતાના પાલનહાર વિશે જહું ર & :! */7:૪₹ જ: 12927૯62 ક 
બોલ્યા હતા.” બેશક તે ઝાલિમો ઉપર ઈ છમ ૧-ઝઝ કડ ઈચકઝ હં 


લા'નત છે; ક 2 
જ "“% ર 5 “% ઊ્પ૩#! 
૨૦. જ બીજને અલ્લાહની રાહથી રોકે છે અને , 


““_* જૂ - ડુ.“ ઝે મ છે દ 7 (૮7927 છછ કક ૮9૬ 2727-272-૬ 
તેમાં ખામીઓ શોધતા રહે છે. બેશક આ લોકો જ ઉજડઝડ્ઈ!/:૭*૭૦૩-5 હ્ય 
આખેરતનેો ઈન્કાર કરનારા છે. ૮:%-& :૯૫0 *7 
સ ૦ "* _"“ છી જ 3], તક 
ર૧. આવા લોકો ધરતીમાં (અલ્લાહના હેતુઓને) જેહ ટકે? કક: 
બ મજ ત ક ?”7 ક નત 4% કુ ન જન 
નિષ્કળ નથી કરી શકતા, અને ન તો અલ્લાહના ૦૪૫૩૭છ%૭ુ #ઝક્ઇક્ઝ હાક 
મુકાબલામાં તેમનો કોઈ મદદગાર બની શકે છે. તેમને , ,. £ .,7.7 ,-. : 
હ ક જ જ ૦: .:9 ક હ) ર 1. હ 2 ૧.૭9 ૭ 
બમણી સઝા આપવામાં આવશે. (કારણ કે) તેઆ કંઈ “શ પ્ચ્ચ્ક્ટ શ્છીડાહ્ટ્રશ્ાદ્ટકગ્હ્ટન્જ હઝ 


ફર 1 ર જે કેદ *2 77794, 9991 -9. 99 ક 44772 

પણ સાંભળતા નથી, ન કંઈ જોઈ શકે છે. કહા 
૨ર. આ તે લોકા છે જેમણે પોતાના જીવને 

૯ ન" ક કડ * "ક “2 7 92 

નુક્સાન ક્યું છે અને જે તેમણે ઘડી કાઢ્યું છે તે છેઈકત્દ્ર 


તેમનાથી જતું રહેશે. રડું 9? 79૧42792772» 2“*779 4, 27% 
આ જ સ, ૦૦2-૦૦૦૪ હહ્ાહા;કા 

૨૩. બશક, આ ત જ લાકા છ જ આખરતમા ના ક” 

” 27૮477 દ્ર 


ભારે નુકસાન ઉઠાવશે. છઠ» 2189 


* ઃ - “9 9/972, 752 “7” 7 ૨?7*7.--2.7 
નુ ન 5% “ક ન ક યે ઝે 
ર૪. ક કા જે લોકો ઈમાન લાવા અને ઊષ્છ9-51*8કષ્ટન્ક૭કસ2 
(૬ જ જી કૂ ન નનન $ ન 1 દ 
પોતાના રબ સામે 11152:3₹4(.-_ 1 512 ૮271272 5 4 
ભલાઈના કામો ક્યા અને પાતાના રબ સામ 11 કહ ૭૪3419૯ હ! 
નમ્રતાથી નમી પડયા તે જ જન્નતમાં રહેનારા છે અને ી ક 
“"_.-” “ ” 97[. 9-99 જનન. 712.૪5” 
સદાય તેમાંજ રહેશે. જહ#પાડ પ૭ ત્બડાડ્ઝાહ, નક 
ન્ન ફર્ક ્ત્ તનનન 
૬. ઈન્સાનને આ અમૂલ્ય જીવન મળ્યું છે જે દરમિયાન પોતાના કૃત્યોની કાળજી રાખવી ઈન્સાન 
માટે બેહદ જરૂરી છે. આ તકનો લાભ લઈ અને સમયનો સદૃપયોગ કરી કરજે પ્રત્યે જાગૃત રહી 
અલ્લાહની ને'મતેો તથા રહેમતોના હક્કદાર બનવા માટે ઈન્સાને પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. 


૩૧૦ 





. દૂ 


સરાહ ૧૧ હદ પારો ૧૨ 





------ર 


પે “૯ ક. ક 

રપ. આ બન્ને વગાના દાખલો એવો છે કે . [4 - 4૨17 2૧૪.7૬”? ?૮ 
“« ૦“ કઝ જ ન કક, “જ ન ન કું 2 6ક્ક્ઝઇઠ્ાક,*1ડ. 
જેમાંના એક આંધળો અને બહેરો હોય અને બીજે 2-2-8 જ 


કડ “ ૦ જે ક કે ક 
વગે દેખતો અને સાંભળતો હોય. શું આ બન્ને વર્ન ડુ “%5%૮# : 7% 1759 10 2 
“% ક જ ક ક “ 1૫ ક જ હ 
એક સરખા થઈ શકે છે? છતાં તમે કંઈ પણ સમજશે છેડ કેગ હુ કુ 
નહિ? (રુકૂઅ-૨) 
હ“ " જ. “કષ છે “ ષે “25 જ (145) 9”#- 
ર૬. અને અમે નૂહને તેની કોમ તરક મોક્લાજો ન્ડ્ક્ઝઠ ૧56) છા 509 


હ કે * પ૪. ડે છ ૧૨ ક 
હતો. (તેણે કહ્ય) ખરેખર હું તો માત્ર તમને વ 
ચંતવનારા જ છુ, 0૯૦ 

૨૭. કે તમે એક અલ્લાહ સિવાય કોઈની .,/“દઇ# 7: 25, 8, :592*%46.9૮ 

સિદ નો ર સ હાન | દ્ર) 1 9૭-ઝે જહાં 

ઈબાદત ન કરો. ખરેખર એક ભયંકર દિવસે તમારા “૭ હકાડા હુ! ઘો ઝે! છડ 

ઉપર આવનારા અઝાબને મને ડર છે.' જ્દ્ર્ડ હિ 

ર૮. તેની કોમમાંથી જે આગેવાનોએ તેમને , ડ 
માનવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો તેમણે કહ્યાં, “અમને તો મા છ ૪ 6 

ડું અમારા જેવાજ એક ઈન્સાનથી વધુ કંઈ નથી ન 40 
ક મે ન“ જ પ ક હઝ] હઝાર, હા..₹2/454 5 
જણાતો અને અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે અમારામાંના 


નીચ લોકો સિવાય કોઈએ પણ તારું અનુસરણ નથી ણ. ઉઇ.ઇઇડકુછાડ,( દં; 


ક્યું, જે તેમની હાલત ઉપર પ્રગટ થાય છે. અને “595 
અમારા ઉપર તું કોઈ શ્રેષ્ઠતા ધરાવતો હોય એવું છક્કા 
અમને નથી જણાતું; નહિ, અમે તને જૂહઠ્દો સમજીએ 

છીએ.” 

૨૯. નૂહે કહ્યું 'હે મારી કોમ, તમે મને બતાવો કે ક ક દ્ર હઝ કડછ 
જો હું મારા પરવરદિગાર તરકથી સ્પષ્ટ દલીલોના ” 

આધાર ઉપર હોઉં, અને જે તેણે મને પોતાની રહેમત ન ઇહ હાર ક હગ 
બક્ષી હોય જે તમને ન દેખાતી હોય તો શું મ તમને છી ક જાઝ ”% 
પસંદ ન હોય તે અમે તમને બળજબરીથી ” મનાવી 9૭5 

શકીએ છીએ? 


૩૦. “અને હે મારી કોમ, હું તેના બદલામાં : 4?79 5. 177:9£- ₹#“જ% 2૬ 
હ રે . ઝેછ્કાછ! ડ્ર: ક્ર જ૦%3 
તમારી પાસેથી ધન નથી માગતો. મારો બદલે। અલ્લાહ યે 
મ જ હ કડ 9717 74 -»». જ 7 હ 
સિવાય કોઈની પાસે નથી. અને ઈમાન લાવનારાઓને કડી શરફ છાઉ$ હ 
હું કદાપણ દૂર નહિ ભગાડું. બેશક, તેમના ક 
પરવરદિગાર સાથે તેમની મુલાકાત થવાની છે. પરંતુ ૦૭ક્ડક્ડણિ જક 
તમારું વલણ મને બેહદ નાદાનીભર્યું લાગે છે. 
૭. મઝહબની બાબતમાં બળજબરીનું વલણ કોઈપણ નબીએ ઉપયોગમાં લીધું હોવાનું દ્રષ્ટાંત કોઈ 
કિતાબમાં કે ઈતિહાસમાં જોવામાં નથી આવતું ઉલટું તેમના ઉપર પ્રજા તરકથી હમેશાં ઝુલ્મ થતો રહ્યો 
છે. 


૩૧૧ 


સૂરાહ ૧૧ 

૩૧. “હે મારી કોમ, જે હું તેમને તરછેડું તો 
અલ્લાહની હુઝ્રમાં મને કોણ મદદ કરશે? શું તમે તો 
પણ ધ્યાન નહિ આપે? 

૩૨. અને હું તમને નથી કહેતો કે મારી પાસે 
અલ્લાહના ખઝાના છે, ન તો હું ગએબ (અદ્રષ્ય)નું 
જ્ઞાન રાખું છું, અને ન તો હું કરિશ્તો હોવાનો દાવો 
કરું છું. અને હું તે પણ નથી કહીં શકતો કે જે લોકોને 
તમે નકરતની નજરથી જુઓ છો તેમને અલ્લાહ કોઈ 
ને'મત નહિ આપે! તેમના મનની સ્થિતિ અલ્લાહ જ 
જાણે છે, (જો હું એવું કહું તો) ખરેજ હું અન્યાયી 
ગણાઈશ.' 

૩૩. તેમણે કહ્યં “હે નૂહ, ખચીત તેં અમારી સાથે 
મતભેદ કયી છે અને લાંબા સમયથી કરતો રહ્યો છો; 
હવે તું જેની ધમકી આપે છે તે લઈ આવ, જે તું 
સાચો છે તેો!' (૮) 

૩૪. તેણે કહ્યં, 'માત્ર અલ્લાહ જ તમારા ઉપર તે 
લાવશે જો તે ચાહશે તો. અને તમે તેને નાકામ નહિ 
બનાવી શકો.” 

૩૫. અને હું તમને નસિહત આપવા ચાહું તો 
પણ જે અલ્લાહ તમને હલાક કરવા ચાહતો હશે તો 
મારી નસિહત તમને લાભકતી નહિ નીવડે, તે તમારો 
પાલનહાર છે અને તેની જ તરક તમને પાછા 
કેરવવામાં આવશે.' 

૩૬. શું તેઆ એમ કહે છે કે તેણે પોતે જ ઘડી 
કાઢયું છે? તેમને કહી દે “જો મેં આ ધડી કાઢયું હોય 
તો તેનું પાપ મારા ઉપર છે, અને તમારા ગુનાહોથી હું 
વિમુખ થાઉં છું.' (રકૂઅ -૩) 

૩૭. અને નૂહ ઉપર વહી કરવામાં આવી “જે 
લોકો ઈમાન લાવી ચૂકયા છે તે સિવાય તારી કોમમાંથી 
બીજા કોઈ ઈમાન લાવશે નહિ; માટે તેઓ જે કરે છે 
તેના ઉપર તું અકસોસ ન કર. 

૩૮.*અને તું અમારી સૂચના તળે અમારી વહી 
પ્રમાણે એક નોકા તૈયાર કર અને તે ઝાલિમો વિશે મને 
કંઈપણ ન કહેજે. તેઆ ખરેખર ડૂબી મરવાના 


ક 


છે. 


હદ 


ક 


પારે ૧૨ 


#477*9.7,7 મ 2૮ 2. 24! 
ઈડા કઈક 


* “ 99(૯૮7 
6.૭80 


27-%. ! રક કાજ 
4 કડ જાહર કહ, પુ 


“*. #%--7 


ઇઝી ઝડ ટીડડક કા 
11 4% 9297 તિન યક ક ન 


ન 


જેહઝ ડડ દા દત કાં 


“77 ૩:/# 9? 29.- 
જ 


ક્લે 


ક 44%” 


(#:ઝ: 9-7» 2 95, “7 2 
ડાઇ 


તિ 292727 


છડ 
1:27, 7227-5» 
જહ) હક ન 


દ 22 252 


૪ 


ુ શી 777 ક 


કટટવડ્‌. 


ક કકક કવા 
હકક ળબદટ્ટટ્ડાંબ્ા3 
ક “૦ “૪ «4 9/7 ૭, 


કઈ ડગ્કાઈટઇ હાક 
ર ઇટ થાઈ ટડ 


7.2.7797 924 ૬૭ 


જેણે, શ્ય નક] «5 «૭1 





૮. અલ્લાહના આદેશ વગર મો'જઝાની ચેતવણી નબીઓ કદાપિ નથી આપતા, તેમજ હઠાગ્રહથી 
સ્વયં પોતાની પાયમાલી નાોતરનારાઓને અલ્લાહ નથી રેકતે।. 


૩૧૨ 


“0 “દ 


સૂરાહ ૧૧ હદ 








બ 


૩૯. અને તે નોકા બનાવતો હતો ત્યારે તેનાં 
કોમના આગેવાનોમાંથી કોઈ તેની પાસેથી પસાર થતા 
તો તેની મશ્કરી કરતા. જેથી તેણે તે લોકોને કહ્યાં 
“આજ જેમ તમે અમારા ઉપર હસો છો, જ 
(સમય આવતાં) અમે પણ તમારું હાસ્ય ઉડાવશું . 

૪૦. “પછી તમને સમજમાં બરાબર આવી જશે 
કે કાના ઉપર અપમાનજનક અઝાબ પડશે અને કોના 
ઉપર કદીપણ ન ટળનારે। અઝાબ પડશે.” 

૪૧. ત્યાં સુધી કે (અઝાબ માટે) અમારે હુકમ 
આવી ગયો અને જળપ્રલય “ કાટી નીકળ્યા. અમે 
(નૃહને) કહીં દીધું હતું કે તું દરેક જાતના 
પ્રાણીનું ૦9 એક એક જોડું તથા તારા પરિવારને લઈ 
(નૌકામાં) ચડી જા. સિવાય કે જમના સર્વનાશ વિશે 
અમારી ચેતવણી પહેલે અપાઈ ચૂકો છે. અને જે તારા 
ઉપર ઈમાન લાવ્યા છે તેમને પણ સાથે સવાર કરી લે. 
જ કેતેના ઉપર ઈમાન લાવનારા થોડાક જ હતા. 

૪૨. અને તેણે કહ્યાં, 'તમે સવાર થઈ જાઓ, તે 
(નોકા)નું ચાલવું અને તેનું અટકવું અલ્લાહના 
હાથમાં છે. બેશક મારો પરવરદિગાર બેહદ ક્ષમાવંત 
છે, દયાળુ છે. 

૪૩. અને તે (નાકા) પહાડો જેવા મોજાઓ 


“હ શ 


કાપતી ચાલી. અને નહે પોતાના વિખુટા પડી ગએલા 
પુત્રને પુકાર્યી “હે મારા પુત્ર! આવ અમારી સાથે સવાર 
થઈ જા અને કાકરોાનોા સાથી ન થા.' 

૪૪. તેણે જવાબ આપ્યો “હું હમણાંજ કોઈ પર્વત 
ઉપર ચડી જઈશ જે મને પાણી (માં ડૂબવા)થી બચાવી 
લેશે, તેણે કહ્યાં 'આજના દિવસે અલ્લાહના નિર્ણય 
(ના અઝાબ)થી કોઈ બચાવનાર નથી સિવાય કે જેના 
ઉપર અલ્લાહ પોતે રહેમ કરે.' પછી એક પ્રચંડ મોજું 
બન્ને વચ્ચે અથડાયું, જથી તે ડૂબનારાઆ સાથે ડૂબી 
ગયો. 


-----*---- 


૯. “જળપ્રલય '-- 


વાદળાની વષા ઉપરાંત જમીનમાંથી પણ રેલાઓ, 


પારે ૧૨ 


255 


«ઝહ્કઇ %૦ 4૮44 તાવી હાઝાટવ5 
હકક હાડ છા; 
જહ&જ૪ 
દહન ડડ 
કી 
તમા ડઇ દઇ જ 


હહ ઝીડાડડડડખાડડઝ વક 


%. કેક ક જ 
જદ: 


ક 


હાહ # ર્ય 


7 #” જ પ નિ 9૦1276 ક 
પ દાકાંઇન*# “1 ા 
જક 4922772 ઘા 


જેક522*5 65 ઠં છ 


હછ55 4 જઈઇ » ડફ ૩ 
7[(7જ 2૮ ડી 
25551 હસ વે 


શ્ર 7472 224 


દ્વ 


હઉકવાહટબ્્કંડ્કહી ઝડ ધિ 


તથા નદીઆ ફૂટી નીકળી, 


ચારેકોરથી પાણીમાં પ્રચંડ માજાઓનું તાકાન ઉમટી પડયું હતું 
૧૦. માનવજાતિને કામમાં આવે તેવાજ પ્રાણીઆ વહાણમાં ચઢાવવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો 


હતે. 


૩૧૩ 


ક. 





સરાહ ૧૧ હદ પારો ૧૨ 


હષ 





દ 


૪પ. પછી ધરતીને આજ્ઞા મળી 'હે ધરતી તું હડક! હી (ઉ €-5.5 


તમામ પાણી ચૂસી લે, હે આકાશ તું થંભી જા.' પછી ૪ :૦૦૦% 
ધ ટ *૬ જ ન ક 29 
પાણી ઓસરવા માંડયું પ કામ તમામ થઈ ગયું. છક 9 9૭: કકે 


અને નૌકા અલ-જદી ? (પર્વત)ના શિખર ઉપર ૬0715; 
અટકો ગઈ. અને કરમાન થયું “ઝાલિમોનેો સર્વનાશ %હર2,ક]6 ધ્ઝ 

ને હ 
થાઆ. 


૪૬. અને નહે પોતાના પરવરદિગારને પકાયી 'હે દ ર 69? «2 
ક કો જહ્ાઠી ઝત 45 % 4215 » 
મારા રબ, મારે પુત્ર મારા પરિવારમાંજ ગણાય છે, દ 


જ મે “ “જ “- મ " ?દ્ર 277977 દ «9૪ 
બેશક તારે! વાયદો સાચો છે, અને તું શ્રેષ્ઠત્તમ ન્યાય 9ળ્્ર હક હકાડડકહક 
કરનાર છે. દ 

૪૭. અલ્લાહે શરમાળ 'હે નૂહ, તે તારા મ 45) ૭૭ઝઉ ડા 
પરિવારમાંથી હરગિઝ““) નથી. તે ખરેખર બદકાર ક વજ ક 
ક 7 /72 4 ક 

ડતો. માટે જે વસ્તુનું તને ઈલ્મ નથી તેના સંબંધમાં ઝુ “દ્વા «15 હક 539 ટ્ટપ્ક 
તું મને સવાલ ન કર. હું તને નસિહત કરૈ છું કે તું «9 21 
જે ર દ ડિ ૦6૫9401 6#હ7₹૮ હીરા 
નાદાનામાંના ન બન. 


2 ટડ 


૪૮. તેણે કહ્યાં, “હે મારા રબ, હું વિનંતી કરુ છું ક થડ”, બ્ઝડઉ- 


સા 


કે જન મને ઈલ તે શે છ 
કે જેનું મનેઈ મ નથી તેના વિશે સવાલ કરવાથી તું દ-(જૂઝ્ડ'5ડ૭: કા 
મને દૂર રાખ, અને જો તું મારી ભ્લને માક કરીને હડક હ્ક્ઝ્ટ્ઝ-3945% 
મારા ઉપર રહેમ નહિ કરે તો હું બરબાદ થઈ જઈશ.” ક 
ક બ્હ્બ્ર્ક્ક્ટ 


૪૯. કરમાન થયું “હે નૃહ, તું અને જે લોકો ન ન 
તારી સાથે છે તમે બધા સલામતી તથા અમારી બરકતો 9 હોન ઠ્ર્ડ ક કા ગ્ાદૃ કઝ 
સાથે (આ ભમિમાં) ઊતરી જાઓ. બેશક, 92206929: #ન્‍? ક, 
તમારામાંથી કેટલીક કોમો એવી થશે જેમને અમે ટકા તકક 
સમય માટે સુખ સાહેબી આપશું. અંતમાં અમારા જ) ડિ ક 
તરફથી તેમના ઉપર દદનાક અઝાબ આવી પડશે. ર 








૧૧. “અલ જદી' નામના પર્વતોની એક લાંબી હાર તીગરીસના પૂર્વમાં મુસલના પ્રદેશમાં છે જે 
પ્રદેશની ત્રણ હદો મોસેપોટેમિઆ, અરમીનીયા અને અસીૌરીઆની હદોને અડે છે. આ સ્થળે આજે કુદીની 
આબાદી છે. બેબીલોનીઆના ઈતિહાસમાં પણ “અલ જદી” પર્વત અરમીનીયામાં હોવાનું વર્ણન છે. 
બાઈબલ પણ હઝરત નૂહ (અ)ના વંશજો બેબીલોનીયામાં વસ્તા હોવાનું જણાવે છે. (જોન ૧૧/૭૦) 

૧૨. “અલેસા મૌન અહલેક' અર્થીત “તે તારી અહલથી નથી.' કુરઆને મજીદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે 


*ગએર સ્વાલેહ' અર્થીત બદકાર ગણાતો નેક ખામદાનનોા “અહલ' અર્થીત વંશજ નથી ગણાતો, તેથી જ . 


અલ્લાહે હઝરત નૂંહ (અ)ને ઉપરોકત વચન કહ્યા હતા કે “તે તારા વંશમાંથી નથી.' 'અહલ' તે જ 
ગણાય છે જે ખાનદાનની પરહેઝગારી તથા સદગુણાની પરંપરાને જાળવી રાખે છે. સારાંશે, અલ્લાહે 
હઝરત નૂહ (અ)ની કુખથી જન્મ લેનારા પુત્રને તેના “પુત્ર પદ' અથવા પરિવારથી ખારજ કરી દીધો 


હતો. 


ટટ" 


૩૧૪ 





ટન 








સૂરાહ ૧૧ હદ પારે। ૧૨ 


નજ 





૫૦. (હે રસૂલ) આ ગએબની '” ખબરો છે જે હડઈડીદઝ પ્્સ્યા યાડ 
અમે વહી દ્રારા તારા ઉપર ઊતારીએ છીએ જેનું 


પિ ક ક નીડર 777૮ ”2779; 
પહેલાં તને જ્ઞાન નહોતું, ન તને ન તારી કોમને. માટે . ધ્ય ઇકઝર્હક555 %4ાધ્ચર્ઝ 


સબ્ર કર, અને પરહેઝગારોના અંજામ સારે છે. બક જની બા થાઉ) 
(રકૂઅ-૪) ર જ જિ ર (૧૪) 2૮41 (2% ?7 2 7 11.7 

૫૧. અમે આદની કોમ તરક તેમના બંધુ હદ 010955૬1855 ઉ [૩99 5-૭ | ટ્ર 5 
ને મોકલાવો હતો. તેણે કહ્યાં, “હે મારી કોમ, તમે 7977?24 9% 0, 9 દુ 

સ સ ૦5% 19 54331/9411 7.5 છુ 

અલ્લાહની જ ઈબાદત કરો તેના સિવાય તમારો કોઈ *ખ્૬૦%6 ડવ્રાઢ્ જા 
મા બૂદ નર્થી, જે કે તમે ખોટી વાતે ઘડતા રહો છો. 

૫ર. “હે મારી કોમના લોકો હું તમારી પાસેથી ... ઝા કાટ! 
કોઈ બદલો નથી માગતો. મારો બદલે! તેની પાસે છે ૭5%૯ડ | હૂડ કોઇજ ૬ 
જણે મને પેદા કયી છે, છતાં તમે સમજદારીથી કામ 


નહિ લો? ર ી છેડકકઝ્હડકઈ હ 
૫૩. અને હે મારી કોમના લોકો, તમારા રબ ઝાક કગ, ક્ઈ3 

પાસેથી ક્ષમા માગે. તેના પ્રતિ નમો, તે તમારા ઉપર ન ટ૯.$ ૮7 

વાદળાઓ દ્રારા પુષ્કળ પાણી ' વરસાવશે. તે 5%: ઝક? મા 


તમારી શકિતમાં પણ વધારે। કરશે. માટે તેનાથી મુખ 


ક દ છન! ત 
£રવૌને ગુનાહગાર ન બનો. ક 





૧૩. ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા રસૂલોના ઉદાહરણે આપી અભ્યાસીને વાતીઓનેો પૂરવઠો આપવાનો 
કુરઆનનો ઉદેશ હરગિઝ નથી; પરંતુ તે ઘટનાઓમાં સમાયેલા મુદદાઓઆથી આંહઝરત (સ.અ.સ.)ના 
જીવનમાં બનનારી તેવીજ ઘટનાઓ વિશે ચેતવણી આપવામાં આવે છે. જ્યારે તે આગાહીઓ પૂરી થવા 
પામે છે, તે બન્ને બનાવાની તુલના કરવામાં આવે છે. તેમજ ભવિષ્યમાં જો તેવી જ પરિસ્થિતિ ઊભી 
થાય તો તેનું નિરાકરણ કરવા માટે વિતેલી ઘટનાથી બોધ લેવાની શિખામણ આપવામાં આવી છે. 

૧૪. પશ્ચિમના ઈતિહાસકારો “આદ'ની કોમના અસ્તિત્વને માન્ય નથી રાખ્યું, કે તે નામની કોઈ 
કોમ કોઈ સમયે થઈ ગઈ હોય. હકીકતમાં ઘણા નાના નાના કબીલાઓની બનેલી આ એક મોટી કોમ હતી. 
ગ્રોક ઈતિહાસકારોના કથન પ્રમાણે પૂર્વ યમનમાં 'અદરામીતાઈ' નામના ઈસાઈ કબીલાનું એક રાજ્ય 
હતું. જેનું વર્ણન કુરઆન મજીદમાં “આદ ઈરામ' તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. આ રાજ્ય ૫૦૦ વર્ષે સુધી 
રહ્યાં હતું. તેમની ભાષા “અરમાઈક' હતી જે હિબ્ર ભાષા સાથે સંકળાયેલી છે. 

હઝરત નૂહ (અ) પછી દેશભરમાં 'આદ'નું રાજ્ય ફેલાઈ ગયું હતું. તેમણે ભવ્ય ધાશિક સ્મારકો 
બાંધ્યા હતા, (૨૬/૧૨૯), જે સ્મારકોના ખંડેરો અરબસ્તાનમાં હજી સુધી ઘણી જગ્યાએ ઊભા છે. 
(૪૬/૨૬). 

“અરકાક' નામના એક સ્થળે આ કોમની વસાહત હતી (૪૬ /૨૨) જ ઈલાકાની ભમિ બહુજ ફળદ્રૂપ 
હતાં. પરંતુ આ કોમ ઉપર રેતીનું પ્રચંડ તોફાન આવ્યું હતું જેના પરિણામે તે વસ્તીનું નામનિશાન પણ 
બાકો ન રહ્યાં, (અલ-હક્કા આ.૭ તથા ૮). 

૧૫. કુવા તથા નહેરોના પાણીના અભાવે “આદ'ની કોમને ખેતી તથા અન્ય ઉપજનો આધાર 
વરસાદ ઉપર હતો. 


૩૧૫ 





સૂરાહ ૧૧ 





પ૪. તેમણે કહ્યાં “હે હદ, 
સ્પષ્ટ દલીલ નથી લાબો અને અમે (માત્ર) તારા 
કહેવાથી જ અમારા મા'બદોનોા ત્યાગ નહિ કરીએ, ન 
તો અમે તારા ઉપર ઈમાન લાવશું . 

પપ. “અમે તો એમ જ કહેશું કે તું અમારા 
મા'બ્દોમાંથી કોઈ એકની ઝપટમાં આવી ગયો છે.” 
તેણે જવાબ આપ્યો “ખરેજ હું અલ્લાહને સાક્ષી રાખું 
છું. તમે પણ સાક્ષી રહેજો કે હું તમારા ઠરાવેલા 
(અલ્લાહના) શરીકોથી વિમુખ છું. 

પ૬. “અલ્લાહ સિવાય. તમે સૌ મારી વિરૃદ્ધ જે 
પણ ચાલબાજીઓ કરવા ધારો, કરી લો અને મને મુદૃલ 
મોહલત ન આપશે. 

૫૭. “ખચીત હું અલ્લાહમાંજ વિશ્વાસ રાખું 
છું, જ મારો રબ છે. અને તમારે પણ રબ છે. પૃથ્વી 
પર કોઈ એવું હરતુંકરતું સજન નથી જેને તેણે 
ચોટીએથી ન પકડી રાખ્યો હોય. ખરેખર મારો રબ 
સૌધા માર્ગના (રખેવાળો) છે. 

૫૮. “મને જે સંદેશો આપી તમારા તરક 
માકલાવવામાં આવ્યો હતો, તે મેં તમને પહેંચાડી દીધો 
છે. તેમ છતાં તમે જે મોઢું ફેરવી ચાલ્યા જશે તો 
મારો પાલનહાર તમારી જગ્યાએ બીજી કોમને લાવશે 
અને તમે તેનું કંઈપણ નહિ બગાડી શકો. નિ:સંદેહ 
મારો! પરવરદિગાર પ્રત્યેક વસ્તુની સંભાળ રાખે છે.” 

૫૯. અને જ્યારે (અઝાબ માટે) અમારો નિર્ણય 
આવ્યો અમે હૂદને અને જે તેના ઉપર ઈમાન લાવ્યા 
હતા તેમને અમારી રહેમત સાથે બચાવી લૌધા.બેશક 
તેમને અમે એક ભયંકર યાતનાથી બચાવી લીધા. 

૬૦. અને આ હતા આદ (ની કોમના લોકો) 
તેમણે પોતાના પરવરદિગારની નિશાનીઓનો 
અસ્વીકાર કર્યે હતો. અલ્લાહના રસૂલોની નાકરમાની 
કરી અને સચ્ચાઈના દરેક ઘમંડી દુશ્મનનું અનુકરણ 
કરતા રહ્યા. 

૬૧. અને દુનિયામાં લા'નતને તેમની પાછળ કરી 
દેવામાં આવી, અને ક્યામતના દિવસે પણ. યાદ 
રાખા, આદ (ની કોમ) પોતાના પરવરદિગાર પ્રત્યે 


નાશુક્રીથી વર્તયા. યાદ રાખા, હદ અને આદની કોમો 


ઉપર લા'નત છે. (રકુઅ-૫) 


છક નયાકાઇબ નક. 


તું અમારી સામે કોઈ ' 


પારે ૧૨ 





જ્દ્ડ્ડ ગ કડૂઝકાઈડુદડ ક 1 15 છુ 
છેકકહાડ્કઈડહી#ડઇઇી 


છવ ઉકાખ્કલદાઝડ,ઈ હં 
જ 


“92 મ્ર્ન 
છટક હકક ઠઠ ૭૭5! ગી 


૦૫૭8555 ડવ દ ક 


જક 
ક? ક” 29797 277,447: 2 
“.ડા4 દહ ઉક કા ક છક 
4 બ447922?4%₹7€#૦૮(દ9૭ 7 વિજ 
' હ £54 7%)» “ર5૭ હ તિ 


બદ દ ક 


મ 


પકાડોડકઇકડઇઇતદ 
છેક હટરપ્ટ્ડ 521૪ 


“ન 
થ 


સ કુ » 
નન" કડકાઇ; 
૭ ૦ #29- 5 «ત્યે 
હ્ર્,ડ | 1ક્ડ15 


દ્વ 


ક 772 ક 99૦ 9% 2% 
૪54 ઝઇ 0) હક કુંઇશ્ટાંડ 


ટ્રક ટઈઝીગ્ઝઝઇકા9દ હં) હૂં 


૩૧૬ 





સરાહ ૧૧ દ પારો ૧૨ 
૬૨. ન સમદ” 5) તરક તેમના ભાઈ સાલેહે (1 વડા નિતિ 155 
જઈને કહ્યાં “હે ડે મારી કોમ, અલ્લાહની ઈબાદત કરો. , ક ક 92752 2 
તેના સિવાય તમારે। અન્ય કોઈ મા'બૂદ નથી. તેણે “9હ્ટ હકક કદ્ર હ ઝંઝડઘ 
તમને જમીનમાંથી પેદા કર્યી અને તેમાંજ વસાવ્યા [12૬5272૮1૬ છૂ”; *::2” 
ક કડ “ડ્‌ ક: ક ક ું દ] 1192 8 ્હ્ક્ારડ છ ૧% 2 
માટે તેની માકી માગો અને તેને જ સમર્પણ કરે, કક હ ન 
ખરેખર મારે પરવરદિગાર (બહુજ) નજીક છે અને ૯ હા 


(દુઆ) કબ્લ કરનારે। છે. 


૬૩. તેમણે કહ્યાં “હે સાલેહ, અમારામાંથી તું ઝા નડ ટુ 
ક હ વ કડકમાં ડડ હટકઉ 
એકજ એવો હતો જેનાથી અમને ઘણી આશા હતી, ક 


“હ “-. નક “- કૂક ન ના 97 ન 
અને હવે તું 'જ અમને તેની પૂજા કરવાથી રોકે છે “ડડ દહ સજ કાલિ 
જની પૂજા અમારા પૂર્વજો કરતા આવ્યા છે? બેશક, ક 
""% ૦ ક જ બ .જ..- ૧ “% ન મબ શ” ધતા 
જના તરક તું અમને બોલાવી રહ્યો છે તેના વિશે બખ્ઝ્ઝ#“ડ1૫ક% ડડ 


“% 223 ક 
અમને ઘણી શંકાઓ છે. 

૬૪. તેણે કહ્યાં, “હે મારી કોમ, ધારે કે હું મારા 734 9 દ 

થિ.” ક હ સર સ દ છ કડ 1 

પરવરદિગારની સ્પષ્ટ દલીલોના આધાર ઉપર હોઉં, “25% હડ ક્ઈા દાડ 

મો ન ૧૧% “"* “ ક ૪.2 -* ક તિ જ 2 
વિશેષમાં તેણે મને પોતાની રહેમતોમાં લીધો હોય, હ 4165૩6 કલ્ટ વકક: ક 
(અને) જો હું તેની નાફરમાની કરું તો તેના 


, ક ક ક 7 # 79, *7 979૮ “2 કે 
મુકાબલામાં મારી સહાયતા કોણ કરી શકશે? આ રીતે જ્ટક્બક્ટછ્ઝપક પ 
તો તમે મારી બરબાદીમાં વધારે કરી દેશે. 
૬૫. “અને હે મારી કોમના લોકો, આ અલ્લાહની લ 2/3 ક 
ઉ.55$ ઉ લડઉ ફૂંક હ 


ઊંટડી તમારા માટે એક નિશાની છે; માટે તેને ટી ક 
ન “"“. 5% હમા #7# રાતિ 
અલ્લાહની ધરતાં ઉપર કરવા ચરવા દા. તેને કોઈ હ નન ડઝ ઉ 
દુ:ખ ન પહીોચાડશા, નહિતર તમે અઝાબમાં ઘેરાઈ ક 
જશે.' ઉ પન 
૬૬. પરંતુ તેમણે તેને ઘૂંટણીએથી કાપી”? ક હાઘદાઇ:ીડ દઈ 654 
“૨ જ ૦ દ (૧ ૮) કક 2૯ !કચ્ચ્ન પ 
(મારી) નાખી, તે તેણે કહ્યાં “ત્રણ દિવસ “ માટે 





૧૬. આદ અને સમૃદનોા સંબંધ અરબ કોમ સાથે છે. હઝરત નૃહ (અ) પણ અરબ હતા અને 
મેસોપોટેમિયામાં પરવરીશ પામ્યા હતા. સમૂદ બસરા તથા અદનની વચમાં આબાદ હતા. આદ અને 
સમૂદ બન્ને કોમોમાં ઘણી બાબતમાં સામ્ય હતું. બન્ને કોમો ખેતીવાડીથી જીવનનિવાહ કરતી. 
અરબસ્તાન ઉપર ઈ.સ.પૂર્વ ૭૨ર-૭૦૫માં અસીરીયન રાજાએ આક્રમણ કયું હતું ત્યારે પરાજ્ય 
પામેલાં કબીલાઓમાં સમૂદની કોમનું નામ જોવામાં આવે છે. રોમન સમ્રાટ જસ્ટીને અરબ ઉપર ચડાઈ 
કરી હતી ત્યારે તેનાં લશ્કરમાં ૩૦૦ સમૂદ સિપાહીઆ હતા, પરંતુ ઈસ્લામના ઉદય પહેલાંજ આ કોમનું 
નામોનિશાન મટી ગયું હતું. 

૧૭. હઝરત સાલેહ (અ) ઊંટડી ઉપર સવાર થઈ દૂર સુધી હિદાયત તથા નસિહત કરવા જતા હતા 
જથી આ ઊંટડીની એક ખાસ કદર હતી, તેમને તેની સાથે ખાસ લાગણી હતી. તેને ઈજા પહેંચાડી મારી 


નાખવા પાછળ હઝરત સાલેહ (અ)ના તબ્લીગના કામમાં અડચણો ઊભી કરવાનો કાકરોને હેતુ હતો. 


૩૧૭ 


(-“ઇ.» 


સૂરાહ ૧૧ હદ 
તમે પોતાના ઘરોમાં આનંદ કરી લો, આ (અઝાબને।) 
વાયદો ખાટો નહિ પડે. 

૬૭. પરિણામે અમારા નિર્ણયનો સમય આજો 
ત્યારે સાલેહ તથા જે તેની ઉપર ઈમાન લાવ્તા હતા 
તેમને અમારી રહેમતથી અમે બચાવી લીધા અને 
(કયામતના) દિવસની નામોશીથી પણ. બેશક તારે 
પરવરદિગાર બેહદ શકિતશાળી છે, સામર્થ્યવાળોા છે. 

૬૮. અને અઝાબે ઝાલિમોને પકડી લીધા અને 
તેઓ પોતાના ધઘરેમમાં ઊંધા પડેલાં રહી ગયા. 

૬૯. જાણે તેમનું ત્યાં અસ્તિત્વ હતું જ નહિ. 
યાદ રાખા, સમૂદની કોમે પોતાના રબનો, ઈન્કાર કયી 
હતો. યાદ રાખા, સમૂદના કબીલા ઉપર લાનત પડી 
હતી. (રુકૃઅ-૬) 

૭૦. નિ:સંદેહ અમારા કરિશ્તાઆ ઈબ્રાહીમ 
પાસે ખૃશખબર લઈને આવ્યા. તેમણે કહ્યાં: “તારા 
ઉપર સલામતી હોજો,' ઈબ્રાહીમે જવાબ વાળ્યો 
“સલામતી હોજો (તમારા ઉપર પણ)' પછી તેણે 
તેમની સામે તળેલું વાછરડું હાજર કયું. 

૭૧. પરંતુ જ્યારે તેણે જોયું કે તેમના હાથ ખાવા 
તરક નથી લંબાતા અને તેમની સાથે આળખાણ ન 


હોવાથી તેને તેમનાથી ડર લાગ્યો. તેમણે 
( કરિશ્તાઓએ) કહ્યું, “ગભરાશે નહિ, અમે 
લૂતની * કોમ તરક મોકલાવામાં આવ્યા છીએ.' 


૭૨. અને તેની પત્ની પણ ત્યાં મોજદ હતી. જે 
બહુજ ગભરાઈ ગઈ હતી ત્યારે અમે તેણીના સંતોષ 
માટે ઈસ્હાક અને ઈસ્હાક પછી યા'કુબના જન્મની 
ખૃશખબર આપી. 

૭૩. તેણીએ કહ્યાં: “હાય, શું હવે હું બાળકને 
જન્મ આપીશ. જ્યારે હું ઘરડી થઈ ચૂકો છું, અને 
મારો પતિ પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં છે ખરેખર આ તો 
નવાઈની વાત છે!' 


પારે ૧૨ 





તત 297 62/7 
૦% ટગ્ડીડ 
(#7,772.1.245 
૧૦૦5 «ઉછ. ઇડડડ ઇન હ 
77 4૮૮ 6 કક 9- 


5 હાં ઠહક જ છાર 


નન 


નક 


587 9:97” 7 2ન્ હ ક 
હબડાકઉક્ડડા,/ઉ હાઉડડા; 


શ્491#હ)ઝમ્હડાકફ નની 
વના ન ન 

ઉઊઝહ 
ધૂરા ઇડ ટ્ર્ક્્ઝા લાક ઇડ 
બહ હિ્ઝહડઉકીડ ડહુ 


ઈડા 4545 
થી [૬5.6 કિગિબકકઝુ ક 


કગ્હહઃ; ડ્ડક4 ક વડા ઉ 


“924. .-129 


છેપ્ડ# હક] કાઈ હટ 


૬ “7?,(7 -19:7'! 97% 
'ઉ-હક્ઘંક5-ક 12૭ હક 
295-૬૪7, ર 

જછેપ્ડ્ઝ ૯1૫૫૭૭ 


વાસ્તવમાં અકોદતના સંબંધમાં ઊંડોનું કંઈપણ મહત્વ ન હતું. 
૧૮. તેમના ગુનાહોના પ્રાયશ્ચિત માટે તેમને ત્રણ દિવસની મુદત મળી હતી, જેનો લાભ પણ તે 


પાપીઓએ ન ઉઠાવ્યો. 


૧૯. હઝરત લૂત (અ) હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના ભત્રીજા હતા. પહેલાં તે ઈરાકમાં નિવાસ કરતા 
હતા. પછી તેમણે કલસ્તિન તરક હિજરત કરી હતી. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) તથા હઝરત લૂત (અ)નેો 


૩૧૮ 


સરાહ ૧૧ હદ 


દ" 


૭૪. તેમણે કહ્યાં: શું તું અલ્લાહના નિર્ણય ઉપર 
આશ્ચર્ય પામે છે હે ઈબ્રાહીમના પરિવાર, અલ્લાહની 
રહેમતો તથા કૃપાઆ તમારા ઉપર છે, બેશક અલ્લાહ 
સર્વ તા'રીકના લાયક છે, બ્લંદ શાનવાળે છે.' 

૭૫. અને જ્યારે ઈબ્રાહીમની ચિતા દૂર થઈ અને 
તેને શુભ સમાચાર પણ મળી ગયા તેો। લૂતની કોમ માટે 
તે અમાર્રી સાથે તકરાર કરવા લાગ્યો. 

૭૬. બેશક, ઈબ્રાહીમ સહનશીલ, નમ્રભાવી 
અને (અમારે!) તાબેદાર (બંદો) હતે. 

૭૭. “હે ઈબ્રાહીમ, તું (વિવાદથી) અટકી જા, 
બેશક, તારા પરવરદિગારનેો નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે, 
બેશક તેમના ઉપર અઝાબ આવવાને છે જે (કદાપિ) 
ટળી નથી શકતો.” 

૭૮. અને જ્યારે અમારા કરિશ્તાઆ લૂત પાસે 
આવ્યા ત્યારે તેને તેમના વિશે ચિતા થવા લાગી. અને 
તેમનું રક્ષણ ન કરી શકવાનો ખ્યાલ આવતાં તેણે : 
(સ્વગત) કહ્યાં 'આજે તો મુસીબતનોા દિવસ 


૬(ર૦ 


ણ/ 


૭૯. અને તેની કોમના લોકો ઉશ્કેરાટમાં તેની 
તરક દોડી આવ્યા જે પહેલેથી બદીઓ કરતા હતા. 
તેણે કહ્યાં ., “હે મારી કોમ, આ મારી દીકરીઓ 
છે, તેઓ તમારા માટે પાકીઝા છે. માટે અલ્લાહથી 
ડરો, અને મારા મહેમાનો સામે મારી કજેતી ન કરે. 
શું તમારામાં કોઈ એક પણ સદબુદ્ધિ નથી ધરાવતો?' 

૮૦. તેમણે જવાબ આપ્યો “તું સારી પેઠે જાણે 
છે કે અમને તારી દીકરીઓ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી 
અને અમે જે ચાહીએ છીએ તે પણ તું જાણે છે.' 


પારો ૧૨ 





“7 દ સાડ 2૮% 2 
ઈડ્ારહડક દ્ર! હ#બઝક્ષ્કા!કક 
ળવ “ઝ૬હ્ઝાડ#જ 


હઝાઈપડદંછાકવ્ડઝાઉ 
હાનિ 
છછ 3 -- _/2 બી 
515 કાક હકક .5#”1છ) 
977. 


દડ ડડ ડટ 20 


2727797 %,4% ૧૦.97% ૬. 


ઉ%્ટક2ઝ્ઝ્ટ્ટ હ્ન્‍્બ્લ્ઝ ૬2 ડી. 


જનન” 


ત ન 
ધ કિ ઉપ બઇ (૪5 ઉક ખાવી 
છેર્ટઝ૬#કપકવઉકઇ,ડ 


છુ 5525 ફ૦,5#.5ક8#દઉડ 
ઈશ્ટદકકટ»ડઈ દ્ાડુડાહક5% 


્ઝ્છ્ડ ઝ હુદ્ધક્ડઝ ઈલા 


95 "તિ 27-58 
ઝવ 25 
5 રા “297 ૭૭ કહ 
દી ૪.74 
્ઝ્ 





ભેટો કનાનમાં થયો હતો. આ બન્ને નબીઆ એકજ સમયમાં દેશના જુદા જદા ભાગોમાં જુદી જદી કોમે 


તરક આલવા હતા. 


ર૦. હઝરત લૂત(અ) પોતાની કોમની બદકારીઓની પ્રવત્તિઆથી સારી પેઠે પરિચિત હતા અને : 
તેમની કોમ તરકથી જે મહેમાનો સાથે કોઈ અસભ્ય કે અપમાનજનક વર્તણેિક કરવામાં આવે તો તેમનું 


રક્ષણ ન કરી શકવાની ચિતામાં પડી ગયા હતા. 


૨૧. હઝરત લૂત(અ)એ પોતાની કોમને બદકારી કરવા પહેલાં ગંભીરતાથી વિચાર કરવા માટે 
પોતાના પરિવારની હાજરી તરક ધ્યાન દોર્યું હતું કે તેમની અસભ્ય અથવા નિર્લજજાતાભયી કામની 


ઘરમાંની મા દીકરીઓ ઉપર કેવી અસર પડી શકે છે. 


ઝવ 


સૂરાહ ૧11 હૂદ પારે ૧૨ 


૮૧. લૂતે કહ્યાં: “કાશ! મારામાં તમારી સામે ક 
બક ૪૩915552 2 
(થવાની) શકિત હોત, અથવા હું (તમારી વિરુદ્ધ) કા હ 27 ક્યુ હાક 


કોઈ બળવાન સહારો મેળવી શકું! “મ્રડ્ઈલડ ર ફી જન 


૮૨. ત્યારે તેના મહેમાનોએ કહ્યું, “હે લૂત, અમે 46 26 
તારા રબના કરિશ્તા છીએ. આ લોકો તારા સુધા : 254 હાટ હ વડ 
કદીપણ નહિ પહેંચી શકે. માટે તું તારા પરિવારને 052 કી ક છડ 
લઈ રાતના પાછલા સમયમાં અહીંથી નીકળી જા. અને 
તમારામાંથી કોઈપણ પાછળ ન રહે સિવાય કે તારી છપ હ “1 લડ 
પત્ની. બેશક તેનું પરિણામ બાકી રહેનારા જેવું જ 
આવશે. તેમના વિનાશનો સમય સવારના નક્કી છે. 
સવાર પડવાને વાર જ કેટલી છે!' 


૮૩. તો. જ્યારે અમારો હુકમ આજો, અમે તે કન જે 9દ્દ 
વસ્તીને ઉથલાવી પાડી અને તેમના ઉપર ગારાના 9૫૬88 (૬ ઘાંડડ દ 
થરોના થર) (સતત) વરસાવ્યા, છ્ટ્ક્ટ રર પડ ક, 9 ઝન. 


૮૪. (જેમના ઉપર) તારા પરવરદિગારનો નિર્ણય : _, છ 
૦ “૧ “૧ "હ ક ક ્‌ ક ર ક ન્ક્વુ 772? ન7 72 
અંકિત હતો. અને એવાજ (અઝાબ આ) બહ ક 2 જ રે 
ઝાલિમોથી *” બહુ દૂર નથી. 

હ (ર૫) કે હ સ ક નજ 

૮૫. અને મધ્યન _ (ના લોકા) તરક તેમના 2 9] ન વુઉુશ્દૂડદ 5 [૬16% તદ ક 
ભાઈ શેોએબને (અમે) મોકલાબજો. તેણે કહ્યા હે મારી 9પપ્ક જે 2 
ક્ર ઝે લ્લાહ જે 7 2.2૮ “75/79/77 
કોમ (ના લોકા), અલ્લાહના ઇબાદત કરો તેના છદ જિ ડા જી 
સિવાય તમારે કોઈ મા'બ્‌દ નથી. અને તમે માપમાં ,__ ન 
2 ન ન હ; ૬ 2%. 62 ન ૦ * ક દ પ 
ઓછું ન આપો ન તોલમા આછું આપો. હુ તમને શ પ દ ક “ઝશીડછડ 
સમજદ્દિની હાલતમાં જોઉં છું, પરંતુ તમારા ઉપર 


[વનાશકારક દિવસને અઝાબ આવવાને મને ડર લાગે બક શ્ર વાપ 
દડ ન 2.#11[ 717? |): 22947 
ના _ -. જ-»ં૬૭૪૪54છ%૪ઇ્# 
૮૬. “હે મારી કોમ, માપમાં અને તોલમાં પૂરેપૂર 
છે તતા નીન 
આપો અને લોકોને છેતરી તેમનો હક્ક દબાવી ધરતીમાં હ્ર્કૉ લ 92-2૮ કો 
કફિસાદ ન કેલાવોા. જ ર 





રર. “મારા મહેમાનોનું તમારા ઝુલમથી રક્ષણ કરી શકત.” 

૨૩. હઝરત લૂત (અ)ની કોમને ધરતીકંપના પરિણામે દર્દનાક અંત આજો. કહેવાય છે કે તે પ્રચંડ 
ભ્મિપ્રલયમાં જમીન કાટી, જેમાંથી પાણીના ધોધ ફૂટી નીકળ્યા અને પહાડો જેટલા મોટા ગારાના ઢેકાં 
હવામાં ઉડયાં, અને થર ઉપર થર નીચે પડી બાજી ગયાં, જેથી જી વજતુ માત્ર ઉપર સર્વનાશ ફરી વળ્યો. 

ર૪. આ ચેતવણી આંહઝરત સ.અ.સ.ના દુશ્મનોને આપવામાં આવી હતી કે અઝાબ તેમનાથી દૂર 
નથી. 

ર૫. *મધ્યન'-- હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) ત્રીજી પત્ની કૌતૂ્‌રાહના પુત્રના વંશજો “મધ્યન' 
કહેવાયા અને અકબાના અખાતમાં મધ્યન નામનું શહેર તેમણે વસાવ્યું હતું. હઝરત મૂસા (અ) પણ 
શિસરથી હિજરત કરી અહીંજ વસી ગયા હતા. 

૩૨૦ 


સૂરાહ ૧૧ હદ 





૮૭. “અલ્લાહ તરકથી જે કંઈ તમારી પાસે બાકી 
રહે તેજ તમારા માટે બેહતર છે, જો તમે ખરા 
મોમિન છો તો. હું તમારો નિગેહબાન નથી. 

૮૮. તેમણે કહ્યાં “હે શોએબ, શું તારી ઈબાદત 
એવા આદેશ આપે છે, કે જેને અમારા પૂર્વજો પૂજતા 
રહ્યા છે તેને અમે તજી દઈએ, અથવા અમારી મિલકત 
[વિશે અમે જેમ ધારીએ તેમ ન કરી શકોએરર શું તું' જ 
એક સમજદાર અને નેક (બાકી રહી ગયો) છે? 

૮૯. તેણે કહ્યાં “હે મારી કોમ, મને કહો કે જે 
(મારા દાવાનો) આધાર મારા રબ તરફથી આવેલી 
સ્પષ્ટ નિશાનીઓ ઉપર હોય, અને તેણે મને પુષ્કળ 
ને'મતો ચ“) આપી હોય તો (તમે અલ્લાહને શું 
જવાબ આપશો?) હું નથી ચાહતો કે જે કામોથી હું 
તમને રોકું છું, તેવા કામો હું પોતે કરતો રહું. હું તો 
કેવળ મારી શકિત પ્રમાણે સુધારો કરવાની ઇચ્છા 
રાખં છું. મારી સફળતાના આધાર અલ્લાહની 
સહાયતા ઉપર છે. તેનામાંજ હું યકીન રાખું છું અને 
તેની જ તરક હું રજું થાઉં છું . 

૯૦. અને 'હે મારી કોમના લોકો, મારા પ્રત્યેની 
તમાર્રી દુશ્મની તમને ક્યાંક એવું કરવા ઉત્તજીત ન 
કરે કે જના પરિણામે તમારા ઉપર એવી આકત આવી 
પડે જેવી નૃહની કોમ અથવા હદ અથવા સાલેહની 
કોમ ઉપર આવી (હતા; અને લૂતની કોમ તમારાથી 
(બહુ) દૂર નથી.! 

૯૧. અને તમારા રબ પાસેથી માકી માગતા રહો 
અને તેનાજ પ્રતિ (ભાવનાપૂર્વક) રજ થાઓ. ખરેખર, 
મારો રબ અત્યંત દયાળુ અને બેહદ સ્નેહાળ છે. 

૯૨. તેમણે જવાબ આપ્યો: “હે શોએબ, જે તું 
કહીં રહ્યો છે તેમાંથી ઘણુખરું અમે સમજી નથી 
શકતા. બેશક અમે તને અમારામાં સૌથી કમઝાર 4 
ધારીએ છીએ. અને જો અમને તારા કબીલાના ખ્યાલ 





2974 


ફિર હા 


[ઝળિતાનાદાબિકકા( દાડ રઝ 

૦45 ઉડઇ 
ઝક્વ્ઝ૩૪૦-5૯ 
ઝડ ય 
5 કછ 


10% 77579172 “496 દડ) 


22 2 ન 9 2૬-૮4 (1 

૦૫૩ &%13 હક ડટ 

કક ૦#«ુૂ(ત ન” 2 
પા ડિ ક સ્ટ ટ%8) 2 


1 “9427 


27 95/2૮ (772 
ક 24255 વ હતા 
ઉ જિષ્ઠ્રડ રક ક 794 925 


હકકઇક્ફીઈકકક્કઝકડ 
ઉ25 

5159 ઠક ઝડઇઇ “86 
#હા-કઝહાઇક5582ડઝકઉડલ, 





ર૬. અલ્લાહના રસૂલો પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે કોઈ કામ નથી કરતા અને અલ્લાહે તેમને જે 
આપ્યું હોય તેનાથી તેઓ સંતુષ્ટ અને અલ્લાહના એહસાનમંદ હોય છે. 
ર૭. આ આયતથી જણાય છે કે હઝરત શોએબ (અ) હઝરત સાલેહ, હઝરત હૂંદ, હઝરત નૂહ 
(અ), હઝરત લૂત(અ) અને હઝરત ઈબ્રાહીમ(અ) પછી આવ્યા હતા. પરંતુ હઝરત મૂસા (અ)થી પહેલાં 
આવ્યા હતા. બાદમાં હઝરત મૂસા(અ) પણ આ'જ પ્રદેશમાં આવી વસી ગયા હતા. 
૩૨૧ 


સૂરાહ ૧૧ હદ 


ન હોત તો! અમે તને ક્યારના સંગસાર કરી નાખ્યો 
હોય. અને તું અમારી વચ્ચે કોઈ આદરણીય સ્થાન 
નથી ધરાવતો.” 

૯૩. તેણે કહ્યું “હે મારી કોમ, શું મારો કબીલા 
તમારી નજરમાં અલ્લાહથી વધુ બળવાન છે? અને 
તમે બેપરવાહીથી અલ્લાહને તમારી પીઠ પાછળ કૅકો 
દીધો છે. બેશક તમે જે કરો છો તે મારા 
પરવરદિગારની પહેચમાં છે. 

૯૪. “અને હે મારી કોમ, તમે જે કરે છો તે 
કરતા રહા અને હું પણ મારું કામ કરતો રહીશ. સમય 
આવતાં તમને જણાઈ રહેશે કે કોના ઉપર 
અપમાનજનક અઝાબ પડવાનો છે, અને કોણ જૂદ્ઠો 
છે. તમે પણ રાહ જુઓ, બેશક હું પણ તમારી સૉથે 
રાહ જોઉં છું.” 

૯૫. અને જ્યારે અમારો હુકમ આવી પહેઓ 
ત્યારે અમે શોએબને અને તેની સાથે જે મોમિના હતા 
તેમને અમારી રહેમતો સાથે બચાવી લીધા; અને 
જમણે ઝુલમ કયી હતો તેમને અઝાબે ધેરી લીધા, જેથી 
તેઓ પોતાના ઘરોમાં ઊંધા પડેલા રહી ગયા. 

૯૬. જાણે ત્યાં પહેલાં તેઆ વસ્યાજ ન હતા. 
જોઈ લો, મઘ્યનવાળાને એવી જ રીતે ઉડાડી દેવામાં 
આવ્યા જેવી રીતે પહેલાં સમ્‌દને ઉડાડી દેવામાં આવ્યા 
હતા. (રુકૂઅ - ૮) 

૯૭. અને નિ:સંદેહ અમે મૂસાને અમારી 
[નિશાનીઓ તથા સ્પષ્ટ દલીલો આપી મોકલાબો 
હતો--- ર 

૯૮. કિરઓન અને તેના દરબારીઓ તરક; પરંતુ 
તેમણે કિરઓઆનની આજ્ઞા માની, અને કિરઓનનેોા 
હુકમ ન્યાયયુકત ન હતો. 

૯૯. કયામતના દિવસે તે પોતાના અનુયાયીઓની 

આગેવાની કરશે અને તેમને આગમાં દોરી જશે અને 
ઊતરવાનું આ પનઘટ કેટલું બરું છે. ચ” 


પારો ૧૨ 





જ૬ઈ5 હડ વણ 
925 *૬/7.,9641 રણ 
કદ્ર ૭5 બંક હઉ 


બ્ર મ્ક૮૩0 ડા, ક 


2 જિ નને તિ ” ક ક 
ઝક ઉઇકઝા:,: 
2 ર 


કા 
ક્વ 4૭5 4 5ઠ્ 


9૭૭ ઠું) કક )4 


ધા ઇઉડડફદકઇઇ ઇડ 


ત્તિત્ ઈ કક 


[કક 9794, ક કક 
#ડફ5।।, ઈ હટ હુઈ 


ઉછેલ્ઝક્ૅૂવન્‍ષ2 હે 
હ ૭ઇ૯ડડ435*દડ%ફકદઇ 


દ 7»22દ 


ઉઝે2»9- 


છછ જિ ્રચ્ટ્ડછૂઇ «8૦ 


ન્ન “ 2/98 “749760 45 ન 975૭૦ 1 
હક“ડકકાઇન્ડઉઇ 5-25 


“ %/”કક 9-7 


ઉેષ્ર્સ્ક નર્ક ઇક્ક્ટઝન 


કક 72 77 “જદ કે 0 

“%58 15825284 ત 4.92 ૦% 
2295727 
ઉ9285591 2 1 





૨૮. “વરાદા' મૂળ શબ્દ “વીર્દ'માંથી લેવાયો છે જેનો અર્થ સમય, સ્થળ અને પાણી પાવાને વારે,” 
અર્થીત મુકર્રર સમયે અને મુકર્રર સ્થળે નિમિત ભકિતનો કે પશુનો પાણી પીવાનો વારો.' આ આયતનેો 
ભાવાર્થ એવા થાય છે કે કોમનો આગેવાન પોતાની કોમને અગ્નિકૂંડમાં અગ્નિપાન કરવા ઊતારશે. જેમ 
એક ભરવાડ પોતાના ઢોરોને પાણી પીવા માટે કૂવાના અથવા સરોવરના ઘાટ ઉપર ઊતારે છે. 


૩૨૨ 


સૂરાહ ૧૧ હ્‌દ 


૧૦૦. આ દુનિયામાં લા'નતને તેમની પાછળ 
કરી દેવામાં આવી અને કયામતના દિવસે પણ. આ 
ઈનામ બેહદ બુરું છે જે તેમને આપવામાં આવશે. 

૧૦૧. આ (લા'નત પામેલી) કેટલીક 
વસ્તીઓનું વર્ણન તારી સમક્ષ અમે કરીએ છીએ, 
જેમાંના કેટલાંકના (ખંડરે) એમજ ઊભાં છે અને 
કેટલીક વસ્તાઓ જડમૂળમાંથી સાવ કપાઈ ગઈ હતી. 

૧૦૨. અને અમે તેમની ઉપર ઝુલમ નથી કયી. 
પરંતુ તેમણે સ્વયં પોતાના ઉપર ઝુલમ કર્યે હતો, અને 
તેમના ઉપાસ્યો જેમને તેઆ અલ્લાહ સિવાય પુકારતા 
હતા તે તેમને કામ ન આવ્યા. જ્યારે તારા 
પરવરદિગારના હુકમ આવ્યો ત્યારે તેઆ પોતાની 
બરબાદી સિવાય કંઈ બીજું ન વધારી શક્યા. 

૧૦૩. આવી છે તારા પરવરદિગાંરની ભીંસ. ક 
જ્યારે તે ઝુલમમાં પ્રવત્ત વસ્તીઓને પકડમાં લે છે, 
ત્યારે ખરેખર તેનો ભરડો દર્દનાક અને સજજડ હોય 
છે. 

૧૦૪. આખેરતના અઝાબનો ડર રાખનારાઓ 
માટે તેમાં ખરેખર એક નિશાની છે. તે એ'જ દિવસ 
છે જ્યારે સમગ્ર માનવજાતિને એકઠી કરવામાં આવશે 
અને તે એ'”જ દિવસ છે જેના ઈન્સાકના સૈ સાક્ષી 
હશે. 

૧૦૫.અને અમે તે દિવસને એક મુદૃત સુધી 
મુલતવી રાખ્યો છે. 

૧૦૬. જ્યારે તે દિવસ આવી પહેંચશે ત્યારે કોઈ 
જીવ અલ્લાહની પરવાનગી વગર બોલી નહિ શકે, 
કેટલાક તેઓમાંના કમનસીબ હશે અને કેટલાક 
ખશનસીબ હશે. 


૧૦૭. જે કમનસીબ હશે તેઓ આગમાં હેોમાશે : ' 
જ્યાં તેમના નસીબમાં નિશ્વાસા અને ડ્સકાંઓઆ જ 


હશે. 


૧૦૮. તેઓ સદા તેમાંજ નિવાસ કરશે જ્યાં 


સુધી કે આકાશોા તથા ધરતી કાયમ છે, સિવાય કે તારો 
બ (કંઈ જદુંજ) ઇચ્છતો હોય. બેશક, તારો રબ જ 
ચાહે તે કરી શકે છે. 


પારો ૧૨ 





ઠડં 74 ક” ર 797 * 275 
પ્ઝાબ્%ૃ ૦% 5 વઝકહ્ક્છુંકશ્ટ્રીડ 
ઉક 


ઉઊ2કકક્મ 
કહડઇવકા ઉડી 


4. 27 


ઉઊપ્-9 


હ્ડાઇનાઇઇડદ-#ઉઇડ 
29 97» 227 | ન્ટ 
૭#લ્છછ#૭%* ઝદ 


97/94 


બ્વ્ઝ્કઇગછટા કરહ હ[ં24%14 ઇફ ન 


દ્ર 
19.9 /,39 9 9૦ ન 7 


હાક્છાડાડડદડકઝજડડીકડંડ 


/ 1 જ 
છઝક્ડ5વ ૧%6)) હાક કક 592 


બટર ૪ વ્રજ જઠકકંઇડ 


ય 

€૩૫5*2 

55 છજઈ,ણારફ કઝ 
કઝ 


247” 


અ ઝક ક નર - 4 


૩૨૩ 


સરાહ ૧૧ હદ પારો ૧૨ 


1 2 


૧૦૯. પરંતુ જે લોકા ખુશનસીબ હશે તેઆ છ ડી, હીઈઉ 
જનન્નતમાં હશે, તેઓ તેમાંજ રહેશે જ્યાં સુધી કે ક 
આકાશે! તથા ધરતી કાયમ છે, સિવાય કે તારો રબ 
(કંઈ જુદુજ) ચાહતો હોય. આ એવી ને'મત છે જેના 
કોઈ અંતજ નથી.! 


૧૧૦. માટે જેની તેઆ ઈબાદત કરે છે તેના વિશે 


ક 27 27 “2/7 
9પ્ક્વ્્ઝટ દ્રઝ 


તુ શંકા રાખીશ નહિ. આ લોકો તેવીજ પૂજા કરેછે , 5% દાત ન 4 
જેવી તેમના પૂર્વજો કરતા હતા, બેશક, અમે કંઈપણ “*99* “2 “હકર પપ પ્સ્ઝી 
*% દ ક સ જ "ડ્‌ ૦ 
ઓછું કર્યા વગર તેમનો પૂરેપૂરો હિસ્સો ચૂકાવી દેશું . £ 2227794 2727 
(રૂકૂઅ-૯) | કિ ઊલ્ઝક5*૦ ટ્સ 
ક ન ન “ જ 2 વ 2: ( 746 ત્રિ 2/7 
૧૧૧. બેશક અમે મૂસાને કિતાબ આપી હતી, 59% 8૭556 હ 14% ૭%: 
પણ તેમાં મતભેદ કરવામાં આવ્યો; અને જો તારા ક 455૮ હુઈ નિ 
પરવરદિગારે પોતાનું વચન પહેલાંથી ન આપી દીધું “કડક પ7 ઝવ 
હોત તો તેમની વચ્ચે (ક્યારનોય) કેંસલેો થઈ ગયો 9 272, 4 
- ક. જા ક . ભમ રક €પ્્ઝ્ગ્વ્ઝઠુડ 
હોત; અને આ લોકો તેના સંબંધમાં ઊંડી ગૂંચવણેમાં દ ધ 
ઘેરાયેલાં છે. 
/4 482 


“૧% જ શિ કે 7” (૬ 777 (21272747: 
૧૧૨. અને બેશક _ સમય આવતાં તારો ૧55 તહા ૦૫૭૭: કી 
પરવરદિગાર તેમની કરણીઆનો પૂરેપ્રો બદલા તેમને #4 2/77 
સ્ક રે કહ "હ "* " (૦2 
ચૂકવી દેશે. બેશક, તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેનાથી તે જેક્ટ્ટ ડક 
પૂરો વાકેક છે. 


૧૧૩. માટે તને જે આદેશ આપવામાં આવો છે. ત ક ઝ#હાડડઉ 55 હઝાપર ચદના 


૬ 


તેના ઉપર તું અને જે લોકો તને સહકાર આપી રહ્યા 


ન જિ ક ર #? 7 7724 7૮4 
છે, તમે સૈ (દ્રઢતાપૂર્વક) કાયમ રહો અને હદબહાર ભજેશ્ક્પ છી 
જશે નહિ. જે કંઈ તમે કરી રહ્યા છો, તે તેને જોઈ 

રહ્યો છે. 





ર૯. હિન્દુ ફિલોસોકરે। સ્વર્ગ તથા નર્કના સુખ તથા શિક્ષાની મુદતો વિશે જદા જદા મંતવ્યો ધરાવે 
છે. પરંતુ તેઆ એક વાત ઉપર સંમત છે કે મનુષ્યના કર્મ કળ તેને આલોકમાં જ મળી રહે છે જે પ્રક્રિયામાં 
જીવને કરી કરી જન્મ લેવા પડે છે. 

યહૂદીઆનું એવું માનવું છે કે બિન યહૂદીઓ જન્નતમાં દાખલ નહિ થઈ શકે. 


૫ 


થં #તઉઉઝ૦કીડટ:ડાહ્ડ4 





ખ્રિસ્તીઆના મંતવ્યમાં જન્નત- જહન્નમ પારલૈીકિક છે અને તેના અંત નિશ્ચય આવશેજ. પરંતુ 


૧ 


ઈસ્લામી સિદ્ધાંતો ઉપયું ક્ત સર્વ માન્યતાઓથી વિભિન્ન છે. ઈસ્લામમાં જન્નત કે સ્વર્ગ જીવ માટે 
કાયમનું નિવાસ સ્થાન છે, જ્યારે જહન્નમમાં માત્ર મુકરર સમયનાં સજા ભોગવ્યા બાદ જીવને 
છુટકારો મળશે. જહન્નમ રોગિષ્ટ જીવાના ઈલાજ કરવાની ઈસ્પિતાલ જેવું હશે જ્યાંથી રોગમુકત 
(કવારનટીન) થયા પછી જીવ પાક થઈ જશે. આંહઝરત સ.અ.સ.ના હદાંસના આધારે જહન્નમાં 
રહેવાનો સમય મર્યીદિત છે. અને તેનો અંત આવશે જ (મસનદ). જ્યારે તે જીવોના મરેલા સંસ્કારે 
જાગૃત થશે ત્યારે તેમનામાં પોતાના પાલનહારના દર્શન કરવાના ભાવા પણ જાગી ઊઠશે. 


૩૨૪ 


સરાહ ૧૧ હદ પારો ૧૨ 





ક 


જ ઝી 7% 4 જતિ #9 77 2 
૧૧૪. અને ઝુલમ કરનારા છે તેમની તરકન છૂ છછ દ ક્ધિતિઉા $ બિ 
ઢળા નહીંતર આગ તમને ઘેરી વળશે ત્યારે અલ્લાહ પ મ કા 
સિવાય તમને કોઈ દોસ્ત નહિ મળે, ન તો તમને કોઈ જેહકટ553 ક, 9 છ્દ્રી ઠ્ુશ્ગ્હ 


મદદ કરવામાં આવશે. « કડ ૦17927 ઝર ૬૧૮૬14 .5% 
૧ ભ જૂ ૧૬ ક. હ 1 
૧૧૫. અને દિવસના બન્ને છેડે, તેમજ રાતની ડહ્ાહડડટાઈકક્ટાક 
અંતિમ પળોમાં તું ઈબાદત કર. ખરેખર નેકોઆ ,%-. ! સ 
કક ક ન ક પાપા ક મ ૦ 77? 
બરઘીઓને મિટાવી દે છે. બેશક નસિહત તેમના વડ થડ કહ 'કૂર્ડ!! છબી 
૧. ર: ન નિ ક 
માટ છે જે તને યાદ રાખે. 855 
૧૧૬. અને તું .દ્રઢાનશ્ચયી બની જા; નિ:શંક 1 ડત ૬ ક ક 
ધક ધ; ૭ 2 # 
' અલ્લાહ નેકો કરનારાઓના બદલાને વર્થ નથી જવા ૦૯4 હક ઝત ટપ ક્રક19 
દેતો. 


૧૧૭. તો શા માટે તમારાથી પહેલાંની પેઢીઓમાં દ્ર 3 [9] 405 “૭૭962૭૪ 5% 5૭ 
એવી સમજદારી ધરાવનાર વ્યકિતઆ ન નિકળી જે ,. મ બ 
પૃથ્વી ઉપર ફેલાતી બદકારીઓને અટકાવી લેત? ખ્કડઝઝઠુડતદ્ધડક 
હકીકતમાં તેઓમાં એવા બહુ થોડા હતા જેમને અમે ત્ર55],5 કદા ન હ ક ઝા 
બચાવી લીધા. પરંતુ ઝાલિમાો તો તેમને મળેલા 

એશઆરામની પાછળ ભાગતા રહ્યા અને ગુનેહગાર બબક 17 
બની ગયા. 


૧૧૮. અને તારો! પરવરદિગાર ના હક્ક એવી પ ક15 ઈ શાહ હા હાઈહઇાઉ 


વસ્તીઓને બરબાદ નહિ કરે જેમાં નેક લોકો આબાદ છું ન 
હાય. જઘક્સ્વ્ન 
હ જ 5 હ “7 .- 
૧૧૯. અને જો તારો રબ ચાહીને તમામ %4૪ 415 જણ [જ હડ્ઝહા કન 
માનવજાતિને એક જ કોમ બનાવી દે તોપણ તેઓ ની 
૧ જ ન 2 
મતભેદ કરવાથી અટકશે નહિ. ઊલ «ક 
૧૨૦. સિવાય તે લોકો કે જેના ઉપર તારા રબે ટઇડજ?૬રઇઝીડ)ડકહાઃ:૮-5 4 જ 
ક્ર ૭21 | 
દયા કરી હશે, જે કરવા માટેજ તેણે જી હે] ર્્્હા શ્ક્વ્% 
79:79 ક ર “”-#”--”7₹2:#77. 
સર્જન ક્યું છે. પરંતુ તારા રબનો આ વાયદો (પણ) જાપ શ9: ક હ 
પૂરો થઈને જ રહેશે કે હું જન્નતને (નાકરમાન) ” 
જીન્ના તથા ઈન્સાનાથી ભરી મૂકોશ. ન ક 
હિત દ્વિ ન 2કનદત્ર 
૧૨૧. અને અમે તને પહેલાંના રસૂલોના વત્તાંતો હવા કહા, ઈચ 
એટલા માટે સંભળાવીએ છીએ કે અમે તારા મનને 5 “841, 5.7264%4ું 
મજબૂત કરી દઈએ, અને આ વૃત્તાંતો દ્રારા તારા સુધી “કકક ટ્નક હન્ઇ:છ્ક હગ 
સત્ય (હકીકત) પહેંચે જેમાં માોમિના માટે ઈબ્રત ક રી 
(બોધ) અને નસિહત છે. ક 


૩૨૫ 





સૂરાહ ૧૧ હદ પારે ૧૨ 


નના -_._... ર૦. તણ-- ગજન-અઇયાતનન- 





૧૨૨. અને જે ઈમાન નથી લાવતા તેમને કહે નિ 
“તમે જે કરો છે તે કરતા રહો, અમારે કરવાનું અમે ી 
કરતા રહીશું. 

ક ને સ. જ, ર “29:૮4 2 
૧ર૩. અને તમે (પરિણામની) રાહ જુઆ, અમે ૦૯52 છા જિત 
પણ રાહ જોશું. 

૧૨૪. અને આકાશે તથા પૃથ્વીના સર્વ ભેલ્લેનું , 

9 72979 ?727 ૮ 


પ જિ “૧% *% ૮ ક?”9 7 ૦ 1 727 ન 
ઈલ્મ જાણનાર અલ્લાહ જ છે, અને સર્વ બાબતો -*%રછટ૪9૬ 9૯4 
(અંતમાં) અલ્લાહ તરકજ રજ થવાની છે. માટે તું 


ર્ટ 7.744 ૮7 [; 7 7?/€:7%7 2% 270 ક 
તેની જ ઈબાદત કર અને તેમાંજ યકીન રાખ, અનેતું છલક ડઝ ક્ટ જિ 
જ કરી રહ્યો છે અલ્લાહ તેનાથી અજાણ્યો નથી. 

(રકૂઅ-૧૦) 


ક્ટાધક્#%ઝવ હક 


શર 17 ?/», 25% 9? “/ક૪દઅ 997 
દ્વ 


૩૨૨ 


- અન તન 


સરાહ ૧૨ યૂસક 


પારે ૧૨ 





૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. અલીક લામ રા, (હું અલ્લાહ સર્વદર્શ છું) 
આ અક સ્પષ્ટ કિતાબની આયતો છે. 

૩. અમે કુરઆનને અરબી (ભાષા)માં ઊતાર્યું છે 
' કે, જેથી તમે તેને (સરળતાથી) સમજી શકો. 


૪. અમે તારી ઉપર વહી દ્વારા ઊતારેલા 
કુરઆનમાં બેહદ સું 


કા 


બેહદ સુંદર વર્ણન કરીએ છીએ. જોકે આ 

પહેલાં તને તેનું કોઈ જ્ઞાન ન હતું. 
૫. (તે સમયને યાદ કર) જ્યારેયૂસુક્રે | પોતાના 

પિતાને કહ્યાં, હતું “હે પિતાજી, મેં સ્વપ્નમાં અગિયાર 

તારાઓ તથા સૂર્ય તથા ચંદ્રને મને સિજદો કરતાં 

જોયા છે.” 

૬. તેણે કહ્યાં: “હે મારા વહાલા પુત્ર, તારા આ 


સ્વપ્નનું વર્ણન તારા ભાઈઓ સમક્ષ ન કરજે. 


(૨) 


નહિતર તેઓ તારી વિરુદ્ધ કોઈ કાવતરું કરશે. કારણ. 


કે શયતાન ઈન્સાનનો ખલ્લો દુશ્મન છે. 
૭. “અને આવવી રીતે તારે! પાલનહાર તને ચૂંટી 
' લેશે અને તને (સ્વપ્નની) તા'બીરનું શિક્ષણ આપશે, 
ને તને તેમજ યા'કૂબની” સમલાદને પોતાની 
અનંત ને'મતો અર્પણ કરશે જેવી રીતે તેણે તારા બે 
પિતૃઓ ઈબ્રાહીમ તથા ઈસ્હાકને અર્પણ કરી હતી. 
ખરેખર તારે રબ સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળો છે.' 


(રકૂઅ-૧) 


૧. ખુલાસા માટે અલબકરાની નૌધ ને-૧ જુઓ. 


બ-#ઠ્્'ક--3 
2.947 2. (4[₹.2/ 92271” ક્ન્ત્ટ 
બડક&-રડછઉ-,» 451: 
ય 


(797 હ 4 


ક 5ત્૦૬૪હ--કાહ ન પ ઠં 
હ 7527૫927? જે 


12 


૦૭ | 


“77 /,“7 997729 


“ડઝડડ્ઉડ%હ્્વઉડ] 
ક કો ન 777 7/૨ ૬% 
બ કડ5ત9% ડ્‌ 
ક??? 4,.77૧7 4૮-72 2 કડ ક, જ 
ક 


%9 (277 ક | £9--7 
ભડ“ ડ૭6) ડય 
2 72. ., દ્વિ «77279272721, 4 

હર ”૭્ટહ્ઝકડવહઝ્ડીઝક 
#92,૨7 શ. ૮ $ 9 ક 9 જ 
“કહ 5% કડક? 


વાત” 
# ન? 1 


ર. 1 19; 7-.ક» -1977 7774 

હ*ડઝ*્ઝગઝઝ્ઝક% પકાઇ 
૮ %27(/95217 4૮74. નૂ 
બક “૫55૭! 





ર. હઝરત યા કૂબ (અ) હઝરત ઈસહાક (અ.)ના પુત્ર અને હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના પૌત્ર હતા. 
તેમના બાર પુગ્રોમાંથી હઝરત યૂસુક (અ) અને હઝરત બિનયામીન (અ) બન્નેનો જન્મ એકજ માના 


પેટે થયો હતો, બાકોના આરમાન ભાઈઓ હતા. 


૩. યા'ફૂબનો શબ્દાર્થ છે “અલ્લાહના કરમાંબરદાર' અથવા “અલ્લાહને અર્પણ થએલો હઝરત (અ) 


યા'કૂબની માતાનું નામ રબેક્કા હતું. 


૩૨૭ 


સૂરાહ ૧૨ યૂસુક પારો ૧૨ 





૮. ખરેખર યૂસુક અને તેના ભાઈઓમાં ૦૦ ડાકક ડ-»ડડ૪-૪ 
(સત્યના) તલબગારો માટે અનેક નિશાનીઓ ર 
સમાયેલી છે. 

૯. જ્યારે તેમણે (પરસ્પર) કહ્ય: “ખરેખર યૂસુક 95% .10 1 5544341; ઇડ 
અને તેનો ભાઈ (બીનયામીન) આપણા પિતાને ક. ક. કા ક. ન 
આપણા કરતાં વધુ વહાલાં છે, આપાણું જથ ઉષ્ટ-* “૫૭ શ્હડહક 
બળવાન ““ છે. બેશક, આપણે પિતા ખોટું કરી રહ્યો 
છે. 

૧૦. (જે) યૂસુકની મારી નાખીએ અથવા તેને ધડ સ મડ્ડુ 
કયાંક દૂર કેંકી આવીએ તો આપણા પિતાનું ધ્યાન પ... ક: 
આપણી તરક વળશે, પછી આપણે તૌબાહ કરી ભખ 5 ડઝ હ 2 કા 
સદાચારી બની જશું . પા રી 

૧૧. તેમનામાંના એકે કહ્યાં: 'યૂસુકને જાનથી ન ક કગ હિ 
મારો, જો કંઈ કરવાજ ચાહતા હો તો તેને ઊંડા ,£ ૦, ..... -..»,. ,* .. 
કૂવામાં ઊતારી દો, કોઈ મુસાફર તેને કાઢીને (સાથે) શ્ગ્ઝ હક ડા ૨૪૧ %હ્ક્યહ્સ્ટ 


ઈ જશે.” 9! 

હા ભવ્પંકક 

હ ન 4 2291 ત્ર તિ ન નન ૮(7હ જી 7. 

[વશે અમારા ઉપર કેમ વિશ્વાસ નથી કરતો જ્યારે 5] 5.» ૭૬ ડઉજહાાઉ 50 1છુ 
મેતોતે પી ઈ એ? ન ક 1. 

અમે તો તેનો ભલાઈ ચાહનારા છીએ ્‌ ઉ ડં ુ 


૧૩. “તેને કાલે અમારી સાથે જવા દે. તે જ ડી ક 
ક ્ દ ક જ સ (્રે.૦।2,1 /1(૪;7? ?7[77 9૬.94 #૮ (777 7? ક# 
(અમારી સાથે) ખાઈ પીને આનંદ કરશે, અને અમે જક 5) 55૩૭૯ ઝા5દઉકડ વકક 


તેની પૂરતી સંભાળ લેશું.” રી 

૧૪. તેણે કહ્યું: “તમે તેને તમારી સાથે લઈ જશે હ 6515174. કઝ ઝઈ અ 
તો મને ચિંતા થતી રહેશે, અને મને ભય રહે છે કે છ છ. 
કદાચ તમારી બેદરકારીના પરિણામે તેને વરુ” કાડી જ્ય્ક્ક્ ૧૭25458 
ખાશે.” 

જ... ૩૦૨ ન " («૬ (2,શ.? 29727242 72:,,7%729 ₹54 

૧૫. તેમણે કહ્યાં: અમે આટલા બધા હોવાછતાં [31] ૭5 ૭-55 હડ] 45ાહઝ%ર્ક 
જો તેને વરુ કાડી ખાઈ જાય તૌ નિ:સંદેહ' અમે તો ટ નમો 
ભારે નુકસાન ઉઠાવનારા થશું.” છળ્કુ્ક્ક 


દિ 
ઘઃ 


૪. હઝરત યૂસુક (અ) સાથે હઝરત યા'કૂબ (અ)ને બીજા પુત્રોથી વધારે વહાલ હતું જેના કારણે 
તેમના બીજા પુત્રોને જેવી ઈષા થતી હતી તેવી જ ઈષાનો ઉદ્ભવ કુરેશના આગેવાનોના દિલોમાં 
આંહઝરત સ.અ.સ. માટે થયો હતો અને તેઆ આંહઝરત સ.અ.સ. જાનથી મારી નાખવાની તેઓ ચાલે 
ચાલતા રહ્યા. 

૫. હઝરત યૂસુક (અ)ને કતલ કરવાની ચાલની ચેતવણી અલ્લાહ તરક્‌થી હઝરત (અ)ને યાકૂબ 


મળી ચૂકો હતી જેથી તેમણે હઝરત યૂસુક તેમનાથી ચેતજો હતો. 


૩૨૮ 


સૂરાહ ૧૨ 


૧૬. અંતમાં તેઆ તેને સાથે લઈ જવામાં સફળ' 
થયા અને તેને ઊંડા કૂવામાં નાખી દેવાની યોજનામાં 
* એકમત થયા ત્યારે અમે તેના ઉપર વહી કરી (કહ્યાં), 
બેશક, એક સમય એવો આવશે કે તું તેમના આ 
કૃત્યનું તેમને ભાન કરાવીશ ત્યારે તેઆ (તને) 
આળખી નહિ શકે.” 

૧૭. એક સાંજે તેઆ 
પોતાના પિતા પાસે પહે. 

૧૮. અને કહ્યાં: “હે પિતા, અમે આપસમાં 
દોડવાની હરીફાઈ કરતા હતા. અને યૂસુકને અમે 
સામાનની સંભાળ લેવા મૂકયો હતો. ત્યાં વરુએ તેના 
કાડો ખાધો, પરંતુ અમે સાચું કહેતા હોવા છતાં તું 
અમારો! વિશ્વાસ નહિ કરે.” 

૧૯. અને તેઓ યૂસુકના ખમીશ ઉપર લોહીના 
ડાઘ લગાડી લાવ્યા હતા. (પિતાએ) કહ્યાં, બલ્કે, 
તમારી (બદ) દાનતે ગંભીર વસ્તુને તમારી દ્રષ્ટિમાં 
એક સાધારણ વસ્તુ બનાવી દીધી છે. હવે સબ્ર કરવું 
જ (મારા માટે) બેહતર છે. તમારા આ વલણ ઉપર 
હું અલ્લાહની સહાયતા ચાહું છું.” 

૨૦. પછી તે જગ્યાએ એક કાકલો આવી પહે. 
જમણે માશ્કી (પાણિયારા)ને પાણી લેવા મોકલાવ્યો. 
તેણે પાણીમાં ડોલ ઊતારી (યૂસુકને જોતાં) બેલી 
ઉઠયો “અહા, કેવી ખશીની વાત છે. આ (કેટલું 
સુંદર) બાળક છે.' તેમણે [૬કમતી માલની જમ તેને 
છુપાવી લીધો. અને જે કંઈ તેઓ કરી રહ્યા હતા, તેને 
અલ્લાહ સારી પેઠે જાણતો હ હતો. 

૨૧. અને તેમણે તેને વેચી થોડા દિહરમ વસુલ 
કર્યા જેની તેમને કોઈ લાલચ ન હતી. (રુકૂઅ-૨) 

૨૨. અને તેને ખરીદનાર મિસરીએ પોતાની 
પત્નીને કહ્યાં: “તેને પ્રતી કાળજીથી રાખજે. કદાચ 
(ભવિષ્યમાં) તે આપણને લાભકર્તા થાય અથવા આપણે 
તેને દત્તક લઈએ,” અને આર્વી રીતે અમે યૂસુકને તે 
ભમિમાં સ્થાપિત કર્યે, કે અમે તેને સ્વપ્નની 
તા'બીરનું જ્ઞાન આપીએ. અલ્લાહ કૅંસલો કરવાની 


સત્તા રાખે છે જેકે ઘણા લોકો (તે) સમજતા નથી. 


રડતા-વિલાપ કરતા 


મૂસુક 


પારે ૧૨ 





7,729 27 “797247 


હડ છા કચ્જ્ઝ 2 4) 55 


ક7#/ 


9244 2 72 ન 
ા5કક્ક્ડર્ન વક પિ, 2 
“ 92?77 


હ ઝુ 


ઉંડ/ઉ થડ 
હક ક છક 
કિઠ્ટડડાઉઈલડાઈઉઉદાડ ૩ 
કાઇ 
નના તપ ટ જદ 5પ 2 


9 (/77 29 %.2 7 %9-.2577.77)729: 
હાત ક ક “-ક-કન 2 


“97 
06૦૦૭૫ 4 
રન 1 “97247 જ કા ઝં 
5૭5 ૭25014 કડ ૪.૫ 3 


29777279 


હા 52551955155 હડ! 56 
ત્મ 


“ક 


4 


(7 


વ ધ્ત્ઈ” 


52795 


૬,794 ન 


નિ 25૫5૨૦ 


01546 


ઉ ઝલ ઉબી4ઉ; 
મદદ 4 દ્યા 4 
5 નાવા 2 5095૮ 
કડક, ગતડ હઉ | જિ [કઝા 

જે૦#%જઉ0 


૩૨૯ 


રે. 


ન્ન્છુમ 


સૂરાહ ૧૨ યૂસુક 


૨૩. અને જ્યારે તે પોતાની પુખ્ત વયે પહેએઓ, 
અમે તેને વિવેકબુદ્ધિ અને ઈલ્મ બક્યું અને આવી રીતે 
અમે ભલાઈ કરનારાઓને (તેમનો) બદલો આપીએ 
છીએ. 

ર૪. અને જેના ઘરમાં તે હતો. તે સ્રીએ તેની 
ઇચ્છાવિરુદ્ધ પોતાની કામવાસના સંતોષવા 
(ઓરડાનું) બારણુ વાસી તેને ઘેરી લીધા અને કહ્ય: 
“આવ વિલંબ ન કર.' તેણે જવાબ આપ્યો,' 'હું 
અલ્લાહની પનાહ ચાહું છું, તે મારો પાલનહાર છે, 
તેણેજ મને અહીં માનભર્યું સ્થાન આપ્યું છે. બેશક, 
બદકારીઓ કરનારા કદીપણ સફળ નથી થતા.' 

રપ. અને તેણીએ તેના વિશે પોતાનો ઈરાદો 
પાક્કા કરી લીધો હતો અને તે પણ પોતાના ઈરાદામાં 
મક્કમ હતો. જે તેણે પોતાના પરવરદિગારની સ્પષ્ટ 
દલીલ ન જોઈ લીધી હોત કે અમે તેના પ્રતિ આવનારી 
બૂરાઈ તથા નિર્લજજતાને દૂર રાખશું, (તો તે મક્કમ 
ન રહી શક્યો હોત). બેશક તે અમારો એક ચનંદા 
બંદાઓમાંનો હતો. 

૨૬. પછી બન્ને બારણા તરક દોડયાં અને તેણીએ 
તેના પહેરણને પાછળથી ખેંચી કાડી નાખ્યું, અને 
તેમને બારણામાંજ ઘરધણી સાથે ભેટો થયો. તેણીએ 
કહ્યું, “તારી પત્ની ઉપર બળાત્કાર કરવાનો પ્રયાસ 
કરનારની શું સઝા હોવી જોઈએ, તેને કેદમાં નાખવા 
જોઈએ કે પીડાજનક સઝા આપવી જોઈએ?” 

૨૭. (યૂસુકે) કહ્યું: 'તેણેજ મને મારી ઇચ્છા ૭ 
[વિરુદ્ધ (બદકારી માટે) લલચાવી રહી હતી.' તેના 


“%્‌ “% “"““ * "% 


ઘરમાંના એક સભ્યે સાક્ષી આપી કે જે તેનું પહેરણ 


્્ે 
"“"%"% જ " “હ 


આગળથી કાટયું હોય તો તેણી સાચું બોલે છે. અને તે 
જઠરા છે 
૨૮. પરંતુ જો તેનું પહેરણ પાછળથી કાટયું છે 


તો તેણી જઠટૂં બાલે છે અને તે સાચો છે. 


ર૯. પછી જ્યારે તેણે જોયું કે તેનું પહેરણ 
પાછળ કાટેલું હતું તેણે કહ્યું 'નિ:સંદેહ સ્રીચરિત્ર 


સ્રીઆનું મજબૂત હથિયાર છે. આ તરકીબ ખરેખર 
(બહુજ) શકિત ધરાવે છે. 


પારે ૧૨ 


ડ૭8-ઉઠ્ઠઇઈડા#ડ 4હહ 


દ 


જબ 





તા કહ્ાથડડડઉડ 


8) ડ્રાઈ ઉકાડકડઉડડાક5 


% 


૦૭8815 શાદ નન 


ક ન ન 


“7 7(72%17974૪.7૮. 227.૬ ક 
કહ કકક 
૭#૧। કદ ા4ઇડહાવ]ઝ 


છડ 
ક-2૦શકઝઝડડડડડણાઈ;ડ 


ન ઉડાઉડ, ડવા 
%%ડાઈકઝડફડઝ છ ડાડા 


કહ 6 દ્વ ક “#,-,7 
કિ નિ ૪૦૪6.91 
ડક. દકકડઇઝવક્ુ 
9ઝઝર્કડ 
ન 22 2 ક “૦2 
%25%૭- ર 5-2 9.2 
ઉક માકક 


હડઝ#ઝડાવઇ, કડાઈ ધિ 
જડ૬ઈડઝહ) 


૩૩૦ 


સરાહ ૧૨ યૂસુક પારે! ૧૨ 


હષ પ્ત 





ક્વ * “"* /“ ૦ ક 7, 2) * 2749 2-7 1 »- 9 કી 2799 
૩૦. હંયૂસુક, તુ દરગુઝર કર અને (હે સ્રી) તું હઝ કેશ ગ [૭૭ ૭*૯ટક ક 
તારા ગુનાહની માકી માગ. બેશક તું જ ગુનાહગાર 
છે.' (રકૂઅ-૩) ઉદ હહહ) 
જૂ ણ. ૦ ( મ. ક 6 જ %.7.)* 7 ક 
૩૧. અને વસ્તીની સ્રીઆમાં ચચા થવા લાગી કે 4.250 ક 
અઝોઝની પત્નીએ પોતાના યુવાન ગુલામની ઇચ્છા ટ" 

"૧% ને ર “જ જૂ 7 1“1(6૬18(૬?7 (7 02 2 અ ક 
વિરૃદ્ધ તેની સાથે બદકેલી કરવા ચાહી અને તેણીના પ્હુઝ 5! (“૫૭5 &અહકપ 
મનમાં તેના મોહ જાગ્યો છે. નિ:સંદેહ અમને તો કા 
તેણી કસૂરવાર જણાય છે. છછ્ન્ટ્ટ ્ર્ક હટ 

ન્‌ જ દ" જ 7૮727 9772 “7 - ક 

૩૨. અને જ્યારે આવી (વિવિધ) ચર્ચીઓ છુ તડ ડ હટ કડ 
સાંભળી તો તેણીએ એક મહેકીલ સજાવી તેમને 9 

કે મ -**% " “4. “% ન નિ ક 22 ....9:7* જ કહ 74?7 
આમંત્રણ આપ્યું. તેણીએ દરેકને (કળ કાપવા માટે) કડ ૭૬ કંધ» 15 ૭ર 


એક એક છરી આપી, અને (યૂસુકને) તેમની સામે ઠડ જદઇઉાજીન છા 
“૧ ક "“% "૧% ક - ક્ષ ૂ ક 29 4) હક ષ્ટ 
આવવા માટે કહ્યાં, તેને જોતાંજ તે સ્રીઆની આંખા 
5% 555 2 “477 471 


કટી રહી અને (ભાન ગુમાવી) તેમણે પોતાના હાથ [હડ હ! 10 855 રિ 
કાપી નાખ્યા“ અને (સહસા) કહ્યું, 'અલ્લાહ દ 
મહાન છે, (બેશક) આ ઈન્સાન છે જ નહિ, આ તો %કવાગજ 
કોઈ કરિશ્તો છે ડલ 1૬66શ 

૩૩. તેણીએ કહ્યાં: “અને આ તે છે જેના કારણે ૬221028522 છી હઝ 


બ 


તમે મને દોષિત ઠરવા છો. મેં અવશ્ય મારી ,;?'જ 979274 ક 2. 

જ ક જૂ ૧૫ જ "૧% વિ “૧ જ 82 ઝે ઝર વિ જ ક દ 2 છન 
મોહજાળમાં તેને ફસાવવા ચાહ્યો હતો, પરંતુ તેણે પ 

પોતાને બચાવી રાખ્યો. અને હવે જે તે મારા વશમાં છ૯ઈક ી કડ ક 927 
નહિ આવે તો ખરેખર તે કેદમાં ધકેલાશે અને બેઆબરૂ 

ક ક 


ત દિ 


ક રે કર્જ ન્ડ 2,777 »7 ન “7 79 ” 1 
* (યૂસુક કથં) હે મારા પરવરદિગાર, જે 4ના] “ઝડ: હત ક કાાહ્ઝહઉ 

( કા) તરક તેઓ મને બોલાવે છે તેનાથી મને કેદ 
જ "“%્‌ ત 9 હ # નક ક 
વધુ પ્રિય છે; અને જે તું તેમની બદચાલોથી મને નહિ પ ઉશ્ીપ્ઝગહ 5૯ હડક 5% 
બચાવે તો હું તેમના વશ થઈ નાદાનેોમાંનો થઈ જ. 
જઈશ.' 9૯કાહ્ટ 

"% 5 -" * ન / ક્ટ 2 9 ૬% 4576૮ 2 

૩૫. ત્યારે તેના પાલનહારે તેની દુઆ સાંભળી વ5!“ડ*૭ડ વ વક) ઈક 
અને તેમની બદચાલોને તેનાથી દૂર કરી, બેશક 


ક જ 22 2૭ તિ 
અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર, સર્વ જાણનાર છે. %5%1 હક 





૬. હઝરત યૂસુક્ર (અ)નું આકષૅક વ્યકિતત્વ જોઈને તમામ સ્્રીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ અને તેમના 
હાથમાંના છરીઓ વડે તે ફળ કાપી ખાઈ રહી હતી તેણીઓએ કળે। કાપવાના બદલે પોતાના હાથ ઝખ્મી 
કરી લીધા. 


૩૩૧ 


સૂરાહ ૧૨ 


૩૬, પછી સત્તાધીશો પરિસ્થિતિને પારખી ગયા 
અને એક મુદૃત માટે તેને કેદમાં નાખવું તેમણે ઉચિત 
ધાર્યું. '”) 

૩૭, અને તેની સાથે બીજા બે યુવાનો પણ કેદમાં 
ગયા હતા. જેમાંથી એકે કહ્યાં: “મેં (સ્વપ્નમાં) જેયું 
છે કે હું દ્રાક્ષ (ની શરાબ) નીચોવું છું.. બીજાએ 
કહ્યાં: મેં મારા માથા ઉપર રોટલીઓ ઉઠાવી છે 
જમાંથી પક્ષીઆ ખાઈ રહ્યા છે. તું અમને તેની 
તા'બીર સમજાવ. નિ:સંદેહ, અમે તને સદાચારી 
સમજીએ છીએ.' 

૩૮. તેણે જવાબ આપ્યો “તમારું ખાવાનું 
આવવામાં હજી વાર છે, જેના આવતાં પહેલાં હું તમને 
તમારી તા'બીરો જણાવી દઈશ. કારણ કે મારા 
પરવરરદિગારે મને તેનું ઈલ્મ આપ્યું છે. મેં તે લોકોના 
દીનનો ત્યાગ કયો છે જે અલ્લાહને નથી માનતા અને 
આખેરતમાં ઈમાન નથી રાખતા. 

૩૯. અને મેં મારા પૂર્વજો ઈબ્રાહીમ, ઈસ્હાક 
તથા યા'કૂબના દૌનનું અનુસરણ ક્યું છે. આપણને 
શેભા નથી આપતું કે આપણે કોઈને પણ અલ્લાહનો 
શરીક ઠરાવીએ. હકીકતમાં આ આપણા ઉપર અને 
સર્વ માનવજાતિ ઉપર અલ્લાહના એહસાન છે, પરંતુ 
લોકોમાંથી ઘણાખરા એહસાન કરામોશ છે. 

૪૦. “હે મારા કેદખાનાના સાથીઓ, શું 
પારસ્પરિક મતભેદ રાખનારા અનેક માલિકો બેહતર 
છે કે તેએકજ, જ અનન્ય (એકજ) છે, જે સવીપરી 
છે? 

૪૧. “તમે તે અલ્લાહને છોડી માત્ર થોડા નામોની 
જ પૂજા કરો છે જે નામો તમે તથા તમારા પૂવજોએ 
ઉપજાવી કાઢયા છે. તેમના વિશે અલ્લાહે કોઈ સનદ 
નથી ઉતારી જે સનદનોા અધિકાર માત્ર અલ્લાહ જ 
રાખે છે. તેના સિવાય કોઈની બંદગી ન કરવાનો તેણે 
તમને હુકમ આપ્યો છે. આજ ખરે દીન છે. પરંતુ 


ષને 


ઘણા લોકે તે નથી જાણતા. 


ડર સકાઝતાકડ--હ- ઇમુ ચડ 


મૂસુક 


પારે ૧૨ 


(€?7 27 97#9 ૦ ?7772૮& 


ડદ્રઝઇડઇઝટ તક પ” 
ઈઠ્ 
9દાડઝડઇટૂઇડડડઇ 
ઝાડું! 559 6ઉદડવ્ડ હઝ 
ઘઝદઉકછા##ડઝઇડઝ 
ઉહડક્ઝાહટહ હાઉ 


ટ ક રા 


97 **/, 97 પ હિં સ 
કટક): 065 ઈ વક 


જ 
વ કા ભ જ 
72% ૮-૪] “/9 79 75૫ 
છ.*#ડશડકટદ્ાકડડ 


ઝડ અંભાાકનાબા ઈઇડ 
થી તીન ડક 


“97%#79..- 
ર ૦૭5 
(જજ તડ ઝરટ૭(૪;....-) 2-4. 
4 ઝ*હઝંટઝવઝદહ્સ્ય૭્્ટાપક: 
ક પી 
ધુળ 
ષ્ધિ 729૮. ક7“૯« “ક 2 27797 
૪ 
ક[1?2, ત ? ર 
દ્ાહ્ન્ડષ્રકાવાઉકકદદ& 


હાક “ઈઝ, કડ 5, 


૦૦% ઝાઈ ઈ 





---:------:----:-:--:--:: 
૭. અઝોઝ જેનું યહૂદી કિતાબોમાં '“પોટીકર'ના નામે તર્ણન છે તેની પત્નીની ફેલાએલી બદનામીને 
રોકવા માટે હઝરત યૂસુક (અ)ને કેદમાં નાખવામાં આવ્યા કે સજા ભોગવવાના કારણે તેમનો અપરાધ 


ઝે 


સાબિત થઈ જાય અને તે 


૩૩૨ 


સ્રી લોકોની દ્રષ્ટિમાં નિદીષ ગણાય. 


*ળાળાળ 


નર 


ટ 





સરાહ ૧૨ 


૪ર. “હે મારા કેદખાનાના સાથીઓ, (તમારા 
સ્વપ્નની તા'બીર સાંભળો). તમારામાંથી એક 
પોતાના માલિકને શરાબ પાશે. અને બીજાના અંત 
શૂળી ઉપર આવશે. તેનું માથું પક્ષીઓ પીંખી ખાશે, 
(અને) તમે જેનો ખુલાસો! માગી રહ્યા હતા તેનો 
(નરણય થઈ ચૂકયો છે. (તે થવા-કાળ છે). 

૪૩. અને બન્નેમાંથી જેને છુટકારો મળવાના 
હતો તેને તેણે કહ્યાં “તું તારા માલિક પાસે મારી 
ભલામણ કરજે.” પરંતુ શયતાને તેને પોતાના માલિકને 


વાત કરવાનું ભુલાવી દોધું. જેથી તે અમુક વર્ષા સુધી * 


કેદમાં પડી રહ્યો. (રુકૃઅ-૪) 

૪૪. અને બાદશાહે કહ્યાં: “હું (સ્વપ્નમાં) સાત 
હૃષ્ટપુષ્ટ ગાયો જેઉં છું જેને સાત દુબળી ગાયો ખાઈ 
રહી છે. અને સાત લીલાંછમ ડૂંડાંઆ જોઉં છું સાથે 
સાત કરમાયેલા ડૂંડાઓ જેઉં છું. હે દરબારીઓ, જે 
તમે સ્વપ્નની તા'બીર જાણતા હો તો, મને તેનો અર્થ 
સમજાવો.' 

૪૫. તેમણે ઉત્તર વાળ્યો, “આ તે। ગુંચવણભયાં 
સ્વપ્ના છે. અને અમે આવા ગુંચવણ ભરેલા સ્વપ્નાની 
તા'બીર નથી જાણતા.' 

૪૬. અને પેલા બેમાંથી જેને છુટકારો! મળ્યો હતો 


છ 


તેને લાંબા સમય પહેલાંની વાત યાદ આવી. તેણે કહ્ય 


ય 


મને (કેદખાનામાં) જવાની પરવાનગી આપો તો 
હું તમને તેની તા'બીર લાવી આપું.' 

૪૭. (તેણે કહ્યાં) “હે યૂસુક, હે સત્ય કહેનારા, 
તું અમને આનો અર્થ સમજાવ કે સાત તંદુરસ્ત 
ગાયોને સાત નબળી ગાયો ખાઈ જાય. અને સાત ડૂંડાં 
લીલાંછમ છે અને સાત ડૂંડાં કરમાયેલાં છે, જેથી પાછો 
જઈ તેમને (તારા વિશે સઘળું) હું હું જણાવી દઉં.” 

૪૮. તેણે કહ્યાં, “તમે સાત વષે સુધી સતત 
મહેનતથી ખેતી કરો (અને) કાપણી કરે તો તેમાંથી 
ખાવા પૂરતું જ (અનાજ) લેજે, બાકો તે 


હા 


ડૂડાઆમાંજ રહેવા દેજે. 


નૃ” 


યસ 


પારો ૧૨ 





વ્ત્ર્વ (૮7 2૦-74: 


“ઈબઝપડકઉ(ડુસ્ાકડપક 
“ઇઝ કઈઇડડડઉઇઇ 
જદ્રડાદડતડહઝી હ 


9 કૃ 


5૭ બજન ડૂ 
હ્ઠજ૬કડડાદ 


દ-”2 # 7% 


જ 


નતા હહ૭ાઠથ[ઇ ઇડ 


છાડ ન ફની હટ 


નરઃ ક 


ક દ 


હ ૭&ઝ50 ક 


972૭5 * 2972777૮72 


ક છબરડા 


ન3 ક (# 4₹(7. ૮૨/97 27“? 
કડાના કષકડઉઇડાઇઉઈ 


(દ્રાડ્ઝ 7[729 ૮ 6 
4ઈબ્રડાડઝકઇઈઇઉ૭ડાડઉડ 


ન 


79 ?-૭4 427 7729 
કાડ, ડ્ાઈ્ટન્#ડડજહડ 
છક ન્ડ હીટ દ્ર 


797774 # 2?”7 (77€ ન #9 #27 79277૮7 


2909604: 2 “ઝટ કઝ ક 
૦૭0 5 ઇઝીતુ'” 


૯ 


૩૩૩ 


રુન્િઇ 





સૂરાહ ૧૨ યૂસુક * પારો ૧૨ 


લૂ" "ને 





૪૯. “પછીના સાત વષે ભયંકર દિફાળના) € 0૬૮ ઝદ 6૯45 


આવશે. જેમાં તમારું સંઘરી રાખેલું ખવાઈ % 


792 ક ૦ 4. 4727 ?2244 
સિવાય કે કે જે તમે થોડું ( વાવણો માટે) બચાવી લેશે. 0 ળ૯ક્બ્્્ગ્ઇ ઉ ૬% ઝડ 
૫૦. પછી એક વર્ષ એવું આવશે જેમાં ખુબ 7. ડ,હ] ઝક 
વરસાદ થશે અને લોકો એટલા સુખી થઈ જશે કે ક 
“ક કડ “% જ્હા “ “૬ £ 5 દિપ 
તેઆ (એકબીજાને) ભેટસોગાદો આપશે. ૦૭૭5-કડ્:ડ 


(રકૂઅ-૬) 
૫૧. જેથી બાદશાહે કહ્યાં 
આવો.” પરંતુ જ્યારે (બાદશાહને) કાસદ તેની પાસે 


આવ્યો તો તેણે કહ્યાં: “તારા માલિકને જઈને પૂછ કે જે હ્ય વ તન ક નત હકર 


સ્રીઆએ પોતાના હાથ કાપ્યા હતા તેમનું શું “” 


કૂ 


તેને મારી પાસે લઈ હઉ 94 દદાઈડજ હ અ દાદા 2 


ઝી 


થયું? બેશક, મારો! રબ તેમના ફરેબને સારી પેઠે જણે બર્ન ૦૭ હક્ટર 
છે ર્ર 

પ૨. તેણે (બાદશાહે સ્્રીઆને) પૂછ્યું, “આ ? કશતાર ર ાડડઇત 

" ક ૦ ૦ જ જ કે હ ૧ * ક પ લિ 
તમને શું થઈ ગયું હતું જ્યારે તમે યૂસુક્ર સાથે તેની ઝા બ્ઝ્બ્ઝ હ 


બ 


ન્‌ ૬9 જ ન ક નઈ 79 “# /“1ક 
ઇચ્છા વિરુદ્ધ બદફ્ેલી કરવા ચાહી હતી?' તેમણે કહ્યું: ૭74 ાહ્ાઉડ 9 ડક#ધ%ઇું (મડ ૭35 


ષન 
બ 


“તે અલ્લાહના ડરથી (બદકારી ન કરી અને) દૂર રહ્યો 


“૧% "% 5 શ સ્‌ ને જ ૯ 7-27? #ન- 2: 79 ૦૦, 
હતે. અમે તેની કોઈ બૂરાઈ નથી જોઈ.' ત્યારે ઝઝઉ જઝઝાઈક્ક્ક્કડ૦ કા 


છે | “હવે 6૪ ત્રિ “ 7617 
અઝાઝની પત્નીએ કહ્યું, “હવે સચ્ચાઈ ખુલી જવા 35 જા ક 
પામાં છે, અને તે હું જ હતી જેણે તેની ઇચ્છા વિરૃદ્ધ રી 


તેને બદકારીમાં કસાવવા ચાહ્યો હતો, નિ:સંદેહ તે 
સાચો હતે.” 





૮. આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમયમાં આખા અરેબિયામાં ભયંકર દુકાળ પડયો હતો જે સાત વર્ષ સુધી 
રહ્યો. લોકોએ ત્યારે મરેલા જનાવરનું માંસ ખાઈને પોતાના જીવ બચાવ્યા હતા. 

૯. '“યુગાતુ' અર્થીત “તેમના ઉપર વષા થશે', તેમના દુ:ખનું નનવારણ થશે' એવો પણ અર્થ નીકળે 
છે. ઘણા ઈસાઈ વિવેચકો મિસરમાં વષા થવાના પ્રશ્ન ઉપર ટીકા કરે છે અને તેમના કહેવા પ્રમાણે 
(મિસરની જમીન નાઈલ નદીના પાણીના આધારે જીવે છે નહિ કે વષાના આધાર ઉપર. અને તેમના કહેવા 
પ્રમાણે કુરઆને મજીદનું નિવેદન કુદરતના ભૌગોલિક સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. પરંતુ જેમ મિસરની 
જમોનનાં કળદત્રૂપતા નાઈલના પાણીની ભરતી ઉપર નભે છે તેમજ નાઈલની પાણીની ભરતી વષા ઉપર 
નભે છે. 

૧૦. આ ઘટનાથી બદાશાહને હઝરત યૂસુક (અ)ની અસાધારણ શખ્સિયતનો ખ્યાલ આવતાંજ 
તેમને છુટો કરવાનો ઈરાદો કર્યો. પરંતુ હઝરત યૂસુક (અ)એ છૂટા થવાને ઈન્કાર કયી જ્યાં સુધી તેમના 
ઉપરના ખાટા કલંકને મિટાવી દેવામાં ન આવે. તેમજ તે હઝરતના પતિને ખાતરી થવી જેઈએ કે તેના 
ઉપરકારના બદલામાં હઝરત યૂસુક (અ)એ વિશ્વાસઘાત નર્થી કયી. તેની પૂરી તપાસ બાદ તેમને નિદીષ 
સાબિત કરી છોડી મુકવામાં ન આવે ત્યાં સુધી હઝરત યૂસુક (અ) જવા માટે તૈયાર ન હતા. 


૩૩૪ 


ઝત્તિન* 


સૂરાહ ૧૨ યૂસક્‌ પારે 


૫૩. (યૂસુકે કહ્યાં) હુ ચાહતો હતો કે તે 
(માલિક)ને યકોન થઈ જાય કે તેની ગેરહાજરીના લાભ 
લઈ મેં તેની સાથે બેવફાઈ નથી કરી. અને અલ્લાહ 


બેવફાના દાવને કૂળવા નથી દેતો. 


પ૪. “અને હું પોતાને દોષમુકત નથી ઠરાવતો; 
કારણ કે ઈન્સાનનું બ્‌રાઈ તરક ઢળવાનું વલણ 
સ્વભાવિક છે. સિવાય જેના ઉપર મારા 
પરવરદિગારની દયાદ્રષ્ટિ હોય. ખરેખર મારે 
પરવરદિગાર બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે.' 

૫૫. અને બાદશાહે કહ્યાં “તેને મારી પાસે લઈ 
આવો હું તેને મારા ખાસ કામ માટે નીમીશ' અને તેણે 
(યૂસુક્રને) કહ્યાં, “આજના દિવસે તેં અમારી વચ્ચે એક 
મરતબો અને અમારો વિશ્વાસ મેળવ્યો છે. 

૫૬. તેણે કહ્યં: 'મને દેશના આથિક વહિવટનો 
ઊપરી બનાવે, હું તેની રક્ષા તથા (વ્યવસ્થાની) પૂરાં 
સમજ ધરાવું છું.' 

૫૭. આવી રીતે અમે યૂસુકને દેશમાં સ્થાપિત 
કયી. તે જ્યાં ચાહતો ત્યાં રહેતો. અમે જેના ઉપર 
ચાહીએ અમારી રહેમત ઊતારીએ છીએ, અને નેકો 
કરનારાઓના બદલાને અમે વ્યર્થ નથી જવા દેતા. 

૫૮. અને ખરેખર ઈમાન લાવનારાઓ અને 
પરહેઝગારો માટે આખેરતનો બદલો બેહતર છે. 
(રૂકૂઅ-૭) 

૫૯. અને યૂસુકના ભાઈઓ તેની સામે ઉપસ્થિત 
થયા અને તેમને તેણે આળખી લીધા; પરંતુ તેઓ તેને 
ન ઓળખી શક્યા. 

૬૦. અને જ્યારે તેણે તેમની જરૂરીયાતો પૂરી કરો 
આપી, તેણે કહ્યાં, “તમારા પિતા તરકથી જે તમારે 
ભાઈ (બીનયામીન) છે તેને મારી પાસે લઈ આવજો. 
શું તમે નથી જોયું કે હું તમને તોલમાં પૂરેપૂરું આપું 
છું અને સારો મહેમાન નવાઝ છું? 

૬૧. “જે તમે તેને મારી પાસે નહિ લાવા તો 
મારી પાસેથી (કરી) તમને (અનાજને।) હિસ્સા નહિ 
મળે અને તમે મારી પાસે પાછા ન આવશો. 


પારા ૧૩ 

જિ 9/7 જ “#/ ક/? 727.%7:77₹97 7 ।ઃ 
“43452 સઝ 4 ત્યા ઠા ન્ડહાક 
છેહઝકાક્ઝ 

ન “77/9૮, - વિ ન્ન 
કકડા રકડ ઝખ્*૭ 654 ૨2 
69 44927 *“.૮,;25- અ 
છેશ્ક્ક્ર્હ્ક્ક્લ્લહુ છં રેક જં 


ઇડજ્કડ#૬ડઝાયૂઝડઉડ 
3% 2 કાહા હા ડાઈ વ 


જડીઈઝઝટ્ાન્‍દહીંડડ ઠાક 

રૃ ર 7? 7766-27; 2 7 ના ન 
માક હડ ઝઇલઉહાડઉ 
5 


છેડકાહકઝઇડઉછડકશ 


ત #. 


55 


2247 2 22/1/72 4૦ 9/7 **/, 
છેડ જઇ ડક 


ક ## «ન ૭૦ 


૦% 54 ર 47 17772729727: દ 
4 


822૪ “2%2 955૫-૭85૭! 
છે મા 
77 ડા 
ક ટ ડઝાહદક્ક વ 
કડ *કઇ9૭:ાઠ્7 હઝ કડ ઝા 


ના 
2 


જહ ડ-ક્િ4, ક કિડનીની 


૧૧. હઝરત ય્‌ૂસુક (અ)ના એક ખાસ જવાબદારીનું સ્થાન માગવાનો મૂળ હેતુ પોતાની 
માહિતગારીથી દેશની આધિક તેમજ અન્ય ઉન્નતિમાં મદદરૂપ થવાને! હતે. 


૩૩૫ 


-2્્દિ 


સરાહ ૧૨ યૂસક્‌ પારો ૧૩ 





૬ર. તેમણે જવાબ આપ્યો “અમે તેના પિતાને %૭-6614456 (45૫ (416 
તેના વિશે સમજાવવાને। પ્રયત્ન કરશું, અને આ દ 
(કામ) અમે અવશ્ય કરશું. 

૬૩. અને તેણે પોતાના ચાકરેને કહ્યાં, “તેમના ક્સહ્ડઠું હડ ઞડા વડ હઈડ 
થેલાઓમાં રકમ પાછી નાખી દો. જ્યારે તેઆ પોતાના ,,... ક કે મ 
પરિવારમાં પાછા પહેંચે અને તેને પારખી લે તો કદાચ “્શે્ઝડ્શર્કાઠું| તિ 154 જ ન્સ 
તેઆ પાછા આવે. ૮22 22 

૬૪. અને જ્યારે તેમણે પિતા પાસે આવીને કહ્યાં: જછેબ્ક્ચ્ક્ઝ 
“હે અમારા પિતા, હવે પછી અમને (અનાજને।) પૂરો કિખ(17 હઉળાઈઇડ ટ ક 1 હઈઇડડદ જ 


નન 


હિસ્સો નહિ મળે. જે અમારા ભાઈને અમારી સાથે ૦૭? 


""% "% "% જ “% જ“ " 0 ન ૮7 
માકલાવીશ તોજ અમને અમારો હિસ્સો મળશે અને 546065 તજઉછાઇક]../ ઈ 
અમે બેશક તેની પૂરતી સંભાળ લેશું . _ 
“% મ દુ અ ૧૧ ન“ “-. “““ 9 7 4. “ક 2 
૬૫. તેણે કહ્યાં શું હું તેના માટે તમારો એવો ૬5 ક “કીતરડડ 4555915 6 
વિશ્વાસ કરું જેવા કે મેં પહેલા તેના ભાઈ માટે તમારે નાજ” કિ 
વિશ્વાસ કયી હતો? બેશક, અલ્લાહ જ ઉત્તમ €9 ઝડ કદા 


સંભાળ '” લેનારો છે, તે દયાળુઓનો દયાળુ છે. 
સર: : ૪4. ડ્‌ હ 942 ત્રિ ક ક ક #-” 
હદ. અને જ્યારે તેમણે અનાજના થેલા ખોલ્યા “-૮૦્૬%15 4૬ 5૦ ગ્૬ક। રડ 
તો તેમને પોતાની રકમ પાછી મળી. તેમણે કહ્યાં: “હે ક છ 
જે મ 5૩ 9ના તેનાત ભ્1 કડ ઉર નં 
પિતાજી, આથી વધુ અમે શું આશા રાખીએ? અમારી *5%5 ફંધ કડ ક શ્ર) 
રકમ પણ અમને પાછી મળી ગઈ. અમે અમારા 42૮ ઊ૬5ઇ(જ% દ બ ડત્વ્છુ 
પરિવાર માટે કરી અનાજ લાવશું અને અમારા “૪222 
૦ “ષ્‌ ૦ રા કિ ૭-૫૫ 1 ] 9 
ભાઈની પૂરતા સંભાળ લેશું. અમે એક ઊંટના ભાર 555 હી કઝ 
વધારે લાવશું . એટલો વધારો સહેલાઈથી મળી રહેશે. 
“%"% કટક કડ જ ફી 7 કકક કન દ્વિ જ જન 
કક ન્ન ૮૮ 
૬૭. તેણે કહ્યાં હું તેને તમારી સાથે મોકલીશ હુર હઠંપ્ડુૅ»2 છુ »59 દંડ માન ઈહછુ 
નહિ જ્યાં સુધી તમે અલ્લાહના નામ પર સોગંદ ,.. ધિ 
ઉઠાવી વચન ન આપો કે તમે તેને ખરેખર મારી પાસે (જેન્કકોપ પ. હા%% ષટ છત્ર ક હગ, 
પાછો લાવશે. સિવાય કે તમે સૈ કસાઈ ગયા હો' અને ઝકઠ:જછુ જઈ 5) તઉુ 
જ્યારે તેમણે પાક્કું વચન આપ્યું ત્યારે તેણે કહ્ય: કડવા 
“આપણી આ વાતોનો અલ્લાહ સાક્ષી છે.” 
2-4 ન. 


૫ ક જ્‌ લ ન ક ન 
૬૮. અને તેણે કહ્યાં: હે મારા પુત્રો, તમે 9-53 હ્રત્રકપટ્રા જ ઇ2195055 છઃ ક 
'શહેરના એકજ દરવાજાથી એ એક સાથે દાખલ ન થજો, 


દ્રિ 
2 


ન 





૧ર. હઝરત યા'કૂબ (અ)ને ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે કરિરઆનના આ અમલદાર હઝરત યૂસુક 
(અ)જ હોવા જોઈએ. એક હઝરત અજાણ્યા સરકારી અમલદારનું બિનયામીનને પોતાની પાસે 
બોલાવવાનું કોઈ કારણ ન હોઈ શકે. 


૩૩૧૬ 





સૂરાહ ૧૨ યૂસુક પારે! ૧૩ 





1૩”: ૮4464 “27 


પરંતુ અલગ અલગ દરવાજામાંથી” દાખલ થજે રહ 62 દઇ કક પક હટ 
અને હું તમને અલ્લાહની પકડથી નથી બચાવી શકતો. ૮૮૬૬૬4, ડી ઉ હા્ટ્ડડટ 
[નણૈય અલ્લાહના હાથમાં છે. મેં તેના ઉપર ભરોસે શ ઘડ દ્ર ૯૦ 
રાખ્યો છે. બેશક ભરોસો! રાખનારાએ તેના ઉપરજ «6 ક 
કજ “_, “* ક ન ન કઝ પુ 
ભરોસો રાખવા જોઈએ. નટ ુ 
ક. 5% “ક ન“ 2,277 79?797722777 ૭ 2૦1? 
૬૯. અને તેઆ પોતાના પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે ઇ.ડી ક્ક,ગખફ્છ્ટ 
(શહેરમાં) દાખલ થયા હતા, પરંતુ અલ્લાહના નિણેૈય ,2227 3૮7 ડડ 817 
“%્‌ છૂ ૦૧ ૦ પુ જ નવાઈ ક નિ 
સામે તેમને કંઈ કામ આવત નહિ, બેશક આ ઝુ કઈ*૭ક્કાખ્ટન્ક 
ક ન “% ૫“ હ જી 74646 (2 1 4 ળઊૂર્‌4 ન 
યા'ફૂબની એક ઇચ્છા હતી જે તેણે પ્રગટ કરી હતી. તજ ટ ડુ જ ૭ ૧5125 6-ઞુ 
અને તે ખરેખર જ્ઞાન ધરાવતો હતો કારણ કે અમે તેને 
છુ હ પુ ર હ. ન ટ./2 ”- («૪ 
(ઘણુ) શીખવ્યું હતું. પરંતુ ઘણાં લોકો તેનાથી ૦6કઝષ ગ! & 
બેખબર છે. (રૃકૃઅ-૮) 
૭૦. અને જ્યારે તેઆ યૂસુકને મળવા ગયા ત્યારે %₹ | 1(₹*2₹₹. . 40 4299 1૮ 177 
““"“%* 5 “ દે શ્‌ “હ ક ઠં! “ઉક હાડ 5551ફડ 
તેણે પોતાના ભાઈને પાસે બેસાડયો અને કહ્યું: ન 
૮ * ્ ટ "“ "૧ “શદ 2 5?-૪ૂન- હશ 
. હું તારો ભાઈ છું, માટે તેમની (ખરાબ) ૦૦૦8 ખઝ55૭ તિ 
વતંણૂકથા તું માઠું ન લગાડજે. 
૭૧. અને જ્યારે અનાજ તેમને અપાઈ ગયું ત્યારે (]54*૮ "274 ? 2744. (૯ 
મ જ યુ હ્ર્જ્ઠું કા 
તેણે એક પ્યાલો તેના ભાઈના. થેલામાં ? નાખી કી 
સ “૧% ધિ જ 29 દ્ધ જિ 
દીધો. પછી એલાન કરનારાએ એલાન કયી (કહ્યાં) બ્ય્કઝાણ ફ્ઝિવિડડન્ડ કઝા 
“હે, કાક્લાવાળાઆ, તમારા ઉપર ચોરીનો આરોપ 
છે.” 


ક ત્ર 


૭૨. તેઓ પાછા કયી અને પૂછ્યું “તમારું શું 9૭૭58 હર્જડ ઝૂડંઉઈઈ 
ખાવાયું છે?” , ર ધિ 

૭૩. તેમણે કહ્યું, “બાદશાહનો માપને પ્યાલો. 4૧.4 ?/4હાળ ૬14૭? 
અને જે તેને શોધી લાવશે તેને એક ઊંટના ભાર જેટલું ઈબટફ્હ5 કદીક ન ક 
(અનાજ) આપવામાં આવશે, અને હું તેની ખાતરી બરટઝ#ઉ [9 ર 
આપું છું.' 

૭૪. તેમણે કહ્ય: “અલ્લાહના સોગંદ તમે સારી બહું ઈ હિ. ક ર આ 
પેઠે જાણા છો કે અમે આ પ્રદેશમાં અનીતિના કામ બહ 
કરવા નથી આવ્યા. અને ન તો અમે ચોર છીએ.' ખ્્કે પુ 





હિ 


૧૩. હઝરત યા 'કૃબ (અ)ના પોતાના પુત્રોને શહેરના અલગ અલગ દ્રારોમાંથી દાખલ શી સૂચના 
આપવાના બે ખાસ કારણે હતા કે (૧) જો તેમને સપડાવવાની કોઈ પ્રપંચ જાળ હોય તો બધા તેમાં 
એકી સાથે ન કસાઈ જાય, (ર જો યૂસુક (અ)નો આ બાબતમાં કંઈ સંબંધ હોય તો! બન્ને ભાઈઓને 
એકાંતમાં વાતચીત કરવાનો મોકા મળી જાય. 

૧૪. આ પ્યાલો અજાણતામાં બીનયામીનના થેલામાં રહી જવા પામ્યો હતો તેની પાછળ કોઈ ચાલ ન 
હતો. 


૩૩૭ 


સરાહ ૧૨ યૂસુક પારો ૧૩ 
ગરશ ઈ 
] “૧ ૧ "૦ દુ" જ ન 42.9 ૭% 7 
૭૫. તેમણે કહ્ય, “જો તમે જઠઠા સાબિત થયા તો વ ૦૦૭ ડડ 4 કપ હિ 
આ ચોરીને દંડ શું હોવા જોઈએ? મ 
2. ર ક ક હ ણા 79:#7 2 27 677 સિ 
૭૬. તેમણે કહ્યાં, કે જેના થેલામાં તે (વસ્તુ) કકવાઈ છપ્ઝુકહ”૭પર9 


ન નર 








નીકળશે, તે પોતેજ તેના દંડ ગણાશે. અમે કરક, 

ક રિ: દિ. ધિ. * ક ર | થ ૪3 

અપરાધીઓને આ જ સઝા આપીએ છીએ. છેબ્ઝ્ઝકાલ્ડ્ટં 

૭૭. પછી તેણે પોતાના ભાઈના થેલાથી પહેલાં ે આક તૂ: જ 1૪ ડડ 1 તજ 
ક 


બીજાના થેલાઆની તલાશી લેવી શરૂ કરી. પછી તેના જ 
ભાઈના થેલામાંથી તે તેણે પ પ્યાલો કાઢયો. આવી રીતે અમે ઈ ઝવ હબ દ્ર્ય્ા ડઝ ઝ 
યૂસુક માટે તરકોબ ? કરી કારણ કે બાદશાહના નિ નન (જી ડડ જ 9૬૪35] 
કાન્‌નના બહાના વગર બીજી કોઈ રીતે તે પોતાના દ-ઝવાઝહ્યાઝટ્ હડપ 
ભાઈને રાખી ન શકયો હોત, સિવાય કે અલ્લાહ ચાહતો બત હ £-હ%ઇકઠડ કટ 
હોય. અમે ચાહીએ તેના દરજજા વધારી દઈએ છીએ; 
અને સર્વ જ્ઞાન ધરાવનારાઆમાં તે'જ એક મણાજ્ઞાની બ્ર્ન્ઝાટ 
છે. 

૭૮. તેમણે કહ્ય: જો તેણે ચોરી“) કરી હોય 4» 649૮772727 ૯ 2 6 - જદ 
તો (તેમાં નવાઈ નથી), પહેલાં તેના ભાઈએ પણ ચોરી ઇ“૭વાદાહ:પ્કષ્ઞટહ ક 
કરી હતો.” પણ યૂસુકરે (અપમાન સહી) પોતાનો ભેદ તુલ કછ ૭% 564 
જાળવી રાખ્યો અને તેમની સમક્ષ પ્રગટ ન કયા. તેણે જ ક 
એટલું જ કહ્યાં: “તમે બેહદ બદતર (પ્રકૃતિના લોકો) બર્હઝષ્બા 4019 ઇડ નડ 
છો અને તમે જે કંઈ કહી રહ્યા છો તેને અલ્લાહ સારી 
પેઠે જાણે છે.' 

૭૯. તેમણે કહ્યાં, કે “'હે આદરણીય અમલદાર, 427 # €૯૪૬૪ર27૬12-.41(4 રદ 
તેનો પિતા વયોવદ્ધ છે. માટે તું અમારામાંથી કોઈ ખેક્ડષ્્ક હદણાક છાણ ! 
બીજાને તેના બદલે રાખી લે; બેશક તું અમને બહુજ 


નૃ £/7 દ્ર.[૮774 

ભલે માણસ લાગે છે.” ઊઝક્હટ હ 6/૯ 5૭ 
“ ૦ ૯ “જ જ અ ક 7(77 ઈ €£- 

૮૦. તેણે કહ્યું: અલ્લાહ પનાહ આપે જો અમે (કાડ 3 55ઉટ રા ૬64 ૮8 
અમારી વસ્તુ જેની પાસે મળી હોય તેના સિવાય ટ 
બૌજાને અટકાયતમાં લઈએ તો; આવું કરવાથી અમે જેડક્યુંડડપ પ્ર 


નિશ્ષય અન્યાયી ગણાશું.' (રુકૂઅ-૯) 





૧૫. પાણી પીવાનો પ્યાલો તેમજ માપનું વાસણ બન્ને એકજ પ્રકારના હતા. હઝરત યૂસુક (અ)ની 
ભૂલ અલ્લાહ તઆલાની યોજના પ્રમાણે હતી. તેનું સ્પષ્ટીકરણ આ આયતમાં જણાય છે. જેના વગર 
હઝરત યૂસુક (અ)ને પોતાના ભાઈને રાખી લેવાની તક સાંપડત નહિ. 

૧૬. દુશ્મની તેમજ ઈષાના લીધે તેમણે હઝરત યૂસુક (અ)ની હત્યા કરવા સુધી ઈરાદો કયી, તેને 
ચોર બનાવ્યો તેમજ બીનયામીન સાથે વિતેલી સાધારણ ઘટનાને પણ ચોરી ઠરાવી. 


ન 


૩૩૮ 


-૬2િ0ન૦ 


સરાહ ૧૨ યૂસુક પારો ૧૩ 





૮૧. અને જ્યારે તેએ નિરાશ થયા અને કઇ દદાડટઇ (૮૭7: 4515455516 
આપસમાં સલાહ કરવા માટે એક તરક ભેગા થયા ત્યારે 
તેમાંના સૌથી મોટાએ” કહ્ય: “તમે સારી પેઠે” દ્ર! ૭પ, કક વીડ :4(જજાક 
જાણો છો કે તમારા પિતાએ તમારી પાસેથી સોગંદ #,: 7૪૦7૪૯2 શઠ “કાજુ ,1ુ 
ઉપર વચન લીધું હતું, અને અલ્લાહને સાક્ષી બનાજોા હ્ઝછટં હડ વક પહ્ઝઝ 
હતો. અને આવી જ રીતે તમે પહેલાં પણ યૂસુક્રના (૮ છાલા દ રી ઈ શિ? ઠું હડ ડડ 
સંબંધમાં કેવું અનર્થ કરી ચ્્‌કયા છો? માટે હું આ 
દેશમાંથી નહિ જાઉં. જ્યાં સુધી મારા પિતા પરવાનગી 
ન આપે. અથવા અલ્લાહ મારા વિશે કોઈ ફેંસલો ન 
કરે. તેજ બેહતર કૅંસલે। કરનારે છે. કા 722૮ 

૮ર. “તમારા પિતાને જઈને કહો કે તમારા પત્રે ૭ત- હજ) ણં હાક 
અવશ્ય ચોરી કરી છે અને અમે જેટલું જાણીએ છીએ હ્ઉદદ વિતી હાઉ કક 
એટલું જ વર્ણન કરીએ છીએ. અને ગએબનું જ્ઞાન 
અમે નથી રાખતા. ગડા 


ક. જે 


૮૩. '“અનેતું તે લોકોને પણ પૂછી લે જેની સાથે કાકા ૬ 579૮ 
અમે રહ્યા હતા અને તે કાકલાવાળાઓને પણ પૂછી લે ઈ છી્ઝીર્કફ્ડ ઇહ 296 
જ “૧% ષ્‌ “ “હ “હ “ક ઝં સ જ ક 
મની સાથે અમે આવ્યા છીએ અને અમે ખરેખર ૦655૫ થતી ક મુ 
સાચા છીએ. 
' ૮૪. તેણે કહ્યાં “નહિ (આ સત્ય નથી) બલ્કે, ૬54 ર ન ૭3૬63 6ઉ 
તમારા ખોટા વિચારોને કારણે એક ગૅભીર બાબત “હડ 
“૧ ભ્હૂુ “ક શ છ કઝ કક કી 2-4 
તમને સારણ લાગી દ આ ટ હ હ 2 “ઝક 
મારા માટે બેહતર છે. કદાચ કરી અલ્લાહ સાને(૧%) 


મારી પાસે લઈ આવે. તે સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળો છે.” છક ન ન 
ન ન * ' ક” # 479792 ઇ હફ હ હડ 
૮૫. પછી તેણે મોઢું કેરવી ઉદ્ગાર કાઢયો: હાય કિ હગ્ઝતડક 8, હેભ્જ્ઈઝ 
યૂસુક' અને તેની આંખો દુ:ખના લીધે સકેદ પડી ગઈ દા તા હ ર 
હતી અને તે પોતાના દુ:ખને દબાવી રહ્યો હતો. 
ઝને ક ફેડ છ સાન ન પે દ્ધ ડ 7 ૮52277 નદ 779૮ 
૮૬. તેમણે કહ્યુ: અલ્લાહના સોગદ તુ યૂસુકન ક. 44557 જિ ક ડાઉ ટ 
કદીપણ ભૂલીશ નહિ જ્યાં સુધી કે તું તું (ખાટલામાં જ) 
ગળી જઈશ અથવા સડી મરીશ.” ર લદે હશ 





૧૭. જેમ બાઈબલમીં વર્ણન છે તે પ્રમાણે મોટેભાઈ રૂબન ન હતો, પણ હકૉકતમાં તે ભાઈ જૂદાહ 
હતે! જે પાછો જવા માટે તૈયાર ન હતો. હઝરત યાકૂબ (અ) પાસે રૂબનથી જૂદાહનું વધુ માન હતું. 
(જેને ૪૩/૮-૧૦) 

૧૮. યૂસુક, બીનયામૌન અને જૂદાહ. 


૩૩૯ 


સૂરાહ ૧૨ 


૮૭. તેણે જવાબ આપ્યો “હું મારા દુ:ખની અ 
પરેશાનીની ફરિયાદ અલ્લાહને જ કરું છું 
અલ્લાહ પાસેથી મને જે જાણવા ““) મળ્યું 
નથી જાણતા. 

૮૮. “હે મારા પુત્રો, જાઓ તમે યૂસુક અને તેના 
ભાઈની તપાસ કરે। અને અલ્લાહની રહેમતથી નિરાશ 
ન થશે।. બેશક, અલ્લાહની રહેમતથી નાસ્તિક લોકો 
સિવાય બોજા કોઈ નિરાશ નથી થતા.' 

૮૬૯. પછી તેની પાસે પાછા આવી તેમણે કહ્યાં “હે 
માનનીય (અમલદાર), અમે તથા અમારા કટંબીખઓ 
(દુષ્કાળના પરિણામે) મુસીબતમાં સપડાયેલા છીએ, 
અને અમે થોડી પૂંજી લાવ્યા છીએ, બદલામાં તું અમને 
પુરતા પ્રમાણમાં ઉદારતાથી આપ , બેશક અલ્લાહ 
આદાર્યશીલ લોકોને (ભલે) બદલે। આપે છે. 

તેણે કહ્યું: “તમે જાણો છો કે તમે યૂસુક 
તથા તેના ભાઈ સાથે નાદાનીમાં શું ક્યું હતું? 

૯૧. તેમણે કહ્યાં: “શું તું યૂસુક છે?' તેણે કહ્યં,, 
“હા, હું યૂસુક જ છું અને આ મારે ભાઈ છે. 
અલ્લાહે અમારા ઉપર ખરેખર એહસાન કયે છે. 
ખચૌત પરહેઝગારે તથા સબ્ર કરનારા નેક લોકોને 
બદલો અલ્લાહ વ્યર્થ નથી જવા દેતે.” 

૯૨. તેમણે કહ્યાં, “અલ્લાહના સોગંદ, બેશક 
અલ્લાહે તને અમારા ઉપર સરસાઈ આપી છે. અમે 
ખરેખર ગુનાહગાર હતા.' 

૯૩. તેણે કહ્યાં 'આજના દિવસે તમારા દોષથી 
તમે મુકત છે. અલ્લાહ તમને માક કરશે! બેશક રહેમ 
કરવામાં તે સર્વક્રોષ્ઠ છે. 


૯૦. 





ડ્‌ પારો ૧૩ 
૪2 ₹.9».૦૬7,92077€6) 74 
કડ્રાહ)વ્રડન્ડકકડ૫૦૩૮૯ 
2779૮4 રથ 
૦૭#ઝ%ઉ દ્ર! 
કષંક ક ક ચા ફં ક7ન7ર કુમ્7ા 
્ર્કાઈહઝઝપવ્ડપ્ડહ# 


છબઝતકઈડઉ] ક ટઝ૭ા-કઇ 

૦૩4.55 
(45544 [56455 ના કર્યુ ત [યૂડુ દડ 5 
ધા ઈક 8 રડ! 


96 ડાડા) લડક 
કશ્ાકરહકકડઝાઈઈ-%,ડહહ 


જઉમટ્ર55 
મ 25 9 92 કડ્ઝડીડ હ 
ઝ્કડડ૭કાડજાહ#કા 


જહડત્ક દાહક કાહા 
૬-૭)કઉડદશાહાઝ પ કી 
24 ડુ કુક ક્(7 5546 
ઉદે ઝટ 


૧૯. આ આયતમાંથી એવો ઈશારો મળે છે કે હઝરત યા'ફૂબ (અ)ને હઝરત યૂસુક(અ) બીનયામીન. 
તથા જદાહના જીવતા હોવાની ખબર અલ્લાહ તરકથી મળી ચકો હતો. 

ર૦. હઝરત યૂસુક (અ) પોતાના ભાઈઓને વધુ અંધારામાં ન રાખતાં તેમની સામે પોતાને જાહેર 
કરી દીધો. તેણે તેમને અલ્લાહ પાસે પોતાના ગુનાહોની માકી માગવાની શિખામણ આપી અને પોતાના 
તરકથી માકી આપી. એવીજ રીતે મક્કાની કતેહના પ્રસંગે આંહઝરત (સ.અ.સ.)એ દુશ્મનોને બીન શર્તે 
તેમના અપરાધોાની માકી આપી, જેમાં ઈસ્લામના કટ્ટર દુશ્મન અબુ જહલના બેટા હઝરત અકરમા પણ * 


શામિલ હતા, 


જ પોતાની જાન બચાવવા હબશીયા તરક પલાયન થઈ જવા માટે એક ગુમ્ર જગ્યાએ 


સંતાઈને બેઠા, મોકાની રાહ જાઈ રહ્યા હતા. (વધુ વિગત માટે સૂરાહ તાોબાહ વિવરણ ને-૪ જુઓ) 


૩૪૦ 


સરાહ ૧૨ યૂસુક પારે ૧૩ 


રી ક ન “૧ જ. ““ “હ ઃ ૬/27 9૪% ક 
૯૪. 'આ મારું પહેરણ લઈ જાએ અને તેને મારા ' છ્ુજકકફ્ડ હ ક હ ક્ઈ્ઝક્ડ 
ન“ “" ૨% નિ શ ન મક % 
પિતા ઉપર ઓઢાડજે, તેને સઘળું સમજાઈ જશે. 


યે ક ર ક છઊાઝ ઝી ત 9ર? દા *#9 
અને તમારા આખા પરિવારને મારી પાસે લઈ આવે. હેક થઝ્ત્દ્રટ 
(રફૂઅ-૧૦) 

૯૫. અને કાફલો! ત્યાંથી રવાના થઈ ચૂકયો હતો 


“કુ ત્ર. 


“: ન ૦ “ડ્‌ “% નડ 277 ન 
ત્યારે તેમના પિતાએ કહ્યાં, ખરેખર મને યૂસુકની મહેક હન્ટ | 929 કા હકિત્ઝાહ્ડા-55 ૫4 
ન્ડ જ "ડ “હ ન ત્ર જ 
આવી રહી છે. ભલે મને મૂરખઃ ડોસો ધારી તમે ન 


97%. 4૭292 


ગણકારતા હો.” 9ઠ્ટુક્ઝ્ડે છા%#»વ્વક2 
૯૬. લોકોએ તેને કહ્યાં “અલ્લાહની કસમ તું 6 નિ 
“ ન ક ન દો ઉર્ડખ્ર #ાહડબડ હ ઇ ઉ 2 


ખરેખર તારી પુરાણી ભ્રમણામાં પડેલો છે.' પ 
થૂ ન જ ફે રે. શ ઉ ક 4 
૯૭. અને ખુશખબર લાવનાર આબો અને તેણે હક ૧૪૭૭ 4ર દિટ ક છા 


તે (પહેરણ) તેના ઉપર નાખ્યું તો તેના ઉપર 7 _/ 


ન ન ૯ રે 1617 
હકીકત “” રોશન થઈ ગઈ. ત્યારે તેણે કહ્યાં 'મેં હાહ ઈંટ જ ડિકિતનન -ક્ન્ક્્ટ 


હા 


તમને કહ્યાં ન હતું કે અલ્લાહે જ મને જણાવ્યું છે તે ૦૯554 
તમે નથી જાણતા? ' 


૯૮. તેમણે કહ્યું “હે અમારા પિતા, અમારા ૬%--હઇ્જ દૃદ૬ઇડ 554516 
ન 


ગુનાહોની માકૌં માટે દુઆ કર, અમે અવશ્ય 
ગુનાહગાર હતા.' હરક 
૯૯. તેણે કહ્યાં. “બેશક, હું મારા રબ પાસે તમારા 
“ડ્‌ નડ “ડ્‌ ર જિ 2257૬459759 ત». 2 97 છુ 
માટે માકીની દુઆ કરીશ, ખરેખર તે બક્ષનારો છે, 6» 1 48 45] 6 ક 5-4 
7 


દયાળુ છે. કા 
૧૦૦. પછી તેઓ સૈ યૂસુક્ર પાસે પહેંચી ગયા. : કૂર 


“ “૧% “ “- [૨૨ ણ. ણ. પ 1 છ ર્ન 

તો તેણે પોતાના માતાપિતાને“ પોતાની પડખે ઠુંડુ કા 
"૧ “% ૦ “% ૦ “% # ૦૦ 

બેસાડયા. અને કહ્યાં તમે સૌ મિસરમાં વસી જાઓ. 


અલ્લાહ ચાહશે તો તમે શાંતિ અને સુખ મેળવશે.” ૦હક્ટાના દડ! ધશ્ઝડડા 
૧૦૧. અને તેણે પોતાના માતાપિતાને પોતાના ભ ર “4544 

જ્‌ ન "5 ક્ર ી ત 
આસન *- ઉપર બેસાડયા અને તે સૈ। (અલ્લાહની 89 કડક હડ રક 22 





૨૧. હઝરત યા'કૂબ (અ)ને પહેરણ આપવામાં આવ્યું તેજ ક્ષણે તેઆ સમજી ગયા કે આ પહેરણ 
હઝરત યૂસુક (અ)નું છે. જમ કહેવાય છે તે પ્રમાણે હઝરત યાકૂબ (અ)ના આંધળા થઈ ગયા હોવાના 
કોઈ ચિન્હો આ ઘટનામાં કયાં પણ જણાતા નથી. કારણ કે આ પહેરણને જોતાંજ તેમણે આળખી દો. 
હતો કે તે હઝરત યૂસુક (અ)નું છે. 

૨૨. હઝરત યૂસુક્‌ (અ)ની જનેતા માતા રાહેલ તે સમયે હયાત ન હતા. આ આયતમાં જે માતાનો 
ઉલ્લેખ છે તે તેમની ઓરમાન માતા હતા. 

૨૩. હઝરત યુૂસુફ્રે (અ) પોતાના માતાપિતાને બાદશાહના દરબારમાં ઉપસ્થિત કર્યા અને 
' બાદશાહની પરવાનગીથી તેમને પોતાના આસન ઉપર બેસાડી માન આપ્ં હતું. 


૩૪૧ 





હ 


ઇયાન 


સૂરાહ ૧૨ 


દરગાહમાં) સિજદામાં પડયા. અને તેણે કહ્યાં હે 
મારા પિતા, મેં અગાઉ સ્વપ્ન જોયું હતું આ મારાતે 
સ્વપ્નનું ફળ છે. મારા પાલનહારે તેને પૂર્ણતાએ 
પહેચાડયો છે. અને તેણેજ મારા ઉપર ઉપકાર કરી 
મને કેદખાનામાંથી છોડાવ્યો હતો. અને શયતાને મારા 
તથા મારા ભાઈઓ વચ્ચે વિખવાદ નાખ્યો પછી 
(અલ્લાહે) તમને રણમાંથી લાવી આપણે મેળાપ 
કરાવો. ખરેખર મારો પાલનહાર જેની સાથે ચાહે તે 
અત્યંત વહાલભર્યું વર્તન કરે છે, તે સર્વ જાણનારો 
છે, હિકમતવાળો છે. 

૧૦૨. “હે મારા રબ તેં'જ મને સ્વપ્નની 
તા'બીર કરવાનું જ્ઞાન અર્પણ ક્યું. હે આકાશોા તથા 
ધરતીના રચનારા;, તુંજ આ દુનિયામાં અને 
આખેરતમાં મારે! રખેવાળો છે. તું મને તારો સંપૂર્ણ 
તાબેદાર હોવાની હાલતમાં જ મૃત્યુ આપજે. અને મને 
પરહેઝગારોમાં શામિલ કરજે.' 

૧૦૩. (હે રસૂલ) આ બનાવથી તું અજાણ્યો 
હતે! જે અમે તારા ઉપર વહી દ્વારા પ્રગટ કરીએ છીએ, 
કારણ કે તુ તે પ્રસંગે હાજર ન હતો જ્યારે તેના 
ભાઈઓઆ પોતાની તદબીરના ઈરાદામાં સમંત થયા 
હતા. 

૧૦૪. અને તું ગમે તેટલું ચાહીશ તો પણ 
્ષેકામાંથી ઘણાખરા ઈમાન નહિ લાવે. 

૧૦૫. અને તું લોકો પાસેથી કોઈ બદલો નથી 


અ 


માર્ગી રહ્યો, બલ્કે આ તો સમગ્ર માનવજાતિ ઉપર એક 


એહસાન છે. (રફઅ-૧૧) 

૧૦૬. અને આકાશ તથા ધરતીમાં કેટલીક એવી 
[નિશાનીઓ છે જેની પાસેથી લોકો બેપરવાઈથી * 
પસાર થતા હોય છે. 


યૂસુક 


ષે 


(ર૪) ““ “ન * ૬" 





૩5૭૭ ઇઈ 515 
દ 4પ 
#ડઝઇઇોડાઈડડઝા 
છી કા 261157 54૭૭ 

બ્ર ડાન શ 


કાળકા 
ટડ નમ હુડા છૂ 
86 


ક હડ 


[9 
છા” વદી 


નન” 1 


હડઈઉઃ 9 હી 5 શઝ્કેપ્ના,ઉાઝહડ 


9 ક 97 


# 27797 “972:2 
૦૯૨5ના 1ક*્ડ) 6૮ 


૦૦કરકઝડ5-5 હઉ 


77727477 


છેડ છી#ડઈઇ 


“// 72?» ન” 


ન્લ# 55 %9ડડ્ હું; વ ઝટ ટડ 


૦૭૭ *૦હ%ડકડ 





ર૪. હઝરત યા'કૂબ (અ)એ પોતાના દિકરાને આટલી ઉચ્ચ પદવીએ પહેંચેલો જોઈ અલ્લાહનો 


દરગાહમાં સિજદો કયી. 


ર૫. હઝરત યૂસુક (અ)એ સ્વપ્નમાં જેયું હતું કે તમામ નક્ષત્રો, ચંદ્ર, સૂરજ અને તારાઓ તેમને 
સિજરો કરી રહ્યા છે. આ સિજદાને અર્થ તેમની તાબેદારી છે. 


ર૬. આ આયતમાં ઈમાન લાવનારાઓ અને કાફરે વચ્ચેના કરકનો ખ્લાસા કરવામાં આજો છે, ' 


૫ 


સત્યપરાયણ પોતાના અંતરની આંખો ઉઘાડી રાખીને દિવ્વ ઈશારાને સમજી લે છે જ્યારે જડતામાં 
ડુબેલાંની આંતરદ્રષ્ટિ ન હોવાથી તેઓ સચ્ચાઈનો વિરોધ કરતા રહે છે. 


૩૪૨ 


પારો ૧૩ 


ઝક સ 


સરાહ ૧૨ યૂસુક પારો ૧૩ 





૧૦૭. અને તેઓમાંની મોટી સંખ્યા તેના શરીકો _ .,દ;5 224 ડી 51 
ન 
ઠરાવ્યા વગર અલ્લાહ ઉપર ઈમાન નર્થી લાવતી. ઉહ અત્ર ટ્રેન્ડ છકટધ 


૧૦૮. તો શં, તે લોકો અલ્લાહ તરકથી તેમના 77), ,4. ,૦# 77. 
પક ડબષ્ટાડડહટથડડડડક ઈ 


ઉપર આવનારા મહાભયંકર અઝાબથી પૉતાને 
સલામત સમજે છે, અથવા તે ઘડીથી (પોતાને 9૭%2*5%5- 5% કડા ટાં 
સલામત સમજે છે) જ તેમના ઉપર તેમના 
અજાણતામાં આવી પડશે? 

૧૦૯. તું તેમને કહે આ મારે રસ્તો છે. હું 
(સત્ય) જ્ઞાનના આધારે અલ્લાહ તરક બોલાવું છું , હું : 


ષે 


“/ [7,779 .॥# ૯% 7,.#97%*. .»1 ૬ 
છક કકક દ્રષ્ટા હ!છક૯ ના 
ન ૦ ન “ડ્‌ ર “ટ 
અને મારું અનુસરણ કરનારાઓ પણ. અને અલ્લાહ 9૭૬-516ાઉ3 દ્ર? ક-2 હઞ્યડ! 
પવિત્ર છે, અને હું (તેના) શરીક ઠરાવનારાઓમાંનોા 


નથી.' 
પિ ન જ ક ના પ છી ક કં ક ક 4 ન ક ક 
૧૧૦. અને અમે તારી પહેલાં (જે રસૂલે!) ઝંલ્જ”5દ”%વાક૭પાઝાપડ 


મોકલતા રહ્યા હતા તેઓ વસ્તીઓમાં રહેનારા , (6 હ ઇડ શી કી 
ઈન્સાનો જ હતા જમના તરક અમે વહી મોકલતા 9 ઝંહઝ ૯2 છ 


રહેતા; તો! શું આ લોકોએ ધરતીમાં હરીકરીને નથી 4 97775 [9૪2 _ 79 ઉ 27.67 “૯૮ 
ર રક કજ મ “કક 5444;7 ન ડક 56૮૪ 
જોયું કે તેમની પહેલાંના લોકોના કેવા અંજામ આવ્યો 
ડે મિ “% નિ છી જ ૦ ન દિ હિ 79.82 
હતો? ખરેજ, પરહેઝગારે માટે આખેરતનું રહેઠાણ જેડ વિ કહ 
બેહતર છે. છતાં તમે કંઈ પણ સમજતા નથી? 
૧૧૧. અને જ્યારે રસૂલે તેમનાથી કંટાળી “* 1» કા 55 ૭-9હલ્૮- 4116) હંહ ક 
2/6” 
ગયા, અને લોકોને તેમની વાતો ખોટી હોવાના મ યુ 
દ સ ફે. £5ઉ5#44 7*/ વિક «તજ ક 
આભાસ થવા લાગ્યો ત્યારે રસૂલોને અમારી મદદ ઇલ ઇવ્ઝગ્કત4 
પહેંચી ગઈ અને અમે જેને ચાહ્યં, બચાવી લીધા. બેશક 521 9... 
ગુનાહગારો ઉપર પડનારા અમારા અઝાબને નથી છેઘ્ઝકરવ્#ક્ક 


ટાળી શકાતો. ક 

૧૧૨. ખચિત આ લોકોના કિસ્સાઓમાં ઈક્હ્રણા) હક્ક શ્ક5હઠડ૪ડઇ 
સમજદાર લોકો માટે નસિહત છે. આ એક ઉપજાવી .,  . 7? 2:26. 1૪2%, 
કાઢેલી વસ્તુ નથી પરંતુ પહેલાં આવી ચૂકેલી છ-કહાણબછ્વ%ઉહ૭૪ 
આગાહીઓની પરિપૂર્ણતા છે. જેમાં દરેક વસ્તુનું &્‌ ડ5૮.૧૬,;%% 


સ્પષ્ટ વર્ણન છે જે ઈમાન લાવનારાઓ માટે હિદાયત 4 “2 

૧૧ ૧૧ ધિ. દ ક 2? કે 

તેમજ રહેમત છે. ઉક, 
4ના ફહ નર નન 





&-૦ 2: ક 


૨૭. અલ્લાહના રસૂલના દુશ્મનો પોતાના અત્યાચારોમાં અને નિચતાભયી વિરોધમાં હદ બહાર જતા 
રહે છે, એટલે સુધી કે રસૂલોને ખાતરી થઈ જાય છે કે જે લોકો ઈમાન લાવવા માટે અલ્લાહની પસંદગી 
પામી ગયા હોય છે, તે લોકો ઈમાન લઈ આવે છે અને બાકોના નાકરમાનીની સજાને પાત્ર થઈ ગયા છે. 
પરંતુ અલ્લાહના રસૂલો કદીપણ નિરાશાના શિકાર નથી બનતા. બીજી તરક અઝાબના આવવામાં વિલંબ 
થવાથી કાકરે તેને મનઘડત વાતો કહી ઉડાવી દેતા હોય છે. 


૩૪૩ 





-ત્તિન્ર 


અલ - 


સૂરાહ ૧૩ 


રા'દ 


પારે ૧૩ 





અલ 

૧. અલ્લાહના નામથી, જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. અલીક લામ મીમ? રા. આ આયતો 
(મહાન) કિતાબની છે, અને જે તારા પાલનહાર 
તરફથી તારા ઉપર ઊતારવામાં આવ્યું છે તે સત્ય છે 
પરંતુ ઘણા ખરા લોકો નથી માનતા. 

૩. તે અલ્લાહ જ છે જણે આકાશને સ્તંભ 
વગર અદ્ધર ટકાવી રાખ્યો છે, તે તમે જુઆ છો. પછી 
તે (પોતાના) તખ્ત ઉપર કાયમ થયો. અને તેણે સૂર્ય 
તથા ચંદ્રને (સેવાના) કામમાં લગાવ્યા કે મુકરર સમય 
સુધી બંને પોતાના કામમાં સક્રિય રહે. તે'જ સર્વ 
કામની વ્યવસ્થા કરનારો છે, અને તે પોતાની 
નિશાનીઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે તમે તમારા 
પાલનહાર સાથે થનારી મુલાકાત ઉપર ઈમાન લાવો. 

૪. અને તે એ'જ છે જેણે ધરતીને કેલાવી દીધી 
અને તેમાં પહાડો ખાડી દીધા અને નદીઓ વહેતી મૂકો 
અને તેમાં જોડા” પેદા કયી, અને તે એજ છે જે 
દિવસ ઉપર રાતને ઢાંકે છે. તે (સર્વ)માં ખરેખર, 
ચિતન કરનારાઓ માટે (અનેક) નિશાનીઓ છે. 

૫. અને ધરતી ઉપર એક બીજાને અડીને પ્રદેશો 


ફેલાવ્યા છે જેમાં દ્રાક્ષના બગીચાઓ તથા અનાજના. ખટ 


ક શ્ય 
૧ 


મૂળમાંથી ઊગે છે અને બીજી જદા જુદા (મૂળમાંથી) 


ઊગે છે; તે સર્વ સઘળું એકજ પાણીથી સિચવામાં 


આવે છે પણ (સ્વાદમાં) અમે અમુકના કળને બીજાથી 





-રા'દ 


તરે તથા કેટલીક ખજરીઓ પણ જે એકજ: 


બ્ક્-ક્્ક હ્ર્ન્ઝ દ્રાક્-ઝે 


હ૭હવીડઝાહઝી પ૭ીપકાહ ડઝ 
૦૭૦% બુ ઝા હા 


1/9," 


હક ભડક સ 94 ન ધ 


ન્ડ ન કાન્તિ ઝતા 

મન 1 19 “297? #.2272 
ક, કઈ ૭-૩૪-45 5. 

7 9 ટ. જા ન” 

ર ઊછક2». ઝટ? 


કહાઈપડં૬૬5 55૪535 ૭ ડક 
ઠ્ર્હ્ઝહ્ડડવડ હ ઝક જિ 
ભ ૪5 2૮ ફઇ 


૭ ૫૫ 7674 61) 17? 


ન ન? %1/ન્‍ .#*779 * 
ઝ્ટરટકઝડડઝટછઝઝ૭ 


હ્ટ્વ્ડ 


7 ક? 1૮5 7% 4,.»9 72.7 9%3 
૦ % 5૮5 હક-૭ ૫-૦ કટ 
ન ક 271 “- 247 2 $7? 22 
હ।ડ્કડહ્કડડહડકડ*25:% 





૧. અલીક, લામ, મૌંમ, રા, 


“હું અલ્લાહ લું, સર્વજ્ઞ છું, 
ર. કુદરતના આ કાનૂનને વિજ્ઞાનની પરિભાષામાં 'ગુરૂત્વાકષેણ, 


સ્વદશાં છું.” 
“લો ઓક ગ્રેવીટી' કહેવામાં આવે 


છે, જ ઈન્સાનની દ્રષ્ટિથી ગુમ કુદરતની એક અદભૂત શકિત છે. 
૩. વિજ્ઞાનના સંશોધનથી સાબિત થયું છે કે દરેક જડ વસ્તુમાં પણ નર-માદાનોા અંશ હોય છે. 


૩૪૪ 





સરાહ ૧૩ અલ-રા'દ પારો ૧૩ 
જ ૧ ૦ જ # 2ત્રુષ 117. ક ર 
સરસ બનાવ્યાં છે. આ સર્વમાં સમજદારી 2 ર તજી વાક 
ધરાવનારાઓ માટે (ઘણી) નિશાનીઓ સમાયેલી છે. 
ન્‌ દ્ર ક સ કા 7 
૬. અને કદાચ તેમના એમ કહેવા ઉપર તને બ] ક પ* ૭7 
આશ્ચર્ય થતું હોય કે જો અમે (મરીને) માટીમાં ભળી _ ,, ૬, જ્જ; દ 
જશું તો અમે કરી નવેસરથી સર્જન પામશું? તો “છ “92 ડાડઝકડુંડ 
નો ક્ષ * 5“ “૫ _* દ ન જ % ૧-- ક 2/79 
બેશક તમનું તમ કહંવુ આશ્ચર્યજનક છે. (પરત) હુટછાડક હાડ દ્રડકાનાુડાંટકી 
આજ લોકા છે જે પોતાના પરવરદિગારમાં ઈમાન નથી “1 7 જ 
રાખતા અને આ જ લોકો છે જેમની ગરદનેમાં તોક 915. 
પડશે અને તેઓ આગમાં જનારા છે અને તેમાંજ સદા 
રહેશે. 
ર ન ક ન, ક». 777?,796"**7 27 જક 272... 
૭. અને તેઓ તારી પાસે ભલાઈથી પહેલાં બૂરાઈ ? 23244 ૯.5: કઝક્્ગ્ડ-ડ5 


માટે ઉતાવળ કરી રહ્યા છે, જ્યારે તેમની સામે 
દાખલારૂપે ઘણા અઝાબ (પહેલાં) આવી ચૂક્યા છે. 
અને તેમના કામો નાકફરમાનીના હોવા છતાં તારે 
પરવરદિગાર ઈન્સાનો પ્રત્યે બેહદ ક્ષમાવંત છે, તેમજ 
તારો પરવરદિગાર દંડ દેવામાં પણ સખત છે. 

૮. અને કાફરોા કહે છે “તેના ઉપર તેના રબ 
તરકથી કોઈ નિશાની” કેમ ઊતારવામાં નથી 
આવી?' તું તો ફકત ચેતવનારોજ છે જેમ દરેક કોમ 
માટે એક હિદાયત કરનારે! હોય છે જ. (રુકૂઅ-૧) 

૯. (બેશક) અલ્લાહ જાણે છે કે દરેક માદાના 
ગભૈમાં શું છે અને તેમના ગભીશયોમાં શું ઘટતું 
અથવા શું વધતું રહે છે. અને તેની પાસે દરેક વસ્તુનું 
પ્રમાણ (નક્કી થયેલું ) છે 

૧૦. જે કંઈ છૂપાયેલું છે અને જે કંઈ જાહેર છે 
તેનો જાણનાર છે, તે અનુપમ છે, બ્લંદ છે. 

૧૧. તમારામાંથી કોઈ વાતને છુપાવે અથવા 
જાહેર કરે, અને કોઈ રાતના સંતાઈ રહે અને કોઈ 
દિવસના ખુલ્લો ફરતે! રહે, સર્વ (અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં) 
સરખાંજ છે. 

૧૨. અને તેની આગળ તથા પાછળ (કફરિશ્તાઓ) 
છે જે અલ્લાહના હુકમથી વારાકરતી તેનું રક્ષણ 


ઘા બ્- 2512] ન 


ખછ 2૭૭ 


#? 1 “.,7 “ 28૭ । 5ર 44૮: 7 
ઝડ ઝડ જિ છી વક 

જ ઉડાઉડ 

૬,/ન્જ ક *24%2 2 9.” 

(ક કહડહંગ ડડ 


/7”9 


ભાવથ્ક નાદ 


ઉર્શીઝ શ ન 
છડ ડડ ઇડ 


હહ કજ ક 


ક “ન “ક- 


“2 2-#- ૮77 9427945 
ક4 4 4૭255%ડડઝર્કકથડડ 
66 “2 


7 ?1॥?૮97 2270૩૧ ઈ 


હ ડડહ્ાઇટટંઇ 


સ 9૮ 97 


દિૂૂૂ૪ૂ૪૪ૂેૈૂઅારજલરસ-ઇન્ઝમકજયમાણનસઝનરમમ 
૪. કાકરાની ઇચ્છા પ્રમાણે જ જો મો'જેઝા આવે તો જ તેઓ માનશે, કાકરો હમેશાં એવા જ 

બહાના કાઢતાં રહે છે અને દરેક યુગમાં કાકરેનું કાયમ માટે આવું વલભ ઈતિહાસથી સાબિત છે. 
પ. અલ્લાહતઆલા તરફથી ઈન્સાનની નિગરાની તથા સંભાળ માટે કરિશ્તાઆ નિયુકત કરવામાં 


આવ્યા છે. 


૩૪પ 


ક 





સરાહ ૧૩ 


ભાતા, 





- .5ેૂ- “૧૦-૦૩ 


કરી રહ્યા છે. ખરેખર અલ્લાહ કોઈ કોમની હાલતને 
નથી બદલતે જ્યાં સુધી તેઆ જે તેમના દિલમાં છે 
તેને નથી બદલતા. અને જ્યારે અલ્લાહ તેમને સજા 
આપવાને નિર્ણય કરે છે તેને ટાળી નથી શકાતો, ન તો 
તેના સિવાય તેમનો કોઈ મદદગાર છે. 

૧૩. તેએ જ છે જે વીજળીના ચમકારાથી 
તમારામાં ભય પેદા કરે છે અને પાણીથી ભરપૂર 
વાદળાંથી તમને આશા અપાવે છે. 

૧૪. અને (વાદળાંની) ગજના તેની મહત્તાનું 
એલાન કરે છે. તેમજ કરિશ્તાઓઆ પણ તેની બંદગી કરે 


7 


છે; તેજ વીજળીના ' કડાકા મોકલે છે, જેનાથી 
તે જેને ચાહે કટકારે છે. છતાં પણ તેઓ અલ્લાહ વિશે 


તકરાર કરતા રહે છે, બેશક અલ્લાહ સઝા આપવામાં 
બેહદ સખત છે. 

૧૫. તેની ઈબાદતજ સાચી ઈબાદત છે. અને 
તેના સિવાય તેઆ જેને પુકારે છે, તેઆ જવાબ 
આપીજ ” નથી શકતા. (તેમનો દાખલો તે વજકિત 
જવો છે) જે પોતાના હાથ પાણી તરક માત્ર લંબાવીને 
જ આશા રાખે કે પાણી તેના મમાં આવી પડશે. પરંતુ 
આ રીતે તે તેને પહેંચી નથી શકતું. અને કાકરોની 
ઈબાદત આવીજ નિરર્થક હોય છે. 

૧૬. જે કંઈ આકાશે તથા ધરતીમાં છે તે સર્વ 
સ્વેચ્છાએ અથવા અનિચ્છાએ, અલ્લાહને જ 
સિજદો “ કરે છે તેમજ સવાર સાંજ તેમના પડછાયા 
પણ. 

૧૭. તેમને કહે “આસમાને તથા ધરતીને માલિક 
કોણ છે?' તું કહે 'અલ્લાહ.' તું કહે “તો શું તમે 
અલ્લાહ સિવાય અન્ય કોઈને પોતાના સહાયકતીા 
બનાવા છે? જે સ્વયં પોતાનું પણ ભલું કે બુરું 
કરવાની શકિત નથી રાખતાર!' કહે “આંધળા અને 


અલ - 











રા'દ પારે ૧૩ 
કેડ ૬%ઇઝ (હં ઝટ 
ઇજ 655: હ 15] કઇ 
ભજેન્ઈઝક- ઝંડ્ઈપક 
હાડ ન ઇજ તી કી 
બેડક 


4 બ કઝા કઠ્ઝાટકડ 
ન કટ 9-4 “હડ %9 ૭: ત્ર કા 
જ બ્રાંડ, 


2,727 ર્વ 


જંવ;225 જ ઝૂ; 822 હાં 
ઉઠી, .ઈ કક ઈક 
ઊઠદડઇડકડાઇ 50 દ 


બઠ્ક્ઠુડ) 

ઇછૂ. ઝઝેડડ્ડડાહઝડન સ્વ 
27? ન 

ઉઊુપ5%5ડ ૭૩59 ગ્ય હ# 


2 વિ ન્ટ રી 272947૮4 
(77 ણ 1.” 


555. 55. 5554554... 55 552 
૬. વીજળીના કડાકા વરસાદની આગાહી ગણાય છે જેનાથી અનાજની ઉપજનેો। લાભ મળે છે તેમજ 
વીજળીના કડાકાઓ રોગચાળાના ઉપદ્રવો તેમજ અન્ય હાનિકતી તત્વોને મિટાવી દે છે. 
૭. નિર્જીવ વસ્તુઓને પુકારવાથી કોઈ લાભ નથી મળતો. 
૮. સિજદાને અર્થ નમવું નથી પરંતુ આજ્ઞાપાલન, સેવા અને નિયમાનુસાર અલ્લાહની સૃષ્ટિના 


વ્વવહારમાં સભાનપણે કે અભાનપણે જોડાયેલા હોવું . 


૩૪૬ 





સૂરાહ ૧૩ અલ- 


દેખતો બન્ને એક સમાન થઈ શકે છે? અથવા 
અંધકાર અને પ્રકાશ એકસમાન થઈ શકે છે? અથવા 
તેમણે જેને અલ્લાહના ભાગીદાર ઠરાવ્યા છે, તેમણે 


અલ્લાહ જેવા કોઈ સજનેો કર્યાં છે, કે બન્નેના ક 


સજના તેમને એકસમાન દેખાતાં હોય?” તું કહી દે 


દે 
“માત્ર અલ્લાહ (એકલોજ) સર્વના સજનહાર છે, તે 
અનન્ય છે, તે સવીચ્ચત્તમ છે. 


૧૮. તેએ જ છે જે આકાશમાંથી પાણી વરસાવે' 


છે જે (પાણી) ખીણેોમાંથી થઈને પ્રમાણસર વહેવા 
માંડે છે. પછી પાણી ઉપર કૌણ તરી આવે છે જેવું ૯ 


પા 


ફૌણ તે ધાતુ ઉપર તરી આવે છે, જેને દાગીના અથવા 
વાસણે। બનાવવા માટે પીગળાવવામાં આવે છે. આવી 
રીતે અલ્લાહ સત્ય અને અસત્યને જદું પાડી દે જોડે 


છે. પછી કોણ તો વ્યર્થ વસ્તુની જેમ ઉડી જાય ”) છે: 


પરંતુ જે માનવાજાતિને લાભકારક તત્વા છે તે. 
જમીનમાં ઊતરી જાય છે. આવી રીતે અલ્લાહ 


દાખલાઓ કાયમ કરે છે. 

૧૯. જે લોકોએ પોતાનાં રબના કરમાનોનું | 
પાલન કયું. તેમના માટે ઘણી ભલાઈઓ છે, અને 
જમણે ઈન્કાર કયી, તેઓ ચાહશે કે આ દુનિયાની બધી ઇપ-*- 
દીૌલતના તેઓ માલિક હોય, અને તેમાં તેટલું જ 
બીજુ ઉમેરી શકતા હોય તો તે બધું આપી તેઆ 
છુટકારો મેળવી લે. આ તે લોકો છે જેમના હિસાબનું 
પરિણામ બેહદ નઠારું હશે અને તેમનું ઠેકાણે 
જહન્નમ હશે, જ બેહદ બૂરું ઠેકાણે છે. (રકૂઅ-૨) 

૨૦. જે જાણે છે કે તારા રબ તરફથી ઊતારવામાં 
આવેલું છે, તે સત્ય છે, શું તે (અંત:કરણના) 
આંધળા જેવા થઈ શકે છે? જે લોકોને સમજશકિત 
બક્ષવામાં આવી છે, માત્ર તે લોકોજ આ ચિતન કરશે; 

ર૧. (અને) જે લોકો અલ્લાહ સાથે કરેલા 
વાયદાઓ પૂરા કરે છે અને કરારોને નથી તોડતા; 

રર. અને જે તે સંબંધોને કાયમ રાખે છે જેને 


“નડ ક જે જ 


કાયમ રાખવાના અલ્લાહે આદેશ આપ્યો છે, અને 


ગુનાહગારોનું પતન થશે. 


ક ક 
૨ાદ પારા ૧૩ 


કૌડડ્ટડહ્ઝકડડઝઇઈ 
પ ભનમેનઇઇમ-તઇક 
યા ક ઉ 
5૬% ૬૬હ્ટહા 
અઝકઇઇકાડાડઝઠડાહડડ( 
રંપડડદઈડાેા, લાહ 
કી છા જવાળા જાડી 
144; દ્વિ હકઇઇઉજૃદ ક 97ન ૯ 
છહહઝડ કું મ પ ુ 
ઈ ઇફ 206 
/-55 55. કાઇ 
કછ. હા હઝ કકડડઝ 


ડકકડઝવાાણાઈડડ#ા 


તં 


૦૭% કડ્ડહા કક 


દ 


2 4/૬9? 2222 27 .7,?-2 4 
છે પા 50455444 । 


કા તર્ક 2-77 «૪ -#29*% 
2બક્કઝકૃશાડગઉડા૯રડ 





૯. અલ્લાહ તરકથી આવનારી વિનાશકારી આકતથી પરહેઝગાર લોકો સલામત રહી જશે અને 


૩૪૩ 





સરાહ ૧૩ 


જ ' . હુ 


પોતાના રબથી ડરતા રહે છે- અને જેને 
હિસાબની પૂછપરછ થવાને ડર છે: 
ર૩. અને જે લોકો પોતાના પરવરદિગારની 
ખુૃશનૂદી મેળવવા માટે સબ્રથી કામ લે છે, અને 
નમાઝ અદા કરે છે અને અમે જે રીઝક આપ્યું હતું 
તેમાંથી છુપાવીને તેમજ જાહેરમાં ખએરાત કરે છે, 
અને બ્‌રાઈઓઆને ભલાઈ દ્રારા દૂર કરે છે, તેમને 
બદલામાં આખેરતનું (ઉત્તમ) ઘર મળશે--- 

ર૪. જ સદાબહાર બગીચાઆમાં તેઓ દાખલ 
થશે, તેમજ તેમના પૂર્વજોમાંથી પણ જ સદાચારીઓ 
હશે, અને તેમની પત્નીઓ અને તેમની ઓલાદ 
(પણ). અને દરેક દ્રારમાંથી કરિશ્તાઓઆ તેમનું સ્વાગત 
કરશે (કહેશે): 

રપ. 'તમારા 
તમે સબ્ર કર્યાં હતું. 
સદાનું ઘર!' 

ર૬. અને તે લોકો જે અલ્લાહ સાથે કરેલા 
કરારોનોા ભંગ કરે છે અને અલ્લાહ જે સંબંધને કાયમ 
કરવાનો આદેશ આપે છે તેને તેઓ તોડી નાખે છે, 
અને ધરતીમાં ફિસાદ ફેલાવતા કરે છે, તેમના ઉપર 
લાનત છે અને તેમના માટે બેહદ દુ:ખ આપનારું 
પ હશે. 

૨૩૭. અલ્લાહ જેને ચાહે પુષ્કળ રીઝક આપે છે 
અને (જેને ચાહે) તંગી આપે છે. અને આ લોકો આ 
જીવનથી સંતુષ્ટ છે જ્યારે આ દુનિયાના એશઆરામ 
આખેરતની સરખામણીમાં તુચ્છ છે: (રકૂઅ-૩) 


બૂરા કામોના 


ઉપર સલામતી હોજો, કારણ કે 
જઆ, કેવા ઉત્તમ બદલો છે, આ 


ર૮. અને જ લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેઆ કહે. 


છે "તેના રબ તરકથી તેના ઉપર કોઈ નિશાની 
નથી ઊતારવામાં આવીર?' તું તેમને કહી દે “અલ્લાહ 
જને ચાહે ગુમરાહ કરે છે, અને તે લોકોને જ તે 


પોતાની તરકને રસ્તો દેખાડે છે જ લોકો તેની તરક 
રજ થાય છે: 


ૃ-_-_---4ગતાણબ૦૦૦નાકગઝરતમગયુકનાાુભાતાવ વાકા તાલાળા કતર તત ણાઇલાઇનન૦૯૯૯૯૯૯લ ણલાલ ્ણાનકાાાાનભાાાભા૦૦૯૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૯૦૦૦૦ાાાસયસાકનભસાાજાાસાનનસાબાનાતાસાનવાા 
૧૦. કાકરોની આજ માગણી હોય છે કે જો પયગમ્બરે ખરેખર અલ્લાહ તરકથી આવ્યા છે તો તેમની 


અલ- 


રા'દ 





22 “92 7૮૮7 224%: 94% 


છંત્ટ્રડ્દેકડડઝણ ટ 
૭31 કશ્ડડડટદ1%ક છિ 


પાક 1 2712૮77 924797 ન! 
5૧ડડ$% 555 ૬52૫ 1%૨5)7 5) 
272 401 ક “72 “25429, 
ક્ઈહ, ૧5૬ /£ડ5૬ ડક 
7 
હૈ, 
“7.7? 2૭7 વ્તિત્ર ન 


29 છુપ્ટ્પ્ન્ક 


10125 ન ૭2 


2-5 


77,7૪7 7૬૯%: ક 
થિ 2 બ્લ કક્ઈકોઉ 
છષ્ટ્ણ હટ 


£#7$7922-7-7 


“7.2૭. 
જાડ લવ્્%કકદડડ 


45552૭ઝ ઝં ખટ 


2. 22 2૦9” તિ 
4૦ ખ્ટુઝ ત્રાપક હકીક 
7પ કે 


બ્હાર ક 2-79 હં 
ક્રડાંખ્ઇઝાટ 


“9? 29/77 ન 


૦૪ડડઉક 


બ્યા રાડ યર 


ક 


ર ડ્ર ૭)1#- 40 
ડો 4 પ5 


સચ્ચાઈના પુરાવા તરીકે તેમને મો'જ્ઝા કે ચમત્કાર કરવાની શકિત કેમ નથી આપવામાં આવી? 


૩૪૮ 


પારે ૧૩ 


ન૦ઝ્પ્ન્દિ 


---કન્‍ તળાનામિતમિ, સે. ” 9. _ાતઈ** - . (ર0. _/મ0મા.શોસ્ીકતઉનમૈતજ 


સરાહ ૧૩ અલ-રા'દ 


ડમા... ણામ. ક... -. -તળાઇ” લતાના. . ----.------*._--૦- ક -..------ ૪ 





ર૯. “જે લોકો ઈમાન લાવે છે અને જે લોકોના” 
હૃદયોને અલ્લાહની યાદથી શાંતિ) મળે છે. બેશક, 
અલ્લાહની યાદમાં જ મનને ખરી શાંતિ મળી શકે છે,” 

૩૦. “જે ઈમાન લાવી નેકીઓ કરે છે, તેઆજ 
પરમસુખ પામશે, અને તેમના માટે એક ઉત્તમ સ્થાન 
(મુકર્રર થયેલું ) છે.” 

૩૧. અમે તને એક ઉમ્મતમાં રસૂલ બનાવી 
મોકલાવો છે કે જે અમે તારી તરક વહી દ્રારા ઉતાયું “7 
છે તે તું તેમને વાંચી સંભળાવે; (જમ), તેમની 
પહેલાં બીજી ઉમ્મતો થઈ ગઈ છે, (તેમને અમારી 
આયતો વાંચી સંભળાવવામાં આવતી) છતાં તેઓ 
કૃપાવંતના ઈન્કાર કરે છે. (માટે) તું તેમને કહે “તે 
મારો રબ છે, તેના સિવાય અન્ય કોઈ મા'બ્‌દ નથી. મેં 
તેનામાં જ વિશ્વાસ રાખ્યા છે અને તેની જ તરક મારે 
પાછું કરવાનું છે. 

૩૨. અને જો કોઈ એવું કુરઆન હોત જેના વડે 
પર્વતોને ખસેડી શકાયા હોત અથવા જેના વડે ધરતીના , 
કટકા કરી શકાયા હોત અથવા જેના વડે મૂદીઓ સાથે 
વાતચીત કરી શકાતી હોત! (તો પણ તેઓ ઈમાન 
લાવત નહિ). બેશક તેનો અધિકાર કકત અલ્લાહ પાસે “ 
જ છે. શું જે લોકો ઈમાન લાવી ચૂક્યા છે તેમણે હ 
જાણી નથી લીધું કે જો અલ્લાહ ચાહત તો તે તમામ 
લોકોને હિદાયત આપી શકયો હોત અને (હે રસૂલ) 
જ લોકોએ તને માનવાથી ઈન્કાર કર્યો છે તેમની 
બદઆમાલીઆના કારણે તેમના ઉપર આકતો હમેશાં 
પડતીજ રહેશે, અથવા તેમના ઘરોની આસપાસ 
ઉતરતીજ * રહેશે. જ્યાં સુધી કે અલ્લાહનો વાયદો 
પૂરો થઈ જાય. બેશક અલ્લાહ વાયદાના ભંગ નથી: 
કરતો. (રૃકૂઅ-૪) 

૩૩. ખરેજ તારા પહેલાં આવેલા રસૂલોાનું પણ 
હાસ્ય ઉડાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે જે ઈમાન ન 








તિત 8-2 27/71/29, ક 


771, 4 (ઃ ક 
ઝીકા ક ક્્છુલડાષ્કાટઝી! 


દ્ધ 


ક 2 272 2 


બળ્યા છૂકર્ઝડ્રમ/ડ, 
5465 %ડાકડાહડટઝા 
ઉણા કઝ ક 
ક ડ15/2 
6 #હડીધડડવઝી દઇ 


996. ..5૬.7 7 1 .-.-_દ 


હક્ક %9%ઠક ડુ 
છેષ્ટ્રકડ્ઝી)3 


૭35 ય્%હા4ડ* ક 
ઝે 9 575; 4, ન 31 599 
ડાર્ક ઝષ્ાહઝાડ્કદ 

ક“ ૯ કઉઝહણ 
ઝડ ત “# 9૫૦ દ્ર? 27 27? 4 5 
2) 8195૭ 
ક [55૮ ત | ક. .% 
છવ 292 છી 2 ૪ 5# 


#€” 
-૭િ-૨ 


ન 


ત 


હ ય્ઝકાડડ્ટ ઝજવઝવડક્રઈડ 


૫ 


૧૧. અલ્લાહની હસ્તીનેો અનુભવ કરવાના અભિલાષી જીવાને અલ્લાહની યાદ કરવાથી જ શાંતિ 
અને અમન પ્રાત થાય છે, અને બાકોનું વાતાવરણ તેમને શુષ્ક અને નિજીવ ભાસે છે. 


૧૨. આકૃત પછી આકત સતત ઉતરતીજ રહેશે જ્યાં સુધી કે કાકરોનું બળ નષ્ટ થઈ જશે અને મક્કા 


કૂતેહ થશે. 


૩૪૯ 


પારે ૧૩ 


સરાહ ૧૩ 


નય 


લાવ્યા તેમને મેં થોડીક છટ આપી હતી, પછી મેં તેમને 
પકડી લીધા, અને ત્યારે મારી સઝા કેવી હતી! 

૩૪. તે શું અલ્લાહ દરેક જીવની કરણીઓનો 
નિરીક્ષક છે છતાં પણ લોકો અન્યને અલ્લાહના 
ભાગીદાર ઠરાવતા રહેશે? તું તેમને કહે કે તેમના નામ 
તો! બતાવો? શું તમે અલ્લાહને ધરતીમાંની તે વસ્તુની 
માહિતી આપશે જેની તેને ખબર નહિ હોય? અથવા 
શું આ બધી કહેવા પૂરતી જ વાતો છે? નહિ, 
હકીકતમાં કાકરોને તેમની ચાલબાજીઓ શોભતી ” 3) 
કરી દેખાડવામાં આવી છે, અને તેમને (સીધી) રાહ 
ઉપર જવાથી અટકાવી દેવામાં આવ્યા છે. અને જેને 
અલ્લાહ ગુમરાહ કરે છે તેનો રાહબર કોઈ નથી. 

૩૫. તેમના માટે આ જીવનમાં અઝાબ છે અને 
આખેરતનેો અઝાબ ખરેખર બેહદ સખત હશે અને 
અલ્લાહ સામે તેમને કોઈ બચાવનાર નહિ હોય. 

૩૬. પરહેઝગારોને જે જનન્‍્નતનોા વાયદો 
આપવામાં આવ્યો છે તેની મિસાલ એવા સુંદર બાગોની 
છે, જની તળેથી નહેરો વહેતી હશે અને તેના ફળ 
કાયમ 7 રહેનારા છે. તેમજ તેનો છાયો પણ સદા 
કાયમ રહેનારા છે. આ પરહેઝગારોને બદલે છે; અને 
કાકરાનો બદલો આગ છે. 

૩૭. અને જે લોકોને અમે કિતાબ આપી હતી, 
તેઆ તારા ઉપર જે. ઊતારવામાં આવ્યું છે તેનાથી 
ખશ છે. અને અમુક વર્ગીમાંથી કેટલાક એવા છે જે 
તેના અમુક ભાગનો ઈન્કાર કરે છે. તું તેમને કહી દે 
“મને તો! કેવળ અલ્લાહની બંદગી કરવાનો અને કોઈને 
તેનો શરીક ન ઠરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. 
તેની જ તરક હું બોલાવું છું અને તેની જ તરક મારે 
પાછું કરવાનું છે.” 

૩૮. અને આ જ ઉપદેશ સાથે અમે અરબી 
ભાષામાં આ (કુરઆન) ઊતાયું છે અને તને જ્ઞાન 


મળી ગયા પછી જો તું તેમની મલિન ઇચ્છાઆનું 





અલ-રા'દ 


૯0 


પારે ૧૩ 
નત્ત્ર *૦* 2 7 *૮7 તક છટ 
૦ના કડ હઠ 29 





કંઝડબક/ઝદઇડક 
22 ક્ષ્જ 


ટકકર ૭ ૪5 

ક ૭ઠ%ાહ,છખકી 

બ છા ડની 2 તદ 
છરા 


7-77 


હઠડ્ઝઉત્ઘ્ડ 


17? 


ઠડ %ાહાવકડઉૂ। ગૌડ 


1 

જછ્ઠોક૭ હટ 

દિ: ક ઇડી તલી 2૮7 
હી 7247475? 27 નુ ર “2522 9127? 
કાડડ છ ક્્ક્ા 
95) હ જ કદ્ધ દ્ર્વ્ન્ડ 


? 9191.27 -*4 7 


ઝા ન્ટ્ઝાઈઝા3 


ક્ર / 


ઝહપ્ટરા£૭3 


દિ છ્‌ જ 7£,(ઉ 


દ્ધ ક દ્ર “7297 


છ] જ 0૭ 


4 તૃ 


છરષ્ટ્રા 


1:11 હ 


૭%) £ 


ક હન કક 


હશક્કાહ્ગ્ઝ હ ઊડું 
હ5 જાહર કીંઝોહ્ટ હતહઇતઝ 


વાઈ 


૧૩. છળકપટ કરનારાઓ પોતાના ઉત્સાહમાં આંધળા બની પોતાના હાથે જ ખાદેલા ખાડામાં પડી 
વિનાશ પામે છે. પોતાના જ દાવપેચોના શિકાર બને છે. 


૧૪. 


સલામત” અર્થીત તે ને'મતોનેો લાભ અમયીદ સમય માટે હશે જેને કોઈ મોસમ અથવા 


ઉપદ્રવની નડતર નહિ આવે. આ અલંકારિક ઈશારો મોમિનાના ઉત્સાહને વધારનારો છે. 


૩૫૦ 





સૂરાહ ૧૩ અલ-રા'દ પારો ૧૩ 








અનુસરણ કરીશ તો અલ્લાહ સામે તને મદદ કરનાર કે 


દ ૨1૮56 દ્ધ 
બચાવનાર કોઈ નહિ હોય. (રુકૂઅ-૫) ન, હ 
૩૯. અને ખરેજ અમે તારી પહેલાં ઘણા રસૂલો દ૬£/ ઇ#હાડ૭ક45દ[દ/;છુ 
માકલાવ્યા હતા અને તેમને અમે પત્નીઓ અને ઓલાદ ફાઇ મિ ધપ 
પણ આપી હતી. અને કોઈ રસૂલ માટે અલ્લાહની ન મડ ૦97) «(7 2.૬૬ - દ 
ર ક કે ઝં ર્ડા,  હપર્ટા છ હાઉ ! 2-૭2 
આજ્ઞા વિના કોઈ નિશાન દેખાડવું શકય નથી, કારણ ન પી 
ર “ “હ હ “ન ન 5૫ ક 
કે દરેક સમયના માટે તેના ખાસ નિણયો પહેલેથી થઈ છપ 4 તષ 5 
ચૂકયા હોય છે. 
૪૦. અલ્લાહ જેને ચાહે નાબૂદ કરે છે, અને જેને [ત ??%-- ૬૬” 
ટ 9 2 ક મ! ક ત્ર 
જેઠા કાક “ઝ52£ઇ!!ક્ય્ન 


ચાહે તે સલામત રાખે છે. અને (તમામ) કરમાનેોનું 
ઉદભવસ્થાન તેના અધિકારમાં છે. 


૪૧. અને તેમને જે અઝાબ આપવાની અમે 47૪%.» 22  હજહાઈ[ 
ધમકી આપી છે તેનો (તારા જીવન દરમિયાન) એક હા ડિ ઝર “સર હડક 

શ કજ હિ ને ક. હિ કડ ર પિ ન? 477 નત ; 
હિસ્સા અમે તને ઉતારી દેખાડીએ અથવા તે પહેલાં છન હાન હહ તુ ું કાડ 


તને મૃત્યુ આપીએ; (તેનાથી કંઈ ફેર નહિ પડે) તારુ 
કામ તો તેમને સંદેશ પહેંચાડવા પૂરતું જ છે અને 
હિસાબ લેવાનું કામ અમારું છે. 
૪ર. શું તેમણે નથી જેયું કે અમે દેશોની ?.../- કામ 
“%  “% (૧૫) ૦ 0505055. ર 6 (જડ 
સૌમાઆને ઘટાડતા જઈએ છીએ? અને અલ્લાહ જ ૭2% 1૪ શ 


૫. ઈસ્લામના ફેલાવા તથા કતેહ સામે દેશોની સીમાઓનું ભાંગી જવું. દિનપ્રતિદિન તે નાના 
પ્રાંતાની હદોનું તૂટી જવું અને એકજ સત્તા નીચે આવવું . 

૧. અહીં હ.મુહમ્મદ મૂસ્તકા સ.અ.સ.ની રિસાલતને માત્ર અરબ કોમ સુધી જ મર્યીદિત હોવાનો 
અર્થ લેવો યોગ્ય નથી. કુરઆને મજીદનો દાવા છે કે તમામ જહાનોના હિત માટે તેને ઉતારવામાં આવ્યો 
હતા તેમજ આપ(સ) તમામ જહાનના આકા તથા રસૂલ છે. આ આયતથી તો માત્ર બીજા નબીઓની 
સચ્ચાઈને પુરવાર કરવાને હેતુ છે. 

ર. મોમાં હાથ ઘાલવાના અર્થ એવો થાય છે કે “પોતાના હાથ ગુસ્સાથી કરડવાં' અથવા “ક્રોધાવેશમાં 
રસૂલના મોઢે હાથ મૂકયો--- 

૩. તે વૃક્ષની ડાળીઆની જેમ ઈન્સાન અસીમ બૂલંદીના શિખરે સર કરી શકે છે. 

૪. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) અલ્લાહના દિવ્ય સંકેત પ્રમાણે પોતાની પત્ની તથા પુત્ર ઈસ્માઈલને 
અરબસ્તાનને વગડામાં એક નિજન જગ્યાએ છોડી આવ્યા હતા જ્યાં દુર સુધી પાણીનું ટીપું પણ ન 
હતું. પરંતુ અલ્લાહની યોજનામાં તો આ સ્થળ માનવજાતિના કલ્યાણ માટે એક કેન્દ્ર બનવાનું હતું. 
હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)નો દઆઆના કળરૂપે આંહઝરત (સ.અ.સ.)એ ત્યાંજ જન્મ લીધો અને દર વષે 
તમામ જહાનના રહેવાસીઓ આ પવિત્ર સ્થળ મક્કામાં એકઠા થાય છે. અલ્લાહ તઆલાના વાયદાની 
પરિપૂર્ણતા બેહદ અદભૂત સંજોગે।માં થવા પામી. 

૫. આંહઝરત સ.અ.સ.ને દસ હઝારના દળ સાથે મક્કાના આંગણે ઉભેલાં જોતાંજ મક્કાવાસીઓ . 
ભયગ્રસ્ત થઈ ભાગી છૂટયાં ત્યારે તેમના મન નિરાશાથી ભાંગી પડયા હતાં. 


૩૫૧ 


સૂરાહ ૧૩ અલ-રા'દ પારો ૧૩ 


"“ “હ 


નિર્ણય કરે છે, ત્યારે કોઈ તેના નિર્ણયોને કરવી નથી 
શકતે. તે હિસાબ લેવામાં ઝડપી છે. 


૪૩. અને તેમની પહેલાંના લોકો મોટી ચાલો 
ચાલ્યા હતા “પરંતુ (તેમની) સઘળી ચાલો ઉપર 
અલ્લાહને કાબુ છે. પ્રત્યેક જીવ શું કમાણી કરે છે, તે 
જાણે છે અને આ કાકરો જ્લદી જાણી લેશે કે અંતમાં 
આખેરતનું ઘર કોને મળવાનું છે? 

૪૪. અને કાકરેો કહે છે કે તું રસૂલ નથી, તો તું 
તેમને કહી દે “મારી અને તમારી વચ્ચે અલ્લાહ તથા તે 
(વ્યકિત) જે કિતાબનું જ્ઞાન રાખે છે, સાક્ષી માટે 
પૂરતાં છે. (રકૂઅ-૬) 


૩૫૨ 





બ્ાજટં/ઝ#ઇડ&ઈ૦ડકફકદ 

ી ણ 
ર જ 
છ) હ 


જ !ટ«?£*#799 7297,9 27૮૪29 4, 1227. 
દ્ધ ઈ ડઝડ#ડ૪.5૯વકકડ 


દ 1૮17? ૮૮7» 9:72%42.2 22771029 
છબી કપઝ્કહ-2 ૦૦૩૭ છ. ૫૬- 


હી કક અ 


જદ 


હ 


સરાહ ૧૪ ઈબ્રાહીમ પારો ૧૩ 





કેનન, હા0- # ૦૭૪૪૧૦૦" #સ_૨૦--જ -» _". છ ?- ૪--૬૪% 
ન્ન ૦૪ નન. .",”.,*'૭ ના 
“ઝર ૭---ડ*-ન 2.૭૬ -- 
ન ક ડે 


નટ પાકા 









ઈબ્રાહીમ 
૧. અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળ અને 0. ક 


દયાવંત છે. ક 
ી પ ક 
૨. અર્લીક લામ. રા. (હું અલ્લાહ છું, સર્વદર્શ ષ્5હ# શ ટક્ડડવ૭હઝડ%! 
આ કિતાબ અમે તારા ઉપર એટલા માટે ઊતારી ૩ ».)-2.7? 11%૫૮# ?(% .,, દ 
પ આ બાતી 0) 
કે તું માનવજાતિને તેમના પાલનહારના હુકમ સિ 7 હ 
પ્રમાણે અંધકારમાંથી કાઢી રોશનીમાં લઈ આવે, તેની 
રાહ ઉપર લાવે જે સર્વ સમર્થ છે, સર્વ તા'રીકના 
લાયક છે. 
૩. અલ્લાહનું જ છે જે કંઈ આકાશે તથા ૧-...7ક.”7? -£. 2) 1121 : (7%: 6 5 
ક ક 8) 4 5! ર 2 દ્વા! 
ધરતીમાં છે. અને કાકરો ઉપર પડનારા ભયંકર ઈ“હઝછકડટ્ુન-હબ્વહ#ી; 
“ડ્‌ જે પ 7 ૭ તિ 4/7 » -9 કા 2 
અઝાબ માટ અકસાસ છે: ભઊરેષ્ટ્ડષ્- પ્ટા્્ઝહાકી 
૪. જે લોકો આ દુનિયાના જીવનને આખેરત ક 25 છ 
૦ "% ક કિ. “૧% "% કકક"! ઈ જક 45૭! 
ઉપર પસંદગી આપે છે અને (લોકોને) અલ્લાહની કકક! ક પ5 કાહ્ક્ક્ન્‍્ઝપ્ઝન 
રાહથી અટકાવે છે, અને તેને આડંઅવળં કરવા મથે કઇ. હાલા 
ન્ડ "9 સ. ઝુ ક મડુડ્જક્ક્ઝડડ1પ--કટ*૭૭૩-553 
છે, આ તે જ લોકા છે જે ગુમરાહીમાં બહુજ આગળ કિ દાદ ન 
ણો નિ ૮ ક # શન ૭ 
નીકળી ગયા છે. _ ્‌ 9 હિટ 
પ. અને અમે એવાજ રસુલ મોકલાવતા રહ્યા હતા ક ક 
ક જ ર ક ્ હષ ર 75 7? 948 *7 પા ક 20“ ન 
જ પોતાની કોમને તેમની ભાષામાંજ ? સ્પષ્ટ ઉઇત્કંક#હ% ૭૭૭ - 2 
સમજાવે. પછી અલ્લાહ જેને ચાહે ભટકી જવા દે છે »76% 9% 2. 9૦.૪ 22 71,  .?₹8227 
5. જે થડહહર્ટાડ્ેડ૦41૫-5 
અને જેને ચાહે હિદાયત આપે છે. અને તે સર્વ સમર્થ ક 


છું 
છે 


ક ે જુ 72 જ 289.57? 2-_ 
છે, હિકમતવાળો છે. 6 થવ કવા 4 
૧. અને અમે મૂસાને અમારી [નશાનીએ આપીને , ડફ % દઇ, .. ત (છી 
મોકલાવો, અને કહ્યાં, “તું પોતાની કોમને અંધકારની “#૯૬#્ટહ'પ્ૃહ- ગહ 
ઊંડાણામાંથી કાઢો રોશનીમાં લઈ આવ, અલ્લાહના દ્‌($ 986251 ( 9૭29૨૯ 79 ર ઊૂ્‌ 12 
ી ત હાકઠુંઇ] કોડ, કડ ઠે. જાડા! 
(ઈમાન તથા અઝાબના) દિવસોની તેમને યાદી જજ ક 
"૫ "“% "જ _* ન“ ર ન 9 «ન ૫ 117 
અપાવતો રહે, જેમાં દરેક સાબિર (ધૈર્યવાન) અને ૦૭%», 2 ષ્ટ 
(અલ્લાહની) એહસાનમંદ વ્યકિત માટે નિશાનીઓ 
છે. 


વાયા તાઇ તાણ -4 " તત8 તામ લઉ ": 


-ત* આ આયત અલ્લાહના સૂક્ષ્મદર્શી' હોવાની દલીલ છે, પ્રત્યેક અસાધરણ હિલચાલ, પ્રગતિ, 
દુર્ગેતિ, વિકાસ, વિનાશ સર્વ તેના ઈલ્મમાં છે. 


૩૫૩ 


સૂરાહ ૧૪ ઈબ્રાહીમ પારો ૧૩ 





“૨ ન ન “"% ઝર ૨૪ 5),“72. ,7729 રઝ ક 
૭. અને (યાદ કરો) જ્યારે મૂસાએ પોતાની “ઝક, »534%55છ-»283)3 
કામને કહ્યાં: તમારા ઉપર અલ્લાહે કરેલા ઉપકારોને ૮7; સ 
ર. “ “ક ન ન્% ડ્‌ હ 5 ખા | 3] 
યાદ કરો જ્યારે તેણે તમને કિરઓઆનની કોમથી ક્“્ઝહક્ક્ટ હક ર 
બગ જ 8. 22 * “2794.77 2૯૦૬; 97877 
બચાવ્યા હતા જે તમારા ઉપર ઝુલમ કરતા હતા, છઠા ૭ ક લડક 
તમારા પગોને કતલ કરતા અને તમારી સ્રીઓઆને રાખી 
"૧ કક “ક નિ જ 2 ૫૪ ( ક 
લેતા હતા, તેમાં તમારા પાલનહાર તરકથી તમારા હંજકદ 46 5૭% હ 
માટે એક ભવ્ય કસોટી હતી. (રુકૂઅ-૧) 
૮. અને જ્યારે તમારા પરવરદિગારે જાહેર ક્યું 


ક ક પહ ષ્‌ સ, 5-૧૨ ૦ "૧ “૫ 46 72. ક છ મ ક ત્વ્દુ વ દ્ધ 
હતું કે જો તમે આભારી બનશો તો હું ખરેજ તમને ઝતક્કડ્ઝ ઝે ૭5505 
પષ્કળ (ને'મતેો) આપીશ અને જો તમે નાશક્રા 72 40? વ 22,97૬ 
ક (ને ) સ જ ક ૦5,ઞઠ ક 
બનશો, તો (જાણી લો કે) મારો અઝાબ બહુજ 
ભયાનક છે. 


૯. અને મૂસાએ કહ્યૂં “જો તમે તથા આ ધરતીમાં .૦ ૧% ,& ?૮૮?2%5%# 2, 227 
હિ ફે. ખાવરતમાં ક જાડ કઇ કહાહક-ડડ 
રહેનારા સૈ। ભેગાં મળીને પણ કુક્ર કરશો (તોપણ “# નાં 


%..૬%.77-7 


અલ્લાહનું કંઈ પણ નહિ બગાડી શકો), ખચિત ક ના ગ 
અલ્લાહ સ્વયંપૂર્ણ છે, સર્વ તા'રીકના હક્કદાર છે.' ન 
ક ર્‌ ૧ હ ણા. નન હ 2૮ ।દ્ડઈ 
૧૦. શું તમે તમારી પહેલાં થઈ ગયેલી નૂહની ર “છં ટ 25 અઝ 5; ક તી 


કોમ, આદ, સમૂદ તથા તેમના પછી આવનારી કોમો ક ર 
જે ૦ "“%« “હ 5 નન ક? જ. શ ન 
[વશે નથી સાંભળી ચૂક્યાં? આજે તેમને કોઈ નથી દાગ 5 55 ૦29*22 
જાણતું સિવાય અલ્લાહ. તેમના રસૂલો તેમની તર “જ 72૦ 977 1૦ ?27? 722 7276 
આ હ આ સે પ પ જઈડન્ઈઝાઈન્મ ક્ત 
સ્પષ્ટ નિશાનીઆ લઈને આવ્યા હતા, પરંતુ તેમણે ર 
નજ ૨. 9% ૦ "૧ * દુ“ મ પ ક ક7 
પોતાના હાથ? મૉમાં ઘાલ્યાં અને કહ્ય, “જે કંઈ તું હડ હાડ (15; દૃ 4. ઉઈઉ) 1915 
લઈને આજો છે તે અમને માન્ય નથી. બેશક જેની નીજ 5-2 
ન _ ૫ ણ શ બૂ ૧૧ ૫ ૨ ન વડ] ન 
તરક તું અમને બોલાવી રહ્યો છે તેના વિશે અમે 9 જ્ર્ન્ઝક્ક ઝે 
શંકામાં પડી ગયા છીએ.” 
૧૧. તેમના રસૂલોએ તેમને કહ્ય? 'શું તમે “6-15 ઉ હાડ હા હુ 
૧. તેમના રસૂલાએ તમને કહ્યુ: શું તમે “9 હોરા ન્સુઝય 
અલ્લાહ વિશે શંકા કરે છો જે આકાશે તથા પૃથ્વીના ય 
ત -"_«) “હ "% "૧% "“* -" "“ “5 5 [2 ૭ ત 5555 2 
સજનહાર છે? તે તમને એટલા માટે બોલાવે છે કે તે ડુ હ કક ત 
તમારા ગુનાહ માક કરે, અને તમને એક મુકર્રર સમય 7. 22% ડક (2% 18 ઇશક્ડક 
ક. “% જ "5" * જ ર છા।છ»2૭૭ ન (ઠા 
સુધી મોહલત આપે”, તેમણે કહ્યાં, કે તમે તો અમારા ન 
"૧ ""% જ” મ જ. " “હ “ડ્‌ ર ન્ન તદ “ 79797 હત ન” (77૫ તન 
જવાજ ઈન્સાનોા છો, શું તમે અમને તેનાથી ફેરવવા ડગ ઉકા હુઇ, 


ન” 


ત 


ચાહા છે જેને અમારા પૂર્વજો પૂજતા આવ્યા છે? તો ને 
પછી, અમને કોઈ નિશાની દેખાડો. બેથ્ટન્# 





૨. પર્વતોના અર્થ, પહાડી કોમો, અથવા પહાડોમાં વસનારા કબીલાઓ, મોટા માણસો અથવા 
રૂહાનીયતના ઉચ્ચતમ મરતબા પામેલા લોકો. (અલતાઈર) 


૩૫૪ 


સૂરાહ ૧૪ 


ઈબ્રાહીમ 


૧૨. તેમના રસૂલોએ તેમને કહ્યાં: “અમે બેશક 
તમારા જેવાજ ઈન્સાના છીએ પરંતુ અલ્લાહ પોતાના 
બંદાઓમાંથી જેને ચાહે પોતાની ને'મત આપે છે. અને 
તે અમારી શકિત નથી કે અલ્લાહની આજ્ઞા વગર અમે 
કોઈ નિશાન લાવી તમને દેખાડીએ અને અલ્લાહ 
ઉપરજ મોમિનાએ ભરોસો! રાખવા જોઈએ. 

૧૩. “અને અમે શા માટે અલ્લાહ ઉપર ભરેસેો 
ન રાખીએ જ્યારે તેણેજ અમને અમારો રસ્તો 
દેખાડયો છે? બેશક અમે તમારા ઝુલમને ધીરજથી 
સહન કરશું, માટે જને અલ્લાહ ઉપર ભરોસે 
રાખવો હોય તે ભલે રાખે.' (રકુઅ-૩) 

૧૪. અને ઈન્કાર કરનારાઓએ પોતાના રસૂલોને 
કહી દીધું “અમે તમને અમારા દેશમાંથી હાંકી કાઢશું , 
અથવા તો તમે અમારા દીનમાં પાછા આવી જાઓ!” 
ત્યારે તેમના રબે તેમના ઉપર વહી ઊતારી (કહ્યાં) 
"બેશક અમે ઝાલિમોને નાબ્‌દ કરી દેશું. 

૧૫. “અને ધરતીમાં તેમની જગ્યાએ તમને 
આબાદ કરશું. આ તેના માટે છે જેને મારી 
અદાલતમાં હાજર થવાના ડર છે, અને જે મારી 
ચેતવણીઓરથી ડરતો રહે છે.” 

૧૬. અને તેઆ કામયાબી માટે દુઆઆ કરતા 
રહેતા (જના પરિણામે) દરેક માથાભારે (સચ્ચાઈનો) 
દુશ્મન નેસ્તો નાબ્‌દ થઈ ગયો. 

૧૭. તેની સામે જહન્નમ ઊભું છે અને ત્યાં તેને 
ઊકળતું પાણી પૌવડાવવામાં આવશે. 

૧૮. તે પીશે પરંતુ તેના ઘૂંટડા તે સહેલાઈથી નહિ 
ઊતારી શકે. અને મોત દરેક દિશાએથી તેની તરક 
ધસી રહ્યાં હશે. છતાં પણ તે મરશે નહિ. અને સાથે 
સાથે અઝાબ પણ (તેને વળગેલે।) હશે. 

૧૯. અને પોતાના પાલનહારના આદેશોનેો 
ઈન્કાર કરનારાઆની કરણીઓની દશા રાખના ઢગલા 
જવી હશે જેના ઉપર તોકાનનો પવન ફૂંકાઈ તેને 
ઉડાવી દે. તેમની કમાણી ઉપર તેમનો અધિકાર મુદ્લ 
નહિ રહે. ખરેખર આ તો હદ બહારની બરબાદી છે. 

૨૦. શું તેં નથી જ્નેયું કે અલ્લાહે આકાશે તથા 
ધરતીની રચના કોઈ હિકમતના આધારે કરી છે? જે તે 


પારે ૧૩ 


ત્ર બિ દ્ર કછ હ્ન્ડ છં) જય ક 77 છદ 
#. 1૮ ક. મ હિ 57 નિ 
ડઉઇ# જઈ હરક 


કાહુક્કકાકડકક્ાઝઇ ઉ 
59 £2)| 9 દાડ ન 





ધડાકા મૂ 
ક. ડડઝફાઇડ ડક 
ડાઈ 
ઠખ્કકડક્%#હવઉડ 
જ ર 


977 2/ (9 ક 
હઝ 2૭ ડડ કઇ ન 
ઊષ્્છ કાડ દડ 


“ કરન 


હ્્ તડ ઇ્ટડ513 


0%થક્ક 


ઊ-54 


9૫? 
29 9 7% 
જી ર ન 


પ્હાડ શ ન 695 


પ્ત 


ટકતપ્યગ્કદકઝ 


# 27 297 (2૦ 


હ્્ક્રે ઝટ દ્ર 


૮” (કુ ૦ 


ગ્છ્ 


ન્ન 


#«” 7/7 / 


“હૃ “કઇડ્ઝડકાહડઈાહાઈક 


૩૫૫ 


જડ ક 
સરાહ ૧૪ ઈબ્રાહીમ પારા ૧૩ 
ધારે તો તમારો [વિનાશ કરી નાખે અને નવી દુનિયાનું 2૦747 . 77 6 દ્ધ» 
સર્જન ૨. 6 ક સ્કેન ગહ 
_ ૧ કે ક બ કે ક? ડા #”/# ટ હ 
ક અને આવું કરવું અલ્લાહ માટે મુશ્કેલ છ ક!હઈશ્હાડ ૫-2 
નથી. ડી ક 


૨૨. અને જ્યારે આ લોકો અલ્લાહ સમક્ષ 
ઉપસ્થિત થશે ત્યારે તે લોકો જ (બેળ ગણાતા હતા તે 
અભિમાન કરનારાઓને કહેશે: ખરેખર અમે તો 
તમારી પાછળ ચાલતા રહ્યા હતા. તો શું તમે 
અલ્લાહના અઝાબમાંથી અમારા માટે કંઈક આછું નહિ 
કરાવી દો?' તેઓ જવાબમાં કહેશે “જો અલ્લાહે 
અમને હિદાયત આપી હોત તો ખરેજ અમે તમને 
સન્માર્ગે દોર્યી હોત. અમે ધીરજ રાખીએ કે વિલાપ 
કરીએ, અમારા માટે તો સરખું જ છે; અમારા માટે 
છુટકારાના તો કોઈ રસ્તો નથી.' (રૃકૂઅ-૩) 

૨૩. અને જ્યારે કેંસલો થઈ જશે ત્યારે શયતાન 
કહેશે “અલ્લાહે તમને આપેલા વાયદા સાચા વાયદા 
હતા પરંતુ મેં તમને કરેલા વાયદા પૂરા ન કર્યી. મારી 
તમારા ઉપર કોઈ સત્તા ન હતી સિવાય કે મેં તમને 
બોલાવ્યા અને તમે મારા આધીન થયા, માટે મને દોષ 
ન આપો પરંતુ પોતાનેજ દોષિત ઠરાવો. ન તમે મને 
ઠપકો આપો ન હું તમને ઠપકો આપું. તમે મને 
અલ્લાહનો શરીક ઠરાવતા હતા, તેનો મેં (હમેશાં) 
ઈન્કાર કર્યે છે. બેશક, ઝાલિમો। માટે તો દર્દનાક 
અઝાબ (નિશ્ચિત) છે.' 

ર૪. અને જે લોકો ઈમાન લાવશે અને નેકોના 
કામો! કરશે તેમને જન્નતમાં દાખલ કરવામાં આવશે, 
જની વચ્ચેથી ઝરણાં વહેતાં હશે, જ્યાં તેઆ પોતાના 
પાલનહારના આદેશ પ્રમાણે સદાય રહેશે. તેઆ 


સલામતી (ની ૬દઆઓ) થી એકબીજાના સત્કાર 


કરશે. 
ક અ ૯ ગ 
રપ. શું તેં નથી વિચાયું કે અલ્લાહ પવિત્ર 


કલામની કેવી મિસાલ આપે છે? તેને એક એવા પવિત્ર 


વક્ષ સાથે સરખાવ્યું છે જેનું મૂળ ઊંડૂં ઊતરેલું હોય . 


દ્ષ 


૨ “% “% (૩) - 
અને તેની ડાળીઆ આસમાનને અડતી હૉય. 





#((?9 હ. 7 97 ક 4,'4 2 જ ક 
સ્ત પ505 રડ #ન્છ#ડાળપ્ટ્ાપક 


જ ક. 539 7. 
છઆડાઈઉલ્્કાવઈઉડ&-523 


૦ #૦ (# «# 


ન્ન 


“ 


ક દ «277 74£29-*716€.(7932 
બેપ્ક્ટડટઞઉ ઈ ઝ૦ડદકાઈઝદ ઉદર 


હજઇશહા/હકંઈટકાહઉ; 
ઇડ#છકઇઉકઝડઇહુડાડક 
બ્રાડ ઇલ ડઈડક 


જ 1 (7૭ લિ 


94* / ગ 4.9 1 947 
છટષ્વહ્ટ્ટ!%% 418623 
«ક દા, #-%ક 2 મ 7 ન “૪74% 9 
ભ્ટકદ્રઝીહ૯ઝ૦ડર્કઠ્ટ 

જનક 


ન 
જ 


777 *_[(7*/ ૭, 77 ન જ 
ટુંક્ઝવજીવ્બડડ હડક 


77974 9 


%ખ્ત્ ક વ 7(7?2.%7 “7 1/7 
ભક હુપ્ક્ક્ઝકપ્ઝાઈપફ્તક્ડડુઃ 





૩. હઝરત સુલયમાન (અ)ની સત્તા ઉત્તરમાં સીરિયાર્થી દક્ષિણમાં મેડીટેરેનીયન સમુદ્રના કિનારાથી 


૩૫૬ 





નહ. 


હ ------------ 


સૂરાહ ૧૪ 


ર૬. તે વક્ષ પોતાના સજનહારના હુકમ અનુસાર 
દર મોસમમાં કળ આપે.અને અલ્લાહ ઈન્સાનેો માટે 
'િસાલો કાયમ કરે છે કે લોકો વિચાર કરતા થાય. 

ર૭. અને નઠારી વાતનો દાખલો નઠારા વક્ષ 
સમાન હોય છે. જેને જમીનમાંથી ઊખેડી ફેંકો દેવાય 
છે (કારણ કે) તેમાં કોઈ મજબૂતી નથી હોતી. 

ર૮. અલ્લાહ પોતાના કાયમ કરેલા કલામ દ્રારા 
મામિનાને આ જીવનમાં તેમજ આખેરતમાં સુદ્રઢ 
બનાવે છે અને અલ્લાહ ઝાલિમાોને ભટકો જવા દે છે. 
અને અલ્લાહ જે ચાહે તે કરે છે. (રુકૃઅ-૪) 

ર૯. શું તે તે લોકોની દશા નથી જોઈ, જેમણે 
અલ્લાહની ને'મતોને નાશુક્રીથી બદલી નાખી અને 
પોતાની કોમને બરબાદીના ઘરમાં નાખી-- 

૩૦. જે (ઘર) જહન્નમ છે? તે લોકો તેમાં 
સળગતા રહેશે અને તે એક અધમ કેકાણૅ છે. 

૩૧. અને તેમણે અલ્લાહના હરીકા! એટલા માટે 
ઠરાવ્યા છે કે લોકોને તેની રાહથી અટકાવે. તું કહે 
“થાડો સમય મોજ કરી લો, બેશક પછી 

આગ તરક તમારી કૃચ છે.” 

૩૨. મારા બંદા જે ઈમાન લાવ્યા છે. તેમને કહી 
કે તે નમાઝ કાયમ કરે અને જે કંઈ અમે આપ્યું છે 
માંથી ખર્ચ કરે, ગુમ રીતે અને જાહેરમાં, તે દિવસના 
।વતા પહેલાં જ્યારે ન તો સાદાબાઝી કામ આવશે ન 
।સ્તો. 

૩૩. અલ્લાહ તે છે જેણે આકાશે। તથા પૃથ્વીનું 
સજન કર્યું અને વાદળાં દ્રારા પાણી વરસાવ્યું અને 
તમારા પોષણ માટે કળો ઉત્પન્ન કર્યાં; અને તેણે 
વહાણાને તમારા તાબે કર્યી કે તે. તમને અલ્લાહના 
કરમાનથી સમુદ્ર પાર કરે અને તેણે નદીઓને પણ 
તમારા આધીન કરી છે. 

૩૪. અને તેણે સૂર્ય તથા ચંદ્રને પણ, તમારી સેવા 
માટે નીમ્યા છે જે પોતાના કર્તવ્યનું નિયમિત પાલન 


કરી રહ્યા છે. અને તેણે રાત અને દિવસને તમારી 


સેવામાં રાખ્યા છે. 
૩૫. અને તમે તેની પાસેથી જે માગ્તુ તે સર્વ તેણે 


ર * ડડ ન 


તમને આપ્યું છે અને જો તમે અડ્લાહની ને'મતોની 


47 હ .મ7 «7 


૩૫૩ 


ઇબ્રાહીમ 


પારો ૧૩ 





272-227 


ધી હક ડડ પા ક 
૦૭6 ાકનળ્મધાર વર 
વ્વ 

કણઇડઝાડ ડં 
ઇટડન્રીડઝદાઇહઝીડોયી શ 


55 દ્રઝહુડઇડા 
ઉ 
કડક ઇઈબઇાહઝઇજહાહાક 
94 


જી હ. 7% કહ કે 
ઇડડ્ડ5હહડ ઝદ્રા ઠડ; 

૦ હકજડડરહઇ 
કડ: કડા જ હઝ 


૭ 
નડ # હદ, ડછ 
274 હ ક 
ક %8 
બહઈડ$હડડ્ડપ્છાહડહદી કા 
2.43 72 ૪. કે દ ખટ. ન્ન 
કઉંડાશહ્ટકદ ઈડા 
€ 414 ક22-*.--# ઇક 777 બહુ 
છં”**”*?”-* 


# »”? 


કકક: 


--૬% 9 
મા હુ 
હ 0625 


દ 


સૂરાહ ૧૪ 


ગણતરી કરવા જશે! તો તે ગણી નહિ શકો. બેશક 
ઈન્સાન બેહદ બેઈન્સાક છે, નાશુક્રે છે. (રકૂઅ-૫) 

૩૬. અને (યાદ કરે।) જ્યારે ઈબ્રાહીમે કહ્યાં, હે 
મારા રબ, આ શહેરને અમન (નું શહેર) બનાવી દે, 
અને મને અને મારી ઓલદને મૃતિઆની પૂજા કરવાથી 
દૂર રાખજે. 

૩૭. “હે મારા રબ, તેમણે ખરેખર ઈન્સાનોમાંથી 
ઘણાને ગુમરાહ કર્યી છે. માટે જે મારું અનુસરણ કરશે 
તે ખરેખર મારો સાથી છે; અને જે મારી નાકરમાની 
કરશે તો બેશક તું માક કરનારે! છે, દયા કરનારે છે. 

૩૮. “હે અમારા રબ, હું મારા વંશજોને” 
તારા પવિત્ર ઘરની પાસેની એક વેરાન ખીણમાં છોડી 
આવો છું. હે અમારા રબ, એટલા માટે કે તેઓ 
નમાઝ કાયમ કરે માટે તું લોકોના દિલોને તેમના તરક 
ઢાળી દે અને તેમને કળે અર્પણ કર જેથી તેઓ તારા 
એહસાનમંદ બનો જાય. 

૩૯. “હે અમારા પાલનહાર, બેશક તું જાણે છે, 
જ અમે છુપાવીએ છીએ અને જે અમે જાહેર કરીએ 
છીએ. અને કોઈ પણ વસ્તુ અલ્લાહથી છૂપી નથી, ન 
ધરતીમાં અથવા આકાશમા. 

૪૦. “સર્વ પ્રશંસાના હક્કદાર અલ્લાહ જ છે 
જણે મારી વૃદ્ધાવસ્થામાં મને ઈસ્માઈલ તથા ઈસ્હાક 
(જવા પુત્રો) આપ્યા. બેશક, અલ્લાહ દુઆઆનો 
સાંભળનાર છે. 

૪૧. “હે મારા પરવરદિગાર, મને અને મારી 
ઓલાદને [નિયમિત નમાઝ અદા કરવાની શકિત આપ, 
હે અમારા પાલનહાર, મારી દૂઆઆને કબૂલ કરમાવ. 

૪ર. “હે મારા પરવરદિગાર જ દિવસે હિસાબ 
લેવામાં આવે ત્યારે મને તથા મારા માતાપિતાને અને 
સૈ। ઈમાન લાવનારાઓને બક્ષી દેજે.' (રુકૂઅ-૭) 

૪૩. અને (હે મક્કાવાળાઓ) એવું ન ધારશો કે 
અલ્લાહ ઝાલિમોના કામોથી બેખબર છે. તેમને તે 
દિવસ સુધીની જ મહોલત તે આપશે જે દિવસે તેમની 
આંખા (ભયથી) કાટી રહેશે, 


ઈબ્રાહીમ 


દક 4. % 77 ક 
ઊન છી પાઠાપ્ટ 
ઇરડા વપક્ાડઈકઝપઉંડ6 


#9 245 9”-*:#,/ 29, નૂ જ 
655% ઈઝ હ છકે 3૭52 


ન્ષ્ડ ૮૮- કજ નાન! 476 હ ૬?” 


કન 4ફહ હં 


બેન્ગ 
ટક ઉ 1૫5 
ક ઉદાડા,ઝઇબ્ડકઇડજનઝ 


# #” 
ક) 9 
નર કૃ 
“૦ 972727 ૬%. ?7 


હ2ન્))8 સુત પરથી હમ 


મ ન 27%.” 


4ષ્ટ્ટ 
ર૪ જ કો દ્ર 


ના હું(44- દિ ન્ન 


ફગ્ડઝડ્ડ 
દ; તહ ક 9 છી 6 


હ. કે. 2 04 
હડ),ઉતશ્ઠડડહડ અમા 
9 હઠ 


જેટ કિ 5૬8; 

&જડઝમંડહડ)કડ હાઉ 
હંહ હૂ 

ાઠવ્ફછાર્ઝ;ઉ જાડ-£54 


જ કૃ” ૭ ક યક “9 હિ 
હાડ શબ 





૪. જ લોકા ગુનાહિત પ્રવતિઓમાં હદથી બહાર ચાલ્યા ગયા છે. અલ્લાહે તેમને આઝાબ ભોગવવા 
માટે અંકિત કરી રાખ્યા છે, તેમના ઉપર નિશાની કરી રાખી છે. 


૩૫૮ 


સરાહ ૧૪ ઈબ્રાહીમ પારા ૧૩ 


ક ક એ સસણસટતસરરદ000101000000000000 


જ ૧% જ ક ન ઇ ર 
૪૪. તેઓ ભયગ્રસ્ત થઈ પોતાના માથા ઊંચા કરી ભઈ વડ શ્ક#ઈહ૦૬૪ 
ભાગી રહ્યા હશે. તેઓ પાછું વળી જશે નહિ અને 
કે " “હ (૫) "“ ભે “ક ૭3 
તમના હાશહવાસ ઉડલા હશે. “892.0૫. 
૪પ. અને લોકોને તે દિવસથી ચેતવી દે, જે દિવસે છીક 9? 9.777 
તેમના ઉપર અઝાબ તૂટી પડશે ત્યારે ઝાલિમા કહી ર 
ઉઠશે, “હે અમારા પરવરદિગાર, અમને થોડીક ઉ ૪૭ ૭/6 
ક જ “ ૦ “ * દ્ર 
મોહલત આપ, અમે તારા આહકામાને માનશું અને & , 5 ,% » 
"% ૦ * જ "જ જ કુ ૦ " / ક હ કિ 
રસૂલાની કરમાંબરદારી કરશું .' તે કહેશે 'શું તમે આ *-ડડ,595 7 
પહેલાં (પણ) સોગંદપૂર્વક નથી કહ્યાં કે તમે પોતાનું ઊઠ) 2 જ 1 વી હ ન 
હિ ઈ ન 
પતન નહિ થવા દો? બા ન 
૪. "હ “"%& "5" 5 "“._* "“ શ દ્ધ ૯૮% ના છ ન 92 92.9૯ નુ 
૪૬.“અને તમે તે લોકોના જ ઘરોમાં રહો છો છૂ ઠું કને 
જમણ પોતાના ઉપર ધ અન તમારા ત તઇ:% ઉડ 9 _ (777 નુ 
ઉપર સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું હતું કે અમે તેમનો કેવી (બૂરી) ઝક હત 
હાલત કરી હતી; અને અમે તમારા માટે એક દાખલો 
બેસાડયો હતો.” 
૪૭. અને આ લોકો પણ પોતાની તમામ તદબીરો #, 599727 5), 79 .»#7%.?7# 2૮ 
શકયા 2. પણુ સોદો 39%ક5ડવડડકકાઇ/ડઈડ 
અજમાવી ચૂકયા છે. પરંતુ તેમની તદબીરેો। અલ્લાહના ન 
૦ ન્ડ " " શ "હ દિ 
અધિકારમાં છે પછી ભલે તે તદબીરે પર્વતો જેતાછ્ડા4ર.૭% 4456૮૪ 
ખસેડવાનું સામર્થ્ય કેમ ન રાખતી હોય (તેઓ કદાપિ 
સકળ થશે નહિ). 


૪૮. એવું કદાપિ વિચારશે નહિ કે અલ્લાહ હા 58 ટુ દી 4645355 
પોતાના રસૂલોને કરેલા વાયદાઓનેો ભંગ કરશે. દિ રિ 


શ ન ન્ડ ક નવ ક 2679૦ 
ખરેખર અલ્લાહ બેહદ શકિતશાળી છે, બદલે લેનારે! ભરાડ ઝ5 
છે. 

૪૯. તે દિવસે જ્યારે આ દુનિયાને બીજી જ ૭ '૬0 (1 154 ૦% 
દુનિયામાં ફેરવવામાં આવશે તેમજ આકાશને પણ, થછડડાડખ્ટઠકક્ડ ઈઝ ઠડક 

5 ૧૨ 4“ જ 
ત્યારે તેમને (સાને) અલ્લાહ સમક્ષ ઉપસ્થિત થવું ૧૬ , 17 

ધ કે શ ર ડે ૦, ઈષ્કાઈદર 
પડશે, જ એકજ છે, જે સવીચ્ચત્તમ છે. ક ક ક 

"; મ "5-૦5 “* ““ નુ-ૂ સિ ટ હ હજ ૪૪% 9%? 

૫૦. અને તું ગુનાહગારેને તે દિવસે બેડીઓમાં ર્ત્ર હ ખઝય્ઝુઝપ્જવ્મીઈઝ» 


જકડાયેલા જોઈશ. 





૫. અલ્લાહે પ્રત્યેક સર્જનની જેડી પેદા કરી છે. પશુ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ જડ પદાર્થ, બલ્કે રૂહાની 

વ્યવહારમાં પણ જોડી છે; અલ્લાહની વહી તથા તે વહીને મેળવનાર રૂહ અથવા વ્યકિત (રસૂલ વગેરે) 

બન્ને ભૂમિકાઓ મળી એક જેડી બને છે. વહી મેળવવાની લાયકાત ધરાવનારનેજ વહી મળે છે. તેમજ 
આકાશ તથા ધરતી પણ એક પ્રકારનું જોડું છે. 


૩પ૫પલ 


સૂરાહ ૧૪ ઈબ્રાહીમ * પારો ૧૩ 





૫૧. *તેમનેો લિબાસ ડામર હશે અને આગ ગ%,; #77#?72 1944 ./1 4 2૦ ?239,/7 
“ જ જ * જો 61 ૬૦૭૦૭૭ કષ્ટ છઠ 4% 
તેમના ચહેરાને લપેટમાં લઈ લેશે. 
“% “% " "“% * 977 
હ ૮ ક ક કક 2%! ત્ર 

પર. કે જેથી અલ્લાહ પ્રત્યેક જીવને તેની છરપ્ટીટંઝ હહ નિ 5 
કરણીના બદલો આપે, બેશક અલ્લાહ હિસાબ લેવામાં * 
ઝડપી છે. 

૫૩. આ માનવજાતિ માટે એક સંપૂર્ણ નસિહત ટ થા 

7” તિ ક 

છે કે જેની દ્રારા. લોકોને 'ચેતવવામાં આવે, અને જેથી કકડા બાતી 


બટ ક 

તેઓ જાણી લે કે તે અલ્લાહ જ એક મા બૂદ છે, અને . (6 554 દદ , 
સમજદારી રાખનારાઓ તેના ઉપર ચિંતન કરે. છેન્ટ્ર કાડી ખ્ઝ2 પ 40હૂ 
(રફૂઅ-૭) 





૬. અલ્લાહ સ્વાવલંબી છે, સ્વયંપૂર્ણ છે, કોઈના મોહતાજ નથી. 


૩૬૦ 


સરાહ ૧૫ અલ હિજ પારો ૧૪ 





અલ હિજ 
ક જા ૧ ૧ “૧ 24% પ” ક જે 
૧. અલ્લાહ નામથી, જે બેહદ કૃપાળુ, અને ૦૦૭--સ્ક્ઝંછ૦ઝડ્ર!'શ- 
દયાવત છે. 2 1.7? | 9117? _,૧- 
9 ધા 9 ૦૦ ૦ 2 મ્ય .૦ 
ર. અલીક લામ, મીમ, (હું અલ્લાહ છું, સર્વદર્શી બદ છ 5 ષ્ટો!હ્ફાહષ્કઝ! 


છં ) પૂરન્‌ર કુરઆન, એક (કામિલ) કિતાબની આ 
આયતો છે. ક _ 
૩. કાકરોા હમેશાં ઇચ્છતા રહેશે કે કાશ! તેઆ ૦૯%26%૪ રી હ ઝો 5 જિની સિ 
મુસ્લિમ હોત. કે ? (૪૯૯% ર 
૪. તેમને ખાવા પીવા માજ માણવા અને ખોટી ઉ હડક કે ડઞ્ડ્ક 3 કઇ ક 
અભિલાષાઓમાં કસાએલા રહેવા દો; તેમને વેળાસર 9 
સઘળું જણાઈ રહેશે. ક “ફઝ 
૫. અને અમે કોઈ પણ શહેરના વિનાશ નથી હોકઝ૭ાઈ૪9% રઝ ઉકાપક3 
કયી, જેના નિર્ણય વિશે પહેલાં ચેતવણી ન આપી હોય. 
૬. કોઈ કોમ પોતાના મુકર્રર સમયથી ન આગળ %૭5કાદદ બા રુ ટહટ્ઈ 
જઈ શકે છે અને ન કોઈ પાછળ રહી શકે છે. સ 
૭. અને તેમણે (લલકાર કરીને) કહ્યાં, “હે હવી કી ક! કેક 
(દાવેદાર કે) જેના ઉપર આ ઝીોક્ર (ઉપદેશ) 
ઊતારવામાં આવ્યો છે. તું ખરેખર દીવાને છે! પ .. 
૮. “જે તો તું સાચું બોલનારો હોય તો અમારી 6૭5 ડાહી હ્ઝઈઉક 
સામે ફરિશ્તા કેમ નથી લાવતો?” 
૯. અમે કરિશ્તાઓઆને ખરા સમયેજ ઊતારીએ 9૭5 ક કુદી ભાયા 
છીએ પછી તેમને મોહલત આપવામાં નથી આવતી. જ ઉ 
૧૦. ખરેજ આ ઝીંક્ર (કુરઆન) અમે ઊતાર્યું છે ॥રઇડઉડકાઇ ્હ્ત્કાડ 
અને ખરેખર અમેજ તેના નિગેહબાન (રક્ષક) છીએ. 
૧૧. અને અમે તારી પહેલાંની કોમામાં રસૂલા રિતિકા હ#ંડુડાડડ# 2048: 
માકલાવ્યા હતા. ગાન ૯? 
૧૨. (અને) તેમની પાસે કોઈ એવા રસૂલ નથી ૦૭5૬ ૭ઇઠટ ઝદ ડઝ 
આવ્યો જેની તેમણે મશ્કરી ન ઉડાડી હોય. 


2 





૧. અલ્લાહે જેના વિશે કેંસલે। કર્યી હશે તેમના અંજમમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહિ. અને તેમના વિશે 
અલ્લાહનો ફેંસલો અટલ છે. 
ર. “મજનુન' અર્થીત દીવાના “ભ્રમિત' માનસ' અથવા “જેની બુદ્ધિ બહેર મારી હોય,” 


૩૬૧ 


સરાહ ૧૫ અલ હિજી પારા ૧૪ 


ન“ - ક જ બ્ર ન 22૮, * ૮ જરી ત 
ક આવીજ રીતે અમે આ (મશ્કરીની બદોર્ની બલ્ક કી ઠું ક હી] પ 
આદત) પાપીઓના દિલોમાં બેસાડી દઈએ છીએ; ક બર ક 
ડે જ જિ 97/ 2.#7/ “27 ક્ભ્ઈ 
૧૪. તેઓ (કુરઆન ઉપર) ઈમાન નથી લાવતા ૦૬૯૪55 ય.5૭83 ૬૭ ઈક 
તેમની પહેલાની કોમોના ઘણા એવા દાખલા થઈ ગયા 


બ 


છે. 
૧૫. અને જો અમે તેમના ઉપર આસમાનના બઝડપ્રઉ,લિાહટ ક ઉઇન્દક# યી 
કોઈ દરવાજા ખોલી દઈએ અને તેમાં થઈ તેઆ ઉપર 
પણ ચડી જાય,” ન છુ 
૧૬. (તો પણ) તેઓ કહેશે કે અમારી નઝરબંદી ઉ ય ડક ઈ)ઝાઈ 
કરવામાં આવી છે, બલ્કે અમારી કોમ ઉપર જાદુ 
કરવામાં આવો છે. (રુ્કૂઅ-૧) 


૧૭. અને બેશક અમે આસમાનમાં બુરુજો છે 5 ઈઝી 5$૬5છ ઇં 57૪: 
(નક્ષત્રો) રઃ અને જોેનારાઓ માટે તેને શણગારી 
દીધું . , 

૧૮. અને દરેક લા'નત પામેલા શયતાનરથી તેનું જ ૪. .(61: 
રક્ષણ કયું. રી ઉજ કિ 

૧૯. પરંતુ જે કોઈ ચોરીછૂપીથી સાંભળે છે તેની ગી હઈાછુ-% 


પાછળ એક પ્રચંડ જવાળા પડી જાય છે. 
નડ જ "% જ “% ક9# ૦*(7.77 977 .-9779 

૨૦. અને અમે ધરતીને ફેલાવી દીધી છે, અને હડજ19 હાક 4ઉ2555 95 
તેમાં પર્વતો ખોડી દીધા છે, અને (તમારા લાભ માટે) ટ ન. દુ 
તેમાં પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રમાણસર પેદા કરી છે. ઊેષ્ટુક7ક હ વ ન 

૨૧. અને અમે તમારા માટે તેમાં જીવનનિવીહનો /₹?£ 7% 747 ૮,(431(42; %૧(ર::ડ: 

૦ "હ "જ "" 5 ૧૨ જ ક ૧ ડી ઈ” ક 
પ્રબધ ક્યા છ અને તમના માટ પણ જેમનુ પોષણ 
તમે નથી કરતા. છછ 

ને કોઈ એવી | બો (4૫7? ત. 217 (7: 

૨૨. અને કોઇ એવા વસ્તુ નથાં જેના ભરપૂર 4) %5 ૫45 ક્રક્ક્ડર્હ મતના 
ખઝાના અમારી પાસે ન હોય પરંતુ અમે (સર્વ વસ્તુ) 
પ્રમાણસરજ ઊતારીએ છીએ. જડને, 

ર૩. અને અમે ભેજવાળી હવા ચલાવાએ છીએ, વઈ ર્જ શાડ્ઉાઇહાક હાદ | ક 
પછી અમે વાદળા દ્રારા પાણી વરસાવીએ છીએ, પાક જ 
ન જો ન" ગ મો ન ૦ ન ક ક નવ 
જેનાથી તમે તૃમ થાઓ છે અને પાણીનો સંગ્રહ તમે બ્વ્ઝ્ઝ્ 55 2 3352550 
નથી કરી રાખતા. 


પણણણણલમ *-*" . જયના: 


૩. અલ્લાહના મૂદ્સ રસૂલોને તથા નક રૂહોને આ દુનિયાવાળાઓએ હમેશાં રંજાડયા છે. હમેશાં સત્ય 
અને અસત્ય વચ્ચે સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ રહી છે. જેમાં ઝાલિમ પોતાની મનોવત્તિને બેકામ કામે લગાડે છે 
અને નેક રૂહા પોતાની માસુમીયત, સબ્ર, યકીન, રહેમ, એહસાન તથા વાત્સલ્યની દૌલત લૂંટાવતા રહે 
છે જેને લોકો જાદુની ઉપમા આપતા રહે છે. પ્રત્યેક રસૂલોના સમયમાં આ જાદુના શબ્દને હથિયાર 
બનાવવામાં આવો છે. 


૩૬૨ 


દક 


સરાહ ૧૫ અલ હિજ પારો ૧૪ 


“;% 5% - હ હ "૧% ર દ ૮% દ ક ન 
ર૪. અને બેશક અમે જીવન આપીએ છોએ છેહ %%ાડ-55વઝ5હ્ય 2 


તેમજ મૃત્યુ પણ, અને અમેજ (મૂળ) વારસ છીએ. 


ર૫. અને તમારામાંથી આગળ નીકળી જનારા “5% 545, હ હ૬5પ% ઝદ 
તથા પાછળ રહી જનારાઓને અમે જાણીએ છીએ. ભ કો 
ર૬. અને નિ:સંદેહ તે તારો પરવરદિગારજ છે દ દ ૮૬5 ૧૪#હડડ 
જ તેમને એકઠા કરશે ખરેજ, તે હિકમતવાળો છે, જકડી ક? ૭) 
સવજ્ઞ છે. (રુકૂઅ-૨) પ નક 
ર૭. અને અમે ખરેખર ઈન્સાનને ખદબદતી ““ડ#ડપ્સડઝ૭ 33 ધડક 
કાળી માટીમાંથી સર્જ્યા અને તેને આકાર આપ્યો. ઉડ 
ર૮. અને તે પહેલાં જીન્નને અમે ગરમ હવાની કાક પ થિ ક્ષ 
આગમાંથી પેદા કયી. ક કા ચક વ-ડર્ડ ઠડ] 
ર૯. અને (યાદ કર) જ્યારે તારા રબે ઉઠતા 59 
ફરિશ્તાઓને કહ્યાં “હું ખદબદીયા કાળા કાદવમાંથી 227%(272 2 ૭ 
ઈન્સાનને પેદા કરવાને છું- બઠ્ટ્ગબ્ડટ 
૩૦. માટે જ્યારે હું તને આકાર આપી તેમાં મારી (5185 જબડઝ્ડ 50 
રૂહ ફૂંકી”? દઉ તો તમે સિજદામાં પડી જજો. છેક 
૩૧. પછી સૌ। કરિશ્તાઆએ ભેગા મળી સમર્પણ છ ડડ ૦957” 
કર્યું. ક્ચ્સન્ડડ્ડ્ 
૩૨. સિવાય ઇબ્લીસે; તેણે તાબેદારી ૦લ્ાઈડા છી (ડી 
કરનારાઓમાં શામિલ થવાને! ઈન્કાર કયી. જિ ફઇ 7 
૩૩. અલ્લાહે પૂછયું, “હે ઇબ્લીસ, તને શું થયું મણા હાહ: કિં 
છે કે તું તાબેદારી કરનારાઓ સાથેઃ નથી?” 
૩૪. તેણે જવાબ આપ્યો “હું ઈન્સાનને તાબેદાર પાડ ૭ વડ. ડ્‌ 1% 14થી હક 
નહિ બનું જેને તેં ખદબદતી માટીમાંથી સજ્યી છે.” જર ઠન છ 
૩૫. અલ્લાહે કરમાવ્યું “તો તું અહીંથી દૂર થઈ %%--2 ૮: ક 
જા, કારણકે તું હડધૂત થયો છે.” જેજથઇઉઇઇ# ઈ 
૩૬. “અને બેશક તારા ઉપર કયામતના દિવસ બેઠક 4465 
સુધી મારી લા'નત છે.' ુ કે 
૩૭. તેણે કહ્યાં, “મારા માલિક, મને તે દિવસ જેહ 2%) બહુ ઈ 
સુધાની મોહલત આપ જ્યારે તેઓ કરી ઉઠાડવામાં 
આવશે.' 





૪. ઈન્સાનનું સર્જન કર્યી પછી તેમાં પોતાની રૂહ ફૂંકો અલ્લાહે શયતાનને ઈન્સાનને સિજદો 
કરવાના હુકમ આપવાનો અર્થ તેની સેવા કરવાના છે. ઈસ્લામની તા'લીમ પ્રમાણે અલ્લાહ સિવાય કોઈ 
અન્યને સિજદો જાએઝ નથી, તેના કરવા ઉપર કડક પ્રતિબંધ છે. અહીં સિજદાને અર્થ નમન અથવા 
ઉપાસના અર્થીત ઈબાદત નથી. 


૩૧૩ 


-રસ્ઉન-્વ 








સૂરાહ ૧૫ અલ હિજ પારો ૧૪ 
ન ક કરુ ૧ ૧ બે જ ફે 
૩૮. અલ્લાહે ફરમાવ્યું “જા તને મોહલત કાકા હિ 
આપવામાં આવે છે.” ડવા ક”. 
૩૯. “તે ઠરાવેલી દિવસના સમય સુધીની.' ૦૦૭ તા 
૪૦. તેણે કહ્યાં, 'મારા માલિક, તેં મને ખ9ટ-્કઈઝઝબ્દ ૬૭ હી 


ગુમરાહ ઠરાવ્યો છે માટે હું ખરેજ ધરતી ઉપર તેમના 


3 “97 274% 7 9727. 


માટે આકર્ષણ જમાવીશ અને તેમને અવળે માર્ગે લઈ હક્કા.બ્ૂ%%9 
જઈશ. ન 
ક ૧૫% ૧૬ ૦ ૧% છ 12 91 દ ધ્ર 
સિવાય તે જે તારા નેક બંદા છે. 9બગ્ક્ઝ ચ્હા 2્ન્્ઝ 
લ્લાહે દ." હી 9.૮97 4 
૪૨. અલ્લાહે કરમાવ્યું મારી તરક આવવાનો જેટ ની તિ 
(આ) એકજ સીધો રસ્તો છે, ન જે 
મરો *_ પડ ક 2 ક ર 
૪૩. બેશક મારા બંદાઓ ઉપર તારે અધિકાર ૭43 બાયડહાઝાડક છા 
ચાલશે નહિ સિવાય કે કોઈ બહેકીને તારા પગલે ચાલી , 
નીકળે. ઉડ ક 152 હઝ! 


૪૪. અને ખચિત, તે સૌને જે જગ્યાના વાયદો 
આપવામાં આજો છે તે જહન્નમ છે. 

૪પ. તેના સાત દરવાજા છે જે તેમના જુદા જુદા 
વગી માટે નિયુકત કરવામાં આવ્યા છે. (રુકૂઅ-૩) 


જ.-- 
મ સ ય ન ક ક 


દ 9720642? 22276 


છેક ષ્ટ્ર સ નિ પ કન છૂ 


૪૬. બેશક પરહેઝગારો બગીચાઓ તથા ઝરણાં પા ઝક મા «2 0 
વચ્ચે રહેશે. દિ ન 
૪૭. (તેમને કહેવામાં આવશે) અમન તથા રડ કડ 


સલામતી સાથે તેમાં દાખલ થઈ જાઓ. 
૪૮. અને તેમના દિલોમાં જે પણ અદાવત હશે 
તેને અમે દૂર કરી દેશું પરિણામે તેઓ બંધુભાવનાથી 


નની ણ 


ફન 
રહ 
1” 


% જ ણ સ્ક ૪ પ ક 
એકબીજા સામે આસને! ઉપર સ્થાન લેશે. બળ્ટ્ટ-- 
૪૯. ત્યાં તેમને કોઈ તકલીક પહેચશે નહિ, ન તો હ 2, 99 ત ક કેક ક ન 
“%_ 5“ ૦ ૦ જ ૦૦્ટપડ-$ વડગ્ય્કક5 
તેમને ત્યાંથી પાછા કાઢવામાં આવશે. 
ક “જૂ જ “ "ડ્‌ ૦ “ડ્‌ [ર ?77 
૫૦. મારા બંદાઓને કહીં દે, કે હું ખરેખર 65554318 દ 
બેહદ ક્ષમાવંત છું , દયાળુ છું . 
૧૧ ૧૧ ૧૧ ટ્‌ ન 72 દ ત્ર 
્‌ ૫૧. અને મારા અઝાબ ખરેખર દદનાક અઝાબ બેક %ડાહતા4 હ ન 
છે. મ 
ન 4૨.2 12) ન હ 2: 2729 --_ કર 
૫ર. અને તેમને ઈબ્રાહીમના મહેમાનો વિશે છ્ર્ન્થ્ક્ટ ધ્થ્નટ્ગ્ડભ્૬્%2 57 
૧- 


જણાવી દે. 


પ. કુરઆને મજીદમાં આ મહેમાનો માટે “અલ મૂરસલુન'નોા શબ્દ ઉપયોગમાં લેવાયો છે જેનાથી 


તેમના ઈન્સાન હોવાનું પુરવાર થાય છે, જ્યારે બાઈબલમાં કોઈક સ્થળે કરિશ્તા અને કોઈ સ્થળે 
ઈન્સાના તરીકે તેમનું વર્ણન થયું છે. 


૩૧૬૧૪ 


સૂરાહ ૧૫ અલ હિજ પારો ૧૪ 





૫૩. જ્યારે તેમણે તેની પાસે આવીને કહ્ય, “રઇ ઠછુ ધાડા જદા ક52 3) 


“સલામતી હોજો તારા ઉપર તેણે કહ્યાં, 'ખરેજ, 
અમને તમારી બીક લાગે છે.' છડ 


૫૪. તેમણે કહ્યાં, ''ભરાઓ નહિ, અમે તને એક છડ*% સ રા જ 1:54)1૬ 
પુત્રની ખૃશખબર આપીએ છીએ જે જ્ઞાન ધરાવનાર તક ડની [કરક 


હશે.” 
૫૫. તેણે કહ્યાં 'ઘડપણે મને ઘેરી લીધો છે છતાં છેલ 9 [05 બંક્ન્ડાહણુ 
તમે મને પુત્રની ખશખબર આપી રહ્યા છો? તે સિવાય 
તમે મને બીજી કઈ ખુશખબર આપવા આવા છે? ક ડડ તાક 
૫૬. તેમણે કહ્યાં, “અમે બેશક તને સાચી છેહ ડટા ડડ 
ખૃશખબર આપી છે માટે તું નિરાશ ન થઈશ.' " _ ન 
૫૭. તેણે કહ્યું 'પોતાના પાલનહારની રહેમતથી ' છેક )1584 “હ જહ#હઇ 
કોણ નિરાશ થઈ શકે છે સિવાય કે જે ગુમરાહ થઈ ગયો રી ર 


હાય?” 
0 કી જાઝ 

૫૮. તેણે પૂછયું “તમારું આવવાનું (બીજુ) શું છા મા હિકડી 
કારણ છે?' (હે કૂરિશ્તાએ0 ક 

૫૯. તેમણે કહ્યાં અમને એક ગુનાહગાર કોમ ,જેલ્સ્ક છ 0 
તરક મોકલવામાં આવ્યા છે-- હું મ ત્ર 

ન "“્‌ ગ ન છ પી ઈ 4 
૬૦. લૂતના પરિવારને, અમે જેમાંથી કકત | કઝ 8 ઝઠીઝી 


બચાવી લેશું . 


જા 
“સિવાય તેની પત્ની, જેના માટે અમારી કિજૂભઇ ઈ ઉ.84419 0 
ધારણા છે કે તે પાછળ રહી જનારાઓઆ સાથે રહેશે? 
(રકૂઅ-૪) રા 
૬ર. અને જ્યારે તે- ફરિશ્તાઓ લૂત પાસે આવ્યા. છેહ છી હાત કઈ 
૬૩. લતે કહ્યાં "નિ:શંક તમે કોઈ અજનબી લાગો “6259; .શ, ર 
પ” જે હકઝ્ઝ %45)4 
૬૪. તેમણે કહ્યાં, “બલ્કે, અમે તો તે (અઝાબ 9૭૦ %૩ક#ઇછુર્હક મિ 198 
[વશે સમાચાર) લાવ્યા છીએ જેના સંબંધમાં તેઆ શક 
કરતા હતા. " ક. ક. કક 
૬૫. “અને અમે સત્ય સમાચાર લાવ્યા છીએ, . ૯પ ઉ।5 કહી 


ખરેખર અમે સાચું કહી રહ્યા છીએ. 

૬૬. “માટે રાતના પાછલા ભાગમાં તું તારા પરા હુઈ ક ટ રં કિલ હહ હડ કુ 
પરિવારને લઈ ચાલતો। થા અને તું સની પાછળ રહે «2% 526 %4 
અને તમારામાંનોા કોઈ પાછું વળીને ન જુએ; તમને ઉલ ૯ઝક્ન 959 
જવાનું કરમાન છે તે સ્થળે ચાલ્યા જાઓ. 


૩૧૫ 


સૂરાહ ૧૫ 


૬૭. અને અમે તેને આ નિર્ણયની ખબર 
પહેચાડી દીધી હતી કે આ કોમને સવાર સુધીમાં 
જળમ્‌ૂળથી ઊખાડી નાખવામાં આવશે. 

૬૮. પછી તે વસ્તીના લોકો હરખાતા હરખાતા 
લૂતના ઘરે પહેંચી ગયા. 

૬૯. તેણે કહ્યાં, 'આ મારા મહેમાનો છે, તેમની 


અલ હિજ 


૭ 21?97 


દઈ 


નિ 


કેક 45 હઝ ્્ઝીપ્ડકડ 
ન 





[૮૯1૮ “2 ન ૯ 


ન્ન 


૦૭૪4 


ગ્ર્ડ્સ્ડકઝટક્કક હઉ 


સામે મારી ફજેતી ન કરે; 
૭૦, “અને અલ્લાહના 
શરમિદો ન કરે.” 


ખો અને મને નીવત 
ડર રાખા અને મને છેડ્ઝ55દ્ી ન” 


“શું અમે તને કોઈની પણ 


૭૧. તેમણે કહ્ય “ર? “€.7«3 
મહેમાન નવાઝી કરવાની મનાઈ ન કરી હતી?' ૦૦% હંઠડ કાં 196 
૭૨. તેણે કહ્યાં. “અહીં મારી દિકરીઓ (પણ) છે, જેહ. દ હ ક કઝ તછુ 


તમે કંઈપણ (અણછાજતું ) '* કરે તો! 
૭૩. (હે રસૂલ) તારા જાનના સોગંદ, તેઓ 
પોતાની ગુમરાહીના નશામાં બહેકી ગયા હતા-- 


જૉ 


દ 


છડ ૪૪55 તાદા 
ન ક 22247 
ઈ 45.51: ડક 


૭૪. પછી સૂરજ ઉગતાં જ અઝાબે તેમને ધેરી લીધા. 

૭૫. અમે તેમની (વસ્તીને) ઉથલાવી પાડી અને 
અમે તેમના ઉપર માટીના ઢેકાં વરસાવ્યા. 

૭૬. બેશક, આ (ઘટના)માં વિચારનારાઓ માટે 


ક 


ક હ:ઇ5:6ઉદ હટ દડ 


(ઘણી) નિશાનીઓ સમાએલી છે 9 
સ "કૂ “ “1૩૭ 
૭૭. અને જે રસ્તા ઉપર તે શહેર ' હતું તે 4: ખડા હઠ 
જિ જ. ઝક ને ક 
(રસ્તા હજી) સલામત છે. દં 2 
"હ * “ હ જ -.. 9 નિ 
૭૮. ખરેખર આ (ઘટના)માં મોમિનો માટે એકં બા ન 
૧ જો ૌશ્ર**-” ક 
બાધ છે ક્‌ ર , ક (૮) | ૬ હા) ક*-” 
૭૯. અને જંગલમાં રહેનારા “ (પણ) બહુજ બ્હ્ક્ક્યા વ્‌: ક ણ 
ઝાલિમ હતા. ક ડી લિ ક 
્ જ દક ્ડ. ક ચા ન્‍ [સ 
૮૦. માટે અમે તેમને પણ શિક્ષા કરી. કી હઈટં 3 
કે ૧% ન" રૂ ન 9 શ ૪ 2 972 પ ન ટ ઃ 
બન્ને (વસ્તીઓ)ના ખંડેરો વિશાળ ધોરી રસ્તા ડ્ર ક ૨21 6 હ ક 


ઉપર (આજે પણ) ઊભા છે. (રુકૂઅ-૫) 


૬. હઝરત લૂત (અ)એ પોતાની દીકરીઓની મોજદગીમાં નિર્લજજતાભર્યું કોઈપણ ન કામ કરવા 
માટે તેમને વિનવણી કરી. 

૭. “ડેડ સૌ'ના આદીવાસીઓમાં 'લૂતના સમૂદ્ર'ના નામથી આ સમુદ્ર પ્રખ્યાત છે. 

૮. હઝરત શેએબ(અ)ની કોમ '“ઝાડીવાળી' અથવા 'જંગલવાળી' કોમ ગણાતી. 

૯. આ ધોરીમાર્ગ મિસર જવાનો વેપારી વણજારનોા રસ્તો હતો. હિજ, તબુક અને મદીના વચ્ચે 
આવેલું છે. 


૩૬૯૬ 





સરાહ ૧૫ અલ હિજ પારો ૧૪ 


“હ “% ૦ ી ર 92 હ હ 
૮૧. અને હિજવાળાઆએ “ પણ રસૂલોને કી ડી ક 
ખોટા ઠરાવ્યા હતા. % વા 
૮ર. અને અમે તેમને અમારી નિશાનીઓ આપી ૦ઝ્ક્ટ ૦ “હર કિ છ 2 
હતી પણ તેઆ મોઢું કેરવી ચાલ્યા ગયા. 
રી અઝ.  . ડં 792 સ ક 8 
૮3. અને તેઓ (બહારના હુમલાઓરથા ) સલામત ડી દાઈઝડક્ક્હ 
રહેવા માટે પહાડીઓ કાપી પોતાના ધર“ બનાવતા 
હતા. 
ન - કિ ગ7-ક_ ?7#724 25771 
૮૪. પરંતુ સવાર પડતાંજ અઝાબે તેમને ઝડપી ના વદા ડડ 
લોધા. 
૮૫. અને તેમનું કર્યું કારવ્યું તેમને કંઈપણ કામ ૦૭કાઠટઉડ્કઇ પ 
ન આવ્ય 


ડડ” નિતી “૪?7%૮૮7૮૦૦૮ર 11:1177₹(7 (7-7 
૮૬. બેશક, અમે આસમાનો તથા ધરતી અને 6702007 
બન્નેની વચ્ચે જે કંઈ છે તે સર્વનું નિમીણ હિકમતના (₹ડ11દ;5) ટ્હગઇથુ કત બિન 

શ ૯ ગ" જ." «જ રી જ ૦ઝં ટશ ટ 
આધારે કયું છે. અને તે ઘડી અવશ્ય આવવાનીંજ છે 
માટે તું સમજદારીપર્વક તેમનાથી દૂર રહે. 

૮૭. ખરેખર, તે તારો રબ છે જે સવીચ્ચત્ત 99૮ £૦૮?,77 «૮2૨ 

સજનહાર છે, અને સર્વજ્ઞ છે ક બ્રેન્ઝ 41 હાડ] કાઇ) 
ક ક અ “ શ વ (૧૨) 79 1.7? ૦92172; «2% “(49 12 તિ 

૮૮. અને અમે તને વારંવાર આવનારી સાત ઉજ 18૭-414 6% રવના તી 
આયતો અને મહાન કુરઆન અર્પણ કર્યાં છે. 

-૮ “-“ “- # “ 2 ટ્રક 6 4. ન 

૮૯. અમુક વર્ગીના લોકોને અમે ટૂંક સમયનો 55૨ %5 4૫55૪૯ 
લાભ ઉઠાવવા માટે જે કંઈ આપ્યું છે તેની તરક તું ન 


હ) 


દ (૧ ક ૦ 77 2 પ શ £2#/# 2-9૮ ન 
જઇશ, તો તેમના માટે તું અકસોસ ૦હકડ૭-ડ. ક વ 
બલ્કે મોમિના ઉપર તારી લાગણી રાખ. કન 
૯૦. તું તેમને કહે, “બેશક હું ખુલ્લી ચેતવણી 9 5 નવિન 


આપનારે છું.” 





૧૦. આપ્રાંતમાં સમૂ્‌દની કોમ રહેતી હતી જેમની તરક હઝરત સાલેહ (અ)ને મોકલવામાં આવ્યા 
હતા. હિજનો અર્થ શહેર અથવા વસ્તી જેની ચોતરફ પત્થરની દિવાલ હોય કે પત્થરોની હારમાળા અથવા 
પહાડો કિલ્લા અથવા દુ્ગી બનેલા હોય. 

૧૧. આ આયતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સમૂદની કોમ સમૃદ્ધ શિલ્પકાર અને ખંતીલી હતી. તેમની 
બનાવેલી ઈમારતો, બાંધકામ તેમજ કારીંગરીના પરાવા આ આયતથી મળે છે. 

૧ર. આ સાત આયતોનો સંગ્રહ સૂરાહ કાતેહા છે જેને “ઉમ્મુલ કિતાબ' કહેવામાં આવે છે. જેને 
કુરઆને મજીદનું “પ્રવેશદ્રાર'નું માનનીય પદ પ્રામ છે, તેમન તેને કુરઆનનું હાર્દ પણ કહેવામાં આવે 
છે. 

૧૩. “હે નબી તેમની તરક આશ્ચર્યભરી નજરે ન જે અને તેમની બરબાદી ઉપર પણ દુ:ખી ન થજે 
જ બરબાદી તેમના ઉપર અવશ્ય આવનારી છે.' 


૩૬૯૭ 


સરાહ ૧૫ 





૯૧. કારણકે (તારી વિરૂદ્ધ) ટોળાના ટોળા '” 


ઊભા કરનારાઓ ઉપર અમે (નિશ્ચિત અઝાબ) 
ઊતારવાના છીએ: 

૯૨. જેમણે કુરઆનને અસત્ય ઠરાવો. 

૯૩. માટે તારા પાલનહારની કસમ, અમે તે 
સર્વથી જવાબ જરૂર માગશું, 

૯૪. જે તેઓ કરતા રહ્યા હતા તેના વિશે. 

૯પ૫.. માટે તને જે સંદેશો પહેીચાડવાનેો આદેશ 
આપવામાં આવ્યો છે તેની ખુલ્લી જાહેરાત કર અને 
(અલ્લાહના) શરીક ઠરાવનારાઓથી [વિમુખ થઈ જા. 

જ બેશક તારે। ઠઠ્ઠો ઊડાવનારા સામે અમે 
પૂરતા છીએ: 

૯૭. જે લોકો અન્યને અલ્લાહને ભાગીયો ઠરાવે 
છે, યથા સમયે તેમને સઘળું જણાઈ રહેશે. 

૯૮. અને બેશક અમે જાણીએ છીએ કે તેમની 
વાતોથી તારું દિલ ભરાઈ આવે છે. 

૯૯. પરંતુ તું તારા પરવરદિગારની બૂલંદ 
શાનની યાદ કર અને તેને સિજદો કરનારાઆમાં 
શામિલ થઈ જા. 

૧૦૦. અને હમેશાં તારા પરવરદિગારની બંદગી 
કરતો રહે જ્યાં સુધી કે તને મૃત્યુ આવી જાય. 


અલ હિજ 


પારો ૧૪ 


બકા 


ઈ કી ?#./.-2-485 
દા ક-૫૪ છ 
અ જ જ ડ્ર 


કન ક 


ક 


છડ ડા 


હિ(૬4 ગ 


૦9૦% 


ઝા ક્ર રિ હિ 


5545 કાઇક 
“2772. 

ઉેવ્ક્ન્ઝ 

છેડ તય ી 
ઊબકા હહ પ 
ટડ: ૭ઇડ5:૬ ઠૂં 





૧૪. મક્કાવાસીઆએ આંહઝરત સ.અ.સ.ના રસ્તામાં અડચણો ઉભી કરવા માટે સંગઠનો બનાવ્યા 


હતા. 


૧૫. કાકરેો અન્ય શકિત અથવા જડ વસ્તુઓને અલ્લાહના શરીક ઠરાવતા રહેતા હતા, જેથી 
આંહઝરત સ.અ.સ.ને બહુજ દુ:ખ થતું હતું, તેમજ પોતાની કોમની કઢંગી દશાથી આપ(સ)નું હૃદય 


દ્રવી ઊઠતું હતું. 


૩૧૬૮ 


સૂરાહ ૧૬ અલ - નહલ પારો ૧૪ 





અલ -નહલ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ, અને ૦2-ક્કાહ્55; ત! ક 

ક જૂ 4” 9૦ «ન ૫ 
દયાવંત છે 

કે ક 22 12% 226૪7 
ન ટ 4૮ ઝડવ- ર ટકેબ્ઝ્ઝડઝ ક હો 

ર. અલ્લાહના હુકમ (અમલમાં) આવી રહ્યો છે 
જના માટે તમે ઉતાવળ ન કરે।. પાક છે તે, અને જેના બ્ર 
તેઆ તને શરીક ઠરાવે છે તેનાથી તે ઉચ્ચતર છે. 


૩. તે પોતાના બંદાઓમાંથી જેના ઉપર ચાહે દડ ૭૦/૬૪, જઇ ર 
કરિશ્તાઓને પાતાના આદેશ આપી ઊતારે છે (કહે છે) “ઝડ? % 
“લોકોને ચેતવી દે કે મારા સિવાય કોઈ અન્ય ઈબાદતને લ્કઉઝીઃ 22 4હ્ાહાયટ ૦ 
લાયક નથાં, માટે માત્ર મનેજ પોતાનો રક્ષણહાર 
માનો.” પો ન 

૪. તેણે આકાશો તથા ધરતીનું સર્જન ગો 4૬6 “હશ્ઈંદ હ ક 5ડુકહ5 
તકાદાના આધારે કર્યું છે. તેના ઠરાવેલા શરીકોથી તે શ. ₹9 
બેહદ ઉચ્ચત્તર છે. બ્વ્ક્લ્ઝ્ક 

૫. તેણે ઈન્સાનને (વીર્યના) માત્ર એક હહ કિ ક કડ્કાઈકઈષટ હાહ 
ટીપાંમાંથી ઉત્પન્ન કર્યી છે (પરંતુ) જુઓ, તે કેવો દિ 
ઊધામે। મચાવી રહ્યો છે. નુ ૦ 

૬. અને તેણે ચોપગાં સર્જ્યા. જેમાંથી, તમને પઠ» 5 હ્ટો5૦૭ 52 ડક દુયાડ4595 
ગરમી) મેળવવાની વસ્તુઓ તેમજ અન્ય લાભો મળે દ 
છે તથા કેટલાકને તમો ખાઆ છો. 6580 

૭. અને તેમના થકો તમારી શોભા છે જ્યારે, ૦645૮4 5% જ ઉ 

તેમને સાંજે ઘરે લાવા છે અને સવારમાં ચરાવવા માટે 
બહાર લઈ જાઆ છો. % છ 
૮. અને તે તમારો ભાર ઉંચકી તે પ્રદેશમાં લઈ હશ 60 હ? 6! ભડ 


ટે 


જતા હોય છે, જ્યાં તમે તકલીક ઉઠાવ્યા વગર ન જઈ લેદ «૬-૮ ર 
શકતા હો, બેશક, તમારો પરવરદિગાર બેહદ દયાળુ દેજે કહા 
છે. 


૭- ક ૦ નિ જ જ. ન. 





૧. ઈન્સાનને અલ્લાહે શારીરિક અને માનસિક ને'મતોથી નવાઝયો છે પરંતુ તે ને'મતોથી બદલામાં 
ભલાઈઓ ન કરતા ઈન્સાન બ્રાઈઆ તથા ઝુલ્મ ઉત્સાહમાં તણાતેો રહે છે. 


ઝદ૬્૯ 


સૂરાહ ૧૬ અલ -નહલ પારો ૧૪ 


સ જે જ .ડ રફ અઝ” 9૨ 2 797 7271« 
૯. અને તેણે ધોડા, ખચ્ચર અને ગધેડા પેદા કર્યા છ ૧: 26835 ઝડ 45 દ ઝટ 
ક તમે તેમની સવારી કરો દેલ ન 96245૪ 
વધારો. અને તેણે બોજુ અવું પેદા કરશે જેનુ હડ્ઝ્ઝ 
તમને જ્ઞાન નથી. વ કી 
૫. ૧ "% “હ ન ન [7 દ્રિ 9279૦ ધં: ક 
૧૦. બેશક, સીધો રસ્તો દેખાડવાની જવાબદારી દદડ કુડહ્િહુડઝ્સ્કક હલ્ક 
અલ્લાહ ઉપર છે, અને ઘણા એવા રસ્તા પણ છે જે . દ. હી 2 
ગુમરાહીમાં લઈ જનારા છે, અને જો તેણે ચાહ્યું, હોત ભેળ્ટ્ક્કડગ્યં 
તો તમને સૌને હિદાયત આપી હોત (રુકૂઅ-૧) 
“ સ ન હકક “7? 
૧૬-તે અરજ છે જ. તપી: કારી! પાણાં 48, ડલાહઝી જ! 55 
વરસાવે છે, જેમાંથી તમે પીઓ છો; તેના વડે 
જો ન" ૧% ન ““ “- 7,279 55 2 
લીલોતરી થાય છે જેનાથી તમે (પશુઓને) ચરાવા છો. ૦૯૦૦૭ 4 ક 45૦35 
“૫ "“"% “૧ જ જ “૫ ની શ્ર 7 
૧૨. જેની વડે તે તમારા માટે અનાજ, અને ત; ક 47 “કટક; 


ઝયતુન, ખજરી અને દ્રાક્ષ તેમજ ભિન્ન ભિન્ન કળા ર 
ન 5 » ૨% “_* [- ન રી 94.0 શુ” જ થુ ૪ 
ઉત્પન્ન કરે છે. બેશક તેમાં ચિતન કરનારાઓ માટે શક વર્ડ બ્રક્ઠું કુડા. 5% 


બોધ સમાએલો છે. ઉ “-૯ 





ઝિ હાક 29૫ 7 





૨. અલ્લાહ તરકથી આંહઝરત સ.અ.સ. દ્રારા મોમિનાને દૂરના ભવિષ્યમાં પૂરી થનારી 
આગાહીથી વાકેક કરવામાં આજો છે કે અલ્લાહ ઈન્સાનને સાધના બનાવવાની એવી વૈજ્ઞાનિક શકિત 
આપશે જેના વિશે તે સમયના લોકો વિચારી પણ ન શકતા હતા. આ સાધનોનું હદીસમાં વિસ્તારથી 
વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જે યાજજ માજજ અને દજ્જાલની નિશાની સાથે સંબંધ રાખે છે. તેમજ તે 
સમયની મુસાકરીના વાહનો સાથે આ હદીસને ગાઢ સંબંધ છે. 

આંહઝરત સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું છે દજજાલનોા ગધેડો એવા હશે જે એક અસાધારણ અજાયબી હશે, 
જના ખોરાક આગ હશે. તેના પેટમાં આગ સતત બળતી રહેશે, તેના પેટમાં (શરીરની અંદરના ભાગ, 
બાડીમાં) મુસાકરોને બેસવાની પુષ્કળ જગ્યા હશે. તેની ઘણી બારીઓ હશે અને તેના અંદરના ભાગમાં 
દીવડા ટમટમતા હશે. તેની ગતિ એટલી તીવ્ર હશે કે તે મહિનાઆની સકર કલાકોમાં કાપશે. તે ભમિ 
ઉપર પણ ચાલશે, સમૂદ્રાની સપાટી ઉપર તેમજ હવામાં અદ્ધર ઉડુયન કરશે. તેની રવાનગી પહેલાં 
એલાન કરવામાં આવશે 'રવાનગીની તૈયારી છે, મુસાકરો પોતપોતાની જ્ગ્યા સંભાળી લે.' મુસાકરો 
પોતપોતાની જગ્યાએ ગોઠવાઈ જશે અને તે (વાહન) લોકોને લઈ ચાલતું થશે. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ની આ હદિસનો થાડીપણ દાનાઈથી અભ્યાસ કરવામાં આવે તો શું જજ્ઞાસુઆને 
અલ્લાહના આ મહાન રસૂલના ઊંડા અને દિવ્ય જ્ઞાન વિશે માન નહિ ઉપજે? તેમને ૧૪૦૦ વષે પછી 
આવનારા આ સમયનું જ્ઞાન અલ્લાહે આપ્યું હતું તેના વિશે શું કોઈ શંકા બાકી રહેશે કે આપ (સ)નું આ 
કથન વર્તમાન સમયની સ્ટીમરેો, હવાઈ જહાઝોા, રેલગાડીઓ, રોકેટ, સબમરસૈન, મોટરગાડીઓ કે 
બસો છે (મજલીસ ઈરકાન) 

આ છે તે મહાન ઈન્સાનની દૂરઅંદેશી. 

હદીસમાં જણાવેલા વૈજ્ઞાનક ગધેડાને માંસ તથા હાડકાનું માળખું સમજવું તે કુદરતના નિયમની 
મશ્કરી કરવા સિવાય બીજું કંઈ નથો. 


૩૭૦ 


દસ્િ- 


સરાહ ૧૬ અલ -નહલ પારો ૧૪ 


૧૩. અને તેણેજ રાત તથા દિવસ, તેમજ સૂર્ય 
તથા ચંદ્રને તમારા લાભ માટે નિયુકત કર્યા છે; અને 
તારાઓ તેનીંજ આજ્ઞાથી તમારી સેવામાં રોકાએલા છે. 
બેશક! સમજદાર લોકો માટે તેમાં ઘણી નિશાનીઓ 
સમાએલી છે. 

૧૪. અને ઝમીનમાં તેણે જે રંગબેરંગી વસ્તુઓ 


તમારા માટે પેદા કરી છે, તેમાં પણ બેશક બોધ ગ્રહણ ' 


કરનારાઓ માટે અનેક નિશાનીઓ મોજદ છે. 

૧૫. અને આ તે'જ છે જેણે સમુદ્રને તમારી સેવા 
માટે નીમ્યો છે જેમાંથી તમે તાજું માંસ ખાઓ છો 
અને તમારી ઝિનતના શણગાર (ની વસ્તુઓ) મેળવો 
છો,તમે જઓ છો કે નોકાઓ સમુદ્ર ચૌરતી ચાલી જાય 
છે જેના લાભ લઈ તમે તમારા પાલનહારની ને'મતો 
શોધતા રહો, અને (તેના) એહસાનમંદ બનો. 

૧૬. અને તેણે ધરતીમાં મજબૂતીથી પતેતો ખાડી 
દીધા છે જેથી તે (ધરતી) તમને ગબડાવી” ન દે. 
અને તેમાં નદીઓ અને માર્ગી |” મૂકયા કે જેથી તમે 
તમારી મંઝિલ ઉપર પહેંચી શકો. 

૧૭. અને (અન્ય) નિશાનીઓ તથા સિતારાઓ 
દ્રારા લોકો ખરી દિશામાં જઈ શકે. 

૧૮. તો શું સર્જન કરનાર અને સજન ન કરી 
શકનાર, એક સરખા થઈ શકે ખરા આટલું પણ તમે 
નથી સમજતા? 


૧૯. અને જો તમે અલ્લાહની ને'મતોને . 


ગણવાને પ્રયત્ન કરશે। તો તેને ગણી નહિ શકો, બેશક 
અલ્લાહ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 

૨૦. અને જે કંઈ તમે છુપાવો છો કે વ્યકત કરો 
છો તેને અલ્લાહ જાણે છે 

૨૧. અને તે લોકો અલ્લાહ સિવાય જેને પુકારે છે 
તેઓ કંઈ પંણ નથી સર્જી શકતા, પરંતુ તેઓ પોતે પણ 
પેદા કરવામાં આવ્યા છે. 





”નર કવ 


“4% 54: કાડડ કડક 4 


17.” % 2 7% 
હ્્ડ્ઝલાડ્ઠુઉ)3 ૪પ ક ક ઝઝ્ડ.૦ ૦ ક્્115 
૪-7. ..74 2૮ુષ 
ક 529% 
4 ક#7 ./7દ્ર 9:29 શ ક જિ 
ઠા ૧991૫ રૂવ્ઝાદ 8318૫853 


ઉ ખડ ભ શ્ડઝ હ 5 હુ 

નિ દ્ધ ન જિ “9-27 ક 9 તિ ન 
ઉછતછાકઈડીત્ફઇફકઝી ક 
ક કડક “55 
5:45 2455 ક છ ફા 229 

રડતી છ219-*5953 4.2 ૭૦ હાક) 

૦૮૪ 

[ઉદ હા 1 હાઈઇકીડુહ્ધાક 
૭5? કુ 5 

૦૭555૪55 શર્્હા 5હ્ઝક 2 

“42.72 ન ન” 27 ત જી 

૦૭55૭5 


ક ન 97957 7 & 9. |? 2,72૮ 2» 
«0161શક્ટર્ઝડ્રાવડઇર્ઝહઠત 
9 ૮ 492૮૮૬ 
(9 282૮ -» 


7772 


“9222 9/7 %! 
છેહ ઉ ૬પ ઝી 
ત્ર “927277 ર 7 » 297:*7 2%. 
દડ હક્યકઝ ત! હુકુક્ડ ડડ 
ડટ 54 મ 





૩. ભૂસ્તરશાસ્રના સંશોધનથી પુરવાર થયું છે કે ધરતીકંપની ઘટનાઓમાં પહાડો ઘણે અગત્યનો 


અને બેહદ લાભદાયક ભાગ ભજવે છે. 


૪. કુદરતની નીમેલી સહેલાઈઓઆના આધારેજ પગદંડીઓ, ચિલાઓ તેમજ માર્ગનો આરંભ થાય છે 
અને બાદમાં તેના આધારેજ મોટા મોટા '“હાઈવે' બનાવવામાં આવે છે. 


૩૭૧ 


સૂરાહ ૧૬ અલ -નહલ 


ર૨. (તેએ) નિજીવ છે, જીવંત નથી અને તેઆ 
એટલું પણ નથી જાણતા કે તેમને કરી ક્યારે 
ઉઠાવવામાં આવશે. (રુકૂઅ-૨) 

૨૩. તમારો અલ્લાહ એકજ છે. બેશક જે લોકો 
આખેરતમાં ઈમાન નથી રાખતા તેમનાં અંત:કરણે 
(સચ્ચાઈથી) બેખબર છે, અને તેઓ બેહદ મગરૂર છે. 

ર૪. બેશક, જે તેઓ છુપાવે છે અને જાહેર કરે 
છે તેને અલ્લાહ જાણે છે ખરેજ, અલ્લાહ ઘમંડીઓને 
પસંદ નથી કરતો. 

રપ. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે 
તમારા પરવરદિગારે જે વહી દ્રારા ઊતાર્યું 
[વિશે તમે શું ધારો છો), તો તેઓ કહે છે 
પ્રાચીન સમયની લોકવાયકા તથા કહાણીએ। છે 

ર૬. પરિણામે, કયામતના દિવસે, તેમને પોતાનો 
ભાર તો પૂરેપૂરો ઊઠાવવો પડશે વધારામાં તેમના 
ભારનો હિસ્સો પણ જેમને તેમણે અજ્ઞાનતામાં ગુમરાહ 
કયી હતા. યાદ રાખા, આ બેહદ અધમ બોજો છે જે 
તેઆ પોતાના શીરે લેશે. (રુકુઅ-૩) 

૨૭. તેમની પહેલાં આવનારાઆ પણ (આવીજ) 
ચાલબાજીઆઓમાં પ્રવત્ત હતા, પરંતુ અલ્લાહે તેમની 
ઈમારતોના પાયા હચમચાવી દીધા અને તે 
(ઈમારતેો।)ના છાપરા તેમના ઉપર તૂટી પડયા; અને 
તેમના ઉપર અઝાબ કઈ દિશાએથી આવી પડયો તેનું 
તેમને ભાન જ ન થયું. 

૨૮. અંતે કયામતના દિવસે, અલ્લાહ તેમને 
બેઈઝઝત કરશે; અને કહેશે, “તમારા ઠરાવેલા મારા તે 
ભાગીદારો કયાં છે જેમના માટે તમે (મારા રસૂલોને।) 
વરેધ કરતા રહ્યા હતા. ત્યારે જે લોકોને જ્ઞાન મળી 
ચૂક્યું હતું તેઆ કહેશે “કાકરોના માટે આજના દિવસે 
સખત કજેતી તથા યાતનાઆ છે.” 

ર૯. તે સમયે જે લોકો પોતાના જીવા ઉપર ઝુલ્મ 
કરવામાં પ્રવૃત્ત. હશે, કરિશ્તાઆ તેમના પ્રાણ હરી 
લેશે. પછી તેઓ સમર્પણ કરતા કહેશે “અમે, પાપ 
નહોતા કરી રહ્યા.” ક તેમને કહેવામાં આવશે) 
“ના! 'બલ્કે જે તમે કર્રી રહ્યા હતા તેનાથી અલ્લાહ 
પૂરેપૂરો માહિતગાર છે. 


૩૭૨ 








12 97 9 
કંદ, ૭,૪5૪ 


હ» 


722 ર 22 2 *7/! 
ક 46255 2 48 હ! 4-5 


“૫ 277(₹/?7%6 


હગ્કાશાહઉઈડ્ાડડ કઝ 


પારો ૧૪ 


જેહ#ઇડઉ ન દ 27 
ર ઝદ્ધ “૦941 





હ 


4152 [૬ 
નક શ ક) 
722 દિ-5.5$૬% 22 જ લ 


55955 


ન્ન ન્વ 


છટ ઝડ: તી 
જ ઇઉઈફડડ#ાઈઉકફ૪હઝાઉ)4 
૦બક% 
“ાકડશ્હડોત્કકઇકાઈઉ ડી 


£/”22,7 ન્ઇ્ત્હ 9ન્્‌ કક ત ફન 
0પ કાકડ “યા હ 
હ 


જડ ેકઝર્ડદાક્તડડ ક હન્ટ! 
૦9૭255 ડ૭હઝા 
%% ક ક? ઈદ કે “2774 
હરક ઝવક્કઇ લ ડોડઝડ5 
2.7 ./2- 9૦ % ન ક શી 
કલાડઈકક્ઝડડ પ 
બેઝછાદ; 1 
ઉભ્ાજાઈઈ હડ કહ! 
અડ |4ઝઈ(ઉિ 54) 
કી દ્વિ 


સરાહ ૧૬ અલ -નહલ પારો ૧૪ 


૩૦. માટે તમે જહન્નમના દ્રારોમાંથી દાખલ હ ઇ.- “2 2772 
:૯૭ઝ- મ તિ 


હ ક, 45 શ્ર * #/_ “4 ૦ કઝ ધ્ર 1 
થાઆ અને તેમાંજ સદાય રહો. ઘમંડીઓનું આ ઘર ર 


બેહદ બરું છે. 25 6 
2૧. અને જ્યારે પરહેઝગારોને કહેવામાં આવે છે કજ હક «જજ ૮2 ઉજ; 
કે તમારા રબ તરકથી જે ઊતારવામાં આવ્યું છે તેના હઝાર ક હહ 
[વિશે તમે શું ધારો છે? તેઓ કહે છે “બહુજ ઉત્તમ «72 (૮01. : 9 94 9277₹277 

નડ કિ છી ી ૦ જ ન“ ભજ કાકાના 
છે.' પરહેઝગારો માટે આ દુનિયામાં ભલાઈ છે અને 

આખેરતનું ઘર તો તેનાથી પણ વધુ સારું છે. ખરેખર બેન્ક ડાકક 455) 
પરહેઝગારેનું ઘર ઉચ્ચત્તમ છે-- 

૩૨. (જ્યાં) સદાબહાર બગીચા (હશે જે)માં ડફ છૂટ ઝડઈડડડઝડ૬ 
તેઓ દાખલ થશે; જેની વચ્ચેથી નહેરો વહેતી હશે. દ” ક 
કઝ જક. ૪ ક ભ “% | 2% કી 

ત્યાં તેઆ જે ઇચ્છા કરશે તે તેમને મળી રહેશે. અલ્લાહ શ હ્ઝ્્્કડાડ્ક્કડક# 
પરહેઝગારોને આવી રીતે નવાઝે છે. જ 


ક ક . લઝ 
૩૩. જ્યારે ફરિશ્તાઆ પવિત્ર હાલતમાં ી 2 ન 9૭ 

ણ. *% ન "“%"“% 9 ટ”૪%52 ન “ત 2? નજ 
રહેનારાઓના પ્રાણ હરવા ટાણે કહેશે “તમારા ઉપર હ 6૪») કઃ દ્ધ હે ળ્ડૉ 


સલામતી હોજે. તમારા નેક કામોના બદલામાં ક ન દાળ િ 
(આજે) તમે જન્નતમાં દાખલ થઈ જાએ.” જછેઠક ૦ | કઝ 


૩૪. આ (કાકર) લોકો શેની રાહ જોઈ રહ્યા છે, કા ડડ શહ ન 


[સિવાય કે કરિશ્તાઓ તેમના (પ્રાણ લેવા) તેમની પાસે ન 

ર્‌ ર દ તત્ર 44૦૦9. “9*5. 774 રિ કી 
આવે અથવા (તેમના ઉપર) તારા પાલનહારને। નિર્ણય તર્ક 2હજકઝવળાડકવાઝય- 
લાગુ કરવામાં આવેર્ તેમના પહેલાના લોકોએ પણ 291127 9 22 ન 
એમજ કર્યું હતું . અલ્લાહે તેમના ઉપર કંઈ ઝુલ્મ નથી છવક્ટક ઉડ, 
કયી, પરંતુ તેમણે સ્વયં પોતાના ઉપર ઝુલ્મ કયી હતો. 

૩૫. જેથી તેમની બૂરાઈઓએ ? તેમને ઘેરી કઇક હકક ઇડણુ જિ 


લીધા હતા, અને જે (વસ્તુ)ની તેઓ મશ્કરી ઉડાવતા ઝા 
ક “44; 


હતા તે'જ તેમને વીંટળાઈ વળી. (રુકૃઅ-૪) છબ 
૩૬. અને શરીક ઠરાવનારાઓએ કહ્યાં “જે 534દછ /%372*.4 4 
ક ૭ 5ડ૬ 501 ફાડ તક 


અલ્લાહ ચાહત તો અમે તેના સિવાય બીજા કોઈની જ 
ક જ 9/7.776શત2 &? 
ઈબાદત કરતજ નહિ, ન અમે, ન અમારા પૂર્વજો, છક 55 334 5 2 ન ક 
અને ન તો અમે (તેના હુકમ વગર) કોઈ વસ્તુને ર ર ન ડટ દ 
હરામ ઠરાવત.' તેમની પહેલાના લોકો પણ આવીજ ડ્હહવ્કલી 12 
વાતો કરતા હતા. તે! શું રસૂલે ઉપર સંદેશ 72 04 છ 
ઝડ જ ૦૭10309) 


પહેચાડવા સિવાય બીજી કોઈ જવાબદારી છે? 





૫. બદકારીઓ, દુગુણોા અને વ્યસનો પણ ઈન્સાનના પોતાના કુક્મીની એક શિક્ષાજ છે. 


૩૭૩ 





ટ્રુ 





સૂરાહ ૧૬ 


-૬ઇ" 


૩૭. અને અમે દરેક ઉમ્મતમાં રસૂલો મોકલાવ્યા 
કે, લોકો અલ્લાહની ઈબાદત કરે અને ખોટા 
મા'બ્દોના ત્યાગ કરે અને તેઓમાંથી (કેટલાકને) 
અલ્લાહે હિદાયત આપી અને કેટલાકને તેણે વિનાશને 
પાત્ર ઠરાવ્યા. માટે ધરતીમાં કરીને જઓ કે (રસૂલોને) 
જહા કહેનારાઆના અંજામ કેવો આવ્યો હતો. 

૩૮. અને તું તેમને હિદાયત ઉપર લાવવા માટે 
ગમે તેટલો ઉત્સુક હો પરંતુ (બીજાને) ગુમરાહ 
કરનારાઓને અલ્લાહ કદીપણ હિદાયત નથી આપતો 
અને આવા લોકોના કોઈ મદદગાર નથી. 

૩૯. અને તેઆ મોટા મોટા સોગંદો ઉઠાવી કહે 
છે કે એક વખત મરી જનારાઓને અલ્લાહ કરી 
ઉઠાડશે 





ડશે નહિ. જો કે આ તો અલ્લાહનો વાયદો છે જે 
અટલ છે, જેનાથી લોકો બેખબર છે. 

૪૦. (અલ્લાહ અવશ્ય તેમને ઉઠાડશે કે જેથી) તે 
તેમના ઉપર (તે હકીકત) જાહેર કરી દે જેના વિશે 
તેઆ મતભેદ કરતા હતા, અને ઈમાન ન લાવનારાઆ 
જાણી લે કે તેઆ જ્‌ઠ્ઠા હતા. 

૪૧. અમે જે વસ્તુ કરવા ચાહિએ, તો માત્ર 
એટલુંજ કહીએ કે 'થઈ જા' અને તે વજુદ 
(અસ્તિત્વ)માં આવી જાય છે. (રુકૃઅ-૫) 

૪ર. અને જેમના ઉપર ઝુલ્મ થયો હતો તે લોકોએ 
અલ્લાહની ખાતર પોતાના ઘરબાર તજી હિજરત કરી 

હતી, બેશક અમે તેમને આ દુનિયામાં સારું ઠોકાણે 
આપશું અને આખેરતનો તેમના બદલો વધુ સારે 
હશે, તે લોકો આટલું જાણતા હોત-- 

૪૩. જે લોકોએ ધીરજથી દૃખેો સહ્યાં અને 
પોતાના ૫રવરદિગારમાં તેમણે અચળ વિશ્વાસ રાખ્યો 
હતો. 

૪૪. અને તારી પહેલાં પણ અમે, ઈન્સાનાનેજ 
રસૂલોા બનાવી મોકલાવ્યા હતા જેમની ઉપર અમે વહી 
ઊતારી હતો, જો તને તેનું જ્ઞાન ન હોય તો તેનું જ્ઞાન 
ધરાવનારાઆને પૂછી જે. 

૪પ. (અમે તેમને) સ્પષ્ટ નિશાનીઓ અને 
કિતાબો (આપી હતી). અને અમે તારી તરક આ 
નસિહત ઉતારી' છે કે તું તમામ માનવજાતિને 


૩૭૪ 


અલ - નહલ 
ડ 
401961 


ન 4 
ત1૦-૭૦-૪ 


પારો ૧૪ 





ન 772 ત્ડ્ડ 55 


પટ 2 
ડ્ઝકઠઠુદક 
7 કહ 2, ત 


2:૫#“ ૦4:7૦ - 


હ્ટ્ઝૉં ટ્‌- જનના 


9૦૭થફદડ#ડ#;5ઇ 


ઝહબડડાડઇકુડપડઝડી 

છેડ ક 
૭્કકાર્ડડઝન્ોજનડ ડડ 
કાંડા ક 


કી જ છ 
[185 
છટક 
£છાડ્ડક્ઝઝ#ાવૃંપકહઝઝી4 
#૪#કઝઇકો5 


દ્વિ 257 ક 


હ૭કક૬%*- 


71287742 ક 


વડ! ઝી ઝા 


2 નિત ત 


5 


57 22722 


જૂન 


979. .,- 7૦% 


59-5૭ 


મન 
ન” 291,772” 2 


છક કફ.અંડદ 


“7%. “તરક ન ક ઝુ ?77% છ 
ડડ ગી જડઝલાકઝઉઝાઉક 


ઝી 50 મી 22 22 


છેડ્નઝ ઠડ 


2%/977)?2 


૦455-૭531 હાઝ;ઉઇઉ 27919 હ્્ઝઝ 


છુ 


સવક 


૫92 


ત 


સૂરાહ ૧૬ 


સ્પષ્ટ સમજાવી દે કે જેથી તેમની તરક જે મોકલવામાં 
આવ્યું છે તેના ઉપર તેઓ ધ્યાન આપે. 

૪૬. તો શું જે લોકો કરેબી યોજનાઓ ઘડતા રહે 
છે, તેઆ અલ્લાહના અઝાબથી પોતાને સલામત ધારે 
છે કે અલ્લાહ તેમને ભયમાં ગરક નહિ કરી દે, અથવા 
તેમને એવા અઝાબથી નહિ ધેરી લે જેની આવવાની 
દિશાથી તેઆ બેખબર હશે? 

૪૭. અથવા તે અચાનક તેમને ચાલતા કરતા નહિ 
ઝડપી લે કે તેઆ (અલ્લાહને) થાપ આપી છટકો ન 
શકે? 

૪૮. અથવા શું અલ્લાહ ધીમે ધીમે તેમનું 
અસ્તિત્વ જ નહિ મિટાવી દે? બેશક, તારે 
પરવરદિગાર લાગણીશાલ છે, દયાળુ (પણ) છે 

૪૯. શું તેમણે નથી ક કે અલ્લાહે સજેલી 
તમામ વસ્તુઆના પડછાયા જમણી તથા ડાબી 
બાજુએથી કરી કરીને અલ્લાહને સિજદા કરતા રહે છે, 
અને આજઝી કરતા રહે છે? 

૫૦. અને જે કંઈપણ આકાશોમાં છે, અને જે 
પ્રાણીમાત્ર પૃથ્વીમાં છે તે સર્વ (આજઝીથી) 
અલ્લાહનેજ સિજદા કરે છે, તેમજ કરિશ્તા (પણ), 
અને તેઓ કદીપણ ગર્વ નથી કરતા. 

૫૧. અને જે તેમનો માલિક તેમનાથી પર છે 
તેનાથી તેઓ ડરતા રહે છે, અને તેના હુકમોનું પાલન 
કરતા રહે છે. (રુકૃઅ-૬) 


જ 


૫૨. અલ્લાહનો હમેશાં એકજ આદેશ (રહ્યો) છે 7]15ક 05 


જ 


કે બે મા'બ્‌દ ન બનાવી લો. મા'બૂદ એકજ છે. માટે 
મારાથી ડરતા રહો. 

૫૩. અને તેનું જ છે જે સર્વ આકાશા અને 
ધરતીમાં છે અને તાબેદારી કરાવવાનો હક્ક 
તેનેજ છે. તેમ છતાં અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈથી 
તમે ડરતા રહેશો? 


અલ - નહલ 


માત્ર. 


પારો ૧૪ 


૦૭૭૬ ક- “રક્ડગ્ફ0ડ ઇડ) ર 


છ ન 2% (૧ ી “2.6. € 
દા ૯હર્યડહૂડાઈક હાઈડઠઉ 


# “ન 4“ 942 


ઉડાડ હું ઈ ડિઝી 
ર29. 22 2% જજ 542% 
છેડ ઈડા 


”262; 


જકઝવઝ#ઇડાડ#?5કઇ 


41 ૮૮૮ મન 27-297-77 
પ કજ: કક કમે નૂ 
9 %_૦ ળી # 7 “” 2 દ્વિજ 

ઉડ 56 


ક 
7 છ. 


ઝ૪તઝહઈડદ્ઝડાહઈબ્કકેડ 


છેડ 27 ન 


ન ક - ૪ પ 974 22 
ઇ હક ત્ઉડકક્ટક્ડડ્ટક્કંડ 
ગો 
૬.2?#:722 


૦૦»૭--ક2 


9586 


૬27 1 “79-૬૮ 


।ડઝાહ્૪119ઝ- ૪1 હકક 


27-#ક દિ [ર 
છેબ્ક્કઉ હાક જ ધ્ર 
ફ#ાઉડઝઝડહડપ્ડાહુંઉશક 


“9: 


છે હક દ્રારકા 





૬. આ કુદરતનો એક નિયમ છે કે પ્રકાશના કેરફાર સાથે પડછાયામાં ઘટાડો વધારો થતો રહે છે. 


મક્કાવાસીઓ માટે આવીજ પરિસ્થિતિના 


ઉદભવ થયો હતો. તેમના વિલાસ વૈભવ તથા ગૌરવની છાયા 


ઘટી રહી હતી અને તેની સામે આંહઝરત સ.અ.સ.ની સકળતાની છાયા સર્વત્ર વધતી જતી હતી, અને 
કાકરે માટે ધીમે ધીમે રૂસ્વાઈનું અને પડતીનું વાતાવરણ સજાઈ રહ્યાં, હતું . 
૭. “પરસ્તીશ' કરાવવાનો હક્ક અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને નથી, અલ્લાહનીજ બંદા કરવામાં 


૩૭૫ 





ક 


સૂરાહ ૧૬ 


થૂ 


પ૪. અને જે પણ ને'મતો તમને સાંપડી છે તે 
અલ્લાહ તરકથીજ છે, અને જ્યારે તમારા ઉપર કોઈ 
આકત આવી પડે છે ત્યારે તમે તેનેજ પુકારો છો. 

૫૫. પછી જ્યારે તે તમારી તકલીફને દૂર કરે છે. 
તો જોઈ લો, તમારામાંના કેટલાક પોતાના 
તારણહારના શરીકો બનાવી લે છે. 

૫૬. અમે જે તેમને આપ્યું હોય છે તેની આવી 
રીતે તેઆ અવગણના કરતા રહે છે. તો થોડી મોજ કરી 
લો, પરંતુ વેળાસર તમને હકીકત જણાઈ રહેશે. 

૫૭. અને તેઆ અમારા આપેલા રીઝકમાંથી 
તેમના હિસ્સા પાડે છે જેમના વિશે તેઆ કંઈ પણ 
નથી જાણતા. અલ્લાહની કસમ, તમે જે ઘડી કાઢયું 
છે તેના હિસાબ તમારે અવશ્ય આપવો પડશે. 

૫૮. અને તેઓ અલ્લાહની પુત્રીઓ ઠરાવે છે. 
અલ્લાહ તો (આવા સંબંધોથી) પાક છે જ્યારે પોતાના 
માટે જે ચાહતો હોય તે પસંદ કરે (અને સર્જી શકે) 
છે. 

૫૯. અને જ્યારે તેઓમાંથી કોઈને પુત્રીના 
જન્મની ખબર આપવામાં આવે છે તો તેના ચહેરા 
ઉપર નિરાશા છવાઈ જાય છે, તેના મનમાં તે પોતાના 
દુ:ખને છુપાવે છે. 

૬૦. તેને મળેલા અશુભ ૦ સમાચારના કારણે તે 
લોકોથી છૂપાતો કરે છે- (વમાસણમાં પડી જાય છે કે) 
આ કલંકને રાખી લઉં અથવા તેને ભૈયમાં દાટી દઉં?' 
ખરેખર તેમને કેંસલે કેટલો બરો છે. 

૬૧. જે લોકો આખેરતમાં નથી માનતા તેમની 
હાલત બેહદ બરી છે, જ્યારે બૂલંદત્તર શાનવાળો 
અલ્લાહ જ છે, તે સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળો છે. 
(રેકૂઅ-૭) 


અલ - નહલ 


# 77 ષા 27 
[55-95-2 હઝ 4 


પારો ૧૪ 


દ ડાઈકહ ક હર્ડડ્ડું ્વ્ઝંડ્કુદડ 


છક *#7494 કડક 


બલ્ક કઉડડડ) 7છીઇ કડ 
છે૦્કક 


બવ ડડ ક્ય હાઉ રા 
ઈઝ યા નુ જ ડું કી 


277.24 2792 તદ 72797૮7 
ન ઇડ દ્રાં 


215624 %094% 


ક્વ (ઇડા હ ટ 202 


કી “ 221717 
ક 9 


છ 4; 557585 


₹#/74 .:”«72 ૪2 » 
હ છ 584 244 


હર્દાડડાહ્ાાહૃવ ક હુઠ 
૦૭55 

દ્રંક%ડ-5ાડઈ કંદ ડક હા 
જાડ દાડા 





આવે, અને તેનેજ પુકારવામાં આવે, માટે યાદ રાખવું 


અલ્લાહની શાનને ઉતારી પાડવા જેવું છે. 


જોઈએ કે અલ્લાહ સિવાય બીજાને નમવું 


ઈન્સાનનું પોતાના ખાલીક વ માલિકની સંપૂર્ણ શરણાગતિ વગરનું જીવન ખાલી તેમજ નિરર્થક છે, 
બેમકસદ છે, નિષ્પ્રાણ છે, અલ્લાહની નાશુક્રી અને ખુલ્લેખુલ્લું અપમાન છે. 


૮. અરબોમાં જહાલતના પરિણામે દીકરીઓ પોતાના પરિવારો માટે કલંક સમાન ગણાતી જેના 


પરિણામે જન્મ થતાંજ તેમને જીવતી દાટી દેવાની ઘાતકી પ્રથા પેઢીઓથી ચાલતી આવતી હતી. 
ઈસ્લામના ઉદય પછી તે પ્રથાને જડમ્‌ળથી ઉડાડી દેવામાં આવી હતી, અને કુરઆને મજીદના પ્રતાપે 


અરબી સમાજમાં સ્રીઆને ઈઝઝતભર્યું સ્થાન મળ્યું . 


૩૭૬ 


મિ” 


સૂરાહ ૧૬ 


૬ર. અને જે અલ્લાહ લોકોની બદઆમાલીઓના 
કારણે તેમને પકડતો રહેત તો આ ધરતી ઉપર એક 
પણ જીવ બાકી રહેવા પામત નહિ. પરંતુ તે સાને એક 
મૃદૃત સુધી છુટ આપતો રહે છે. અને જ્યારે તેમના 
સમય આવી રહે છે ત્યારે એક પળ માટે તેઆ આધા 
પાછા નથી થઈ શકતા. 

૬૩. અને તેઓ અલ્લાહને સંબંધ તેની સાથે 
બાંધે જે તેમને (પોતાના માટે) પસંદ નથી અને તેઓ 
જીભે ખાટા દાવા કરે છે કે ભલાઈ તો તેમના માટે જ 
છે. નિ:શંક તેમના માટેતો આગ છે અને તેમાંજ 
તેમને છોડી દેવામાં આવશે. 

૬૪. અલ્લાહની કસમ, અમે તારી પહેલાંની 
કોમોમાં રસૂલે મોકલાવ્યા હતા. પરંતુ શયતાને તેમના 
કામો તેમને સુંદર કરી દેખાડ્યા અને તે આજ પણ 
તેમને આગેવાન છે. અને તેમના માટે દર્દનાક અઝાબ 


નિશ્ચિત છે. 

૬૫. અને અમે આ કિતાબને તારા ઉપર એટલા 
માટે ઊતારી છે કે તું તેમના કરેલા મતભેદોની હકોકત 
તેમના ઉપર ખોલી દે અને જે ઈમાન લાવે તેના માટે તે 
હિદાયત તેમજ રેહમત સાબિત થાય. 

૬૬. અને અલ્લાહે આસમાનરથી પાણી વરસાવી 
[નિજીવ ઝરમીનમાં જીવન સંચાર કર્યો. બેશક 
સાંભળનારાઓ માટે તેમાં ભવ્ય નિશાની છે. 
(રકૂઅ-૮) 

૬૭. અને ચોપગાં પ્રાણીઓમાં પણ તમારા માટે 
બોધ પાઠ સમાએલો છે. અમે તેના પેટમાના છાણ 
અને લોહી વચ્ચેથી (વહેતું) દૂધ તમને પીવરાવીએ 
છીએ, જ પીનારાઓ માટે શુદ્ધ અને સ્વાદિષ્ટ છે. 

૬૮. અને ખજરીના કળ તેમજ દ્રાક્ષમાંથી તમે 
માદક પીણુ અને શુદ્ધ ખારાક પણ મેળવો છો. બેશક 
તેમાં પણ સમજદારી રાખનારાઓ માટે નિશાની 
સમાએલી છે. 

૬૯. અને તારા પરવરદિગારે મધમાખીને 
વહી દ્વારા કરમાવ્યું “તું પહાડોમાં અને વૃક્ષા ઉપર 
અને તેમની બનાવેલી જાળીઆમાં તારું ઘર બનાવી લે 





અલ - નહલ 


સ્તન ડર ડડાઈઈડ 
ડડ કકક 


#?? 979-477 4 


જપ્છડ25%5 કવ 


-“-252»?/7% 


જ 22 534 
477?7૮ 77? 42727927 જ 
ષ્ષ્ટ ઝાભમાાઇનવરભક૧ 


જા 


ગ્કડીઠઈહાકડહ-શ્દઈડ 
5 

ભ્ઈઝયાકટ્ટ 1 [છક ત હીન 
હાડડડઝોત્લક્ઈ:ઈ ગહ! 
જ્ર્ક્ઝા 


4ઝછડ 


ન'ઉ માહ કા 56 


7?ટ2ૃ 22 24“*.7227૮4 4 7727,2»&5 


%ડક૭ક%૯ક્વ25૭ છપ “૫ 
05 5 


ક્રશ બ્િટિી છી 


ઝર 


શી ડુ 


હડપ 


9૦ «727 '#૮9 “જત ન” 
45%ઠ 65 ઝે કાગહું ક છો. 
25%. ાનિીતીણ (8 


ક “92 ન, 


4 ૭કડડડડવડ ઠડ હડ 
બ્ઝકટકકઝહડંડ 555 
ઈદપઈહહક્ાઠતૃક્ણા હીથ ટકક 


5 ક»? 97 # --% 
ઉ 6-2 5%5ઝ્ડહ હ્ત્ક 


9/૫૪ /17/7 1 


- ન નુૉમાતમારરસાણતરરરારાાતાણાતરિારણણણસણાતાગણ€ાણણતણણાઇતતટાટ ણતા ણમાગાનરણના- રણામ ણનતાાણતાતાતઇસમાત નાનસાતતમણસાતણાણાાતાનારાતતતતાણણટાણાતાાતારત, 
૯. મધમાં અનેક રોગો મટાડવાના તેમજ પૌષ્ટિક ગુણા સમાએલા છે. યુનાની અને આયુર્વેદિક 


ઈલાજેમાં મધને છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 


૩૭૭ 





1૪ 


સરાહ ૧૬ અલ -નહલ પારો ૧૪ 





પિ 


૭૦. “પછી વિભિન્ન પ્રકારના ફળોમાંથી ખા અને (૬? ।*7172.6-26 _ ક “ટ. ૦૮૬ 
હ ર ર સડ ઈ. ન ઈ ઈ હ્ઝબઝ૭ઝક 
પોતાના રબના બનાવેલા નિયમો ઉપર ચાલ.' તેમના 


જ. ૦ ક જ "જ સ અ ખૂ ક નિ ., ર 2 [797 ન ક 2-7 
પેટમાંથી રંગબેરંગી પીવા જેવી વસ્તુ નીકળે છે જેમાં કદ ૮ ઉહ હઇડ ડતકહઇડટદઇ 
“હ "“ - ન જો "“ ક" 2 
ઈન્સાનોા માટે એપચારિક ગુણે સમાએલા છે. બેશક જ તની પ હુ 
[વિચાર કરનારાઓ માટે તેમાં એક નિશાની છે. બડ ઝછાકડડાન 
૭૧. અને અલ્લાહ તમને જન્મ આપે છે અને ધા. 7૬% ક «ઈ. 91 
હ અ ર કઝ 
તેજ તમારું મૃત્યુ નીપજાવે છે, અને તમારામાંના ન 
ઝે ડ્‌ ડ્‌ નડ (9૮71 ૬૪.4 ક નક 
ઘણાને જીવનની એવી નબળાઈઓ સુધી પહેંચાડી બહ બરડ કડ કઝ5ઝ.56$8 
દેવામાં આવે છે કે તેમને જ્ઞાનબુદ્ધિ મળી ગયા પછી દ 
તેઓ તે જ્ઞાનબુદ્ધિને ગુમાવી દે છે. બેશક અલ્લાહ સર્વ ૯ઝ્ઝ્કે 
જાણનારે। છે, સર્વશકિતમાન છે. (રુકૂઅ-૯) 


2 ર *7॥.2.₹%7227 7૬2295,2 
૭ર. અને અલ્લાહે દુન્યવી ને'મતોમાં ” [4555 ઝ્ક૭ડક્ડકડક નોક 
કકાવનારાએ તે વેમતોના કોઈ પણ હિસ્સા તેમાં બ ૦૭ ઝક 
ણ હિસ્સો તેમના મ 
આધીન હોય બીજાને નથી આપતા કે તેઓ બધા ૦૭૩૦૮ «કડાક ન્ન્વ્ડ દડ નઈ 
એકસરખા બની જાય. તો પણ શું તેઓ અલ્લાહની 
ને'મતોનોા ઈન્કાર કરતાજ રહેશે? 


૧૬૫ ૧૬ ય ૯ 29૮, દિન ક શ્ર ક 
૭૩. અને અલ્લાહે તમારા માટે તમારામાંથીજ હ ૧ડડકછા; મી કા ક પુ ડુ કડ 


તમારા (જીવન) સાથી બનાવ્યા છે અને તમારી 

ઝડીમાં ષે “૧% "4૨," ““ તૂ શું ક ૫૮7% «7૮77#:777.7 27 
જોડીમાંથી, તમારા માટે પુત્રા અને પૌત્રાને પેદા કયી ચ્ઝઝઝ55895ડ્ક ક કડાઈ 9 

છે, અને તમારા માટે શુદ્ધ રૌીઝક પૂરું પાડયું છે. છતાં હેડ કા નાલ 
શું નજીવી વસ્તુઆમાંજ તેઓ ઈમાન રાખશે અને ડર ક્કહ્ડવકડડકકે પપ 
અલ્લાહની ને'મતનો ઈન્કાર કરતા રહેશે? 

૭૪. અને તેઓ અલ્લાહને તજી તેમની પૂજા કરે (#: _ 227 21[274( 3 ...?? 2 2/24 7 
ન્ડ જ જો "ડ્‌ "% ૦ સ ને 5 5 હા. 29 60છ૭2૭વ્ટહઝ3 
છે જેમની પાસે આકાશોા અને ધરતીમાંની કોઈ વસ્તુ ર 

“જ “૧% _૦ 2791 797 મ ક 41 7 ૧૦ 
આપવાની સત્તા નથી, ન તો તેએ કદીપણ એવું કરી 65-59 #ુ514ડુ ૭૭ 

ન. કઝ છઠ 2 કર નન નન 
શકશે. 

૭૫. માટે બીજા સાથે અલ્લાહની સરખામણી ઝડ કઃ [ઉ ૭1૬5) દ ન 
કરતા દાખલાઆ ન આપો. નિ:સંદેહ અલ્લાહ મ 

૦ " “% “% ક ર 9 ૦૦ 
(સઘળું) જાણે છે અને તમે (કંઈ) નથી જાણતા. દ્ક્સ્ઝ 


હ 





૧૦. દરેક યુગમાં કેટલીક ભકિતઓ અથવા રાજ્યસત્તાઓ પોતાના બુદ્ધિબળથી તેમજ શ્રમથી બોજ 
લોકો ઉપર અથવા બીજા રાજ્યો ઉપર વર્ચસ્વ ભોગવે છે. તેમની સકળતા અયોગ્ય અથવા અન્યાયા નહિ 
ગણાય, જ્યા સુધી તેઓ સત્તાનો દુરુપયોગ કરી પોતાની નીચેની પ્રજાના હુન્નર તથા લાયકાતના પૂરો 
લાભ ઉઠાવ્યા પછી તેમના શહેરી હક્ક અથવા જીવવાની આઝાદીથી તેમને વંચિત નથી રાખતા. પ્રગતિ 
તથા વિકાસના દરવાજા પ્રત્યેક લાયક અને ઉદ્યમી માટે ખુલ્લા હોવા જોઈએ જેથી ઈન્સાક અને સમાન 
હક્કના સિદ્ધાંત ઉપર પ્રજા ઉન્નતિ મેળવી શકે. 


૩૭૮ 


સૂરાહ ૧૬ 


અલ - નહલ 


પારો ૧૪ 





૭૬. ઉદાહરણ તરીકે અલ્લાહ એક ગુલામનું 
વર્ણન કરે છે જે બીજાને આધીન હેવાથી તેની પાસે 
કોઈ અધિકાર નથી અને તેની સામે એક સ્વતંત્ર 
વ્યકિત છે. જેને અમે સુખ અને સગવડો પૂરી પાડો 
છે. જેમાંથી તે છૂપાવીને તેમજ જાહેર રીતે ખર્ચ કરે 
છે. શું તે બન્ને એકસમાન થઈ શકે છે? સર્વ પ્રશંસા 
અલ્લાહ માટે છે. પરંતુ ઘણાખરા લોકો આ જાણતા 
નથો. 

૭૭, અને અલ્લાહ બે બીજી વ્યકિતઆના દ્રષ્ટાંત 
આપે છે જેમાંની એક તો। મંંગી હોય, કોઈપણ વાત ન 
કરી શકતી હોય અને તે પોતાના માલિક ઉપર ભારરૂપ 
હોય, અને જેને કોઈપણ કામે મોકલવામાં આવે તો તે 
કામ પાર-પડેજ નહિ, શું તે તેના જેવો થઈ શકે જે 
ઈન્સાકની નસિહત કરતો હોય અને પોતે પણ રાહે 
રાસ્ત પર કાયમ હોય? (રુકૂઅ-૧૦) 

૭૮. અને આસમાનો અને ધરતીના છૂપા ભેદોનું 

જ્ઞાન માત્ર અલ્લાહને જ છે; અને આવનારી ઘડી તે 
જાણે આંખનો પલકારે।જ નહિ, બલ્કે તેનાથી પણ વધુ 
નજીક છે. બેશક અલ્લાહ સરવ વસ્તુઓ ઉપર સત્તા 
રાખે છે. 

૭૯. અને અલ્લાહ તમને તમારી માતાઆના ઉદર 
(ગર્ભ)માંથી બહાર લાબો જેનું તમને કંઈ પણ જ્ઞાન ન 
હતું; અને તમને કાન તથા આંખ તથા હૃદય આપ્યા કે 
તમે તેના આભારી બને. 

૮૦. શું તેમણે આકાશમાં અદ્ધર ઊડતા 
પંખીઓનું અવલોકન નથી કયું? તેમને ત્યાં કોઈ 
(અન્ય) નથી ટકાવી રાખતો સિવાય અલ્લાહ. બેશક 
તેમાં તે લોકો માટેજ નિશાનીઓ છે જે યકોન કરે છે. 

૮૧. અને અલ્લાહે તમારા ધરોને તમારા આરામ 
માટે બનાવ્યા છે અને તેણે તમારા રહેવા માટે 
ખાલોના*) ઘર (તંબુ) બનાવ્યા, મુસાકરીમાં જેનો 
ભાર ઊંચકવાો અને પડાવમાં જેનું ખોાડવું 
સહેલાઈભર્યું હોય છે અને તે (પ્રાણીઓ)ની રૂવાટી 


(૧૧) 


નન 2,” 4.7 


5 555૪555 જ%ાહ્ક 
*7/74 (4-7 તડ તિ ૪ 
[5 ડકઈપડઉ, 45૭2 


272૮2 2-27», 797 નુ 
કઝ હ રાડ પી હકક 
#?772- 
છેઠક્ન્ઝ 
ઝકદાડઝાઉડડડ ડડ 
હ્રાડયડટક ક 


કઝ ડઝ 
બજક ન 
કેબ કાના 
ઇઈપટજાડાડક#કતકાદન્‍% 
મ 
ઇકડઉડકક ઠ્કઝ છટક્ફાછત 
#કડ65544: ડટ ન ડડ 


“228 2ર 
૭% 
મન દ્વિ 
હ. કડાકૂટ કડ9હ)#જડી 


“279 9 “જ 1 


ડકલ ્ઝયીક્ડુઇછ ડક 
માક કમના 


7777, પ” 7 2# 
“954 ઝહડછ્તડ 


ક 727? 


ઝક 





૧૧. પક્ષીઓને અંતરિક્ષમાં અદ્ધર ટકી રહેવાની શકિત પણ અલ્લાહે જ આપી છે. 
૧૨. ચામડું પાણીથી રક્ષણ આપે છે જેથી પડાવના તંબુઆ અથવા રણમાં રહેવાની સગવડો 


ચામડામાંથી બનાવવામાં આવતી હતી. 


૩૭૯ 








સરાહ ૧૬ અલ -નહલ 
તથા ઊનથી તમારા વપરાશની અનેક [કઝ 
ધરવખરીની”) વસ્તુઆનેો એક નિશ્ચિત સમય માટે 


(પ્રબંધ) કયી. છે. 

૮૨. છાંયો અને અલ્લાહે પેદા કરેલી અગણિત 
વસ્તુઓમાંની (ઘણી) તમને આપવા માટે બનાવી છે; 
અને તેણે પહાડોમાં તમારા માટે પનાહ લેવાના સ્થળો 
બનાવ્યા છે; અને તેણે તમારા માટે એવા વસ્ત્ર 
બનાવ્યા છે જે તમને ગરમીથી બચાવે છે અને બખ્તરે 
જ જંગમાં તમારું રક્ષણ કરે છે. આવી રીતે તે તમારા 
ઉપર પોતાના ઉપકારો! પૂર્ણ કરે છે કે તમે તેના 
તાબેદાર બની જાઓ. 

૮3૩. છતાં જે તેઓ તારાથી મુખ કેરવી જાય, તો 
તાર્રી જવાબદારી તેમને ચેતવવા પૂરતીજ છે. 

૮૪. તેઓ અલ્લાહની ને'મતાને ઓળખે છે છતાં 
તેઓ અસ્વીકાર કરે છે; અને તેમનામાંના ઘણાખરા 
કાકર છે. (રુકુઅ-૧૧) 

૮૫. અને (યાદ રાખા) જ દિવસે અમે પ્રત્યેક 
કામમાંથી એક એક સાક્ષી ઉભો કરશું ત્યારે (સત્યનો) 
ઈન્કાર કરનારાઓને (સુધારો કરી લેવાની) પરવાનગી 
નહિ મળે, ન તેમને (અલ્લાહની) ભલાઈ મેળવવાની 
તક મળશે. 

૮૬. અને જ્યારે ઝાલિમો પોતાના અઝાબ જોઈ 
લેશે ત્યારે તેમાંથી કંઈ પણ ઘટાડવામાં નહિ આવે; ન 


ણા. 


તેમને કોઈ રાહત મળશે. 
૮૭. અને જ્યારે મુશરીકો પોતાના ઠરાવેલા 
'હે અમારા 


શરીકોને જોશે તો બોલી ઉઠશે 'હે 
પરવરદિગાર, આ અમારા ઠરાવેલા શરીકો છે જેને અમે 
તારા બદલે પુકારતા હતા.' ત્યારે તેઆ સણસણતો 
જવાબ આપશે “ખચીત, તમે '” જહા છો.” 

૮૮. તે દિવસે તેઓ અલ્લાહના ચરણોમાં ઝૂકી 
પડશે અને તેમનું ઘડી કાઢેલું તેમના સાથ છોડી દેશે. 


૧૩. પાણીની મશ્કો, પથારીઓ, થેલાઓ, 





પારે ૧૪ _ 
4515%0હડાડ્ડાઝડકડકઉ। 
૦૭૭૭ હાડડડઉઉા 
હડક ઝદ કડ કોડ 
વઞઈડડુપર 4 &5હડડઉઈા 1 
હડ 201764 
બ્ડ્્5ઝડ 


૦૭ ઝટગડડઇઈઈટ 
કરેકકડ “72 247 


2: બગાવત %૯૦2 ૯૧ ૭52ઝ 


દ.-92.' ન 


૯૦૫2- 
2-7 297 2797/#2-77 


હડ શા; રડાર 


નળ... - ડપાતાસાતાસનતા,૮ તન 


“ 27749૪ 27 22 


૦૭૭553 4953! 956421 
ગહડઝડહઝા#ઇફાઈઇછત 
ન નક 

ડ$ડઇડક ડક ઉછ 
પ હનનકવમ ઝા ઉઇકકઝાક 
ડક ઝડપ : 


ની શ્ટઝશ્ોાહીપરઈડ 
“?2427 


09૭ 





નનન 


પગરખા, પહેરણેો, બખ્તર, ધોડાની જીન પટ્ટા વગેરે. _ 


૧૪. તમામ બુઝર્ગે તથા નબીઓ પોતાની કોમને અલ્લાહનીજ ઈબાદત કરવાનો ઉપદેશ આપતા 
રહ્યા હતા પરંતુ તેમના ગુજરી ગયા બાદ તે કોમોએ પ્રતિમાઓ તથા સમાધીઓ બનાવી પૂજા શરુ કરી 
દીધી. આવી રીતે શીર્ક અવારનવાર નાબુદ થયા પછી કરી જન્મ લેતો રહ્યો. 


૩૮૦ 


સિ | 


સૂરાહ ૧૬ 


૮૯. જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા અને 
બીજાઓને અલ્લાહની રાહથી અટકાવતા રહે છે, 


તેમના ફિસાદ કેલાવવાના કારણે અમે તેમને અઝાબ ' 


ઉપર અઝાબ આપશું. 

૯૦. અને તે દિવસે અમે દરેક ઉમ્મતમાંથી તેમની 
વિરૂદ્ધ સાક્ષી ઊભા કરશું અને તને (પણ) તેમના 
સામે સાક્ષી તરીકે લાવશું. અને અમે તારી ઉપર આ 
કિતાબ ઊતારી છે જે સર્વ વસ્તુઓના ખલાસો 
કરનારી છે, અને તે હિદાયત અને રેહમત અને 


(અલ્લાહની) તાબેદારીમાં આવનારાઓ માટે 
ખૃશખબરી છે. (રકુઅ-૧૨) 
૯૧. બેશક, અલ્લાહ અદલ“ તથા એહસાન 


સાથે સગાસ્નેહીઆની સહાયતા કરવાનો આદેશ આપે 
છે;અને બેહય્યાઈ તથા બદકારીઓ અને હદ બહાર 
જવાની મનાઈ કરે છે. તે તમને શિખામણ આપે છે કે 
કદાચ તમે નસિહત પકડો. 

૯૨. અને અલ્લાહની સાથે કરેલા તમારા કરારેને 
ભાવા, અને સોગંદ લીધા પછી તેને તોડો નહિ, 
જ્યારે કે તમે અલ્લાહને જામિન બનાજો હોય. બેશક 
અલ્લાહ તમારા કામોથી સારી પેઠે માહિતગાર છે. 

૯૩. અને તેના જેવા ન બનો જે પોતાના હાથેજ 
કાંતેલા સુતરને મજબૂત રીતે વણી લીધા પછી તેના 
કરી કટકે કટકા કરી નાખે. તેમજ તમારા 
સાગંદને'“” એકબીજાને છેતરવાનું સાધન ન 
બનાવો કે જેથી એક વર્ગને બીજા વર્ગ ઉપર અધિકાર 
જમાવવાની તક મળે. બેશક અલ્લાહ તમને આવી 
રીતોથી અજમાવે છે અને ક્યામતના દિવસે તે સર્વ 
હકોકતને તમારી સામે ખોલી દેશે, જેમાં તમે મતભેદ 
કરતા હતા. 


અલ - નહલ 


ન? ન્ન 


ન્મ 


ક કક ક કઝ પ. 227 
કટક 
“22 “7 “9? ન?94 


5 555- કછ હ્ટાપઝો છેક? 5 


જ કભ 72/9#,79/7- 
ટિ કાઇ જા મક 
હ 


૦૭ 455 21 છ 


જ નનન 


ન. 5 ડો ” અ 


નન 


7 ## 


ઝાડ 94753૬85: 
જ.6ડઇ; 
હી ! દ્રાદ્્હ% 5 
&ઝકઉડોડહઝડડ ડડ 
ક ઇડ કા વા 
ઈઝી ડહ્ડકંઇ 55% 
હરક 54૬4 ડડ 
ઉઈકકાઝકડઉક્ડઝહઝ૭ર્ડ 
4ઝ ઝડઇડ્રતડાતઝક 


“927 


ઉ)» 


જ. ન ક 





૧૫. અહીં ઈન્સાનની માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક (રૂહાની) મનાોદશાના વિકાસ ઉપર પ્રકાશ 


પારો ૧૪ 


પાડવામાં આજો છે અલ્લાહનો મૂળ હેતુ ઈન્સાનને માનવતા પ્રતિ વાળવાનો છે. દરેક ઈન્સાનને અલ્લાહે 
ઈન્સાક તથા ભલાઈ મેળવવાનો હક્કદાર ઠરાવ્યો છે પછી ભલે તે કોઈપણ રંગ, જાતિ કે ધર્મ સાથે સંબંધ 
રાખતો હોય, ભલે તે દુશ્મનામાંથી પણ હોય, તેની સાથે ઈન્સાક તથા મૂળભ્ત માનવ હક્કોના સંબંધમાં 
કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં નથી આજો. આ માનસિક વિકાસની બ્લંદીના પદે પહેંચનારો જીવજ ખરે 
મોશિન કહેવાશે. 

૧૬. સોગંદના વિશ્વાસનો દુર્પયોગ તેના મહત્વને નષ્ટ કરી નાખે છે. માટે પ્રતિજ્ઞાભંગ ન કરવાનો 
કુરઆને મજીદમાં સખત હુકમ છે. 


૩૮૧ 





સરાહ ૧૬ 


ન. 


૯૪. અને જે અલ્લાહ એવી ઇચ્છા રાખતો હોત 
તો તે તમને એકજ ઉમ્મત બનાવી દીધી હોત પરંતુ જે 
ગુમરાહ થવા ચાહે છે તેને તે ગુમરાહ થવા દે છે, અને 
હિદાયત ચાહનારાઆને તે હિદાયત આપે છે. બેશક 
તમે જે કરતા રહ્યા હતા તેના જવાબદાર તમે પોતેજ 
છો. 

૯૫. અને તમારા સેોગંદને એકબીજાને 
છેતરવાનું સાધન ન બનાવા નહિ તો તમારા કદમ 
જામી ગયા પછી તમે કરી લપસી જશો, અને 
(લોકોને) અલ્લાહના માર્ગથી અટકાવવાના કારણે તમે 
તકલીક ઉઠાવશોા. ઉપરાંતમાં તમે સખત અઝાબ 
ભોગવશે. 

૯૬. અને અલ્લાહ સાથે કરેલા કરારોના બદલામાં 
નજીવું મૂલ્ય ન લો જો તમે સમજદાર છા તો જાણી 
લો! કે જ અલ્લાહ પાસે છે તે'જ તમારા માટે બેહતર 
છે. 

૯૭. અને જે કંઈ તમારી પાસે 
જવાનું છે અને જે અલ્લાહ પાસે 
રહેશે. અને અમે સબ્ર કરનારાઓ 
અનુસાર ઉત્તમ બદલા આપશું. 

૯૮. અને જે મોમિન હોવાની હાલતમાં નેક કામો 
કરશે તે પુરષ હોય કે સ્રી, અમે અવશ્ય તે -ને પાકોઝા 
ઝિદગી અર્પણ કરશું; અને અમે તેમના કર્મીનો તેમને 
યોગ્ય બદલો આપશું. 

૯૯. જ્યારે તું કુઆન પઢવાનો આરંભ કરે ત્યારે 
હડધૂત થએલા શયતાનથી અલ્લાહની પનાહ માગી લે. 

૧૦૦. બેશક, મોમિનો અને પોતાના 
પાલનહારમાં વિશ્વાસ રાખનારા લોકો ઉપર તે 
(શયતાન)ની કોઈ સત્તા નથી ચાલતી. 

૧૦૧. તેની સત્તા (માત્ર) તેમના ઉપરજ ચાલે છે 
જ તેની સાથે દોસ્તી રાખે છે અને જે અલ્લાહના 
શરીકો ઠરાવનારા છે. (રકુઅ-૧૩) 

૧૦૨. અને અમે એક આયતના સ્થાને બીજી 
આયત લાવતા રહીએ છીએ--- જે કે અલ્લાહ જે કંઈ 
ઊતારે છે તે (ની હિકમત)ને તે જાણતો હોય છે, પરંતુ 
તે લોકો કહે છે કે (આ બધું ) તેંજ ઘડી કાઢયું છે. 
બલ્કે તેમનામાંના ઘણા કંઈ નથી જાણતા. 


તે સર્વ ખટી 


તે જ કાયમ 


છે 
છે 
“૬ સ શષ 
ને તેમના કમો 


અલ - નહલ 


પારો ૧૪ 


ડક; પ 70 
ઝક ૭2૭૨3 મ મ 
7797 22.79% 
9૭25 


નન ન્ન 
ધ 


શ ડક કઇઝ્કજડ 


277 4.22 7 227227 


દ 02.55%: 
જકપૃ£ડીડડકકછઠઞડઃ 

કાજ હ મદણઈ% શહરે ડડ 
કમક 5555 


ઈક ક 


દ 2 ્ઝ 


છ 22 


દ 417 શ. ા 
બ્ર %6 40155૬ ઝડ 


રિ 4૬ ડહ્-- અ નો ઉઝર 
કદ 

292 !શ2-નતદ્ર €૫ 
૭ર્કન્ક્હ્ડાડોક ક્ર્ક્ટ્ટ હ હક નન 


97727₹92:૯7.22777 


ેકાડ્કડવ્યછુ કડ બિ હ વદ દરન ક 
ન 
૦૭4૩૪ કછ 


ઠડ્ડહઝડ્રાદયઝ સ ઉ. ડા છુ 
. રા ઉ-્ક્ટ્ક 
૨25 59194 હી 2245 
(264 
? 2 ન 

9૦૭ 


મી 019 ડા ડ૪૨ાછઈંડ;ઇડ 
ક હડક લય 
96ક્મઝ5 


૩૮૨ 





સરાહ ૧૬ અલ -નહલ પારો ૧૪ 
ક જ ક ક્ડે સ (૧૭) કડ # ડ્ર 
૧૦૩. તું તેમને કહે “ રૂહુલ દસે આ 2:47, ૭01 «5 ?2?, 2 92 (7૬૮ 3 
તક ષક ટ. કે દ“ ન હક કા 411 વ] 
(કુરઆન) તારા રબ તરકથી સત્યપૂર્ણ ઊતાર્યું છે કે હ ટ:હ્ટટ્કઇવ્ઝ 


પા. 


જથી તે ઈમાન લાવનારાઆને તેના ઉપર કાયમ કરી દે 
અને મુસ્લિમોને હિદાયત અને ખુશખબર આપે. 

૧૦૪. અને બેશક અમે જાણીએ છીએ કે તેઆ 
કહે છે કે તને કોઈ વ્યકિત સઘળું શીખવાડી રહી છે 
(પરંતુ) જેની તરક તેમનો ઈશારે છે તેની ભાષા તો 
અજમી” (બીન અરબી) છે. જ્યારે આ તો સીધી 
અને સરળ અરબી ભાષા છે! 

૧૦૫. જે લોકો અલ્લાહની નિશાનીઆને માન્ય 
નથી રાખતા, નિ:સંદેહ અલ્લાહ તેમને હિદાયત 
નહિજ આપે, અને તેઆ દર્દનાક અઝાબ ભોગવશે. 

૧૦૬. જે લોકા અલ્લાહની નિશાનીઆને નથી 
માનતા તેઆજ અસત્ય ઘડનારા છે, અને તેઆજ જઠૂં 
બોલનારા છે. 

૧૦૭. કોઈ અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવીને પછી 
ઈન્કાર કરી દે સિવાય કે તેની પાસેથી બળજબરીથી 
એવું કરાવવામાં આવે--- જ્યારે તેના હૈયામાં તેના 
ઈમાન વિશે પૂરતો સંતોષ હોય, પરંતુ જો કોઈ માત્ર 
કુક્ન (સત્યના ઈન્કાર) કરવા માટેજ પોતાના દિલને 
ખોલી નાખે; તેના ઉપર અલ્લાહની નારાજી આવી 
પડશે અને તેમના માટે એક ભયંકર અઝાબ છે. 

૧૦૮. કારણ કે તેમણે આ દુન્યવી જીવનને 
આખેરત ઉપર પસંદગી આપી, અને અલ્લાહ 
નાકરમાનોાને હિદાયત નથી આપતો. 


29/71/24 


2 921 597 દ&«્ર 
૦૯૦ઝ%-ઝક૭-5ડ-5399૯ઝ 
%477%71%₹:7?(#, 2#?27 7૬72727 ? 77 
ક*%કપર૭કકગ્કો.્ઝપ્ઝક 


દિ ૦4%2297../, 2797? 92.2 
ઈપકહ્હકક)૭ગ્૭હઝાડપત 
ઝલ 


ન” ન્ન 


22.ત્ 2 -7,૬5#2#/ જાઇ 
૦૭» કહ%5ઝ! 
કઈલરાડ%૬૫3મઝછ# ઈટ 
તર્ક 774942 (79 કા «2104 
કદટઝઝડડેદહ્૯ 


નન ન 


72. ભજ વજ # 3૪223 274૬ 21 
કકક ૬ગાઇડાઇકડકપડી5 


૦૩ ૭4:9હ્કડશાહા 





૧૭. હઝરત જીબ્રાઈલ (અ) અલ્લાહના હુકમથી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તકા સ.અ.સ. ઉપર કુરઆને 


મજીદ લઈ આવ્યા. 


૧૮. હદીસોના પુરાવા પ્રમાણે આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર ઈમાન ન લાવનારાઆ આપ(સ) ઉપર 
ખાટી તોહમતો લગાવતા હતા કે આપ(સ)ને બીજાની સહાયતા મળતી રહી હતી, અથવા આ [વિષયમાં 
અન્ય વિદ્દાના આપ(સ)ને જ્ઞાનની વાતો શીખવતા હતા. 

જાબર એક ઈસાઈ ગુલામ હતો, આઈસ કે યા'ઈશ જે અલ-હુવાએતીબ ઈબ્ને અબ્દ-અલ-ઉઝાઅ અને 
અબુ-ફૂકહના ચાકર હતો જેમણે આપ(સ)ને સહાયતા કરી હોવાની તોહમત આપ(સ)ના દુશ્મનો 
લગાવતા હતા. (મો'આની અને કુથ) આ સંબંધમાં આમર, સુહાઈબ, સલમાન, અબ્દ-અલ્લાહ બની 
સલામ અને સેગરીયસ નામના એક મઠવાસી સાધુનું નામ પણ લેવામાં આવતું હતું . વિશેષમાં આપ(સ) 
ઉપર આ આક્ષેપ હતો કે આપે ઈન્જીલનું જ્ઞાન એક ઈસાઈ ગુલામ જેણે ઈસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કયી હતો 
તેની પાસેથી મેળવી કુરઆને મજીદ સાથે ભેળસેળ કરી લીધું હતું . આ સર્વ આક્ષેપોને કુરઆને મજીદે આ 


આયત દ્વારા રદિયો આપ્યો છે. 


૩૮૩ 


સરાહ ૧૬ 


૧૦૯. આ તે લોકો છે જેમના મન, કાન અને 
આંખા ઉપર અલ્લાહે મોહર લગાવી દીધી છે, અને આ 
તે લોકો છે જ ગકલતમાં પડેલા છે. 

૧૧૦. બેશક, આ જ લોકો છે જ આખેરતમાં 
નુકસાન ઉઠાવનારા છે. 

૧૧૧. બેશક જેમને સતામણીના કારણે પોતાના 
ઘરબાર છોડી હિજરત કરવી પડી, અને જે લોકો 
જીહાદ“” કરતા રહ્યા અને પોતાના ઈમાન ઉપર 
કાયમ રહ્યા, બેશક તેમના ઉપર એટલું વિત્યા પછી 
તારે પરવરદિગાર તેમને માક કરનાર છે, દયા કરનાર 
છે. (રૃકૃૂઅ-૧૪) 

૧૧૨. તે દિવસે પ્રત્યેક જીવને પોતપોતાની ચિતા 
પડી હશે અને પ્રત્યેક જીવને પોતાની કરણીને પૂરો 
બદલે આપવામાં આવશે, અને તેમના ઉપર લગીરેક 
ઝુલ્મ કરવામાં નહિ આવે. 

૧૧૩. અલ્લાહ તમને એક વસ્તીનું ઉદાહરણ 
આપે છે જે વસ્તીને અમન અને સલામતી મળી હતી 
અને તેમને ચારેકોરથી પુષ્કળ રીઝક આવતું રહ્યાં હતું, 
છતાં તે (વસ્તી) અલ્લાહની ને'મતાની આભારો ન 
થઈ, તો! અલ્લાહે તેમની કરણીઓનો સ્વાદ ચખાડવા 
માટે ભૂખ તથા ભયને તેમના વસ્ત્રા બનાવી દીધા. 


૧૧૪. અને બેશક તેમના તરક તેમની અંદરથીજ ' 


રસૂલ આજો હતો, પરંતુ તે લોકોએ તેને જૂઠ્ઠા ઠરાવ્યો 
જેથી અઝાબે તેમને ધેરી લીધા હતા કારણકે તેઓ 
(તેના ઉપર) ઝુલ્મ કરવા ઉપર ઊતરી આવ્યા હતા. 

૧૧૫. માટે જે હલાલ રોજી અલ્લાહે તમને અર્પણ 
કરી છે તેમાંથી ખાઓ અને અલ્લાહની ને'મતો માટે 
આભારી બને ,/ જો (ખરેખર) તમે તેની બંદગી 
કરનારા છો તો! 

૧૧૬. તેણે તમારા માટે માત્ર તે'જ હરામ કર્યું 
છે જે પોતાની મેળેજ મરણ પામ્યું હોય, અને લોહી 
અને સુવ્વરનું માંસ, અને તે જેના ઉપર અલ્લાહ 
સિવાય અન્યનું નામ લેવાયું હોય. પરંતુ જો 


અલ - નહલ 


પારો ૧૪ 
ન 9: બ્ય્ક૦5#&51% & હહ ૭ઝ્રાડ,, 
દી કક ડબા 


# --- 


ઉ ક 5 વા હન્ાડ5 


ગ્કાડ કિ ૪218544 #ઝીડઈડાડ 
હાઇ હડ] ૪ડડપડક- ક 
£ %9 કજ ।૪ 
%-કક્ હ 


ડઝ 
9૭%5)%કયડઉ ટ 
તક ક 
747૮ પ્ર #ત7 72 2 (79 
૭દહડુઈ#હડ્ાગઇ હડ 
હ#ડટકહહાડ છ છાઈઉ,હે ક્ર્ક 


છાડ લક 0છુંધ 
7ના હ ન છ 
હેડ 8 ક્ટ ન્ટ 5. 


ન4-2 


૦૭5 22. મી 

કાઉ દૂઝુડડીડ 1 55 
2 ક 2222 હે “8 
(9 છ» મ) ્ઝડી નહ 


તં 


#ક્ાહદ્કાડક્દડડઇડ 
ઇઠહઝકડાડડ ડક કાઉ; 





૧૯. અહીં જિહાદ શબ્દનો અર્થ યુદ્ધ તરીકે કરવાનો નથી પણ સંઘર્ષ તરીકે કરવાનો છે. પરિશ્રમ, 
મહનત, પ્રયત્ન તથા સહન કરવાની વૃત્તિ, પોતાની મનાોકામનાઓનેો વિરોધ કરવાની વત્તિ, ખાટા 
[વિચારોની સામે લડવાની વૃત્તિ તથા વાસનાઓઆનો ત્યાગ, વગેરે વગેરે. 


૩૮૪ 





ન... 
મ દદિન 





સરાહ ૧૬ 


મજબુરોથી કંઈ ખાવું પડે, પણ નાફરમાનીના કારણે 
નહિ, ન તો (કોઈ) હદબહાર જાય તો ખરેખર 
અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, બેહદ દયાળુ છે. 

૧૧૭. અને તમારી જીભે અસત્ય બોલી એવું ન 
કહા કે આ હલાલ છે અને આ હરામ છે, જેથી તમે 
અલ્લાહ ઉપર ખોટા ઇલ્ઝામ લગાવનારાઆમાંના થઈ 
જાઆ. બેશક અલ્લાહ ઉપર ખોટા ઇલ્ઝામ લગાવનારા 
સકળતા નથી મેળવતા. 

૧૧૮. આ (દુનિયા) પલભરનોા લાભ છે અંતમાં 
દર્દનાક અઝાબ છે. 

૧૧૯. અને યહૂદીઓ માટે અમે પહેલાં જે 
વસ્તુઆ હરામ ઠરાવી હતી, તેના વિશે અમે તને 
જણાવી ચૂકયા છીએ. અને અમે તેમના ઉપર કોઈ 
ઝુલ્મ નર્થી કર્યો પરંતુ તેમણે પોતેજ પોતાના ઉપર 
ઝુલ્મ ક્યો હતો. 

૧૨૦. પણ જે કોઈ અજાણતામાં” 
કરી બેસે અને પછી તૌબાહ કરી પોતાને સુધારી લે તો 
તેમના પાલનહાર બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. 
(રેકૂઅ-૧૫) 

૧૨૧. ઇબ્રાહીમ ખરેખર સદ્‌ગુણોાના ઉત્તમ 
નમૂના હતો જે અલ્લાહનો કરમાંબરદાર તેનેજ 
નમનાર બંદો હતો, અને અલ્લાહના શરીક ઠરાવનાર 
લોકોમાંના ન હતો. 

૧૨૨. તે અલ્લાહની ને'મતોનો આભારી હતો, 
અલ્લાહે તેને ચૂંટી લીધો હતો અને તેને સન્માર્ગે વાળ્યો 
હતો. 

૧૨૩. અને અમે તેને આ દુનિયામાં ને'મતેો 
પ્રદાન કરી, અને આખેરતમાં પણ તે નેક લોકોમાં 
હશે. 

૧૨૪. અને હવે અમે તને વહી દ્રારા હુકમ 
આપીએ છીએ કે તું ઈબ્રાહીમની રાહને અનૃસર જે 
નિત્ય અલ્લાહ તરક રજુ થનારે। હતો અને શિર્ક 
કરનારા ન હતો. 


ભલ 


દ" 





અલ - નહલ 





પારો ૧૪ 





62 7 ૪7 
5525255 દીદી હ ટ્રેક 


વ હડ કજ. હણી ડક 
હેઠા 5: તક! ક 
જડી, કાડડ ઇડર) 
જેાહાર્વ ગઈ 4.7-227% 1 કટદ 72 
વાઈ શા ન 
ર ક ઇક: જ 


ઇડ લકદાદહઝડાઈ 
ઈ.ઝજહઈહ)ક્ડ્ગ મ ઊડન્ઝ્ટ ઝં 
લાઈ હ 

હ કદ્ટઝહાઉલાડઇડ: હં) 
ઊ5૬ ૭ 

ટાકા. ૭535436ક55છાડ 
બજ્ટ્્ક્ડ 
ઝછુાહુઉઈ।ડ'કડછહઉુઇડાંડ 
છડ 


25 “7/7? 


5258 ઘહાડહીઉત્કક શ 
જેબ્૬હ૭૮૪ઉદ 


શકયા, રઝઝન્ઝયરજોડાતારાર નયનની ડિજે ના 
૧ 





ર૦. અજાણપણામાં કે નિયમોનું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે જો કોઈ ભૂલ થઈ જવા પામે તો બેશક 


અલ્લાહ માક કરનારે છે. 


૩૮૫ 


સૂરાહ ૧૬  અલ-નહલ પારો ૧૪ 


૧૨૫. સબ્તની શિક્ષા તેમના ઉપર લાગુ કરવામાં 
આવી હતી જેમણે તેના વિશે મતભેદો કર્યા હતા. અને 





ન ** 122772, 79 “,7(7 9292 1 70૪ 
69 ફાટક 


૬/7 99/97 


જ “૧% “૫ જજ ર કિ કગ ટ 2*-77 નનન 
તારો પરવરદિગાર કયામતના દિવસે તેમની વચ્ચે જા હા; 


૮7 બક 


કેંસલો કરશે જેનો તેઆ મતભેદ કરતા રહેતા હતા. 
૧૨૬. (હે રસૂલ) તું લોકોને હિકમત તથા 


સદ્પદેશ દ્રારા તારા પરવરદિગારની રાહ તરક બોલાવ દ્રંવ્છાં ૭ ઠડ ડઝહક્૭દ 
ક ત્ષ્્ઝ “4%; “ડગર ધ? 


અને તેમની સાથે વિવેક તથા સભ્ય રીતે ચર્ચી કર. 


“722,727 


ઊડ 


9 29 


કડ ર જાજે (9722 77277972277? 221 (77 
બેશક, તારો રબ સન્માર્ગેથી ભટકી ગએલાઓને સારી -4 ક્ક્હડ5 હઈ-ચ ૦ હંધગ્કક 


પેઠે જાણે છે અને તેમને પણ જાણે છે જે હિદાયત 
પામેલા છે. 


2» 729231 .727/97 12» 777 ૧. 2-7 
09જૂદ&ક્કક્ટડ્વ્વ્કડ્ક 


૧ર૭. અને જે તું (ઝાલિમાો પાસેથી) બદલો “વ. કાકડ કડાક 


લેવા ચાહે તો એટલા પૂરતોજ લે જેટલો! તેમણે તારા 
ઉપર ઝુલ્મ ક્યો હોય (તેટલા પૂરતો જ) પરંતુ જો તું 
સબ્ર્થી કામ લે તો ખરેખર સબ્ર કરનારાઓ માટે 
આજ બેહતર છે. 


7“ ક 1927 72₹292.277 9 127 
ઊઝક કકકઇઝ હ્ષ્ર 


૧૨૮. અને (હે રસૂલ) તું સબ્રથી કામ લે, તને હ્દડકડડ#દૃકડડ2પડક્ક 


સબ્ર અલ્લાહની સહાયતાથીજ સાંપડશે અને તું તેમના 
માટે અકસોસ ન કર, અને તેમની કપટચાલોથી 
1નરાશ ન થઈશ. 

૧૨૯. ખરેખર, અલ્લાહ તે લોકો સાથે છે 
પરહેઝગારો છે અને નિત્ય નેકીઓ કરતા રહે 
(રકૂઅ-૧૬) * 


જ 
6૪ 

ક 

છ. 


૩૮૬૧ 


772674૭ “95 94 પ 
૦૦ -ઝહડ્કઝુડ-53 


સૂરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 





બની-ઇસરાઇલ . 


સ ણો ક 197 ય 2 હ 

દયાવંત છે. જ છ ઇન્સ: 2 
૨ ક “ધઃ ન ન 9%: 17 જ ૪ 

શિ ૧ પ ન ક ૧૨૫ અ ક હો 9 1 રા ક ક 

ર. પવિત્ર છે તે, જે પોતાના બંદાને રાતના સમયે શઝૂવ્%ફફષ્હ્- હઝ "“્્ ર 


મસ્જિદે હરામ _(બએતુલ્લાહ)થી ક 4% 6ઝપકાહ્રકુહઝહી લ્લી 
મસ્જિદ-અકસા (બએતુલ-મુકદ્સ) સુધી લઈ 1. પ 


ગયો, જેની આસપાસની ભૂમિને અમે બરકતોથી ભરી છટક! ટઝ#4* 4511૭૧5 
દીધી છે કે અમે તેને અમારી નિશાનીઓ દેખાડીએ. 
બેશક, તે સર્વ સાંભળનારાં છે, સર્વ જેનારો છે. 

૧. આંહઝરત સ.અ.સ.ના આ (રૂહાની પ્રવાસ) 'ઈસરા' અને આપ(સ)ના મએરાજનો પ્રવાસ બે 
જદી જદી ઘટનાઓ છે. આ પ્રવાસમાં મસ્જિદે-હરામ અને મસ્જિદે-અકસાનું વર્ણન આવે છે જ્યારે 
સૂરાહ નજમ (૫૩)માં મએરાજના વર્ણનમાં યરૂશ્લેમના પ્રવાસના ઉલ્લેખ છેજ નહિ. મએરાજનેો 
બનાવ હિજરી સ.પમાં બન્યો હતો અને ઈસરા હિજરી, પૂર્વ છ મહિનામાં બનવા પામ્યો હતો, આ બે 
બનાવો વચ્ચે લગભગ છ વષેનોા ગાળા જણાય છે જેથી તે બન્ને બનાવા જુદા પડી જાય છે. એમ કહેવું 
પણ યોગ્ય ગણાશે કે આ બન્ને ઘટનાઓ 'રૂહાની' હતી, દૈહિક ન હતી. કારણકે યરૂશ્લેમના રૂહાની 
સકરની રાત્રે આંહઝરત સ.અ.સ. હઝરત ઉમ્મે હાની પાસે હતા. હઝરત ઉમ્મે હાનીએ પોતાના કથનમાં 
આપ(સ)ના આ સફરના સંબંધમાં આપ(સ) જન્નતમાં ગયા હોવાનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો; તેમણે કેવળ 
યરૃશ્લેમનાો જ ઉલ્લેપ્ટ કયી હતો. આંહઝરત સ.અ.સ.એ પોતાના આ પ્રવાસનો વત્તાંત સૌથી પહેલાં 
તેમનેજ જણાવ્યો હતો. ઉપરાંતમાં, સાત મુહદદીસો પણ હઝરત ઉમ્મેહાનીના કથનને ચાર જુદા જદા 
સાક્ષીઓની સાક્ષીથી ટેકો આપે છે કે આંહઝરત સ.અ.સ. યરૂશ્લેમથી તેજ રાત્રે મક્કા પાછા આવી ગયા 
હતા અને આપના પ્રવાસના વર્ણનમાં જો આપે આસમાની મએરાજનો ઉલ્લેખ કયી હોત તો હઝરત ઉમ્મે 
ડાની પોતાના કથનમાં તે જણાવ્યા વગર રહેત નહિ, હકીકતમાં ઈસરા તથા મએરાજ બે જુદી જુદી 
ઘટનાઓ છે. 

બીજે પુરાવો, કે હદીસના વર્ણનમાં આંહઝરત સ.અ.સ. પહેલાં યરૂશ્લેમ ગયા હતા અને ત્યાંથી આપ 
જન્નતમાં મુલાકાત લીધી જેમાં હઝરત આદમ (અ) હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ), હઝરત મૂસા (અ) અને 
હઝરત, ઇસા (અ) પણ શામિલ હતા, બાદમાં જ્યારે આપ જન્નતમાં ગયા તો આપ આ'જ નબીઆને 
ઓઆળખી ન શકયા! આશ્ચર્ય થાય છે કે જે નબીઓઆને આપ થોડીજ પળે પહેલાં યરૂશ્લેમમાં મળ્યા હતા 
તેમને જન્નતમાં કેમ ન ઓળખી શક્યા! બીજુ, આ નબીઆ આપના પહેલાંજ જન્નતમાં કેવી રીતે 
પહેચી ગયા! આ બન્ને સવાલો ઉપર ઊંડા વિચાર કરતાં ચોખ્ખું જણાઈ આવે છે કે આ બન્ને ઘટનાઓ 
વચ્ચે લાંબા સમયનો ગાળો હોવા જોઈએ, નહીં તો થોડી પળો પહેલાં જોએલા ચહેરાઆને ભલાવી દેવું 
આપ માટે શક્ય ન હતું. 


૩૮૭ 





સૂરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારે ૧૫ 





ર 1 9 
૩. અને અમે મૂસાને કિતાબ આપી, અને અમે તે છ્ઝ:-55 4444હી 45પી4 
(કિતાબ)ને બની ઇસરાઇલ માટે માર્ગદશર્ક બનાવી ક «:4#૦4*૩ 
(કહ્યું) “મારા સિવાય કોઈ અન્યને કાર્યસાધક ન બ*ઝઉઠકડછનક કુડ 
બનાવા, શકર 27 ન % ક ન્ન 
"“% “5 “ ૦ "“- 5 _ ૧૧ જ જ હીન ૭ ભર્મડ4ડ 2 ન ક 
૪. હે તે લોકોના વંશજો, જેમને અમે નૃહ સાથે છઉં ઇ4ાટ્ટ#ં “દ 


તક 
ન 


સવાર કર્યા હતા, બેશક, તે અમારો આભાર વશ બંદો 


હતો. 
હ ક્ર નિ શ | ૮ ત્ર ક 
પ૫. અને અમે કિતાબમાં બની ઈસરાઈલને વહી હ૭-_.ક5 કી ઈયા હ ન 
છે જન ક જ ર્‌ 
કરી જણાવ્યું હતું કે તમે ધરતીમાં બે વાર કિસાદ [9 ૬2 ૮4% 74૬: ર 
“્ 5 સ ક ક દે 
ફેલાવશે, અને તમે ખરેજ હદબહારના ગરૂરનું દિ ક્ત ડી 


૫ 


પ્રદર્શન કરશે. , 
ડ્‌ “ /“ ડૂ ૦% “-“. હ“ 5 ૪૮” તિ નિ ક 2 46 
૬. માટે જ્યારે (તે ચેતવણીમાંનો) પહેલો મોકો [419 ડ્ક્કદઇડક 4-2 / કિ 
આવ્યો ત્યારે અમે અમારા બંદાઓમાંથી (અમુક) જ ક, 
ક ક, નન ડ્‌ 4 તું # ઘય 7 ન 9 
લડવામાં બળવાન હતા, તેમને તમારી સામે?” ઊભા | હ કડા *સ્હષ્રક જ ઠક 
કયી જ તમારા ઘરોમાં પેસી ગયા. અને આ એક વાયદા 72% 


કફ ન “ડ્‌ જ “હ જ્ય 
હતો જે પૂરો થઈનેજ રહેવાના હતો. 
""%& “ ર કે 1. રી, /ં *797/9,.7[7 ૮૮ત્ર 4 ૬5 
૭. પછી અમે તેમના મુકાબલામાં તમને સત્તા «949 કડ૩૭૭2 ભ ઠં” ૩૩) ક 
આપી અને દોલત તથા પ વડે તમારી સહાયતા [%.૮%6 પ «૮૮5 
કરી અને તમારું સંખ્યાબળ વધારી મૂક્યું. ૦ 2૯ 





ર. આ આયતમાં જણાવેલા બે ઉપદ્રવોનું વર્ણન “બુક આક મોઝીઝ'માં વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું 
છે. બની ઈસરાઈલ ઉપર બે વાર લા'નત નાખવામાં આવી હતી. પહેલી વાર હઝરત દાઉદ (અ)ના 
સમયમાં અને બીજી વાર હઝરત ઈસ((અ)ના સમયમાં, જેના પરિણામે બની ઈસરાઈલને બે વખત 
સખત અઝાબમાંથી પસાર થવું પડયું હતું, જના પુરાવાઓ હિસ્ટ્રી આક ધી વર્લ્ડમાં જોવામાં આવે છે. 

૩. હઝરત મૂસા(અ) પછી યહૂદીઓએ બહુજ બળ પકડયું અને તે એક સમૃદ્ધ કોમ બની ગઈ. તેમણે 
એક બળવાન રાજ્યની સ્થાપના કરી. તેમણે લાંબા સમય સુધી રાજ્ય કયું અને બહુજ પ્રગતિ કરી. પરંતુ 
સમય જતાં ધીમે ધીમે તેમનામાં સડો પેસવા પામ્યો. ઈ.સ.પૂર્વે. ૭૩૩માં તેમના રાજ્ય સુમારઆ ઉપર 
અસૌીરીયનેોએ હુમલો કરી તેમના દેશને “જેઝરીલ' સાથે જેડી દીધો. ઈ.સ.પૂર્વે ૬૦૮માં કિરઓઆન 
નીકોએ ફલસ્તીનની ભમિને રૅજાડી તારાજ કરી બચેલા ઈસરાઈલીઓને ગુલામ બનાવીને તેમના દેશને 
મિસરની ગુલામીમાં જોડી દીધો. આ સખત પાયમાલીથી પણ તેમણે પોતાના અવળાં જીવનને સુધારી 
લેવાનો બોધ ન લીધો અને તેઆ પોતાની બદકારીઓમાં ડ્બેલાજ પડયા રહ્યા. નબી યમિયા (જરેમીયાહ) 
પણ તેમનામાં જાગૃતિ લાવવામાં નિષ્ફળ ગયા. અંતમાં ઇ.સ.પૂર્વે ૫૯૭માં બાબિલના રાજા બૂખ્તેનસરે 
તેમના દેવળો લૂંટયા અને તેમના રાજા સિદકિયાહ ત્યાંથી નાસી છૂટયો, પણ બાદમાં કેદ પકડાયો, તેની 
આંખા ફોડી નાખવામાં આવી, અને તેના પુત્રોને કતલ કરવામાં આવ્યા. તેમના મહેલ મહોલ્લાઓઆ 
જલાવીને રાખ કરવામાં આવ્યા અને આગેવાનો તથા વિદ્દાના વગેરેને કતલ કરી રાજા સહિત પ્રજાને કેદી 
બનાવી બાબિલ લઈ જવામાં આવ્યા ('જ્યૂઝ' વો.૬ પા.૬૬૫. વો.૭ પા.૧૨૨, પ્રકરણ યરૂશ્લેમ.) 

૪. ગુલામીની દશામાં રહી તેમણે પ્રગતિ કરી. ધીમે ધીમે તેમની સ્થિતિમાં સુધારો થતો ગયો જેના 


૩૮૮ 


સરાહ ૧૭ બનો-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 


૮. (હવે) જો તમે ભલાઈના કામો કરશે તો ડટ “દ 4ક#*ડ૭) 
તમારા પોતાના જીવ માટે બેહતર છે; અને જે 
બદીઆ કરશે તો તમારા જીવ માટે હાનિકતી છે. માટે કર્5૭નીકઈ ણ કઝ ઠડકર્શીદઉ 
જ પ બીજી ચેતવણી પૂરી થવાનો તિ કાર્ડ, ડડ 

અમે તે લોકોને ઉભા ક્યો કે) તમારા સિ 

ચહેરા ઉપર વિષાદ છવાઈ જાય, અને તેઓ તમારી બ્ખ્ડ 
મસ્જિદમાં પહેલાંની જેમ પાછા પેસી જાય અને જે 
કેઈ તેમના હાથે ચડે તેનો તેએ સર્વનાશ “ કરી 
નાખે. 

૯. સંભવ છે કે તમારો પરવરદિગાર તમારા ઉપર 
રહેમ કરે; પણ જે તમે (બદીઓ તરક) પાછા જશે, 


જ 2% 


કિ ડઝ ક “ઝડ 


729 જ ઉ 7૬.2 
તો અમે તમારી સાથે પહેલાં જેવું જ વર્તન કરશું . ઊન ષ્ટ ટેસ્ન્ક્ 
અને જહન્નમને અમે કાફરો માટે કેદખાનું બનાવ્યું 
છે. 


શ ઇક 


પરિણામે તેમનામાંના ઘણાએ ગુલામીમાંથી આઝાદી મેળવી. તેમને મઝહબી આઝાદી સાથે તેમને 
કેળવણીમાં પણ રાજ્ય તરકથી સહાયતા મળવા લાગી. આશરે ઇ.સ.પૂર્વ ૫૪૫માં તેમણે રાજ્ય તરકથી 
મળેલી સગવડોના લાભ ઉપાડી પરશીયા તથા મીૌડીયાના રાજા સાઈરસ સાથે બાબિલ ઉપર આક્રમણ કરી 
તેને જીતી લેવામાં સહાયતા કરવાની ભવ્ય યોજના બનાવી, પરિણામે ઇ.સ.પૂર્વ ૫૩૯માં બાબિલની ક્‌। જ 
સાઈરસ સામે હથિયાર કેંકી સાઈરસને શરણે આવી, જેના બદલામાં યહૂદીઓને યરૂશ્લેમ પાછા કરવાની 
આઝાદી તેમજ તેમના ધર્મસ્થાનાનો જીણેદ્ધાર કરવાની મદદ રાજા સાઈરસ તરકથી મળી. રાજા 
બૃખ્તેનસરે લૂંટેલા તમામ દેવળાની તમામ સામગ્રી રાજ્યના ખર્ચે યરૂશ્લેમમાં પાછી કાયમ કરવામાં 
આવી. આ કામ ઇ.સ.પૂર્વ ૫૧૨૬માં પૂરું થયું હતું, જ ઘટનાની આગાહી હઝરત મૂસા(અ)એ કરી હતી. 

પ૫. આ આયતમાં બનો ઈસરાઈલ ઉપર પડેલી લા'નતના પરિણામે થયેલા બીજા વિનાશનો ઉલ્લેખ 
છે. તે લોકોએ હઝરત ઈસા(અ)ને અસહ્ય યાતનાઓ આપ્યા પછી તેમને સૂળીએ ચડાવી મારી નાખવાના 
[નિષ્ફળ પ્રયાસ કયી હતો. તેના બદલારૂપે અલ્લાહે તેમને દર્દનાક અઝાબમાં ઘેરયી હતા. ઇ.સ. ૭૦માં 
સમ્રાટ ટાઈરસની સરદારી તળે રોમનોના હાથે યરૂશ્લેમે પહેલાં કદિપણ ન અનુભવ્યો હોય તેવા ત્રાસ અને 
પાયમાલી ભોગવી. હઝરત સુલયમાન(અ)નું દેવળ બાળીને રાખ કરી દેવામાં આવ્યું હતું, તે સમતે 
હઝરત ઈસા (અ) કાશ્મીરમાં હતા. આ વિનાશની આગાહી હઝરત મસા (અ)એ કરી હતી. (ડયુટ્રોનામી 
૩૨/૧૮થી ૨૬). 

અહીં મુસ્લિમોને યહ્‌દીઓને દાખલો આપી ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જો તેઆ બદકારીઓ 
કરશે તો યહ્‌દીઓની જેમ ભયંકર પરિસ્થિતિમાંથી તેમને પણ પસાર થવું પડશે અને તેનાથી પણ તેઓ 
જો બાધ ગ્રહણ નહિ કરે તો બીજી વારનો અઝાબ પણ તેમને ભોગવવા પડશે. ઈતિહાસથી સાબિત છે કે 
હલાકુખાનના ક્રર અને નિર્દય દળોના હાથે બગદાદનું પતન થયું હતું. બગદાદ તે સમયે દુનિયાનું સૌથી 
મોટું વિદ્યાનું કેન્દ્ર ગણાતું હતું. તેના વિશાળ ઇલ્મના ભંડારો તથા ૧૮ લાખ મુસ્લિમોના કચ્ચરઘાણ 
વળી ગયો હતો. અંતમાં પોતાના ગૃનાહની તોબાહ કરી હલાકુખાન અને તેના સાથીઓએ ઈસ્લામ 
અંગીકાર કર્યો. આવી રીતે એક ચેતવણી પૂરી થઈ ગઈ હતી ક્‌ 


૩૮૯ 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 


૧૦. ખરેખર, આ કુરઆન ખરી હિદાયત આપે ગડ ક હાડ ન ડીોડડા 
ન્વ 


છે. અને નેકી કરનારા મોમિનાને ખુશખબર આપે છે » 2747 ક 
ન ક --૨)૯૦ ખ્ટ્ડાઈકડ ડડ ઈજા 
કે તેઆ બહુ સારો બદલો ' મેળવશે. ઝદ 
૧૧. અને જે લોકો આખેરતમાં ઈમાન નથી . . ના ક 
નડ ન જો નક શિ કા ભ 2૦૫૫ “૪૬% 
રાખતા તેમના માટે અમે દુ:ખદાયક અઝાબ તૈયાર ૭5545 #કકંધૈડક્ઝકડફડો ડાક 
સ કી દ#,,7 1 
કરી રાખ્યો સ પ કા 0 ક હ 
૧૨. અને ઇનસાનને (હમેશા) ભલાઇ શોધતા 2? .?.?, 79721 ક 252 
“% "- (.“ સ "* "“ ન ૦% ૭6504 લ ધ ડ્ર દ્પ્સ2 
રહેવું જોઈએ જેના બદલે તે બૂરાઈઆની સાધના ક 
"હ જ ક ન 5 #» ૮. 
કરતો રહે છે, બેશક, ઈન્સાન સ્વભાવે બહુજ અધીરો ઉ 
હાય છે. 


ક ક. સ. તિ 79774 જ” દઈ જ 7 ક 
૧૩. અમે દિવસ અને રાતને બે (જદી જુદી) ઠક દ રી 915 હઝ 

૧૧૫ ણ ક ૧૧૬ ઝી ક 272 ય ક 
[નશાનીઓઆ બનાવી છે, અંધકારને રાતની નિશાની ક ક ? ક જિત જા દા ૨22 4 
બનાવી અને દિવસની નિશાની પ્રકાશ આપનારી ર 


“૫ છે કે “૫ સે ક» 77,264, 7 ? 
(બનાવી) છે, ક ના કા ય) તમારા છ ડાડક્ઝડત ઝ35ડ0કન્‍્ઝ 24 ડઝ 
પરવરદિગારની કૃપાઓ શોધતા રહા અને તેના આધાર 9322 
પર વષાની ગણત્રી કરી શકો, તેમજ એક નિયમ કાયમ બ્ર 45૬ ડિ 


કરો. આવી રીતે અમે પ્રત્યેક વસ્તુનું વિસ્તારથી 
વર્ણન કર્યું છે. મ કી 

૧૪, અને દરેક ઈનસાનના કમીને અમે તેમની દક*55૧%-- દ##હુકક4-5 ુ ડાવર્ઝ 
ગરદનોાો સાથે બાંધ્યા છે અને ક્યામતના દિવસે ર ઇક 
તેનું આમાલનામું તેની સામે ધરવામાં આવશે જેને તે છેક છડ. 
સ્પષ્ટ રીતે જોઈ લેશે. ન 

૧૫. (તેને કહેવામાં આવશે) “તારા લેખ વાંચી લે ઉહ કડ. જકડી 
આજના દિવસે પોતાનો હિસાબ લેવા માટે તું જ 


પૂરતો છે. 
“% નડ "| -“ ૩% ત વિત્ત જ જ 9 

૧૬. જે કોઈ હિદાયતને અનુસરે છે તે માત્ર 4-5 955.5૭ પડ કગ ઝ 

પોતાના જીવના ભલા માટે જ અનુસરે છે; અને જે «3.૬... ૮*5«રર૮7: ૧ કાહા 
“૧% “હ ન્‌ ર. 
ગુમરાહ થાય છે તે પોતાનીજ બરબાદી માટે ગુમરાહ *૭-%મ્ઝઝઝ્ક 
જ ૧૨૬૪ ૧૨ સ જ ક..." સ. પ «2ર ટ છ ક 

થાય છે. અને કોઈ બાજો ઉઠાવનાર બોજાના બોજો ઉક ડઝ “ઊડ 


નહિ ઉઠાવે. અને અમે અઝાબ નથી મોકલતા જ્યાં 
સુધી (પહેલાં) રસૂલ ન મોકલીએ. ક 


-----------:-------:--:------ 
૬. કુરઆન મજીદે મુસ્લિમોને પોતાના ધ્યેયને પહેંચવા માટેના સીધો અને સરળ માર્ગ દેખાડી 
ચેતવણી આપી છે કે તેઓ તેમની પહેલાં થઈ ગયેલા લોકોના જેવા કુકર્મી કરવાથી અને તેના માઠા 
પરિણામોથી સાવચેત રહે. 
૭. કુકમીને છૂપાવીને કરવાથી કે છૂપાવી લેવાથી ઈન્સાન તેના માઠાં પરિણામોથી બચી નથી શકતો. 
કહેવત પ્રમાણે કર્મના લેખ કદાપિ મિથ્યા નથી જ્તા. 
૮. અલ્લાહ પોતાના રસૂલે! દ્રારા ઈન્સાનાને ચેતવતો રહે છે અને પછી ન છૂટકે તે પોતાના અઝાબ : 


સક 


મોકલે છે. 


# 


૭૯૦ 


સૂરાહ ૧૭ 


૧૭. અને જ્યારે અમે કોઈ વસ્તીનો સર્વનાશ 
કરવાનો ઈરાદો કરીએ છીએ તો પ્રથમ તો તે વસ્તીના 
નાકરમાન લોકોને ચેતવણી આપીએ છીએ. પરંતુ તેઆ 
બેપરવાઈ કરતા રહે તો તે (વસ્તી)ની સઝાનો ચૂકાદા 
આપવો લાઝિમ થઈ જાય છે. અને અમે તેને નાબૂદ 
કરી નાખીએ છીએ. 

૧૮. નૂહ પછી અમે કેટલીયે પેઢીઓ નાબૂદ કરી, 
બેશક તારો પાલનહાર પોતાના બંદાઓના ગુનાહોને 
જાણનારો અને જેનારે છે. 

૧૯. જે વ્કિત આ દુનિયાની (મોહમાયાની) 
અભિલાષી છે તો તેમાંથી અમે જેને ચાહીએ (અને) .. 
જટલું ચાહીએ તે તાત્કાલીક અહીંજ આપી દઈએ પ2 
છીએ; પછી અમે તેના માટે જહન્નમ મુકરર કરી 
દઈએ છીએ. જેમાં તે હડધૂત થઈ સદા બળતો રહેશે. 

ર૦. અને જે જકિત આખેરતની ખ્વાહીશ રાખે 
છે અને તેના માટે કોશિશો કરતો રહે છે, જેવી 
કોશિશો કરવી જોઈએ; અને તે મોમિન હશે તો તેમની 
કોશિશાોની કદર કરવામાં આવશે. 

ર૧. તારા પાલનહણારની બક્ષિસો વડે અમે આ 
લોકોની તેમજ પેલા લોકોની સહાયતા કરીએ છીએ 
અને તારા રેબની ને'મતોાનેો કોઈ અંત નથી. 

ર૨. તું જોઈ રહ્યો છે કે (આ જીવનમાં) અમે 
કેટલાકને બીજાઓ ઉપર કેવી કઝોલત (કોષ્ઠતા) 
આપી છે; અને બેશક, દરજજાની ક્રોષ્ઠતામાં તથા 
ભલાઈના સંબંધમાં આખેરત બેહતર છે. 

૨૩. માટે અલ્લાહના સામે બીજાને મા'બ્‌દ ન 
ઠરાવ, કે તું કયાંક રૂસ્વા (અને) નિ:સહાય બની જા. 
(રકૂઅ-૨) 

ર૪. તારા રબનું કરમાન છે કે તેના સિવાય 
કોઈની ઈબાદત ન કર અને તારા માતાપિતા સાથે 
સદવર્તન કર. જે તારી સાથે રહેતાં તેમનામાંથી 
કોઈપણ એકને અથવા બન્નેને વૃદ્ધાવસ્થા આવે તો 
તેમને તુચ્છકાર નહિ, ન તેમને ઠપકો આપ, પરતુ 
હમેશાં તેમની સાથે અદબથી વાત કર. 

રપ. અને તેમની સાથે નમ્રતા તથા લાગણીભરયું 
વર્તન કર અને દુઆ કરતો! રહે, (કહે) હે મારા 


બની-ઈસરાઇલ 


છ ક જ કક ી 
79.7 છા ઈ કછ 12211219 


79 9/(73477 1 


0%: જ હોક પો 


હ્ક્કટ 


છળ 22૫ ડક ડકગ્લક 


“૪૭2 


[ઃ શ ત્રિ 


પારો ૧૫ 


અડ ડફ ડુક્લ્-્ 


ઝડ હઇઉઈક 


ન 


૭9 કપડહણૂફ (ઉ ડડઇટ 
છ ૪ ગ્ક્હ્ક 27₹/₹.77 વ છિ ૮%. ફઝ નિ 


ન25 ક 
૦/35 

શિ કજ “2 7 1-7-47 77૭» 
૭25222 કપાઈ (2945 | 301હુક9 


ડડ, હ 
૭ 4 


17217 


૦% 


2729-77 હડ] ડિ 


ક કકે હડ જ 


ઉડા ઉઝશદદહઇ 


ખક ૪૬5૪૬ કદિ 


955 ડડ્ડક 


ક. ડડ 5%ઈ ડડ)! «ઇડ 


વિ 


5 


ઊ%ષ્ક્હ 


મડ ક્પડ્ઝડહઈ હડ 


ક54જીકડ૪ર્ઘફાડીમદાડડ 
ાઈ;#5ડધઇડઇઝઇ 


૩૯૧ 


ધ્ર 


૭પ 


પે 


૦,535 
દધપ્ઈડ્ક59 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 


2 9૦14 77/72 2279 ક 
પરવરદિગાર, તેમના ઉપર રહેમતો વરસાવ જેવા ર્ર! ાઇઝક૭ાકછઇહાવ્ઈ 
(વાત્સલ્યથી) તેમણે બચપણમાં મારી પરવરિશ* 

' કરરી છે. ક?2 222 '્‌ ક 2 
- "ન જ 9%7 
ર૬. તમારો પરવરદિગાર ખુબ જાણે છે જે બઉ્ઝકકહાકઝયવં ર5 
ક્રૂ ક. સ કે કે શિ દ જ શ્ર?2₹ પ તિ 
તમારા દિલોમાં છે; જો તમે ભલાઈઓ કરનારા છો તો જાદુ 9% રા ડા 
બેશક તેના તરક વારૈવાર રજ થનારાઓઆ પ્રત્યે તે બેહદ કં 
ક્ષમાવંત છે. 1920 17 7 
“% * "હ "% " ર છિ “ ઈક 411 72 792 

૨૭. અને તમારા સગાંસ્નેહીઓને, ગરીબોને અને હ ઝક 4840 818હ5 5 
મસાકરોને તેમનો હક્ક આપતા રહા અને તમારી 9579727 
ન “૧% ત્‌ “ છ 55454 
દોલતનો દુર્વ્યય ન કરે. ર 

પિ ન બ ૫ ત્‌ ણ. દિ “2 કેળ 

ર૮. બેશક દૈલતને ઉડાઉપણે ખર્ચનારાઓ 4 5 છડાહા#ઃ 179 દા હા 
શયતાનના સાથીઓ છે. અને શયતાન પ” ર પ 

ડ સે 56525 
સજનહારની નાશુક્રો કરનારા છે. 

“ “જ “" “ડ્‌ ૦ કિ. છ ત્ન્ જ તિ 92% 

ર૯. અને જો અલ્લાહની ને મતનો શોધમાં તને તિ ક ર કહ કઝ 5).5 
તેમનાથી દૂર જવું પડે તો તેમને નમ્રતાથી (સર્વ) #2453)4 ડઝ 
હકીકત સમજાવી દે. 5૯ 





૯. માતાપિતાના ઉપકારો તથા વાત્સલ્યનો બદલે। વાળવા ઓલાદની શકિત બહારની વાત છે. તેમના 
પ્યાર તથા તેમણે કરેલી કુરબાનીઓઆને બદલો ચૂકવવાનું મૂલ્ય આ દુનિયાના કોઈ પદાર્થમાં નથી. કુદરતે 
માતામાં પોતાના બાળકના સુખસગવડ તથા આરામ માટે મમતાનો ઉદભવ કયી છે. તે પોતાની સંતાનને 
પોતાના જીવનનો નીચોડ, જીવનની સાચી મૂડી સમજી બહુજ કાળજીપૂર્વક તેની પરવરિશ કરતી રહે છે. 
બાળકની અસ્વસ્થતાને પોતાની બેચેની બનાવે છે. બાળકની ભૂખને, પોતે ભૂખી રહી મટાળે છે. 
બાળકના ભવિષ્ય માટે પોતાનું વર્તમાન ધૂળ ભેગું કરી નાખે છે. 

આંહઝરત સ.અ.સ. પાસે એક નવજવાન પોતાના પિતાની કરિયાદ લઈને ખાજો અને કહ્યં,, યા 
રસૂલ્લાહ! મારા પિતાને સમજાવી દો, તે મારી મિલકતને પોતાની મિલકત સમજી બેઠો છે.' પિતા છાનો 
રહી સઘળું સાંભળી રહ્યો હતો. અંતે આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેના પિતા સામે જોયું તો તેની આંખામાં 
આપને દુ:ખ દેખાયું . આપ તેને પૂછ્યું “તું કેમ છાનો બેઠો છે? તારા દિલની વાત કર કે હકીકત શું છે?' 

તેણે જવાબમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ને થોડાક શેર સંભળાવ્યા જેના ભાવાર્થ હતો કે જ્યારે આ એક 
નાના કમઝોર બચ્ચો હતો જેની ટાંગોમાં ચાલવાની શકિત ન હતી ત્યારે મેં તેને મારા ખોળામાં તથા કાંધે 
ઊંચકો હું તેના પગ બની ગયો. જ્યારે તેનામાં ખાવાની શકિત ન હતી તે પડખે પડેલા દૂધને ઉઠાવીને 
પીવાની શકિત ન હતી ત્યારે હું તેને દૂધ પાતો. યા રસૂલિલ્લાહ, જ્યારે તેના બાવળા નાઝૂક હતા તેનામાં 
રક્ષણ કરવાની શકિત ન હતી ત્યારે હું તેનું રક્ષણ કરતો. અને મેં તેને તીરઅંદાઝી શીખવાડી, આજે 
જ્યારે તે એક પ્રવીણ તીરઅંદાઝ બની ગયો છે તો તે મારા ઉપર પોતાના તીર ચલાવી રહ્યો છે. 

આંહઝરત સ.અ.સ. કરમાવ્યું “હે જુવાન, જા તું અને તારી સઘળી મિલકત તારા પિતાની છે.” 
જેવી રીતે તું તારી ઔલદને તારી મિલકત સમજે છે તેમજ તું પણ તારા પિતાની મિલકત છે.' (જ્લસઃ 
સાલાના જલાઈ ૧૯૮૮) 


૩૯૨ 


સૂરાહ ૧૭ 


૩૦. અને તારા હાથને (કજસૌથી) તારી ગરદન 
સાથે ન બાંધી લે અને ન હાથને (સાવ) છુટો મૂકી દે 
જેથી તું ગુનાહગાર અને કંગાલ બની જા. 

૩૧. બેશક તારો પાલનહાર જેને ચાહે રીઝક 
વધારી આપે છે અને (જેને ચાહે) તંગી આપે છે, 
ખરેખર તે પોતાના બંદાઓઆની (હાલતને) જાણનારે 
છે અને જોનારો છે. (રુકૂઅ-૩) 

૩૨. અને તમારી ઓલાદને ગરીબીની બીકથી 
મારી ન નાખો. અમેજ છીએ જે તેમને અને તમને 
રીઝક પૂરું પાડીએ છીએ. બેશક તેમની હત્યા કરવી 
એક મોટું પાપ છે. 

૩૩. અને બદકેલી (વ્બભિચાર)ની નિકટમાં ન 
જાઓ બેશક તે એક ખુલ્લેખુલ્લી બેશરમી અને 
બુ્‌રાઈનો રસ્તો છે. 

૩૪. અને અલ્લાહે જ જીવની હત્યા કરવાનું 
હરામ ઠરાવ્યું હોય તેની હત્યા ન કરે! સિવાય કે 
ઈન્સાક્‌ના ખાતર અને જો કોઈ પણ નાહક માય જાય 
તો અમે તેના વારસદાર”? ને (બદલાના દાવાને) 
હક્ક આપ્યો છે, પરંતુ તે કતલ (ના બદલા)ની મુકરર 
હદથી બહાર ન જાય, કારણ કે (કાયધ્ે) તેના 
હક્કકમાં છે. 

૩૫. અને યતીમોની મિલકત પાસે ન જાઓ 
સિવાય કે વ્યવસ્થાપૂર્વક, જ્યાં સુધી કે તે યુવાસ્થાએ 
પહેચે અને પોતાની જવાબદારીઓ નીભાવવાલાયક 
બને. બેશક જવાબદારીઓ વિશે પૂછપરછ કરવામાં 
આવશે. 


(૧૧) 


બની-ઈસરાઇલ 


પારો ૧૫ 
ઇહ 5 ૭5%54 
ઇડ) ક 


હઝ 5 હક હડ] 
દ કિ જ “૮/7 
છે 22 ક2્પ્ઝ હ્છ 


272.27 924 


917774 »77૪:7૮૪છ#.24 (૫ 
ભ” હ્ઝ્હ ઠઝગડડઝ 251 પ 22 
છ્ક-૫ડડઇકડહ)ઈફ।ડ 


માન” 


૦4૫૬૧૬૬૯૪૬) ૩885; 


ન્ન 


79272 - 


ઝ હ્ઝછુડ શકક હ છા, 
ખકા ુકાંડડ૭ઇફીડ ૭ 


પ 


જે55૭૪ડ*હું 


યુ 
ક્મ્ન 


972 ક 2 મ્ય્ન ન ન 
૭-૯ ઠ&ંદરઝીઝડ4ઇ! કા 
477% 2. 479 છ 2- 2227/“૪%7227 
જક હ૭ડઝઝોર્હ યા 19929 મહ બ 





૧૦. કાતિલની સઝા જીવના બદલો જીવ છે પરંતુ તે કતલ થવાના સંજોગો પ્રમાણે જો મરનારના 
વારસદારો! કાતિલને માક કરવા ચાહતા હોય તો ખુનની કિમત લઈ માક કરી દેવાને તેમને હક્ક છે, તે 
શર્તે કે તેવું કરવામાં સમાજનું હિત સમાએલું હોય. અપરાધીને ખુન કરવાના બદલામાં જીવનદાન 
એવાજ સંજોગોમાં આપી શકાય છે જ્યાં તેમ કરવાથી તેને સુધારી શકાય. ઉપરાંત તેની ગેરહાજરીથી 
તેના પરિવારની દુર્દશા થવાનો ભય હોય; દુશમની વધી જવાને સંભવ હોય જેનાથી સમાજને વધુ હાનિ 
થવાના ભય હોય, આવી ગંભીર પરિસ્થિતિઓને ટાળવા ખાતર જવાબદાર વ્યકિતઓને મરનારના 


વારસદારેોની સંમતિથી યોગ્ય ઉપાય કરવાને! હક્ક છે. 


૧૧. ઉપર્યુકત સંજેગોમાં યતીમોની મિલકતની વ્યવસ્થામાં સત્તાધીશોેની ગંભીર 1. તરક 


૫ 


તેમનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. 


૩૯૩ 


ન 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 

નડ ક "“_. ૨ “૧ * ઈ 2૦721 *1. [727 92? રી 412277 

૩૬. અને આ પ આપો અને ખરાં કઝઝડાઝાદડ 7-5] જે ૭ 919 

ત્રાજવા વડે તોલ કરો. અંજામની દ્રષ્ટિએ આ ૦૪ હ; છ કજ હ 

બેહતર છે. ઈ ખૂ કકન્‍બન 
સ. . ક 8 જ ન ન્‌ 9 જ ક.2 #7 77 224૪ 

૩૭. અને જેનું તને જ્ઞાન ન હોય તેની પાછળ ન -ત ડટડાહ દુહા પ હડક 
ચાલ, બેશક કાન અને આંખ અને દિલ સર્વ પાસેથી ટા ડે જી, 

“ “હ ક ન“ 2229. 2?7 #71[ન7 ક્* 

પૂરા હિસાબ લેવામાં આવશે. ડી 69૭5-૬૧-4૭ હક ઈ28519 
૩૮. અને ધરતી ઉપર અંહકારથી ન ચાલ કારણકે 429: «૪૦૪ 08%: 94 ક ડક 

રે “ઝાઠ,#“૭વ]ક્ત્ક હ%૭ડ્%*23 


૫૫ 


તેમ કરવાથી તું ન તો ધરતીને કાળી શકે છે ન તો છ ક 
પ સ જ ““ ₹212 4 1 41294 
પહાડોના શિખરેોને અડી શકે છે. 39589 ઠકડ હસક 
૩૯. આ સર્વની બ્‌રાઈ તારા પાલનહારની #?99૪ ર૦૮ 2 467*7 7% 211! ૧ 
આ દરે નુ છો» હડ હ વડ: ઠજહ[!: 
નજરમાં (બેહદ) નાપસંદ છે. ન ક ત ન છ 
પિ ક કુ ન" 5% કમક “” 7. 1 4 7[1* 
ક આ સર્વ તે હિકમતનો એક ભાગ છે જે તારા “ગડ હટ હઝડ હાડી! શ): ૭5 
પરવરદિગારે તારા ઉપર વહી દ્રારા ઊતારી છે. અને #976%,7 #.. ,.. !?26.:! ૮1 5 «2 
અલ્લાહનો શરીક કોઈ અન્યને ઠરાવ નહિ, નહીતર તું “25 59994૬4 #-તડીઉ) ડ્રો હર 
ગુનાહગાર (અને) હડધૂત થઈ જહન્નમ (ની .#/૪₹ «૧44₹ડ3્નો, જઇ, # 
ગુનાહગાર (અને) હડબૂ (ના કછ ડટહડ્ડાડલઝ 9555-5481 
આગમાં) કફૅકાઈ જઈશ. કુ ક જ કજ 
“૦ ર્ન “% "* “૧ 21.7 (૪9૮ .21'2૮7૮.૮ત । [%« ૪” 
૪૧. તો શું, તમારા પરવરદિગારે તમને તો પુત્રો ૦ “₹845%9» 9-2 કકઉઇ। હ 
અર્પણ કર્યી છે, અને પોતાના માટે કરિશ્તાઓમાંથી 
પુત્રીઓ બનાવી લીધી છે? નિ:સંદેહ તમે બહુજ 
ભયકર શબ્દો બોલો છો. (રફઅ-૪) ણી... દાડ 
૪૨. અમે આ કુરઆનમાં જદી જદો રીતે ખલાસા પિટ 99 ખડક દાઝ તાત 


કયી છે, કે તેઆ વિચાર કરતા થાય પરંતુ (સચ્ચાઈ શ? 

“__ “*% જ (૧૪) “% "% ન 1,957 ઝુ 

તરક) તેમના અણગમો તો વધતો જ જાય છે. ન જ 

* ન" “% * જે “% ક “ 11૫97474. મ મ કિ 44 

૪૩. તું કહે “જો તેમના કહેવા પ્રમાણે તેની સાથે હું] %%15 ૭». ૫88014ડ5 ઠંડ 3 
બીજા કોઈ મા'બૂદો હોત તો (તેમની દ્રારા) તેમણે દ ન 

જે કેક હ. જ દિ સા ક નં 

અર્શેના માલિકને પહેંચી વળવાનો કોઈ રસ્તો જરૂર છગ્ઝબછદં 

શોધી લીધો હોત. 
૪૪. પવિત્ર છે તે, અને તેના વિશે જે કંઈ તેઓ ૯ 
જાળ 195 ૭૭ ઉદહા્ઝડડ- 


કહી રહ્યા છે તેનાથી તે પર છે. ન 
3-5: ક 94 747 ૨૬ (251, 3) 60 
૪૫. સાત આકાશે। તથા ધરતી અને તેમાં રહેનારા “૨3:25:95 “9% 2 “૭ 4 ત્ર 
સઘળાં તેનીજ તા'રીક (સ્તુતિ) કરે છે. કોઈ એવી 





૧૨. પ્રમાણિકતા વહેવારને મૂળભૂત પાયો છે. 

૧૩. અન્યની માલમિલકતો અને જીવ જ નહિ પરંતુ બીજાના અંગત જીવનના રહસ્યો અને તેમની 
ઈઝ ત આબરૂનું રક્ષણ કરવું દરેક ઈન્સાનની કર્ઝ છે. 

૧૪. જહાલતથી અથવા હઠાગ્રહથી નસિહતાોની અવગણના કરવામાં હદબહાર જવું. 


૩૯૪ 


સરાહ ૧૭ 


છ 
વસ્તુ નથી જે તેની સ્તુતિ ન કરતી હોય, પરંતુ તમે હટી; 9 


તેમની સ્તુતિને સમજતા નથી, બેશક અલ્લાહ 
સહનશીલ છે, અત્યંત ક્ષમાવંત છે. 

૪૬. અને જ્યારે તું કુરઆનનું વાંચન કરે છે 
ત્યારે અમે તારા અને આખેરતમાં ઈમાન ન 
રાખનારાઓની વચ્ચે એક અદ્રશ્ય પરદો નાખી દઈએ 
છીએ. 

૪૭. અને અમે તેમના દિલો ઉપર પરદા નાખી 
દઈએ છીએ કે તેઓ (કંઈ) સમજી ન શકે અને તેમના 
કાનોમાં બહેરાપણુ (નાખીએ છીએ) અને જ્યારે તું 
કુરઆનમાં તારા એકજ પાલનકતીનું નામ ઉચ્ચારે છે, 
ત્યારે તેઆ અણગમાર્થી મોઢું ફેરવી ચાલ્યા જાય છે. 

૪૮. અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે તેઓ ક્યા 
ઉદેશથી અને કયારે તને કાન ધરે છે, અને જ્યારે 
ઝાલિમા આપસમાં મસલતો કરે છે (ત્યારે 
એકબીજાને) કહે છે “તમે એવા માણસ પાછળ ચાલી 
રહ્યા છો જ છળકપટને। શિકાર થયેલો! છે. 

૪૯. જેઈ લે, તેઓ તારા વિશે કેવા દાખલાઓ 
આપે છે. તેઆ એવા ભટકી ગયા છે કે કદીપણ રાહે 
રાસ્ત ઉપર નહિ આવે. 

૫૦. અને તેઓ કહે છે “જ્યારે અમે હાડકાં અને ૭ 
રાખ બની જશું, તો શું ફરી અમને નવસર્જનના 
રૂપમાં સજીવન કરવામાં આવશે? 

૫૧. તું કહી દે, “તમે ભલે પથ્થર અથવા લોખંડ 
બની જશો તો પણ!” 

પર. “અથવા એવી મખ્લુક (બની જાઓ) જૈને 
તમે તદૃન નિર્જીવ (જડ) સમજતા હો (તોપણ 
સજીવન કરવામાં આવશે।)'. તોપણ તેઓ પૂછશેજ 
“અમને કોણ સજીવન કરશે?” તું કહે “જેમણે તમને 
પહેલાં પેદા કર્યા હતા.' છતાં પણ તેઓ માથું ધુણાવી 
(સહાશ્ચર્ય) કહેશે “આવું કયારે બનશે?” તું કહી દે 
'કદાચ એવું થવું નજીકમાંજ હોય. 

૫૩. '*તે દિવસે જ્યારે તે તમને બોલાવશે અને 
તમે તેની સ્તુતિ કરતા દોડતાં આવશે અને તમને એવું 


લાગશે કે તમે આ દુનિયામાં થોડો જ સમય રહ્યા 


હતા. (રુકૂઅ-૫) 


બની-ઈસરાઇલ 


પારે ૧૫ 
ન્ન કજ 


ન ક ક ક 
27૭. ”.7 જિ 22.2 5 
૦થડાટડ છુક ન્ય 
બ 77277 122 

હર 2૫૬૪૫ “્-હા-અડા 54 
5 દ્ર22 ન દ્ર “97 27. 
ઉ») 5 સ વ 

બી ાઉડઇકાીઈડ મ 


તુ 42 


છ જાહુહાતડક 515) કકક 
ર્ર 


તક 555 ડડ 
૦8૪35૭૪ ડ૭)ડ# હડ) 
ઝઈઝંડડડડડાઇડડ્ઈ 
56) %દઇક કાક ઉ8; 
છોઝરાશડ 
ઈજન ક 
દડ કઝ 
ના “55 55 


“2779522 વ 55% 22-72 
2 
રઝડઝ,કડડ 


2 7 ક હેન હ 55 મ 
હ૯ક555 ર 


22 ડી ”?47 


9૫22 2, 
હડ 5 


૩૯૫ 





જ 


દ્ર 


હ 


સૂરાહ ૧૭ 

પ૪. અને તું મારા બંદાઓને કહી દે કે તેઆ એવી 
જ વાત કરે જે ભલી હોય. બેશક, શયતાન તેમની 
વચ્ચે કુસંપ જગાવતો રહે છે. બેશક, શયતાન 
ઈનસાનનો ખુલ્લો દુશ્મન છે. 

૫૫. તમારો પરવરદિગાર તમારા (હાલ)થી સારી 
પેઠે માહિતગાર છે, જો તે ચાહશે તો તમારા ઉપર 
રહેમ કરશે; અથવા જે સઝા ચાહશે, તે તમને 
આપશે. અને અમે તને તેમને રખેવાળ બનાવીને 
નથી મોકલાવો. 

પ૬. બેશક તારો પાલનહાર તેમને જાણે છે જે 
આકાશા અને ધરતીમાં રહેનારા છે, અને અમે 
રસૂલોમાંથી કેટલાકને બીજાઓ ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી 
હતી અને દાઉદને અમે ઝબ્ર આપી હતી. 

૫૭. તેમને કહી દે “જેમને તમે અલ્લાહના 
શરીકો ઠરાવો છે તેને પુકારી જુઓ; તો (તમને 
જણાઈ રહેશે) કે તેમની પાસે તમારા ઉપરથી આકત 
ટાળી દેવાની અથવા (તમારી હાલત) બદલવાની કોઈ 
શકિત નથી. 

૫૮. જેને તેઆ પુકારે છે 
નઝદીકોને શોધી રહ્યા હોય 
અલ્લાહનો કુર્બ મેળવ્યો છે તેઆ પણ અલ્લાહની 
રહેમતના અભિલાષી છે, અને તેઓ તેના અઝાબથી 
ડરતા રહે છે. બેશક, તારા પાલનહારને અઝાબ એક 
ડર રાખવા જેવી વસ્તુ છે. 

૫૯. (ઝાલિમાની) કોઈ એવી વસ્તી નથી જેને 
અમે કયામતના દિવસ પહેલાં નાબ્‌દ ન કરી દઈએ. 
અથવા તેને કડક સઝા ન આપીએ! આ (નિર્ણય) તો 
કિતાબમાં લખાઈ ચૂકયો છે. 

૬૦. પહેલાંના લોકો (પણ) અમારી નિશાનીઓનેા 
ઈન્કાર કરતા રહ્યા હતા પરંતુ નિશાનીઓ મોકલવાથી 
અમને કોઈ નથી રોકી શકતું. અને અમે સમૂદને 
[નશાની તરીકે ઊંટડી આપી હતી પરંતુ તેમણે તેના 
ઉપર ઝુલ્મ કરી તેની અવગણના કરી હતી. અને અમે 
[નશાનીઆ માત્ર ચેતવવા માટે મોકલાવતા રહીએ 
છીએ. 


છે તે પણ પોતાના રબની ડં”. 


નડ ક 


છે અને તેઓમાંના જેમણે 


કજ અઝ કસક ફક સરે જ 
૧૫. ઘણા લોકો કરિશ્તાઓ, રસૂલે, પ્રબોધકો અને અન્ય બુઝર્ગેની સમાધિ બનાવી તેની પૂજા કરે છે 


બની-ઈસરાઇલ 


પારો ૧૫ 





કઝ 9. ન 
ઠકાહા ઝક» હઝં-4 
નિ 2? 144 92૮2.27 5£૦?7 
5૦2 કરડ ૦૪૦૭ 'દ 

છે હ 


(«૮ ટ ઝી 2 
5૭: 
ક્ર રુ ન દડ ક ક ક 
ટ ડડ ધ્વજ છે 


“૭૩5 


ક/- 15 9?79 ન” ક 2», 24197 72 
ઈ 5 692૪4516 ૭*.કહો25 
ડી 7% ક? પ/ નત, ક? 5 છ 
5315 ક ૭ હડ્ડાહઝ કકક 
4974 


ી છેખ્ક 
દ્વિદ ક (દં રી 52 ક?” “2% 
હ્ક્ડ સુક ૭ ઠડી કટ ઇક 


લિ 2 દ ક/ દ ન 


“72 7ર 2 * 22૮79277727 2-1૫, 7 

૧ઝકઈઇહડક્ઝહકઝ૯ હા 
જક 657 77૭27 2ક2૭2,7 
11-૭૭» 2વ4૬ઝ૭કઝ5૭્કડ 
972. “1૪.7 “7 
છેઇક્ટડઇડા;ડડાર્વડહ 

ક રી ક 2 ત્ર યં ક પ# ૧૨૬ 

1 
ક “૮5%: ? 22૬7227 
હ્ળાહુયી)ડ૪ ક કક્કો 
છેઇક્ચ્ડ 
કા ઝાઈ કુ 


૬27 774્ર 


ક 555૮-52 કિ 45 6૬5 


૦ડવ્ફદર્વ.ઝઇડી 


સ્ક 


અથવા માનતાઆ માને છે તેની તરક આ આયતનો ઈશારે. 


૩૯૬ 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારે! ૧૫ 


“ ન“ ““* 5“ * દુ" નિ તક તન «૪% 
૬૧. અને (યાદ કર) જ્યારે અમે તને કહ્યાં “બેશક [154 ઝુડી) કહ હ) હીપ૩5)6 
તારા પરવરદિગારે સૌને ઘેરી લીધા છે, ' અને અમે તને ટા. કા ૦ 
આ સ્વપ્ન“) માત્ર એટલાજ ખાતર દેખાડયું “” #્ક્ડ!ક રું 4 %હ-ઝહછીણ્કા 
| કે તે લોકો માટે એક કસોટી બને, તેમજ 2? 272.2(747257? ક .£?, ૧૦7 92 
હતું કે તે લોકો માટે એક કસોટી બને, તેમજ ;;5). ડઝ, હુઘડડ 
કુરઆનમાં તિરસ્કાર પામેલું તે (કાંટાળું) વૃક્ષ પણ ન 
નડ ક ૦ “ ““ ““_. જિ ન ન «[/#91? 
(દેખાડયું હતું). અને અમે તેમને વારંવાર ચેતવતા જ બ-કઉદ્‌દા 
રહીએ છીએ, છતાં તેમની નાકરમાનીમાં વધારે થતો 
જાય છે. (રુકૂઅ-૬) મ ન ક 9 
“% ન“ ૧% ક. કર 27 579)|- 12117142 
૬ર. અને (યાદ કર) જ્યારે અમે કરિશ્તાઓઆને જુ! 2 પ ડ૭2?42%95ઞ્હ* 5355 
કહ્યાં હતું  આદમને સિજદો કરેો' તો સૌએ સિજદો «૯ 4) 7274716 “305 
ન ન ન "“% "% ક દુ ૦ ક ૧%" હ 2 શ 
કયી, પણ ઈબ્લીસે ન કયી, તેણે કહ્યું, “શું હું તેને છે ડડડ્ઝગ્ક.૦ઉ૭ક 
સિજદો કરું જેને તેં માટીમાંથી બનાવો છે?” 
“૧ ૧ * દુ “૫% ૫% જટ ક કો મી હા દ 
૬૩. તેણે કહ્યું, આ જેને તે માનપદ આપ્યું છે દુ» હગ્હકહડાનહડ કછ) 
તેના વિષે તું શું ધારે છે (શું તે મારા ઉપર સારસાઈ દ્ર “ 4૬૪544. 2% 
૧૬ ક ર ૦ સ” ૫ ર9૬ 5 ક અ ટ) ૯ ઇ 
ભોાગવશે.)? જો તું મને ક્યામત સુધીની મહોાલત ઝી ધિ શટ ટિક 
આપે તો હું તેના વંશજેમાંના થોડાક સિવાય સૌને 
મારા કાબુમા લઈ લઈશ! પ ક 277 4774 7 222 હડ કજ 2:54? 4 
૬૪. અલ્લાહે ફરમાવ્યું જા દૂર થઈ જા, તારે “ક્ક્કહડ-ક હોઝ્ઝ ૫ નસ 
અને તને અનુસરનારાઓને બદલે! જહન્નમ છે, અને ૦% 
આ જ (તમારે।) યોગ્ય બદલે છે. કક 
6_ ““« 5 ૦ ર દિ નં ૧ ક 97: 91/72 *. 279, 
૬૫. અને તેમનામાંથી જેને તું ચાહે તારી “પરસ2હ%5 ક ્ડાછીન%5-3 
વાતોમાં ભરમાવીને બહેકાવી લેજે અને તેમના ..,.-. . ,7%4- દડ, 
ન ૨ જજ ક “ ડુ 53લા- 2 
મુકાબલામાં તારા ઘોડ સવારાને અને પાયદળ ૪ 5ર હાન 
લશ્કરો)ને છૂટા મુકી દેજે અને તેમની સંપત્તિ અને ;- [*92 ૭ 4 7:99 
ર તાક ૦૪ડડડા ઇડ 
સંતાનમાં ભાગીદાર બની જજે અને તેમને વાયદાઓ 
આપજે.' અને શયતાનના વાયદા ધાોખેબાજી સિવાય 
કઈ નથી હોતા.' 





૧૬. આ દ્રષ્યને “રોયા' કહેવામાં આવે છે જે જોનાર પોતાની આંખા સામે એક પરિસ્થિતિ સજાતી 
જોઈ રહ્યો હોય છે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ યરૂશ્લેમના દેવળમાં નમાઝમાં તમામ નબીઆની ઈમામત 
કરી હતી જેનો ભાવાર્થ આ હતો કે આ નબીઓના માનનારાઓ ઈસ્લામમાં દાખલ થઈ જશે.. આ 
ઘટનાનું નજરોનજર દ્રષ્ષધ આંહઝરત સ.અ.સ.એ જોયું હતું. 

૧૭. “વક્ષ' અર્થ વશાંવળી થાય છે. 'તે શાપિત વૃક્ષની ઉપમાં યહૂદીઓની પેઢી દર પેઢીને સારી 
પેઠે બંધ બેસતી છે. પ્રત્યેક યુગમાં નબીઓઆને તેમજ માનવજાતિને બેહદ કિસાદો અને આકતોમાં 





કસાવવાનું દૃભાગ્ય યહ્‌દીઓના કાળે જાય છે. ખાસ કરીને આંહઝરત સ.અ.સ.ના ઝમાનામાં મુસ્લિમો 


ઉપર અસહ્ય સિતમ ગુજારવાના અસંખ્ય દાખલાઓ ઈતિહાસમાં જેવા મળે છે. 


૩૯૭ 





સૂરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 
૬૬. મારા (ખરા) બંદાઓ ઉપર તારી સત્તા હઝ; 5 ૪ાક કહા હડ! 


ચાલશે નહિ, અને તારો! પાલનહાર તેમના રક્ષણ માટે ક 
ન જ બ 
પૂરતો છે. 
“૨ “"- "%& જ ન 99797 કઃ ડા 9% 22 
૬૭. તમારો પાલનહાર તે છે જે તમારા માટે 19-*:$ ૩! કું ક # 
"“% * ને ડે સજી જ્‌ જહેર હ“ ક દાડ પ્થ્્ઝ તડપ 
સમુદ્રામાં નોકાઓ ચલાવે છે, જેથી તમે તેની કૃપાઓ 


જિ જ ૦૧% બા ન ન 2 2 
મેળવતા રહો. નિ:સંદેહ, તે તમારા ઉપર ઘણો જ્પ્ડ્ઝ 5૭૪૯ા૬ડહ 
મહેરબાન છે. _ ન પી 
“૧ ૫ ૦ ના “972.78 જા 

૬૮. અને જ્યારે સમુદ્રમાં તમારા ઉપર આકત ડડ 6% 56 
આવે છે ત્યારે તમે તેના સિવાય જેને પુકારતા હો છો તે _.. -,7*222દ ટ 

જ જ “૫ “હ ધ) ક ર મહ! 
તમારો સાથ છોડી જાય છે. પછી જ્યારે અલ્લાહ દદ ડડ 
તમને બચાવી કિનારે લગાવે છે તો તમે તેનાથી કરી #,2€22૨%: 

મ ક છેબ્ક્ઝાડઝીં 
જાઆ છો; ખરેખર ઈનસાન બહુજ નગુણેો છે. હુ 

૦ "% "૧ "૧ “જ "5 ણા 9?" 979%? 
૬૯. પછી શું તમે પોતાને સલામત સમજો છો કે “-ડ ક હાથી 


તે તમને કિનારા પાસે ડૂબાડી નહિ દે, અથવા તમારા હેડ “68155 4૮: ટક 
ઉપર રેતીનું તૃકાન નહિ લાવે? અને ત્યારે તમને ““*ૂઃ2-કઝગ્22 યા 


બચાવનાર કોઈ મળશે જ નહિ. 
જે જો “ "“ “ “ન ? 122 દ ર,» 
૭૦. અથવા તમે પોતાને સલામત સમજો છે કે તે ક દ્ર ડય દ્ર્ડુ કી કા ક કી 


તમને કરીથી મસીબતમાં નહિ નાખે કે તમને પ્રચંડ % ક 
પા ક કક્ડટટઝાહઉ ડડ 


તૂકાનમાં કરીથી નહિ ઘેરી લે, અને તમારા ઈમાન ન 
લાવવાના કારણે તમને ડ્બાડી નહિ દે? અમારા ન. 
ન ક હિ જજ 
મુકાબલામાં તમારી મદદ કરનાર કોઈ નહિ હોય. 
મ“ જો “હ 41222 પ“,7(#૦-ત્ નહ 
૭૧. નિ:સંદેહ અમે આદમની ઓલાદને બહુજ ડા મટવા 55 
ઈઝઝત આપી છે અને અમે ભૂમિ ઉપર અને સમુદ્રમાં ૬૫૬ ૩55ડઝ ૮૩ ૩47 


તેમને પ્રવાસ કરવાના સાધને આપ્યા છે, અને તેમને “2%%-% “#ન્‍્૬્22 
ઉત્તમ વસ્તુઓ પૂરી પાડી છે અને અમારા ક 

૯ ક જ જ ક ન્ડ  હરઇજડ 
સજેનામાંથી ઘણા ઉપર તેમને કોષ્ઠતા આપી છે. ક 
(રૂફૂઅ-૭) 

“- 5 જ હ ન “ક *29 »727 ગ્ય 27 /૩૮7 

૭૨. (વિચાર કરો કે) જે દિવસે અમે દર કોમને શ્ઝબ્ડ્ ગક વાઇન જા 
તેના આગેવાન સાથે બોાલાવશું અને જે «કિતની ”૦ટડઉઃ “ડડ 
કરણીના લેખ તેના જમણા હાથમાં આપવામાં આવશે, ન હ ક્કહઈડ્ડ્ઝ% 


તે પોતાના લેખા વાંચી લેશે, અને તેમને લેશ માત્ર પણ 
અન્યાય થશે નહિ. 


પ્ત 7-૦ 3 ૦ 


ષ્‌ 


“કન 


(૧૮) 


૭૩. પરંતુ જેણે અંધાપોમાં આ જીવન ગાળ્યું કઇા#ક્હુડ્ઈડ્ડા ટક છે હઉ 
હશે, તે આખેરતમાં પણ આંધળાજ હશે અને પ 
રટ છઝ્ઝ 


રાહેરાસ્તથી બંહુજ દૂર જઈ પડયોહતો. ક 
- મઇવાલણણણસાગ્તસાણણણદાાઇામાતનારસસળળણાતાાતાતાાસારમણાાસાતરતા,રસણણાસાવસરાતતાસરાાાાસદણાાતાતાસારારાસાાણાણાણાાસસાતાાાબાઉગામળાસાસણવાતાણણતારાતા-ઝ કૂઝનસસસસસસસતાસસસમસાતાતારસતાવસાસાતસતાસમાતાતસાવનારતાસાાસાસસામાતાઇપાતાવાતાતતાવવાણવતાાતતણકાતાાતાસાાસાતાાાાાાાાાર 
૧૮. જે લોકો દુનિયામાં પોતાની રૂહાની આંખોના ઉપયોગ નથી કરતા તેમને આખેરતમાં રૂહાની 


૩૯૮ 





સૂરાહ ૧૭ 


૭૪. અને અમે તારા ઉપર જે વહી દ્રારા ઊતાર્યું 
છે તેના કારણે લોકો તરકથી તને અસહ્ય યાતનાઓનોા 
સંભવ હતેો।, સિવાય કે આ કલામની જગ્યાએ અમારી 
વિરૃદ્ધ તું કંઈક ઉપજાવી કાઢત તો તેઓ તને પોતાનો 
ખરે મિત્ર બનાવી લેત. 


૭૫. અને જો અમે તને (કુરઆન દ્રારા) મઝબૂત : 


ન કયી હોત તો તું તેમના તરક ઝૂકી ગયો હોત. 

૭૬, જે સ્થિતિમાં અમે તને આ ઝિદગીમાં બમણો 
(અઝાબ) ચખાવત તેમજ મૃત્યુ પછી પણ બમણો 
(અઝાબ ચખાવત, અને) અમારા મુકાબલામાં તું 
કોઈની મદદ મેળવી શકત નહિ. 

૭૭. અને બેશક તેઓ તને નાકામ બનાવી આ 
પ્રદેશમાંથી હાંકી કાઢવાની” અણી ઉપર હતા; પરંતુ 
તેવું કરવા પછી તેઆ પણ વધુ સમય માટે ટકો ન 
શકયા હોત. 

૭૮. આવી જ રીતે અમે તારા પહેલાં અમારા છ્ર્ઈ 
રસૂલે મોકલતા રહ્યા હતા, અને તને અમારા નિયમમાં 
કોઈ ફ્રેરફ્રાર જણાશે નહિ. (રુકૂઅ-૮) 

૭૯. (હે રસૂલ), સૂર્ષયીસ્તથી લઈ રાતના 
અંધકારના સમય સુધીમાં નમાઝાને નિયમિત કાયમ 
કર અને સૂર્યોદય પહેલાં કુરઆનનું વાંચન કર. બેશક, 
સૂર્યીદથ પહેલાં (કુરઆનનું) વાંચન (અલ્લાહની 
દ્રષ્ટિમાં) પ્રિય અમલ છે. 


બની-ઈસરાઇલ 


પારો ૧૫ 





હ 1 ઈડડઝહરઝઝ્ગદ૪#ઝડ 
૦5૭-2565 #કદઉડહઇ 


દ6ડડઇડઝઇડાડ3#% 


ઝક 


હક્ક 


હિ -”-ન” “9. -_7 ૦ ક કકે 7૧9.74. 

%- ૭55155૭5 કડ 
શિ ન શ્્કઉડડહા 4153 

યાઓ ક: [ડા 


“77727 


૯૦% પી રહડ:-૮ છમ્ષ્ છ્ાઉર્ડાફ 


“97 જ 
ક પઝંકઝવ# હાડા ૭35૬૭ 


૭પ હં 


77 । પિ રો ૮૫47 હં 
દિ #દઝઝઝ૭ડ બ્ર 


9 


હકક હક 


૮૦. અને મધ્યરાત્રિ પછીના સમયમાં હેટ: ક હી લકાઈત, ઝક 


તહજજદ *” (ની નમાઝ) તારા માટે એક વધારાની 


કરજ છે. સંભવ છે કે તારે પરવરદિગાર તને 
“મકામન મહમુદા' (બલંદ તરીન) સ્થાને પહીચાડી 
દ્‌, 


7. ૭8297ર 


હાહ હાક 


ન્ન ણ ક 


0 જી છછૂડડ ક 27 


આંખા નહિ મળે. કુરઆન મજીદનેો ઇશારે તે લોકો તરક છે જે અલ્લાહ આવેલી નિશાનીઓને નથી 


ગણકારતા અને તેમના લાભ નથી ઉઠાવતા, તે લોકો આવતા જીવનમાં દિવ્ય દ્રષ્ટિથી વંચિત રહી જશે. 
૧૯. વિરોધીઓ આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર સમાજના અહિતની ચળવળો કરવાનો આરે।પ લગાવી 


આપ(સ)ને દેશવટો દેવાની તદબીરે। કરવામાં અને આપના કબીલામાંથી આપનું આદરમાન ઉઠી જાય 
તેવી યુકિતઓ કરવામાં લાગેલા હતા. પરંતુ અલ્લાહે આંહઝરત સ.અ.સ.ને મક્કા છોડી ચાલ્યા જવાનો 


હુકમ આપ્યો હતો જેથી આપ(સ)ને મક્કાનું નાગરિકત્વ ગુમાવવાના વખત ન આભો. 


ર૦. રાતના શાંતિમય વાતાવરણમાં પોતાના પાલનહણારની યાદમાં એકાંતમાં જીવને એક અનેરા 


આનંદના અનુભવ થાય છે. 


ડલ 


શૈ 


ખદ 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 





હ “| ૪ “ડે જ “7972-27 ક જ 
૮૧. અને કહે 'હે મારા પરવર્રદગાર, મને ટ %ઝુૂકઝ૭ડડક્યક છડ ૫-5. 
૧ જ પ. ૦ રેવ પ. હ ટુ મુ અડ ન્ન 
ભલાઈઓઆ સાથે (તે સ્થાનમાં) દાખલ કર અને ક દ ? 


ી ી જ મ ક ટ 7 272? ક ક ન્૦।4 મર ઝે 
મારું આગળ જવું ખુબીઓથી ભરેલું કર. અને રા ગ્ઝ-ડ ઝહ્ડક 2૪૫૦ 
પોતાની શકિત વડે મારી સહાયતા કર. 
ન "* "ડ્‌ ક "જ "* 71 ત ક 70 ૮77752? ર 

૮૨. અને કહી દે કે સત્ય આવી ગયું છે અને ઈઉિડ2411$) | ત્ણ ડક ડોડ 55; 
અસત્ય નાબૂદ થઈ ગયું છે. બેશક, અસત્ય ના 
(એકદમ) નાસી છૂટે છે. ન પી 

“ ને શ મે કે ક 97 ન ૪5 #* 77 (7  ા ત 

૮૩. અને અમે કુરઆનમાં (કમે કમે) વ કકક. 
વસ્તુઓનું વર્ણન કરીએ છીએ જે મોમિનોા માટે શિકા દ 
૨ ન "૫ ૫ ૦ જા #? 
(રોગર્થી રાહત) આપનારી અને રહેમત છે; પરંતુ ૦૪૫5564 5 
ઝલિમોના નુકસાનમાં તે વધારે! કરતી રહે છે. ન પ કડ 

૮૪. અને જ્યારે અમે ઈનસાનને ને'મતો આપીએ 129 વડ 9 બિ ક 
છીએ તો તે દૂર ખસતા જાય છે; પછી જ્યારે તેમને * ઝમકાર 
દુ:ખ પહેંચે છે તો તે નિરાશ થઈ જાય છે. રી 

૮૫. તું કહી દે” પ્રત્યેક જ્કકિત પોતાની રૂઢી પ્રમાણે 5૩ ૭% 5% દઉ ૯ વૂડંડ કક ર 23 
વર્ત છે અને જે કોઈ રાહે રાસ્ત ઉપર છે તેને તારો પ. 

જ જૂ કા 

પરવરદિગાર ખુબ જાણે છે. (રુકૃઅ-૯) €શ્ઝહ્દ 

૮૬. અને તેઓ તને રૂહ વિશે પૂછે તો કહે રૂહ ૮,51૭ ટક ૭5 દ્વ ત 4 
મારા સર્જનહારના આદેશથી (ઉત્પન્ન થઈ) છે; અને જ 

"“"- "5" * ભ 9 સુ 9535 છ ્રઝાહ કાઇ; 
તમને તેનું બહુજ થોડું ઇલ્મ (જ્ઞાન) આપવામાં 7 તો 
આવ્યું છે?' ન 

૮૭. અને જે અમે ચાહિએ તો જે કેઈ તારી ઉપર &-હવકાપડાહ ઝડ ક ક 

જ ૯ "“& 5“ જ *૨ર૩ 2? ** 7 7 ન્ન 

વહી દ્રારા અમે ઊતાયું છે તે અમે પાછું લઈ લે ડૂ ઇડ, હીર 
લઈએ અને તને અમારી વિરૃદ્ધ કોઈ મદદરૂપ નહિ શ્કષ્ફઝ#૬હાઝ્ં5 
૦4૯ ક 


1 
થાય. 
44 ક નઇ ધા ધ/ 9 ધ ી 
8વ555]ડ૫૭“ન૦% 


તિ ન9ન-.ન 
૮૮. સિવાય કે તારા ઉપર પરવરદિગારની છેઝડડઠ 
(ખાસ) રહેમત હોય. બેશક તારા ઉપર તેની મોટી 
મહેરબાની છે. 





૨૧. મક્કાથી રવાના થતા પહેલાં આંહઝરત સ.અ.સ.એ મક્કામાં પાછા પ્રવેશ થવા માટે આશાભરી 
દુઆ કરી હતી જેને અલ્લાહે કબલ કરી મક્કાની કતેહનો વાયદો આપ્યો હતો. 

ર૨. મક્કાની કતેહ બાદ જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ. મૃતિઓને ખસેડી કા'બાની સકાઈ કરી રહ્યા 
હતા ત્યારે પ્રતિમાઓઆને કટકારતાં જતાં ફરી ફરીને આ આયતનું ઉચ્ચારણ કરતા હતા. (બુખારી) 

ર૩. મરદાવાઈહ, બેહકાં, અને ઈબને માજાહના વર્ણન પ્રમાણે આંહઝરત સ.અ.સ.ની આગાહી છે 
કે એક સમયમાં કુરઆન મજીદનો સંદર્ભ અને તેની રૂહ ધરતીમાંથી અદ્રશ્ય થઈ જશે અને તેને કરી 
એકવાર આ ધરતીમાં સ્થાપવામાં આવશે. 


૪૦૦ 


-૦2્િ -૦ 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 


૮૯. તું તેમને કહી દે “જો ઈન્સાનો અને જીન બક દર્ડઝ્ઝાડઝ્રોડ્ડાટઝક 
ભેગા મળોને આ કુરઆન જેવું (બીજાં) બનાવવા , 24 #2 7 221 “કઇ 29 40 


ધારે તો તેઓ તેના જેવું કદાપિ નહિ બનાવી શકે, ભલે | “* *%ઝર2 જ 
તેઓ કેટલીએ એકબીજાને મદદ કરે. ન ઉપ 

૯૦. અને બેશક અમે આ કુરઆનમાં ઈનસાનો “ઝક હું વઉ ૭૪5 
માટે અનેક ઉદાહરણે। ટાંક્યા છે, પરંતુ ઘણા ખરા ક ૪ ઝન. 
લોકા તેમના ઈન્કાર કરતા જ રહે છે, સિવાય કુક્રનો. છછ ૦ કી રડ 

૯૧. અને તેઓ કહે છે “અમે ઈમાન લાવશું નહિ (૭% હ ઉત્ઈકેડ ઝડ ન 
જ્યાં સુધા તું ધરતોમાંથી અમારા માટે ઝરણાં ક, % ૭9227 
વહેવડાવે! ના 

૯૨. “અથવા તારી પાસે ખજૂરીને અને દ્રાક્ષના 4-5 કઈક ક વા યજ હાહ 9૬2 
બાગ ન હોય જેની વચ્ચેથી અસંખ્ય નહેરો વહેતી હ કાકા 
હાય. ક્ક્ક્ઝ 


જ થિ ૧૫ ય છો “૫% જ ક €-૦7 ક નક 
૯૩. અથવા જે તારે દાવા છે તે પ્રમાણે તું હું ધા મત ન મદ ક 
આસમાનને ટૂકડા કરી અમારી ઉપર પાડી ન નાખે 


અથવા તું અલ્લાહને અને કરિશ્તાઆને અમારી બ બ લત્ા ન 
રૂબરૂમાં હાજર ન કરી દે; 

૯૪. “અથવા તારી પાસે સુવર્ણ મહેલ ન હોય, ઇડાહુડં%% ઠઝ્વ્ઝરહા વ 
અથવા તું (ઉઠીને) આકાશમાં ન ચડી જા; અને અમે ,,; 4... રી ક 
તારા આકાશ પ્રયાણને પણ કદાપિ માનશું નહિ જ્યાં 522 હડડ ઝડ ડડાઝ%દ ૭7% 
સુધી કે ત્યાંથી તું અમારી ઉપર એવી કિતાબ ન લઈ દ %9?7૮,*₹ દ 2287 42 762 ?2 
આવે જે અમે વાંચી શકીએ!' (હે રસૂલ) તું કહી દે ઈક્ડબ્ક)ડક્ડું ક 
'બેહદ પવિત્ર છે મારો રબ! હું તો માત્ર એક ઈન્સાન 
છું (સંદેશવાહક) “9 રસૂલ છું.' (રકુઅ-૧૦) 


યન” 
તત ન 


૯૫. અને ઈન્સાનાોને તેમના ઉપર આવેલી ૮-2-51 55705) 9ક8હળઉાટઉ૩ 


હિદાયતને માનવામાં કોઈ વસ્તુ અંતરાયરૂપ નથી થઈ “છુ છ હ: ઉહ જી 
સિવાય કે તેમણે કહ્યાં, 'શું અલ્લાહે એક ઈન્સાનને 9ઝ્ઝબ્કકાસ્ઝઇાઝ 
રસૂલ બનાવી મોકલાવો છે?' ? 29૯૧૬ “૦4 27 
ર કૂ હે રુ ડડ #7૫/ ,719 હ બ 9/72 ક એ જે 
૯૬. તું કહીં દે “જો ધરતીમાં કરિશ્તાઆની વ્ક્ર્્ન્ડ્ન્‍ %“હડાતંવક ક» ૭૩ 
વ્યવહાર પ્રવત્તિઆ હોત તો] અમે તેમની તરક ટ 5 જ 
ે “હ ઉ% ક્ટ 
આસમાનથી કરિશ્તાઆનેજ ““ રસૂલ બનાવી 9ઝ્્ઝ ડાક હં 


ઊતાર્યા હાત.” 

ર૪. મક્કાવાસીઓ વાદવિવાદમાં ન કાવ્યા. અંતમાં તેમણે એવા મો'જેઝાની માંગણી કરી જે તેમની 
માન્યતામાં પણ ઈન્સાનની શકિતથા બહારની વાત હતો. 

ર૫. રસૂલ પણ એક ઈન્સાનજ છે. અને તેની શકિત ઈન્સાના સુધી પોતાના પાલનહારના સંદેશને 
પહેચાડવા પૂરતીજ મયીદિત હોય છે. 

ર૬. ઈનસાનને નસિહત આપવા માટે ઈન્સાનનું જ દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે અને માનવતાનો 
ઉપદેશ માનવ દ્વારાજ આપવામાં આવે છે. આ કુદરતના નિયમ છે. 

૪૦૧ 


સરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 





ક... ઉ દ? 
૯૭. તું કહી દે “અલ્લાહ મારી અને તમારી વચ્ચે હટ) “ડક ઇડ રા! 3 


સાક્ષી તરીકે પરતો છે, ખરેખર તે પોતાના બંદાઓ ।*. ૦1* 4 ની 
સારી પેઠે જાણે છે અને તે (સર્વ) જોઈ રહ્યો છે." દિ 

૯૮. અને તે જેને અલ્લાહ હિદાયત આપે છે તેજ ડીક ઝ5 ૯ 4ઇકાપઈડ#5 
હિદાયત પામે છે પરંતુ જેને તે ભટકો જવા દે છે, 


જ ઉ» 124% કત 


તેમને અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય મદદગાર નહિ મળી મ 5 ૧22૦૪ રક્ઇન્ ગ્ઝ્ 
શકે. અને કયામતના દિવસે અમે તેમને મોઢાં ભારે 2 દાઇ૬ટ્ઇડણ ૪૪ 52૭55515 ડા 
ઘસડી લાવશું. તેઆ આંધળા, મુંગા અને બહેરા હશે. 
તેમનું રહેઠાણ જહન્નમ હશે; જ્યારે પણ આગ ઓછી ઉદે કઝ ક ઝી નાં કે.” 
થશે અમે તેને સતત ધીખાવતા રહેશું . ક «૦9૯ કુશ 

૯૯. આ તેમને। બદલો છે કારણ કે તેમણે અમારી 18)૮ કકડા ઈ ક્ર2ટ કેક હ ૬5 


નનિશાનીઓની અવગણના કરી કહ્યાં, “શું જ્યારે અમે' ભ: ડડ 2 ઉ કા! ૮2 દ છા ૪ 
મૃત્યુ પામશું અને હાડકાં તથા ચુરામાં પરિણમશું, તો ખે ઝેક ક 
અમને કરી નવા સર્જનના રૂપમાં સજીવન કરવામાં 
આવશે?” ॥ ૫ 
ક ૫ ૧ “"% “5 ૧૬ ન 11ન «7 ૨ ૧-૪. ૭-ન 
૧૦૦. શું તેઓ નથી વિચારતા કે જ અલ્લાહે નાઇ કાના 
આકાશે। તથા ધરતીને સર્જ્યા છે તે તેમના જેવાને 4 7792172299૪ ૨:24 97% 
૦ ન“ જૂ, ક. "“* જજ 
(કરી પણ) સજંવાનું સામર્થ્ય તે રાખે છે? અને ઝગ લઇ તહક્અડાત 
તેમના માટે તેણે એક મુદૃત નક્કી કરી છે જેમાં કોઈ કબિ પહ ૬) ક ક 
ક ૧૧ ર જ પે ૧ 85 ક 971 (2, 
સંદેહ નથી. પણ ઝલિમોએ દરેક વસ્તુના ઈન્કાર 
કરતા રહેશે, સિવાય કુક્રના. 
* કા 6" ક દત જન્/ 4 જ 2 
૧૦૧. તું કહી દે “જો મારા પરવરદિગારના હ્ઝ્વ્ઝી 357 91250 2 
ખઝાના તમારા અધિકારમાં હોત તો તેમાં આછું થઈ દૃ 2 2 4 
જવાની બીકે તમે તેને દબાવી રાખત, કારણ કે છબ» ડઈઝડકફેઉડઇ હ 
ઈન્સાન સ્વભાવે બહુજ કંજસ છે.' (રૃકુઅ-૧૧) 
બે મે મૂસાને નવ નિશાનીઓ ૭ ડડ 59750165 
૧૦૨. બેશક, અમે મૂસાને નવ નશાનાઓ «૦૪૦5૭ ટહછ--% 
આપી હતી. તું બની ઈસરાઈલને પછાજોકઇથારેતે. 2 924. 59 
હડક ઠા ૭%,5 41 હહ ડકર્તકિ- 3! 
તેમની તરક આજો ત્યારે કિરએને તેને કહ્યાં, “હે “૪. ઝ.ઘક શ્છ્ૂઝ 


મસા, હું ધારૂં છં કે તું છેતરામણીના શિકાર થઈ ગયો 
હુ રહત ઝ જો. 


જે 





૨૭. હઝરત મૂસા (અ)ને આપવામાં આવેલી નવ નિશાનીઓ નીચે પ્રમાણે છે. અસા (લાઠી), 
ચળકતો હાથ, પાણીની તંગી, ખાદ્ય વસ્તુમાં સડો, તુકાના, તીડ, જેતુનો ઉપદ્રવ, દેડકા અને લોહીને 
વરસાદ. 


૪૦૨ 


સૂરાહ ૧૭ બની-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 


૧7 9 (નન ી કન 


૧૦૩. તેણે જવાબમાં કહ્યું “તું સારી પેઠે જાણે હાક મિ હાઉ 
છે કે આ (સત્યની) દલીલો આકાશે તથા ધરતીના 


“ડ્‌ ન ૬. $/ ૨4/79૬1 ૭/7૦ તબ “7 ૨૭272 
સર્જનહાર સિવાય કોઈ બીજાએ નથી ઊતારી; માટે હે છો? કહ કેહ ઝુ: 
ફિરઓન, મને ખાતરી છે કે તારી બરબાદીનો સમય 
આવી પહેઓ છે.' રી પા 

૧૦૪. અંતે ફિરઔને તેમને દેશમાંથી હાંકી ૭27 કઇઝડડ કાડીડ ન 

કાઢવાનો નિર્ણય કયી, પરંતુ અમે તેને અને તેના ગ ક્ર્ક્દક્ટે 

ઝક" જ ૫ છે ૭ 46 
સાથીઓને એક સાથેજ ડુબાવી દીધા. 7 


૧૦૫. તેના (વિનાશ) પછી અમે બનીઈસરાઈલને હો ાઈટદજઇનઝ પ ક 
કહ્યું, “તમને ધરતીમાં વસી જાઓ, અને જ્યારે 

ક "“* "હ “૨% "“* /_% ન 22૮7 
વાયદાનો સમય આવશે તો અમે તમને (એક સ્થળે) ૦9ઉઝકુઇકકકાંડઇ હિ 
ભેગા કરી લાવશું.' કાનમ ન 

૧૦૬. અને અમે (કુરઆનને) સત્યના આધારે %હા%.515 કઈક! ડ હ. 


રે 


ઊતાર્યું છે, અને તે સત્ય સાથે ઊતર્યું છે અને અમે તાડ છા 
તને માત્ર (એક) ખૃશખબર આપનાર તેમજ ચેતવનાર ૦.૪દ 99 હડ” 


તરીકે મોકલાવ્યો છે. ી ક ડા.) ી 
“ જ “* “ક જ ક ક ન #/72 “૪/7 (દ 
૧૦૭. અને અમે આ કુરઆનને થોડું થોડું કરી હંઈડ5 ૬ ઊડ કાર્ીન૩5 155 


ઉતાર્યું છે. જેથી તું લોકોને સમયાંતરે વાંચી આ 
સંભળાવતા રહે, અને અમે તેને?” ટૂકડે ટૂકડે ઉગ્ઝુવકઝક 
ઊતારતા રહ્યા છીએ. પાટ ક ન 
નર ક." દ: ". " 5 5) “192 ૬41 ને ૧% 
૧૦૮. તું કહી દે 'તમે ચાહે તેના ઉપર ઈમાન જાઈ ઈક 9:68 
લાવા કે ન લાવા (પણ) જ લોકોને તેની પહેલાં જ્ઞાન ટ છ 55 (ર58 
આપવામાં આવ્યું હતું તેઆને જ્યારે આ વાંચી હરન ેગ્ઝે ઝવ્કક્##ક& 15૬ 
સંભળાવવામાં આવે છે, તેઆ તરતજ સિજદામાં પડી રે, 4» 
ઝી. ઊપઝ્વ- 
ધી ૫ જછ 997-464 ફુ 71. 9? 772277 
૧૦૯. અને કહે છે “પવિત્ર છે અમારો પાલનહાર, (9 %%*થ્રં ઝતછહઇ૭ાં ૭5૭૪#23 


બેશક, અમારા પાલનહારને। વાયદો પૂરો થઈનેજ 
"-"“ 
રહશ . આ 
ક ર મ દર્ટડ'ટ 2% ૮2૮” 222.4 2 
૧૧૦. અને ભાવનાથી સિજદામાં પડતાંજ તેમની કન 42 જ હ્ર્હ્ઝ્ઝા હ્ટ્ક્ 
આજ્ઝી ઓર વધી જાય છે. 





૨૮. કુરઆને મજીદના આહકામો। અલ્લાહ તરકથી સમય તેમજ સંજોગોની આવશ્યકતા પ્રમાણે અને 
અવારનવાર ઉદ્ભવતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે ઊતરતા રહેતા હતા, જે ચર્મપત્રો શિલાઓ અને 
ઘણા ખરા હાકિઝાની યાદીમાં સુરક્ષીત હતા. હઝરત ઉસ્માન (ર)ની ખિલાકતના સમયમાં કુરઆન 
મજીદની આયતો ક્રમવાર વ્યવસ્થિત ગોઠવી એક ગ્રંથના રૂપમાં સંગ્રહ કરવામાં આવો હતો. 


જાતક. -૧ ---- . ત૦૦4૪ ૩ “4૦/૪૦ ડાં ૭ર " -.- 
ક 


૪૦૩ 





સૂરાહ ૧૭ બનીો-ઈસરાઇલ પારો ૧૫ 


કેલ આઅતરનાનશાનાઈ”મ,"શુર' ઈ. 








9294 


૧૧૧, તું કહી દે “તમે ચાહે અલ્લાહ કહીને પુકારો જ ઈ55 દિ ઝકાપ્ટડાપાજ્ હ 
અથવા રહેમાન કહીને, જે પણ નામે પુકારશે।, તેના 


૭/94 જીદ ટટ* ક? 
તો બધા નામો રૂડાં છે.' પરંતુ તારી ઈબાદત ઊંચે સાદે દે કકૈહ્ડછક 52૯ ડ5ક ઝડ ગક ક્ટ 
પ ન ધીમેથી સ્વગત બડબડાટ કર, અને વચ્ચેના 0 ક ુ ડય જ ના 


2477 2 અ હ 729 મક,” 
૧૧૨. અને તું કહી દે “સર્વ પ્રશંસા અલ્લાહ મ 4545501694 
માટેજ છે, જણે કોઈને જન્મ નથી આપ્યો, અને લ 


ક કઝ ક જદ 
બાદશાહતના કોઈ ભાગીદાર નથી, ન તે કોઈનો “છ ઈખ્ડકદ્રાઝહુ દહાડ, 
મોહતાજ છે કે કોઈને પોતાનો મદદગાર બનાવે.' અને બ્રમિ બડ દિ દ 
તું તેની બૂલંદ શાનના ગુણગાન ગાતે। રહે. ન “2૪ 

(રકૂઅ - ૧ર 





ર૯. ઉચ્ચ સ્વરે ઇબાદત કરવાથી એક તો બીજા લોકોની ઇબાદતમાં દખલ થવાને સંભવ રહે છે 
બીજું તેમ કરનારાઓ સાંભળનારાઓ ઉપર પોતાની ભાવના અને ઈલ્મનેો પ્રભાવ પાડવાને ગર્વ કરે છે, 
અને ધીમા બળબડાટથી ઇબાદત કરવાનું ધ્યાનચૂક થતું રહે છે, માટે એવાજ સ્વરેજ ઇબાદત કરવી 
જોઈએ જેથી બૌજા નમાઝીનું ધ્યાન પોતાના શબ્દો તથા દુઆ ઉપરથી હટવા ન પામે. * 


૪૦૪ 


સરાહ ૧૮ 


અલ -કહડ્‌ 





અલ -કહકે 


૧.અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. સર્વ તા'રીકનો હક્કદાર અલ્લાહ જ છે, જેણે 
આ કિતાબ પોતાના બંદા ઉપર ઊતારી છે. બેશક તેમાં 
સહજ પણ આંટીગુંટી નથી નાખી. 

૩. (અલ્લાહે તેને) એક હિદાયત બનાવી છે કે તે 
અલ્લાહ તરક્‌થી આવનારા સખત અઝાબ વિશે ચેતવી 
દે, અને નેકી કરનારા મોમિનોને ખશખબર આપે કે 
તેમના બદલો ઉત્તમ (સ્થાન) છે. 

૪. જે (સ્થાન)માં તેઓ સદા માટે રહેવાના છે. 

પ. અને તે લોકોને ચેતવી દે, જે કહે છે કે અલ્લાહે 
(કોઈને) પુત્ર બનાવી લીધે છે. 

૬. તેમને આ બાબતનું કોઈ જ્ઞાન નથી. ન તો 
તેમના પૂર્વજોને હતું. આ બહુજ ગંભીર વચનો છે જે 
તેમના મોઢેથી નીકળ્યા છે. તેઓ તદૃન જઠૂં બોલી 
રહ્યા છે. 

૭. કયાંક એવું ન બને કે જા આ લોકો કલામ ઉપર 
ઈમાન નહિ લાવે તો તેમની ચિતામાં તું તારે પ્રાણ 
ગુમાવી દે!) 

૮. જે કંઈ કા પૃથ્વી ઉપર છે અમે તે સર્વમાં 
બહુજ આકર્ષણ “ મૂક્યું છે જેથી અમે લોકોની 
કસોટી લઈએ કે તેમનામાંથી કોણ આમાલમાં બેહતર 
છે. 


7 





બઝાર 
ક કડી કપ્્ો 
ર 
45:5 ્ઝડ્ાડરડણડડુ ઝેગ્ઝુ 


બી 


2 27:47 2727. 


ઝી હાદ્ધન્ડકાહકત હઠી ઉડકડ 
ભડક ક્ર 


દડ હડ 


ફ૦ 


ત કા 


2 ક ખ્્ડ્ક 


ઊં ટા 


ઊ૫4 ના 


પકીડકઉટડડઝકારને 
ણ પફ 

ડદજાણીધ, 5 દ હછઉ, 
બજ5ડડડ્ડક્ 


૧. અલ્લાહના પાક રસૂલો ઇનસાનોાની હમદર્દીમાં પોતાની સુખશાંતિની કુરબાની આપી પોતાના 


પાલનહારની દરગાહમાં દિવસ અને રાત નિરંતર દુઆઓ કરતા રહે છે. દુનિયાવાળાઆને પાપાચરણેોમાં 
ડૂબેલા જોઈ અલ્લાહના રસૂલે દુ:ખથી બેચેન થઈ જાય છે. પામર જીવોની રૂહાની તરક્કી અલ્લાહના 


પ્યારા બંદાઓનું જીવન ધ્યેય હોય છે. 


૨. સૃષ્ટિમાં અલ્લાહના બેહિસાબ સજનોામાં એક પણ એવું સર્જન નથી, જેમાં માનવજાતિને 
લલચાવવાના તત્ત્વા ન સમાએલા હોય. પ્રત્યેક સજન ઈન્સાનોા માટે કંઈને કંઈ આકષણ રાખે છે. 
કુરઆને-મજીદે મોમિનાને આ દન્યવી આકષેણોામાં તણાઈ જવાથી સાવધ કયી છે. આ માયાજાળથી 


પોતાને બચાવી રાખનારાજ કસોટીમાં સફળતા મેળવે છે. 


૪૦૫ 





સૂરાહ ૧૮ 


૯. અને તેમાં જે કંઈ છે તેને અમે નાબુદ કરી 
(ધરતીને) ઉજજડ” મેદાન બનાવી દેશું. 

૧૦. શું તું એમ સમજે છે કે ગુકામાં 
રહેનારાઆ ? અને શિલાલેખાવાળાએ અમારી 
નિશાનીઓમાંથી વધુ અજાયબીભયી ““ હતા? 

૧૧. જ્યારે તે નવજવાનેએ ગુકામાં પનાહ લીધી 
અને (દુઆ કરી) કહ્યાં “હે અમારા પરવરદિગાર, 
અમારા ઉપર તારી રહેમત ઊતાર અને અમારા 
કામોમાં અમને સકળતા આપ.” 

૧૨. જેથી અમે અમુક વષા સુધી તેમના કાન 
ઢાંકો દીધા અને (તેમને) ગુકામાં (પુરી) રાખ્યા. 

૧૩. પછી અમે તેમને ઉઠાડયા કે અમે જાણી 
શકીએ કે બન્નેમાંથી” કયો પક્ષ પોતાની વિમુખ 
રહેવાની મુદૃતની ગણત્રી કરી શકે છે. (રૃકુઅ-૧) 

૧૪. અમે (હવે) તેમનો ખરે કિસ્સો તને 
જણાવીએ છીએ તે કેટલાક યુવાનો હતા જે પોતાના 
પરવરદિગાર ઉપર ઈમાન રાખતા હતા અને અમે 
તેમને પુષ્કળ હિદાયત આપતા રહ્યા. 

૧૫. અને અમે તેમના દિલોને મજબત કરી દીધા 
હતા, જેથી તેમણે કહ્યું “અમારો રબ તે છે જે 
આસમાનો તથા ધરતીનો માલિક છે. અમે તેના સિવાય 
કોઈ બીજાની બંદગી નહિ કરીએ. (જે એવું કરીએ 
તો) બેશક, અમે બેહદ હલ્કી વાત કરી કહેવાય. 

૧૬. “અમારી આ કોમે અલ્લાહ સિવાય બીજા 
મા બૂદ બનાવી લીધા છે જેમની સચ્ચાઈ માટે (તેએ) 


(૬) 


અલ -કહક્‌ 


પારો ૧૫ 
“.77[(7-7.7 )7(૬,. 
કા સઈ 9 


15595 હ્્ાહ્ક હડક 
ઉપાડ 





1૯.7 74 2/ઉ તર 2.» 3 77? 
[ઉફ 9 ક ૭) વહ ડ 


અિઠક54 જદી 
જકડાઈ દેઇ 
છ15% 4 
ઇહ. હ 
ક ન લી 
હક ઈ): 503) ગદ ઉ: 66 


હાજ 4252 ઝા#ઝઝ૭54 કી 


બની 


સ 


4 


(121૮7 ્ર «457? ૩-4 
15] “45 ૭૭ 
ઝે કક 55: ઝક 25555 


જ ૦, 12% હિ 


૩. દુનિયાની સકળતાઆમાં મદાંધ બનેલા જીવાને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે જો તેઓ ધરતીને 
બેઈન્સાકી અને ગુનાહોથી ભરી દેશે તો તેમની ઉન્નતિ તથા વૈભવને નૃષ્ટ કરવામાં અલ્લાહને થોડી પણ 


વાર નહિ લાગે. 
૪. “અસ્હાબુલ કાહક' અ્થીત 


“ગુકામાં રહેનારાઓ'. 


પ. ગુકામાં રહેનારાઓનું જીવન બીજી ચમત્કારિક નિશાનીઓથી વધુ મહત્તાપૂર્ણ કે અજાયબીભર્યું ન 
હતું , આશ્ચર્યજનક હકોકતતો તે છે કે આ વિષય ઉપર ઘણા કલ્પિત કિસ્સાઓ જોડી કાઢવામાં આવ્યા છે. 
૬. ઘણા વષો પર્યત તેમને બહારની દુનિયા સાથે કોઈ સંબંધ ન હતો, અને બહાર શું થઈ રહ્ય હતું 


તેનું કંઈ પણ જ્ઞાન તેમને નહતું. 


૭. ઈસાઈઓના બે પક્ષામાંથી, એક પક્ષે અસહ્ય વેદના તથા ઝૂલ્મો સહન કર્યા,- ભગભમાં આશરે 
લઈ પોતાની એકેશ્વરની માન્યતા ન છોડી. જ્યારે બીજા પક્ષે પોતાના ઈમાનને છૂપાવી કનડગતોથી 


પોતાનું રક્ષણ કરવામાં ડહાપણ માન્યું હતું. 


૪૦૬ 


ડાઈ 


સરાહ ૧૮ 





કોઈ સંગીન દલીલ કેમ નથી પેશ કરતા અને અલ્લાહ 
ઉપર જહ તોહમત લગાવનારથી વધુ ઝાલિમ બીજે 
કોણ હોઈ શકે છે? 

૧૭. (તેમણે વિચાર્યું) હવે જ્યારે તમે તેમનો 
અને અલ્લાહ સિવાયના તેમના મા'બ્દોનો ત્યાગ કરી 
ચૂક્યા છો, તો હવે ગુફામાં આશરે લો; તમારે 
પરવરદિગાર તમારા ઉપર પોતાની રહેમતના દ્રારા 
ખોલી દેશે અને તમારા સંજેગોમાં આસાની કરી 
આપશે.” 

૧૮. અને તું સૂર્યને જોઈ શકયો હોત કે તેનો ઉદય 
તેમની ગુકાની જમણી તરકથી થતો હતો અને ડાબી 
તરક ઢળતો હતો અને તેઆ ગુકાની મધ્યમાં એક 
[વિશાળ ૦ જગ્યામાં રહેતા હતા. આ અલ્લાહની 
[નિશાનીઓઆમાંની એક છે. જેને અલ્લાહ આપે 
છે તેજ હિદાયત પામે છે. પરંતુ જેને તે ગુમરાહ કરી દે 
છે, તેની મદદ કરનાર અને તેને સીધે માર્ગે લાવનાર 
તને કોઈ નહિ મળે. (રુકુઅ-૨) 

૧૯. તેમને જેતાં તેઓ જાર્ગત છે એવું તને 
લાગત. પરંતુ તેઆ નિદ્રાવશ હતા; અને અમે તેમને 
જમણે પડખે અને ડાબે પડખે કેરવતા રહ્યા હતા. 
અને તેમનો કૂતરો આંગણામાં પોતાના આગલા 
પગપસારીને પડી રહ્યો હતો. જે તેં તેમના તરક ધ્યાન 
ક્યું હોત તો નિ:સંદેહ તું ગભરાઈને પાછો હટી ગયો 
હોત. અને તે દ્રશ્યથી (તારા દિલમાં) દહેશત બેસી ગઈ 
હાત. 

૨૦. અને આવી રીતે અમે તેમને જાગૃત કયી કે 
તેઆ એકબીજાને પછે. તેમનામાંના એકે કહ્યાં, “તમે 
કેટલો સમય એમજ પડયા રહ્યા હતા?” તેમણે કહ્યાં 
“કદાચ અમે એક દિવસ અથવા દિવસના એક ભાગ 
પૂરતાજ રહ્યા હશું.' (બીજાઓએ) કહ્યાં તમારે 
પાલનહાર બેહતર જાણે છે જેટલો સમય તમે આ 
હાલતમાં રહ્યા હતા. હવે તમારામાંના એકને ચાંદીના 


“% _* “૧ 


અલ -કહક 





2 


315] ડી 2929 164291 રિ 
ત ઈ ઝ “૧-૭3 ૫9 2 58942 ઝક 2 
5૭56/6 5 ક ઝી હી 

ક શ 9ન7 


છ હટ 


દિ 2 નર *7“7,7૬# ન” કેર 77 ક 
શક 2998121 5122 
* 22 2:2૬ :૦૦-247 


515 તકક હઝ !ડડછઝ# હાડ 


*,774 5૭ 


ડ્ડા૭હી”વ“કક્ડં્ક્ઝડી 


મ ક/૮૦૬2792?,724 9/૪૯ ૦. છી 


ડઝ ૦ઝ૦કઈજાપ્સુંઝ%! 
૦45 

ક ઈક» ૮ડ5ઉઉ ન 
.ઉકજઇણ્ડાહપડડ્ડઝહાઉ 
હડઝટડઝકકડઝદક્ાઇ 
જે ત્કછ હાક 
ઉડા જડકકલાડઉ 
ક#હકાઇકઝઇઇક ઝક 
કાડડ કિ 


ડલ ઝ૭ાઇકઈ%% 





૮. આગુકા ૮૭૦ માઈલના વિસ્તારમાં ફેલાયેલી હતી. તેનું વિશાળ ચોગાન ઉપરથી થોડુંક ખુલ્લું 
હતું જેમાંથી તેમને સૂર્યનો થોડો ઘણે! પ્રકાશ મળી રહેતો તેમજ થોડા નાના મોટા કાણા તથા બખોલે 
દ્રારા તેમને થોડી હવા તથા અજવાળું મળી રહેતું હતું. (એનસાઇક્લાં પીડીયા બ્રિટાનીકા આવત્તિ. ૧૧) 


૪૦૭ 


સરાહ ૧૮ અલ -કહક પારો ૧૫% 





સિક્કા આપી શહેરમાં મોકલે।, કે કોઈની પાસેથી શુદ્ધ ૮777?#77:$. .? .%દ દ 
ખારાક મળતો હોય તો તે ચોકસાઈથી તમારા માટે “કાઈ 54ડ% 

તેમાંથી ખાવાનું લઈ આવે. (અને) તે સાવધાન રહે હ ન ર .” ડુ 

અને કોઈને તમારી ખબર ન પડવા દે. ી 

“* “ “જ જ 9(/979797) 2297-77 277] 7% 9? 

ર૧. કારણ કે જો તેમને તમારી ખબર પડી જશે જી ડે %ઉદા%5 હન્ટ 


તો તેઓ તમને સંગસાર કરી નાખશે, અથવા શ227.4 4૪922 972 પ 
(બળજબરીથી) તેમના મઝહબમાં પાછા લઈ જશે, છટ! 5 કર્ઝ છૂ 2 
તો તમે કદાપિ સફળ નહિ થાઓ: 

રર. અને આવી રીતે અમે તેમની હાલત (લોકો «૬119 ડડ ઇં: 
ઉપર) જાહેર કરી કે તેઓ જાણી લે કે અલ્લાહનો શ્ર કનક 


વાયદો ખરો હતો. અને તે (આવનારી) ઘડી વિશે કોઈ છુ?છા૬45$ 5) દડ 55 ઘણા ક ન્ડ 
શંકા નથી, અને (યાદ કર) જ્યારે લોકો વચ્ચે તેમના ક 29 ટુક(૮ 29115146 *245( ડડ૬% 
[વિશે મતભેદ થયો હતો તેમણે કહ્યાં હતું કે તેમના ભ508; જા 1 ક્ય. બ 
ઉપર ઈમારત ચણી દો. (પરંતુ) તેમનો પરવરદિગાર 4 ક (દાળ જ 77. છ /[૬ુંકડ છિ 
તેમની હાલતને સારી પેઠે જાણતો હતો. છેવટે જે ઝટ (૪ “ક 
લોકો અસર રાખતા હતા તેમણે કહ્યાં, “અમે તેમના 5 ના 
ઉપર ઈબાદતગાહ ઊભી કરી દેશું.” ર પી 
૨૩. (કેટલાંક) કહે છે તેઓ ત્રણ જણા હતા અને ક ગ્કઈડડડ ડડ 
ચોથો તેમનો કૂતરો? હતો. અને બીજા કહે છે કે ક 


ન“ નિ ન પો જ ન ૧ ૧% ૮ટ 6 ૬ ક. 
તંઆ પાચ હતા અને છઠ્ઠા કૂતરો હતો. આ લોકા તો 9દ્ડાદૃછ્ડ ૭. ૧4- 


તર્કવિતકી દોડાવે છે. બીજા કેટલાક કહે છે કે તેઆ 'ઊઉ5૪%દ- “77૬૦27 યાશ ઈ 4 
સાત હતા અને આઠમો કૂતરો હતો. તું કહી દે, 2 

“તેમની ખરી સંખ્યા” તો મારે ને જવુ જ. ૬ ઊં ”?% % 235 
તૈ 1 ખ્યા_ તો મારો પાલનહાર જાણે ક જી હઝ હટેરપૃ 
છે? માત્ર થોડાક લોકો સિવાય તેમના વિશે કોઈને 


જ ૧૧ ૦ ૧૧૫ પા કક 2 કક % જ 
જ્ઞાન નથી, તેમના બારામાં વિવાદ કરવો નિરર્થક છે. ૦૪૭ -૨--- %5 


માટે તું વિવાદમાં પડીશ નહિ, અને તેમના હઠ 9225 
સંબંધમાં બીજાને પૂછપરછ કરીશ નહિ. (રુકુઅ-૩) ક કં 
ર૪. અને કોઈ વસ્તુ વિશે કદીપણ એવું ન કહે કે ઊં ૯ 5, 5#4. ૮7924.7 
2,7૬7 41૬ 1-૬ ?| #2(6.| ૫.) ૦૪ (4 
નક ક 
હું આ કામ કાલે અવશ્ય કરીજ લઈશ. છપ હ)5 શ્ર દા હિ 





૧૧૫ 


૯. આ એતિહાસિક ઘટનામાં કૂતરાએ એક બહુજ મહત્વનો ભાગ ભજજબો હતો. કુદરતી રીતે કૃતરાની 


ને 


પ્રકૃતિમાં વાતાવરણમાં હલચલ પારખવાની અદભૂત શકિત હોય છે. આ કૂતરાએ દુશ્મનોની હલચલને _ 


ટૂક ને 
૧ 


પારખી પોતાના માલિકોને અવારનવાર ચેતજો હતો. જેના પરિણામે તેઓ પોતાને સુરક્ષિત રાખી શકયા 
હતા. 

૧૦. આ પ્રાચીન ગુકાના બધા ખંડોમાં વસનારાઓની જુદી જદી સંખ્યાનો ઉલ્લેખ છે તેમજ દર 
ખંડના ચિત્રમાં કૂતરાની આકૃતિ જેવામાં આવે છે. 

૧૧. પ્રત્યેક કામ અલ્લાહના અધિકારમાં છે ઈન્સાન તો માત્ર નિમિત છે. 


૪૦૮ 


€2"દ 


સૂરાહ ૧૮ 


હા 


ર૫. સિવાય કે અલ્લાહ ચાહતો હોય. અને તારા 


રબને યાદ કર. જો કોઈ સમયે તું ભ્લી જાય તો કહે 


હ 


"હું આશા રાખું છું કે મારો પરવરદિગાર મને તે રાહ 


ષે 
બ 


પર ચલાવશે જે નેકીની વધુ નજીકમાં હોય.” 

૨૬. અને તેઓ ત્રણસો ઉપર નવ વવી“) 
ગુકામાં (છૂપાઈ) રહ્યા હતા. 

૨૭. તું કહી દે “અલ્લાહ બેહતર જાણે છે કે તેઓ 
કેટલાં વર્ષ ત્યાં રહ્યા હતા. આકાશે! અને ધરતીના 
તમામ ભેદોના જાણનારો અલ્લાહ છે. કેવો જોનાર છે 
તે, અને કેવા સાંભળનાર છે તે! તેના સિવાય તેમના 
કોઈ મદદગાર નથી, અને પોતાની જવસ્થાના 
સંબંધમાં તે કોઈને ભાગીદાર નથી બનાવતો. 

ર૨૮. અને તારા રબની વહી દ્વારા જે કિતાબ તારી 
તરક આવી છે તે વાંચી સંભળાવ. તેના વચનોને 
બદલનાર કોઈ નથી. અને તને અલ્લાહ સિવાય કોઈ 
પનાહ આપનાર નથી. 

ર૯. અને તું તે લોકો સાથે તારા સંબંધો જાળવી 
રાખ જે લોકો સવાર-સાંજ પોતાના પાલનહારની 
બંદગી કરે છે અને તેનીજ ખશનુદીની શોધ કરતા રહે 
છે; અને તારા ધ્યાનને તેમનાથી હટાવી દુન્યવી 
આકષૅણા તરક ન જવા દઈશ; અને તેની 
મનાકામનાઆને આધીન ન થઈશ જેના મનને અમે 
અમારી યાદી ખાલી કરી દીધું છે, અને જે પોતાની 
બૂરી વલણ તરક ઢળે છે અને જેનું વલણ હદમયીદા 
વટાવી ગયું છે. 


સુધી 


૩૦. અને તું તેમને કહી દે 'આ તમારા રબ - 


પાસેથી આવેલું સત્ય છે માટે જે ચાહે તેના ઉપર 
ઈમાન લાવે અને જે ચાહે તેના ઈન્કાર કરી દે! નિશ્ચય 
અમે ઝાલિમાો ઉપર પથરાઈ જનારી અગ્નિની 
જવાળાઆનેો અઝાબ તૈયાર રાખ્યો છે. અને જો તેઓ 
મદદ માટે પુકારશે તે તેમની મદદ પીગળાવેલા 


અલ -કહફ 


પારો ૧૫ 
63445ઇ હાક જહ છડી 
હછા5ારઠકટ# 6 હ્્રદઝ્દ 
5 હઝડ્ઈઇડઈડ્ડક્ઈછંડ 

0ર ભા 


774 /7₹૦? 7 


બરછીઈડુક “નાં ઝાક 
નિ ક? 277 


492૭-58 હ્ટ9૬ 
પિનક. હ 6 





દ્કહ્ટઃ 


2 

હાક 

મન બા 4 5૬1 
જેઈ કદ.ગહઇંડ 

શ ન 1 હક 

મ કઉઠાદઇડફાં કડાક ક 

કુઉકઉઈડાઈઇલ્કાદ 


કષ ર 





૧૨. એતિહાસિક પુરાવાઓ પ્રમાણે, ઇસાઈઓને લગભગ ૩૦૯ વર્ષના લાંબા સમય સુધી વિવિધ રીતે 
સતાવવામાં આવ્યા હતા, જે ગાળા દરમિયાન તેઓધણી ગુકાઓ અને અન્ય ગુમ સ્થળોમાં સંતાઈને 
જીવન પસાર કરતા હતા. હઝરત ઇસા (અ)ની સૂળીની ઘટના ઇ.સ. ૨૮માં બની હતી. તે સમયથી લઈ 
સમ્રાટ કોન્સ્ટન ટાઈનના ઇ.સ. ૩૩૭માં ઇસાઇ ધર્મ અંગીકાર કરવા સુધી, તેમના ઉપર ૩૦૯ વષે 


સુધી નિર્દયતાપૂર્વક કાળાકેર વતીવવામાં આજો હતો. 


૪૦૯ 





ડું જ 
સૂરાહ ૧૮ અલ -કહક્‌ પારો ૧૫ 
સીસાથી કરવામાં આવશે જેનાથી તેમના ચહેરા દાઝી કફ દન ન 2% 
સા ણ તમના ડેરા દાઝી 505. દવટ 
જશે. કેટલું ભયંકર આ પોણુ છે, અને કેટલું બરુ 9 
તેમનું રહેઠાણ છે. પ ી છ: 
૩૧. નિ:સંદેહ, જે લોકો ઈમાન લાવીને સદાચારો હક ઉ હ્રક્ીક.£૭1 21 છ હાહ] 
કરે છે- તેવા ભલાઈ કરનારાઓના બદલાને અમે 2 
કે ન ઈશ્ક ઠખ્ગ્ક્કાં 
કદાપિ વ્યર્થ નથી જવા દેતા. જ કા ક 
જૂ જ જ ક *24 5 ન ક ટ ય 
૩૨. આવા લોકો માટે સદા હરીયાળા બગીચાઆ -8* હહ હ્રપટ ડડ 


હશે જની તળેથી ઝરણાં વહેતા હશે, તેમને ત્યાં સુવર્ણ 
કંગના”) પહેરાવવામાં આવશે અને તેઓ મુલાયમ 
રેશમ અને લીલા રંગના ભારે કિનખાબના વસ્ત્ર 
પહેરીને સુસજિજ્ત આસનો ઉપર તકિયે અઢેલીને 
બેઠા હશે. આ કેવો સુંદર બદલો છે, અને આ કેટલું 
રમણીય નિવાસસ્થાન છે. (રુકૂઅ-૪) 

૩૩. અને તું તેમને તે બે 'વકિતઓઆનો દાખલા 
આપ, જે બન્નેમાંથી એકને અમે દ્રાક્ષોના બે બાગ 
આપ્યા હતા જેને કરતી ખજરીની વાડ હતી, અને 
તેમની વચમાં અમે બે અનાજના ખેતરે! કાયમ કયી 
હતા. 

૩૪. દરેક બાગે (પુષ્કળ પ્રમાણમાં) કળ 
ઉપજાવવામાં કોઈ કચાશ ન રાખી. અને બન્ને વચ્ચે 
અમે એક નહેર વહેતી કરી હતી. 

૩૫. અને તે વ્યકિતને પુષ્કળ પ્રમાણમાં કળે પ્રામ 
થતા હતા. જેથી તે પોતાના સાથીને (બડાઈપૂર્વક) 
કહેતો “હું તારા કરતા વધુ ધનવાન છું તેમજ લોકોમાં 
વધુ સન્‍માન ધરાવું છું.” 

૩૬. અને તે પોતાના બાગમાં દાખલ થયો ત્યારે 
તેણે પોતાના જીવ ઉપર ઝુલ્મ કરતાં કહ્યાં, “હું નથી 
ધારતો કે આ બાગ કયારે પણ નષ્ટ થાય; 

૩૭. “અને હું નથી ધારતો કે (મારા ઉપર 
[વિનાશની તે) ઘડી કદીપણ આવે. (અને) મને મારા 
પાલનહાર સમક્ષ લઈ જવામાં આવશે તો ખરેખર ત્યાં 
પણ હું અહીંથી ઉત્તમ સ્થાન પામીશ.' 


હ્્ક5 ષ્ટ 415 છી ક “એજ 
વિ લિ 75 79 જ જ 
ઉઝગ્ચ્કક૭ાત્ય્ઉહ્ડ ઠક 


»' 54 શ્કપાઇઇડદધડટ કડક “794 ન 
ઠંઉઇ ડડ 
9”9૦7 દ*-- 


નામ 
છાલના ઠક ન 


હ્ટ્રશ્ ૭૭ 
ઠડ કથ 
ફિ જિ ઝક હહ ડા હક 


દાઇ 9 
ન્ન ૯/૦] # (ન 
ધાડ “516 
કટ ક 7૮7(#ન 
59153045, છા 


[15૮53 ૪-47. 7/7- 


હ ૮ઉવ.5 કઇ “૬ 53૩ 


૪» 4.-7--*1 4. 


ભાષા શ્ર 


બં “ડક ઝુ ક ઝડ દ્દઠાડ્‌! અ ક 
ટથાન હછબ્ર્કડડડુ હ તિ કુ 2૫ / 


7 


પ 
છ 


સાઇ 


દપ 





૧૩. સુવર્ણ' કંગન રાજ્ય વૈભવની નિશાની છે. મુસ્લિમોને સામ્રાજ્ય પ્રામ થશે એવા અહીં ઈશારો 
છે. આ આગાહી પૂરી થઈ હતી જ્યારે ઇરાન અને રોમના રાજ્ય ભંડારો અરબ વિજેતાઓના ચરણોમાં 


ધરવામાં આવ્યા. 


૪૧૦ 


2220-૨3 


સરાહ ૧૮ 


૩૮. જ્યારે તે ઘમંડપૂર્વક બડાઈ કરી રહ્યો હતો 
ત્યારે તેના સાથીએ તેને કહ્યાં, 'શું તું તેનાથી કુક કરે છે 
જળે તને માટીમાંથી પેદા કર્યો, પછી તને વીર્યના 
ટપકાંમાંથી તને -એક (માનવના રૂપમાં) આકાર 
આપ્યો?-- 

૩૯. “મારે પાલનકતી તો અલ્લાહ જ છે અને હું 
કોઈ અન્યને મારો પાલનહારનો ભાગીદાર નહિ ઠરાવું. 

૪૦. ““અને તેં તારા બાગમાં પ્રવેશ કરવા ટાણે 
કેમ ન કહ્યાં, કે અલ્લાહ ચાહશે તેવું જ થશે. અલ્લાહથી 
વધુ શકિતશાળી કોઈ નથી? જે તું મને ઓલાદ તથા 
દીૌલતમાં તારાથી ઊતરતો જેઈ રહ્યો છે. 

૪૧. “કદાચ મારો પરવરદિગાર મને તારા 
બગીચાથી બેહતર બગીચો પ્રદાન કરે અને તારા બગીચા 
ઉપર અલ્લાહ આકાશેથી વિજળી કૅકો ખેદાનમેદાન 
કરી નાખે.” 

૪૨. “અથવા તેનું પાણી ક્યાંક જમીનમાં ઊડું 
ઊતરી જાય કે તું તેને કરી મેળવીજ ન શકે.'' 

૪૩. અંતે તેના ફળને સર્વનાશ થઈ ગયો અને 
બગીચા ઉપર જે ખર્ચ થયું હતું તેના નુકસાનથી તે 
હાથ મસળતો રહી ગયો. અને તે બગીચો તેના ટેકાઓઆ 
ઉપર ઢળી પડયો. અને તેણે કહ્યાં કાશ! મેં કોઈને 
પોતાના પાલનહારનો ભાગિયો ન બનાવ્યો હોત તો!' 

૪૪. અને અલ્લાહના મુકાબલામાં તેને કોઈ 
શકિતની સહાયતા ન મળી, ન તે પૉતાને 
(પાયમાલીથી) બચાવી શકયો. 

૪૫. આવા સંજેગોમાં સંરક્ષણ મત્ર અલ્લાહ 
તરકથી મળે છે, જે સત્ય છે. તે બદલો દેવામાં સર્વ 
શ્રેષ્ઠ છે, તેમજ અંજમની દ્રષ્ટિએ પણ તે'જ બેહતર 
છે. (રુકૂઅ - ૫) 

૪૬. અને તું તેમની સમક્ષ દુન્યવી જીવનની 
હાલતનું પણ સ્પષ્ટ વર્ણન કરી દે કે તે એવા પાણી” 


સ્‌ 
ભ 


જવી છે જેને અમે આકાશથી ઊતારીએ છીએ, 


દ્વ 


અલ -કહક્‌ 


પારો ૧૫ 


477%. ? ક 


છે।૫૭ ૬ઝ૭- 
૧10૯ ત્રિ દ્વિ «12 
“ક. હ૩ 
%ઉર્વક કઇહ્દઈઝાજૂં 


નન 


4૫ ક 
ત્રિ ધક ધ 
્‌ ક 
ઠે તાં) ક ઝે 
- “7?/#.- 2 


કક. કૅૂડ 51%» 2 


7,./779174* હડ ક -” કા 
જીક 
ડટ કકકટકા ઠકડ; 


4/11 79277 હ બ (47 “59 
હ#હવઈઇઉદ દ ધડ છડઉડ 
14 9; 2? 27૪ 
છાત્બયુંકયીડ& 
૪ 7797239 શ્ય (૬ .જ 77 
5 (૧-5 વ4/હ”૭૭» 
ક્ર ન? ન (7 
45૦ હઉ 
જ [દ્ર 7992 લઃ , ૨2-7.7./. ગા” 
ઉછાકકબડડકુકુ 45% હાઇ 
દૃ #*2? 924 
્્ક્ઝ્- 
71?૦”ખત ડર] ક 

4% ક ગ્ષ્ઝુ-15 
હ્કઉ ડઇદ 5:0 દડડા હ 





ન સ સ ક ક નડ જૂ જ 
૧૪. વિલાસ વૈભવ, [વિજ્ઞાનિક તેમજ આથિક વિકાસના મદમાં સુપર પાવર દેશોને પોતાની શકિત 


ઉપર અભિમાન છે કે 
અને ન્યાયની વિવેકશકિત ગુમાવી બેસે છે. 


કે તેમની આ સ્થિતિ હમેશાં માટે રહેશે. પોતાની સત્તાના ગુર્રમાં ઈન્સાન સચ્ચાઈ 


૪૧૧ 


ઇલધ્ડાડ8 કઇ 


(૭ 


સૂરાહ ૧૮ 


જેનાથી ધરતીમાં ખીચોખીચ લીલોતરી પેદા થાય છે, 
સુકાયા પછી જેના થયેલા ચ્રાને હવા ઉડાવીને વિખેરી 
મકે છે. અને અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુઆ ઉપર કાબુ 
ધરાવે છે. 

૪૭. દૌલત અને ઓલાદ આ દુનિયાના જીવનની 
(અલ્પજીવી) શોભા છે પરંતુ સદાય રહેનારી નેકીઓ 
બદલાની દ્રષ્ટિએ તારા પરવરદિગાર પાસે બેહતર છે, 
અને આશાની રૂએ ઉત્તમ છે. 

૪૮. અને જ્યારે અમે પર્વતોને તેમની જગ્યાએથી 
ઉડાવી દેશું અને તું જોઈશ કે કોમોની એક બીજા 
ઉપર ચઢાઈના પરિણામે પૃથ્વી સપાટ થઈ જશે, 
અને અમે તેમને ધેરી એકઠા કરશું અને તેમનામાંથી 
એકને પણ પાછળ નહિ રહી જવા દઈએ. 

૪૯. અને તેમને અલ્લાહ સામે હારબંધ ઊભા કરી 
કહેવામાં આવશે 'છેવટે તમે અમારી સામે તેવીજ 
હાલતમાં આવીજ ગયા છો જેવી હાલતમાં અમે તમને 
પ્રથમ પેદા કર્યી હતા. પરંતુ તમે ધાર્યું હતું કે તમને 
અપાયેલા અમારા વાયદાને પૂરો કરવાના સમય અમે 
નક્કી નથી કયી. 

૫૦. અને તેમની કરણીના લેખા તેમની સામે 
ધરવામાં આવશે અને તું જોઈ લઈશ કે તેમાં જે 
લખેલું હશે તેનાથી ગુનાહગારો કેટલા ભયભૌત થશે; 
અને તેઓ કહેશે '“અકસોસસ છે અમારા ઉપર! આ કેવા 
કર્મલેખ છે * એક નાનકડી વસ્તુ પણ નથી છોડી ન 
મોટી, સર્વની નીૌધ તેમાં કરવામાં આવી છે. અને 
તેમણે જ કર્યું હશે તે (સઘળું) તેમની આંખો સામે 
આવી જશે, અને તારો પરવરદિગાર કોઈના ઉપર 
ઝૂલ્મ નથી કરતો. (રુકૂઅ-૬) 

૫૧. અને (તે સમયનો વિચાર કરે।) જ્યારે અમે 
કરિશ્તાઓને કહ્યાં, 'આદમને સિજદો) કરો, ત્યારે 

ઇબ્લીસ સિવાય સર્વેએ સિજદો કયી. તે જીનમાંના 


અલ -કહકફ્‌ 


પારો ૧૫ 





હઠ ડાડઇસડાનનપડક 


૦ 
% 
4275 શ” 


છ્યટક હ 
પ તિ ક 9 2. 7977027 ?૮.% 
હ9 કક ૦%૨ડહણા 


*#/4697ર(#,જરા-7 72794 2315. 
છન ક» હડક ઝ&હ્ઝ્ 


૪.૦40: _774(73?*-[2ન્‍ 
0 છ. કઇ નન 5 
7 2922 9 ૪? તર્‌ 
પગ, ૫%.૩૩ 


જત 5779 કક “1૬2? 7.47 
ઝઠઈઉઇકડ%ડઇદડહ& કકક 

*# ૦૮? 7794 .»/4792#297-27 17 ત્ર ક 
ઉ ળરકન્‍ઈ્સ્ઈ છ. %524૮3 


દ નિ ઝે નિ 99 ન ક 
ત 45 મ કા 


- 10 જ દ્વિ જનક ે ર?277 3 ૦ 
કઝદ્રકાવ૦ ૦૫ :%૭»%૯4%ડ 
*77277₹ 9 2445 4.9? «779.27» 
[:4.155552 855% કિઈઝક્ક્ક 


ત 72% ક” રટ ” યવ 
5 કઝ5કઇ્ટડક્ડ હૂ 


નર “૪:.#772777/)1972 72» કિ ળા જ ક નિ 
ક 55.3 592 
97૦9૦ 72777 


દ્વિ ક 2 547 ૃ્િકિ*19 
“કઝર્ગઈહ-કડ્ટ્ડ૭૭ ર? 


-# 


ગ 
વર્ડ 


૧૫. જેમ જળભંડારેથી પ્રવાહા અટકી જતાં નદી નાળાઓઆમાં પાણી સુકાઈ જાય છે તેવી રીતે 
અલ્લાહ સાથે સંબંધ તૂટી જવાથી રૂહાની ને'મતોનો સંબંધ પડી ભાંગે છે અને ઈન્સાનને રૂહની પોષણ 


નથાં મળતું. 


જ લુ 


૧૬. અહીં અરબી શબ્દ “હશરનાહુમ' ઉપયોગમાં લેવાયો છે જેનો આ અર્થ છે કે “તેઆ એક બીજા 
સામે વ્યુહરચનામાં ગોઠવાઈ ભયંકર અંજામ સુધી લડશે!” 


૪૧૨ 


સરાહ ૧૮ 


અ 


હતો, અને તેણે પોતાના સજનહરની નાકરમાની કરી. _ 


ણ. 


તો શું તમે મને છોડી તેને તથા તેની સંતાનને” 


પોતાના દોસ્ત બનાવશેો। જ્યારે કે. તેઆ તમારા દ્શ્મન 
છે? ઝાલિમોનું ( માઅબૂદ ) બદલવું બેહદ બૂરું છે. 

૫૨. મેં આકાશોા તથા પૃથ્વીના સર્જનના તેમને 
સાક્ષી નથી બનાવ્યા. અને ન તેમને ખૃદને પેદા કરવા 
સમયે પણ, ન તો (લોકોને) બહેકાવનારાઆઓને હું 
મારા મદદગાર બનાવું છું. 

૫૩. અને (યાદ રાખો) તે દિવસે અલ્લાહ કહેશે 
“હવે તેને પુકારો જેને તમે મારો શરીક ઠરાવતા હતા.” 
પછી તેઓ તેમને પુકારશે, પરંતુ તેઆ જવાબ નહિ 
આપે; અને અમે તેમની વચ્ચે એક આડ ઊભી કરી 
દેશું. 

૫૪. અને ગુનાહગારો આગને જ્ોતાંજ સમજી 
જશે કે તેઆ તેમાં પડવાના છે; અને તેમાંથી 
છટકવાનોા કોઈ રસ્તો તેમને નહિ મળે. (રૃ્કૃુઅ-૭) 

૫૫. અને અમે માનવજાતિના લાભ માટે 
કુરઆનમાં દાખલાઓનું અનેક રીતોથી વર્ણન કર્યું 
છે, પરંતુ સર્વ સર્જનામાંથી ઈન્સાન સૌથી વધુ 
કજીયાખાર છે. 

૫૬. જ્યારે તેમના તરક હિદાયત આવે છે ત્યારે 
તેના ઉપર ઈમાન લાવવાથી અને પોતાના પાલનહારની 
ક્ષમા માગવાથી તેમને કોઈવાતે નથી રોક્યા, સિવાય કે 
પહેલાંના લોકો જેવી હાલત તેમના ઉપર પણ આવે 
અથવા તેમને અઝાબનો સામને થાય. 

૫૭. અને અમે રસૂલાને માત્ર ખુશખબર આપનાર 
અને ચેતવનાર બનાવીને મોકલીએ છીએ. અને ઈમાન 
ન લાવનારાઓ અસત્યના હથિયારથી સત્યનું ખંડન 
કરવાના ધમપછાડા કરે છે. અને મારા નિશાના તથા 
મારી ચેતવણીઓને તેઓ મશ્કરી બનાવી લે છે. 


૫૮. અને તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ થઈ શકે છે કે 
જને તેના રબની આયતો વડે ઉપદેશ આપવામાં 
આવતે હોય પણ તે તેનાથી મુખ ફેરવી લે. અને જે 
પોતાના હાથે આગળ મોકલાવ્યું છે તેને ભ્લી જાય? : 
બેશક, અમે તેમના મન ઉપર પરદા ઢાંકી દીધા છે 


૪૧૩ 


અલ -કહફ 


પારો ૧૫ 





27.52 2 ક જ ૪/77 ૪5 કન 


હં 9 5૦ 
૯92૭૬21૧52 પ 


#/#7 ી ક પ 
€૪%૫ બઝશા 
“?7 22 ખેડ્કાપ 
ઉરઈ%૦%54 ઠ્્ક્ન્ઝ ગ્ર 
02% જા 5 વટ: 992 ર 


»277,.7279 -4 2 9257722. 


હ 45 6%%-56#4%4 
છોક કક ૦% 9777(74977 ક કઝા 


797.97 9747 દહ 9% 92?,77 
4822 પ" | ઈક! ૪5 
927 


તાના. હ 


9 ૮ 


હાક નાના 
ડગ કઇ 

છ ડાહી મકા 
છટક 5ડ5-ક ક 


ર ત 
ત્ર??? »7., “9%7૮,7૬:7 


ઉ) ઝે ઝદડઝાઉડડ4ડશા 


45 


ક ર વિત અક 
ભક !દ દાડ. ઈ] હડક હરકંડ 


સરાહ ૧૮ અલ-કહક પારો ૧૫ 





જથી તેઓ કંઈ ગ્રહણ નથી કરી શકતા, અને તેમના 
કાનોમાં બહેરાપણુ (નાખ્યું છે), અને તું તેમને 
હિદાયત તરક બોલાવીશ (પણ) તેએ કદાપિ તેને 
સ્વીકારશે નહિ. 


૫૯. અને તારો પરવરદિગાર બહુજ ક્ષમાવંત છે, જ કે દ ક્ત ૮55055 છ તા ડર્ડ74 


દયાનિધિ છે. જો તે તેમની બદઆમાલીના કારણે 


રઈ ડ્ાડડકદડડ 


તેમની પકડ કરવા ચાહત, તો ખરેખર તેમને ક ઝી પ હં 
અઝાબમાં એકદમ ઝડપી લેત. પરંતુ તેમના સમય. 1:24 
મુકર્રર થએલો છે જેમાંથી છટકવાનો તેમના માટે કોઈ છેક ૪2૭ કહ 
રસ્તો નથી. 


૬૦. અને આ વસ્તીએ જ્યારે ઝાલિમ બની ગડ (1: 514&ઉ(૪ જા કક 


હતી અમે તેમને નાબ્દ કરી નાખી. તેમના 


રિ 


ન જ "૧% ન દ દ 9642 વ 
સર્વનાશનેો સમય અમે (પહેલેથી) નક્કી કરી રાખ્યો ઉ) પ૭૦ ઝેક 
હતો. (રુકૃઅ-૮) 

૬૧. અને (તે સમયને યાદ કરે।) જ્યારે મૂસાએ ક. 229 
પોતાના નવજવાન (હમસકર)ને કહ્યાં “હું હઝ ઈ દ્કાગ“ઝ%૭- કાઈ: 59 
જ ટુ ન ક 27 9# ક “29, “9, 
મુસાકરીથી અટકીશ નહિ જ્યાં સુધી બન્ને સમુદ્રાના હીન હુર્કાછુ5 1 દક 


સંગમની જગ્યાએ ન પહીંચા જાઉં, ચાહે મને વષા 
સુધી દં ચાલવું પડે.' 








૧૭. આ અરબીનો શબ્દ “હુકુબ' છે જે “હુકબાહ'નું બહુ વચન છે. આ શબ્દનો અર્થ લાંબો સમય' 
“અમર્યીદિત ગાળા' એક લાંબી ઉંમર અથવા સાધારણ રૂઢી પ્રયોગોમાં પ્રચલ્તિ “સિત્તરે વર્ષના ગાળોા' કહી 
શકાય અથવા તેનાથી પણ લાંબો સમય થાય છે. (લેન એન્ડ મૂકરાદાત) 

હઝરત મૂસા (અ)ને। આ પ્રવાસ “ઇસરા' અને આંહઝરત સ.અ.સ.નેો યરૂશ્લેમનોા પ્રવાસ “ઇસરા' 
બન્ને એકજ પ્રકારના પ્રવાસો છે. આ પ્રવાસોમાં તેમણે દૈહિક સકર કર્યી હોવાના કોઈ ચિન્હો જાહેર નથી 
થતા, પરંતુ તે એક રૂહાની (આત્મિક) અનુભવ હતો. જેમાં ભવિષ્યમાં ઉપસ્થિત થનારી એક મહાન 
પરિસ્થિતિની આગાહી હતી. હઝરત મૂસા (અ)ની રૂહે પોતાના પાથિવ શરીર વગર એક રૂહાની મુસાકરી 
કરી હતી જેની સાબિતીમાં કુરઆન મજીદની દલીલો! તથા બાઈબલના આધાર ઉપર નીચે કરવામાં આવેલી 
[વગતે। ઉપર વિચાર કરતાં સર્વ હકીકત ખુલી જાય છે. 

(૧) ઈસાઈઓનો એવો દાવા છે કે હઝરત મૂસા (અ;્‌ના જીવનની કોઈ પણ એવી ઘટના નથી જેનું 
વર્ણન બાઈબલમાં ન થયું હોય, એવી કોઈ બાબત નથી જે બાઈબલથી બહાર રહી ગઈ હોય. જે તે ખરૂં 
હોય તે આ અદભત અને અપૂર્વ ઘટનાને ઉલ્લેખ તો શું સંકેત સુદ્ધા પણ બાઈબલમાં જોવામાં આવતો 
નથો! 

(૨) બાઈબલમાં હઝરત મૂસા(અ)ના મઘ્યન તરકના એકજ પ્રવાસના ઉલ્લેખ છે. કુરઆન મજીદમાં 
પણ તેને। ઉલ્લેખ છે પરંતુ તેમાં તેમના સાથીનું વર્ણન કરવામાં નથી આવ્યું. જેથી આ પ્રવાસ અને 
ઈસરા બન્ને જદા જુદા સફર છે એવું સાબિત થાય છે. 


૪૧૪ 


સરાહ ૧૮ અલ -કહક પારો ૧૫ 


૬૨. પરંતુ જ્યારે તેઓ બે સમુદ્રેના સંગમ ઉપર હઝઉપટ હડપ્પા 


પહેચ્યા અને તેમણે માછલી વિશે ગક્લત કરી જેથી 22 
માછલી ઊછળીને સમુદ્રમાં જઈ પડી.! ટડ શકવું શષ 


૬૩. પછી જ્યારે તેઆ આગળ ચાલ્યા, તો તેણે જડ ૭5 છ ટા 4ડડર્ડદ દ ન 
પોતાના સાર્થીને કહ્યું, આપાણું ભાથું કાઢ. ખરેજ 1 ક 
આજની સકરમાં આપણે બહુજ થાકી ગયા છીએ.' વા ક છ 

૬૪. તેણે જવાબમાં કહ્યાં “લે જોઈ લે, જ્યારે હડક ત કડા 5૭4 
આપણે પથ્થર પાસે વિસામો લેવા બેઠા ત્યારે મને 02 


71 9૭1 દ્ધ ડિ 959 
માછલીનું ધ્યાન ન રહ્યાં, અને તને કહેવાથી શયતાને જહા ડી ડદ 2૯ 
-”.- ન નનન 
મને ભૂલાવી દીધો કે તે સમુદ્રમાં સરકી '” ગઈ હતી.' શિકાર કિ ઝ 5 
૬૫. મૂસાએ કહ્યં,, “આ'જ જગ્યા છે જેને આપણે _ ય 

જ ઃ "- ડૂ ક “4 9૬5૨૦૦૪ 

શોધી રહ્યા હતા?” પછી બન્ને પોતાના પગલાના હાં વડ જડ (ઇડ ક 
[શાન ઉપર પાછા કયી. 4 તન. 


૬૬. પછી તેમને અમારા એક બંદાનોા ભેટો થયો 29૦. 92212૮! (૮. 2? 5૬.૦9. 727274 
ર ક ણ ત &ડ5ઉ. પડ પ5 હડ35 
જના ઉપર અમે અમારી રહેમત ઊતારી હતી અને હ ટેન્ટ? 


જને અમે અમારું (વિશેષ) ઇલ્મ અર્પણ યું હતું. ઉ હક 4રમડડઇદટ્ુ 
૬૭. મૂસાએ તેને કહ્યાં “હું તારી સાથે રહેવા ચાહું 


-૧%7?. 27 ન ।97/7 4% 
છું કે તારા મેળવેલા ઇલ્મમાંથી *” તું મ ને (કંઈક) છુટ ઈડા કહતા 


પ 


ક પ પા ૦165 ૯ પ; 
* તણ જવાબ આપ્યા તુ મારા સાથ સબ્ર 212 હક 7 791 ૮4૬ નદ 
નહિ રાખી શકે. ૯ 2 ઈ હહ 


૬૯. “અને જે વસ્તુનું તને જ્ઞાન નહિ હોય તેના ર ર 
ક ન ક 49 સક 7. 
[વિશે તું ધીરજ કેમ રાખી શકીશ? ઉત્ઝ્જટ ક હક 24 4 દુ 
૭૦. મૂસાએ કહ્યાં અગર અલ્લાહ ચાહશે તો તું 2 7૮2 
ક. જ ર “; મ ન ન ન 17 ર કે 
મને સહનશીલ પામીશ અને હું તારા કોઈ હુકમની હાટ ડઝ કાડ દડી ટ્રેન્ટ 4 


(૩) આ (“ઈસરા'ના સકરની) આયતમાં ય બેહરેઈન' (બે સમુદ્રોના સંગમ)નું વર્ણન 
આવે છે તે નામનું કોઈ સ્થળ હઝરત મૂસા (અ)ના રહેઠાણના નજીકમાં હોય જ્યાં તેઓ તે સ્થળે 
સહેલાઈથી પહીચી શકયા હોય તેવું જણાતું નથી. આવા સ્થળો દૂર દેશોમાં એકથી વધુ છે, દા.ત. રાતા 
સમુદ્ર તથા હિદી મહાસાગરનું સંગમ, ભ્મધ્ય (મેડીટેરેનીયન) સમુદ્ર અને મરમારા અને અલબેહરેનનું 
સંગમ જ પરશીયન અખાત પાસે હિદી મહાસાગરને જઈ મળે છે. જો આ સ્થળોને 'મજમઅલ બેહરેન' 
માની લઈએ તો હઝરત મૂસા (અ) માટે તૂર પર્વત ઉપર અલ્લાહની મુલાકાતના દાખલા પછી પોતાની 
કામને આટર્લી લાંબી સકર માટે લાંબા સમય સુધી રેઢી મુકી હઝાર માઈલની મુસાકરી કરવી મોટું સાહસ 
હતું. પોતાની કોમથી લાંબા સમય માટે દૂર રહી કરીવાર પરિસ્થિતિ બગાડવી તેમના માટે હિતકર ન 
હતુ. 

સારાંશે આ “મજજમલ બેહરેન નો ઈશારો બે પંથો' “ઈસાઈઅત તથા “ઈસ્લામ' તરક છે. 

૧૮. સદાચારે। અને અલ્લાહની બંદગી દુનિયામાંથી અદ્રશ્ય થઈ જશે. 

૧૯. અહીં હઝરત મૂસા (અ)એ અલ્લાહના બંદાથી પોતાને ઓછું જ્ઞાન છે તેના સ્વીકાર કર્યે! છે જેના 


૪૧૫ 








સૂરાહ ૧૮ અલ -કહક્‌ પારો ૧૬ 





નાકરમાનીનહિ ક. ૦ 
૭૧. તેણે કહ્ય, “વારૂ, મારા સાથ દરમિયાન તારે કડ પ પ 

મને કોઈ વસ્તુ વિશે સવાલ કરવો નહિ, જ્યાં સુધી કે બ્ર હ પ્રડ્ડ ડન “ડડ | હિ 

હું પોતેજ તને કોઈ હકીકત ન જણાવું. (રૂકૂઅ-૯) શો પટ 
૭૨. પછી બન્ને ચાલી નીકળ્યા અને જ્યારે તેઓ €'-“ડહ 


મી હે | બે રે તેણે હા | ઝે 1(₹ 17477 સ 5. .# 
એક હોડીમાં બેઠા ત્યારે તેણે  હોડીની તળમાં એક ઉ દિ ડિ ડાહુઇ।$ ફરમા 
કાણુ પાડયું. મૂસાએ કહ્યં,, શું તૈ આ કાણુ જે કાકા 
સવારેને ડૂબાડી દ દેવા માટે પાડયું છે? ખરેજ, તે આ જબ્યછ્ડડ્ક તઈપ્જૂકાહ ટિક 
બહુજ બુરું કામ કર્યું છે.' ક 

૭૩. તેણે જવાબ આપ્યો, “મેં તને કહ્યં, ન હતું ક ' ૦ાઇડ હદ % 15/55 છુ 
તું મારી સાથે સબ્ર નહિ રાખી શકે? હક 


1% કઝ! 


૭૪. મૂસાએ કહ્યાં, “મારી આ ભૂલ માટે મને ન લટ ક 
બહ “પ: ધાક ; જ હ 
પકડ, અને મારા આ દોષ માટે મારી સાથે સખ્તી ન ્ક્ઝઝ ટ હંપંદ્રા55%5 હઉ 
કર (મને માફ કર) * ા ની ્‌ છા ની 
૭9૫. પછી તેઓ ત્યાંથી આગળ ચાલો નોંકળ્યા અને ડ1જ1 ય ક 
* "૧ “- _"% (ર૧) "% "ન ન કે કમ કથા છી ક [ડહ 
રસ્તામાં તેમને એક બાળક સાથે ભેટો થયો જેને ક 5 હ કાાડ 
તેણે જાનથી મારી નાખ્યો. મૂસાએ કહ્યાં, તે આ છુક ડ જદ... 4 લા 
નિદીષ બાળકનો (તેના કોઈ અપરાધ વગર) જીવ વ્ટ્ર્બ્ટ્ઝ્ક શ્વ ઝી 
સ જ “ 9% 22 
લીધા છે, ખરેખર તે આ બહુજ અધમકૃત્ય ક્યું છે!' “ છાજ 
૭૬. તેણે કહ્યાં, શું મેં તને કહ્યાં, નહતું કે તું મારી ટે 
રઃ ક ક ષ્ગ તક 557 સ: ક” ,« તત «4 12 1૪ 
સાથે રહી સબ્ર નહિ કરી શકે? હહહ) હાં ૭3 થી હી 
૭૭. મૂસાએ કહ્યાં, “જો હવે પછી હું કોઈપણ ડર ક દાર 9 હછું 
વસ્તુ વિશે તને સવાલ કરું તો તું મને તારી સાથે ઈ 
જ “જ "પડ જ જ જ ૦ #?9? 294, કાક 
રાખજે નહિ. ત્યારે મેં તને તેમ કરવા માટે પૂરતું ઊપ હઝ 


કારણ આપ્યું હશે. 





અર્થ એવો થાય છે કે (અલ્લાહના બંદા) આંહઝરત સ.અ.સ. હઝરત મૂસા (અથી શ્રેષ્ઠ શરીયત 
લાવનારા હશે. 

૨૦. આ પછીની સર્વ આયતોમાં હઝરત મૂસા (અ)ના “ઈસરા' (રાતની રૂહાની સફર)ને। ઉલ્લેખ છે. 
જો કે આ આયતથી હઝરત મૂસા (અ)એ સ્વપ્નમાં જોએલા બનાવોની શરૂઆત થાય છે. “કાણે 
પાડવાનો' ભાવાર્થ એવા થાય છે કે 'આંહઝરત સ.અ.સ. હોડીમાં કાણુ પાડશે' જે સ્વપ્નની ભાષામાં 
દુનિયાની દૈલત છે, કે આપ(સ) અમુક લોકોના હાથમાં ભેગી થયેલી દૈલતને છુટી કરાવી 
માનવસમાજમાં તેની યોગ્ય વહેંચણી કરશે અને તે દૌલત કરી સંગ્રહ નહિ થવા દે. 

ર૧. બાળકનો અર્થ 'નાસમજ' “અજ્ઞાન. ' છે. જેને ભાવાર્થ અણસમજુ નાદાન કામ છે. અહીં 
“અલ્લાહના નેક બંદા'ના હાથે બાળકનું મૃત્યુ નીપજવવાને। અર્થ એક મહાપુરષના સત્ય મઝહબ 
લાવવાના પરિણામે તે જડ માન્યતાને અજ્ઞાનતાના યુગનો અંત આવી જશે, જેની સ્થાપના કરનારા તો 
સદાચારી હતા પરંતુ લોકો પોતાની બદઆમાલીના કારણે પોતાના પૂર્વજોને બદનામ કરશે. સારાંશે 
ઇસ્લામનો ઉદય થતાંજ જડ માન્યતાવાળા મઝહબોનેો અંત આવી જશે, તેમનું રૂહાની મૃત્યુ નીપજશે. 

૪૧૬ 


સૂરાહ ૧૮ 


૭૮. પછી તેઓ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને એક 
વસ્તીમાં પહોચ્યા જ્યાં તેમણે લોકો પાસેથી ખાવા માટે 
માગ્યું, પરંતુ તેમની મહેમાન નવાઝો કરવાનો તેમણે 
ઈન્કાર કર્યો. અને ત્યાં તેમણે (જીર્ણ થયેલી) પડી 
જા, હાલતમાં એક દીવાલ જોઈ, જેને તેણે 
સમારી ૨ દીધો. (મૂસાએ) કહ્યાં, “જો તું ચાહતો 
હોત તો આ કામનું વળતર લઈ શકતો હતે.' 

૭૯. તેકે કહ્યાં, મારા અને તારા વચ્ચે હવે અલગ 


થવાના સમય આવી પહેઓ છે. જે વાત ઉપર તું 


તૂ 


ધોરજ નથી રાખી શકતો તેની કહીકત હું હવે તને 
સમજાવી દઉં: 

૮૦. “જ પેલી હોડકી હતી તે સમુદ્રમાં કામ 
કરનારા અમુક ગરીબ લોકોની હતી જેને મેં નિરુપયોગી 
બનાવી દેવા ચાહ્યાં, કારણ કે તેની પાછળ એક રાજા 
પડયો હતો જે દરેક હોડીને પરાણે જ જ્મ કરી લેતો હતો. 

૮૧. હવે રહ્યો તે બાળક જના માતાપિતા 
ઈમાનદાર હતા, અને અમને ભય હતો કે ક્યાંક તે 
બાળક નાકરમાની તથા કુક્ટ દ્વારા તેમના ઉપર 
મુસીબત ન લઈ આવે. 

૮૨. “માટે અમે ચાહ્યાં, કે તેમનો પાલનહાર 
બદલામાં તેમને વધુ પાકીઝા અને વધુ લાગણીશીલ 
(ઓલાદ) આપે. 

૮૩. અને આ *દીવાલ તે વસ્તીના બે યતીમ 
બાળકોની” હતી જેની નીચે તેમની મિલકત દાટેલી 
છે. તેમના પિતા એક પરહેઝગાર ઈન્સાન હતો. માટે 
સર્જનહારે ચાહ્યં કે તેઆ પોતાની પુખ્ત વયે પહેંચીને ” 
તે દોલત પોતેજ ખાદી કાઢે. આ તો તારા પરવરદિગાર 
તરકથી એક રહેમત હતી અને મેં મારા પોતાના તરકથી 
કેઈ નથી કર્યાં. આ તે હકીકતને ખુલાસા છે જેની 
બાબતમાં તું સબ્ર ન કરી શક્યો. (રકુઅ-૧૦) 

૮૪. અને તેઓ તને ઝૂલ્કરનેન વિશે પૂછે છે, 
તેમને કહે “હું તેના 


9 


ધ 


તો 
[શે તમને (થોડુંક) જણાવું 


ષને 


"10૫8. 


અલ -કહક્‌ 


પારો ૧૬ 
હાઇડ કડ છાઇ ડડગધાઇઉ 
હ્‌ગ્ઝરછીડ રામા કક છા 
“ગડત હડ કી હા ઉડ ક ક 

છ્કાડ્રકાડ 
ન ના ક 2 

9બ્ડશ્ડટકઈઉ 

»્હઠું ડકડફડડડડ છ વડુડાણા 
૪5525 ડઈંડપ્જડાઠાર્ડરકાડુ 

૦ ૬૦૭ 

હાદડકડ હૂઈડડ 1૮૪૬ હાદ 

નાના 
ઇઝશ્ઝા૧ડપઇઇટઝઇઝા 
જોઈ ડ5ક14 

દાડ ટુકદ્ધડડ [% ડોડ 


9 274 7 %24 ન 
51૫58 વકકહઇડપ ૪૬૯૬ દ્‌ વડ ૭ઉ$ 
કછ 277:27(77% 
અઈઇડડડકડફકાદાંફુ ૭ 


મદા નહિ 


હહ 3148 

હક ઇ/ડદશાંઝઇ; હડક 
છશડશરડટુ5ડઉઇડ,હે 

કજૂડઇ કઠ ઇહડદ હોડડડઝદ 
છડ 





૨૨. દટાયેલા ખઝાના ઉપર દૌવાલ ચણી. આને ભાવાર્થ ઇસ્લામનો રૂહાની ખઝાને છે. 


૨૩. આયત નં.૭પનું વિવરણ જએ. 


૨૪. આ બે અનાથ બાળકો હઝરત મૂસા (અ) તથા હઝરત ઈસા(અ)છે અને તેમના પિતા હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અ) છે, અને દટાયેલી દૈલત કુરઆને મજીદમાં સુરક્ષોત રાખવામાં આવી. 


૪૧૭ 


સૂરા ૧૮ અલ -કહક્‌ પારો ૧૬ 


કક્ઝ્ઝઝન કા  ા  ા ક ક તે ક ઝે 
૮૫. અમે તેને ધરતીમાં સત્તા આપી હતી અનેતેને દક [દ 2 4! ”ર. 5945 .3 જ હટ હ 
તેને દઈ ઈઝ હાડ %%ઠું#ઉઈડઉ। 
સફળતાના પ્રત્યેક સાધના આપ્યા હતા. જ 
“% “ડ્‌ ન દ્ર7ન 
૮૬. પછી એક (ખાસ) રસ્તે પડયો. ૦છ્ડ 
ક ક સૂ, સ “જ દ્વ 

૮૭. “ત્યાં સુધી કે તે સૂર્યીસ્ત થવાના સ્થળે 0 બટ 
આવી પહેઓ, જ્યાં તેણે સૂર્યને એક કાદવથી ભરેલા ઠું૭” પ «3૮ (૪.૬ કેક 
સરોવરમાં ડૂબતા જોયો. અહીં તેને એક કોમ સાથે “ હ્ક્વ્ટ્હ્ઝથ્ટ્ઃઉક્ક 
##”નના છે મ 

મુકાબલા થયો. અમે કહ્ય, હે ઝૂલકરનેન, તને પૂરો કઈ [કુ 5 ઇડ: દ બબન ક 


અધિકાર છે, જા તું ચાહે તો આ લોકોને સઝા આપ 
7 ન “ત ક વિ છ ૦2, જ ત્ર ભયા 272277 
અથવા તેમની સાથે ભલાઈ કર.' ન્ફ્ડ હજ? હ 1 ઝક ફ (કાદ્ઠ્ન્ઝ્છ 
૮૮. તેણે કહ્યાં, “જે કોઈ નાકરમાની કરશે, તેને બથ 92 


(૨૬) 
અમે સઝા આપશું પછી તેના પાલનહાર સમક્ષ ૬૦5 9₹72 7972777 927-777૯ 

ઠે ક.ક5 ક ડડ 45 હગ હાઉ 
તેને પાછો ફેરવવામાં આવશે ત્યારે તે તેને સખત સઝા 


આપશે. ૭176 2 ી હડ 45 5 
૪... સ: “૨ “હ “"% “ ન ન 

૮૯. અને જ ઇમાન લાવી સદાચારો કરશે તે ૮1,» દઉ) 5 4 24 (૪ર 
ભલે! બદલો મેળવશે, અને અમે તેમની સાથે સારો “ક હ્કછ છ 5% 
વતીવ કરશું. છ કાહ 
૯૦. કરી તે (બીજા) માર્ગ તરક વળ્યો. જ જા કત્લ 


અ 


૯૧. જ્યાં સુધી કે તે સયીદયની ₹”) હદ ઉપર ક 
છ ર માક ર મા ર “૮7€.ર ડુ 
આવી પહેઓ. અહીં તેણે લોકો ઉપર સૂર્ય તપતો કવ્ટાહુક હ હ215]4 
જોયો. (ગરમીથી) તેમના બચાવ માટે અમે કોઈ છાયો ૩%? (£..272 2૦224 


હ જ 17 કિ 
ન રાખ્યો હતે. ઉ અઇ2વ્ટન્ક ઝક 





૨૫. આ સૂર્યીસ્ત થવાનું સ્થળ એશીયાની હદ ઉપર આવેલો કાળો સમુદ્ર છે. જે સમ્રાટ સાઈરસના 
સામ્રાજ્યની હદ હતી. હ 

ઝુલકરનેન મીડિયા અને પરશિયાના એક બળવાન રાજાનું ગુણાત્મક નામ હતું જે રાજા ક 
લાગુ પડે છે. કુરઆને મજીદ તે રાજાની ચાર નિશાનીઓ બતાવે છે. (૧) તે બળવાન પરગજુ તથા ન્યાયી 
રાજા હતો, (૨) તે અલ્લાહનો કરમાંબરદાર બંદો હતો અને તેને ઉપર દિવ્ય કરમાને મળતા હતા. (૩) 
તે પરાક્રમી હતો.. તેણે પશ્ચિમ તરક કૂચ કરી હતી, જ્યાં સૂર્ય એક કાદવથી ભરેલા પાણીમાં અદ્રશ્ય થતો 
હતો. બાદમાં તે પૂર્વ તરક વળ્યો અને વિશાળ ધરતી ઉપર પોતાના અધિકાર જમાવ્યો. (૪) તે કાર્યકુશળ 
હતો. એક હિસક પ્રજાના દેશમાં ગયો, અને જ્યાં યાજ.જ તથા માજ જે ધોરી રસ્તાઓ બાંધ્યા હતા ત્યાં 
તેણે એક આડ ઊભી કરી એકબીજાની હદ વટાવી કરવામાં આવતા આક્રમણેોને રોકી દીધા હતા. (હિસ્ટ્રી 
આક ધ વર્લ્ડ 'સાઈરસ') ૫ 

ર૬. સાઈરસ મૃત્યુ બાદનો ઝિદગીમાં વિશ્વાસ રાખતો હતો, અને તે ઝોારાસ્ટર (જરથોસ્ત)ને 
માનતો હતો. દુનિયામાં આજ દિવસ સુધી જેટલા પણ મઝહબે આવ્યા છે તે સર્વ મઝહબોએ આવનારા 
જીવ્રનને આ જીવન ઉપર પસંદ કરવા ઉપર ભાર મૂકયો છે. (જ્યુઝ અને સાઈક્લાોપીડીઆ વો.૪ પાના. 
૪૦૪) 

૨૭. સાઈરસના અધિકારમાં અને અફગાનીસ્તાનની પૂર્વમાં આવેલો આ દેશ બલુચિસ્તાન છે જેમાં 

ઝાડપાન વૃક્ષ વન વિહોણે વિશાળ પ્રદેશ સૂર્યની ગરમીથી ધીખતે। રહે છે. 


૪૧૮ 


કડ ક પારો ૧૬ 
હતું તે અમારાથી અજાણ્યું ન હતું. દિ 
૯૩. પછી તે (એકબીજા) માર્ગ” તરક ચાલી જા ક ડડ 
નીકળ્યો. ી ટુ ક , ન ક 
૯૪. જ્યારે તે બે પર્વતો વચ્ચેની ખલ્લી જગ્યાએ “25592 ૭૭55 હાહ 15] હૂડ હ 
પહેચ્યો, ત્યાં તેણે એવા લોકોને જોયા જ એક શબ્દ કક 
પણ સમજતા કો. કી ન ૪5» ક્ચ્છ 5 


72799 9૮9૮ 
૯૫. તેમણે કહ્યાં, “હે ઝૂલકરનેન, નિ:સંદેહ ઇ્ટકાડીદ્રર ટ 
યાજજ'” અને માજજ ધરતીમાં કિસાદ ફેલાવી રહ્યા ન જ અ ડક. 


છે; તો અમે તને તે શર્તે ખંડણી આપશું કે તું તેમની ક “રું ડઝ૭્ય 
અને અમારી વચ્ચે કોઈ આડશરૂપ દીવાલ બનાવી દે! ઉકે!-૭ ક્ષ્ડ્ડ 
૯૬. તેણે જવાબ આપ્યો “મને મારા પાલનહારે ડે હિ ક ઉજ ઠડ જ (તઉુ 
સત્તા આપી છે તે (તમારી ખંડણીથી) બહેતર છે, તમે 
માત્ર તમારી મહેનતથી મારી સહાયતા કરો, હું તેમના હ નક જ 
અને તમારા વચ્ચે એક મજબત દીવાલ બાંધી 
આપીશ.' 
૯૭. “તમે મને લોખંડના કટકા લાવી આપો!' ક 


કજ કા ૧ જ જૂ હક્ઝડા૭ર- પહર ડડ 5? -[[૮7- 
પછી જ્યારે બન્ને પર્વતો, વચ્ચેના ભાગ તેણે «5 હક તે દહ ઝ હેકો 
ક *%7“8 


પૂરાવી 2 *) દીધો ત્યારે લોકોને કહ્યાં, ' (ભઠ્ઠી) ધૂખાવો' દક હાક 14 ક ડડ 151 છૂ 
અને તે (લોખંડ)ને અગ્નિમાં લાલ તપાવી લીધા પછી 
તેણે કહ્યાં, મને પીગળેલું તાંબુ લાવી આપો જે હું તેના છઇઝે્ર્યુ 
ઉપર રેડું.' 

૯૮. તે પછી તેઆ (યાજજ અને માજ્‌જ)ન તોતે ((31251]ડ3] 5 ડડ [હુ 
(દીવાલને) ઓળંગી શકયા અને ન તેમાં ગાબડું પાડી 


ક 
શકયા.” ઉહ” 
૯૯. પછી તેણે કહ્યાં, 'આ મારા પરવરદિગારની 2: 227. "દરદ: 6 2: 592 ર 1૯ 
ડે હ પ2 દહા55“52 ન ક પક હ 
રહેમત છે. પરંતુ જ્યારે મારા પાલનહારનોા વાયદો "2 ક 


નન ખાતરાણતણા9 
ઈ. 


૨૮. સાઈરસની ત્રીજી ચડાઈના દેશ પરશિયાની ઉત્તરમાં છે, જે કાસ્પીયન સમુદ્ર તથા કોકેશીયન 
પર્વતોની વચ્ચે આવેલો છે. 

ર૯. આ સઘળા દેશાની ભાષા જદી જદી હતી જેથી તેઆ એકબીજાની ભાષા સમજી ન શકતા હતા. 

૩૦. 'યાજજ' અને 'માજજ' આ બન્ને શબ્દો મૂળ શબ્દ અજજામાંથી નીકળ્યા છે. યાજન અથીત 
'તીવ્ર ગતિ વાળા અને માજજ “પ્રચંડ જવાળામાં પરિણમનારે' (લેન). આ ઉપમા પશ્ચિમના ઈસાઈ 
રાજ્યોને પણ બંધબેસતી છે જેમના વિજ્ઞાનશાસ્રીઆએ આગ અને પાણીના મહાવિનાશક હથિયારોના 
સંશોધનો કરીને પૃથ્વી પર પોતાની સત્તા જમાવી છે. 

૩૧. આ રક્ષણાત્મક પાળા કાસ્પીઅન તથા કોકેશીઅસ વચ્ચેના પ્રદેશની ખીણમાં બાંધવામાં આજો 
હતો. 

૩૨. તે બાદ ઉત્તરદિશામાંથી યાજજ માજજના હુમલા અટકી ગયા અને પરશીઅન સીમાઓ આ 
પાળા થકો સુરક્ષિત બની ગઈ. 


૪૧૯ 


સૂરાહ ૧૮ અલ -કહક્‌ પારે ૧૬ 





----------------:-----:----------ઃ 
પૂરો થવાનો સમય આવશે ત્યારે તે તેને તાડી ધૂળ ટન જ 


ન ન (772 
4 ને *1 44 

ભેગી” કરી નાખશે. બેશક, મારા પાલનહારનોા છ-પદેટગ્ક૭હ ક 5 4પ 

વાયદો પૂરો થઈનેજ રહે છે. ક. . ડડ કથ: પ. 
જ. પ્ર/ ક ક પ ન? ક 97[૮₹૮૮. 
૧૦૦ અને તે દિવસે અમે તેમને એક વા ઉપર ૯2૫કછઇઈરક્ઝુક્ન્કક ક 
ચઢાઈ” ” કરતા છેડી દે દેશું, અને (જ્યારે) સૂર બ્લંદ છુ 97 22!2724 ઉ 
કરવામાં આવશે ત્યારે અમે તે સઘળાને એકઠા કરી સ્ક ક 

લેશું. 

૧૦૧. અને અમે તે દિવસે કાકરો સામે જહન્નમ ઊપ૪4૭ 8ડદે ડક 
ઊભી કરી દેશં-- જ રિ 
ક. કજ ન ન“ “ડ્‌ “હ [9 પ છડ કા 
૧૦૨. જે લોકોની આંખા આડે પરદો હતો અને 7 કક હડદબહં૬૬ ટ્રુ 
તેઓ મારી ચેતવણીઓને સાંભળતા ન હતા. ક્છ્ઝ કકક 
(રકૂઅ-૧૧) 
ક “[* ૧ સ્ક :... 2 ૨ “ ક ૬૮97-77 ત્રિ ન 
૧૦૩. છતાં શું કાકરો એમ સમજે છે કે મને ખહપ્દ્ઠ! ક ૦ હક્ક 
છોડો તેઓ મારા બંદાઓને પોતાના કાર્યસાધક પા 0 છક; 
બનાવી લેશે? બેશક, અમે કાકરોની મહેમાનનવાઝી “ ખવ 2! 22 
ન નક ન, ક 4% 97 
(સ્વાગત) માટે જહન્નમ તૈયાર કરી રાખેલ છે. છી ક 


૧૦૪. તું કહી દે, 'શં અમે તમને તે લોકોની કક 9 
ક -"* - ડડ ન છેપ્ધ્ઇ ડ્‌ ્િ દ્ર ક્ટ ક 


હકોકતથી વાકેક્‌ કરીએ જે પોતાની કરણીઓના 


પરિણામે મોટું નુકસાન ભોગવનારા છે? કક્5 હડ # હગ મ 5 ટા 
૧૦૫. “જેમની સઘળી મહેનત આ ઈનયાના” ૫) ₹ 5 ૧24 હ 
જીવન પાછળ વેડફાઈ ગઈ, છતાં તેઓ એવું જ ધારી ._ નં 
૧ જડ." ક. કડ “% ન્ડ “|, .? “4 ,, *2777.9 4 2% 
બેઠા છે કે તેઆ નેકીના કામો કરી રહ્યા છે. હ્ટ- 5૯5 ગ ક ડઝ, 


૧૦૬. આ તે લોકો છે જે પોતાના પરવરદિગારની 
આયતોનેો અને તેની સાથે મુલાકાત થવાને! ઈન્કાર કરે 


ફુ, “727 92792 (20722 
“5:55 ક. 5 હું 


છે, પરિણામે તેમની કરણી બર્થ ગઈ અને ક્યામતના દધ 2 
દિવસે અમે તેમનો કોઈ ધડો 5) નહિ કરીએ. 9-1 £ તહ £ 9%. #૯- [ઉ હો! 
ર 9022. 2 ક ફે ન ક «7 5. હ ક 

૧૦૭. તેમના બદલો છે જ જહન્નમ, કારણ કે *2 નને 


૩૩. આ આયતમાં તુકેની પડતી અને યૂરોપના ઈસાઈ રાજ્યોના પૂર્વમાં વિજ્ય મેળવવા પ્રત્યે, સંકેત 


હોય તેની શકયતા છે. 

૩૪. વર્તમાન સમયની આલમગીર સમસ્યા તથા તણાએલા વાતાવરણની આ એક ભવિષ્યવાણી હોય 
એવું આ આયતથી જણાય છે. 

૩૫. દુનિયાના એશેઆરામમાં કસાએલા લોકોના દિલોમાં અલ્લાહ માટે સ્થાન નથી હેતું . 

૩૬. તેમને કોઈ મહત્વ નહિ આપવામાં આવે. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ના કરમાન પ્રમાણે પહેલી દસ સૂરાહની તલાવત કરવાથી દજજાલથી રક્ષણ મળે 
છે. આ હકીકતથી સાબિત થાય છે કે દજજાલ તથા યાજજ- માજજ બે જદી જુદી શકિતઆ નથી, પરંતુ 
બન્ને એકજ છે. પશ્ચિમના ઇસાઇ રાજ્યો ઈસલામના વિરોધમાં દજજાલની ભ્મિકા ભજવી રહ્યા છે. આ 
દેશો યાજ્જ માજજની કુટિલ રાજનીતિ, આધુનિક ન્યુક્લીઅર હથિયારો! તથા આથિક સામર્થ્યના છૂટથી 


ઉપયોગ કરી દુનિયાભરમાં અસંતોષ તથા અરાજકતા ફેલાવી રહ્યા છે. 
૪૨૦ 


7 


$ 
ન. 


સૂરાહ ૧૮ અલ -કહક પારો ૧૬ 





તેમણે કુકર કર્યું હતું અને મારી આયતોનું તથા મારા 0૬54 હ] 


રસૂલોનું હાસ્ય ઉડાવતા હતા. પો ર 
ક ક જ. ૧૧% ૧ મ ૭૦ પા દ્વિ 2-7 9 
૧૦૮. બેશક, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે -રસચજડ્ડ્ડડ 95 ઝડીડા 


નેક કામા કયી તેઓ બાગે કિરદૈૌસમાં નિવાસ કરશે. 992 --,. 
૦93 હઝાવ્ડદ 
“૦ ૧૧% “% સ “૬. ૦% ળ્ર્ ૭ કઝ 
૧૦૯. જેમાં તેઆ સદાય રહેશે અને તેમાંથી રાય “છડ 


કદીપણ નીકળવાની ઇચ્છા નહિ કરે. પી ક 

૧ ૧% ડુ ૦ ૧% દ ધિ ૦ ૭ ન ક કક 

૧૧૦. તેમને તું કહી દે, “મારા પાલનહારનું “-*- હર હ્્ક્ 125% 5516૪ ઝં ૭3 

કલામ લખવા માટે જો સમુદ્રા પણ શાહી બની જાય, ,“ 2», ,₹7 93 2273? 274 ક 
છુ જ ક ક ૦ સ શિ જ -. ૪.7 6 2૪** 2 9- 

વધારામાં અમે બીજું કેટલું પણ લાવીએ તો પણ ક્રેક્ટ્વ્ ડઝ 


તે કલામ પૂરું થવા પહેલાંજ તે સમુદ્રોના પાણી ખૂટી ક ર 
જશે” 1ન્‍ “હે 


પા ૦ “૧ દુ 9 ૧% ૧% જ હ (611 કાકી 429 છ 4 નન ધિત ક 

૧૧૧. તું કહે, “હું તમારા જેવાજ એક ઈન્સાન 61 જ ૭ હક્ક હક 

છું. કકત મારી તરક વહી કરવામાં આવી છે કે તમારો »છુ. 277% « 1527૪ 26 ન 

મા'બ્‌દ એકજ છે. માટે જે પોતાના રબને મળવાની દ સ2વૂ0: ટ! ક્ક્ડઈ્ન હનર 
શ "% "જ ““. "“"_(“.“ ““ “. 5% ર. “૧ ક 22 ૮૨2 ર; 

આડ । રાખે છે તેને જોઈએ કે તે નેકીના કામો કરે, ઉઠા ૦5 કુંડરિઝ હે હ. કિપ ર 

અને પોતાના પાલનહણારની ઈબાદતમાં કોઈને શરીક ન 

બનાવે. (રેકુઅ-૧૨) 


૪૨૧ 


સરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 





મરિયમ 
“%ૂ્‌ “૧ કા | 24, ધ ક 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બ૦ેટ્ઝ્ક્છુઝડ 4 
દયાવંત છે. ટ 
ર. કાક, હા, યા, એન સ્વાદ (તું સ માટે પૂરતો છેબ્મ્ષ્ક્ 


કૃ 


છે, અને તું 'જ સીધે માર્ગ દેખાડનારો છે, તું જ 
સર્વજ્ઞ છે, તુંજ સત્ય છે.) 


“ _"% ૦ ન કક નર નિ 
૩. આ તારા પાલનહારની તે રહેમતનું વર્ણન છે છો555 552% 35 ૭:55 54 
જે તેણે પોતાના બંદા ઝકરિયા '? ઉપર ઊતારી હતી. ડી. ગ 
ક અ ડૂ જ કુ જૂ ૦ ૦ પ. ક 427 ક તું દક 
૪. જ્યારે તેણે પોતાના પરવરદિગારને એકાંતમાં 0પ દપ ૧? છ 
૧૭ 


27 #“--% 


કે ી ૦ ફુ" ૦ 7 કક ક? કા 2-2 ક. ન્ન 
પ. તેણે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, મારા હાડકાં “81552 &ચઝ૭84 )હઝ હુ 
ત ન્ન 


જીર્ણ થવા આવ્યા છે અને મારું માથું પણ વૃદ્ધ ૬૬ હા ઇડ જ 
।વસ્થાથી સક્ેદ થઈ ગયું છે, હે મારા પાલનહાર, હું કપટ પ્્વ્ય્ટ્રહ.-2%૩ 


તારાથી દુઆ માગી કદીૌપણ નિરાશ નથી થયો. 


“અને શ “1721 4૪7. % 176 » 22. 2ર 
૬. “અને મારા પછી મારા સગાસ્નેહીથી હડ્રત્ડાઠ્ઈઈબ કહ 6કહક્ટું!4 
૯" "૧ “૫ "૧ ૦ 
(અનર્થનોા) મને ડર છે અને મારી પત્ની વંધ્યા ક. ક કર ઝક 
ક જ શ જૂ મુ ઘા 4|” ક 1૧9 ન્ન 
(નિ:સંતાન) છે, માટે તારા તરકથી મને એક ઉ%ડહપહટવષ્!કેદ 


વારસદાર અર્પણ કર. 
૭. “જ મારો વારસ બને તેમજયા'ફૂબના વંશનો હૃ કહા ક 2 ઠ્ર્ન્્ક 
પણ વારસ બને, અને હે મારા પાલનહાર, તેને તારી _ ર રી 
પ્રીતિને પાત્ર બનાવજે.' ઝી ૦૫ 
૮. અલ્લાહે કરમાવ્યું, “હે ઝકરિયા, અમે તને એક મક ડીડ 
પુત્રની ખૃશખબરી આપીએ છીએ જેનું નામ યાહ્યા રી બ 


નુ “% 


ક્રૂ 2 ખો જ ક ક દ્ર 4 2 ૮ 
હશે. અમે પહેલાં આ નામ કોઈને નથી આપ્યું.” બેપ્ઝ કઝા 





૧. હઝરત ઝકરિયો (અ)ના પુત્ર હઝરત યાહ્યા (અ) (જોન ધ બાપટીસ્ટ) હતા. જેમણે હઝરત ઈસા 
(અ)ના પ્રગટ થવાની ખૃશખબર આપી હતી. આ આગાહી પ્રમાણે હઝરત ઇસા (અ) પહેલાં હઝરત : 
ઈલિયાસ (અ)નું આવવું નિમિત હતું. તે ઈલિયાસ અને યાહ્યા એકજ વ્યકિત છે, પરંતુ યહૂદીઓએ 
હઝરત યાહ્યા (અ)નો સ્વીકાર ન કર્યે. તેમની માન્યતા પ્રમાણે હઝરત ઈલિયાસ (અ) આસમાનમાં ચઢી 
ગયા હતા અને તેમની નીચે ઊતરવાની તેઓ રાહ જેઈ રહ્યા હતા. આવીજ ખોટી માનતા હઝરત ઈસા 
(અ) વિશે મુસ્લિમો રાખે છે. 


૪૨૨ 


સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 





૯. તેણે કહ્યાં, “મારા પરવરદિગાર, મને પુત્ર પ્રાપિ નિ ઠા હ્ઇક હક ૭૭હઉં 
નર 


કેવી રીતે થશે જ્યારે મારી પત્નીને વંધ્યત્વ આવી ગયું ક 
છે અને હું હું પણ ઘડપણની હદે આવી પહેઓ છું?” ઉ) ડડ હ 


9 /“.47 94427 
૧૦. તેણે કહ્ય, 'એવું થઈનેજ રહેશે,” તારા કા રી ર5 જા 
૦૬5 હોઇ 4હઈબર્હદ 


પાલનહારે કરમાવ્યું છે, “મારા માટે એવું કરવું 
સહેલું છે, અને એવી જ રીતે મેં તને પણ પેદા કયી 
હતો! જ્યારે તું કેઈ પણ ન હતો.' 


હઝ જ 


424૬ *“1તર્‌દત મા ઝક ન્‌ 
૧૧. ઝકરિયાએ કહ્યાં, “મારા પાલનહાર, મારા 49 કી ઠં ક્રકાઠંડશ્ક! હટ વિ 


માટે કોઈ હુકમ આપ.' કરમાવ્યું “તારા માટે આદેશ 


ધ# «ન 77 7 
છે કેતું નિરંતર ત્રણરાતો સુધી કોઈની સાથે વાત બઈ હહ હા 
કરીશ નહિ.” સી 
ક કન 2 19 નન 
૧૨. પછી તે પોતાની ઓરડીમાંથી નીકળી લોકોની જૈ: હ28 હ્ઈા1હટ ૧% કદ 
વચ્ચે આવ્યો અને તેણે લોકોને ઈશારાથી સવાર સાંજ ૬.2૦2 [99,297 
ઝે જ્છ્ડ્દક હાન રહા 
અલ્લાહની બંદગી કરવાની સૂચના આપી. 
ક કે નને દ. કન” 
૧૩. “હં યાહ્યા, તુ અલ્લાહની કિતાબ (તાોરાત)ને કઝ જાડકકુ ૬-૪] હડ ક છલ 
દ્રઢતાપૂર્વક વળગી રહે.' બેશક, અમે તેને બાળપણમાં પ 


શાણપણ બક્ષયું હતું . 
૧૪. અને અમારી તરકથી નમ્રતા તથા પાકોઝગી ઈઈડછડક 2 જાડ છ 
પણ (બક્ષી હતી). અને તે પરહેઝગાર હતે. 


“*; ““ 5 22 2 
૧૫. અને તે પોતાના માતાપિતાની ખિદમત ઊાડકદઇ અડ ક દ (કત 


ન 


કરનાર હતે અને તે સ્વભાવે ઝાલિમ અને નાકરમાન 
ન હતો. 


27૪2722 2997 


૧૬. અને તેના જન્મ લેવાના દિવસથીજ તેના “ક 53 


ઉપર શાંતિ હતી અને તેના મત્યુના દિવસે પણ (શાંતિ મ 
હશે). અને તે દિવસે પણ જ્યારે તેને કરી સજીવન (ઝે 
કરવામાં આવશે. (રુકૂઅ-૧) 


ર. આ આદેશથી હઝરત ઝકરિયા (અ)ને સમયને લાભ ઊઠાવી અલ્લાહની ઈબાદતમાં નિમગ્ન 
રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. બાઈબલના અભિખ્રાયમાં હઝરત ઝકરિયા (અ)ને અલ્લાહના 
વચનમાં શંકા કરવાના કારણે ત્રણ દિવસ સુધી શિક્ષા તરીકે તેમની વાચા બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. 
(લ્યુક પ્ર.૧-આ ર૦-૨૨) 


૩. શરૂની અમુક સદીઆમાં ઈસ્લામે બહુજ પ્રગતિ કરી હતી. દરેક મઝહબ તથા કોમમાંથી, અસંખ્ય 
' લોકો ઈસ્લામમાં દાખલ થવા લાગ્યા, ખાસ કરીને, ઈસાઈઓમાંથી. આ લોકો હઝરત ઈસા (અ) વિશેની 
પોતાની ભૂલભરેલી માન્યતાઓ પણ સાથે લઈ આવ્યા. તેઓ ઈસ્લામની રૂહ અને તા'લીમથી અજ્ઞાન 
હોવાના લીધે તેમની મૂળ માન્યતાઓથી છુટકારો ન મેળવી શક્યા. સમય જતાં તે વંશપરંપરાની 
માન્યતાઓ ઈસલામી કિતાબોમાં ઘુસી જવા પામી અને મુસ્લિમોની માન્યતાઓના એક ખાસ ભાગ બની 


૪૨૩ 


જ 
ઘર 


2 


2 


સરાહ ૧૯ 


૧૭. અને કિતાબમાં (થયેલા ઉલ્લેખ પ્રમાણે) 
મરિયમનું વર્ણન કર જ્યારે તેણી પે પોતાના મી 
અલગ થઈ પૂર્વ તરક એક જગ્યાએ ગઈ, 

૧૮. અને પોતાની અને તેમના દરમિયાન પરદો 
નાખી દીયો. પછી અમે કરિશ્તાને એક તેદુરસ્ત 
પુરષના રૂપમાં તેણી સામે ઉપસ્થિત કયી. 

૧૯. તેણીએ કહ્યાં, “જો તને અલ્લાહના ડર છે, 
તો હું તારાથી અલ્લાહની પનાહ માગું છું.' ૬) 

ર૦. (કફરિશ્તાએ) કહ્યાં, “હું તો 
પાલનહારનોા કેવળ એક કરિશ્તો છું અને હું તને એક 
સદગુણી પુત્ર (ની ખુશખબર) આપું.' 

૨૧. તેણીએ કહ્ય, 
જ્યારે કોઈ પુર્‌ષે મને સ્પર્શ સુદ્ધાં નથી કયી, ન તો મેં 
કાઈ બદકારી કરી છે? 

૨૨. (કરિશ્તાએ) કહ્યાં, 'એવું જ થશે,' તારા 
પાલનહારે કરમાવ્યું છે *મારા માટે (તેમ કરવું 
સહેલું છે કે અમે તેને લોકો માટે એક નિશાની * 
તેમજ રહેમત બનાવીએ, (અને) તેનો નિર્ણય થઈ 
ચૂકયો છે.” 

૨૩. પછી તેણીને ગભે રહ્યો અને તેણી એકાંત 
સ્થાને ચાલી ગઈ. 


મરિયમ 


“મને પુત્ર કેમ અવતરી શકે ' 


(૮). 


પારો ૧૬ 


ડા 504 ”મ્વ્ન્ 
હઉ)ડઇઇ 
હ્ડા દક ળખ્2 હહ 
જાડ કી ડડદડ5 
દક 50 ૪ થી 
45 હાડ તંકડઇ ઉપક। 4૪ 
ભ્ક્ડક 


નુ ઈક 


5% ક ન 
7 

જઇ ક 
દાધાડડ્ડડ ઝક હકડઇડડણા વઉ 


છો્ટઇઝહઇડનુજકડડબપ 


કહડઉઇકકડ્ડડાઉડડડડ 


ગઈ; જેમાં હઝરત ઇસા(અ)ને એક અસાધારણ શકિત ધરાવતી વ્યકિત તરીકે ઠસાવી દેવામાં આવ્યા. આ 
ખોટી માન્યતાઓને જડમૂળથી કાઢી નાખવા માટે આ સૂરાહ તથા અલ-ઈમરાનમાં હઝરત યાહ્યા (અ) 
તથા હઝરત ઈસા (અ) વચ્ચે સરખામણી કરવામાં આવી છે કે હઝરત ઈસા(અ)માં કોઈ વિશિષ્ઠતા ન 


હતો. 


૪. હઝરત ઇસા(અ)નું બાપ વિના પેદા થવું ખરેખર ઈસરાઈલીઓ માટે એક મોટી નિશાની હતી, 
જેનાથી તેમને ચેતવણી આપવામાં આવી રહી હતી કે નબુવ્વતની ને'મત ઈસરાઈલના વંશજ્ોમાંથી ઊઠો 
ઈસમાઈલના વશજેમાં કાયમ થવાની છે કારણકે ઈસરાઈલીઓ નીતિ તથા રૂહાની પતનની એવી હાલત 
ઉપર પહેચી જવાના છે કે તેમનામાં કોઈ પુરૂષ નબીના પિતા બનવાને લાયક નહિ રહે. 

પ૫. હઝરત મરિયમને સ્વપ્નાવસ્થામાં એક તંદુરસ્ત પુરૂષના રૂપમાં કરિશ્તાએ આવી પુત્રની 


ખશખબર આપી હતો. 


૬. જ્યારે હઝરત મરિયમે એક દેખાવડા તંદુરસ્ત યુવાનને પોતાની સામે ઉભેલો જોયો તા તેઆ બેહદ 
ગભરાઈ ઊઠયા, ત્યારે કરિશ્તાએ તેમને આશ્વાસન આપી અલ્લાહને આ સંદેશા આપ્યો. 
૭, યુરોપના નિષ્ણાત ડૉકટરોએ ઘણા દાખલાઓ વડે સાબિત કરી આપ્યું છે કે ઘણી અવિવાહિત 


સ્રીઓએ સંતાનને જન્મ આપ્યા છે. 


૮. આ એકાંત સ્થળ બેથલેહેમ છે જે દક્ષિણમાં નાઝરેથથી સૌત્તર માઈલ ઉપર છે. 


૪૨૪ 


સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 
ર૪. (જ્યારે) પ્રસ્‍વેદના તેણીને ખજરીના થડ [5 રાડ ટડ હ 8 


પાસે લઈ ગઈ. તેણીએ કહ્યાં, “કાશ! મને આ હાલત ક ન વ 

પ# * '“ 42” ક ઈ ૭ ૦૦ ક ક ૦ કજ 
પહેલાં જ મૃત્યુ આવા ગયું હોત તો હું ક્યારની ભલાઈ છેડ્કછડ જ 1પ ક્ડક ધ હ્્્ઃ 
વિસરાઈ ગઈ હોત!” 


ન ન ર 27 ૭૦/79 પા 
રપ. ત્યારે તેણે (એક વક્ષની) નીચેથી હ.૦ડડઠુડક્ ઝડ ૪ 
દિલાસો આપતાં કહ્યાં, “તું ચિતા ન કર, તારા 


[5 [૯4 

પાલનહારે તારા (પગ) તળે ઝરણુ “? વહેતું મૂકયું છે; છ5ન્‍હ ન 
#177 ર્તાન ક 2 *-*જ નત નિ 8 પક 
ર૬. “અને ખજૂરીને ડાળીઓથી પકડીને હલાવીશ 15) હાઝડ છટ દડ ટૃપઝ હાર્ડ] જ: 
તો પાકેલી ખજર ? તારી તરક ખરી પડશે. 7 ઝક 
ર૭. “તે ખા અને પાણી પી, અને તારી આંખોને છ ક 


૦ નડ ક ૩ ન "*% ગ" જ ક નિ “૦-૬ ક 
ઠંડક આપ. જો તું કોઈ ભકિત ને જુએ તો [ઈટ ઊં ઇડ 6 ઝે? 5645 
(ઈશારાથી) તેને કહેજે “મેં મારા કૃપાનિધિ (અલ્લાહ) _*/2 // 


ક ક 22.-7-7 
ન્ન 


માટે એક રેઝાની (મીન પાળવાની) માનતા કરી હો હમ “ક્ટ ડ્ક્ડ્ડ 2 «ર! દક્કેડ પુ 
છે, જથ 6૪ દદર 7 તત € 
ક રી હું આજના દિવસે કોઈની સાથે વાત નહિ ઉહ) કા 


જ જ 27,” ક ર17 /? ?* 9૮, 

ર૮. પછી તેણી બાળકને (પશુ ઉપર) સવાર કરી હ્ર્હ્ઝહઈક્ગડડ વિટ છા 4 5 દ હગ 
પોતાની કોમમાં લઈ આવી, તેમણે કહ્યાં, “હે મરિયમ, ક 
ત જઝ્્કટ્ડ 


ડું ખરેજ આ અજબ વસ્તુ લાવી છે. 

૯. આ આયતમાં" “તાહત' શબ્દને અર્થ “નીચે તેમજ '“ઊતરાવવાળે ઢોળાવ' પણ થાય છે; 
(લેન) જેથી, કરિશ્તાના અવાજ પહાડીઓની નૌચાણમાં ખડકો તરકથી પણ આવ્યો હોય તેમ આ 
આયતથી જણાય છે. હકીકતમાં બેથલેહેમ ૨૩૫૦ કોટની ઊંચાઈ ઉપર એક ખડક ઉપર વસેલું છે અને 
તે કરતી ફળદત્રપ ખીણથી ઘેરાએલું છે. આ ખડકોમાં ઝરણાં વહે છે. જેમાંનું એક સાલામાનના ઝરણાં . 
તરીકે પ્રખ્યાત છે, બીજું ઝરણુ ત્યાંથી આશરે ૮૦૦ વાર દૂર શહેરના અગ્નિખણામાં આવેલું છે જેમાંથી . 
તે શહેરને પા'ભી પૂરું પાડવામાં આવે છે. 

૧૦. આ આયતથી જણાય છે કે જ્યારે હઝરત ઈસા (અ)નેો જન્મ થયો હતો ત્યારે ખજરની મોસમ 
હાવી જોઈએ, અને તે મોસમ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાંજ હોય છે. પરંતુ ઈસાઈઓના મંતવ્ય પ્રમાણે 
હઝરત ઈસા (અ)નેોા જન્મ ડિસેમ્બર રપમી તારીખે થયો હતો જે ઉત્સવ તેઓ દુનિયાભરમાં ક્રિસમસ 
તરીકે ઉજવે છે. આ માન્યતા “કુરઆને મજીદ' અને “નવો કરાર' બન્નેના હવાલાથી ખાટી સાબિત થાય 
છે. 

બૌશપ બાર્નસ પોતાના પ્રખ્યાત પુસ્તક “ધ રાઇઝ ઓક ક્રિસ્ટીયાનીટી'માં પાના ૭૯માં લખે છે 
“ઈસાનો જન્મ ડિસેમ્બર રપના થયો હોવાને કોઈ પુરાવા મળતો નથી. જો આપણે લુકની વાતીને તેમના 
જન્મના વિશે મહત્વ આપીએ કે તે રાતે ભરવાડો બેથલેહેમ પાસેના ખેતરે।માં ચોકી પહેરો કરી રહ્યા હતા, 
તો તે રાતો શિયાળાના બરકની અત્યંત ઠંડી રાતો હોય છે. આવી મોસમમાં ઉઘાડી જગ્યા બાળકને જન્મ 
આપવા માટે અનુકૂળ નથી ગણાતી. 

હકોકતમાં રોમમાં, ડિસેમ્બર રપમીને ધર્મ વિહોણા લોકો સૂર્યના જન્મ દિવસ તરીકે ઉજવતા હતા. 
આ પ્રચલિત અને સર્વગમ્ય પ્રણાલિકાને જડથી ઉખેડી નાખવામાં ચર્ચને સફળતા ન મળવાથી તે દિવસને 
“સન આક રાઈટીયસનેસ'ના જન્મ દિવસમાં ફેરવી નાખ્યો. (ચર્ચ એન્સાઈક્લાોપીડીઆ). 


૪૨૫ 





સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 


ગાદ ભાઈના 


મ 


ન ન 9# “72 #” 20! જ 
ર૯. “હે હારૂનની બહેન, તારો પિતા બદકાર ડ6૪9%ક-૫ગ૭ં હાકડટધ ૭% મિ 
નહતે।, ન તો તારી માતા બદચલન હતી.' કર 


૩૦. જવાબમાં તેણીએ બાળક પ્રતિ ઈશારે। કયી. »2 25%? 7 0 
“._ ક - ક * (૧૧) ન ન 61૬૩૭ 4 ઉં દ ઈ ઉ 
તેમણે કહ્યું, અમે પારણામાંના બાળક સાથે શું 


વાત કરીએ?' ૦ ઠ્્ડ્ા 

૩૧. તેણે કહ્યાં, “હું અલ્લાહનો બંદો છું, અને પા 0 
“૧% “ડ્‌ ક કડ “ *% ક ડિ ક 72 હ ટડ ક 
તેણે મને કિતાબ આપી છે. અને મને નબી બનાબો ઝકડહીઠુગ દડ “્ડઠવઉ 
છે. 


૩૨. *અને હું જ્યાં પણ રહું તેણે મને બરક્તાો ઠક], "ઉ #ઉ જાણ ડે નદ 
ક. ક 5 ક્‌ ૭૦૩59 હઝ ઝાઈદ્રડ બસ 
આપી છે, અને તેણે મને જીવન પર્યત ઈબાદત 


*% “હ “ડ્‌ ન્ડ ન્ડ ટ 2 
કરવાનો અને ઝકાત (દાન) આપવાના આદેશ આપ્યો હડ ડક ક 6 
છે; 

૩૩. “અને હું મારી માતા સાથે સદવર્તન કરું 7 2».₹97277:7,,2 7224 
(એવો આદેશ આપ્યો છે) અને તેણે મને નકકટ અને ફડઇઇડ ઝંશ્ટડ, ડાક કર *2 


અભાગીઆ નથી બનાવજો. 
૩૪. “અને જે દિવસે મારો જન્મ થયો હતો ત્યારે 7277 7%”?7₹72977 2 91? «૮971 21 
ક *%3૫9#4%2 5024 244015 
મારા ઉપર સલામતી ઊતરી હતો અને જ્યારે હુ મરણ ન્‍ 
પામીશ તે દિવસે પણ । (સલામતી) હ હશે, અને તે દિવસે જોડ 
હશે પણ જ્યારે મને પાછો ઉઠાડવામાં પ? આવશે 
ને પત 49૮૬...27 279, 4-7 25 
્‌ ૩૫. આવો હતો મરિયમનો પુત્ર ઈસા. અને આ દ્રશ્ડહ 1 ધવા 5 િ હં 
તેની ખરી હકોકત છે જેના સંબંધમાં તેઓ શકા ઇં 
ક ૮544 ક, 
કરતા હતા. ઈ 





૧૧. હઝરત ઇસા (અ) જોકે યુવાનીની ઉમરે પહેંચી ગયા હતા, પરંતુ મોટી ઉમરના લોકો નાની 
ઉમરના લોકો પાસેથી શિખામણ કે બોધ લેવામાં પોતાનું અપમાન સમજતા હોવાથી તેમણે હઝરત 
ઈસા(અ)ને અણસમજુ બાળક કહી ગણકાર્યે નહિ. 

૧૨. હઝરત ઈસા (અ અનું આ બયાન પારણામાંના બાળકનું હોય તેવું નથી લાગતું , તેમણે કહ્ય કે 
અલ્લાહે મને નબી બનાવજો છે, જ નબુવ્વત પુખ્ત વય પહેલાં નથી મળી શકતી તેમાં તો કોઈ શંકા નથી. 
ન તો તેમને ઝકાત આપવાનો હુકમ બાળપણમાં થયો હોવો જોઈએ. માટે આ ઘટનાને એક ચમત્કારનું 
રૂપ આપવું સમજદારીથી બહુજ વેગળું ગણાશે, જો આ ઘટનાને ચમત્કાર કે મો'જ્ઝો ગણવામાં આવે તો 
તેમની આવી ડહાપણ ભરેલી વાતો અને તેમની અસાધારણ રૂહાની જ્ઞાન તેમની ઉમર માટે એક 
અજાયબીભરી વસ્તુ તેમજ કાનને કુદરતના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધની વાત ગણાશે, ખાસ કરીને બાળપણમાં 
નબુવ્વતનું મળવું એક અજાયબીભરી બાબત છે. 

૧૩. આ આયતમાં હઝરત ઈસા(અ) પોતાના ઉપર મૃત્યુ આવવું અનિવાર્ય છે તે જણાવ્યું છે. તેમને 
પણ બીજા જીવોની જેમ કયામતનો દિવસ કરી ઊઠાડવામાં આવવાના છે જેમાં કોઈ શંકા નથી. 


૪૨૬૨ 





સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 


૩૬. અલ્લાહને શોભા નથી આપતું કે તે કોઈને 7દ્ર ।શશૂવ27૬2.. 5૬. 5ટછ 
પોતાને પુત્ર '” બનાવે. તે તો પવિત્ર (હસ્તી) છે, છ) વક ઇહ પટ હડ ડડ 
તે જ્યારે (કંઈ સર્જવાનો) નિર્ણય કરે, તો આટલું જ હટઇુ નટ ર્વ] ડાકણ [“ 
કહે છે 'થઈજા' અને તે (વસ્તુનું) સર્જન થાય છે. #._ ૧/4૪ ર; દી 

(ઈસાએ) કહ્યાં, “ખરેખર અલ્લાહ મારે 211૫૭ ઇક કહ હ 
અને તમારો પાલનહાર છે, માટે તેની જ ઈબાદત 42.૮-2 
કરો, આ જ સીધે રસ્તે છે.” ર થ્ન્ક્કક 


૦ ૧૭; જ ક “૧% ક નિ ક ન 4 2 7૮9 
૩૮. પરતુ તેઆમાંના ઘણા પક્ષાએ અંદરોઅંદર હદ] બર્ક“ક્ફઇહડાઈોદઉ 


સિ “૮ ન ન" ૧% ક ક, 
મતભદ ક્યા, અકસાસ છ તમના ઉપર જ લોકા ત 


મેળાપના મહાન દિવસનો ઈન્કાર કરે છે. જટ્્કન્ઝક્ક્યડ 595 


૩૯. જ્યારે તેઆ અમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થશે ૮2 9૮%9 27 
પ સ 3 5 
ત્યારે તેમનું (સત્ય) સાંભળવું અને જોઈ લેવું કેટલું 


ગુમરાહીમાં કસાયેલા છે. ક. ક ર 
૪૦. અને તેમને તે અકસાસનાક દિવસથી -22 5%છ્5 38 1૭% ૦૭૩19 

સાવધાન કર, જે દિવસે સર્વ બાબતોનો કૅંસલે 292 %2%679 27 

કરવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે તેઆ ગકલતમાં પડેલા 9૪૪ ક્યું ઈ 


છે, જેથી તેઓ ઈમાન નર્થી લાવતા. 


ક ્ હ, ક હઠ 49હઠડઠક્ડઉ 
૧. (નિ:સંદેહ) અમે જ આ પૃથ્વી અને તેના “19 “2૦૦૩ ૭ક૭્ક્ઈછા 


પ 


ઉપર જે કંઈ છે તેના વારસ થશું, અને તે સર્વને ક 
અમારી તરકજ પાછા ફેરવવામાં આવશે ડેર્અ-ર ) ઈકમ્સ9્ઃ 


હ “% ન નડ “._ (૧૫) મશ્ઉ 
૪ર. અને કિતાબમાં (થયેલા ઉલ્લેખ પ્રમાણે) (ઉ) છ્ર-૦૭ કદ દરદ 184 0] । ગહ *(ઃ 


ઈબ્રાહીમનું વર્ણન કરી સંભળાવ, તે સત્યવાદી હતો, 


(અને) એક નભી હતો. છ: 
ધાસ ૪" માઝા ારસઇરરા#ન સ-રસ કાઇ-પગ્ણઝસ્માજા કામ રના અત-બાનજ-ઝઝનસા 
૧૪. બાઈબલમાં હઝરત ઈસા (અ)ને અલ્લાહના પુત્ર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. જેથી ઈસાઈઓઆ 


તેમને અલ્લાહનો પુત્ર માને છે. પરંતુ બાઈબલમાં બીજી ઘણી વ્યકિતઓનો પણ અલ્લાહના પુત્ર તરીકે 
ઉલ્લેખ છે. (જુઓ લુક પ્ર.૨૦/આ.૩૬. જેરેમીયાઅ પ્ર.૩૧. આ/૯. મેથ્યુ પ્ર.૬/આ.૯. જોન 
પ્ર.૬/આ.૪૧ અને પ્ર.ઝ./આ.૬) જે હસ્તીએ બેહિસાબ સર્જને। કયી, જેની કુદરતની અસીમ 


શકિત જે ચાહે તે સજી શકે છે તેને કોઈને પુત્ર બનાવવાની કે પુત્ર નીમવાની શી જરૂર પડી ગઈ હશે તે 


[વિચારવા જેવી વાત છે. 

૧૫. કુરઆને મજીદે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને અલ્લાહના એક સત્યપરાયણ રસૂલ કહ્યો છે અને 
બ્રાઈબલમાં તેમના ઉપર જું બોલવાનું તાહમત મૂકવામાં આવ્યું છે જેનો દાખલો જેનેસીસ પ્રકરણ ૨૦ 
આયત ૧૩થી મળે છે. કુરઆને મજીદમાં હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના સત્યવાદી હોવા ઉપર બહુજ ભાર 
મૂકવામાં આજો છે. કદાચ ભવિષ્યમાં તેમના ઉપર જ્‌ટૂં બોલવાના આરોપો કુરઆન વિવેચકો તથા અમુક 


આલિમો તરકથી થવાના હતા તેનાથી બચાવવા માટેજ આવું કરવામાં આવ્યું હોય. અકસોસ છે કે આવી : 


ભયંકર માન્યતાઓમાં ઘણા મુસ્લિમો પણ ઈસાઈઓની પૈરવી કરી રહ્યા છે, જે માન્યતા પહેલાં જણાવ્યા 


૪૨૭ 





«12 ગક હ્ન્ર્ઝ 
અજાયબાીભર્યું હશે. પરંતુ આજે ઝાલિમો ચોખ્ખી ઊ્ષ્ટ્ વક ઠું ડું કક! 


(2૪૫૩ 


પો 





સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 
૪૩. જ્યારે તેણે પોતાના પિતાને કહ્યાં, "હે મારા , £#5%54ણઇઠ%% ઉડ 
પિતા, તું તેની ઈબાદત શા માટે કરે છે, જે ન તો કંઈ ક્ટ ઈ્ઝડદ્ટાદ 27 (9૭ 2 
સાંભળે છે, ન કંઈ જુએ છે અને ન તારી કોઈ મદદ જઉ હડડ ડુ 55 
કરી શકે છે? ક 
ક્“ડ ન“ “% “હ ન 2-2 દ્ર 
૪૪. “હે મારા પિતા, ખરેખર મને તે જ્ઞાન મળ્યું હર, ઉ ઝહર ૭3 હ ઉ 
“% જ જ ક રે *“"% ક “હ ક “જ 
છે જે તને નથી મળ્યું, માટે મને અનુસર, છું તને ડ181૮-૭) “જજ 
સીધો રસ્તો દેખાડીશ. ક હ્ર૭ા હ્્્ં 
૪પ. “હે મારા પિતા, તું શયતાનની ઈબાદત ન 9૦૦1૮૪ 211 #8।। ૬ । ક 78 79૬6 (૯ 
ર ક છુન્કિડ્ઇ્ડ:ડ૭ાડઝ*ક-5% ૭ 
કર; ખરેખર, શયતાને રહમાનની નાકરમાની કરી 
હતી. ઉભ 
૪૬. “હે મારા પિતા, મને ભય છે કે કયાંક ડુ “૯7 ૬૪7% _ “૯% 
રહમાનનોા અઝાબ તને પકડી ન લે અને તું કયાંક હાહા નાઈક 
શયતાનનો સાથી ન બની જા!' «ન્ડ 
ઉશીડટ૭૯ક૬ 


૪૭. તેણે જવાબ આપ્યો “હે ઈબ્રાહીમ, શું તું 
મને મારા મા'બદોથી ફેરવી નાખવા ચાહે છે? જે તેમ 
કરવાથી અટકીશ નહિ, તો હું ખરેખર તારી સાથેના 
સઘળા સંબંધો '“ તોડી નાખીશ, તું હમેશા માટે 
મારાથી દૂર થઈજા.' 

૪૮. ઈબ્રાહીમે કહ્યાં, “તારા ઉપર સલામતી 
થાએ. હું મારા પરવરદિગાર પાસે તારા માટે માકીની 
દૂઆ કરીશ, તે મારા ઉપર બહુજ મહેરબાન છે. 

૪૯. “અને તમારાથી અને અલ્લાહ સિવાય જને 
તમે પુકારો છો તેનાથી હું [વિમુખ થાઉં છું અને હું 
મારા પાલનહારની ઈબાદત કરીશ. મારા 
પરવરદિગારની ઈબાદત કરવાથી હું કદાપિ નિરાશ 
નહિ થાઉં.' 

૫૦. જ્યારે તે પોતાની કોમથી અને અલ્લાહ 
સિવાય જેની ઈબાદત કરતા હતા તેનાથી વિમુખ 
થઈ ચાલ્યો ગયો, અમે તેને ઈસ્હાક તથા યાકુબ અર્પણ 
કર્યી અને દરેકને અમે નબી બનાવ્યા. 


ભ ન 


હમન હઉ 


જોર]5 ઠું કાડ હ55દ્રયડ 
9 7% ૬,5૭7 છ કડ હી૮9: 
૭વયાહ- હ] હાન: ક તંછં 
છપટ્ડુઃ 
9% 9,” દા છુ 9 ન ન હં 
9314 હુ 92 ૭૭૭૭555514 

ટ-૬૦?૭/”(75 2922744727; 25 

ઊડ હં દદડ, હક દક 


ક રઝ 
૮[::૮%* ૬ ક752.?7:74! . 55 
દ" ૬.૩55 » (ગ્લ- તકે 


શ્ર ક ક 


72 ૭3૫૫ 


રૂયાન્ર#જનામરૂમાઝાસનાઝનાામપાામાવમાસારજા-સા-ગનયાાઇઝઈયાઇ રૂપવાન 
પ્રમાણે ઈસાઈઓઆની હતી અને સમય જતાં મુસ્લિમોએ તેને અપનાવી લીધી અને અલ્લાહના પાક 
નબીઆઓને “જઠૂં ' બોલનારા માનવામાં તેમને અલ્લાહના ડર ન લાગ્યો! 

૧૬. અહીં અરબીનેો શબ્દ *રજમાહુ' વપરાયો છે જેના એકથી વધારે અર્થી નીકળે છે. દા.ત. 
પત્થરમારથી મૃત્યુ નીપજાવવું, આક્ષેપ કરવો, બદનામી કરવી, શાપ દેવો, અપમાન કરવું, દૂર હાંકો 
કાઢવો અને સઘળા સંબંધો તોડી નાખવા બહિષ્કાર કરવો. 

૧૭. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) ઈરાક છોડી કનાન અને મિસર તરક ચાલ્યા ગયા હતા. 


૪૨૮ 


સરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 





૫૧. અને અમે તેમને અમારી અપાર ને'મતો હાડ) ઝઉાડડઇ્‌કકહ ઝં.ન્ઈ- “4222 
અર્પણ કરી અને તેમને કની ભા. રન.ડ હાઇડ હ હ 
પર. અને તું આ કિતાબમાં (ઉલ્લેખ પ્રમા 
મૂસાનું વર્ણન, કરી ક ને જા હઇડડ જ કન સ ડીડ 
(અલ્લાહના) એક પસંદીદા બંદો હતો, અને એક છે જ 55 


રસૂલ હતો, એક નબી હતો. 
“ ણ જ નિ ક9-”નૂ% ન 1 
૫૩. અને અમે તેને (તૂર) પર્વતની જમણી 4554 હડાદ 45330 5 
દિશામાંથી પુકાર્યાો હતો અને અમારી કુરબત 


ક ફેઝ ટટ તક 
(નઝદીકી) .માટે તેને મુલાકાત આપી. ન 
૫૪. અને અમારી કૃપાથી અમે તેના ભાઈ હારૂનને છી ૭/5 પ્કઝ ક ઉઉ%4 


તેના માટે નબી બનાવી દીધો. કં 
ધિ. ક હ જ કક વિ # 4 તન ન19 તત 
૫૫. અને તું આ કિતાબમાં (ઉલ્લેખ પ્રમાણે) મામા 
ઈસમાઈલનું વર્ણન કરી સંભળાવ. નિ:સંદેહ તે ૬૬ ૦? 2 દૃ. 
જિ “% શુ ્િ “૧ ન 597 ૭ 
પોતાના વચનને પૂર્ણ કરનારે હતો. અને શ 
(અલ્લાહનો) એક રસૂલ હતો, એક નબી હતો. 


ત્્7 


૫૬. તે પોતાની કોમને ઈબાદત કરવાની અને ૭% હક કાકડ 45 કા હટ 
ઝકાત આપવાની નસિહત આપતો રહેતો, અને તે ક. 
પોતાના પાલનહારને પસંદીદા બંદો હતે. પ 95 

૫૭. અને આ કિતાબમાં (ઉલ્લેખ છે તે પ્રમાણે) છ 2૭ 5૪4) ક પ 


ઈદરીસનું *” વર્ણન કરી સંભળાવ. તે સત્યવાદી 
(સાચ્ચા બંદો) હતો, અને એક નબી હતો. 

૫૮. અને અમે તેને એક ઉચ્ચપદ બહ્યું હતું. છઊાદઉઇછ્ ઝડ 

૧૮. લોકોની સાધારણ માન્યતા છે કે દરેક રસૂલ તો નબી થઈ શકે છે પણ દરેક નબી રસૂલ નથી થઈ 
શકતો. હકીકતમાં, જેમ દરેક રસૂલ નબી છે તેવી રીતે દરેક નબી રસૂલ છે; કારણ કે રસૂલ તેને કહેવાય 
છે જે રીસાલત અર્થીત સંદેશો લાવે છે તે રસૂલ લોકોને સંદેશ આપવા માટેજ આવે છે. નબીનો અર્થ પણ 
સંદેશ મેળવનાર અને તે સંદેશને આગળ પહેચાડનાર થાય છે, જેથી તે બન્નેના ગુણોમાં તથા તેમના 
કરાએઝમાં કોઈ કેર નથી. 

૧૯. શરીરના જમણા અવયવો વડે જે પણ કામની શરૂઆત કરવામાં આવે છે તેને શુભશુકનીયાળ 
ગણવામાં આવે છે જોકે જમણા હાથે કે ડાબાહાથે કોઈપણ કામ કરવાથી તે કામના પરિણામમાં કંઈ કરક 
નથી પડતોા.. અથવા કોઈ સારા કામે જવા માટે ડાબા પગથી અથવા જમણા પગથી પગલું માંડવાથી તેના 
કામના પરિણામમાં કંઈ ફેર નથી પડતો. આ તો માત્ર એક રૂઢી છે, તેમને શુકનીયાળ કે અપશુકનિયાળ 
સમજવું ખાટા વહેમે। છે. 

ર૦. કુરઆને મજીદના ઘણા વિવેચકોના મંતવ્યમાં ઈદરીસજ બાઈબલમાં વણાએલા ઈનોક છે 
કારણકે બન્ને નામોનો ગુણાત્મક ભાવાર્થ લગભગ એક જેવા જ છે. ઈદરીસનેો અર્થ “ઘણુ વાંચનાર' અને 
સૂચના આપનાર”, તેમજ હનુક (ઈનોક)ને અર્થ 'સૂચના આપનાર' અથવા સમર્પણ કરનાર' થાય છે. 
[વશેષમાં કુરઆન બાઈબલ તથા યહુદી ધર્મશાસ્ત્રા ઈદદરીસ (અ)ની બાબતમાં મતભેદ નથી રાખતા. 


૪રલ 


સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો -૧૬ 


૫૯. અલ્લાહે પોતાની બક્ષીસા આ લોકો ઉપર હહ્ડઝ્ા હક્ક પ 1 1 
ઊતારી હતી જે આદમના વંશજોમાંના નબીઓમાંથી ... , ક 
“ડ્‌ “ડ્‌ ક “"%_ * “"*_ “5 “ડ્‌ 25 જ ર 7177 24 ન. ર કડ 
હતા, તેમજ તેમના વશજેમાંના હતા, જેમને અમે ર2 છટ? ટકે હ ડડ ખડક) 
નૂહની નોકામાં સવાર કયી હતા, અને ઈબ્રાહીમ અને “શ્વ ણન “૮: 
હૈ ક ક જ હે “;« -* 141૬. 55 6247 9955૪7) 
ઈસરાઈલના (વંશજેમાંના પણ હતા) અને તે 
ક ગજ ક જ. જ “% "% કેક! દ્ર” 
લોકોમાંથી હતા જેમને અમે હિદાયત આપી હતી અને ત્ર દ [225 .. 24) ' 9.47 15; 
ક ક જ છ 155 યાન 
પસંદ ક્યો હતા, તેમને જ્યારે રહમાનનીો આયતો 
વાંચી સંભળાવવામાં આવતી તેઓ રડી પડતા (અને) 
સિજદામાં પડી જતા. 
૬૦. તેમના પછી એક એવી નાલાયક પેઢી આવી 9214 501, હાર્ડ “25૯૭55 
ણે ઈબાદતનોા ત્યાગ કયી અને તેઓ પોતાની હાટ 
બૂરી મનાકામનાઓ પાછળ ચાલી નીકળ્યા. માટે તેઓ બજ હ્ય હ્્ક્ઝ 


વેળાસર સર્વનાશને ભેટશે. 
૬૧. સિવાય તે લોકો જે તૈબાહ કરી ઈમાન લાવે પ ડા/છાડ%#હડકા#હઇ હગ 


ક૦ કુ 





ન 


7 


અને નેકોના કામો કરે છે. તેઆ જન્નતમાં પ્રવેશ કરશે ઝડ ૦90% નદી 
અને તેમને લગરીકે અન્યાય થશે નહિ--- ઉપ 2 ૧! 
“ડ્‌ ષે હ 94 
૬૨. (અર્થીત તેમના માટે) સદાબહાર બગીચાઓ હાં ૭: ન 
હશે જેના વાયદો બેહદ કૃપાવંતે પોતાના બંદાઓને 
અ ૧ ક. ર ન્ડ શ “હ જિ 554 ક #હછટ4ડા 
કયા હશે જે તેમની દ્રષ્ટિથી આજ્લ છે. ખરેખર, તેનો જ 
વાયદા પૂરો થઈનેજ રહેશે. પાઓ. 
ક બ ૧૧૫ હ જ ક “૧૫૫ બ કુર મિ % #“ 79 “કક 7 99/97 
૬૩. તેઆ ત્યાં અમન અને સંતોષ સિવાય કોઈ હહ હાડ કમ ૭ ૯૦૫૦૦ "| 


૮ ન હ“ છિ ૦ ક પા 
નરર્થક વાત સાંભળશે નહિ; તેમને ત્યાં સવાર સાંજ બદટડદ ન 6 
તેમનું રીઝક મળતું રહેશે. ડડનકટ્ઝ: 
પિ. “% “1ત્ 22 ન કે આ 28 સીન 
૬૪. આ તે જન્નત છે જેના વારસદાર અમારા હઠા૬ઝ૭ ઉ. ૭» હ વ હો; 
બંદાઆમાંના એવા લોકોને જ અમે બનાવીએ છીએ છુ 
જમણે પરહેઝગારરી ઈખ્તીયાર કરી હોય. ભરે 
કુ ?##29#7 5૮6; હ 
૬૫. અને (કરિશ્તા કહેશે) અમે તારા રબના હુકમ (-ડઉ.ડ્રડાહ હાઉર્ન;૮ સ ગડ 
વગર નીચે નથી ઊતરતા. આ સર્વ તેનું જ છે જ ડ/લ/ડઇ તવ । 5 ડ૯ઇન પ 
અમારી આગળ છે અને જે અમારી પાછળ છે અને જ 2 છાં 
કંઈ તેની વચ્ચે છે; અને તારો પાલનહાર ભ્લકણે 
નથી. 
“ જો “ “"* 5“ “ ત 92 ?729/7 
૬૬. તે આકાશે તથા પૃથ્વીનો અને જે બન્નેની ઝૂકડાઇ#ઉરદાડ ઇધઇૂઝઇ ક ુકૌડડુ) પહ 


ક “૨ 


વચ્ચે છે તે સર્વનો માલિક છે. માટે તું તેની જ બંદગી 





૨૧. ઈબાદતનો ત્યાગ કરવાથી પોતાના સ્જનહારનું રક્ષણ ગુમાવી દેવાય છે અને ઈન્સાનને 
શયતાનની દયા ઉપર જીવવું પડે છે જેથી ઈન્સાનની રૂહાનીયત તેમજ ઈબ્લાકનું પતન થવા પામે છે. 


૪૩૦ 


સરાહ ૧૯ મરિયમ 


પારો ૧૬ 





કર અને દ્રઢતાપૂર્વક તેની બંદગી ઉપર કાયમ રહે. શું 
તેના જેવા ગુણા ધરાવતો અન્ય કોઈ તેં જોયો છે? 
(રકૂઅ-૪) 

૬૭. અને ઈન્સાન (હમેશાં) કહે છે કે જે હું 
મરણ પામીશ તો શું કરી સજીવન કરવામાં આવીશ? 

૬૮. શું ઈન્સાન નથી જાણતો કે જ્યારે તે કંઈ 
પણ ન હતો ત્યારે અમેજ તેને પેદા કર્યો હતો? 

૬૯. અને તારા પાલનહારના સોગંદ, અમે 
ખરેખર તેમને અને શયતાનોને ઘેરીને ભેગા કરશું, 
આને તેમને ઘૂંટણાભાર જહન્નમને “' કરતાં ઊભા 
કરશું. 

૭૦. પછી દરેક ટોળામાંથી એવા લોકોને અલગ 
કાઢશું જે રહમાન સામે સૌથી વધુ બંડ કરતા રહ્યા 
હતા. 

૭૧. અને ખરેખર અમે ખુબ જાણીએ છીએ કે જે 
તેમાં (પહેલો) જલવાને લાયક છે. 


0 


ભ્ર્હ્ત્ટ્ક 


[2.ડ5 શ? 


[ડડડડઝંડ છા હ 


9 % .# «ન 


હેડન ડી 


હડ કકઝડહરહડઉઠઈઝોઝન%% 


276૯ 


“ઝ% ખા્દ્રવ્કઝહરડદ 


ન 


શક તત ૦૦ 


જ્હ્ક 


0/50 ય 229725 હ 


હિ છ ભજુ 


” 7772 


ઊછા કછ 9 51 


69 ઝગ 


556 277 ક 


બ 


૭૨. અને તમારામાંથી કોઈપણ એવો નથી જે તેના (2 25 હાડ, વ 25 ] ક 5૭14 


અંજામ સુધી નહિ પહેંચે, આ તારા પરવરદિગારનો 
પાક્કા નિર્ણય કે 

૭૩. પછી અમે સદાચારીઓને બચાવી લેશું અને 
ઝાલિમાને તેમના ઘુંટણેભાર તેમાંજ પડયા રહેવા 
દેશું. 

૭૪. અને જ્યારે અમારી સ્પષ્ટ આયતો તેમને 
વાંચી સંભળાવવામાં આવે છે તો તે કાફરે। મોમિનોાને 
કહે છે “ભલા આપણા બન્ને વર્ગેમાંના કયો વર્ગ 
માનમરતબામાં બહેતર છે અને સમાજમાં કોણ વધુ 
અસર રાખે છે? 


નાઇનાભમઇન---- 


૨૧.અ. હિબ્ર ભાષામાં જહન્નમને “જેહેન્ના' કહેવાય છે જે મૂળમાં અરામાઈક ભાષામાં “હિન્નોમ' 


લિ 

ક૦ 2 પ 9477 727%, 72-47 ક 

દબ) 95 કા ૯% 2 

કઈ બાર્વઉડ્ઝ દાડ #ઠડછ 
7974141977 27 ?47? ત 

૭-ક5ઇઉઝફદ્રઈ,9હા ક હ 

છઠ 


ન્ઝ 


હતું, સમય જતાં તે જીહિન્નામ થઈ ગયું (એન્સાઈક બ્રિટાનીક), જીહિન્નામનેો અર્થ 'માોતની ખીણ' 


“સર્વનાશની ખીણ' છે. 


૨૨. આંહઝરત સ.અ.સ.એ આ આયતનો ભાવાર્થ પોતેજ સમજાવો હતો, હઝરત હાકસાના કથન 
પ્રમાણે, આપ(સ)એ કરમાવ્યું હતું કે, “મારી સાથે જ્ગે બદરમાં લડનારાઓઆમાંનાો કોઈ પણ 
જહન્નમમાં નહિ જાય.'' જ્યારે હઝરત હાકસાએ આપ(સ)નું ધ્યાન આ આયત તરફ દોર્યું ત્યારે આપે 
ફરમાવ્યું કે તેના ખરો! ભાવાર્થ સમજવામાં તેણીએ ભૂલ કરી છે અને તેણીને તેના પછીના આયત તરક 
ધ્યાન કરવાની સૂચના આપી, જેમાં સદાચારીઓને બચાવી લેવાનો વાયદો છે જે આ વિષયનું એક ખાસ 
અંગ છે. સારાંશે નેકી કરનારાઆ જહન્નમથી બચી જશે. 


૪૩૧ 


સૂરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 





"- “હ બ... ૭ સ . જુ "જ "નુ." હ “# “૮-2 “?729? 27“ »૧૫# 2 9--, નિત 2 
૭૫. અને તેમની પહેલાં અમે કેટલીયે પેઢીઓને ઉડ ્્ટર્ટડ્ટડ્કડધઈડા 5 
સર્વનાશ કરી ચૂકયા છીએ જે માલદૈલતમાં અને બાહ્ય દિ 
“ડ્‌ ૦ છે. ૦ ન 
દેખાવમાં આ લોકોથી ઊંચા હતા! નક્ે2 
૦ ક કે છે. ક દ 2- ₹મ૪72»21₹*4% * “6 ક»- ક 
2૬. તું તેમને કહી દે અલ્લાહ ગુમરાહ “૭ ૭ દ્રા.ડ1 હ ડઇહડ ૭ 
થયેલાઓને એક મુદ્ત સુધી છુટછાટ લેવા દે છે જ્યાં ક 
નેમને ૨1: જ કક 
સુધી તેમને આપવામાં આવેલા વાયદાના અઝાબ ક 88૫2 પઝી પ5! છ૭૫૦કટ.૫૦ ૭ |) 15! કક 
અથવા તે (અંતિમ) ઘડી તેઓ જોઈ લેશે ત્યારે તેમને ક ન ક્ડ”ડત્ડુ 
ક ૦ "જ" "% ઉજ [ખગ ૫૨૩૭5 ક 
ભાન આવશે કે કોણ માનમરતબામાં ઉતરતો છે અને 
કોના સાથ નબળો છે. તન 
૮ જ ૧ ણ. ર7 હ 2 ##29 2% પ 9 
૭૭. અને અલ્લાહ હિદાયત પામેલાઓની પ 515૩)#હહડ ૭4 હ દા ન 
હિદાયતમાં વધારો કરતો રહે છે અને નેકીઆજ કાયમ ૦4 છા (હડ (દ 
રહેનારી છે જે બદલાની રૂએ અને પરિણામની રૂએ છાર્કઝ-5૫#-૩ 
તારા પાલનહારની દ્રષ્ટિમાં બેહતર છે. ડડ જી 
૭૮. શું તેં નથી જેયું કે અમારી આયતોનેો ઉહ %46:5ણ%૫ ઈડા 
ઈન્કાર કરનારે! કહે છે કે તેને નિશ્ચય અઢળક દૌલત 5 
અને ઓલાદ આપવામાં આવશે? બ છ 
૭૯. શું ગએ બ.સાથે તેનો સંબંધ કાયમ થઈ ગયો કા પ હ્ય 
છે, અથવા શું તેણે રહમાન પાસેથી વચન મેળવી 
લોધું છે? રી (72 2૮7 કા 79 
૮૦. કદાપિ નહિ! જે કંઈ તે કહી રહ્યો છે અમે ભાયા “2૭ ક ઇટ. 
તેની નીૌધ લેશું અને તેના અઝાબને ઘણો લંબાવી 


દેશું. 

૮૧. અને જે (માલ ઓલાદ)ની તે વાતો કરી રહ્યો 125 દડ ડક 
છે તે સર્વ અમે સંભાળી *”) લેશું અને તે એકલો જ દ 
અમારી સામે હાજર થશે. કી 

૮૨. અને તેમણે અલ્લાહને છોડી બીજા મા'બદો છે] કદ %8 ક 5 ૭1%5514 
બનાવી રાખ્યા છે કે તેમની પાસેથી તેમને બળ મળતું 
રહે. 


પ કડક કકે “2275 
૮3૩. પરંતુ એમ થશે નહિ! ઉલટું તેઓ તેમની ૦%૭ડર્ક 5ડડડણ્૮ 7 કછુ હૃ 
૦ કૈ 
બંદગીને ઠુકરાવી દેશે અને તેમનાજ વિરોધી બની” 
જશે. (રુકૂઅ-૫) 





૨૩. તેમનું ભેગું કરેલું અહીં જ ધર્યું ને ધર્યું રહી જશે અને સર્વ કંઈ અહીં જ છોડી તેમના પ્રાણ આ 
દુનિયામાંથી ઉડી જશે. 


૪૩૨ 


સરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 


તું નથી જાણતો કે અમે શયતાનોને છૂટા 
તેઓ કાકરોાને (નાકરમાની કરવા માટે) 


૮૪. શું 
મૂકયા છે કે 
ઉશ્કેરતા રહે? 

૮૫. માટે તું તેમના માટે (અઝાબની) ઉતાવળ ન 
કર. અમે (તેમના કૂકમીને।) પૂરેપૂરા હિસાબ રાખીએ 
છીએ. 

૮૬. જે દિવસે અમે પરહેઝગારોને કૃપાવંત 
(અલ્લાહ)ની સમીપમાં (મહેમાન બનાવી) ભેગા 
કરશું. 

૮૭. અને (ઊંટોના તરસ્યા ટોળાંની જેમ) 
ગુનાહગારેોને અમે જહન્નમ તરક હાંકો જશું. 

૮૮. (ત્યારે) કોઈને પણ ભલામણ કરવાનો 
અધિકાર નહિ હોય સિવાય તેને, જેને રહમાન પાસેથી 
પરવાનગી મળી હશે. 
 ટહ«૯. અને તેઓ કહે છે કે કૃપાવંત (અલ્લાહે) 

કોઈને પુત્ર બનાવ્યો છે? 

૯૦. (તું કહી દે) નક્કો તમે બહુજ ભયંકર વાત 
ઉચ્ચારી રહ્યા છો. 

૯૧. શકય છે કે તમારી આ વાતથી આજ પળે 
આસમાન ફાટી પડે અને ધરતી ચિરાઈ જાય અને 
પર્વતોના ફૂરચાં ઉડી જાય, 

૯૨. કારણકે તેઓ કૃપાવંત (અલ્લાહ)ને પુત્ર 
હોવાની વાતો કરે છે. 

૯૩. કૃપાવંતને નથી શે।ભતું કે તે કોઈને પોતાનો 
પુત્ર બનાવે. 

૯૪. (બલ્કે) આકાશે અને પૃથ્વીમાં રહેનારો કોઈ 
એવો નથી જે તેનો ગુલામ બની કૃપાવંત સામે હાજર 

૯૫. નિ:સંદેહ તેણે (પોતાના જ્ઞાન વડે) તેમને 
ઘેરી રાખ્યા છે અને તેણે સૌની પૂરી ગણત્રી કરી રાખી 
છે. 





#7%*#4.* .6, 127 2721 16,11£7777#7077:7,જ્‌ * 

કકડા હટ હડાધાડઝાઉકક રી 
ત 
છા 


₹ ૬.7૭5» 


0 કઈક 


ઝે દ્ર?” ?૬1। 1 79..₹ 
ઉઝ૫૩૩૭ હાદા ક 


ન 
“શ્વ 


297, 22 ર 
રા ફા કડ 2 


-”?9 77૬ 2048 27.,ન 
ઠુ"“ાડ%ઝ્્ટીઠુ-%) | વહ: ૭કડ% 


727? ન ક 91૮7૮7 7 


છા 14 


છોર્ઝઇટ્5॥8્ક્કર્કા 


ર5 5 


ક રક” 
ઉછે પ૭ 
ક 9794 જ (24 9-7 


કપડુ 8455 ડડ 





નક ી " “હ છમ શો “૫ 
ર૪. મહાગોરવશાળી, કૃપાનિધિને પોતાની મિલકતના વારસદાર કોઈને બનાવવાની આવશ્યકતા છે 


જ નહિ કારણ કે તે અનંત છે, તે આકાશે। તથા પૃથ્વી 


અને સૃષ્ટિની અસીમ બાદશાહતનો ધણી છે. 


સૃષ્ટિમાં આસ્તિત્વ ભોગવતી પ્રત્યેક વસ્તુ તથા તમામ જીવોને તે માલિક છે અને હઝરત ઈસા (અ) તે. 


મખલ્‌કમાના એક છે. 


૪૩૩ 


સરાહ ૧૯ મરિયમ પારો ૧૬ 





૯૬. અને કયામતના દિવસે દરેક વારાકરતી તેની ઉ્રાશડડ ક ટ દ્ર્ડા ડા ત ક 
સામે હાજર થશે. ટ કક 716 

૯૭. બેશક, તે લોકો જેમણે ઈમાન લાવી ઠ્કાજહ્ડડા દિયા 
ભલાઈના કામો કયી, કૃપાવંત તેમના માટે પુષ્કળ ઉ 
પ્યાર” પેદા કરી દેશે. _ 

૯૮. જેથી અમે (કુરઆનને) તારી ભાષામાં સરળ ડડા5ડડઇડતડ નુ 
બનાવી એટલા માટે ઊતાર્યું છે કે તેની દ્રારા તું ન 
પરહેઝગારોને ખૃશખબર આપતો રહે અને જાડાઇ 9૮ 
ઝઘડાકિસાદ કરનારાઓને ખબરદાર કરતાં રહે. ન ટિ ટ 

૯૯. અને આ લોકે પહેલાં અમે કેટલીયે પેઢીઓને ૨ નિ ટન્ડ કાઉ 
[વિનાશ કયી હતો! શું આજે તને તેમનું કોઈ ય્‌ 
નામોનિશાન દેખાય છે કે તેમના સ્વર સુદ્ધાંએ તારા છડ ગઇ ટન કોષ્ટક હ ય 
કાને પડે છે? (રકુઅ-૬) 


ન્------------:-:---------:-::-:::-ન 


ર૫. લોકોના દિલે।માં સદાચારીઓ માટે સદ્ભાવના અને પ્રેમ પેદા કરી દેશે. 


૪ર 


૪૩૪ 


સરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





તાણા 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૬11.55) 481 
ઉ જ 9% ડઝ ન્સ્ઝ્ છ્ુૂ--ર્--૧ 1 ૭-૦ 
દયાવંત છે. “છક 
ક દન 
ર. તાહા, (હે સવીત્તમ ઈન્સાન!) બેન્ક 
૩. અમે કુરઆનને એટલા માટે નથી ઊતાર્યું કે તું ન 
ત્ક ડક ૧ 9-7 [9૬ ર7 નળ 
તેના કારણે કોઈ દુ:ખમાં કસાઈ જાય," દ હા ૭થી 
૪. બલ્કે (અલ્લાહથી) ડરનારાઆની નસિહત ત નાન 45 


માટે ઊતાર્યું છે. 
# -ન૦9૦”૦ ### 


પ . પ ૦ ક વ નિ 
૫. (જે તેના) તરકથી આવ્યું છે જેણે આ પૃથ્વી દાઢ ઉ ૭5% 
તથા ઊંચા આકાશોને પેદા કયી છે. 


૬. તે ભવ્ય રહેમતોવાળોા અર્શ (પોતાના તખ્ત) ડાહ'ળ૭૭5॥ 
ર ઊ૯%-૫%*૯*૭-- 
ઉપર કાયમ છે. ર ક 
જ ક. "% મ ન ""% શ 7717779૬ 9 ન ક [777 
૭. આકાશે। અને ધરતી ઉપર જે કંઈ છે અને જે * પ5 55 ટું કડ્કાહુઇઈ 
કંઈ તેની વચ્ચે છે, અને જે કંઈ ભૌની માટીમાં તજ હડ 
દટાએલું છે' તે સર્વ તેનું જ છે. છા 
૮. જૈ તું ઉચ્ચસ્વરે બોલે કે ધીમેથી બોલે, તે સર્વ 1 
જ... 555 ર હેડ 25ઝ કઝ વડ (5૪6551: 5 ૭2 
વાતોને સાંભળે છે, તેમજ તમામ ગુમ ' વાતોને પણ 
તે જાણે છે. _ 
ક. કૃ જ જ છ 2 ન 2% 11 ન 9 7 
૯. અલ્લાહ સિવાય કોઈ મા'બ્‌દ નથી, અને સર્વ 51459 %ક5 ૪૬% 
સુંદર નામા તેનાજ છે. ક પ ટ 


૧૦. અને શું મૂસાના આ કિસ્સો તારી પાસે 0૭-૦૦ બ 


પહેઓ છે? 





નર _...- 


વુ કુરઆનમાં કોઈ એવી એક વસ્તુ નથી કે જેના લીધે ઈન્સાનને ઉલ્ટું કોઈ મુસીબતમાં ફસાવું પડે, 
' કુરઆને મજીદનું શિક્ષણ ઈન્સાનના શરીર, માનસ તથા 'રૂહાની નજાત-નું અ્થીત 'મકિત'નું 
સાધન છે. 

૨. અલ્લાહથી કોઈ વસ્તુ છુપી નથી. 

૩. ઘણા વિવેચકોના મતમાં હઝરત મૂસા(અ) ઈસરાઈલી નહતા પરંતુ મિસરી હતા. હિબ્ર તથા અરબી 
સંસ્કૃતિમાં “મૂસા શબ્દના મૂળ ઊંડા ઊતરેલા જણાય છે. કદાચ આ શબ્દ મિસરી સંસ્કૃતિનો હોઈ શકે, 
પરંતુ એક વાત તો। સ્પષ્ટ છે કે હઝરત મૂસા (અ) ફિરઓઆનના રાજ્યમાં બોલાતી ભાષા બોલી શકતા ન 
હતા. જેથી તેમનું મિસરી હોવું માનવામાં નથી આવતું . 


૪૩૫ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





ઝી ૧૧૫ “૧% "% ૯ ક: “ હિ 7 કે 
ષે ૨, આ #9? 19૮% 9 ભ ૦ *#0 ટે 
૧ ૧. તેણે આગ જોઈ, ત્યારે પોતાના પરિવારને [કહ ટડ 6551 છી ત 156 1; ડે] 
કહ્યાં, તમે અહીંજ થોભી રહો, મને (દૂર) આગ દેખાય મ બાગ 
જ ૦ " “૧ ૦ ૦ 7 ન “4 («9૪ ₹ 9 
છે, કદાચ હું તમારા માટે થોડો અંગાર લઈ આવું દ્ર! પડ ખકા કોહ્્્જ હઃટઝજાર 
અથવા આગવાળી જગ્યાએર્થી રસ્તા વિશે તપાસ કરી 


ન 79 

આવું.” આ 
“ ઝુ ' ૬. સે ઝે 991 7 દિવિ; 

૧૨. પછી તે જ્યારે તે (આગ)ની પાસે આજો, છન હ» હિઝ 


તેને અવાજ સંભળાયો “હે મસા, 


૯" 


૧૩. “ખરેખર હું તારો રબ છું, માટે તારા હડ ડકટઉહાઝઇ કાઠ) 
તુંપ 


પગરખાં” ઊતારી નાખ, કારણકે તું પવિત્ર નિ ક નાઈ 
ખોણમાં ઉભો છે. યં 
97 ૮ 718949) [674 
૧૪. “અને મેં તને ચૂંટી લીધો છે; માટે જે તારા 9૭% ટ કાડ 


ઉપર વહી થાય તેને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ. 

૧૫. 'નિ:શંક હું અલ્લાહ છું. મારા સિવાય કોઈ “ક કક્કડ 
ઈબાદતના લાયક નથી, માટે મારીજ બંદગી કર અને દ 
મારી યાદ માટે નમાઝ કાયમ કર. 

૧૬. “નિશ્ચય તે ઘડી આવવાની છે જેને હું જાહેર ૬ 1 % કપડાડછાય્ડાલડાડાડ] 
કરીશ કે પ્રત્યેક જીવને તેના કર્મી અનુસાર બદલો 
ચૂકવી દેવામાં આવે. ઉહ "ન 

૧૭. “માટે તે (દિવસ)ના ઉપર યકીન ન દ-૬,5 $) ૪૦5 94૪555 
રાખનારો અને પોતાની મિથ્યા અભિલાષાઓઆ પાછળ 


ચાલનારે કયાંક તને તેનાથી ફેરવી ન દે, રખેને તું (કેછ-2%5 4.» 
બરબાદ થઈ જા. 
૧૮. “હે મૂસા તારા જમણા હાથમાં શું છે?' છક લઝ હ 85 
૧૯. (મૂસાએ) કહ્યાં “મારરી આ લાઠીના ટેકો લઈ ક દ 
હું ઊભો ન છું ક મારા બકરાંઘેટાં માટે તેનાથી , “કદ દ ક! ઇડ 
પાંદડા ખેરવું છું અને તેને બીજા ઉપયોગોમમાં પણ લઉં ભન ક કહહુ 
છું.' ક 





૪. આ આયતમાં હઝરત મૃસા(અ)ના સ્વપ્નસ્થ દ્રશ્યનું વર્ણન છે. સ્વપ્નાઓ બે પ્રકારના હોય છે. 
(અ) જે દ્રશ્યોના સંબંધ કેવળ નબીઓ સાથે હોય છે, તેના તેમના સિવાય કોઈપણ સાક્ષી નથી થઈ 
શકતે. (બ) જેમનું દિવ્ય પ્રાગટય નબીઓના અનુયાયીઓ સુધી પણ પહેંચે છે. 

(અ) પ્રકારના દ્રશ્યથી માત્ર નબીઆને અલ્લાહ તકથી કરમાનોા મળતા રહે છે. 

પ. આ આયતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે હઝરત મૂસા (અ)ને તેમના પગરખાં ઊતારવાની સૂચના મળી 
હતી. પગરખાની એક તા'બીર તેમનો “પરિવાર અથવા 'કોમ' પણ થાય છે જેને છોડી એકલા આવવાના 
તેમને અલ્લાહે હુકમ આપ્યો હતે. એવું પણ બની શકે છે કે તે પવિત્ર જગ્યા હોવાથી તેમને પગરખા 
ઊતારવાની આજ્ઞા આપવામાંઆવી હોય છે. 


૪૩૬ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





૨૦. અલ્લાહે કરમાવ્યું “હે મૂસા, તેને નીચે ફેંકી છ હફ 
દ 
૨૧. જેથી તેણે (લાઠી) ફેંકી દીધી અને તત્ક્ષણે તે બી વ ઝડ દૃ 


સર્પ બની સરકવા માંડી. તકે ર 

જ ફે કે “હ “હ # 4. ”9 772 ?9.7.&*57734%*0:.[(7 :7 કક 

૨૨. અલ્લાહે કરમાવ્યું “તેને પકડી લે અને ડર શક ્બજઝાડ વ્ય્૦%9ડ ડડ કઉ 
નહિ. અમે તેને મૂળરૂપમાં ફેરવી દેશું. 


કે રે ઝ 1. કુ 2.927 992427 ૩. 1)-1-7- 2909 
૨૩. અને તારો હાથ તારી બગલમાં દબાવી કર્તા ન્ટ હાદા 8 
(પાછો) કાઢીશ તો તે કોઈ પણ રોગ વગર ચળકતો 


“ “ડ ઝ 1276. ૫#7 2૮ 
હશે. આ બોજી નિશાની બનશે; છન્ઝકવ કૃ» 
મે ખે છીએ) કે અમે તને હ કિ ક. 
ર૪. (અમે ચાહાએ છીએ) કે અમે તને અમારી જેન્ઝબાઇ ઠર્યા ધ 
ભવ્ય નિશાનૌઓમાંથી કેટલીક બતાવીએ. (માટે) ઝા ફર 
કગ હ જ *૫ 5% 17 (1/7૬ -”972૦* ! 9-2 
રપ. “તું ફિરઓન પાસે જા; બેશક (ઝુલ્મમાં) તે જેટ ૧5] ૭૭5% ૭૫૭5 
હદબહાર જઈ ચૂકયો છે.' (રુકુઅ-૧) કક .. છુ 
ર૬. મૂસાએ કહ્યાં 'હે મારા પરવરદિગાર, મારા ૦૦%૫૦૯દ--૬-2૩ 
અંત:કરણને “ખોલી દે. 
દ જ પ ણ ન 25 કન્જ ક” 
૨૭. અને મારા આ કામને મારા માટે સહેલું 212954 
બનાવી દે. ટાઇન 
ર૮. “અને મારી જીભની ગાંઠને” ખોલી દે; છે બડ ક્પ-3 
ર૯. કે જેથી તેઆ મારી વાતને સમજી શકે. 526% 
૩૦. “અને મારા પરિવારમાંથી એકને મારે માકક 
જ ૭1653૭ 
સહાયક બનાવી દે; ૦૭ ક ષ્ટ ક 
૩૧. મારા ભાઈ હારૂનને. , હછ્દખ્-* 
છન ૦ જ 2. ક * 2 
૩૨. 'તેના સાથથી મારા બળમાં વધારો કર. છેછટ!“૧૩-૩૭- 
ક“ છ છ ર % 2 ?77- 72 રન” 
૩૩. અને મારી આ જવાબદારીમાં તેને શામિલ છેછઠડુછક 
કરે. ન ઈ ઃ ી %.*.77747-2 2ર 
૩૪. “જેથી અમે તારી બૂલદ શાનનું ખુબ વર્ણન જોબ્ઝ હાહ 
કરતા રહીએ. ક્ર ન-#7૪#-2,/7- 
પડ પૌ “ડઝ હ,*૭૦5 
૩૫. “અને નિત્ય તારી યાદ કરતા રહીએ. ૦9-2૯-૭ 
૩૬. “તું ખરેખર અમારી હાલતને બેહતર જાણે ૦605 હહર 
છે.” ર હ ર 


“729 -2.. 27 15 હ 


૩૭. અલ્લાહે ફરમાવ્યું, “હે મૂસા, તારી દુઆ છે ૭૦% હક “૩55 હ૩ હઉ 
કબ્લ કરવામાં આવી. 


૬. “મારી મુશ્ક્લીઆને આસાન કરી દે.” 
૭. આ જીભની ગાંઠના અર્થ હઝરત મૂસા(અ) બોલવામાં અચકાતા હોય કે તેમની જીભ તોતડાતી હોય, 
પણ હોઈ શકે તેનાથી વધુ તેમને મિસરી ભાષા ઉપર કાબૂ ન હોવાને અર્થ પણ લઈ શકાય છે, કારણ 


એ 
કે હઝરત મૂસા (અ) જાતે મિસરી ન હતા પરંતુ ઈસરાઈલી હતા જેમની ભાષા હિબ્ર, હતી. 


વું 
હ 


૪૩૭ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





# ક ઝ્ષ્ દ “પ _ ક બ ક રી ઝ 4“: £૮૮ત471$ “7 
૩૮. અને અમે પહેલાં (પણ) એક વાર તારા છેહ ડા ૯૩૬ 
ઉપર ઉપકાર કરી ચૂકયા છીએ, 
૩૯. “જ્યારે અમે તારી માતા ઉપર વહી દ્રારા 9૦% હતી ઉડ] 
“૮ ન 
હુકમ ઊતાયો હતો.” 
૪૦. “કે તેને ( 


“* ન ૦ “જજ 1 7 
જ ન સડ કકીપશ્ડઝઉઝડાહુ ઝડ 
નદીમાં તરતી મૂકો દે જેનું વહેણ તેને કાંઠે પહેંચાડી કન 197૮3: 

જ % જુ: શય ન ક. પ 
દેશે ત્યાં મારો અને તેનો દુશ્મન (હશે તે) તેને ઉઠાવી 2 54. 26૭ હય ડડ ક 
લેશે અને તેને ઉછેરશે.' અને મેં તને મારા વાત્સલ્યમાં 9? 
ક જ ઝે ૫ છ જજ જ શ ન થિ નદ ત ક કી 1 “હઝ 
લપેટી લીધો હતો કે તું મારી દેખરેખ નીચે બ્ટકડ8 વડા ક 


પરવરિશ “૦ મેળવે. 
ન ન“ ન“ ન 72૯૪૯ 97 ॥# ત 222-ત 
૪૧. જ્યારે તારી બહેન સાથે સાથે ચાલી રહી હતી કુ 65455455 કક હડ 


હ 


અને કહેતી જતી હતી કે શું હું તમને એવું ઠેકાણે ક ર છે 
3૯5 જ ક -“ ૮૪%૪₹7927.%77 “નત 7 “1૦/77 
બતાવું જે તેની સારી સંભાળ લઈ શકશે? આવી રીતે હાઝ#ડઝગ્ડ%» હ ત મ છકાહ! 0 


ડઝ 
હ ડાડકંડડડ ક 25 હડ 


અમે તને કરી તારી માતાની દેખરેખમાં સૌપ્યો, જેથી -; ર; 
તેણીની આંખોને ટાઢક મળે, અને તેણીને કોઈ દુ:ખ 
હે “"% "૭ "૧% પિ. 197% ય ન 2 %..9- %-જ 2 
ન રહે. જ્યારે તે એક વ્યકિતને કત્લ કરી હતી, અમે : જ 52. 52 ટડ હૂકાકેબ્-- 
તને તે ચિતાર્થી મુકિત અપાવી પછી અમે તને કેટલીક 
પરીક્ષાઆથી અજમાવો. તે બાદ તું કેટલાક વષે 
પર્યંત મધ્યનની કોમ વચ્ચે રહ્યો હતો. પછી હે મૂસા, 
તું એક બ્લંદ દરજજા ઉપર પહેંચી ગયો. 
૪૨. “અને મેં તને મારા (ખાસ કામ) માટે ચૂંટી ઈ. *0 4?» 
ક પી ( ) ત ઊ્રે ન્હઝ હા-ઝ 19 
લીધો. 
કક છી ૦ ક્ષ " હ ૬ 
૪૩. (માટે) તું અને તારો ભાઈ બન્ને મારી (છ 
(નિશાનીઓ લઈને જાઓ અને મારી યાદથી લગીરેક 
સસ્તો કરશે નહિ. 
૪૪. “તમે બન્ને કરિરઓન પાસે જાઓ કારણ કે 5 ૫516 5%55.' 
શ જ ૦ “ૂ% જ ઊછ ન્ન ન હં 
તે અત્યાચારોમાં હદબહાર જઈ રહ્યો છે. 625 
* હ ન લર નડ જ પ હરક અંડ 75 
૪૫. પરંતુ તેની સાથે સભ્યતાથી” વાત કરજો છોછ દા દડ] 9,5૬6 9% 
શકય છે તે ધ્યાન આપે અથવા ડરી જાય.” 
૪૬. તેમણે જવાબ આખો, હે અમારા ₹1[9૪ ડક ઝ હાઇ) દ ટૂ 
પાલનહાર, અમને ડર છે કે તે અમારા ઉપર સખ્તી કાને 
કરશે, અથવા ઝુલ્મ કરવામાં હદબહાર જશે. હ 


૮. રાજ્ય કુટુંબમાં પરવરીશ મેળવવાના લીધે તેમને રાજ્ય વ્યવસ્થાની કેળવણી તે તેમજ ઉચ્ચકોટીના 
સંસ્કારો મેળવવાની જોગવાઈ મળવાને! અલ્લાહ તરકથી વાયદો આપવામાં આજો હતો. 

૯. ઉપદેશકો અને તબલીંગ કરનારાઓને પોતાની વાણીમાં મીઠાસ અને વર્તનમાં વિવેક તથા નમ્રતા 
દાખવવાની તાકૌદ કરવામાં આવી છે. 


૪૩૮ 


સરાહ ૨૦ તાણા 


૪૭. અલ્લાહે કરમાવ્યું ““ડરો નહિ, હું તમારી 
સાથે છું, હું સઘળું સાંભળં છું અને સઘળું જોઉં 
છું. 

૪૮. ““તમે બન્ને તેની પાસે જાઓ અને કહા 
“અમે તારા પાલનહારના રસૂલ છીએ; માટે 
ઈસરાઈલની ઓલદને અમારી સાથે જવાની પરવાનગી 
આપ; અને તેમને દુ:ખ ન આપ. અમે તારા પાલનહાર 
તરકથી એક નિશાની લઈને આવ્યા છીએ; અને જે તેને 
અનુસરશે તેના ઉપર શાંતિ ઊતરશે; 

૪૯. “બેશક અમારા ઉપર વહી કરવામાં આવી છે હ 
કે જ ઈન્કાર કરી મોઢું કેરવી જશે તેના ઉપર અઝાબ 
આવશે.” 

૫૦. ફિરઓને કહ્યં, “હે મૂ્સા,તમારો પાલનહાર 
કોણ છે?' 

૫૧. મૂસાએ ઉત્તર આપ્યો “અમારે! પાલનહાર તે 
છે જેણે પ્રત્યેક વસ્તુને (યોગ્ય) રૂપ આપ્યું છે અને 


૧૨ 


ને 'યોગ્ય કરજ બજાવવાની) હિદાયત '” આપી 
ન 


પ૨. કિરઓને કહ્યાં. 'તો પહેલાંની જે પેઢીઓ 
વટાઈ ગઈ છે તેમનું શું થશે?” 

૫૩. મૂસાએ કહ્યાં “તેનું જ્ઞાન મારા 
પરવરદિગારની કિતાબમાં સલામત છે. મારો ” 
પાલનહાર કંઈપણ ચૂકતા નથી ન કઈ ભલે છે.' 

૫૪. (તે અમેજ છીએ) જેણે આ ધરતીને તમારું 
બિછાનું બનાવ્યું, અને તેમાં તમારા ચાલવા માટે 
માર્ગી બનાવ્યા; (અને) આકાશેથી પાણી વરસાવ્યું 
જની વડે અમે વિભિન્ન પ્રકારની વનસ્પતિઆ પેદા 
કરીએ છીએ. 

૫૫. તેમાંથી તમે ખાઓ, અને તમારા 
ઢોરઢાંખરોને ચરાવો, નિ:સંદેહ તેમાં બુદ્ધિવાના માટે 
ઘણી નિશાનીઆ છે. (રુકૂઅ -૨) 

૫૬. અમે તમને આ જ ધરતીમાંથી સજ્યા છે 
અને તેમાંજ તમને પાછા લઈ જશું, અને તેમાંથી ફરી 
એકવાર તમને કાઢી લાવશું . 


પારો ૧૬ 


જેઠ્5 ટ ઝા [૪દ્ત હ છડ ઉ 
છછ ડ-કઉવ્‌ડઝકઉ)કઈ ડાક 


ઝં ડર્ચ-કર્કઇઝક55ડડકોદડી 
હઝ છાઝ&ડડાડયુઈ 





2 4 


97 ક ત 
“હાગઝયા પડ કઝ૩50] 


ન્ન 
$ 


ક 
9૬5222 
1 291 ત્ર ત કી 


કેક 
ત્રિ 4 /77 ૬24 1૦-# 571 
છઠ હડાડદુઃ 5 કુફા છ 


છેદ ૭૬ ઇડઉ 
5-5 55૩૬૬૬ 46 


9% 7 7#2 -29 છેહ 
કદ હાડ ડ5 55546 “હઝ 


ડડ કઉડાહઝઈડ: ડડ 
છત *છ્ટુડિડ્ ઝં કહાકાથ 


1 


દ્રઝડા- ઠડ ઉહડડઈ 


ઉ) ૪ 
૨0 “૬ 


2 95 2 2 નર 4 ૮46 
ત ફા 27 251(-2૦ 2 4 -9 
ઝક કક્કડ કડડડપડુ 


274” 
બ્હ્ક્ક ટગ 





૫ ક શ હ. 


૧૦. અલ્લાહે પ્રત્યેક સર્જનને પરિપૂર્ણતાએ પહેંચાડયું છે અને પ્રત્યેક સર્જનને પોતાના કર્તવ્યના 


પાલન દ્વારા તરક્કો કરવાના અને વિકાસ સાધવાનો આદેશ આપખ્યો છે. 


જ 


૧૧. “તેમની કરણીનોા યોગ્ય બદલો અલ્લાહ તેમને આપશે.' 
૪૩૯ 


નિ તાહા પારો ૧૬ 





૫૭. અને અમે તે (ફિરઓઆન)ને અમારી ડડ ક તાઃ 
નિશાનીઓ દેખાડી હતી પરંતુ તેણે અવગણના કરી 
અને તેને ન માની. 
૫૮. તેણે કહ્યું. | મૂસા, શું તારા જાદુના બળથી ડુ), 2 ઇ૭્ટહડફી નાર 
તું અમને અમારા દેશમાંથી હાંકી કાઢવા '“ માગે છે? કે કા 
૫૯. “પરંતુ અમે પણ ખરેખર તારા જેવું જ જાદુ છ્્ક્ડ 


ન-”.? 


જ ૦ જે ૧ ૨ ક “9:47 ન ઘા 2 
કરી દેખાડશું, માટે આપણે એક સ્થળ અને સમય “55$5 ઝક જક ડઝ 
નક્કી કરીએ જે ઠરાવથી અમે પાછા નહિ હટીએ અને 8૬4 ડ$15 ર જુ ક 
ફિ જ હુ "% 9 
નતું પાછો હટજે. * મ ક 
૬૦. મૂસાએ કહ્યાં, “તમારા ઉત્સવના દિવસનેજ _ ટ પ ડક 
ન *% ક “5. “5. -" કડક જ છા £14ક2 55% જ ૦ હ 
ઠરાવી લો અને દિવસ ચડતાંજ લોકોજ એકઠાં કરી ૯ 2 શ“. 


સ. ત ત્ર 2 
ક ૧%“ _"% ન ૦ ૨ છબ 
૬૧. પછી કફિરઓઆને એકાંતમાં જઈ પોતાની તમામ પ કા 
યોજનાઓ તૈયાર કરી અને (ઠરાવ પ્રમાણે) તે સ્થળે ૦૦. *:હ*હકક૦્ક- તક 
પહેંચી ગયો. 
૬ર. મૂસાએ તેમને કહ્યાં, "ખબરદાર! તમે રખે રં 1/55; "2 927 34 
ની પ. 40% જ હઉ 


એવી ભ્લ કરતા અને અલ્લાહ વિશુદ્ધ જાણે 
ઉચ્ચારતા. કયાંક એવું ન બને કે અલ્લાહ તમને ૯ છ હાડ હકક દડ કલ 
અઝાબ વડે હલાક કરી નાખે. બેશક જે અલ્લાહ ઉપર યા હાઉ 

ખોટું તોહમત મુકશે તે હલાક થઈ જશે.' 

૬૩. પછી (કિરઓન તથા તેના દરબારીઆમાં) ક 227*7 92777497૯4 
અંદરોઅંદર મતભેદ પડી જવાથી તેમણે એકાંતમાં છહ%ટ955 ગક | તડ 
જઈ મસલત કરી. 

૧૪. તેમણે કહ્યાં, 'આ બન્ને ખરેખર જાદુગરો છે 14618 ની જ છી છુ 
જે પોતાના જાદુના આધારે તમને તમારા દેશમાંથી 7 દારા 

હાંકો કાઢવાના અને તેઓ તમારા ઉચ્ચ રૂઢો જીના ૬ કપડ હક 652 
રિવાજોને”) મિટાવી દેવાનો ઈરાદો રાખે છે. 1 

, ૬૫. “માટે જોઈએ કે તમે પણ સર્વ દાવ તૈયાર 3% ર્દ્ડ 15 વય દુ 
કરી લો; અને સ સંગઠિત થઈ પૂરા દમામથી ઊતરી હકાડ 6 





૧૨. હઝરત મૂસા(અ)ને વિદેશી અને વિદ્રોહી ઠરાવી ફિરિઆન પોતાની કોમની લાગણીઓ પોતાની 
તરકફ્રેણમાં લાવવા ચાહતે! હતો. ઉપરાંતમાં તેમના મનમાં એવું ઠસાવવા ચાહતો હતો કે મૂસા (અ) તેમના 
પૂર્વજોને બહેકી ગએલઅને કુદરત તરકથી આવનારી ભયંકર સજાને પાત્ર સમજે છે. 

૧૩. અહીં '“તરીકાહ' શબ્દનો અર્થ “જીવન પદ્ધતિ', “રસ્મો-રિવાજ' “સંસ્કૃતિ, 'વંશપરંપરા 
ચાલતી આવતી રીતો,' 'શિરસ્તો,' પ્રણાલિકા છે. અજ્ઞાનતાના સમયમાં વહેમોના આધારે પેદા થયેલા 


૫ ૧૧૫૫ ક 


રૂઢી-રિવાજોને “ધર્મ'ની ઉપમાં આપવામાં આવે છે. * 
૪૪૦ 


સરાહ ૨૦ તાહા 


પડો. અને આજના દિવસે જે વિજ્યવંત થશે તે બેશક 
(કાયમની) સકળતા પ્રાપ્ત કરશે.” 

૬૬. તેમણે કહ્ય, હે મસા, તું તારો દાવ પહેલાં 
કેંકીશ કે અમે પહેલ કરીએ?' 

૬૭. મૂસાએ કહ્યાં તમેજ કૅંકો!' અને મૂસાને 
તેમના દોરડા, લાકડીઓ આડાઅવળા સરકતા ભયંકર 
નાગ જેવા દેખાવા લાગ્યા.' 

૬૮. અને મસામાં થોડો ભયસંચાર થયો. 

૬૯. અમે કહ્યાં “તું ડર નહિ, કારણકે તું તેમના 
ઉપર કતેહ મેળવીશ. 

૭૦. “અને જે તારા જમણા હાથમાં છે તેને કેંકોશ 
તો જે કંઈ (છળકપટ) તેમણે બનાવ્યું છે, તે સઘળાંને 
તે ગળી જશે. આ જે કંઈ તેઓ ઘડી લાવ્યા છે તે 
જાદુગરીનું છળ છે, અને જાદૂગર ક્યારે પણ સકળ 
નહિ થાય: 

૭૧. અંતે જાદૃુગરો સત્ય પામી જતાં સિજદામાં 
પડી ગયા. તેમણે કહ્યાં “અમે હારૂન તથા મૂસાના 
પાલનહાર ઉપર ઈમાન લાવીએ છીએ.' 

ર. (ક્રિરઆઓને) કહ્યાં, 'શું મારી પરવાનગી વગર 
તમે તેના ઉપર ઈમાન લઈ આવો છો? બેશક, આ'જ 
તમારો ઉસ્તાદ (લાગે) છે. જેણે તમને જાદુ 
શૌખવાડયું છે. માટે હું તમારા ઉલટ હાથ અને પગ 
કાપી નાખીશ, અને તમને ખજેરીના થડ સાથે 
લટકાવી મારીશ, ત્યારે તમને જણાઈ રહેશે કે 
આપણામાંથી કોની શિક્ષા વધુ સખત તથા વધુ ટકી 
રહેનારી છે. 

૭૩. તેમણે કહ્યાં, અમારા તરક આવેલી સ્પષ્ટ 
(નિશાનીઓ (ઉપર) અને જેણે અમને પેદા ક્યી છે 
તેના ઉપર અમે તને પસંદગી નહિ આપીએ, માટે તારે 
જ પણ કરવું હોય તે કરી લે, અને તારી શકિત તો 
કેવળ આ દુનિયાના જીવન પૂરતી જ મર્યીદિત છે. 

૭૪. “ખરેખર, અમે અમારા રબ ઉપર ઈમાન 
લાવ્યા છીએ કે તે અમને અમારા ગુનાહોની ક્ષમા આપે 
અને અમારા કરેલા જાદુના ખેલની પણ, જે કરવા તેં 
અમને ઉશ્કેયી હતા અને અલ્લાહ જ ઉચ્ચત્તર છે, અને 
સદા જીવંત છે.' 


હાહડાઉાડહડ છી હાઉ 


ન” 22! 
પ્ક્ક 


“ર ભક2 કરિ 
બ્ર્ટ્ક ૦ 


પારો ૧૬ 


જેતડા 


થી 


9૭ કન 


0 22 7 


દ્ધ 


હ 4૬:54. 55 


૦૭:કડડાડુડ, 


27૮2 મી “22:27 ન 


દ 


ટન 


દ્વિ 4 


“હઝ 


ન્ન 


|» 


“હં 


બજક 


4. ્્ 


9/-# “ 


હ્કઝઉા 
હા.ઝઠુહક 


ડા હ્કેઝ્્ડિજ 


7 


ઉ।ગ્ડ..5444। હં 


રું 


છુ 


17279. 


ન 


4 ક્ડ્દ્ જાલના હઝ 


ટ 
1. 
47% ૭ 


હડક 


૪૪૧ 


પિ 2ર 
હ્ર્શ્ક ઝટ 


જ #?7977 


૮ દ્ર 


ી 


555 


સૂરાહ ૨૦ તાહા 
૭૫. બેશક, જે પોતાના પાલનહાર સામે 
ગુનાહગાર (પાપી) બનીને આવશે તે નિકશ્ષય 


ણ. 


જહન્નમમાં જનારે છે, તેમાં ન તો તે મરશે અને ન 
તે જીવશે.” 

૭૬. પણ જે મોમિનના રૂપમાં તેની સામે આવશે, 
જળે ભલાઈના કામો! કર્યી હશે, તેમના માટે ઊંચા 
દરજજાઆ હશે--- 

૭૭. (અર્થીત) સદા રહેનારી જન્નતો હશે, જેની 
તળેથી નહેરો વહેતી હશે, જેમાં તેઆ સદાય રહેશે. 
અને આ પાકીઝગી ગ્રહણ કરનારાઓઆનો બદલો છે. 
(રકૂઅ -૩) 

૭૮. અને અમે મૂસાને વહી કરી (કહ્યાં) 'તું મારા 
બંદાઆને સાથે લઈ રાતો રાત નીકળી જા અને 


સમુદ્રમાં (લાઠી) મારી તેમના માટે સુક્કા માર્ગ બનાવી ' 


લે, તું પકડાઈ જવાનો ડર ન રાખજે, ન તો કોઈ 
(અન્ય) ડર રાખજે.' 

૭૯. પછી ફિરઓને પોતાના લશ્કરે સાથે તેમનો 
પીછો પકડયો અને તેઓ સમુદ્રના તોકાનમાં એવા 
ઘેરાઈ ગયા કે તેમના ઉપર પાણી કરી વળ્યું. 

૮૦. અને કફિરઓને પોતાની કોમને ગુમરાહ કરી 
અને તેમને ભલાઈનો રસ્તો ન બતાવજો. 

૮૧. હે બની ઈસરાઈલ, અમે તમને તમારા 
દૃશ્મનાથી બચાવ્યા અને અમે તમારી સાથે તૂર 
(પર્વત)ની જમણી દિશામાં કરાર કર્યે અને અમે 
તમારા માટે મન્ના અને સલ્વા (ના થાળ) ઊતાયી 


(૧૫) 


હતા. 
૮૨. (અને અમે તમને નસિહત કરી હતી કે) 
“અમે જે શુદ્ધ વસ્તુઓ તમને આપી છે તે ખાઓ અને 
હદથી બહાર ન જાઆ કે તમારા ઉપર મારે ગઝબ 
આવી પડે,અને જેના ઉપર મારો ગઝબ પડે છે તે 


પાયમાલ થઈ જાય છે; 


279૮75 


27(.# ક «22 
હક્ક ન 2૭) પ 
ડણ્દકહડડડઝ, ડુ ઉ, 


1 ૭, 
હક ૦ ૦ક 


છેક 


9 -5#9%ક 


2772 
ક્ઝાહગ્કડ5 સ્ટક્ક્ટટ હ%્ક્ય્ટડ 
29 76 ક 


૦ «ન 


૦૭૩56 32૬5%ડક્ક 95 


ટ ક ડિતાધા જ 


22 ન 7777247?, 2141૬ 7.[7 9 
જીન દાડ ડી)! છટ્િક5૭) 
જેબ્ક55ડઝ 
“ 77 [9.97 ક જ” 7 ૬. પ]: 9? 7 
બાઈક 
ર ન ગક 2 
૦-8 


વાડા ઝઝઝઝઝર૦:22::5:ન્‍:ઝરટઝ:302::%2:22:2522:5:222223::3:ઞ52-₹3:2353ન્‍ન્‍ૃઝકડઝ2 ટડ ટ:ર)ડ02:2255:5:3222:222:8822:2:325:2₹:343:225555-223:5:2:5:55-2-22:2022225:20252::22222:222:225222:3::3::3:52%::5--:₹:ઞઞ 5: ડઝઝાટકરર22222ન્‍5::5ઝઝઝ222:::ઝઞ ઝાઝા રઝ કઝ સજી 3૪૭ 
૧૪. ગુનાહગારોથી જહન્નમના અઝાબ સહન થશે નહિ અને તેઓ મોત દ્વારા છૂટકારો ચાહશે તે પણ 


તેમને નહિ મળે. 
૧૫. “મન્ના અને સલ્વા.” 


મિસર માં ગુલામીમાં લાંબા સમયથી રહેવાના પરિણામે ઈસરાઈલીઓઆમાં 


સુસ્તી, નિરૂત્સાહ તથા નિરાશાના તત્ત્વા ઘર કરી ગયા હતા જેના કારણે તેઆ હઝરત મૂસા(અ) સામે 
નિત્ય તકરાર કરતા રહેતા ત્યારે આ આયત દ્વારા અલ્લાહે તેમને પહેલાં આપેલી ને 'મતોની યાદી અપાવી. 


૪૪૨ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





ઘા 


ફે. ૭ ૦ “ - ક ક ક દ્વિ 7 7[ 4? ઝા ત્‌ ડે 1” 
૮3૩.“પરંતુ હું ખરેખર તેને ક્ષમા આપું છું જે ૬ સા ડું] 

તૌબાહ કરે છે, અને ઈમાન લાવી નેક કામો કરે છે પ 

“% જ "“% જ ! 

અને રાહે રાસ્ત ઉપર કાયમ રહે છે. છવ્પ્ઝક 

૮૪. (અમે કહ્યાં) “અને હે મસા, તેં તારી કોમને 5982:.ઝરઝઝ ઝરેકઇઝ 

( 1) હ અછે ૯%% કહ 149 


છોડી (અહીં) આવવામાં કેમ ઉતાવળ કરી? 
૮૫. તેણે કહ્યું “તેઆ મારી પાછળ આવી રહ્યા છે & હરડ યાર્ડ ડહાહુડ ક, ૭ હ 
હું તારી પાસે વહેલો આવ્યો છું કે તું મારા ઉપર ખશ ક 
થાય.” 9 ન્ટ 
૮૬. (અલ્લાહે) કરમાવ્યું “અમે તો તારી કે હ 
ગેરહાજરીમાં તારી કોમને અઝામાઈશમાં નાખી દીધી ક હી 
છે, અને સામરીએ ““) તેમને બહેકાવી દીધા છે.' 9 


ધ. 


૮૭. આ વાતથી મૂસાને બહુ લાગી આવ્યું,તે ડુ[ડુદ હૂડ 95) ન હક 
ખિન્ન વદને પોતાની કોમ તરક પાછો કર્યે, (અને) 


“જ * ૬%“ નડ ક ર્ન 7 ક ”7 ન » જ ક જ 
તેણે કહ્યાં “હે મારી કોમ, શું તમારા પાલનહારે તમને | [| ક “કકક ઈશ્ક! 9 


ભલાઈનો વાયદો ન કર્યે હતો? શું તે (વાયદો) પૂરે ન ક માકક 
થવાની મુદ્ત તમને લાંબી લાગી? અથવા તમે એવું ઉભ ધા તાત 
ચાહા છો કે તમારા પાલનહારનેો તમારા ઉપર ગઝબ બહ ક ડા ડડ હ 
(પ્રકોપ) ઊતરે તે માટેજ તમે મારી સાથે કરેલા 
કરારનો ભંગ કયી છે?' 

૮૮. તેમણે કહ્યાં, અમે અમારા વાયદાના છા ;ડઇ; $% ડઝ ઝઇઉ ડડ 


ઈરાદાપૂર્વક ભંગ નથી કર્યે. પરંતુ અમારા ઉપર એક 


ન્ન 
ન?- 


કોમના ઝવેરાતનો ” ભાર લાદવામાં આવ્યો હતો જે હહઢાઝ ઈ ટક) કડ હ ની 

અમોએ (આગમાં) નાખી દીધો અને જેમ સામરીએ 92 

પણ નાખી દીધું હતું.” ન 9ખ્્્ટ્ડા 
૮૯. તેણે એક વાછરડાની આકૃતિ બનાવી તેમની ગા ડુ હિ ઉર્ષ ા જા ર 

સામે મૂકી, જેમાંથી ધીમો અવાજ નીકળતે। હતે।. અને છે ઝા 

તેમણે કહ્યાં, “આજ તમારે! અને મૂસાને મા'બૂદ છે.” ઊળછ્%5 ૭-92 કડ 


આર્વી રીતે તેણે પણ (મૂસાના દીનને।) ત્યાગ કયી. 


૧૬. “સામરી' વિશે ર ઘણાં અભિપ્રાયો પ્રચલિત છે. ઈસરાઈલીની એક કોમ જેની બહુજ નાની સંખ્યા 
નબ્લુસમાં વસેલી છે અને તેઓ પોતાને “બેને યીઝરાલ' તરીકે આળખાવે છે. આ લોકો 'સમીરાહ' અથવા 
સામારીટન્સ'ના નામે પણ પ્રખ્યાત છે. આ કોમનો ઈતિહાસ અસિરીયનોના સમારીઆ જીત્યા પછી શરૂ 
થયો હતો. 
૧૭. કુરઆને મજીદની આ આયતથી એવું જણાય છે મિસરીઓએએ ઈસરાઈલીઓને તેમના ચાલતા 
પહેલાં સાના- ચાંદીના ઝવેરાત વસ્ત્રો વગેરે પોતાની રાજીખુશીથી આપ્યા હતા. જ્યારે બાઈબલ તેમના 
ઉપર આ વસ્તુની ભૌખ માગીને ભેગા કર્યી હોવાનો આરેપપ મૂકે છે. (એકસોડસ પ્ર.૧૨ આ.૩૬.) 


7૪૪૩ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 


૯૦. શું તેઆ જોઈ ન શકતા હતા કે તે હા :5525 બ ટ્ઝ્ઝઝ૭ક5જ 
(આકૃતિ)માં ન તેો। તેમને જવાબ આપવાની શકિત ક 
હતી અને ન તો! કંઈ લાભ કે હાનિ કરવાની શકિત ઊશ્ઈઝદડ હ 
હતી: (રુૂકૂઅ -૪) 

૯૧. અને હારૂને તેમને શરૂઆતમાંજ કહ્યાં, “હે ડાક ગના પ તત 
મારી કોમના લોકો, આ (વાછરડા) દ્રારા તમારી 


27૭2 કન 2 ૭ 2 
કસાટી'” થઈ રહી છે. અને તમારે! રબ બેહદ ક્વ ચટ્ટ ઠાક મુડ 
કૃપાવંત છે, માટે તમે મારું કહ્યાં, માના.' ક. 

૯૨. તેમણે જવાબ આપ્યો મસા પાછો નહિ કરે હઝ કક કક 77 ન 
ત્યાં સુધી અમે આની પૂજા 9) છે છોડશું નહિ.' હાટ કડક ઝી 
૯૩. મૂસાએ કહ્યાં, 'હે હારૂન, જ્યારે તું તેમને ઇર ૮4% છેછ્ઝન 
બહેકી જતાં જોઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તને કઈ વસ્તુથી હેડ ઇડી હઝ ૪૭29 હઉ 
રોકો રાખ્યો હતો.” કાક 
૯૪. (કે) તું મારી પાછળ ન આવ્યો? (અને) તેં * છેહ્ઞ્પ્કડ્ષ્ટ્% 


મારા કહ્યા પ્રમાણે કેમ ન ક્યું? 


ડે ન બહ 2* ૪9 17.7. ૦729 2£7.૪₹7૮2797 
૯૫. (હારૂને) ઉત્તર આખ્યો, 'હે મારા માડી હું] ષ્ટ” કહ થિ 
જાયા, મારી દાઢી તથા મારા માથાના વાળ છોડી દે. .., 5:25: ર૯ (2% ગ્ય 


મને ભય હતો કે તું મને એમ ન કહે “તેં ઈસરાઈલના “?#ઈ-"્ છ “ડેઝ હહાપક્ક 
સંતાનોમાં ફૂટ નાખી અને તેં મારી સૂચનાની કેમ રાહ 


પ 


શ 92 કન 97 


હો. ક દ ધનને 

ન જેઈ? ર ઉ2૫૭2 કે” 23 
૫ * દુ વૂ 9૫ ૫ ક ધ ૬9-7 ક ન 
૯૬. મ્સાએ કહ્યાં, “અને હે સામરી, તારી પાસે શું જર જિ દધ 

બહાનું છે? ડાઇ જ 
જ પો ક ૬દુ"પડ "જ શૂ ક ૦! “ "૫% જજ દ્ યુ ક56 2 ક ક 
૯૭. તેણે કહ્ય મેં જે જોયું *” તે તેઆ ન જોઈ ૧%! “બ. હડ 
શકતા હતા. મેં રસલની થોડી અસર લીધી હતી, તે ' _ ૮, 7૪74, !%૯થ ઝક 
હર્ટડુગડીઝપ-:5 હક 


પણ મેં ગુમાવી દોધી. અને મારા મનથી મને આવું 
કરવાની પ્રેરણા મળી હતી.' 

૯૮. મૂસાએ કહ્યાં તું અહીંતી દૂર થઈ જા, તું જવ, ૭ઝ,ઝકહું ઢાઇ ડુ 3છુ 
જીવનભર લોકોને કહેતો કરીશ કે મને કોઈ 

૧૮. બાઈબલે હઝરત હારૂન (અ) ઉપર વાછરડાની આકૃતિ બનાવી તેમની કોમને ગુમરાહ કરવાની 
તોહમત મૂકી છે તેનું કુરઆને મજીદે ખંડન ક્યું છે. જુઆ (એકસાડસ પ્ર.૩૨. આ.૪.) 

૧૯. મિસરમાં ઈસરાઈલીઓની લાંબી ગુલામીથી તેમણે પોતાના શાસનકતીઓના રૂઢી-રિવાજો 
જીવનપદ્ધતિ તથા ધામિક ' વિધીઓને' પોતાના જીવનમાં અપનાવી લીધા હતા. જેમાંની એક 
“ગૌપૂજા' પણ હતૌ.' (એન્સાઈક.ઓક રીલીજીયન્સ વા.૧ પાના.૫૦૭.) 

૨૦. સામરીના કથનને ભાવાર્થ એવો પણ થઈ શકે કે તેણે અલ્લાહના રસૂલની શીખામણે સાંભળી 
લીધા પછી તેનો ઉપયોગ પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે કરવાના ઈરાદાથી હઝરત મૂસા (અ)ની ગેરહાજરી- 
નો લાભ ઉઠાવ્યો. 


૪૪૪ 





સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 


“ડ્‌ (૨૧) “% ન્‌ "“% 5“ 7729? કસ 
ડુ ઉ ક ન “૮ ક ફદ ન પા જ 97 -ન્1 
અડકશેો નહિ અને તારા માટે (અઝાબ)નાો તે -| [બ ક્ક ડં 85 


વાયદો છે જે (અઝાબ)ને તું ટાળી નહિ શકેઃ અને જ બજાજ 
“% ન જ ૮% જ ક 7#.#૦૮,72#4ળદ જૂ દ! 
જમાં તું યકીન રાખે છે તારા તે મા'બૃદ (ની ઝદ, ડ૪૭ડી હ) / 





પ્કે 


દુર્દશા)ને હવે જાઈલે. ખરેખર, અમે તેને જલાવીને કા ક 

ભસ્મ કરી નાખશું, અને તેની રાખને સમુદ્રમાં 95-5૭ 
વિખેરી નાખશું.”” 
મા કે અ કૂ અ 

૯૯. તારા મા બદ કકત અલ્લાહ છે, તેના સિવાય હ્ક2%2%૨]૪કઝાડા.ફપ્- 

અન્ય કોઈ નથી. કોઈપણ વસ્તુ તેની જાણ બહાર &? ક 

નથી. ઉપકર દ 


૧૦૦. આર્વી રીતે પહેલાં બની ગયેલી ઘટનાનું ૬૬% [ડુ છુ ઉ જ] 
ન દ્વ 


વર્ણન અમે તને કહી સંભળાવીએ છીએ. અને અમે ક ક તા ક 
અમારા તરકથી તને આ નસિહતનામું (કુરઆન) (522૫૭ ૭ઝઝઝપ્ડક 
આપીએ છીએ. 

૧૦૧. અને જે તેનાથી મુખ કેરવશે તે કયામતના ક ક ઉજ#-ઝર 
દિવસે એક ભારે બોજ તળે દબાયેલો હશે. બકજઝ્ઝ 458 વ“. ઝહર 

૧૦૨. તેની નીચે કચરાએલોા હશે; અને કયામતના 0 સ ઝડ પ નિ મ્‌; પ 
દિવસે આ બોજે ઉઠાવવા તેમના માટે બેહદ બરે ઉ ટિ 
હશે, 


ન શિ નન ૦ ન“ “કઝ ક જી ટન મટ જિ 
૧૦૩. તે દિવસે સૂર કૂંકવામાં આવશે. અને તે હ્ર્ન્હ્છ કા 55794 


દિવસે અમે નિસ્તેજ આંખોવાળા ગુનાહગારેને ઘેરી 


લઈ એકઠા કરશું. ક 
૧૦૪. તેઓ અરસપરસ ધીમા સ્વરે કહેશે “તમે 4% ૮૬ 
(૨૨) લરક 5% હ હ્ય ક્ઝાક્લ્ડ 


। (દુનિયામાં) માત્ર દસ દિવસજ રહ્યા હશે!” 
"-% ૧ ન“ ક. ક: . જ. જ નિ 4.297 કી 9772 ક 2 2 
૧૦૫. અમે બેહતર જાણીએ છીએ કે તેઆ શું ૧85 હકક ૨) 3] 655 કટ 
કહશે-- તેઓમાંના જેમણે ઝિદગીમાં ઉત્તમ રાહો રુ 

“ "“ સ હુ જ જ “ (રર) ઇક જક દ્વિ 
અપનાવી હશે તેઓ કહેશે “તમે તો માત્ર એકજ ઊ હ 
દિવસ રહ્યા હશે.” (રકૂઅ- ૫) 

ક: ૧ અ [દડ 


૧૦૬. અને તેઓ તને પર્વતો 2 વિશે પૂછે તો ' જુહુ ઈ ક યહાં 


કહે, “મારો રબ તેમના ભક્કા કરી તેમને ધૂળની જેમ ક 
ઉડાડી દેશે. 
હ. “૨ “ક ક ન“ ન“ / કક નિ 4 
૧૦૭. “અને તેમને સપાટ મેદાન કરી મૂકશે, ક ૬63 


ર૧. તેના આ ધોર પાપના પરિણા મે તેને ભયંકર ચેપી રોગ થયો હતે. 


્‌ ૨૨. “એક દિવસ'ને। ભાવાર્થ એવો છે કે તેમની જાહોજલાલી લાંબી નહિ ટકે અને અંતમાં તે ગાળા 
તેમને એક દિવસ જેટલે! જ લાગશે. 


૨૩. 'પર્વતો' અ્થીત પશ્ચિમની બળવાન ઈસાઈ કોમે. 


૪૪પ 


સરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 
૧૦૮. “જેમાં તને ન ખાડા બાકી રહેલા દેખાશે ન છઉં ક4૪ઉડ્પડન ની 
ટેકરા. જ સૂ, 5 ક્ટ * (ર૪) હ .2/7--7 વા “297247 ક #”૭૮ન 
૧૦૯. તે દિવસે લોકા તે પુકારનારાનું ખ્ટ્્-5 વ ઇ9૬5 છાટ છ્રન્ન્2 
અનુસરણ કરશે જેની (નસિહત)માં કોઈ આંટીંગૂટી “ક. 5210-9929 
મ “હ ( ન. ી ન્ડ છ છોક" *4: વિઝા નજ 
નહિ હોય; અને રહમાન સામે અન્ય અવાજો દબાઈ -હ્-૦૭ક 
જશે અને પગલાંની આહટ સિવાય તું કંઈ પણ નહિ 
સાંભળે. બ 
ક હ ક. ન 7 .-.7?97.૬5,7/(7#*,, 272:૬૬4.:$ 9-7 
૧૧૦. તે દિવસે ભલામણો કંઈ કામ લાગશે નહિ, શ્ર ઠાહ્૭%) (31 હ્જજબડ્મ્ક 
સિવાય તેના તરફથી જેને કૃપાવંત (અલ્લાહ) ન 
જ "““ 5 ૦ "“-"% 19 ડુ “ક # « 254591 
પરવાનગી આપે અને જેની વાત સાંભળવી તેને ગમતી 0%» 4 છ 2૭-57 
હશે. 
“* “૧ 5 ૦ “ન 2 722471૮ ન“ /? 2 »₹-97#(- 79. 
૧૧૧. અલ્લાહ જાણે છે જે તેમના આગળ ચાલ્યું ૪ શ 9૭ 6૫ 
ગયું છે, જે તેમની પાછળ આવનારું છે, જે પોતાની ક. રાટે 
“ક ન ક 
સમજથી તેઓ નથી જાણી શકતા. છગ્જ% કગ્ડ્ટ 
૧૧૨. અને તમામ ચહેરા તે સદાજીવેત, 1૪497 7 ? «427 *”2દ0 “૦ 2%? .૮ 
ક હ  ઈજ“હડક્કડ હુક» દ્ર3 
સ્વયંપૂણ અને તમામ જહાનાના આધાર સામે ક 2 
જ ““ 5%“ જ ક. ઝે ર્ર નં 
આજ્ઝીથી રજ થશે, અને જેણે બેઈન્સાકીનો બાજે છક 
ઉઠાવ્યો હશે તે બરબાદ થઈ જશે. ્‌  ક1*૪9 £#£:-:51 4, 144 "૮: 
૧૧૩. પરંતુ ભલાઈના કામો કરનારાઓ, “**હૃ ૭૭૪2૦ ષ્ટ હડ્ટ-જહક 
ઈમાનવાળા હોવાથી તેમને અન્યાયની દહેશત નહિ છડ ઝંડુ 
હોય ન કોઈ નુકસાનની. 
ઝુ - .. સે - *.(₹24 ૮૨૬(૬ 2;£(€ રટ 5:27 4 
૧૧૪. અને આવી રીતે અમે કુરઆનને હ ડડ ૩૦5૫૦૩5 «ડટ વ)ઝઢા કમન 
અરબીભાષામાં ઊતાયુ છે-- જેમાં અમે અમુક સિ 7 


ચેતવણીઓનું વર્ણન કયું છે કે જેથી તેઓ અલ્લાહથી 
ડરતા રહે અથવા આ (કુરઆન) થકો તેમનામાં 
અલ્લાહની યાદના ઉદ્ભવ થાય. 

૧૧૫. અલ્લાહ બૂલંદ હસ્તી છે, સાચો બાદશાહ 
છે. કુરઆન વાંચી સંભળાવવામાં તું ઉતાવળથી કામ 
ન લે જ્યાં સુધી કે તેનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન તને ન આવી 
જાય, અને તું દુઆ કર 'હે મારા માલિક, મારા 
ઈલ્મમાં વદ્ધિ કર.' 

૧૧૬. બેશક અમે આદમ પાસેથી પ્રથમથીજ 

ન કક નડ (ર૫) _- "% 
વચન લીધું હતું જેનાથી તે ચૂકો ગયો, બેશક 


ર૪. આંહઝરત સલલ્લાહોા અલેહે વસલ્મ. 





૮ 97772 2 # 2797 
છક ત્ર ક 


હાં-કંદઠક્ડકઝનશહાળકાઈ 
ક ૭ રક 


9%ષ્ટડવક5*૧-. વકી ડઝ ઈ 


ક ૭2431 છ ઉ 05 


ક”#/ નન 


(દ 5565 





રપ. “મનુષ્ય માત્ર ભ્લને પાત્ર હઝરત આદમના આચરણમાં અલ્લાહની નાકરમાના અંશમાત્ર 
નહતે।. હઝરત આદમ (અ)નું આચરણ ગકલતમાં કરેલી એક ભૂલ હતી જેમાં ઈરાદાપૂર્વક પાપ કરવાના 


ચિન્હો ન હતા. 


૪૪૧ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





અમને તેનામાં (નાકરમાનીની) દાનત ન જણાઈ. દ *22 
(રુકૂઅ-૬) 


૧૧૭. અને (યાદ કર) જ્યારે અમે કરિશ્તાઆને ૬451 મ59વક565% %9ન્‍ક્ ્ વ )5 
કહ્યાં, 'આદમને સિજદો કરો.' અને સૌએ સિજદો 


કયી, સિવાય ઈબ્લીસે, તેણે ઈન્કાર ક્યો હતો. પ 
૧૬૫ ૦ દુ“ મ પ. ન 2 ન ન ન ન 
૧૧૮. પછી અમે કહ્યાં, 'હે આદમ, આ તારો અને કડહ- જ હાક કાતર 
તારી પત્નીના દૃશ્મન છે; માટે તમને જન્નતથી ર જદ ઈ 
બહાર કાઢવાની તક તેને આપશો નહિ, નહીંતર તમે ભરડ દ્રડક્ડાઠ#ઉ સ્ટ 
મ્સીબતમાં પડી જશો.' 
ન ક કો પ ક ૦ ૦ જ, જ% 74: «ત દર 
૧૧૯. અને અહીં (જન્નતમાં) ન તું ભખ્યો ઊદ55છૃ ડદક્ ક્ઝાહાડ! 
રહીશ, ન નવસ્ત્રા રહીશ. 
ક_ “% “%_. ક શિન છે વ્િદ્ પ્ તને ક 
૧૨૦, અને તેમાં તું ન તરસ્યો રહીશ, ન તડકો હપ્ઝ છઠપડાકકર્ઈઝ હર્ડી 
ર૬ 
વેઠીશ' *?7 27 “724747 
૧૨૧. પરંતુ શયતાને તેને અવળી સલાહ આપી “હીં ઝક હઉ! શહ 
હ્ાં “હે આદમ, શં હું તને અમર જીવન આપનારે પ્જપ્ટડા2 15 ન 
ક રડ ૭ હુ ર કે ઉછે; શષ -9્ | 2 
વક્ષ તથા સદા કાયમ રહેનારી બાદશાહી 
બતાવું?' 


૧૨૨. પછી દંપતિએ તેમાંથી ખાધું, જેના છ્ુબકક્છિં55 “ઇડ 


પરિણામે તેમની નગ્નતા” તેમના ઉપર જાહેર થઈ 


“""% “%_"% ૦ ૦ ૦% (ર૯) ગે “% 
ગઈ અને તેઓ બગીચામાંના પાંદડાંઓ વડે પોતાને 


# શર 


ર૬. હઝરત આદમ(અ)ના હસ્તે અહીં ઈન્સાનની સંપૂર્ણ સુરક્ષા તથા વિકાસ માટે વ્યવસ્થિત 
સમાજ કાયમ કરવા માટે એક અર્થતંત્રનો પાયો નાખવામાં આજો હતો।, જે વ્યવસ્થા નીચે દરેક જીવને 
છત્ર, વસ્ર તથા ખારાક જેવા ત્રણ મહત્ત્વના અધિકારો પ્રત્યેક ઈન્સાન માટે ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. 
પ્રજા પ્રત્યેની આ જવાબદારી શાસનકર્તી ઉપર એક બંધન છે જેની વ્યવસ્થા વગરની રાજ્ય સત્તા 
પોતાની કરજોની જવાબદારી પૂરી નથી કરતી. આ આવશ્યકતાની ગેરહાજરીમાં માનવતાને, શારીરિક, 
માનસિક તથા રૂહાની વવકાસ અટકી જશે, અને મૂડીવાદની નિર્દય ભીંસમાં જકડાયેલી ઈન્સાનિયત ધરતી 
ઉપરથી અદ્રશ્ય થઈ જશે. 

૨૭. કોઈ એવું અમર જીવન બક્ષનારું વૃક્ષ હજી સુધી ક્યાંપણ જોવામાં નથી આવ્યું . અહીં જે વક્ષના 
ઉલ્લેખ છે તેનો અર્થ 'વંશવેલો' થાય છે. હઝરત આદમ (અ)ને બદકારોના વંશજેથી સાવધ રહેવા માટે 
હુકમ મળ્યો હતો. આ '“વક્ષ' (ના વંશજો) પોતાની બદીના કામોના લીધે અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં હઝરત 
આદમ (અ)ના દુશ્મન હતા. ફ 

૨૮. આ 'વંશવેલા' સાથે સંપર્કમાં આવતા હઝરત આદમ (અ) તથા હઝરત હવાને તે સમાજના 
બેશરમૌીભર્યી આચરણેોને। અનુભવ થતાં તેઓ બને પસ્તાયા અને તૌબાહ કરી પતનના માર્ગે જવાથી બચી 
ગયા. 

૨૯. બાઈબલના કથન પ્રમાણે આ પાંદડાં અંજીરના હતા જેને ભાવાર્થ “સદગુણો' થાય છે. અહીં 
હઝરત આદમ (અ) તથા હઝરત હવાએ પોતાની નબળાઈને સદગુણો વડે ઢાંકી લીધી.” 


૪૪૦ 


રીાલઝત--ત્તનાબ.-. . 


સૂરાહ ૨૦ 





રીતે આદમે પોતાના 
જીવને 


ઢાંકવા લાગ્યા. આવી 
સર્જ્નહારની નાફરમાની કરીને પોતાના 
દુ:ખમાં નાખ્યો. 

૧૨૩. બાદમાં તેના પરવરદિગારે તેને (કરી) 
ચૂંટી!” લીધો, તેને માકી આપી અને તેની 
રાહનુમાઈ કરી. 

૧૨૪. અલ્લાહે કરમાવ્યું “તમે બન્ને અહીંથો 
ચાલ્યા જાએ. તમે સૈ। એક બીજાના”) દુશ્મન 
બનશે, અને મારી તરકથી કોઈ હિદાયત આવે તેને જે 
અનુસરશે તે ગુમરાહ નહિ થાય અને ન કોઈ દુ:ખમાં 
પડશે. 

૧૨૫. પરંતુ જે મારી નસિહતથી પોતાનું મુખ 
ફેરવશે તે આ જીવનમાં તંગી ભોગવશે અને કયામતના 
દિવસે અમે તેને આંધળા ઊઠાડશું. 

૧૨૬. તે કહેશે “મારા રબ, તે મને શા માટે 
આંધળા ઊઠાડયો છે, જેકે (દૃનિયામાં તો) હું 
આંખાવાળો હતો? ' 

૧૨૭. અલ્લાહ કરમાવશે “જેવી રીતે અમારી 
આયતો તારી પાસે આવી હતી અને તેં તેને ગણકારી ન 
હતી, તેવી જ રીતે તને આજે ગણકારવામાં નહિ 
આવે. 

૧૨૮. અને આવી રીતે હદથી બહાર જનારાઓને 
અને પોતાના પાલનહારની આયતોનોા ઈન્કાર 
કરનારાઆને અમે સજા આપીએ છીએ; અને 
આખેરતમાં પડનારો અઝાબ તેનાથી વધુ સખત અને 
લાંબા સમય સુધી ટકી રહેનારો છે. 

૧૨૯. શું આનાથી તેમણે કોઈ બોધ નથી લીધે કે 
અમે આ પહેલાં ઘણી કોમાનો વિનાશ કરી ચૂક્યા 
છીએ, જમના ધરેમાં આજે તેઓ હરીકરી રહ્યા છે? 
આમાં સમજદારી રાખનારાઓ માટે ખરેખર મોટી 

(નિશાનીઓ છે. (રુકૂઅ -૭) 


૩૦. અલ્લાહે હઝરત આદમ (અ)ને ફરી ચૂંટી લીધો હતે. જેનાથી સાબિત થાય છે કે 


તાણા 


પારો ૧૬ 


કક “4૮૮777! સિ 


છેજ્ક/5421૮555 ઇલા ન 


માઈ. ક 

7દ # રઢ ક”'બરિ2- »9 
ઇજ્કક્કડઝદડઝડઉછઇક્કારવઉ 
ન - ,#27-:-4, 5-5 ત્ર ૪ ૬7.2 
%54-1 4 હટ્પ્ક્હું ત 
ક દ્ધ 
જછહતતઝ 


દ્ર 4૦9:.77(06 2.06 -4 ન-?27 27 ન 
ૂ:૬લ્ડઝઈઇહડઇટકઝક્કટક૩ 

197*/1*71797/7*%77 
ઊડ! “5571452. ૩૯ 5 


099% લિ 2 277 1927%7427727 


ડક ક્ડજડઉ 


2! («79 77(771127[97721) *₹ર્‌ 
કડાડઉવઝઇાડઝાાડ(4# 
સ 

છછ 

ડડ હડહા્ઝઇ 


કત 


1 7,477, 
2૫.૦૦ 


ઝડતી! હક્ક 


ન તુ “77: 772247 
હં.જડ્% 55 565 કર પ્રે કક 
જા 
છણ્ેડઝા હ 


રૂ 


તેમણે 


અજાણતામાં એક ભૂલ કરી હતી અને જાણી જોઈને અલ્લાહના કરમાનનું ઉલ્લંઘન નહેતું ક્યું. 
૩૧. અહીં 'એકબીજાના'થી બે ટોળાં ગણાય છે જે અંદરોઅંદર એકબીજાની દુશ્મની કરનારા છે. 

જમાનો એક સમહ હઝરત આદમ (અ)નો છે અને બીજો શયતાનના પગલે ચાલનારે। છે. બાદમાં હઝરત 

આદમ (અ)એ પોતાની જન્મ ભમીના પાડોશી દેશ ઈરાક તરક થોડા સમય માટે સ્થળાંતર કર્યું હતું . 
૩૨. પાપમય જીવન વિતાવવાના કારણે તેઓ ઝિદગીમાં અંતરની આંખો ગુમાવી બેઠા હશે અને તેઆ 


ઝિદર્ગીના મકસદથી આંધળા હશે. 


૪૪૮ 


સૂરાહ ૨૦ તાહા પારો ૧૬ 





૧૩૦. અને તારા પરવરદિગાર તરકથી જો વચન 4ડઉહઇડ ટ હ 2૬22: ટડકટ5 ઝડ 
ન અપાઈ ગયું હોત અને નક્કી ન થઈ ગયું હોત તા * ડિ 
અઝાબને ટાળી ન શકયો હોત. બેહ 

૧૩૧. માટે તે લોકો જ કહે છે તેના ઉપર તું સબ્ર 7#4 1-7 , 9૭ 2 “446838 ન 
કર અને તું સૂર્યોદય પહેલાં તેમજ સૂર્યીસ્ત સમયે તારા ક ્ત્ઝ હવ ૭ હટ પા 
પરવરદિગારની બેદગીમાં નિમગ્ન રહે અને રાતની હશહુીડડથહટક ક કદ્છાક 
ઘડીઓમાં અને દિવસના ભાગોમાં”) તેની તસ્બીહ ! 2774277 ૧-૬ 
કરતો રહે કે જેથી તને શાંતિ પ્રામ થશે. છછ હઝ 014055 વા 

૧૩૨. અને અમે કાકરોમાંના અમુક લોકને માજ ક 5૬% ઉ*5:₹0 હ 544 વિઝાના 
ઉડાવવાની જે વસ્તુઆ આપી છે તેની તરક તું જોઈશ  _ યૂ”ડુ 2$₹-203 કાક 
નહિ, તે તો આ દુનિયાના ઠાઠમાઠ છે જેનાથી અમે હા.455252 દાણ, ેકટ્ડી 5-5) 


૫ 


તેમની પરીક્ષા લઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ તારા 1૦૦૮૬૦2 

પરવરદિગારનું આપેલું રીઝક બેહતર છે અને સદા ઈરાકઝ્ક 

રહેનારું છે. ડદડ ન 
૧૩૩. અને પોતાના પરિવારને નમાઝનો હુકમ હા[ડ5% ઝં મડ કૂકડા4 9 વા છાઈ ર 9 


આપ અને તું પણ (નમાઝમાં) નિયમિત બની જા. ઝક 

અમે તારી પાસેથી રીઝક નર્થી માગતા; (બલ્કે) અમેજ વબ વડહાડ હડક” ૫55% 
રીઝક પૂરું પાડીએ છીએ. અને પરહેઝગારીના જ 

અંજામ સારે છે. 


જ 5 જુ હ 1 5 જ 2(/.7.7. 762 
૧૩૪. અને તેઓ કહે છે કે તે પોતાના રબ પાસેથી કડક ણુ ડક 985 
અમારી પાસે કોઈ નિશાની કેમ નથી લઈ લાવતો? તો સ 
શું તેમની પાસે પહેલાની કિતાબોમાં ચોકખી દલીલો કહ કાંઇ “ગજ 


નથી આવી ચકો? 
૧૩૫. અને જે તે (રસૂલને મોકલવા) પહેલાં અમે જઇતાઈડ ્ રાપ ડા ક 
તેમને અઝાબથી નાબુદ કરી દીધા હોત તો તેઆ બેશક ટ ૭:27 
કહેત કે હે અમારા પરવરદિગાર, તેં અમારી તરક તારે હ્ય #હ હઝ થુ! હાડા ક 
રસૂલ કેમ ન મોકલાવ્યો કે બેઆબરૂ અને ઝલીલ થવા 9ર ક હે ર ર્યા 
પહેલાં અમે તારા હુકમો ઉપર અમલ કરત! 
૧૩૬. તું કહી દે “પ્રત્યેક જ્યકકિત પોતાના “હ હાજા 8 “ક કક ૧૬]: 
(અંજમની) રાહ જોઈ રહી છે માટે તમે પણ રાહ પ ગ 
જઓ; અને તમે વેળાસર જેઈ લેશે કે રાહે રાસ્ત છઠા ઠ્રશ્ન્ન ક્ત્ક્ર હ 
(સન્માર્ગે) ચાલનારા કોણ છે અને હિદાયત પામનારા 
કોણ છે. (રુકૂઅ - ૮) 


દિ. 





૩૩. આ સૂચવેલા સમય પાંચ વખતની નમાઝના છે. (૧) સૂર્યીદય પહેલાં “કજર”', (૨) બપોરનો 
સમય '“ઝોાહર', (૩) સૂર્યીસ્ત પહેલાં “અસ્ર, (૪) સૂર્યીસ્ત પછી *મગરીબ' અને (૫) સૂર્યીસ્ત પછી 
અને મધરાત સુધીનો સમય' ઈશા' રાતને “ઇશા. 

૪૪લ 


સરાહ ૨૧ અલ -અબીયા પારો ૧૭ 





અલ -અ બિયા 
ક સ... ક ક રક 194 ક કર ક 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને જેક્ક્કછુ૬% ન જૂ 
દયાવંત છે. _ કા 
ર. આ લોકોના હિસાબના સમય નજીક આવી ત્ર ક& 4 શાક ખવ યી 
રહ્યો છે છતાં તેઓ બેપરવાઈથી મુખ કેરવી લે છે. હ સ્ક 
૩. તેમની પાસે તેમના પરવરદિગાર તરકથી હક્ક 
કડ 5 ક જે જ સ કક 9 શ 7727 9 ન છ: ઝુ ક 
જ્યારે નવા ઉપદેશ આવે છે, તો તેને સાંભળી રમતમાં ક ડી ગડ્્ન્ડ બ ુ હઝ ક ન 
ઉડાવી દેતા હોય છે. પ 
ડ્‌ 953 શ્‌ ન “97/17 257 
૪. તેમના દિલ ગકલતમાં ડ્બેલાં છે, અને ઝાલિમો છક રક 
ખાનગીમાં તારા વિશે એકબીજાને કહેતા કરે છે 'આ ક કુ. પડા ઈ કડ ધક 
આપણા જેવાજ ઈન્સાનજ તે તો છે, તો શું તમે જાણી * 2-*2 
45 જ ન્'1તડ 7૬% 729૪ %દ્ #-” દન 
જોઈને તેની માયાવીજાળમાં કસાઈ જશો? 5 44506» પડ ચિ 15 
પ. (અલ્લાહે કહ્યં,, “હે રસૂલ, કહે) "આકાશે તથા ન 
પૃથ્વીમાં જે કંઈ વાતો થાય છે, તેને મારે રબ જાણે છે જછેછક»ત* 
ક્ટ ૦ રે “| “9 
અને તે સર્વ સાંભળનારે। છે, સર્વ જાણનારે। છે. ટ ૧" “57 
ક. જ * કુ. "ક કડક. કડ જ | 
૬. બલ્કે તેઆ અહીં સુધી કહે છે કેતે (દિવ્ય દ્વા ાહટ જ શ્રન્ડ દું, નઝહું કહ 
૦ ન્‌ “% ૬૨૦)? - - "“* “હ 
વાણી) ગૂંચવણ ભરેલા સ્વપ્નાઓ છે. બલ્ક તેણે ૦253] ટ્ઝ્હા 
પોતેજ ઘડી કાઢેલું છે. અને તે પોતે શાએર પણ છે. ,.. રા 
૦% ટ જિ નડ જ ક 9 97 ર્માલ્ 
તેણે તો પહેલાંના (રસૂલે) જેવા ચમત્કાર અમને કરી છત્ર મુ કાહુ 9% ડડ 
દેખાડવા જોઈએ.' કજ 
૭. પહેલાં જે વસ્તીઓનેો અમે વિનાશ કર્યો હતે ઉછીડઝદડક ઇડી 
ક 1 ઝે લેદે દ્ર ન લ્ે। કે 22997૮7 ક ક ૭ 977- ક જ 
તા આ લોકો ઈમાન લાવ્યા હતા કે આ લોકો ઈમાન બહ હઉ “ડ79૬ 9 કડકાઇ 
લાવશે? 
ક તયા ણાત મમત; સાજ. ઉ 





૧. અલ્લાહના રસૂલોની વાતો સત્યપૂણ હોવાથી તેની જાદુઈ અસર સાંભળનારાઓ ઉપર થયા વગર 
નથી રહેતી' જેના કારણે નાફરમાનોા હમેશાં તેમના ઉપદેશાને જાદુઈ કપટજાળની ઉપમા આપતા રહ્યા છે.. 

ર. આ આયતમાં કાકરેએ ત્રણ જદા જદા વાંધાઓ ઉઠાવ્યા છે. (અ) કુરઆન સમયાંતરે આવેલા 
ગૂંચવણભર્યી સ્વપ્નાઓનો સંગ્રહ છે. (બ) પરંતુ તેમાં સમાએલી સૌમ્યતા અને બૂલંદ શિક્ષણ સામે 
પોતાનો જહાલતનું ભાન થતાંજ તેઆ આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર કુશળતાપૂર્વક તેને ઘડી કાઢવાને 
આરેપ મૂકતા રહ્યા. (ત) ફરી આંહઝરત સ.અ.સ.ના પાકીઝા તથા સચ્ચાઈ ઉપર આધારિત જીવનનો 
ખ્યાલ તેમને આવતાંજ આપ (સ)ને એક કલ્પનામાં વિચરતો કવિ અને જાદગર ઠરાવી પોતાની ઈષાળ 
મનને સંતોષ આપી દુશ્મની કરતા રહ્યા. 


૪૫૦ 


સરાહ ૨૧ અલ -અ બીયા પારો ૧૭ 


૮. અને અમે તારાથી પહેલાં ઈન્સાનો ઉપરજ વહી 
કરી (રસૂલ બનાવી) મોકલ્યા હતા, જો તમને તેનું 
જ્ઞાન નથી, તો જેમની પાસે યાદી (કિતાબ) છે તેમને 
તમે પૂછી જુઆ. 

૯. અને અમે તેમને (રસૂલોાને) એવું શરીર નહોતું “2 
આપ્યું કે તેઆ કશું ખાય નહિ અને હમેશાં માટે 
જીવતા (અમર) રહે. 


“- ઝે 


૧૦. પછી અમે તેમને જ વાયદો આપ્યો હતો તે 


પૂરો! કર્યો; અને તેમને અને તેમના સિવાય જેને ચાહ્યં 


અમે બચાવતા રહ્યા; અને ઝાલતિમોનો અમે નાશ કરતા 


૧૧. અમે તમારી તરક આ કિતાબ ઊતારી છે 
જમાં તમારા માટે ઈઝઝત છે; તો પણ તમે સમજશે 
નહિ? (રૃ્કૃઅ-૧) 

૧૨. અને કેટલીયે ઝાલિમ વસ્તીઓને અમે 
જ ડમૂળથી ઉખેડી તેમનો સર્વનાશ કર્યો અને તેમની 
જગ્યાએ બીજી કોમને ઊભી કરી. 

૧૩. અને જ્યારે તેઆ અમારા અઝાબને આળખી 
ગયા તો તેનાથી નાસવા લાગ્યા. 

૧૪. (ત્યારે) અમે કહ્યાં, “ભાગો નહિ, અને તમારા 
અય્યાશી જીવન અને તમારા ઘરે તરક પાછા જાઆ 
જથી તમારી કરણીને હિસાબ લેવામાં આવે.” 

૧૫. તેમણે કહ્યાં, “હાય, અમારી બદનસીંબી! અમે 
તો ખરેખર ઝાલિમ હતા.” 

૧૬. અને તેમના વિલાપ બંધ ન પડયો જ્યાં સુધી 
કે અમે વાઢેલી ખેતીની જેમ તેમને બાળીને રાખના 
ઢગલા ન બનાવી દીધા. 

૧૭. અને અમે આકાશો તથા ધરતીને;તે બન્નેની 
વચ્ચે જ કંઈ છે તેને રમતગમતમાં જ નથી સજી - 
કાઢયું . 

૧૮. જે અમે દિલ બહેલાવવા ચાહતા હોત તો 
બેશક અમારી પાસે જે કંઈ છે તેમાંથી તે (વસ્તુ) 





-્ઝ “કદ્ર ક ન 
1-5 હ જ» 5૪5)હકદાઝઝાઉ; 


€ ડીશ કડા 
96.5 ફક 
065૪૬ 


જતન 7 


ધા ક *2-?'€ “૭ ન ૮ 
ઠડં 553 ભકઝક્કઈડ5 કડ 57 


બજ્ડ્નાઉઉક 


બ્ડઝક55કડ્ઝણઝઈીધિદાઇજ હ 


ઈ[કઉશઝુઇ ડઝઇડહડડઝઉ-કડ 
રિલ 
ઉ 55 
બઇ કુ 14155 
૦૭ઇ 25૪ 
9 ૭-ઝ&"ણહ]પધ; કછુ 
ઝડ હડડડવાડીઇઇ 
9૭૭- 
છપ કંડતડાઉઈડઉડ 


પડઝઝજડઈડ#ઇડઈઝઉડ૬ 





૩. આ આયતથી સાબિત થાય છે કે અલ્લાહના તમામ રસૂલો ઈન્સાનોજ હતા તેમનામાં વગર 
ખાધેપીધે જીવવાની શકિત ન હતી ન તો તેમને બીજા ઈન્સાનોથી વધુ આયુષ્ય આપવામાં આનું હતું. 
અહીં હઝરત ઈસા (અ)ના બેહઝાર વષથી આસમાન ઉપર જીવી રહ્યા હોવાના અજ્ઞાનતા ભયી દાવાનું 


કાઈ મૂલ્ય નથી રહેતું. 


૪૫૧ 


સરાહ ૨૧ અલ-અબીયા પારે ૧૭ 


ક. 53 


મેળવી લીધી હોત જો અમે એવું કરવા ધારતા હોત ર જિ કે 
તો. 

૧૯. બલ્ક, અમે સત્યના કટકાથા અસત્યનું ફં ૬:૬%ણા# હુદદડડઇ 
મસ્તક ભાંગી નાખીએ છીએ; અને જોતજોતામાં 
નષ્ટ થઈ જાય છે. તમારી નિરર્થક વાતો માટે તમારા ૦૭,5૫૬: ઈ ૭45555 ક 
ઉપર અકસોસ છે. ક 


ત્ગ.7 


"પ “ “ શ. જૂ ન્ડ જ 277-921 $ ન ૪ 27 / 
૨૦. તે સર્વ તેનાજ (સર્જનો) છે જ આકાશા તથા 5૫% રિક કા 
ધરતીમાં છે. અને જે તેની સમીપમાં છે તેઆ તેની ૯..# 2. ી ઈ 
૦૭૭34 4955 5*૭ કડક 


બંદગીથાં અણગમો નથી દેખાડતા, અને ન તેની 
બંદગી કરવાથી તેઓ કદીપણ થાકે છે. 

૨૧. તેઓ રાતદિવસ તેનીજ યાદમાં નિમગ્ન છે, ૦૭%7છી ફડક 

તેઓ કદોપણ પાછા નથી હટતા. ય 

૨૨. શું તેમણે ધરતીમાં બીજ મા'બૂદો શોધી હટ “9હ&દા ડા, 
લીધા છે કે જે (મુદીઆમાં) જીવ” નાખી શકે? જ 
૨૩. જો અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય મા'બૂદ હોત ક દડ ઠ“:5%૮તક 15] તાન 
તો તે બન્ને (શકિતઓ આપસમાં ટકરાઈને) ક્યારની જ 
પાયમાલ થઈ ગઈ હોત, તે એક મહાન શકિત છે, તે જેઈ વગચાષ્ટ 
સૃષ્ટિના તાજદાર છે, તેમના ઠરાવેલા 
સમોાવડીઆઆથી તે મહા ઉચ્ચત્તર છે. 

ર૪. જ તે કરે છે તેના વિશે તેને કોઈ પૂછી નથી હં ક યસ ટ 
શકતું, પરંતુ તેમને (અવશ્ય) પૂછપરછ થશે. ટ જિ 

રપ. શું તેમણે તેના સિવાય બીજાને મા'બૂદો ક કાઠતવડાકઝઝ ક દવા 
બનાવી લીધા છે તેમને કહે “તમારી દલીલ લાવો, આ 9% 4 »-2752 -.- 4 
રહી તે નસિહત (કુરઆન) જે અત્યારના લોકો માટે છે 2 ઝહઈટક ન રે ને 
અને મારી પહેલાંના લોકો માટે પણ આ'જ નસિહત પ હં 2 
હતી.“ પરંતુ લોકોમાંના ઘણા ખરા સત્યને પારખી કાયદા દ 
નથી શકતા અને મોઢું ફરવી ચાલ્યા જાય છે. 

૨૬. અને તારી પહેલાં તમામ પયગમ્બરોને અમે તીજ ૦. હાડ૭ઈ!રાઉત૮ 

2 


છ ઝે પ ૯95૬9 
એવી જ વહી કરતા રહ્યા હતા કે મારા સિવાય કોઈ 7 *જછ-દક્ટ૭25%*ઃ૭2--2 

ને ઝે 7? 99 457 રીમા ળી 
ઈબાદતને લાયક નથી. માટે કકત મારીજ ઈબાદત છેઠ્ટ#પ્ડ્ન ખં 194 1૬ 


કરો.” 





૪. અહીં હઝરત ઈસા (અ) વિશે મુરદાઓને જીવંત કરવાની ભૂલભરેલી માન્યતાને રદીયો આપવામાં 
આવ્યો છે. અલ્લાહ સિવાય કોઈને જીવન-મરણ ઉપર અધિકાર નથી. 

૫. પહેલા થઈ ગયેલા તમામ પયગમ્બરે! ઉપર મૂકવામાં આવેલી તોહમતોથી કુરઆને મજીદે તેમને 
મુકિત અપાવી અને તેમના જીવનને નિષ્કલંક અને પવિત્ર સાબિત કયી અને તેમને નિદીષ ઠરાવ્યા. 


૪પર 


સૂરાહ ૨૧ 





ર૭. અને તેઆ કહે છે 'કૃપાનિધિએ (પોતાના 
બંદાને) પુત્ર બનાવી લીધે છે. તે તો પવિત્ર છે, અને 
તે (રસૂલે।) તો તેના માનવંત બંદા છે. 

ર૮. તેઓ અલ્લાહના બોલવા પહેલાં બોલતા? 
નથી અને કકત તેના આદેશોનું જ પાલન કરે છે. 

ર૯. અલ્લાહ તેમની પહેલાની હાલતને અને જે 
તેઓ પાછળ છોડી જવાના છે તેને જાણે છે અને તેઓ 
કોઈની ભલામણ નથી કરી શકતા સિવાય, જેના માટે 
અલ્લાહ ચાહે; અને તેઆ અલ્લાહના ડર રાખી બહુજ 
સંભાળીને ચાલે છે. 

૩૦. અને તેઓમાંના જો કોઈ 
તેના સિવાય એક મા'બદ છું તે। અમે તેને 
જહન્નમમાં કૅંકી દેશું. અમે ઝાલિમાોને આવાજ બદલે 
આપતા રહીએ છીએ. (રુકૂઅ-૨) 

૩૧. શું કાફરો નથી જાણતા કે આકાશે અને 
ધરતી બંધ (ઢેકાં જેવી) હતી અને અમે તેમને ખોલી 
નાખ્યા. અમે પાણી વડે તેમાં પ્રત્યેક વસ્તુને જીવન 
બક્ષ્યું, છતાં પણ શું તેઆ ઈમાન નહિ લાવેરર 

૩૨. અને અમે પૃથ્વીમાં (સમતુલા જાળવવા 
માટે) પર્વતોને ઊંડા ખોડી દીધા તે લોકોને સાથે 


બૂ ક 


એવં કહે કે હું ૫ણ 


ન્ટ, ષ્્ઝે મિ 


તાક 


છે કે 
લઈ ગબડી ન પડે અને અમે તેમાં ખલ્લા રસ્તા રાખ્યા 


છે કે લોકો સીધા રસ્તે ચાલે. 

૩૩. અને અમે આકાશને સલામતી આપનારુ છત્ર 
બનાવ્યું છે, છતાં પણ તેમાંની નિશાનીઓ તરક તેઓ 
ધ્યાન જ નથી આપતા! 

૩૪. અને તે એજ છે જેણે રાત તથા દિવસ, સૂર્ય 4ુ 
તથા ચંદ્રમાને બનાવ્યાં, જે નિયમિત કક્ષામાં ભ્રમણ 
કરતા રહે. 

૩૫. અમે તારી પહેલાં કોઈ પણ ઈન્સાનને 
સદાયનું અમરજીવન નથી આપ્યું. જે તું મત્યુ પામે 
તો શું તેઆ સદા માટે (જીવતા) રહેશે? 

૩૬. પ્રત્યેક જીવ મત્યુના સ્વાદ ચાખશે; અને 
અમે તમારી કસોટી સારી અને નરસી હાલતે દ્રારા 


જડ રસૂલે અલ્લાહના ઉપદેશો સિવાય પોતાના તરકથી કશું કહેતા કે ઉમેરતા નથી અને બેહદ સાદુ 


અને [નિ:સ્વાર્થ જીવન વિતાવતા રહ્યા છે. 


અલ-અ બીયા 


પારો ૧૭ 


ઇદદડડચ&ઇડઠ-ાડફાઈઉડ 


હ 
દ ઝુ જિ 227 (7, 2 2 97/97 7727 
9 / 2૫ ત્વ 


ઊહ ડાઇ હ્ડડડટડ8ડઈ3૮9 


2 49727 


૪.557 | 


નયન 1 ઇજ ઈક 
7/7. હડ [ટડ 


હક્ક 
1” “રયાદ ણ 


૦૭% ડ્રઈડ:.હછછ 

૭ ટાઉડડકઉડડર્દોડડાદાંડડ 
બડ, 
ુભનન#-% કુડ દહી 


જહ ન દત 
ધે, 


હૂડિઝુ ત 


“,#“( ? 22777 5 2».”2ત૮"ક ?78% 
ક “*છ્ાય્કડહઝ 





૪૫૩ 





2 કા પ હાક હાક છક ધ કદા ક 
9 1912727 
૦૭48 


થે 


સરાહ ૨૧ અલ-અબીયા 


નડ “ક 


લેશું અને તમે સૈ। અમારી સમક્ષ કરી લાવવામાં 
આવશે. 
૩૭. અને જ્યારે આ કાફરોા તને જુએ છે, તો 


નૂ “જ 


તેઓ મશ્કરીમાં કહે છે “શું આ તેજ વ્યકિત છે જે 
તમારા મા'બૃદો વિશે (બરુ) બોલે છે?' જોકે તેઆ 52” 
પોતેજ કૃપાનિધિ (અલ્લાહ)નું નામ લેવાથી ઈન્કાર 
કરનારા છે. 

૩૮. ઈન્સાન (સ્વભાવે) ઉતાવળો પેદા કરવામાં 
આજો છે. હું તમને મારી નિશાનીઓ (અવશ્ય) 
બતાવીશ, પરંતુ તમે ઉતાવળ ન કરે. 

૩૯. અને આ લોકો કહે છે “જો તમે સાચા છો તો 
બતાવો આ (કયામત આવવાને) વાયદો કયારે પૂરો 
થશે?” 

૪૦. જે કાકરો એટલું જાણતા હોત કે તે સમયે % 
તેઆ પોતાના મૅ કે પીઠો (ફેરવવા)થી આગ (ની 
દાઝ)થી નહિ બચી શકે અને ન તેમની કોઈ મદદ 
કરવામાં આવશે. 

૪૧. બલ્કે તે (ઘડો) તેમના ઉપર આચિતી આવી 
પડશે અને તેમને પરેશાન કરૌ મૂકશે; તેને પાછી 
હટાવવાની તેમનામાં શકિત નહિ હોય અને ન તેમને 
મોહલત આપવામાં આવશે. 

૪ર. અને ખરેખર તારા પહેલાં પણ રસૂલોનું 
હાસ્ય ઉડાવવામાં આવતું હતું, પરંતુ તે (અઝાબ)ની 
બાબતમાં ઠઠ્ઢા ઉડાવનારાઓ પોતેજ તેનાથી ઘેરાઈ 
ગયા. (રુકૂઅ-૩) 

૪૩. તું કહી દે, *રાતના અથવા દિવસના સમયે 
કુપાનિધિની પકડથી તમને કોણ બચાવી શકે છે?' 
છતાં તેઆ સજનહારની યાદથી મુખ કેરવી લે છે 


૪૪. શું તેમના અમારા સિવાય કોઈ મા'બ્‌દ એવા & 


છે જે તેમનું રક્ષણ કરી શકે તેઓ તો સ્વયં પોતાની 
રક્ષા પણ નથી કરી શકતા, ન અમારા વિરુદ્ધ તેમના 
કોઈ સાથ આપનારે છે. 

૪પ. બલ્કે, અમેજ તેમને અને તેમના પૂર્વજોને 
ઘણુ અર્પણ કયું હતું જે લાંબા સમય સુધી (તેમણે 


ન ક 


સુખ) ભોગવ્યું. શું હવે તેઆ નથી જેઈ રહ્યા કે અમે 





પારો ૧૭ 


ન 2 -927/7 '# 9 ૦ 2/72 
ઇહડકઝલીડ હ ઝક 
૫19 2291 હાડ 52223 4૯ હાઇ 


હૂક કાકડી 


“” 2%# 


ઉહ» ડડ 


કકક 2 ક. નિ 
હ્ાક,ડડક ઝડપંઝઠ#ં 


? 274. 
છે ટ્ટક્ક્વ્ન્ઝ 


ન $ $ દ્વ 2947 


૭૭ સાડ કક 


કકકડડક ડડ ડીડ 


ત 227% દ્ર 


72. ન 


છેક-*૪ ડક" ૭*523છ॥ 


ઉઈહ*૬:35 ન્ટ ક્ન્સ્્ડ રઃ 98 ૬ ર 
વે કુ 


કક કક 


ન્ન 


કાપ ડ#ડાડઝ ટેજન્ઝઉક્ઝા્ર્ઈડ 


05 25- જન્ક૦ 


છક 


૧, ઈસ શ 


ડાહી ન ટડ 


“9૭ 9% ૩ 


૦૭5૭ ક ભ્બ્હ 


ક74197 


ઉ$95 ન 5 છ. 5 ક 


ન 27,“ 29% અ. 97 ન્ન 


29794 


જ ૯»્વ્ “૭: ૭૭” 55૪ 


કક મન 
કઝ ડકઉડ 


% 


2૨2૨227 7 ૭“ હુઈણા ન 


૪૫૪ 


જ્ન્ક્જ 


ક્કેક્કઇઝડ ૭: 
ડક 





શ 


ન 


સરાહ ૨૧ અલ-અબીયા 


દેશને ચોતરકથી ઘેરીને તેની હદોને તોડતાં જઈ રહ્યા 
છીએ? શું તેઆ (અમારી વિરૃદ્ધ) સકળ થઈ શકશે? 

૪૬. તેમને કહી દે 'હું તમને વહીના આધારે 
ચેતવી રહ્યો છું ,' પરંતુ બહેરાઆને ચેતવવામાં આવે, 
તો તેઓ કંઈ સાંભળી નથી શકતા. 

૪૭. અને તારા પરવરદિગારના અઝાબના ગરમ 
લૂની થોડી ઝપટ પણ તેમને લાગશે તો તેઓ બરાડી 
ઉઠશે, 'અકસોસ છે અમારા ઉપર, અમે ખરેખર ઝૂલ્મ 
કરતા રહ્યા હતા.' 

૪૮. અને અમે કયામતના દિવસે અદલના 
ત્રાજવાં કાયમ કરશું જેથી કોઈપણ જીવને બેઈન્સાકી 
નહિ થાય અને કોઈનું રાઈના એક દાણા બરાબર કંઈ 
હશે તો તે પણ લાવી હાજર કરશું અને હિસાબ લેવામાં 
અમે પૂરતા છીએ. 

૪૯. અને અમે મૂસા તથા હારૂનને (તારાત) આપી 
હતી જે કૂરકાન (સારાનરસાનું વિવેકજ્ઞાન) અને 
રોશની તેમજ પરહેઝગારો માટે નસિહત હતી, 

૫૦. (તેમના માટે), જે લોકો વણદીઠે અલ્લાહનો 


બ 


ર રાખે છે અને કયામતના દિવસથી પણ ડરતા રહે 


દ. 


૫૧. અને આ (કુરઆન) અમે ઊતાયું છે તે 
બરકતોથી ભરપૂર છે, છતાં તમે તેના ઈન્કાર કરી 
દેશાર્? (રુકૂઅ -૪) 

૫ર. અને ઈબ્રાહીમને અમે પ્રથમથીજ 
(સત્યમાર્ગ)ની હિદાયત આપી હતી. અને અમેતે ના 
(સદગુણે।)થી માહિતગાર હતા. 

૫૩. જ્યારે તેણે પોતાના પિતા અને પોતાની 
કોમને પૂછ્યું, 'આ મૃતિઓમાં શું છે કે તમે તેમની 
સાથે એટલી!બધી અકીદત (ભાવના) રાખો છો 

પ૪. તેમણે જવાબ આપ્યો, “અમે અમારા 
પૂર્વજોને તેમની પૂજા કરતા જોયા છે. * 

૫૫. તેણે કહ્યાં 'નિ:સંદેહ, તમે તેમજ તમારા 
પૂર્વજો ખુલ્લેખુલ્લી ગુમરાહીમાં સપડાયેલા છો.” 

૫૬. તેમણે કહ્યાં, 'શું તું અમારી પાસે સચ્ચાઇ 
લઈને આવ્યો છે કે અમારો ઠઠ્ઠો ઉડાવવા આવ્યો છે?' 


પારો ૧૭ 





9૭% છી્કાઈહટ 
& ડટ મજતાકાઉબન 
૭૯-નક 4] રઇ! 
ઇડ ાહદ૭ “ઝડ 27 2727૬ િ 
૦૭૭૭6) ઉડ 
કાઈક 
હ#ઝડ્ડઉંડ#ડકડ દ 


“ 229.77. 


જનનન 
દ્રાડ્કુડ ૯૩5 છકી ૭25 


(ડા ટડ 


દૃ 9? દિ 15451 


ડી 


95 


6550; 


હ ટદ્ધક (5 વ. કકઝકડઉડ 


ક્કહ્ડટદછાડડ 


દતા 4૯7 
છ૦ડ555 


4./7-૦94,7૮- 


જા “ક્ટ ઈ 


તિ દ 


૯૦૭ 
5 
કાક પાડ જી 

હબ 


ક ત” ખની 


દ્ધ 


722 #”#7 27-૦7 


છેહ ન્ક્ૌં 


છ૭%ટ#ઉ ફિ 5 હ 


ઝક જી 2૮7 
ષ્ટ હ્ર્ન્ મતતભતક ડડ કિ 


૪૫૫ 


જ 


ર8 


"રનર 


ટનના 





સૂરાહ ૨૧ અલ -અ બીયા પારો ૧૭ 


૫૭. તેણે ઉત્તર આપ્યો “બલ્કે તમારો પાલનહાર 
આકાશો। તથા ધરતીના પણ પાલનહાર છે, તે'જ તેમને 
રચનારે છે જેની હું સાક્ષી આપું છું. 

૫૮. 'અને અલ્લાહના સોગંદ, તમારી પીઠ 
કરતાંજ હું તમારી મૂતિઆનો બંદોબસ્ત કરીશ.' 

૫૯. પછી તેણે સર્વ મૃતિઆને તોડી નાખી, માત્ર 
એક મોટી મૂતિ રહેવા દીધી કે જેથી તેઓ તેની પાસે 
આવે. 

૬૦. તેમણે કહ્યાં, “અમારા મા'બ્દો સાથે આવો 
વ્વવહાર કોણે કર્યો છે, નિ:સંદેહ તે બેહદ ઝાલિમ 
હોવા જોઈએ!” 

૬૧. તેમનામાંના કેટલાકે કહ્યાં, 'અમે ઈબ્રાહીમ 
નામના યુવકને તેમની નિદા કરતો સાંભળ્યો હતો.” 

૬૨. તેમણે કહ્યું 'તો તેને લોકો સામે હાજર કરો હૂડ 
જથી તેઓ પણ સાક્ષી બને.” 

૬૩. પછી તેમણે કહ્યાં 'હે ઈબ્રાહીમ, શું તેં 
અમારા દેવતાઓ સાથે આ વતીવ કયી છે?” 

૬૪. તેણે જવાબ આખ્યો 'બેશક, કોઈએ એવું “- 
કયું તો છે જ. આ રહ્યો તેમનો વડા, જો તે બતાવી 
શકતો હોય તો તેને પૂછી જુઆ!' 

૬૫. પછી આપસમાં એકબીજાને કહેવા લાગ્યા 
“ખરેજ આપણે પોતેજ ઝાલિમ છીએ.' 

૬૬. અને તેમણે શરમથી માથાં નમાવી કહ્યાં 
“નિ:સંદેહ તું ખુબ જાણે છે કે તેનામાં બોલવાની 
શકિત નથી.” 

૬૭. તેણે કહ્યાં 'તો શું તમે અલ્લાહને છોડી તેની 
પૂજા કરશે જે તમને ન લાભ કરી શકે છે, નતો હાનિ 
કરી શકે છે? 

“ધિક્કાર છે તમારા ઉપર! અને તેના ઉપર 
જની તમે અલ્લાહને છોડી ઈબાદત કરો છો. શું તમે 
એટલું પણ સમજતા નથી?' 

૬૯. લોકોએ કહ્યાં 'આ વ્યકિતને અગ્નિમાં હોમી 
દો જો તમે કંઈપણ કરવા ચાહતા હો તો!” 





ક 117 દિ કૂ 
હશો કટઝડડ્ડાઝક્ હા 
ની ૭55 દઇઉકડકક 
2.27 *«279272€6 

૨૪ ન 


છડ્ટપ્૦ 
ઉઊ5.& કક 2 72-7--« 24 કાક ને છ ન 


4 ડટ મિ 
રકા ની 
ક ફર્ટઇઝત્ર કહ ઈઉ ઈંઇ 
બ્ર ઇડી, ડકડાડડા દઇ 
“.#છા-5:/૪૬5554ઉ 

૦૭521, 


23-74 


પ 


8 


હક્ક કિ પ્રતિ 


977. ક 29? ઉ 72 
કદ્કપ હ ૫5 “8 “હ૭594 પં 
72 કં 

0૭ 

2777 નન ન 9 97#ન 
જંઇરદ્રા, છ૭2૭૭કહડ્ઝકા હુ 


બ%કટડજઇડ 


હે ન 47 ત 97 2 ક» 97 ૭97 
ઝડડાક્0દ્ર#હહઝછડકડઠાં 


ન” ક 


9ડડ્ 
ઉહ જાઇછ 5 ્રનાકઈ, 





“કોઈએ તો ક્યુ જ છે' આવા જવાબ આપવાથી હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ (અ ના એ એવા આશય હતો કે 
જી પણ આ કાર્ય કર્યું છે તેને આ બચી ગયેલા તમારી મૂતિઆના વડાએ જેયો તે હશેજ. તેને જ પૂછીને 
ખાતરી કરી લો અને જે તેમાં તે જોવાની શકિત નથી જે તેની સામેજ થતું રહ્યાં, હતું, તો આવી જડ 
નિજીવ વસ્તુઓને દિવ્યશકિત ધારવું મૂખતા નથી તો બીજ શું છે? 


૪૫૬ 


સૂરાહ ૨૧ 


અલ-અબીયા 


અ ૧૭ 





૭૦. અમે કહ્યાં, “હે અગ્નિ, તું ઠરી કી અને 
ઈબ્રાહીમ માટે સલામતી આપનારી થઈજા? “ 

૭૧. અને તેમણે તેની સાથે બ્રો વ્વવહાર કરવા 
ચાહ્યો હતો, પરંતુ તેમણે પોતાનું જ નુકસાન ક્યુ. 

૭૨. અને અમે તેને તથા લૂતને બચાવી તે પ્રદેશમાં 
લાવ્યા જેમાં તમામ જહાન માટે અમે બરકતોા ભરી 
મૂકો હતો. 

' ૭૩. અને અમે તેને ઈસ્હાક તેમજ પૌત્રના રૂપમાં 
યા'કૂબ અર્પણ કર્યા, અને અમે તેમને પરહેઝગાર 
બનાવ્યા. 

૭૪. અને અમે તેમને એવા લોકોના રાહબર 
બનાવ્યા જેમને અમારા આદેશો પ્રમાણે તેઆ હિદાયત 
આપતા, અને અમે તેમના ઉપર વહી દ્વારા નેકોના 
કામો કરવાની તથા નમાઝ કાયમ કરવાની અને ઝકાત 
આપવાની આજ્ઞાઆ આપી. અને તેઆ માત્ર અમારીજ 
બંદગી કરનારા હતા. 

૭૫. અને લૂતને અમે કૂરકાન (સારાસારની 
વિવેકબુદ્ધિ) અને ઇલ્મ બક્ષ્યું હતું, અને અમે તેને 
એક વસ્તીથી ઉગારી લીધો હતો જે બદકારીના 
કામોમાં પ્રવત્ત હતી. તેઓ અત્યંત બદકાર અને 
નાકરમાન લોકા હતા. 

૭૬. અને અમે તેને (લૂતને) અમારી રહેમતમાં 
દાખલ કરી લીધો. 
હતો. (રુકૂઅ-૫) 

૭૭. અને (યાદ કર) જ્યારે નૂહે તે પહેલાં 
(અમને) પુકાર્યી હતો, ત્યારે અમે તેની દુઆ સાંભળી, 


ષને 
ક્ર 


અને અમે તેને તથા તેના પરિવારને ભારે સંકટમાંથી 
બચાવી લીધે હતે. 

૭૮. અને અમે તેને એવા લોકો મુકાબલામાં 
સહાયતા કરી જ લોકોએ અમારી આયતોને ખાટી 
ઠરાવી હતી. તેઆ બેશક બદકાર હતા જેથી અમે 
તેમને સૌને ડૂબાડી દીધા. 

૭૯. અને (યાદ કર) જ્યારે એક કોમના 


બકરાં- ઘેટાં એક ખેતીના પાકને ચરી ગયા અને દાઉદ 


ક" 


નિ:સંદેહ તે પરહેઝગારોમાના 


) કિમટ ૦૫૯૫ 4 
દઈ હા ીડીછઇડલડડક 
9હ્સ્ત્રશી 


2 ત કુડ) બરડા 5222 


છહાક્ઝદડડ 


દડ 


શન 


દફ5%ક)કઉ।ડદ્ઝ ડઝ હ્ય 
ઝર 
છેબ્શ્ક્ છ છ 
51૭% 9474 45455૪5 છાડ હાક 
97 7” ટટ 7 27૯૪૦ 
૭4%: હાઈ” ઝી 
દ. પાળ “9 719/27 
બિટ. 2 43]૫. ર છુજડ્ડ)4 19 હ 


21 કફ ઝદ: ન ન 


મડા 11 જઇ થડ) ક ક 
9૭ ટક તા 
5] હુ5% હ ઠ્ન્ ૭-૬-4964 


૮. અગ્નિ ઓલવાઈ જવાનું કારણ વરસાદ અથવા તાોકાની વાવાઝોડું હ શકે. આ મદદ અવશ્ય 
અલ્લાહ તરકફથીજ મો 'જેઝાના રૂપમાંજ આવી હતી તેમાં શંકા નથી જેનાથી હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને 
બચાવી લેવામાં આવ્યા. અલ્લાહના ભવ્ય ચમત્કારના રહસ્યો ઈન્સાનની સમજથી બહારની વસ્તુ છે. 


૪૫૭ 





સરાહ ૨૧ અલ -અ બીયા પારો ૧૭ 


નેને વેરા ૯ રને 2 
તથા સુલયમાન તેના નિવેડો લાવી રહ્યા હતા ત્યારે તેના જક" હિલ 031 44 9૮4 ડડ હડ 
અમે સાક્ષી હતા. 5147 

૮૦. અમે સુલયમાનને 0 સમજદારી અર્પણ કરી ઉડા; વજૂદ કા ષ્ટ %હ 
હતી, તેમજ ક વિવેકબુદ્ધિ અને ઇલ્મ (પણ). ટાઈ પાન 
અને અમે પર્વતો” તથા પક્ષીઓને દાઉદ સાથે [૬54814 ડા હડ 





ભ 


ટે 


(અલ્લાહની) સ્તુતિમાં લગાવી દીધા હતા. આ બધું ૦૫ 
કરનારા અમેજ હતા. ઠક 
જે સે તેને ઝર? ૧ 9 ક 214 45૮4 

૮૧. અને સ લાભ માટે ત તર ૭-45. નક રડ 
બનાવવાનું શીખળ્યું જેનાથી તમે કો ટ? ની કદે 
આક્રમણ સામે પોતાનું રક્ષણ કરી શકો. તો શું તમે 0્વ્ક્ઝ છ 


મારા આભારી થશો? 
(૧૧) 


2 
હ“ ન ન“ [ક જિતા કે જ । 2૬7 
૮ર. અને અમે સખ્ત પવનને સુલયમાનના “ડ્ર ટજ્ક્ડ હ હસ્ક૭ન્-3 
આધીન કયી જે તેની આજ્ઞા અનુસાર તે પ્રદેશ તરક દત્ઝં 


કમી જે તેની આજ્ઞા | તરક ઇક, છ-હજઠઇ હ 59 
ધસી જતો જેમાં અમે બરકતો રાખી હતી. અને અમે 


“% ર " શિ ૪ 1 

પ્રત્યેક વસ્તુનું જ્ઞાન રાખીએ છીએ. ક) જેવ્ઝ 
હ જ. “ “(૧૨ “ 

૮૩. અને અમે હોશિયાર મરજીવાઆને તેના 7977/7727922#7૬,.2 2% _ 

હર્દાડ*54ી 4) ૭૩૦૭૧૩ જ કુ 


ન 


9 


નો 


આધીન કર્યા જે તેના માટે ઊંડી ડુબકીઓ મારતા, 
*% ૦ “૧% જ ન 49 97” # 22 
નજ બાજું કામકાજ પણ કરતા હતા, અને અમે તે છેડ: કદિ તિહ 5 હ 
સાના નિગેહબાન હતા. 

૮૪. અને (યાદ કર) જ્યારે અય્યૂબે'” પોતાના ૮*77ટુટ કઝ ૪ 

કન કયો ક આ ફાદ “ક હ હ હાવડડહઉડહડકક 

પરવરદિગારને પોકારીને કહ્યાં, હતું, “હું દુ:ખામાં ક 
૧ ૫ ૧૨ ક ૧% ક જ્ય જે નદ 7797 
ઘેરાએલો છું, બેશક તું સર્વ દયાળુઓથી વધુ દયાળ છબ બ્‌્ક્ડ ક્ક્ઝ 
છે. 





૯. હઝરત સુલયમાન (અ)ના રાજ્યના આડોશપાડોશમાં હિસક કબૌીલાઓનેો વસવાટ હતો જે 
અવારનવાર હઝરત સુલયમાનની હદોમાં ઘુસી જતા હતા. અહીં હઝરત દાઉદ (અ) તથા હઝરત 
સુલયમાન (અ) બન્ને તે કબીલાઓના હુમલાઓને રોકવાનો તથા તેમને પરાજ્ય આપવાની યુકિત કરવા 
ચાહતા હતા. હઝરત દાઉદ (અ) એક બહાદુર યોજ્ધા હતાં જે સખત પગલા લેવાના હક્કમાં હતા. જ્યારે 
હઝરત સુલયમાન (અ) સુલેહશાંતિ તથા મિત્રાચારીના કરારે। દ્રારા તેમને જીતવા ચાહતા હતા. 

૧૦. '“પર્વતો' અર્થ મહાપુરષો, મોટા દરજજા ધરાવનાર, મોટા હોદ્દા ધરાવનાર લોકે મોટા' 
સંગઠનો, સામ્રાજ્યો. 

૧૧. “પવનને આધીન કર્યી' અર્થીત હઝરત સુલયમાનને દરિયાઈ જહાઝરાનીમાં વર્ચસ્વ આપ્યું 
જેનાથી તેમણે પરશીઅન અખાત, રાતો સમુદ્ર, ભૂમધ્ય સમુદ્ર, કલસ્તીન તથા આસપાસના પાડોશી દેશે 
વચ્ચે આથિક સંબંધો કાયમ કયી. 

૧ર. અહીં શયતાનને અર્થ નિષ્ણાંત, કારીગર અથવા કલાકાર અથવા સમુટ્રોની ઊંડાણમાં ડૂબકીઓ 
મારી મોતી વગેરે કાઢનારાએ છે. 

૧૩. બાઈબલના કથન પ્રમાણે, હઝરત અય્યુબ (અ) 'ઉઝ'ના પ્રાંતમાં રહેતા હતા જે, સિરીયા તથા 

૪૫૮ 


સરાહ ૨૧ અલ -અ બીયા પારો ૧૭ 





મે “% * ૦ જી જે ક્ટ 77૮29 
૮૫. જેથી અમે તેની દુઆ સાંભળી અને તેના દડી 958 4 ૫51૬૬556 ક્ટના 
ઉપરનું દુ:ખ ટાળી દીધું અને અમે તેના પરિવાર 7 


ી ક 1(* 94“ 2 %7ન#ુ 97 
(સિવાય બીજા પણ તેને આપ્યા જે અમારી તરકથી એક “722 ઝડ ૧ કક્ગ્ટ્ચ્ન્યક3 
રહેમત હતી, અને બંદગી કરનારાઓ માટે નસિહત ન. 
હતી ૦૭૭ 


૧૫ ક ર 2 2 9 ક 
૮૬. અને ઈસમાઈલ તથા ઈદરીસ તથા હળઠલ્કરઉડ ૭,304 ઈઃ (215 


૧૪ “૧ "૧% 
ઝુલકીકલા (ને યાદ રાખ) તે સર્વ સબ્ર કરનારા 


હતા. કી 
૮૭. અને અમે તેમને અમારી રહેમતમાં દાખલ જ કકક 7 
ર ક ક ઝા ક્જ્ઝ્છુ છક? 
કયો હતા. નિ:સંદેહ તેઓ સદાચારીઓમાંના હતા. ક 
૧ ૧૫ ૧ "૧% ક્‌ ક હ પુ 7 વિ 7 
૮૮. અનેઝ્લનૃઉન (નેયાદ કર), જ્યારે તે ટ ૭53) ૭૭81154 


ગુસ્સાની હાલતમાં ચાલ્યો ગયો, તે ધારતો હતો કે, અમે # જ, ફી. 
તેને તકલીકમાં નાખશું નહિ, પછી તેણે અમને ઊંડા ડડ જલઈડડર છે હગ વ્રજ 
અકબાના અખાત વચ્ચે રસ્તામાં કોઈ સ્થળે આવેલું હતું. કહેવાય છે કે, હઝરત અય્યૂબ (અ) 

ઈસરાઈલીઓના મિસરથો સ્થળાંતર કરવા પહેલા થઈ ગયા હતા, અને અમુક યહૂદી વર્તુળો પ્રમાણે તે 
હઝરત મૂસા (અ)થી બસો। વષ પહેલા થઈ ગયા હતા. તે ઈસરાઈલી નબી ન હતા, પરંતુ ઈસરાઈલના 
મોટા ભાઈ ઇસાઉના વંશજ હતા. કુરઆને તેમને સદાચારી તેમજ સહનશીલ અલ્લાહના બંદા કહ્યા છે. 
તેમણે ઘણી તકલીકો ઉઠાવી હતી અને પોતાના કબીલા તથા પરિવારથી અલગ થઈ ગયા હતા. અંતમાં 
અલ્લાહે તેમના કબીલા તથા પરિવાર સાથે તેમનો મેળાપ કરાવી આપ્યો હતે. 

૧૪. અરબી '“ઝૂલકોફલા' તથા બાઈબલના '“હિઝકીલ', બન્ને નામોનાં ઉચ્ચારણમાં એકબીજાથી બહુ 
નજીક લાગે છે. તેમજ શાબ્દિક અર્થમાં પણ વધુ ફેર નથી, “ભવ્ય હિસ્સાનો માલિક' અને “અલ્લાહે 
આપેલી શકિત' બન્ને ભાવાર્થીમાં ઘણુ સામ્ય જણાય છે. તેમનો જન્મ આશરે ૬૨ ર ઈસ્વી. પર્વે થયો હતો 
અને તેમણે પોતાના જીવનના પહેલા પાંત્રીસ વર્ષ યહૂદીયામાં વિતાવ્યા હતા. ઇ.સ.પૂર્વે ૫૯૨માં તેમણે 
મૃતિપૂજા અને સમાજના પ્રવર્તતા ભ્રષ્ટાચારો વિરુદ્ધ ઉપદેશ આપવો શરૂ કર્યી હતો. તે દરમિયાન બાબિલે 
પશ્ચિમ એશીઆમાં અસીરિયામાં સત્તા પકડી જેની સત્તાનો યહૂદીઓએ સ્વીકાર કયી, પરંતુ તેમના રાજા 
યહોમાકીમે પોતાના સલાહકારોના કહેવાથી બાબિલના રાજા બૃખ્તેનસર સામે બંડ પેકાર્ય જેના 
પરિણામે બૂખ્તેનસરે યરૂશ્લેમને ઘેરો ઘાલી યહ્‌દીયાના ઘણા અગ્રગણ્ય શહેરીઓને પરાજ્ય આપ્યો, જેમાં 
હઝરત હિઝકોલ (અ) તથા યહેોયાકીમ પણ હતો જેણે માત્ર ત્રણ મહિનાજ રાજ ભોગવ્યું હતું. 

આ સમય દરમિયાન તેમના પિતા યહોયાકોનું મત્યુ નીપજ્યું અને તેમનો કાકો સિદકોયા ગાદીએ 
આવ્યો જે થોડા સમય સુધી બાબિલનો વકાદાર રહ્યો હતો. પછી મુખાઈ કરી મિસરના ભરોસે તેણે 
બૂખ્તેનસર સાથેના સંબંધો બગાડયા. હઝરત હિઝકીલ (અ)એ તેના આ વલણને પસંદ ન કર્યું. અંતમાં 
બૂખ્તેનસરે યરૂશ્લેમને અઢાર મહિના સુધી ઘેરામાં લીધો અને ન વર્ણવી શકાય તેવા અત્યાચારો કરી 
યરૂશ્લેમને ધૂળધાણી કરી નાખ્યો. આ પાયમાલીની આગાહી આપતું સ્વપ્ન હઝરત હિઝકીલે જોયું હતું 
જેનું અલ-બકરા આયત ૨૬૦માં પહેલા વર્ણન થઈ ચૂક્યું છે; કે તે સ્વપ્ન જે પછી સો। વર્ષની ગ્લામી 
બાદ યરૂશ્લેમમાં ઈસરાઈલીઓના રાજ્યની પુન:સ્થાપના થશે. 

૧૫. ઝૂલન્‌ન અર્થીત હઝરત યૂનુસ (અ). 


૪પલ 


સૂરાહ ૨૧ અલ-અ બીયા પારો ૧૭ 





અંધકારમાંથી પકાર્યી “અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય ટૂ? 2 [| “._ 2ર કટર 7 

ટ િિ- ક ૧૧૬ # રક ર ુ ક રાઈ ી 
મા'બૃદ નર્થી, પાક છે તું, બેશક, હુંજ કુસૂરવાર ર પ્ટહ્ઝ બ્ર. 
છુ.” 


પે 


૮૯. પછી અમે તેની દુઆ સાંભળી અને તેને હા]૭55 ૬16% “ફડ દાદ 
આકૃતમાંથી ઉગારી લીધો. અને આવી રીતે અમે ઈમાન 


ન" "હ ન ન “2 ક 
લાવનારાઓને બચાવતા રહીએ છીએ. કડક 


૯૦. અને (યાદ કર) જ્યારે ઝકરિયાએ પોતાના [૬૬5 555% 4. હક 
રબને પુકાર્યી (કહ્યાં) 'હે મારા પરગરદિગાર, મને 222૪2૭ 5 છ 55) 
ન્ટ જિ 


તું નિ:સંતાન ન રાખજે જો કે સર્વથી ઉત્તમ ઉડાડ 7» ઝડ ડા; 
વારસદાર તો તું જ છે.” પ 


ન“ જ » “હ ળા 5 દ 

૯૧. ત્યારે અમે તેની દુઆ સાંભળી અને તેને યાહ્યા દ્‌ ઈડ્ડકડ વ! હ્ક-ઇ 
અર્પણ કર્યી થછી તેની પત્નીને તંદુરસ્તી બક્ષી. તે સર્વ . .. 1943, 29? 19 974૬ 
જ ન“ ૦ ન “ “ડ્‌ ષક ્‌ 4 ક્ત લુ 
લોકે નેક કામોમાં હરિકાઈ કરતા હતા અને આશા અને - કક સ્ક છડ શ્ર્ન્ચ ઇન્ક “જસ 

મો સે ડુ કે 5. (77 છટ [2૮૮ ૮7 (779% 2. 

ભય સાથે અમને પુકારતા હતા અને નમ્રતાથી અમારા 9 ઝડ 518 5 54 
તરક રજ થતા હતા. 


પ સ 5 ર ક (/“9૦9/(”?9-નન(/#:-૦9-ૂ પ 
૯૨. અને તેને (યાદ કર) જેણે પોતાના શિયળનું ' 4 “૦-6 !હ્ં'5 
દ ક ૧ # ૦ ૧% ૦ 
રક્ષણ કયું; જેથી અમે તેમાં અમારી રૂહ ફૂંકો અને તે “9 (1% _!જ7* (2722. 
ઝો જ જે જડ નડ રિ રી ્‌ ઉછે છ્મ્પ્ષ ઝા વડ જી 139 ફમ ક 
તથા તેના પુત્રને લોકો માટે એક નિશાની બનાવા. ર પટ ટ 


ન્ન ન 
૧ જ જ "% ન » નર્ક ન” 2 ક ક 
૯૩. ખરેખર આ તમારી કોમ છે, (તમે સ) જડડઊાદક ડાકલા 55૬1૪5 5) 
ન છે ન્ડ “ ક ડ્‌ * છે ન 
એકજ કોમ છો અને હું તમારો પાલનહાર છું, માટે જ 


સ 2729972 
મારી ઈબાદત કરતા રહો. છ ૭૭૭ 
૯૪. પરંત તેઆ અંદરોઅંદર મતભેદ કરી ૬ 2% દુ ઉ? 2૮% અ [૮% 
ર 5 “_“ "% સે 9ને” | મ] કગ5૨૭ 5 
વહેંચાઈ ગયા. જેકે તેમને સર્વને અમારી જ તરક છ9છ્ક્ક્ હક્ક 2 હ 


પાછું ફરવાનું છે. (રુકૂઅ - ૬) 


૯૫. માટે જે નેક કામો કરશે અને તે મોમિન હશે, (72 દ્ર દ જ ક 1૮5 ક 
તેની કોશિશો એળે નહિ જાય, અને બેશક અમે તેને કહ ક 
નોધી લેશું. છ હઉ 961% 
૯૬. અને જે વસ્તાઓને અમે નાબૂદ કઃ કરી ચૂક્યા 9ડટઝ ઝડ જ: 9 
છીએ તેના માટે નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે કે તેઓ કરી 595. 552 
(દુનિયામાં) નહિ આવી શકે. કા 
૯૭. છેવટે યા'જે તથા મા'જજને પણ છૂટા મૂક 5 54 ટ ગ્ક્ હક ડડ 
દેવામાં આવશે અને તેઆ ઊંચાઈએથી '* થતાં સર્વત્ર બ કઈ 
ફેલાઈ જશે. €ડકરપ્ટડક 
૧૬. યા'જૂજ મા'જૂજ બન્ને નામો એકજ શકિતના છે જેના બે જદા જદા રૂપ છે. પહેલું રૂપ 
રાજકોય (પોલીટીકલ) છે છે અને બીજુ રૂંપ મઝહબના નામ પર ફ્લેલાવવામાં આવતું ક્િસાદ છે. આ બન્ને 
રૂપનું પીઠબળ નાણુ તથા હુન્નર છે. જે હુન્નરોમાંનું એક હુન્નર લશ્કરી હથિયારો! છે. 


૪૬૦ 








સરાહ ૨૧ અલ -અ બીયા પારો ૧૭ 
૯૮. અને તે સાચો વાયદો પૂરો થવા આવશે, ત્યારે 9£7 


ડાક ્ઈઇડઝાગ્ઝીડ 
ને દ્ધ 
ઈન્કાર કરનારાઓની આંખો કાટી રહેશે, (કહેશે) 7? વડ્્પ્ઝછે 
ક જ જ જ જ પ ર્ન ન 2977779 « 
અકસેોસસ છે અમારા ઉપર, અમે ખરેજ ગકલતમાં [0% કાદા પક! ઇક 
રહી ગયા, બલ્કે અમે ગુનાહગાર હતા: િ મી 
૯૯. બેશક તમે, અને તેઓ જેને તમે અલ્લાહ ૦૭ રક 
સિવાય પૃજે છો, સૈ। જહન્નમનું બળતણ બનશો. »૬% ;.. ન લ 
ઝા ન ર | છૂટ? ઝ હઝ ) 
તેમાંજ તમે જવાના છો. હ્્ક તકર મ 


તિ 


“92952 1 ન વી 
૧૦૦. જો આ મા'બદો સાચા હોત તો તેઆ તે 9%» 
(જહન્નમ)માં ન ગયા હોત; બેશક તે સૌ તેમાંજ જ કટર વ) કદે ડ#૪ 
પડયા રહેશે. ા 02 
૧૦૧, ત્યાં તેમના માટે વિલાપ કરવાનું જ હશે 
અને (તેના સિવાય) બીજુ કંઈ તેઆ સાંભળે નહિ. ન ૦૭૩ડડછ૩ડકજ કી 


૧૦૨. (પરંતુ) જમના માટે અમારા તરકથી 55)6; ઇડ ડી ક 
ભલાઈ નિર્માણ થઈ ચૂકી છે તેમને તેનાથી દૂર હાક કન્ઇહશ્હડાહ 
રાખવામાં આવશે. જ 

૧૦૩. તેમને તે (જહન્નમ)ની આહટ સુદ્ધાં ,..; [4 ૩&4*ડ ડડ 
સંભળાશે નહિ, અને જ્યાં પણ તેમનું મન ચાહશે ત્યાં “સ્ક કેન્ટ હડક 
તેઓ સદા માટે રહેશે. જ ર 22 

૧૦૪. કોઈ ભયંકર ત્રાસ પણ તેમને ચિતાગ્રસ્ત , 

જ પ ૨ ક કિ ત “”ન્દ્ર792729 “9 7-77? ન 
નહિ કરી શકે. અને કરિશ્તાઓઆ તેમનું સ્વાગત કરતા છાશ 54:91 દ5ન્‍૮ ન 
કહેશે "તમને જે દિવસનો વાયદો હતો તે આ જ 229% 
(દિવસ) છ” ક 

જ * શ્ર “"« “"% તે “ન ન જ 
ન જ દિવસે અમે આકાશને એવી રીતે દદ કા ક્ટ! સ (૮4) હડક 
સંકેલી લેશું જેમ (કાગળના) ટીપણાને સંકેલી જ 
"જ ૦ જ? જ “ડ્‌ “% “ડ્‌ [ડુ જ ક 5/7 2 િ જ પ દન 
લેવામાં આવે છે, (પછી) જેવી રીતે અમે પહેલી [$1$] | ડાક 552 હ્ર્ક્ઠકા પિ 
વાર સર્જન કર્યું હતું તેમજ તેનું પુનરાવર્તન કરશું. ૦૮૫- 
આ વચન અમારા ઉપર બંધનરૂપ છે, અમે અવશ્ય ળ્પ્ક 
તેને પૂરું કરશું. 





આ આયતમાં યા'જજ મા'જજના બનાવેલા આકાશમાં ઊડનારા હવાઈજ્હાજે, રોકેટે તથા રોકેટ 
બામ્બની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે કે તેઆ આકાશ દ્રારા જ્યાં ચાહશે ત્યાં ઊતરશે, અથવા 
આક્રમણ કરશે. આજના વિજ્ઞાનની સફળતાઓ આ ભવિષ્યવાણીને ખરી સાબિત કરે છે. 

૧૭. “સંકેલી લેશું ' અર્થીત મોટા મોટા સામ્રાજ્યો અને બળવાન રાજ્યસત્તાઓને નષ્ટ કરી દેવામાં 
આવશે અને તેમની જગ્યાએ બીજી કામોનો ઉદભવ કરવામાં આવશે, અથવા આંહઝરત સ.અ.સ. દ્રારા 
ભવ્ય પરિવર્તન કરવામાં આવશે, આકાશને સંકેલી લીધા પછી નવો આકાશ તથા નવી ધરતી સર્જવામાં 
આવશે. 


૪૬૧ 


સરાહ ૨૧ અલ -અ બીયા પારો ૧૭ 





૧૦૬. અને અમે ઝબરમાં નસિહતેો સાથે આ પણ “૮947 _ 
ક્હ્ક ઠગ: ૦ “2 |હુપટ 
લખી ચૂક્યા છીએ કે આ (પવિત્ર) ભૂમિ” ર ર દ 


જ ૦ જ નન 9/9 “7 
(ફલસતીન)ના વારસ મારા નેક બંદાઓ બનશે. ૦૩% જ કડાડ હા 
૧૦૭. ખરેખર આમાં (અલ્લાહની) બંદગી ક. ન 
કરનારાઓ માટે એક સંદેશ છે. ્ શ્ટ્ટકપ્ 5 છ 
૧૦૮. અને અમે તને તમામ દુનિયા માટે રહેમત 79 ક 
જો “જ વ શાહ છત 
બનાવીને મોકલાવ્યો છે. %9હ ગમ ઝી રાડ 


૦ ધ ફિ 1 દ ઉઈનભાદી “27274 
૦ ટ ન 
૧૦૯. તું કહી દે “મને તો વહી દ્વારા હુકમ મળ્યો 2? 1ઠ। 2 ક 
છે કે તમારો મા'બદ એકજ છે તો શું તમે તેની ક 


“9% ક? હ હે 
તાબેદારીમાં આવશે?' 0૭૦-455 હ 


૧૧૦. છતાં જે તેઆ મુખ કેરવી લે તો તેમને જ ખ્ઝ. 12 52નન્‍4! 4/4 9» 
ઝડ 
કહી દે “મેં તમને સૌને સરખી ચેતવણી આપી દીધી ઝટ કરાક દ |ઝાકઈહ ક 


દ ને ર ક કેસ “% ઝે ન્વ 7 ક કક 
છે, અને હું નથી જાણતો કે જેના તમને વાયદો 9 6૭ 0 ક 
આપવામાં આબા છે તે દૂર છે કે નજીકમાં છે. 


9277 [2૮7 ” 9 
૧૧૧. “બેશક ઉચ્ચસ્વરે થતી વાતને તે જાણે છે € ડફ કહ ઝત્ક્લાકઝુઈ 


સક 


અને જે તમે છૂપાવા છો તેને પણ તે જાણે છે. 
૧૧૨. “અને હું નથી જાણતો કે કદાચ તે હં!દા 545 ઉદઈ૭૭% 

(અઝાબ)નો વિલંબ તમારા માટે એક કસોટી હે હોય, , 

અને લાભ ઉઠાવવાના અમુકજ દિવસો જ રહ્યા હોય.” જ 
૧૧૩. તેણે કહ્યાં, 'હે મારા પરવરદિગાર, તું «૭516544 છા હઠ 

સત્યના આધારે ન્યાય કર. અમારો પાલનહાર ત 

મહેરબાન છે (અને હે લોકે) તમારા દુરાગ્રહ સામે 5 દહ 

અમે તેનીજ સહાયતાના તલબગાર છીએ. (રેકૂઅ-૮) 





૧૮. આ ભ્‌મિ અવશ્ય કલસ્તીનનેો પ્રદેશ છે જે ઈસાઈઓના તાબા હેઠળ હતે। અને હઝરત ઉમર 
(ર)ની ખિલાકતના સમયમાં મુસ્લિમોએ તેને જીતી લીધો હતે. કદાચ આ આયતનેો ઈશારો આ વારસા 
તરક હોય. મુસ્લિમ તાબામાં આ દેશ ૧૩૫૦ વર્ષે પર્યત રહ્યો હતોય જેમાંથી માત્ર ૯૨ વર્ષ સુધી ત્યાં 
'ક્રસેડસે'ની સત્તા રહી હતી, અને અંતમાં વર્તમાન યુગમાં કહેવાતી લોકશાહીની ઈજારદાર ઈસાઈ 
સત્તાઆના પ્રતાપે ફ્લસ્તીનનું અસ્તિત્વ મટી ગયું અને તેની કબર ઉપર ઈસરાઈલી રાષ્ટ્ર”નો જન્મ થયો. 
બે હજાર વષી સુધી દુનિયાના અનેક દેશોમાં અથડાતા કૂટાતા યહૂંદીઓને “સુપર પાવર્સે' દોરીને આ 
દેશમાં લાવી વસાવ્યા. આ એતિહાસિક ધટના કુરાને મજીદની મહાન આગાહીનું પરિપૂર્ણતા છે. જુઓ 
પ્રકરણ ૧૭. આ.૧૦૫. જોકે આ સ્થિતિ પણ અસ્થાઈ અને અલ્પજીવી છે, અંતમાં મુસ્લિમોની 
તકદીરમાં તેને પાછું મેળવવું લખેલું છે. ક્લસ્તીન મુસ્લિમોના તાબામાં અવશ્ય આવશેજ, આ એક દિવ્ય 
નિર્ણય છે, અને અલ્લાહના નિર્ણયને કોઈ બદલી નથી શકતું. 


૪૬૨ 


સૂરાહ ૨૨ 


--૦-- “જ ક- શમર-...-.--૮૯૦૫૦--૪ -સાતાઇબ્સાળ તત તસ... -..."અવાઝા,. -તળઇમાતાનનાજ ...““પણસઇુઆાનબ--. સતાન" 


અલ -હ૬૪ 





અલ -હ૬૪ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. હે લોકો! તમારા પાલનહારથી ડરો, ખરેખર તે 
ઘડીએ થનારી ધરતીકંપની કમકમાટી એક 
મહાભયંકર વસ્તુ છે-- 

૩, જે દિવસે તમે જેઈ લેશે, કે પ્રત્યેક 
ધવડાવનારી સ્ત્રી પોતાના બાળકને ત્યજી દેશે, ગભેવતી 
ગર્ભને પાડી દેશે; તને. ઈન્સાન નશામાં ચકચૂર 
જણાશે, જો કે તે નશામાં નહિ હોય, બેશક 
અલ્લાહનો અઝાબ જ એવા સખત હશે. 

૪. અને અમુક લોકા એવા છે, જે જહાલત 
(અજ્ઞાનતા)માં અલ્લાહ વિશે વાદવિવાદ કરતા રહે 
છે. અને, તેઓ દરેક નાકરમાન શયતાનની તાબેદારી 
કરતા હોય છે, 

૫. જેમના વિશે નિર્ણય થઈ ચૂક્યો છે કે તે 
મિત્રતા રાખનારાને તે બહેકાવી દેશે અને તેને 
અઝાબ તરક લઈ જશે. 

૬. હે લોકો, તમારા કરી સજીવન કરવામાં 
આવવા વિશે જો તમને શંકા હોય તો તમને ખબર 
હાવી જોઈએ કે અમે તમને માટીમાંથી પેદા કર્યા છે, 
પછી વીર્યના ટીપામાંથી, પછી થીજ્લા લોહીમાંથી, 
પછી માંસના લોચામાંથી, કંઈક સાકાર કંઈક નિરાકાર 


આગના 


અવસ્થામાંથી સજ્યી હતા કે અમે હકોકતને તમારા ' 


ઉપર જાહેર કરી દઈએ, અને અમે ચાહીએ તેને 
[નિમિત મુદ્ત સુધી ગભાશયમાં રહેવા દઈએ છીએ, 
પછી તેને બાળકના રૂપમાં બહાર લાવીએ છીએ; પછી 
તમે તમારી પૂર્ણશકિતની વયે પહેંચી જાઓ છો. અને 


ની સાથે * 


ઝઝાહ્નઝડમ નર 


જિતા 7,923 જ 
49 45ઉ6) કડાક ઈણાપઉ 
બક ક. 
તજી ક 2247 વ 4774 /27 
પ્ગ્ગ્ષ્ટ કે અશ્ક 


ર ન્ડ હક 


40151૭4૭ ૪ જ 

2 4 

છપ્ટ્ષ્-- 

ફે... ક. કીઝ... 1 7 

શ્ષટટટક્દ્ાછવરટડનજહ? 

%.72» ૦6 1૦9૬4 247 

છદ હહહ 

4 ઈઉ#ડઝડકલ્ર્ઝડડઝ 

બ્રષકરદ1હટાહટ ૭ 

જી ર્ઠ્ટષ્્ દ (થા ધી જાળ 

જ ર [જ “(જર 
ઝઝટસઇડ 

“અ ૮ ટ સ 


«4 


જ 774 ક દિ ટ” 
8.) કછ છક દિ દા 
કહ હડ ન ર ક ક 


૧. તે ઘડીએ દરેકને પોતપોતાની પડી હશે અને માનવપ્રાણી ચાહશે કે પોતાના સર્વ બંધન તોડી 
નાખે. તે પોતાના સર્વ સંબંધોને ત્યાગ કરશે. પ્રત્યેક જીવ ચાહશે કે તેનો પોતાનો જીવ બચી જાય અને : 


બીજા વિશે તે વિચાર કરવાનું સદૅતર છોડી દેશે, 


૪૨૩ 





સરાહ ૨૨ 


તમારામાંના કેટલાક તો (પુખ્ત ઉમરે પહેચતા) 
પહેલાંજ મરણ પામે છે, અને બીજા કેટલાકને 
જીવનની અંતિમ સીમાએ પહેંચાડવામાં આવે છે કે 
તેમને જ્ઞાન મળવા છતાં તેઓ કંઈ પણ સમજતા 


નથી. તું ધરતીને નનિજીવ જોઈ રહ્યો છે, પરંતુ જ્યારે : 


અમે તેને પાણીથી ભીંજવી દઈએ છીએ, તો તેમાં 
સંચાર થતાં તે ઉપસી આવે છે, અને અનેક પ્રકારની 


હિ 


ઉમદા વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરે છે. 
૭. આવું થવાનું કારણ (એટલું જ) છે કે તમે 
જાણી લો કે અલ્લાહ જ 'સત્ય' છે અને તે જ 


૧ 


નિજીવમાંથી સજીવ કરે છે અને તે પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર 
સત્તા ધરાવે છે. . 

૮. અને કારણ કે તે ધડી આવવાની છે તેમાં કોઈ 
શંકા નથી, અને (તેમાં પણ શંકા નથી) કે અલ્લાહ 
કબરમાં પડેલાઆને પણ સજીવન કરશે. ' 

૯. અને લોકોમાં એવા પણ છે જે કોઈ પણ જ્ઞાન 
ના, હિદાયત વિના અને કોઈ રોશન કિતાબના 
આધાર વિના અલ્લાહના સંબંધમાં વિવાદ કરતા રહે 
છે. 

૧૦. તેઓ (અભિમાનથી) આડા ચાલે છે કે લોકોને 
અલ્લાહની રાહથી ભમાવી દે. આ લોકો માટે આ 
દૃનિયામાં ફજેતી છે અને કયામતના દિવસે અમે તેમને 
દાઝવાના અઝાબની મઝા ચખાડશું . 

૧૧. તેં તારા હાથે જ આગળ મોકલાવ્યું છે તેના 
આ બદલે છે. જેકે અલ્લાહ (પોતાના) બંદાઓ સાથે 
બેઈન્સાકી નથી કરતો. (રુકુઅ-૧) 


“ “હ 


૧૨. અને લોકોમાં કોઈ એવા પણ છે જે ન છૂટકે. 


અલ્લાહની બંદગી કરે છે. જો તેને કોઈ લાભ પહેંચે 
તો તે ખુશ થાય છે, પરંતુ જો કસોટી ખાતર તેને 
દુ:ખ પહેંચે તો તે પોતાની અસલ હાલત ઉપર આવી 
જાય છે, તે આ જીવનમાં પણ ગુમાવે છે અને 
આખેરતમાં પણ. આ મોટામાં મોટી ખોટ છે. 

૧૩. પછી તે અલ્લાહ સિવાય અન્યની પૂજા કરે છે 
જ ન તો તેને કોઈ હાનિકતી છે અને ન લાભકતા. આ 


જ ઘોર ગુમરાહી છે. 


અલ -હ૬૪ 


પારો ૧૭ 


772 -»4 


77 (૦૮7 2% 2૬.ર૪ું : *7€ 24 
વકકર 
દ્ર. ૬9૮2 ત્રિ 27 3 27» 2-7 
કકક હશ. ન્‍્ઝ૭ર્કઝ 


૮7૮27 


છડ 15 


2777722777 24૬2 


“#વઝડ-ઝાર્દરાક ન 


ક 1.11 79 /2,? 2? 452. [29 
1૭ દ514%.5 3:૭2 હડ હડ 


ક્ટ્ન્ન 


જ 2 224 ક ડુ 
જેઅહા£-કક્કહાડ 
/7277,7 


૪૫32596 


9-7 


%8 ડ1હ22 ૭ #ર્ટપર 


૪૬૧૪ 





ઝા 


સૂરાહ ૨૨ 


૧૪. તે તેને ક છે જેનાથી લાભ કરતાં નુકસાન 
વધુ નિકટમાં છે. ખરેખર તે દાતા બ્રો છે અને તેના 
સાથી પણ બેહદ બુરે। છે. 

૧૫. જે લોકોએ ઈમાન લાવી સદાચારો કયી, 
બેશક, અલ્લાહ તેમને એવા બગીચાઆમાં પ્રવેશ 
આપશે જેની તળે નહેરે। વહેતી હશે; ખરેખર અલ્લાહ 
જ ચાહે તે કરતો રહે છે. 

૧૬. જે કોઈ એવું ધારે છે કે અલ્લાહ આ 
દુનિયામાં અને આખેરતમાં તે (રસૂલ)ની કોઈ 
સહાયતા નહિ કરે તો તે રસ્તો શોધી આસમાનમાં ચડી 
જાય અને તે (દિવ્ય) સંબંધને તોડી (તેને મિટાવી 
શકતો હોય તો તેમ કરી) જુએ કે તેની આ યુકિત તે 
વસ્તુને મિટાવી શકે છે જે તેને નાપસંદ છે? 

૧૭. અને આવીજ રીતે અમે આ (કુરઆન)ને એક 
સ્પષ્ટ દલીલના રૂપમાં ઊતાર્યું છે. બેશક અલ્લાહ જેને 
ચાહે હિદાયત આપે છે. 

૧૮. જે લોકો મોમિન છે, તથા યહૂદીઓ, તથા 
સાબીઓ, તથા ઈસાઈઓ, તથા મજસીઓ,  ? તથા 
મુશરિકો છે, નિ:સંદેહ તે સર્વ વચ્ચે કયામતના દિવસે 
અલ્લાહ ન્યાય આપશે, ખરેખર અલ્લાહ સર્વ વસ્તુ 
ઉપર સાક્ષી છે. 

૧૯. શું તું નથી જોઈ રહ્યો કે આકાશા અને 
ધરતીમાં જે છે તે સર્વ અલ્લાહનેજ સિજદા કરે છે? 
સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્રો, પર્વતો, વજલ્લા, પ્રાણી અને 
ઘણાખરા માનવીઓ પણર? પરંતુ ઘણાખરા લોકો એવા 
પણ છે જે અઝાબને પાત્ર બની ગયા છે અને અલ્લાહ 
જને રૂસ્વા (કજત ) કરે છે તેને કોઈ પણ ઈઝઝત 
નહિ અપાવી શકે, ખરેજ અલ્લાહ જે ચાહે તે કરે છે. 

ર૦. આ પોતાના પાલનહારના સંબંધમાં 
અંદરોઅંદર તકરાર કરનારા બે પક્ષા છે. તેમાંથી જે 
લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેમના માટે અગ્નિમાંથી વસ્ત્ર 
તૈયાર કરવામાં આવશે; (અને) તેમના માથાં ઉપર 
ઊકળતું પાણી રેડવામાં આવશે. 

૨૧. જેના પરિણામે તેમના પેટમાં જે કંઈ છે તે 
એને તેમની ચામડી પણ પીગળી જશે. 


અલ -હ૬૪ 


પારો ૧૭ 





ન 977 


કી તા 525 ૭૦18૮૫ 


7 7 531] ડક ના 

ક્‌ જી 7-7 યી ક તક છ ક 
ષ્ર્ન્ઝ્્ક પા હ કલા ડી 
મ7977/1 [2 7 જ ક 
દ ડીક 5: 

€. હે 
છુટ ક 

ન 


ડડ 
ટક ઉડાઠીડડડ૭5 પ 


ા 


ક લ 
9પ 
5 ઝક્ક!કઉફ૭ીડપકાડહ। 


ર ન્ન” 
7225 


-્શ૪ઝાક “કવ3૭4! 


ી હશન ૭4 શ ડઝ ુ કન 


નન કક 
6. 4૭૬ 


૦૫૭ 
૭ડઠ્ટહઝડડક્કડ કાહાકા 
ઠછંઇ% કદા હ્રરાઠું 
કઝ ક ક્ય કકડા 

ઝાઈ ઝ*56ડા મદન 
હશ ક કાડ 


[તઃ 479» ૫/ 1 કન 
દઇ દા ડડ કઝ 


ઈંક્ઝડ્ક ડડ ન ડવ ૩5 
ન ક 22 


છે ભકડ૭ક૦ 
ઉઝેડડ કાઇઇહુદક 5 


ક 


ક ન્ન 
૬41૭ 


! / 
હ 





ર. મજાસીઓ અર્થીત અગ્નિપૂજકો. 


૪૯૧૫ 








સૂરાહ ૨૨ અલ-હજ 
ર૨. અને તેમની (શિક્ષા) માટે લોખંડના ઘણ 
હશે 
૨૩. જ્યારે પણ તેઆ દુ:ખના કારણે તે 


(અઝાબ)માંથી નીકળવાના પ્રયત્ન કરશે, તેમને ફરી 
પાછા તેમાં ધકેલી દેવામાં આવશે, (તેમને કહેવામાં 
આવશે) 'આ દાઝવાનોા અઝાબ સદા માટે ભોગવતા 
રહા.' (રુકૂઅ-૨) 

ર૪. પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવી ભલાઈનાકામો 
કરતા રહેશે તેમને અલ્લાહ એવા બગીચાઓમાં દાખલ 
કરશે જેની તળેથી નહેરો વહેતી હશે. ત્યાં તેમને મોતી 
જડિત સુવર્ણ કંગના પહેરાવવામાં આવશે. અને 
તેમના વસ્ત્રા રેશમના હશે. 

રપ. અને તેમને પવિત્ર કલામ (કુરઆન)ની 
હિદાયત પ્રામ થશે અને સર્વ પ્રશંસાપાત્ર (અલ્લાહના) 
રસ્તા ઉપર તેમને લઈ જવામાં આવશે. 

ર૬. તે લોકો જે ઈમાન ન લાવ્યા અને બીજાઆને 
અલ્લાહની રાહથી અટકાવતા રહ્યા, અને પવિત્ર 
મસ્જિદ (માં પ્રવેશ)થી રોકતા રહ્યા જેમાં દાખલ 
થવાના અમે સૌને હક્ક આપ્યો છે, પછી ભલે તે ત્યાંના 
રહેવાસી હોય કે બહારથી આવેલો હોય, તેમને જે કોઈ 
અન્યાયપૂર્વક અડચણે કરશે, અમે તેને દર્દનાક 
અઝાબનો સ્વાદ ચખાડશું. (રુકૂઅ -૩) 

ર૭. અને (યાદ કર) જ્યારે અમે ઈબ્રાહીમને 
બૈયતુલ્લાહનું સ્થાન બતાવ્યું (અને કહ્યાં) * તું કોઈ 
અન્યને મારો શરીક ન ઠરાવજે, અને તવાફ 
(પરિક્રમા) કરનારાઓ માટે અને (ઈબાદતમાં) 
ઉભા? રહેનારાઆ માટે અને સિજદો કરનારાઓ 
માટે મારું ઘર પાક” અને સાક રાખજે; 

ર૮. “અને માનવજાતિમાં હજજ માટે એલાન 
કરી દે. તેઆ તારી પાસે પગપાળા આવશે અને દૂર 
દેશોથી દુબળાં ઊંટો ઉપર પણ સવારી કરતા (પણ) 
આવશે. 


૩. 'તવાકફ'' ખાના કા'બાને કરતા ફેરા લેવા. 


પારો ૧૭ 





બેવ ટક 
[5૫-૬ 455 વા 


ન 
 હીક્ઞાડાડ 


ઝા 


“ન ન્ન 


1 
“ક 


બનનાર 
ઝક છ્ડઝ્ડ૭ ૭ 
હણી બાજના 
જબ 
ઇડ ન્ુઇહી 855 
જેલા 216 
%૭*૭૬ડ૪૪૯ડ) 
મી છાત્રાવ ફા ક 
દડ હડ ઝડ#ડડણોડડઝડઉ] 
જઝષટાડડ બ ઉડ રોપ 
ગડ હ્ાડ૪ડડ શ્રઊાદડી 522 
ઈ 25 બકાઇક્ાઝઇડડુ 


દ 


| “927 2 રિ 
હં) 19૫૫૭૩ 


40 


જેટક્વ્ઝ હ5ક)14 
વ્કઝછ,ડી ડકટ્કદુઝઇાડડુ 
બેષ્ જહઝઉ,ડાક ક 





૪. “કિયામ' અર્થીત પવિત્ર મસ્જિદમાં ઈબાદત માટે ઉભા રહેવું . 
૫. અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય શકિત કે મૂતિની ઈબાદતથી તે મસ્જિદને પાક રાખવી. 


૪૬૬ 


0” 
હ 
દક 


સરાહ ૨૨ અલ-હજ 
૨૯. કે અમુક મુકરર દિવસો દરમિયાન 
(મળનારા) લાભાના તેઓ સાક્ષી બને અને જે 


તેણે ચોપગાં અર્પણ ક્યાં છે, તેમના ઉપર અલ્લાહનું 
નામ લો. પછી તેમાંથી તમે પોતે ખાઓ અને 
મુસીબતમાં સપડાએલા મોહતાજોને ખવરાવો. 

૩૦. પછી તેઓ પોતાની અસ્વચ્છતા દૂર કરે 
અને પોતાની માનતાઓ પૂરી કગે અને (અલ્લાહના) 
પૂરાતન ઘરને। તવ્વાક કરે. 

૩૧. આ (અલ્લાહના આદેશ) છે. જે કોઈ 
અલ્લાહની પવિત્ર વસ્તુઆનાો આદર કરે છે તે તેના 
પાલનહાર પાસે તેના માટે બેહતર છે. અને તમારા 
માટે ચોપગાં પશુઓ હલાલ ઠરાવવામાં આવ્યા છે. 
સિવાય તે પશુઓઆ જેમના વિશે તમને (પહેલેથી) 
જણાવી દેવામાં આવ્યું છે. મૂતિપૂજાની બૂરાઈથી બચો 
અને અસત્યનો ત્યાગ કરે. 

૩૨. કેવળ અલ્લાહને જ નમો, અને કોઈને તેના 


શરીક (સમકક્ષ) ન બનાવો. અને જે કોઈ અન્યને. 


અલ્લાહનો શરીક ઠરાવે છે, (તેની મૌસાલ તેના જેવી 
છે) જાણે કોઈ આકાશેથી નીચે પડયો હોય તેને 
પંખીઓ અદ્ધરથી ઝડપી લઈ ઊડી જાય અથવા પવને 
તેને ઉડાવીને દૂર કેંકી દીધા હોય. 

૩૩. આ (હકીકત) છે. અને જો કોઈ અલ્લાહની 
પવિત્ર નિશાનીઓનો આદર કરે છે, તો તે તેના 
અંતરના સદગુણેોનું પરિણામ છે. 


પારો ૧૭ 





ઝે ક ની 


હ 8] પવ 92૮77 


ઝો ્જુક્ટકકા ન કડ 


કસક... ર. 
ઉહ ૨25 
?#,૮,:.7/27 977474,૬292 ૦7922 


99522 હ ૭-૩9 બિ 


વશજ 


૦ડુઝડ હ્ય 

જ 2 8% દ જિ પ 
કડ કછ ૪% 

ડકબડઝઈહ્ાઈકડટ ડી ખ્ઝા 
છ, 


હઝ ડુ 23 ૧૦ ન કિ હ 1 
9૬” 2,/ 9-7 ” નુ પ# (7 ક ધ 
ડા ૬૬૭5૬ જઇ, 


ક4૪કનન 


છષ્ટુવ્્વ્ડહ્ક દહ હ્છહ૦21 





૬. રૂહાની (આત્મિક) લાભ મળવા ઉપરાંત મુસ્લિમો હજ્થી બીજા અનેક સામાજિક તથા આથિક 
લાભ ઉઠાવી શકે છે. હજમાં વિભિન્ન આંતરરાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ કોમો વચ્ચે એકય તથા બંધુભાવનાનો ઉદભવ 


કરવાની શકિત છે. 


ષે 


આવા સંમેલનમાં પ્રત્યેક દેશના લોકો એકબીજાની સ્થિતિ તથા વિચારોથી 


માહિતગારી મેળવે છે, અને તેમની વચ્ચેની સમાનતાની યાદ જાગૃત રહે છે. મક્કાના આદરપૂર્ણ છત્રછાયા 


તળે હજમાં એકઠા થયેલા મુસ્લિમોને મનમાં એકજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવારના સભ્યો હોવાની લાગણીઓ 
ઉદભવે છે. કારણકે ઈસ્લામે એક વાત સાબિત કરી બતાવી છે કે અલ્લાહના દરબારમાં કોઈરાજા નથી 
કોઈ રંક નથી, કોઈ મોટો કે કોઈ નાનો નથી. શ્રીમંત હોય કે ગરીબ હોય, વેપારી હોય કે ઉઘોગપતિ હોય, 
સૈનિક હોય, મજર હોય, તેના દરબારમાં સૌ એકજ જાતના અગવસ્્રા પરિધાન કરી કંધેકંધા મિલાવી 
એકજ હરોળમાં પોતાના સર્જનહારની બેદગી માટે ઉભા રહે છે, અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં સર્વ એક સમાન છે. 


૪૨૭ 


સૂરાહ રે 


રદ ્્્ અલ -હ% 


ત 


૩૪. તે (પશુએ)માંથી  ' મુકર્રર મુદૃત સુધી લાભ 
લેવો તમારા માટે (યોગ્ય) છે, પછી તે 


તેમની કુરબાનીનું 
સ્થળ પ્રાચીન ઘર છે. (રુકૃઅ -૪) 

૩૫. પ્રત્યેક કોમ માટે અમે કુરબાનીની પદ્ધતિ 
નક્કો કરી હતી, કે તેમને આપવામાં આવેલા પશુઓ 
ઉપર તેઓ અલ્લાહનું નામ લે, અને તમારો સૌને 
અલ્લાહ એકજ છે; માટે તમે સઘળાં તેને સમર્પણ 
કરો. અને તું તેમને ખુશખબર આપી દે જે લોકો 
નમ્રતા ગ્રહણ કરે છે 


૩૬. (અને) જેમની સામે અલ્લાહનું નામ લેવામાં 


આવે છે તો તેમના મન કંપી ઉઠે છે, અને તેમના ઉપર 
કોઈ દખ આવી પડે છે તો ધીરજથી સહન કરે છે, 


ષ્ન્ન્જે 


7 


હ“ “ ર જી ઝે મ 


અને નમાઝને કાયમ કરે છે, અને અમે જે આપ્યું છે 
તેમાંથી ખર્ચ કરે છે. 

૩૭. અને કુરબાનીના ઊંટોમાં પણ અમે તમારા 
માટે અલ્લાહની નિશાનીઆ રાખી છે. તેમાં તમારા 
માટે ઘણી ભલાઈ છે. માટે તેમને હારબંધ ઉભા કરી 


7 


તેમના ઉપર અલ્લાહનું નામ ઉચ્ચારો અને જ્યારે તે ' 


ઢળી પડે તો તમે તેમાંથી ખાઓ. અને સબર કરનારને 
(ન માગનારને) તેમજ માહતાજને તેમાંથી ખવરાવો. 
આવી રીતે અમે તેમને તમારા આધીન બનાવ્યા છે કે 
તમે અમારા આભારી બનો. 

૩૮. (હકોકતમાં) ન તો માંસ અલ્લાહ સુધી 
પહેચે છે ન લોહી, પરંતુ તમારી પરહેઝગારી 
(સંયમશીલતા) તેના સુધી પહેચી જાય છે. આવીજ 
રીતે તેણે તેમને તમારે આધીન કયાં છે કે અલ્લાહે 
તમને હિદાયત બક્ષી છે તેના માટે તમે તેની હમ્દો 
સના' (સ્તુતિ) કરો અને (હે રસૂલ) તું ભલાઈ 
કરનારાઓને ખુશખબર આપી દે. 

૩૯. બેશક અલ્લાહ ઈમાન લાવનારાઆઓનું રક્ષણ 
કરશે; બેશક અલ્લાહ વિશ્વાસઘાત કરનારા (અથવા) 
નાશુક્રાને પસંદ નથી કરતે. (રુકૂઅ -૫) 





છી ડીક 


પારો ૧૭ 
4૭ 
ડઝ હ્ઝઝીહી 

1 ર૪9, ૦,.?./(.?,. ૦7 ક 
પ1 કડાઈડ્તુહડધાડ;રદાકકક 


પાગ્હડડડ 


6 વ્જહડજઈપ ક 
છે કક જવઈડહકાદશ 
હાડ હ્ય શાક્ડઇડં 
કક ડાહકડ નક 625 


કડા ડક જ છં રૂછ 

કાકા કડ 1057 9૦ 
[૬107588૫ હહ 
જઇ5ડ# હ હાડઈઝઇકા 


ક ૨21945 


50૪9 
જવાદ 
9૩,૯૭૬ 


9 7%7/* , 6 2227 ૮9 હિ | 
દાહ હડક 
દ ૧૭ન ન” પા? 
%%ક્ઈદ્ટક્ડક 


૭. કુરબાનીઓ માટે લાવવામાં આવેલા પશુઓઆથી સફર દરમિયાન તેમની સવારી કરી હોય અથવા 
તેમનાથી અન્ય લાભ ઊઠાવ્યો હોય તો હજ કરનારાઆ માટે તે યોગ્ય છે. અંતમાં તેમનું સ્થાન અલ્લાહનું 


પ્રાચીન ઘર છે. 


૪૨૮ 





:્ળ”િર 


સરાહ રર અલ -હજ પારે। ૧૭ 





૪૦. જેમના સાથે લડાઈ કરવામાં આવી છે, [7/73 6.791? 97%દ 2.7.2? 27૧; 2.9 
જડ ઈક્્‌ (૮) ૦ “ ગ રી 7 ક 5 જર ક ઝી ર (2 
તેમને (લડવાની) પરવાનગી આપવામાં આવે છે, કતાડ)51ક્મા ટષ્ટ્ક્ન્ક ન્ક્ક ક 
કારણ કે તેમની સાથે ઝૂલ્મ થયો છે. બેશક અલ્લાહ ૨ 
તેમની મદદ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. 
ક જ ૧ “ ૦ જ ૦ કન “.?94 » દ્રિ ક *77?? 79.6 
૪૧. તેમને તેમના ઘરોમાંથી [વના કારણે હાંકો ૭ઝજાહડ્કક્ક છ ડટ ઝી 
કાઢવામા આવ્યા હતા. તમણ માત્ર એટલુજ કહ્યા ડો. 5 ક 
ન ક “ડ્‌ જો "% હ ?2272927 નડ] પટ 2૧2૮24 ડુ 717.55 
હતું કે અમારો પાલનહાર અલ્લાહ છે. અને જો ભદ્રા 2%» દપ) કક: 
અલ્લાહ એક બીજાઆ દ્રારા લોકોના પરાભવ ન કતો :;  ,(“ 2 %-2 [૮૮૭૮ 
રહેત તો મઠો, તથા દેવળો અને (અન્ય) ઈબાદતગાહો 7 ““9“5કહ્ટ્ક૫૦૬૪૭ટટેશ્ક 
અને મસ્જિદો જેમાં અલ્લાહનું નામ લેવામાં આવેછે ૬227: [9:.€૧। 2 7 ૩5૭5 ક 
જે ર હત્ક્છબ્ડાડ્રણા ગક 
તે સર્વ તોડી નાખવામાં આવ્યા હોત.અને તેને અલ્લાહ 


૨. સ્સ્પ્્ઃ કિ 44.74, 6.5૮7 296 927 25 
અવશ્ય મદદ કરશે જે અલ્લાહની મદદ કરે છે. ૦%” વહ ૩૯241 
અલ્લાહ ખરેખર બેહદ શકિતશાળી છે, સર્વસમર્થ 
છે-- 


““.“%« “૧% ન“ ૦ 14 ના 
હ જે, “ન ૦ 2/7 ૦ ક? 7 દત 56 
૪૨. આ લૉકાને જો અમે આ ધરતામાં સત્તા દુ] ॥11(5 255] ટ હ ૭ન્ઝૉ 
આપીએ, તો તેઓ નમાઝ કાયમ કરશે અને ઝકાત દ મી 
ક્‌ “* “હ “ “હ જ. તા ૮4 ન દ 27741 ક. 6 પ4 દ્ર 
આપશે અને નેકૌની નસિહત આપશે અને બદીઓથી ૭51935 હક2 ચર! 9912 ઇક 
રોકતા રહેશે. બેશક પ્રત્યેક બાબતના અંજામ 992? ક ( ૬*૪છ; 
કિ દે, ક! 
અલ્લાહના અધિકારમાં છે. છ.ઝાવડડ#ઝીડ 2 
. અને જે તેઓ તારા ઉપર જરો હોવાનો ૦5 9»૦૬૦?૦%૬ ”7“દૃ 4 ર2? ₹6 ? 
ક ન “ “%_ ક મો ટક ન #ક4 592૨5 “હ હક ૭5૭5૭4 
આરોપ મૂકે તો તેમના પહેલાં નૂહની કોમ અને આદ ” જ 
222૮-૦4 7[74 


તથા સમૂદ પણ (પોતાના રસૂલાને) જઠ્ઠા ઠરાવી ચૂકયા 29૪52૫૦2 
છે. 

૪૪. અને ઈબ્રાહીમની કોમે અને લૂતની કોમે પણ 21 2472624 2? _[!9 29%: 

બાકર હૈ છે જછકકે»»5 કક્ઝપ્ન્ઝંક 

(એવુ % ક્ય હતું). 79'જ 277 કા રુ 7” 

*“% “૧% ન" "“% ૪ ક[91/4 7 “(.સ7747 ૮ 

૪૫. અને મદધ્યનવાળાઆઅ પણ, અને મૂસાને ઈક ૫5૭35 «7૫૭ «15 

ક ક ૧ ણ. ક નફ બ ૧૧ દિવ કક 

પણ જઠ્ઠો ઠરાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ મેં કાકરોને કી ન્ન્છુ 272 22:27: 

ક યી સફ ન ઝા“ સિ ેછે ૧2) ૧ 

થોડીક મોહલત આપી હતી; પછી (આચિતા) મેં તેમને જ ની “૭.૭ 


“* જ ન્ડ જડ ૦ ન ત્ર ૦ 47 217£77:“796 2? : 9૭(44 

પકડી લીધા, અને મારો બદલો કેવા (ભયંકર) હતો! હેક. 5 ૭5 4: ઝક 
૪૬. અને કેટલીએ વસ્તીઓ આમે નાબૂદ કરી હક.7272.5 2. 

ટૂ 2 4 પ; ”* ૫/7 પધ .“ [7 4૦ 227 17 ક ક 

ચૂકયા છીએ જે ઝૂલ્મ કરવામાં પ્રવૃત્ત હતી, પરિણામે શ્ર કશ્ર્કશ્કક શક વડ 





૮. તમામ આલિમોના મત પ્રમાણે આ સૈથી પહેલી આયત છે જેમાં મુસ્લિમોને રક્ષણાત્મક હથિયાર 
ઉપાડવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. વષા સુધી મક્કાના મૂઠ્ઠીભર મુસ્લિમો ઉપર થતા ઝલ્મો સામે 
હથિયાર ઉપાડી પોતાના બચાવ માટે લડવાની પ્રેરણા આ આયત દ્રારા આપવામાં આવી હતી. 

૯. મુસ્લિમોને સત્તા મળ્યા પછી કોઈના ઉપર ઝૂલ્મ ન કરવાનો આદેશ આ આયતમાં છે અને તેમનો 


ફસલા અલ્લાહના હાથમાં સીપવામાં આવ્યો છે. બળઝબરીથી મઝહબને કબલ કરાવવા ઉપર આ 
આયતમાં પ્રતિબંધ છે. 


૪૬૯૯ 


સૂરાહ રર 


૫ 


તે (વસ્તીએ) તેમના છાપરાના ભારે ઊંધી પડો ગઈ; 
અને કેટલાય કૂવા અને દુર્ગી વેરાન થયા. 

૪૭. શું તેઆ ધરતી ઉપર હરતાકરતા નથી કે 
તેમનાં દિલોમાં વિચારો ઉદ્ભવે કે જેનાથી તેઆ 
સમજી શકે અથવા કાનથી તેઆ સાંભળી શકે? 


હકીકતમાં માત્ર આંખાજ આંધળી નથી હોતી, પરંતુ 


શરીરેની અંદરનાં જ દિલો છે, તે'જ આંધળા છે. 

૪૮. અને તેઓ ઉતાવળે અઝાબ લાવવા માટે તને 
કહે છે, પરંતુ અલ્લાહ પોતાના વાયદાનેો ભંગ કદીપણ 
નથી કરતો. અને ખરેખર અલ્લાહ પાસે એક દિવસ 
તમારી ગણત્રીના એક હઝાર દિવસ જેવડા છે. 

૪૯. અને કેટલીય વસ્તીઓ છે જેમને અમે પહેલાં 
મોહલત આપી હતી જે બદકારીઓ ડૂબેલી રહેતી, 
પછી મે તેમને (એકદમ) પકડી લીધા. અને મારી 
તરકજ સર્વને પાછું કરવાનું છે. (રકૂઅ-૬) 

૫૦. તું કહે, “હે લોકો, હું તો માત્ર તમને 
ચેતવણી આપનારે છું .' 

૫૧. જે લોકો ઈમાન લાવી નેક કામો કરશે, તેમના 
માટે બક્ષીસ અને ઈઝઝતવાળી રોજી છે. 

પર. પરંતુ જે અમારી આયતોને નાકામ 
બનાવવામાં પ્રયત્નશીલ થશે, તેઓ દોઝખના રહેવાસી 
છે. 

૫૩. અમે તારા પહેલાં કોઈ રસૂલ કે નબી નથી 
મોકલાવ્યો, કે જેણે કોઈ કામ કરવાની ઇચ્છા કરી હોય 
અને તેમાં શયતાને અડચણો ન ઊભી કરી હોય. પરંતુ 
શયતાન જે કંઈ નાખે છે અલ્લાહ તેને નાબૂદ કરે છે. 
અને તે પોતાના આદેશોાને વધુ મજબ્ત કરે છે. બેશક 
અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળો છે. 

પ૪. જેથી શયતાનની નાખેલી અડચણો દ્રારા 


રેરગીષ્ટ હૃદયોવાળાની અને તે લોકો જેના દિલ સખત 


થઈ ગયા છે તેમની આઝમાઈશ કરે. અને ખરેજ 
ઝાલિમો (નાકરમાનીમાં) હદથી આગળ વધી ગયા 


છે--- 

પપ. અને જે લોકોને (દિવ્ય) જ્ઞાન મળી ચૂક્યું છે 
તે લોકો સમજી લે કે આ (કુરઆન) તારા રબ તરફથી 
આવેલું સત્ય છે, જેથી તેઓ તેમાં ઈમાન લાવે અને 


૫ 


અલ -હ૬૪ 


પારો ૧૭ 
છખ્ર્ડ્ક 
“5 ઇહ 5૭6% :ડ કક 
છા ડડ ડકકણ ક 
કે. છાઈ સટ જ 
જેકબ 
અહહડાઉઝનટ હદન 
ઉડ 


ના કુ 


ન 


૭. 


94 5” (77૯% ૮, ₹?€ 32 
છટે દા 1 ડઝ 


75 2497977 |? હ ન 
કદ ડક્ડકપડા# ન મા 


%9 


કફક 


હં, 
કર્યું! હુ પ 
છેક 
જહુ55%ક- ડડઝધઝીધ 
ટડ ર355 ડિ 
કાદવ કાઈ ઈડા 
હ 


નજર 


945 “ઝડ. 


હ સ ૭9 


લ્છ્ષ્્ડ્ક 
ક ર 


કા હષ 


ક કડ 


૪૭૦ 





સરાહ રર 


તેમના અંત:કરણ તેની સામે વિનમ્રતા દાખવે. અને 
અલ્લાહ મોમિનોને હમેશાં સત્યમાર્ગ દેખાડે છે. 

પ૬. અને જે લોકો ઈમાન નહિ લાવે તેઓ 
(કુરઆન)ના વિશે શંકામાં ડૂબેલા રહેશે, જ્યાં સુધી તે 
ઘડી તેમના ઉપર અચાનક આવી જાય અથવા તે 
[વિનાશકારક દિવસના અઝાબ તેમના ઉપર તૂટી પડે. 

૫૭. તે દિવસે હુકૂમત અલ્લાહની હશે. તે તેમની 
વચ્ચે નિર્ણય કરશે. માટે જ ઈમાન લાવી નેકીઓ કરશે 
તેઓ ને'મત ભરી જન્નતોમાં દાખલ થશે. 

૫૮. પરંતુ જેમણે કુક્ર કર્યું હશે અને અમારી 
આયતોના અસ્વીકાર કયી હશે તેઓ બેહદ 
અપમાનજનક અઝાબ ભોગવશે. (રુકૂઅ -૭) 

૫૯. અને જે લોકો અલ્લાહ ખાતર હિજરત કરી 
અને માર્યા ગયા અથવા મરણ પામ્યા, અલ્લાહ તેમને 
ઉત્તમ રિઝક આપશે. અને રોઝી આપવામાં અલ્લાહ 
સૌથી બેહતર છે. 

૬૦. તેમને અવશ્ય એવા સ્થાનોમાં દાખલ કરશે 
જેનાથી તેઆ બહુજ ખુશ થશે, અને અલ્લાહ સર્વ 
જાણનારા છે, સહનશીલ છે. 

૬૧. (બેશક) એમજ થશે. અને જેને ઈજા પહેચી 
હોય તે (દુશ્મનથી) તેટલા પૂરતોજ બદલો લે અને જે 
(તેના લીધેલા બદલાથી) વધુ તેના ઉપર ઝુલ્મ થયો 
હાય તો! અલ્લાહ અવશ્ય તેની મદદ કરશે. નિ:સંદેહ 
અલ્લાહ ગુનાહોથી પાક (પવિત્ર) કરનાર છે (અને) 
બહુજ ક્ષમાવંત છે. 

૬૨. કારણકે તે અલ્લાહજ છે જ રાતને દિવસમાં 
બદલે છે અને દિવસને રાતમાં બદલે છે. (અને) 
અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારે। છે, સર્વ જેનારે છે. 

૬૩. કારણ કે તે અલ્લાહ છે, જે સત્ય છે અને તે 
સિવાયના જેમને આ લોકો પુકારે છે તે સી। નાશવંત 
છે. અને અલ્લાહ જ ઉચ્ચત્તર છે, સર્વક્રાષ્ઠ છે. 

૬૪. શું તૈ નથી જોયું કે અલ્લાહ આસમાનથી 
પાણી વરસાવે છે જેથી ધરતી હરિયાળી થઈ જાય છે? 
બેશક અલ્લાહ સર્વ તદબીરેનોા (યુકિતઆને।) 
જાણનાર છે, તે સર્વજ્ઞ છે. 


અલ -હ૬૪ 


પારો ૧૭ 





દ્રન્‍્ન7 ક ક % 477 ના 
ઘડડઝડ;ડુંઇ ૦૭1૩૪૭૩ 
મ રડ 5 ડડ 55 સર્દાડ) ૨2 ડિ 


ટક 


2%/ ક «ક? 279272૬ દ મી * નક 2,79?7 
ઉક દ હેઝ લાડ 
ર સ હું 1 # # 
ક ઠં હૂડ.) 9 ક 


જલડ લપ 56 કહ 


“.,1 
17 


ન્ન 
છ 


7-78 છ 
બહ 


અ * 
ક 
દ ૬% ઉ, 


%0 41 છ.» 


દ 6 શ પિ 


છે બજ વાવડ 
ર, ્ુ વિ છ “9 ક 
2119ડુે555)ઇ5 છપ ઇઝ 


1 


રડ 


82255 


છળ બકડાક 


રટ 


૩25% 555 ય 2 97 


ન 
ડા હ 97 9 


દત ની કા ૬ .9?77 
ક્ડવ્ઝતાહ), 1 છ 45% ૮ 
ડાક હાવડાટ#ઈડાથો 
9ર કાડડ ્ 
ઝક ઝઇડડકઝઝ તાલ લા 


જ્જ 1 હ#145ડાહાડર્ડદરણો ડક નઇ વડ 


૪૭૧ 


સૂરાહ ૨૨ 





૬૫. જ કઈ આકાશેમાં અને ધરતીમાં છે તે સર્વ 
તેનું જ છે, અને ખરેખર અલ્લાહ કોઈના મોહતાજ 
નથી. સર્વ પ્રશંસાપાત્ર છે. (રુકૂઅ - ૮) 

૬૬. શું તેં નથી જેયું કે જે કંઈ પૃથ્વીમાં છે તેને 
અલ્લાહે તમારા આધીન કર્યું છે, વહાણો પણ તેની જ 
આજ્ઞાથી સમુદ્રમાં ચાલે છે? અને તેણે જ આકાશને 
ધરતી ઉપર તૂટી પડવાથી અટકાવી રાખ્યું છે, સિવાય 
કે તેના હુકમથી (તે પડે!), ખરે જ અલ્લાહ બેહદ 
મહેરબાન છે, બેહદ દયાળુ છે. 

૬૭. અને તે એજ છે જેણે તમને જીવન બક્ષું , 
પછી તે તમને મૃત્યુ આપશે, કરી તમને સજીવન પણ 
કરશે, ખરેખર ઈન્સાન બહુજ નગુણે છે. 

૬૮. દરેક કોમ માટે અમે ઈબાદતની રીત નક્કી 


કરી આપી હતી જે અનુસાર તેઓ કરતા રહેતા. માટે : 


તેમને તારી સાથે આ બારામાં કંઈ વાંધા ન હોવો 
જોઈએ; તું તેમને તારા રબ તરક બોલાવતો રહે. 
બેશક તું સીધા રસ્તા ઉપર કાયમ છે. 

૬૯. અને જો તેઆ તારી સાથે તકરાર કરે તો 
તેમને કહી દે “તમે જે કરો છે તેને અલ્લાહ ખૂબ 
જાણે છે. 

૭૦. “તમે જે બાબતોમાં મતભેદ કરતા રહો છો, 
અલ્લાહ કયામતના દિવસે તેને કેંસલે કરી દેશે.” 

૭૧. શું તું નથી જાણતો કે અલ્લાહને તે સર્વનું 
જ્ઞાન છે, જે કંઈ આકાશે। અને ધરતીમાં છે? બેશક તે 
(બધું ) એક કિતાબમાં લખાયેલું છે, આ કામ અલ્લાહ 
માટે (બહુજ) સહેલું છે. 

૭ર. અને તેઓ અલ્લાહ સિવાય અન્યની પૂજા 
કરી રહ્યા છે જેની તેણે કોઈ સનદ નથી ઊતારી, ન તો 
તેના વિશે તેમને કોઈ જ્ઞાન છે. અને ઝાલિમોને કેઈ 
મદદગાર નહિ થાય. 

૭૩. અને જ્યારે આ લોકોને અમારી સ્પષ્ટ આયતો 
સંભળાવવામાં આવે છે ત્યારે ઈમાન ન લાવનારાના 
ચહેરાઓ ઉપર તને અણગમો દેખાઈ રહેશે, અને એવું 
લાગશે કે જાણે અમારી આયતો વાંચી સંભળાવનારાઓઆ 
ઉપર તેઓ આચિતા તૂટી પડશે. તું તેમને કહી દે 'શું 


અલ -હ૬૪ 


ક ન ન્ન 
527 775 74.7 :72:1.7 જ 52: 
7(2 27૪૫” 2(2*,7 ન: ૬3114 દ્ર 
હા ઝે પ૭ છઠ્ઠે) ક22 


પારો ૧૭ 
૭ 297? 


જ હુ ઈકડડુપકાહુંધઈ 


40૭2 પ્ટ#ઝહ 


દ?5 272,272 
ઈડા હાઈ દૃ 
0.0 79 દ 7 /હા # 271 
ડઝ છાડ કાહાઈઝ 
ક ક 0 “7, " 2, 2 
ઈઇયદ્રટા,ડડઇ ઝાડ 
હ ટ 
ટડ જાઇ 41 કી યા ્* 
92 “૪ 
બ્રશ્ક્ક્ 


અઇ હૃઈઈ ડાઇ 
કિ ક 'હછકઠદક%514ું 


977, 2ના 2 
૦૭ડુતકાહઞકક છેકંઘઝ ૭/9 


* _2,9 29 કેક 2 27.-72:2 22 ” 79૭7 
9 9 ૭૦ “9૦ 1 કક દ્ધ હા 9 
&ઝસ્ઝદડુડ્ક્કાડકકડડ ર૭ 


ઇડક્ક્રડ્ડ 
કીન 
ઉ િ દ્રો 4ટહડ ઇડ્ડા છ 
રી યં જિના 
ઝાઈ ૬ તણ 1 
8 5 ક દ 


બ ડડ છર્ક 6 કઝર 
ન £/7 9? જા અ ના 
૭ કઝ 55૪ ડન્‍ડક્ડ 


૪૭૨ 





સરાહ રર 


તેનાથી પણ વધુ અણગમતી વસ્તુ હું બતાવું? તે 
જહન્નમની આગ છે. અલ્લાહે ઈન્કાર કરનારાઓને 
તેના વાયદો ક્યો છે અને તે અત્યંત બૂરું ઠેકાણુ છે.” 
(રફૂઅ-૯) 

૭૪. હે લોકો, એક દાખલો કાયમ કરી દેવામાં 
આવ્યો છે, માટે સાંભળો, અલ્લાહ સિવાય જેને તમે 
પુકારો છે, તે સૌ ભેગા મળીને એક માખી પણ નથી 
પેદા કરી શકતા. અને જો એક માખી તેમની પાસેથી 
કંઈ ખૂંચવી લઈ ઊડી જાય, તો તે પાછું મેળવી 


લેવાની પણ શકિત તેમનામાં નથી. હકીકતમાં પૂજારી 


તથા પૂજ્ય બન્ને નિબૅળ છે. 

૭૫. અલ્લાહની જેવી કદર કરવી જેઈએ તેવી 
કદર તેમણે નથી કરી. નિ:શંક અલ્લાહ બેહદ 
શકિતશાળી છે, સર્વ સમર્થ છે. 

૭૬. અલ્લાહ કરિશ્તાઆ તથા ઈન્સાનોમાંથી 
રસૂલો (સંદેશવાહકો)ને ચૂંટી લે છે. બેશક અલ્લાહ 
સર્વ સાંભળનારે। છે, સર્વ જેનારો છે. 

૭૭. તે'જ જાણે છે કે લોકોની આગળની તથા 
પાછળનો હાલત શું છે, અને અલ્લાહ સમક્ષજ સર્વ 
બાબતો રજ થવાની છે. 

૭૮. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમારા 
પરવરદિગારના કદમોમાં શીશ નમાવા, અને સિજદા 
કરી તેની બંદગી કરો, અને ભલા કામો! કરો! જેથી તમે 
સકળ થાઆ. 

૭૯. અને અલ્લાહની રાહમાં એવા જીહાદ 
(સંઘષે) કરે કે જેવો કરવા ઘટે છે. તેણે તમને ચૂંટી 
લીધા છે અને તમારા ઉપર તે દીન તરકથી કોઈ 
મુશ્કેલી નથી નાખી, જે તમારા પિતુ ઈબ્રાહીમનોા દીન 
છે. અલ્લાહે જ આ કિતાબ પહેલાં તમને મુસ્લિમ નામ 
આપ્યું હતું અને આ કિતાબમાં પણ (તમને આ'જ 
નામ આપ્યું છે), કે આ રસૂલ તમારા ઉપર સાક્ષી રહે, 
અને તમે ઈન્સાનો ઉપર સાક્ષી રહો. માટે નમાઝ 
[નિયમિત અદા કરતા રહો અને ઝકાત આપતા રહો, 
અને અલ્લાહને દ્રઢતાપૂર્વક વળગી રહો. તે'જ તમારે 
નિગેહબાન છે, તે'જ ઉત્તમ રક્ષણહાર છે, તે'જ 
શ્રેષ્ઠત્તમ સહાયકતી છે. 


૪૨૩ 


અલ -હ૬૪ 





પારો ૧૭ 


2 


છા 


ન્ન 
૦?7427.29 - 


2-2 14 


ક 
૦૦ 


દ્વિ ન 
દ 


૭] કઝ 


ક ની 9“7“,7» ૪% 
1. કો ૭2-૭૭૭-૭ 


જાઇ 
#./“*ક/ 7 


92૭2૫ 


1911૮ ન2૮4 2 કકે પન 
૯2 કક “1 હકક ા કક 5955 


8 ક 


7/9? 


હદર 


ન 


ઉડ હન 65 
92.2 


હાજા 
ઊડા 

ક 555 
હા કર્ટદડ કડ હુંછડક5 
ઈકદુઝડ્ઝાડક્ર્ડડકાડડ 
ખ્ટેબ્ઝડોઈદડકકકક્ઝ 
કઝા |હમ્ઠુડહ્ડ 
માતમ ર5 
જક્ડઝ%દઝ૯ાડછાઈક 
નઇ ૧૫ કકમ 


5 


પ 


ક ક 


ક 


હ જ 





1૦ 


સૂરાહ ૨૩ અલ-મો'મેન્‌ન પારો ૧૮ 





“* ગ ન 1 
હ જ 9 વા 12611 [₹ દ 
૧. અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળુ અને 0 8) દં! કર્ક 
દયાવંત છે. 
૨. બેશક, તે ઈમાન લાવનારાઓને સકળતા મળે છ ઉડ ની રક ક 
છે; 
૩. જે પોતાની નમાઝામાં આજઝી (વિનમ્રતા) છેડક્ડ્ડ “ઝડકું કે ડક ડઝ 
અપનાવે છે. 5:72 282 “ 57 /79 
૪. અને જે નિરર્થક? વાતોથી પરહેઝ કરે છે, હેડકી ૭્થ્હ ઝો 
૫. અને જે લોકો નિયમિત ઝકાત આપે છે. ક 
હઝ 
૬. અને જે પોતાની શરમગાહેોનું રક્ષણ. કરે છે, % 9 છેડ#ઝક ક 
૭. સિવાય પોતાની પત્નીઓઆથી અથવા જે તેમના ઊઘ્ચ્કેક્બ્ડક શટ ક નિ 


“ "% " ન “ “ક 994(૮ 7740777? કેયા? જ 
જમણા હાથને આધીન છે તેમનાથી, જેના માટે તેઓ 1 ઝી 
દોષપાત્ર ગણાશે નહિ, ક 


૮. પરંતુ જે તેનાથી વધુ (અભિલાષા) રાખે છે, ઝન નુ કઝ 
તેઓ હદ બહાર જનારા છે, ૦ ૭%૩ઝ કહ ન હૌ]3 ઈડા 
ન “૫ “૧ “૧૫ ૧૧૫ ન ડે બ ૧/ ક 1 કિ જ 
6. અને તે લોકો જે પોતાની અમાનતો તથા ૦ દડન્ડ.ડડડ 
પોતાના કરેલા કોલ કરારોને નીભાવે છે. હડ ઝા પ 
૧૦. અને જે લોકા પોતાની નમાઝાની કાળજી ગ છે કડક 57 
રાખે છે. હ કક 1 હ 
ર ડુ ર 
૧૧. આ'જ લોકો (ખરા) વારસદારો છે, બ્ષ્ઝ રઝ નો 


-5* 7 79.4 


ને ક યો * “% 98 9 ક_૦97 
૧૨. જે ફિરદૌસના વારસદાર બનશે. જેમાં તેઆ 6 હયડઉડ ૭૯૭૦ 


સદાય રહેનારા છે. ન ક 
૧૩. બેશક અમે ઇનસાનને માટીના સત્ત્વમાંથી જ્ટ્ટ્છ્હ્ઝં પ5 હટ હહઝોપડ કડ 


(ગભાશયમાં) સુરક્ષિત સ્થળે રાખ્યો. છડી સ્ક: હકઈઝાઈડડાક 45 
બદલ્યો, પછી તે થીજેલા લોહીને માંસનો લોચો [૬] (૬૬ ડક ન: નફ 


પેદા કર્યે! છે. ળી 
જ “ન ૦ દ્ર % 1177 
૧૪. પછી અમે તેને વીર્યબિદુના રૂપમાં થટ્ટકાઈ ૬ પ 
૧૫. પછી અમે તે વીર્યબિદને થીજેલા લોહીમાં 
બનાવ્યો, પછી તે લોચામાંથી હાડકાંના માળખાને 
આકાર આપ્યો અને તેના ઉપર માસનું પડ ચડાવ્યું; 





૧. બેશરમીની વાતો, નિદા,હસદ, બદગોઈ બીજાનું બુરું ઇચ્છવું . 
૪૨૪ 


“9-52 


હક. 


સૂરાહ ૨૩ અલ-મો'મેન્‌ન પારો ૧૮ 


પછી અમે તેને એક નવું રૂપ આપ્યું. કેવા 
બરકતોવાળા છે અલ્લાહ, જે સર્વક્રોષ્ઠ સજક છે. 

૧૬. તે પછી તમે સી ખરેખર મરણ પામશો. 

૧૭. અને ક્યામતના દિવસે તમને પાછા સજીવન 
કરવામાં આવશે. 

૧૮. અને અમે તમારા ઉપર એકબીજાને ઢાંકતા 
સાત (આસમાને) સજ્યાં છે. અને અમે અમારી 
મખ્લૂક પ્રત્યે બેદરકાર નથી. 

૧૯. અને અમે આકાશેથી પ્રમાણસર પાણી 


ક “હ 


ઊતાયું છે, અને અમેજ તેને જમીનમાં સંગ્રહી રાખ્યું 


પે 
જ 


છે અને તેને પાછું લઈ લેવાનો નિર્ણય (પણ) અમે જ 
કરીએ છીએ. 

૨૦. અને તેનાથી અમે તમારા માટે ખજરના તથા 
દ્રાક્ષના બગીચાઓ ઉત્પન્ન ક્યા છે; જેમાં તમારા માટે 
પુષ્કળ ફળા (ઉત્પન્ન થાય) છે; તેમાંથીજ તમે ખાઓ 
છો. 

ર૧. અને સીના પર્વતમાં એક વૃક્ષ ઊગે છે 
જમાંથી ખાનારાઆ માટે અચારચટણી તેમજ તેલ 
(પણ) નીકળે છે. 

૨૨. અને ઢોરેમાં (પણ) તમારા માટે એક 
બોધપાઠ છે. તેમના પેટમાંનું (દૂધ) અમે તમને 
પાઈએ છીએ, જેમાંથી તમે બીજા પણ અનેક લાભો 
મેળવા છા અને તેમાંથી જ તમે ખાઓ છો. 

ર૩. અને તેમના ઉપર અને વહાણેમાં તમે 
સવારી કરે છે. (રુ્કુઅ- ૧) 

ર૪. અને અમે નૂહને (રસૂલ બનાવી) તેની 


દ" 
થૂ થૂ 


કોમમાં મોકલાવો, અને તેણે કહ્યાં, “હે મારી કોમ, 
અલ્લાહની બંદગી કરે. તેના સિવાય તમારો કોઈ 
મા'બુદ નથી. તો પણ શું તમે પરહેઝગાર નહિ બના? 

રપ. અને તેનો કોમના જે લોકો ઈમાન ન લાવ્યા 
હતા તેમના આગેવાનોએ કહ્યાં, 'આ તો તમારા જેવાજ 
ઈન્સાન છે; તે તમારા ઉપર પોતાની સત્તા જમાવવા 
ચાહે છે. અને જો અલ્લાહે ચાહ્યં હોત તો તેણે (તેની 
સાથે) કરિશ્તાઆ ઊતાર્યી હોત. અમે અમારા 
પૂર્વજોમાં આવું થયું સાંભળ્યું નથી. 





છેઈ્પાઃ્ઠાડ્વ્વકાડળ૬ 


ક /2#% --/ 1 7૩/94 
9૦બ્સનહ॥3 45 2 ક વિ] 


ત્ર 227% 


૦ડદે 

“2? જ “97 “27(77?77 2.77. 
હશ ઈઇકડીઇઇ હ કડ ઇઇડ 5૪5 
છે હકક 


9 ન 


“૭% 4૧56.4%૪%હ૬1હઉાકઉ 


હડડ રા મ 
79% હ 
હ્યદય જ હ છડ 
૦ 95523 
5556 5 46% ઈ નાળા 
છડ ન 4. 2. કંઈ દક; 7 
હક્ક ક્ડ્ડટ્ાઈ ડડ ઉ 


ઉન હીત 2 [22141551૫54 


નન ઝજ 9% 


9૨-53 છદ દ્ર ય હા 


કકડો 
“7?! ઉઠ 77 7૬77727279 %/ ક 2 
હા થકી છિ 
છ ૦કઇડાવઉકાલઉા 


૪૭૫ 


“%૯9૭ 


-રિઉન 
નદ 


સરાહ ૨૩ 


જ 


ર૬.“આ તો દીવાના ઇન્સાન છે માટે થોડો સમય 
રાહ જુઓ.' 

૨૭. તેણે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, મારી 
સહાયતા કર, આ લોકોએ તો મને જ્ઠ્ો ઠરાવ્યો છે. 

૨૮. જેથી અમે તેના ઉપર વહી ઊતારી (કહ્યાં) 
“*અમારી દેખરેખ નીચે અને અમારી સૂચના પ્રમાણે 
એક વહાણ બનાવ. અને જ્યારે અમારો હુકમ આવે 
અને પાણીનો ધોધ કાટી નીકળે તો તે (વહાણ)માં 
દરેક જાતના બબ્બે પ્રાણીઆ, નર અને માદા અને 
તારું પરિવાર લઈ સવાર થઈજા. સિવાય તે કે જેની 
(બરબાદો) [વશે પહેલાં કરમાન નીકળી ચૂકયું છે. 
અને જે લોકોએ ઝુલ્મ કર્યી છે તેમના સંબંધમાં તું મને 
દુઆ કરીશ નહિ, નિ:શંક તેમને ડુબાવા દેવામાં 
આવશે. 

ર૯. ““અને જ્યારે તું અને તારા સાથીઆ 
વહાણમાં સલામતીથી બેસી જાઆ તો કહેજે “સર્વ 
તારીકૂના હક્કદાર અલ્લાહ છે, જેણે અમને ઝાલિમ 
લોકોથી છુટકારો અપાવો.” 

૩૦. ““અને પ્રાર્થના કર “હે મારા પરવરદિગાર, 
અમારું ઊતરવું બરકતવાળું કરજ, કારણ કે પાર 
ઊતારનારાઆમાં તું જ સર્વ ક્રોષ્ઠ છે” 

૩૧. બેશક આ (ઘટના)માં ઘણી નિશાનીઆ છે, 
બેશક અમે (નૂહની કોમની) પરિક્ષા લીધી હતો. 

૩૨. તેમના પછી અમે એક બીજી પેઢી પેદા કરી. 

૩૩.અને અમે તેઓમાંથી જ એકને રસૂલ બનાવજો 
(તેણ કહ્યાં) “અલ્લાહની બંદગી કરો, તેના સિવાય 
તમારે કોઈ અન્ય મા'બૃદ નથી, તો શું તમે તેનાથી 
નહિ ડરો?' (રુકુઅ-૨) 

૩૪. અને તેની કોમના તે આગેવાનો જેમણે 


અલ્લાહ સાથે થનારી આખેરતની મુલાકાતનો ઇન્કાર” 


કયી હતો; જેમને અમે આ જીવનમાં સુખ, સગવડો 
આપી હતી, તેઆ (અંદરોઅંદર) કહેવા લાગ્યા “આ 
તા તમારા જેવાજ એક ઈનસાન છે, તમે ખાઓ છો 
તેમાંથી જ તે પણ ખાય છે અને તમે પીઓ છે તેમાંથી 
જ તે પીએ છે! 


૪૭૬ 


અલ-મો'મેન્‌ન 


પારો ૧૮ 





૧9૬7 જ 


૦હ્ુુઈ-૬5 વા કિક) પહ) 


કાહુ 5 હદ 
હદર પડ 
૭પફયાઝઉ ક 517462ઇ% કિ 


-#”- 2-44 પ૭ 


4 હડ ઝયકાઇટાડઈાટ્ઇતું 
જકઉડઝપયીહકકાદઝડઇડકુ 22 ડિક 
-92₹27?2 


છેઠક52ઝ*૦ 


%ઠ્ટ્૬- હ 
હે.કડ ઉફાહાંડાટ 


ક 


ષ્ટ 


હહ હડકડકડ વજા 
747 


હ), ડઉડ કં આ | દ 


7247 2974 શ્ર.12 “72% 2» 


ઝક૩1858ત્ર.5"૭ જા ટાક 


૦૦ 
જ? 
છ૭ાઉડડડ્ જ બઉ 


2? કી કક ડ૯ાન/ઉ 


દ 7.24:4.47727%»7?297 


જે ૭૩૧-558] કદ્ર! ઠડ 


ત્છૃ %%ત્ક *7777:79 ૭% »6 2? ?«₹ ત 
ક, 1» નોવાક 
ઝી? દિ ઝે 271 ! 2727 

ત ન :7-7 ક ન” 22૮ 227 5/72 
૬, ૭૮5455. હાઈ 2 ૭48 અ 


અ” ક9 724% 


હળ» 


લિક 


ક 


સરાહ ૨૩ અલ-મો'મેન્‌ન પારો ૧૮ 


૩૫. “અને જો તમે તમારા જેવા ઈનસાનની 
તાબેદારી કરશો તો તમે ખરેખર નુકસાન ઉઠાવશે.” 

૩૬. “શું તે તમને ખાતરી આપે છે કે જ્યારે તમે 
મરણ પામશો અને તમે માટી અને હાડકાઆમાં 
પરિણમશોા, ત્યારે તમને (પૂન:જીવંત કરી) 
ઉઠાડવામાં આવશે?” 

૩૭. “તમને આપવામાં આવેલો આ વાયદો તો 
(હકોકતથી) ખાલી છે! 

૩૮. “આ દૃંનિયાના જીવન સિવાય કોઈ બીજ 
જીવન નથી; જ્યાં આપણે (પહેલાં) નિજીવ હતા અને 
(હવે) આપણે જીવીએ છીએ, પરંતુ આપણને કરી 
ઉઠાડવામાં નહિ જ આવે. 

૩૯. “આ વ્યકિતએ તો અલ્લાહના નામ પર 
અસત્ય ઉપજાવી કાઢયું છે; અને અમે તેના ઉપર 
' ઈમાન નહિ લાવીએ.” 

૪૦. તેણે દુઆ માંગી 'હે મારા રબ, તું મારી 


શ 


સહાયતા કર. કારણ કે આ લોકોએ મને જઠ્ઠો ઠરાજો 
છે: 

૪૧. (અલ્લાહે) કહ્યાં, “ટૂંક સમયમાંજ તેઆ 
ખરેખર પસ્તાવો કરશે.” 

૪૨. પછી અપાએલા વાયદા પ્રમાણે અઝાબે તેમને 
એકાએક પકડી લીધા અને અમે તેમનું કચ્ચરઘાણ 
વાળી નાખ્યું. ઝાલિમા માટે અલ્લાહ તરકર્થી લા 'નત 
છે. 

૪૩. પછી અમે તેમના બાદ બીજી પેઢી પેદા કરી. 

૪૪. કોઈ કોમ પોતાના મુકર્રર સમયથી ન આગળ 
જઈ શકે છે, ન તો! તે પાછળ રહી શકે છે. 

૪પ. પછી અમે એક બાદ બીજા અમારા રસૂલોને 
મોકલતા રહ્યા. જ્યારે પણ કોઈ કોમ તરક રસૂલ 
આવ્યો તે કોમે તેને ખાટો ઠરાજો।. જેથી અમે તેમને 
એક પછી એક મિટાવતા રહ્યા અને અમે તેમને માત્ર 
કિસ્સા કહાનીઓ પૂરતાજ રહેવા દીધા. ઈમાન ન 
લાવનારાઓ, લા'નત પામે! 

૪૬. પછી અમે મૂસા અને તેના ભાઈને અમારી 
(નિશાનીઓ અને પૂરતા અધિકાર સાથે મોકલાવ્યા; 





છડકળઊકદઈકાઇઇ કુંડ 
હાકદડઉાઇડ, ડઞાર્કડ# 77 


5.-27.792 શ. 


6) ૭ક»5૫૦ ૭૦૫ 


5-2 ક સહ દ્ર -27 ન #?97 
કક 


6 “2૫૫%” 


ડ£ઇડછડડડઝઇડાઇણ 


| 


જી 
ન 
ક 2 9729, 
ઉ) “2૭. 


ન્ન 


(6074 ૭29) ક્કહ 


“29 ક? ર 
ર 
૦5૫ ઠૂં ઠકાહ્ડઠઉં 


દઉ ડડ 5૪50 
9૦0,555 ન્ર97-7 

છેબડાઉઇ, ડઝ છાડ 
છેહ: નાક 
જાલિમ ડટા” રા 


કે છુ 72747૦57 997 પડ 


પે 


ક #ધ/ ત્ર 9794 


9૭૩555 ૮હઝ 
[૩.1 રો 1 ડડ 
૧/ ક 2 ન 
છઠ્ઠ હ્-5 


૪૭૦૭ 


સરાહ ૨૩ અલ-મો'મેન્‌ન પારો ૧૮ 





ન "% 5“ પ હિ જ 2972 »17 ડઝ કકક 
29. ફિરઓન અને તેના સરદારો તરક, પરંતુ, છૂ” છડ; ક્‌ ઉડ, 
તેએ ધમંડપૂર્વક વર્તયા અને તે મદાંધ (મગરૂર) કામ 


ટ 


---ક 


%-9 કઠ 


હતો. છળ 
૪૮. અને તેમણે કહ્યાં, “શું અમે અમારા જેવાજ “7222 ણા. વક 

ન નડ મ. 11 

બે ઈનસાનો ઉપર ઈમાન લાવીએ; જેમની (પૂરી) ઈખપ્૦ક5 ડડ હટકે ડડ 

જ હ છી? ₹ [22 ॥ 

કામ અમારી ગુલામ છે! 6575 


૪૯. આર્વી રીતે તેમણે બન્નેને જૂઠ્ઠા ઠરાવ્યા. 
પરિણામે તેઆ નષ્ટ થનારાઓમાં જઈ ભળ્યા. 
૫૦. અને અમે મૂસાને કિતાબ આપી કે જેની દ્રારા 


રી €૭2255-5- નન - 29 ૮9૮ ક્‌ તે 
ક ક. મે ણ. 
લેો।કો હિદાયત મેળવી શકે. ઝાઈ 


ભજ ૮ ના 


ક 


૫૧. અને અમે મરિયમના પુત્રને તથા તેની દિ 55૦9 દડ ર દલા; ઝી ત ક 
માતાને એક નિશાની બનાવી, અને તેમને (રમણીય) કાટ જજ 
ખીણો અને ઉંચા પર્વતોવાળા પ્રદેશમાં આશ્રય જેછ્પ્ઝ 55 ટ્રંક 


આપ્યો જ્યાં પાણીના નિર્મળ ઝરણાં વહેતાં હતા. 
(રકૂઅ-૩) 


ચ જ દૃ 
૫૨. હે રસૂલો, તમે શુદ્ધ વસ્તુઓમાંથી ખાઓ ટકા ૨ ત 


અને નેક કામો કરો ખરેખર તમે જે કરે છે હું તેને 


સૂકા? -₹47279% ૪-5 
ખૂબ જાણુ છું. છન્કવ્ઉથ્ 





હ. 


ર. હઝરત ઇસા(અ)નું મૃત્યુ તેમના જન્મ જેવું જ રહસ્યમય છે, જે આજ સુધી મતભેદોનું ઉદ્ભવ 
સ્થાન બની રહ્યાં છે કે તેમના જીવનના છેલ્લા દિવસેો। તેમણે કયાં અને કેવી રીતે વિતાવ્યા હતા. કુરઆને 
મજીદ બાઈબલ તથા એતિહાસિક પુરાવાથી સાબિત થાય છે કે હઝરત ઈસા (અ) સલીબ ઉપર મૃત્યુ નથી 
પામ્યા જેની દલીલો નીચે પ્રમાણે છે. 

(અ) 'ધ અન્નાોન લાઈક આક જીસસ' રશીયન લેખક નીક્લસ નોટોવીચએ હઝરત ઇસા(અ)એ 
કાશ્મિરમાં મુસાકરી કરી હોવાના ઘણા પુરાવા આપ્યા છે. 

(બ) હઝરત ઇસા(અ) ૧૨૦ વષેની પુખ્ત વયે કાશ્મિરમાં વકાત (મૃત્યુ) પામ્યા હતા (હદીસ કન્ઝલ 
ઉમ્માલ વોા.૬) 

(ક) કાશ્મિરીઆ તથા અકઘાના '“ઈસરાઈલના અદ્રશ્ય થયેલા કબીલાઓ'ના વંશજે છે. કાશ્મિર 
શબ્દનો અર્થ 'કા'અ્થીત 'જેવી' 'શીર' 'સીરિયા' “સીરિયા જેવી' સારાંશ “આ જગ્યા સીરિયા જેવી છે.' 

(ડ) મળતા હવાલાઓ મુજબ તેમની કબર ખાનયાર સ્ટ્રીટ શ્રીનગરમાં આવેલી છે જે (૧) “યુઝ 
અસાક', (૨) નબી સાહેબ, (૩) શાહઝાદા નબી, અને (૪) “ઇસા સાહેબની કબર તરીકે પ્રખ્યાત છે. 

પુરાવાઓ પ્રમાણે “યુઝ અસાક' ૧૯૦૦ વષૅ પહેલાં કાશ્મિર આવ્યા હતા. બાઈબલમાં હઝરત 
ઈસા(અ)ને 'યસુ' કહેવામાં આજો છે. 'યુઝ' અને “યુસ' એકજ છે. 

આ આયતમાં પણ જે ખીણે। પવતો તથા ઝરણાંના ઉલ્લેખ છે તે સિવાય કાશ્મિર સાથે આ ખીણે તથા 
ઝરણાનું વણેન મધ્યપૂર્વના બીજા કોઈ સ્થળ સાથે બંધબેસતું નથી આવતું. 


૪૭૮ 


સૂરાહ ૨૩ 


૫૩. અને આ તમારી ઉમ્મત (અને પહેલાના) 
બધી એકજ ઉમ્મત છે અને હું સૌનો પાલનહાર છું , 
મને પોતાનો આશ્રયદાતા બનાવો. 

૫૪. પરંતુ તેઓ માંહોમાંહે કુટ નાખી જુદા જુદા 
કફિરકાઓઆમાં વહેંચાઈ ગયા. તેમને જે મળ્યું છે તેના 
ઉપર દરેક ફિરકો હરખાય છે. 

પપ. માટે એક સમય માટે તેમની જહાલતમાં 
તેમને પડયા રહેવા દો. 

પ૬. શું તેઆ એમ ધારે છે કે અમે જે દૌલત અને 
ઓલાદ વડે તેમની સહાયતા કરીએ છીએ, 

૫૭. તેનાથી અમે તેમનું ભલું કરવા ચાહીએ 
છીએ? બલ્કે તેઆ (હકીકતને) સમજતા જ નથી. 

૫૮. ખરેખર જે લોકો અદબ સાથે પોતાના 
પરવરદિગારનોા ડર રાખે છે, 

૫૯. અને જે પોતાના પરવરદિગારની નિશાનીઓ 
ઉપર યકીન રાખે છે, 

૬૦. અને જે કોઈને પોતાના પરવરદિગારને 
શરીક નથી ઠરાવતા, 

૬૧. અને જે તેમનાથી બની શકે તેટલી ખએરાત 
આપતા તેમના દિલોમાં (અલ્લાહને) ડર રાખે છે કે 
(એક દિવસ) પોતાના સર્જનહાર પાસે જવાનું છે._. 

૬૨. આ તે લોકો છે જે નેકીઆ કરવામાં અધીરા 
છે અને આ'જ લોકો તેમનામાં સૈથી આગળ છે. 

૬૩. અને અમે કોઈ જીવ ઉપર તેના ગજા 
ઉપરાંતના બોજો નથી નાખતા, અને અમારી પાસે 
એક (કરણીની) કિતાબ છે જે સત્ય બોલે છે. અને 
તેમની સાથે લગીરેક ઝૂલ્મ નહિ થાય. 

૬૪. બલ્કે આ લોકોના દિલ (હકીકતથી) ગાફેલ છે 
તેમજ તેઓ બદકારીઓમાં કસાએલા છે. 

૬૫. તે અય્યાશી કરનારાઓને જ્યારે અમે 
અઝાબમાં જકડી લેશું ત્યારે તેઆ મદદ માટે બમો “5 
પાડશે. 

૬૬. (ત્યારે તેમને કહેવામાં આવશે) “આજના 
દિવસે મદદ માટે ન પુકારે, બેશક, આજે તમને 
અમારી મદદ નહિ મળે * 


અલ-મો'મેન્‌ન 


7 57:77/ 2 ક 
જડબા ડ્ક્ઉ 5 





પારો ૧૮ 

979 7 (77૭9 ૮૬7157 ક્ઝાક.? 
ક 5815 કડાક ફા ઈડા કાક 65 
કમ 

છઠ્ઠ 


745% “#7ન 
દઇ 9૦ ૦૦ 


18887 
--ઝનઈઝ 
ષ્ટ 


2૮ ૩૦ 9224 


ઇઝ 58 
5-72 ન 972 # “”99:-9-ન7 
છબ જ ગ્૦૭ ડા ડ્ષ્ગ્ક્ખ 


” 97727 


હ 596 ઝક છ હ 


છેડક્બં5 ર કઝીઠ 
ઝક ર: ક... જ ક 
છેક ઝક 
2 જ આ 


#.--7 922 7 ધ કિ 
૦૦%-559ક%-2 2 

ક ર 
(બડ ભ્જઝગ્કીકોડ ડક છડ 


૮95 ડડ! ટ -?7 1722 7 


૬5૭51૬46: ડી ૯૪ હાઇઈઝક 
જેહ: ડું 

“7727૮47. પ ,,797 2: 9 79 2 
વહા ઝક 
ઉદે હ ર ડડ ટડ હટ 


8015) હ પઝ્ો હ  ભ્ક55- નિયા સડ 


ન 5 9 ન 


હ. 
“ 27.22 ક 9ર 
%૭૦૪55ઉઝ કાકડ 


૪૩૯ 


રુ ન ગ 5 
સૂરાહ ૨૩ અલ-મા મનન પારા ૧૮ 


૬૭. બેશક, તમને મારી આયતો વાંચી દડ 925% ,₹2 ॥2542:: ગજુ 
ર કિ ન ક ૭-2: ૯ ર 


સંભળાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તમે તમારી 


એડીઆના ભારે કરી જતા રહ્યા, કાકા 
૬ ૮. અભિમાનપૂર્વક,(કુરઆનને) નિરર્થક કિસ્સા 
્ કુ # 29 કક 2 ૦ હિ ક 729 9% 
કહાનીઓ ઠરાવી(યાલ્યા જતા? ઉઝેછ2 


૬૯. શું તેમણે ઈલાહી કલામ (કુરઆન) ઉપર ૬ _ .,-- -5.. ર 
ચિંતન નથી કર્યું, અથવા શું તેમને એવું કંઈક મળી ૭ ૭-૩: 216%51 453 ં 
ગયું છે જે તેમના પૂર્વજોને ન મળ્યું હતું? 

૭૦. અથવા શું તેઓ પોતાના રસૂલને 


જ ૩ જ" પ છિ ૦હ 
ઓળખીજ ? નથી શકયા તેથી જ તેનો ઈન્કાર કરી ન [3 ના શી 
રહ્યા છે? 


૭૧. અથવા તેઆ એમ ધારે છે કે તેના ઉપર 277% .4૮ 22 ક ૬ ૦ 
હ । છે? કદાપિ નહિ. તે તે! તેમની પાસે જ કાહ વડ ૧૮25 
ઘેલછા આવી છે? કદાપિ નહિ, તે તો! તેમની પાસે ટં 
સચ્ચાઈ લઈને આવ્યો છે, અને તેઓમાંના ઘણાને ક 62 


સચ્ચાઈ પસંદ નથી. 


૭9૨. અને જો સચ્ચાઈ તેમની ઇચ્છાઆને આધીન ન કે ખ્ઝ૦2*.:?, 24 7. 
“કડઠ્ટહ્ક્ઈ-કદીઠડ રિ હક 


થઈ જાત તો ખરેજ આકાશે અને ધરતી તેમજ તેમાં 


જ છે તે સર્વમાં સડો પેદા થઈ જાત. હકીકતમાં અમે જખ્5 ફન 524591 

(તેમના ભલાની) નસિહત તેમને પહેંચાડી દીધી છે દદી છ 

પરંતુ તેઆ (પોતાના લાભની) નસિહતર્થી મોઢું ફેરવા ડિ 

ચાલ્યા જાય છે. 797296 ...92 2 2 
૭૩. અથવા શું તું તેમનાથી કોઈ વળતર “માગી 752 “5 કા ડગ્સડ્કક 

રહ્યો છે? જે કે તારા રબ પાસેથી મળનાર બદલે! જ ડઝ 

બેહતર છે અને તે જ બેહતર રિઝક આપનારે છે. બ્ન્ટ્ટ્ક 
૭૪. અને બેશક તું તેમને રાહે રાસ્ત તરક 22? 5૯.5 અ 4 


બોલાવી રહ્યો છે. 


હનાના રગાદાસ્ઝઝારનનયરાજગારાહાં 
૩. આ 1 આયતથી આંહઝરત સ.અ.સ.ના દુશ્મનોનૅં ધ્યાન આ હકોકત તરક દોરવામાં આવ્યું છે કે 


હુઝુર (સ)ની ઝિદગી તેમની સામે એક ખુલ્લી કિતાબ જેવી હતી. તેઓ આંહુઝુર(સ)ની વિભિન્ન 
ભૂમિકાઓઆથી ખુબ જાણીતા હતા. આપ (સ)નું જીવન તદૃન નિષ્કલંક હતું. અને આપ(સ) પ્રમાણિકતા 
અને સદાચારોાના આદર્શરૂપ ગણાતા હતા. દુશ્મનાનું તેમના ઉપર અસત્ય ઘડી લાવવાનું આરોપણ કરવું 
એક આશ્ચર્યજનક બાબત હતી. 

૪. આંહઝરત સ.અ.સ.ની પ્રમાણિકતાના તેનાથી બીજે ક્યો ઉત્તમ પુરાવો થઈ શકે કે જ્યારે 
આપ(સ)ના કાકા અબુતાલીબે આપ (સ)ને મૂતિપૂજકો સાથે સમાધાન કરી લેવાની સલાહ આપી ત્યારે 
આપ સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું “જે તેઓ મારા જમણા હાથમાં સૂર્ય અને ડાબા હાથમાં ચંદ્ર રાખી દે તો પણ 
હું મૂતિપૂજાના વિરૂદ્ધ પ્રચાર કરવાનું બંધ નહિ કરું, જ્યાં સુધી કે હું મારા ધ્યેયને ન પહેંચું , અથવા 


તેમ કરતાં મારો અંત ન આવી જાય.' (તબારી વો.૩) 


૪૮૦ 


79 દ્રિઈત્ત/ 7 $ , 
જે ખ્ઝ5% £53 ડી 





સૂરાહ ૨૩ 


૭૫. અને જે લોકો આખેરતમાં યકીન નથી 
રાખતા તેઆ ખરેખર સીધા રસ્તેથી આઘા ખસી રહ્યા 
છે. 

૭૬, અને જો અમે તેમના ઉપર રહેમ કરીએ અને 
તેમની આકત ટાળી દઈએ, તો પણ તેઓ પોતાની 
ગુમરાહીમાં આંધળાની જમ અથડાતા રહેશે. 

૭૭. અમે તેમને અઝાબમાં જકડી રાખ્યા હતા 
છતાં તેઆ પોતાના રબ સામે ન નમ્યા અને ન તો 
નમ્રતા અપનાવી. 

૭૮. જ્યારે અમે તેમના ઉપર સખત અઝાબનું 
બારણું ખાલીએ છીએ ત્યારે જુઓ તેઓ કેવા 
નાઉમ્મીદ થઈ જાય છે. (ર્કૂઅ-૪) 

૭૯. અને તે એજ છે જેણે તમારા માટે આખી 
તથા કાન તથા હૃદયો બનાવ્યા છે, પરંતુ તમે ભાગ્યેજ 
તેના આભાર માનો છો. 

૮૦. અને તે એજ છે જેણે તમને ધરતીમાં કેલાવી 
દીધા અને તેની જ સમક્ષ તમે કરી ભેગા કરવામાં 
આવશે. 

૮૧. અને તે એજ છે જે જીવન આપે છે અને મૃત્યુ 
નૌપજાવે છે, અને રાત તથા દિવસના પરિવર્તનને 


વ્વવહાર તેનેજ આધીન છે તો પણ તમે સમજશે 
નહિ? 

૮૨. પરંતુ તેઆ એવી જ વાતે કરે છે જેવી . 
પહેલાંના લોકો કરતા રહ્યા હતા. 


૮૩. તેમણે કહ્યાં હતું “શું અમે મરણ પામશું 
અને અમે માટી અને હાડકાંમાં પરિણમશું તો પણ કરી 
ઉઠાડવામાં આવશું ? 

૮૪. “અમને અને અમારા પૂર્વજોને આવો વાયદો 
પહેલાંથી જ આપવામાં આવતો રહ્યો છે. આતો કેવળ 
(જોડી કાઢેલા) પૂરાતન કિસ્સાઓ છે' 

૮૫. તું કહીં દે “જો તમને જ્ઞાન હોય તે! બતાવો 
આ ધરતી તથા તેમાં જે કંઈ છે તે કોનું છે?” % 

૮૬. “અલ્લાહનું છે.' તેઓ કહેશે, તું કહે, *તો 
પછી તમે સમજદારીથી કેમ કામ નથી લેતા?' 

૮૭. તું કહે “સાત આસમાને અને મહાન અર્શનેો 
માલિક કોણ છે? 


૪૮૧ 


અલ-મોા'મેનન 


પારો ૧૮ 
ર ર “27 ૨915 હિત 
ક કહં 99323 હ#&૭-2 


“9272૮7 


ઊો 


હ્ટડકહિદઇક ગટ 


“97/29. ક» 7217૭7» 


કતાર ધ 

પ / 79, [747 ન 22: 47 ૭455 
પ્છિંત્ર ક કાહ ટ ્હપક પપ)» 
ઠડક 
કડાઈ કર્સદઇડડ 


ક5) હ 





59%,-૮ 


ક્ટ 


૦૦55:“વ%ડક 
5 ય ની કિ 1 ડ૭5 
મન ડુ 
મ હડ્ાહકઈહઝીઝ: 


પડ 7-7 


ઝાાડવઝડહરહીત્કડ 
ઉ નિતી 
૦હકકઇહઉઇઉઇડકાઈઉી 
5]૬હ0ડદડઉાકઈ દડ।ઇડ છુ 


હ 


૦૩૭5 
છ ીવઝાવકઉઉડઠગ્ડઉ 5૭૬ 
95) દી 

૦% ટ&ાઉડઝડઝાડડડ 
૦૭7૬-5554 રિ કુ ૬5% 


ક જ ક ન્ન ૧2 
ઝંડર્હઇટશહ્ડારકટવઠુક 


સરાહ ૨૩ અલ-મો'મેન્‌ન પારો ૧૮ 





૮૮. તેઓ સહેજે કહેશે “સર્વ અલ્લાહનું જ છે.' ૭૭:55 5 ૮9:45 
તું કહે “તેમ છતાં શું તમે તેને તમારો રક્ષણહાર નહિ ઈશ્ચ્ઝઝાહે છ હક્ક 
માનો? 

૮૯. તું કહી દે “સર્વ થવસ્થાની સત્તા જ ક 2:૮4 ક 
કોના હાથમાં છે, અને (સૌને।) રક્ષણહાર કોણ છે; ઝટ નર 
અને તે કોણ છે જેનાથી બચીને રહેવું અશકય છે, તમે 6 ઈ સુ કિ ક 
જાણો છો? ી 

૯૦. તેઓ કહેશે “અલ્લાહ,” તું કહે “તો તમે ઝે પો કા 222.27 
ફરેબમાં કેમ આવી ગયા છો?” ઉખ્ક્ક્વ્ઝ કિ “ડે ડ્ર) ૯%ક્ય્ડ 


૯૧ ખરેજ, અમે તો તેમને સત્ય વાત પહેંચાડી છક ક ત 
છે. નિ:શંક તેઓ જ્ઠહ્ઠા છે. *પ્ટબ્ય૫ૂૂ 
૯૨. અલ્લાહે કોઈને પોતાને પુત્ર નથી બનાબો, 549% હકક ઉક4્ડાણ 
અને તેના સિવાય બીજે કોઈ ખુદા નથી; જે હોત તો દ 
દરેક ખૃદા પોતાના સર્જનોને સાથે લઈ બીજા (ખુદા) ટા 6 ૭5 ; વરા ૭ 2212) દ્ર] 
ઉપર ચઢાઈ કરત (માટે) જ કંઈ તેઓ કહે છે તેનાથી %-,2 ડશ્ટ્ટક.% 
અલ્લાહ પવિત્ર છે. ડક; દાડ “હક 


૯૩. તે'જ ગએબ તથા જાહેરનાો જાણનાર છે ૦૭૪૫ ક 5114 દ ન 
માટે જેની સાથે તેને સરખાવવામાં આવે છે તેનાથી તે રં ક દાં 4. 
બેહદ ઉચ્ચત્તર છે. (રૂકૂઅ-૫) 


117” 


૯૪. તું કહે “હે મારા પરવરદિગાર, જે અઝાબની 555% ઝડ હાડ્ડ 
કહ, 5 ૪૨ ન “જ ક કે ક ૫ને 
તેં તેમને ચેતવણી આપી છે જો તું મને દેખાડે (તો); છપ.“ છર "ટ 
ક ક“ નડ “"__ ન ક પ 9:7 * 2-.9222 ન્ટ ક 
૯૫. હે મારા પરવરદિગાર. મને ગુનાહગારોમાં 9૭%) ટક હ હશ્ક્ડ ઝુ 
શામિલ ન કરજે. 
૯૬. અને બેશક જેની ધમકો અમે તેમને આપી છે છ દ હાટ 
ન 5 ક ન ત એ એ ઉઝ૭25૫ ન ટટ [ડા માં 
તે તને દેખાડવાનું અમે સામર્થ્ય રાખીએ છીએ. 
્‌ ૯૭. તું બૂરાઈને તે વાતથી ટાળી દે જે ઉત્તમ નદા ડી કુ 1૭5૭! હડ 
હોય. તેઓ જે તોહમતો લગાવે છે, અમે તેનાથી પૂરા ડી 
માહિતગાર છીએ. ઉ»ેઈક્શ્ક્ડ 
૯૮. અને તું કહે “હે મારા રબ હું શયતાનોની કા 
નાક ય છી 71 હુ 
ઉશ્કેરણીઓથી તારી પનાહ માગું છું. ઊદ્ર ગ્ચ્હ્ ડગ ડેડ 
૯૯. “અને હું તારી પનાહ ચાહું છું હે મારા ન હી ક 
માલિક, કે તેઓ કયાંક મારી નજીકમાં ન આવી પહોંચે! , ક ન જડ જ 
99? 9 ૭ -”1(4 97 «કેજ કારક ક 
૧૦૦. જ્યારે તેમનામાંના કોઈનું માત આવશે તો ઊથઓ્ટ્રરાછુઈઇવ૭.૦ડા:છ્‌ાઝ ડક 


તે કહેશે “હે મારા પરવરદિગાર, મને પાછા 
(દૃનિયામાં) મોકલી દે. _ 


૪૮૨ 





સરાહ ૨૩ અલ-મો'મેન્‌ન પારે! ૧૮ 





૧૦૧. “જે (જીવન) હું છોડીને આજો છું તેમાં 
રહી નેકોના કામો કરું.' કદાપિ નહિ કરે! આ તો કેવળ 
કહેવા પૂરતા જ વાતો છે. અને તેમના પાછળ આડ 
બંધાઈ ગઈ છે, જે તે દિવસ સુધી રહેશેજ જે દિવસે 
તેમને કરી ઉઠાડવામાં આવશે. 

૧૦૨. અને જ્યારે સૂર કૂંકવામાં આવશે ત્યારે 
તેમને કોઈની સાથે સગાઈનો સંબંધ નહિ રહે અને 
કોઈ એકબીજાને પૂછશે જ નહિ. 

૧૦૩. ત્યારે જેની નેકીઆનું પલ્લું ભારી હશે 
તેઆજ સકળતા પામશે; 

૧૦૪. પરંતુ જેમની નેકીઓ હલ્કી હશે, તેમણે 
પોતાના જીવને નુકસાન પહેચાડયું. તેઆ હમેશાં 
માટે જહન્નમમાં નિવાસ કરશે. 

૧૦૫. (ત્યાં) આગ તેમના ચેહરાને જલાવી દેશે 
અને તેઓ ભયથી દાંત કચકચાવશે. 

૧૦૬. “શું જ્યારે મારી આયતો તમને વાંચી 
સંભળાવવામાં આવતી હતી ત્યારે તમે તેમને જઠ્ઠી ન 
ઠરાવતા હતા? 

૧૦૭. તેઆ જવાબ આપશે '“હે અમારા 
પરવરદિગાર, અમારું દુભાગ્ય અમને લઈ ડૂબ્યું, અને 
અમે ગુમરાહ થઈ ગયા હતા. 

૧૦૮. “હે અમારા માલિક, અમને આ 
(જહન્નમ)માંથી કાઢી લે, જો અમે કરી તેવું કરીએ 
તા અમે ખરેખર ગુનાહગાર (પાપી) હશું.” 

૧૦૯. અલ્લાહ કહેશે “ (જહન્નમમાં) જાઓ, 
હડધૂત થઈ તેમાંજ પડયા રહો, અને મારી સાથે 
વાતજ ન કરે. 

૧૧૦. “જ્યારે મારા બંદાઓઆમાંનાો એક સમૂહ 
દુઆ કરતો રહેતો, “હે અમારા પરવરદિગાર, અમે 
ઈમાન લાવીએ છીએ, માટે અમને માક કર અને 
અમારા ઉપર રહેમ કર, કારણ કે રહેમ કરવામાં તું 
સર્વક્રાોષ્ઠ છે;' 

૧૧૧. “ત્યારે તમે તેમનું હાસ્ય ઉડાવ્યું. તે હદ 
સુધી કે તેઆ તમને મારી યાદ ભ્લાવી દેવાનું કારણ 
બન્યા અને તમે તેમની મશ્કરીમાંજ મગ્ન રહ્યા. 


૪૮૩ 





ક્ટ ₹(.»9-૦(41(27 2722312૬ 
ચ%૯% ડળઝછ્ડછ)ડ ૭ ડાહ* 
/ 972 7? ર દ્વિ 
ટક) 1 ૭22 કઈક 


ન્ન ક # 99 


ઉછળબ્ક્શ્ચ્ઝ 

ક ક 794 4 ન્ડ 
૦૭/56 

0ડકથ્ન “ડઝ નડ !ડ્યઈહડ્ક 
ટ ઝી 5 


₹€ 2-59 9-7 


૦૭૦૭૭4 છુંત્શ્-્કં | 
નનો ૭585434 ડઝ 
ક: હક 


પ્ર#” 

655% 
7(-79 -79-9-૦ (-”.77 97 ન,” 
ઈકઇડકહ્પડછીાડ 
૦૭૫ 


દન 
૦૭૭5: #9- ડી દા 


ક શકી અઅજકાછઈ 
ક હ» 458 “2 હ. ૭ઈત્રડ| 


કામ 26 


હહડઝડઝાકકઉ, 5 ડડ 
કે 24 22 ટ 





સૂરાહ ૨૩ અલ-મે।'મેન્‌ન પારો ૧૮ 
૧૧૨. “આજના દિવસે મેં તેમના સબ્રનો બદલે 2452૬ ક 29 કિ 2 જ 91 2224૮ ઠું! 
તેમને આપ્યો છે જેથી તેઓ સકળતા પામ્યા છે.” છટા ભ* ૪ 2-2 દા 28 


૧૧૩. અલ્લાહ કહેશે “તમે ધરતીમાં કેટલા વષે 


રહ્યા હતા?” 
૧૧૪. તેઆ કહેશે'અમે એક દિવસ કે દિવસના 
એક ભાગ પૂરતાજ રહ્યા હશું. તું હિસાબ 


રાખનારાઆને પૂછી જો!' 

૧૧૫. અલ્લાહ કહેશે, તમે થોડોક જ સમય રહ્યા 
છો, કાશ! તમે પહેલેથી જ આટલું સમજતાં હોત તો! 

૧૧૬. “શું તમે સમજતા હતા કે અમે તમને કોઈ 
હેતુ વગર પેદા કર્યી હતા અને તમે કરી પાછા અમારી 
સમક્ષ નહિ લાવવામાં આવો?” 

૧૧૭. અલ્લાહ જ મહાન છે, તે જ ખરે 
. બાદશાહ છે. તેના સિવાય (હાઈ અન્ય મા'બ્દ નથી, 
(અને) તે “અર્શે કરીમ'નો! ” ધણી છે છે. 

૧૧૮. અને જે કોઈ અલ્લાહના સાથે કોઈ અન્ય 
મા'બૃદને પોકારે છે, જેના (મા'બૂદ હોવાની) તેની 
પાસે કોઈ દલીલ નથી, તે। તેને પોતાના પરવરદિગારને 
હિસાબ દેવા પડશે. ખરેખર, કાકરો કદીપણ સકળ 
થશે નહિ. 

૧૧૯. અને તું કહે “હે મારા પરવરદિગાર, મને 
માક કર, અને મારા ઉપર રહેમ કર, અને તું રહેમ 
કરનારાઆમાં સર્વક્રોષ્ઠ છે: (રકૂઅ-૬) 


“#,ન 


૦૦% ૭૫594 /# 


૦૭૩16૬5 %કકાઇઇ4ઉ 


૦૭% જકનઝડ કડ 
ડીક ર વિ [૮51 ી 


- 27722 

કા ુ 9 ઘક્ય્સ્ઝ 

2% 9. 7? ”17#-7 
હ કહ્ડ5૦%4%%યીઝકાડક 
બ્ર 


ટ25 


ગઈડઉ#ઝકકાદ] ઈ ટફડ# 
૦૭% ટા#ઝઉ૪ન૬- છ 


દ્ર 


89% 


777 797₹. 47272179727 ક 
ઈઝ્કાઈડડક્કાડ કાડ: 





ક ન ૬ ૦ ૧૧ 
૫. “અર્શ કરીમ'- સર્વસષ્ટિના વ્યવહાર તંત્રનો માલિક. 


૪૮૪ 


સૂરાહ ૨૪ 


પારો ૧૮ 





અલ-ન્‌ર 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 


જૂ - 


ર. આ સુૂરાહ છે જે અમે ઊતારી છે તેને ' 


ને 
અનુસરવું લાઝિમ છે, જેમાં અમે (અમારા) આદેશો 
(આહકામો)નું સ્પષ્ટતાપૂર્વક વર્ણન કયું છે કે તમે 
નસિહત પકડો. 

૩. વ્યાભિચાર કરનાર સ્ત્રી તથા વ્યાભિચાર કરનાર 
રૃષને દરેકને એકએક સો કટકા લગાવો. અને જે 
મે અલ્લાહ અને કયામતના દિવસમાં ઈમાન રાખતા 

તો તે બન્ને માટે તમારા મનમાં ઉદ્ભવતી દયા 


હાતો 
ઈન્સાકને અમલમાં લાવવાથી 


પ 
ત 


તમને અલ્લાહના 
અટકાવી ન દે, અને તેમને સઝા આપવા ટાણે અમુક 
મોમિનોાને સાક્ષી રાખો. 

૪. વ્યાભિચારી પુરૃષ, વ્યાભિચારિણી અથવા 
મૃતિપૂજક સ્ત્રી સિવાય કોઈ અન્ય સ્ત્રીને ન પરણે અને 
એક વ્યાભિચારી સ્રી વ્યાભિચારી પુરૂષ અથવા 
મૃતિપૂજક પુરષ સિવાય બીજાને ન પરણે. આવા 
લગ્નો મોમિના માટે હરામ છે. 


બ્ક્ઝ્કાઠઠ-5ડ- 


૪ 9૬૦ (#.79- 19:#૮- 
હ્ર્ઝ્વ્ગા્હદાકાડઉકકડ 


ઝન અક 


૦197. 9% 
ઝટ)» 


“દ્વ શ 4 


0૭6૭5 બ્ઝ કૃ દ્વિ 


ઉ ઝડાઈકઠડટડડુઈડ ઈ 
“« 9 »૦ ૦4” 22:29?₹..72ર”-7?. 
ઠડ્ાહ્ટટડુ થડ હષ ઝવઉઝડટ્ાાડ 


ન્ન” 


નરી ?7377/«₹€* ૮૮ $ 


ગઈ જ 
૦્હક્કહ્ટવ્ 
કડઠઇઉઈકઉરડડલ્ઇઇડ છડડુછા 
હડ, ઈડા 


ન2 972 
બખ્ક્કક્મા 





૧. આ આયતથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વવાભિચારની સઝા પથ્થરમારાથી મૃત્યુ નૌપજાવવાની નથી કે દેહાંત 
દડ નથી. કુરઆને મજીદમાં કોઈપણ સ્થળે વ્યાભિચારની સઝા મોત ઠરાવવામાં નથી આવી, તેમજ નાહક 
હત્યા, લૂંટ, રાજદ્રાહ વગેરે કોઈપણ ભયંકર અપરાધ માટે પણ મોતની સઝાને અનિવાર્ય માનવાનો 
અથવા સઝાને ફેરફાર રહિત અમલમાં લાવવાનો ઈસ્લામને કાયદો નથી. આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમયમાં 
અમુક એવા દાખલાઓ બન્યા હતા જેમાં વ્યાભિચારીને મૃત્યદંડ આપવામાં આજો હતો. જેમાંથી એક 
ખાસ ઘટનામાં તૌરાતના યહૂદી કાયદા પ્રમાણે શિક્ષા આપવામાં આવી હતી જે ઘટના આ આયતના 
ઉતરાણ પહેલા થવા પામી હતી કે બાદમાં, તેનો કોઈ ખુલાસો નથી મળતો, શકય છે કે મૃત્યુદંડની જે 
ઘટનાઓ બની છે તેમાં બધી તૌરાતના (યહૂદીઓના શાસ્રના) જના કાયદાના આધારે શિક્ષા આપવામાં 
આવી હોય. એવું પણ શક્ય છે કે કોઈ ખાસ સંજોગોના કારણે આંહઝરત સ.અ.સ.એ કોઈ અપરાધીને 
ન છૂટકે આવી શિક્ષા આપી હોય અને તેના કારણોની નૌધ લેવામાં કોઈ ભૂલ થઈ જવા પામી હોય. પરંતુ 
એક વાત તો સત્ય છે જ કે સાધારણ સંજ્નેગોમાં વ્યાભિચારની સઝા મોત નથી. વ્યાભિચાર. કરનારા 
પરણેલા હાય કે અવિવાહિત હોય, ઘરડા હોય કે જુવાન, મુસ્લિમ હોય કે બીન મુસ્લિમ, ગરીબ હોય કે ' 
શ્રીમેત, ગુલામ હોય કે માલિક, સર્વ માટે સઝાનું ધોરણ એકજ છે. ં 


૪ત્ષ 


સરાહ ૨૪ અલ-ન્‌ર પારો ૧૮ 


૫. અને જે લોકો પાકદામન સ્રીઆ ઉપર આરોપ 744 કક ૦27% 
જે જે (૨) હે જિ 45350!) નાભના «4 
લગાવે અને ચાર સાક્ષીઆ ન લાવી શકે, તો તેમને 


જડ “હ ૦ "“ 4“ 7 ન:૬22 ક % 92 92 --72 
દરેકને એસી એંસી કટકા મારવામાં આવે, તેના પછી બજ જ 296૫18 વિજ 
ક્દૌપણ તેમની સાક્ષીને સ્વીકારવામાં ન આવે કારણ કે ઝૂ ને કા કે 
ગ સાગ ત ી ડક હાંઈ912 1૫૫ ક 
તેમણે કાયદાના ભંગ કયૅ છે. 
૬. સિવાય કે તે લોકો જે તોબાહ કરી સુધારો કરી 0 મ જાત તી જાટ શિન જી 
લે, તો અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. ક ક 
૭. અને જે લોકો પોતાની પત્નીઓ ઉપર આરોપ 7 ડડ ડડ 
“ "“ " ન જિ 9 9૬ન # 9 ક શા 97% ૦ 
લગાવે અને પોતાના સિવાય કોઈ બીજે સાક્ષી ન ક 9695૯5 


27#2-# કુ “47 2 9 922 9૮7-% 


હોય તો! તેવા લોકો અલ્લાહના સોગંદ ઉઠાવી ચાર વાર બ્ર્ષ્પ્સ્ક હ્ટ્ઝ ઝી ઈ કઝ 


કહે કે તે સત્ય કહી રહ્યો છે. ક 
“% ૦ “ “.* ““ 5 ૦૭, કી; 45] દ્ર 
૮. અને પાંસમી વાર તે કહે કે જે તે અસત્ય . .. જું 


ક 1૯૮ નન જ ક 
કહેતો હેય તો! તેના ઉપર અલ્લાહની લા'નત પડે. ૬7૨ ૭1%; દરા!“ કિ 


૯. પરંતુ જે તે સ્રી (જેના ઉપર આરોપ હોય) તે હડ 
ચાર વાર અલ્લાહના સોગંદ ઉપર સાક્ષી આપે કે તેનો કાકા 7292 ,2272.2. 
પતિ જઠ્ઠો છે, તો તેણીની સજા ટાળી દેવામાં આવે. ડડ#કપઇણડહડીંપટ ન 

૧૦. અને (તેણી) પાંચમી વાર એમ કહે કે જે તે ા ઉબ્ટષડ 42) દાદ 
સાચું કહેતો હોય તો તેણી ઉપર અલ્લાહનો ગઝબ હ૭#હ પ૭! હરક દપક ડાદીડ કુ 
(પ્રકોપ) પડે. ઝો 

ઝુ કે 1 

૧૧. જો ક મ અલ્લાહની કૃપા અને ધ્યા ડૂ ૬% જ કા ક ક 
ન હોત તો (તમે ભારે દુ:ખમાં પડો ગયા હોત) બેશક- હિ 
અલ્લાહ તોબાહ કબૂલ કરનારે છે, હિકમતવાળો છે. (છે ક 2 
(રકૂઅ-૧) 


ન ન “* ઝે 
૧૨. બેશક ખાટી તોહમતો” લગાવનારા 


ન્ન 


ન્ન મ જ ક ઈ દ્વિજ 
?#9777:₹-7ક5(ક"“. _. 29 2 9.૫7 
૦ સજ, - ક: . જ ૦ રી «જા "ક". તૈ” કોરે ક જ 
તમારામાંના જ લોકો છે. તેને તમારા હક્કમાં બ્રુંન જ ડવડહઝંધુ કડ છ ૭] 
“ગઝ;ઝ્ાટ:ર૬૩૪૦૧૫૨૭૬૦-૦૩:-2:82:25:2222:3522%2:3:5રન્‍ગનઝર₹:2::-5:2:2:2522-2₹:22::23: ર: ઝણસટ:23:3523:2:-2:2::22222₹2:2૬2222522225--5282222223322₹₹:5)522:552%25325:2::225:25-222::52₹:35233૮2₹₹₹2%25₹:2::ઞ:35ઞઝાકગય૬:::-:25::5ઝ3:222₹4422:ુ5 જ ાર૦ડ-ા ઝડ ઝાઝા ઝાઝા ઝાારઝકરટવઝઝઝડઝજ્ઝકઝઝ્ઇડઝે 


૨. આરેપ સાબિત કરવા મટે ચાર સાક્ષીઓનું હોવું જરૂરી છે. આ ચાર સાક્ષીઓની સાક્ષીમાં એક 
રતી ભારને ફેર ન પડવો જોઈએ, અને ફેર પડી જવાના સંજોગોમાં આરોપીને શંકા ઉપર છુટી જવાનો 
હક્ક છે; પરિસ્થિતિ (સરકમસ્ટાનશીલ એવીડેન્સ)ના આધારે આરોપનો ચૂકાદો આપવાનો ન્યાયકતીને 
કોઈ અધિકાર નર્થી. સારાંશે, આરોપીને એક ગુનો કરવામાં ચારે સાક્ષીઓએ એક સાથેજ એકજ હાલતમાં 
જેયો હોવા જોઈએ. એવી સાક્ષી કાયદેસર નહિ ગણાય, કે જેમાં એક વ્યકિતએ આરેપીને કોઈ તરક જતા 
જોયો હોય, અને બીજાએ તેને ગુનાહ કરતા જેયો હોય અને ત્રીજાએ તેને ત્યાંથી પાછો આવતા જેયો 
હોય અને ચોથાએ તેને બીજી કોઈ ક્રિયામાં ભાગ લેતો જેયો હોય તે તે ચાર જદા જદા દ્રષ્યોને ભેગા કરી 
એક ચિત્ર બનાવી રજ કરવું કાયદાની દ્રષ્ટિએ સ્વીકાર્ય નથી. 

૩. આ ભયંકર આરેપ મુનાકિકો તરકથી હઝરત આએશા (રદી) ઉપર મૂકવામાં આજો હતો. 
આંહઝરત સ.અ.સ. બની મુસ્તલીક સાથેના જગથી પાછા કયી ત્યારે આપે મદીનાથી થોડા અંતરે પડાવ 
નાખ્યો હતો. અહીં હઝરત આએશા કુદરતી હાજત માટે ગયા ત્યારે તેમનો હાર પડી ગયો હતો જેને 


૪૮૨૯ 


સરાહ ર૪ અલ-નૂર પારો ૧૮ 


સમજે, તે તમારા હક્કમાં બેહતર છે. તેમનામાંનોા જ: કુ 0). | ડડ 
દરેક પોતાના ગુનાહનો બદલો મેળવી લેશે અને 9 2 ૦ 
તેઓમાંથી (આ ગુનાહમાં) આગળ પડતો ભાગ લેનારે ક 
દુ:ખદાયક અઝાબ ભોગવશે. જઃ 


૧૩. જ્યારે તમે આ વિશે સાંભળ્યું હતું ત્યારે હડ ડડક્કકડઈકડ૬ડડજ્ઈ 
માોમિન પુરષા અને મોમિન સ્રીઆએ પોતાના ન પા 
સમાજનું ભલું વિચારીને કેમ ન કહ્યાં, આ તો બ્ઝ્દ્ર હાડ! ૭ ઝોક .્ક્ઝંબ 
ખુલ્લેખુલ્લું જ્ઠાણુ છે?” ર 

૧૪. તેઆ શા માટે ચાર સાક્ષીઓ ન લાવ્ાાર્ર “5 “7/7: -કજ્ન્‌ 
જ્યારે તેઆ ચાર સાક્ષી નથી લાવી શકયા તો તેઓ કદ ઝે દપ્કડેકડ,, દશક 
અલ્લાહની નઝરમાં સદંતર જ્હા છે. છ» જી કે રાગડા ક્યુ 

૧૫. આ દંનિયામાં અને આખેરતમાં જે તમારા ક કા ક ી 
ઉપર અલ્લાહની કૃપા અને રહેમત ન હોત તો જેમાં કાહુ ધડડડદ,ાહડડડડ 
તમે પ્રવૃત્ત થયા હતા તેના કારણે તમારા ઉપર ભયંકર જ ૬11૮ 915 કક મમત ટડ] 
મુસીબત આવી પડત. પ દ ર 


૧૬. જ્યારે તમે સાંભળ્યું અને તમારી જીભે તેની «હ ક કર્ક ધિ નદ ત 
ય સે કૂ બૂ જૂ જ જ ત 
ચચા કરી ત્યારે તમારા મોઢે એવા શબ્દો તમે ઉચ્ચાયી 


ન્‌ * "% " ફર ક 72 “7 «૮૪2 ન દ્ર 

જની હકીકતનું તમને કોઈ ઇલ્મ હતું જ નહિ, અને દ્ર01 હડ 95 * પ માદ 

તમે આ ઘટનાને એક સાધારણ બાબત સમજી હતી; ઊડ 

જો કે અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં તે બહુજ ગંભીર વસ્તુ હતી. ક 
ક “૧ ૧ ૦ જ 0 ન્ન્ન 7. ક 22 ટટ પ્રે 2 

૧૭. અને જ્યારે તમે આ વાત સાંભળી હતી તે ટાક 5% 3 

તજ મમ માકક ક આવી વાત પીડે ડે 
જ: 3 કડ 791%” કઠ નિ “421! 

કરવી અમને શોભા “ નથી આપતી? પવિત્ર છે તું, ૦5 ખડરાપકહડડ ઈ ધ્પ્હ્ 


(હે માલિક) આ તો એક ગંભીર તોહમત છે. 





શોધતા વાર લાગી તે દરમિયાન લશ્કર ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યું. હઝરત આએશા શરીરે હલકા હોવાથી તેમની 
પાલખી ઉઠાવનારાઆને પાલખી ખાલી હોવાનો આભાસ ન થયો. 

હઝરત આએશા નિસહાય હાલતથી દ:ખી થઈ ત્યાંજ બેસી ગયા, એવી આશાથી કે કદાચ તેમને 
શોધતા સૈ। પાછા આવશે. સદભાગ્યે ત્યાંથી પસાર થતા એક મુહજીર જેમનું નામ સકવાન હતું. તેમણે 
તેમને જોયા અને તરતજ ઓળખી લીધા. કારણ કે જ્યારે પહેલાં પરદાનો હુકમ નહોતો આબ ત્યારે 
તેમણે તેમને જોયા હતા. તેમણે હઝરત આએશા (૨)ને પોતાના ઊંટ ઉપર સવાર કયી અને પોતે તેની 
પાછળ પાછળ પગે ચાલતા તેમને મદીના પહેચાડયા. (બ્‌ખારી કિતાબુલ- નિકાહ) આ સંજેગોનેોા લાભ 
લઈ અબ્દ અલ્લાહ બિન ઉબ્બૈય બિન સલુલે એક ભયંકર તૂકાન ઉઠાવ્યું જેમાં બદકિસમતીથી અન્ય 
મુસ્લિમો પણ સંડોવાયા હતા પરંતુ અંતમાં આ વહી દ્રારા હઝરત આએશા (૨)ને નિદીષ ઠરાવવામાં 
આવ્યા હતા. 

૪. કોઈના ચારિત્ય કે ઈઝઝત ઉપર ક્લંક લગાડવું ઇસ્લામમાં બહુજ ભયંકર કૃત્ય છે. સર્વ પાપોમાંથી 
આ એક બેહદ ભયંકર પાપ છે. આ ગુનાહ માટે બહુજ સખત સઝા કરવાને। હુકમ છે. એક તો તે અપરાધ 


૪૮૭ 


સરાહ ૨૪ 


પ 


૧૮. અલ્લાહ તમને નસિહત આપે છે કે જો તમે 
માોમિન છે તો કરી કદીપણ આવું કરશે નહિ. 

૧૯. અને અલ્લાહ પોતાના આદેશો તમને 
[વિસ્તારથી સમજાવે છે; બેશક અલ્લાહ સર્વ 
જાણનારો છે, હિકમતવાળે છે. 

૨૦. જે લૉકો ચાહે છે કે મોમિનામાં બેશરમીની 
ચર્ચીઆ ફેલાતી રહે તેમને આ દુનિયામાં અને 
આખેરતમાં દર્દનાક અઝાબ મળશે. અને અલ્લાહ જે 
જાણે છે તે તમે નથી જાણતા. 

૨૧. અને જે અલ્લાહની કૃપા અને રેહમત તમારા 
ઉપર ન હોત તો (તમે બરબાદ થઈ ગયા હોત), 
નિ:સંદેહ અલ્લાહ બેહદ મહેરબાન છે, દયાળુ છે. 
(રકૂઅ-૨) 

૨૨. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમે શયતાનના 
નકશે કદમ ન ચાલો, જ કોઈ શયતાનના નકશે કદમ 
ચાલે છે (તે જાણી લે) કે તે નિર્લજજતા અને ખુલ્લી 
બદકારી કરવાની પ્રેરણા આપે છે. અને જો તમારા 
ઉપર અલ્લાહની કૃપા અને દયા ન હોત, તો 
તમારામાંના એક પણ પવિત્રતા ગ્રહણ ન કરી શક્યો 
હોય,પરંતુ અલ્લાહ જેને ચાહે છે પાક કરે છે. અને 
અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારે છે, સર્વ જેનારે। છે. 

૨૩. અને તમારામાંના માલદાર તથા હેસિયત 
રાખનારા લોકો એવા સોગંદ ન લઈ બેસે કે તેઓ 
સગાસંબંધી, મોહતાજો અને અલ્લાહની રાહમાં 
હિજરત કરનારાઓને કોઈ સહાયતા નહિ આપે. બલ્કે 
તેમને જોઈએ કે તેમના દોષોને ભૂલાવી તેમને માક 
કરી દે. શું તમે નથી ચાહતા કે અલ્લાહ તમારા 
ગુનાહોાને માક કરે? બેશક અલ્લાહ બક્ષનાર છે, બેહદ 
દયાળ છે. 

ર૪. નિ:સંદેહ જે લોકો પાકદામન (સદાચારી) 
નદીષ મામિન સ્રીઆ ઉપર તાોહમત લગાવે છે, તેમના 


અલ-ન્‌ર૨ર 


પારો ૧૮ 


#*--2- 29974 227 7૧૫ 77279.» 


છા [૫1 મી ક તા જ 


ઉ કો કફ 46 ક 


જ ઢવહાહ્કડગ ડઝ 


ક દ્ર” 
7 ક. ર 2 47 27277,2%22| 


0 કઝીડછા ઢ ઝી 5 456 
“27972(₹ પડ 779- 
ઉ હ કઝ “ક:9 ગ 
99777 ર4 ક 4” -ન 
વ્છકનંછા કવ ક કાઇગ્ક 
£ 2 નુ 
ઉ્સ્ક્ઝ 


ક# કઝ .1 


ડઝડુકઇ્ાછડપડકડાઝ ડા દ 
ક # કા 5 સ સાહ મ 
કી કુ 2666 7. જ 
દ્ર ઝડઝપ્ડાઉડડ:ડડ55 


4% નિ 9 15 જ હ્ઝ ન 9 ક જુ 24.47 
ટકતા ભ ઝ2ખ્ડ 


991૦ 


6). કક ૮” 
શિત 9? 27 7. (2 નિ 
|ક%ર્ટાડ્ક૬15 ક ક છ 
ક્ટ ન 9, /9 1 17૮3 2 
4ાળઝડંડ્ક્5 હઈ-ડ4ટઝયાઠ્ુક 


ન 
6 27. ન ન ક 4 222.72 


કશ્દ્ર/?_-. 
લન 1 ઝઠાઠક5 ક 


9 462227 2/ 
બેક્ઝ્ક્) 2૩૨૬૦13 


ન્ન 2292.29 


કક ખક હકક ૪ કન ક 
ઘ્ક્ક્માપ્ર્ઝ્ચાષ્ક્ડ ધ્ર્્્ઝ્હ હક્ક વષર છી 


માટે અને તેનાથી વિશેષ સઝા તેને પ્રચાર કરનારા માટે છે. જે સ્્રીપુરષાના જાતીય સંબંધો વિશેની 
વાતો બેધડક ફેલાવવામાં આવતી રહે અને તેના ઉપર સખત અંકૂશ ન રાખવામાં આવે તો કિસ્સાઓઆના 
અસરથાં સમાજમાં બેશરમી તથા ગંદકી ઘર કરી બેસે. 

પ. શકય કે આ ઈશારે। હઝરત અબુબકર (ર)ના એ એક ગરીબ સગા તરક હોય જેને તેમણે ખર્ચ આપવું 
' બંધ ક્યું હતું કારણ કે તે શખ્સ હઝરત આએશા (ર) ઉપર તોહમત લગાવવામાં સંડોવાએલો હતો. 


૪૮૮ 


સૂરાહ ૨૪ અલ-ન્‌૨ પારો ૧૮ 


ઉપર આ દુનિયામાં લા'નત છે અને આખેરતમાં ૬45 5356-04 :5)1/517? 9 
ક ર ક ૯.!૫-૦૨3 કકક: ૭! ઝં 
તેમના માટે મોટો અઝાબ પણ છે. સ 

રપ. તે દિવસે તેમની જીભ. તેમના હાથ, અને જરગ્ટ 


“ ન" “% # શિ 9722724 9 2 297 2:#7?4-7% 
તેમના પગ તેમના વિરૃદ્ધ તેમનાં બદઆમાલીઓઆની ભડ ક છા મ્સ્ન્ડો ડડ 2 
સાક્ષી આપશે. ) ક 
૨૬. તે દિવસે અલ્લાહ તેમને પૂરેપૂરો બદલે છેડ» 
“/2779.- 4. 


આપશે અને તેઓ જાણી લેશે કે અલ્લાહ જ કેવળ હડક 5 ડફ” કડાક દ્ર્ડ્વ્ક્ 
પ્રત્યક્ષ સત્ય છે. 


જિ. ન જ જ “% “હ 72 દ 
૨૭. બદકારીઓ બદકારેો માટે છે; અને બદકારો ૦૭ક્ડોડ 
બદકારીઆ માટે છે. અને નેકીઓ નેકો માટે છે અને ક કામ ૦ છ હ 
ન ન ડિ 55 “ડ5555) 


નેકો માટે નેકીઆ છે: આ લોકા તેમના વિશે કરવામાં 


આવેલા ઈલ્ઝામો (આક્ષેપો)થી નિદીષ છે. તેમના માટે હ 191૬ હૂઝ5] ૦૭ડા5)15 કા જ 
બક્ષીસ છે અને ઈઝઝતવાળી રોઝી છે. (રકૂઅ-૩) ૭%. -૬..:: .#:,-27:2“₹ 2:22 
ર૮. હે મોમિનો, પોતાના ઘર સિવાય અન્યના ૦25૭ ક્ક્જ'૭૭૭»૭-ડ- 
ઘરોમાં બેધડક દાખલ ન થાઓ જ્યાં સુધી કે % ક 
પરવાનગી ન મેળવા અને ઘરમાં રહેનારાઓઆને સલામ હ 


ન કહો. આ તમારા માટે બેહતર છે. માટે તે ધ્યાનમાં ઝડ %5ઈ%?18: 35515 ઝ્ઝૉ ટ 
રાખા. ત! ક 
"“"% ૦ ક [જ . .... ૬ 5... 2 32 12 .મ9»*72 7.22. 

૨૯. અને જે ઘરમાં કોઈ ન હોય તો તેમાં દાખલ શ રેક હર્કા ટ! [5ા/ડડ ડે 

ન થાઆ જ્યાં સુધી તેમાં દાખલ થવાની રજા ન અટ «૮ 262 

મેળવી હોય, અને જો તમને પાછા ચાલ્યા જવાનું પ ગા 

“હ ૦ “- -** દ્ર “% “_” સ ડ્ ત 

કહેવામાં આવે, તો ચાલ્યા | જાઓ; તેમાં તમારા માટે ડ્ડકઝઝ5 ડી દા કહે ી કહિ 

પાકીઝગી છે, અને અલ્લાહ ખુબ જાણે છે, જે તમે કજ 6% [7 હ 

સ ્ ટ ક "4 ક્્ચ્ક્ક હિ ક ક જુ. ભિ 

કરો છો. કઝા ક્કડઝઝ 4 
૩૦. તમારું એવા ઘરમાં દાખલ થવું ગુનાહ નથી ૦5744 છ 

જ ઘરમાં કોઈ રહેતું ન હોય અને તેમાં તમારે 0) 

“ “* ક્યા ન ક દિ કિ 22 26૦77 29% 
સરસામાન હોય. અને અલ્લાહ જાણે છે જ તમે જાહેર ક “ઝયાદા ક ઈ 
કરો છો અને જે તમે છુપાવા છો... ૧ જટ હ) 5 ક ક 

૩૧. તું મોમિનાને કહી દે કે તેઓ પોતાની 2 

ક. અ... ય શ ૧% -* હ ૦ કડ? નઝર ક કન કૃ જ સ. ૧99૭ 
આંખોને નચ રાપ્વે અને પોતાનો શરમગાહોાનું રક્ષણ હ [5૪5 જહ ડક હ 
કરે. તેમાં તેમના માટે વધુ પાંકોઝગીો છે. બેશક જે 


9 . . 


“ક ન ન “ ન ક 
તેઆ કરતા હોય છે અલ્લાહ તેનાથી માહિતગાર છે. 9૭ન્‍*ધકબ્ડ હં ફા ડિ કહયડ 


ડિ 415 





૬. કુરઆને મજીદના આધારે ઇન્સાનના શરીરના અવયવેનું સાક્ષી આપવું આખેરતના જીવન સાથે 
સબધ રાખે છે અને જે અવયવો વડે ગુનાહો કરવામાં આવ્યા હશે, તેજ અવયવો આખેરતમાં પોતાની 
કારકિર્દાની પૂરી સાક્ષી આપશે. 


૪ત્લ 


ન 


સૂરાહ ૨૪ 


બ 


૩૨. અને મોમિન સ્્રીઆને કહી દે કે તેણીઓ 
પોતાની આંખાને નીચી રાખે અને પોતાની 


શરમગાહોાનું રક્ષણ કરે, અને તેઓ પોતાના 
સૌદર્યને” (બાજા ઉપર) પ્રદશિત નથવા દે સિવાય કે 


તેમના તે ભાગો જેનું છૂપાવવું અશક્ય હોય. અને 
તેણીઓ પોતાની આઢણીઓને છાતી ઉપર નાખી રાખે 
અને પોતાનો શણગાર પ્રગટ ન થવા દે, સિવાય 
પોતાના પતિ આગળ, અથવા પોતાના પિતા, અથવા 
પોતાના પતિના પિતા, અથવા પોતાના પુત્રો અથવા 
પોતાના પતિના (સાવકા) પુગો અથવા ભાઈઓ, 
અથવા પોતાના ભત્રીજા, અથવા પોતાના ભાણેજો 
આગળ, અથવા તેમની સ્રીઆ અથવા દાસીઓ કે પુરૃષ 
ચાકરો, જેમનું શહેવત (જાતીય આકષણ) તરક 
ધ્યાન ન હોય અથવા એવા છોકરાઓ આગળ જેમને 
સ્રીઆના ગુમ ભાગોનું જ્ઞાન ન હોય. અને તેઆ પગ 
અકાળીને ન ચાલે કે તેમના પહેરેલા ઘરેણાં બીજા ઉપર 
જાહેર થઈ જતા હોય. હે મોમિનોા તમે સૈ અલ્લાહ 
તરક રજ થાઓ, જેથી તમે સકળતા મેળવો. 

૩૩. અને તમારી વચ્ચે જે વિધવાઆ છે તેમને 
પરણે, “ અને (જે લગ્ન કરવાના) લાયક ગુલામો 
અથવા ગુલામ સ્રીઓ હોય તેને પણ. જો તેઓ નિર્ધન 
હશે તો। અલ્લાહ તેમને પોતાની કૃપાઓમાંથી ધનવાન 
બનાવી દેશે અને અલ્લાહ ઓદાર્યશીલ છે, સર્વ 
જાણનારે છે. 

૩૪. અને જે લોકો પરણવાની શકિત ન રાખતા 
હોય તે પવિત્રતા ગ્રહણ કરે જ્યાં સુધી કે અલ્લાહ 


અલ-ન્‌ર 


પારો ૧૮ 
હ કહ. હ ડ્્ભ્વ્ય ટ્ઝર્કઝ હક 
હિડત્છઉઝુ કતી ૦ષ્ટડ#હશડ5 
ઈ 95ન્‍ઉછક્ટ્વ હ ઈ નિ 
ળા ક9 હરક ક્કન્ડઝીર્ડ ઠન 
કિ. 
છ કહબ્ડડડક જહ હટ) હ દ્ર 
કઝ દ્ધકા, ઈ ક છક હડ 
દાદા કઝ ાછાવઉાડક 
હ આવિ ૭5% ર્તા 
ક કઇ 
ડક 
કાસા દ 
વહા ઝડ 

બરી 


50 
7 


ન” 27૭ નન દં કત” 97 9 
૩ ઝકકઇડ્ટ્ર દ્-35 


૭. શરીરના અવયવોના ઘાટનું પ્રદર્શન કરતા શરીરને એકદમ ચેૉટી જાય તેવા કપડા ખારો. 
પહેરવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે જેમાં દેહના વણાંકો ઉપસી આવતા હોય. સમાજના રૂઢીરિવાજે 
તથા માનમોભભાને શેભતા કપડા પરિધાન કરવાનો આદેશ અહીં આપવામાં આવ્યો છે. 

જો કે આજ સિદ્ધાંત દુકાનો, ખેતરો તથા અન્ય સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતી સ્રીઆ માટે પણ 
છે, જેમને પોતાના કામકાજને અનુકૂળ પડતા કપડા પહેરવા પડે છે, પરંતુ આવા સંજોગોમાં તેમના 
ચહેરાને ઢાંકવું જરૂરી નથી. અહીં તેમને પોતાના શરીરને ઢાંકવાનાો અને નજર નીચી રાખવાના તેમજ 
ધરમાં પણ તેમના પુરૃષ સગાસ્નેહીઆથી એવીજ રીતે પરદો રાખવાનો હુકમ છે. 

૮. આંહઝરત સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું છે “લગ્ન કરવું મારી સૂનન્‍્નત છે જે આ સૂન્‍્નતને અવગણે છે 
અને તેના ઉપર અમલ નથી કરતો તે મારામાંથી નથી. સમાજમાં કોઈ પણ વિધવા કે તલાક પામેલી સ્રી 
અવિવાહીત ન રહે તેની આપ (સ) ખાસ કાળજી રાખતા. 


૪૯૦ 


સરાહ ૨૪ 


પોતાની કૃપાથી તેમને (શકિત) અર્પણ કરે. અને 
તમારા દાસોમાંથી કોઈ પોતાની (આઝાદીની) માંગણી 
કરે તો! જો તમને તેમનામાં પ્રમાણિકતાના ગુણો 
જણાય દિ તેની સાથે લેવડદેવડની લેખિત 

સમજતી કરી લો. અને અલ્લાહે જે તમને આપ્યું 
છે તેમાંથી તેની આધિક સહાયતા કરો. અને તમારી 
દાસીઆને વ્યાભિચાર માટે મજબ્‌ર ન કરે, જો તેઆ 
પાકદામન રહેવા ચાહતી હોય તો તમે આ જીવનનો 
ટૂંકા લાભ ઉઠાવવાની અભિલાષામાં તેમને અપવિત્ર 
જીવન ગુઝારવા માટે મજબૂર ન કરે. પરંતુ જે કોઈ 
તેમના ઉપર બળાત્કાર કરશે તો તેમની મજબ્રીની 
હાલતમાં અલ્લાહ તેને બક્ષનાર છે, (તેમના ઉપર) 
રહેમ કરનાર છે. 

૩૫. અને અમે તમારી તરક સ્પષ્ટ નિશાનીઓ 
તથા તમારા પહેલાં થઈ ગયેલા લોકોના દાખલાઓ 
ઊતાયી છે. જ અલ્લાહનો ડર રાખનારાઓ માટે 
બોધદાયક છે. 

૩૬, અલ્લાહ આકાશે તથા પૃથ્વીનું ન્‌ર છે. તેના 
નરને દાખલો એવો છે કે એક દીવાલમાં ગે ગોખલું મ 
હાય જમાં એક દીવો ઝળહળતો હોય, અને તે દીવા 
કાચના ગોળા વચ્ચે હોય. (અને) તે કાચનો ગોળો જાણે 
ઝગમગતો તારે હોય જેને એવા બરકતવાળા 
(ઝયતૂનના) ઝાડના તેલથી જલાવવામાં આવે, જે 
(ઝાડ) ન તો પૂર્વનો, ન તો પશ્ચિમનો હોય, અને જેનું 
તેલ સ્વયંપ્રકાશિત હોય. ભલે તેને ચિનગારી સ્પર્શ કરે 
કે ન કરે, તે સદાય ન્‌ર ઉપર નૂર પ્રજળાવતો રહે. 
(અને) અલ્લાહ જેને ચાહે પોતાના આ નૂર તરક લઈ 
જાય છે. અલ્લાહ (આવા) ઉદાહરણો દ્વારા લોકોને 
સમજાવે છે. અને અલ્લાહને પ્રત્યેક વસ્તુનું જ્ઞાન છે. 

૩૭. (આ દીવો) એવા ઘરોમાં છે જેના અદબ 
કરવાને અને તેમાં અલ્લાહનું નામ સ્મરણ કરવાનો 
અલ્લાહે આદેશ આપ્યો છે. સવાર સાંજ લોકો તેમાં 
તેની બૂલંદ શાનનું -વર્ણન કરતા રહે છે. 


અલ-ન્‌ર 


પારો ૧૮ 
કાનના 
ક કડ કાઈટ 

શ્ઝ્્ક કન કાળકા 


# «ન લ્લાઇ 


ફક * 2-4 ન” 9/7,” 9 # 2, ન 
ઝા ડ5ટ ઝછઝાંળ ડડ 
ઉઠા જાહઉડડકકહડમ્ા 
9 # 227 

જ%ક્્ઝગક્ 


ન” 


4 ક 
યો હ્ટઝ્ઝડ્ડડટન્રાકઝીઉકાતઈડ 


જન ન” 
ત્રિ 
કૃ ૦૦ કૃ 9 ક 
છટ કકે હ! 
ક નન 


દક 
ન”9 હ) 4]. ઈ 


૦ ન “2 ક? 2-77 9:79 11: 92 22 હૉ 
હડક છ» ઈવા મી 
6 ક નિ 9 2 
ક જહઇક્રડાઇઠ્દદક 
આ ””૭૩૭૦- ક ક? ક «ત 2૮2% ,” 
કક 48 ક ૭2૦૩ ૯53 
ન 794 
4.475 દ ઉક 55 ગક છઝ્ડુ55 
“ઉડ 9 નન કન 9.5? 1 7%? %7 
૦૦૪ક વ્રજ 5 5ર કડ 
ઇક્‌ ત)! 9 ઝાય 5908 હ 5 


ક: ક »ન નન 


દાહક 2ડગકાહડાષ્રક્ટું 
ડઝ દડ 


૮7 2,077 


4 હ્્ 


૯. જે કોઈ ગુલામ નેક ચાલ ચલનને। હોય અને પ્રમાણિક હોય તો તેને કોઈ સમજૂતીના આધારે 


આઝાદ કરી દેવા જોઈએ. 
૧૦. ગોખલું અર્થીત અંત:કરણ. 


૪૯૧ 


દ્િળિનર 


સૂરાહ ૨૪ 


૩૮. આ લોકોને અલ્લાહની બંદગી કરવાથી અને 
ઝકાત આપવાર્થી ન તો તેમનો વેપાર તેમને આડા આવે 
છે ન તેમનો જવહાર (આડો આવે છે.) તેઓ તો માત્ર 
તે'જ દિવસથી ડરતા રહે છે જે દિવસે (ઘણા) દિલે 
ભડકી ઉઠશે અને ઘણી આંખો બેચેન થઈ જશે, 

૩૯. કે અલ્લાહ તેમને તેમની કરણીનોા ઉત્તમ 
બદલે આપે, અને પોતાની કૃપાઓમાંથી તેમાં વિશેષ 
વધારે કરતે! રહે, બેશક અલ્લાહ જેને ચાહે બેહિસાબ 
રિઝક આપે છે. 

૪૦. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા તેમની 
કરણીએ રણમાનાં મૃગજળ 
તરસ્યો પાણી ધારી લે છે. જ્યાં સુધી કે તે નજીકમાં 
જઈ જએ છે તો ત્યાં કંઈ નર્થી હોતું, પણ ત્યાં તે 
અલ્લાહને પોતાની પાસે આવેલો જએ છે. ત્યારે તે 
તેમના હિસાબ ત્યાંજ ચૂકવી દે છે 
હિસાબ ચૂકવવામાં ઝડપી છે. 

૪૧. અથવા (તેમના આમાલો) સમૃદ્રના 

ઊંડાણના ધોર અંધકાર જેવાં છે જેને પ્રચંડ માજાએ 
ઢાંકી લીધો હોય, વળી તેના ઉપર એક બીજુ મોજુ 
હોય, પછી તેના ઉપર બીજા વાદળાં હોય; જાણે 
એકના ઉપર બીજું અંધકારનું પડ ઢંકાયેલું હાય. જો 
કોઈ પોતાનો હાથ ફેલાવે તો તે (હાથ) ભાગ્યેજ તેને 
દેખાય. અને જેને અલ્લાહ પ્રકાર&ન બક્ષે તેના માટે 
કયાં પણ પ્રકાશ નથી. (રુકૂઅ-૫) 

૪ર. શું તું નથા જેઈ રહ્યો કે અલ્લાહ તે છે જેની 
તસ્બાંહ (જપમાલા) તે સર્વ કરતા જ રહે છે જે 
આકાશે અને પૃથ્વીમાં રહેનારા છે, અને પાંખો 
ફેલાવી આકાશમાં ઊડનારા પંખી પણ? એક એક 
(સર્જન) પોતાની બંદગી અને તસ્બીહને જાણે છે. 
અને અલ્લાહ તે સર્વ જાણે છે જે તેઓ કરી રહ્યા છે 

૪૩. અને આકાશે! તથા પૃથ્વીની બાદશાહત 
અલ્લાહની છે અને અલ્લાહ તરકજ સૌને પાછું 
કરવાનું છે. 





અલ-નૂર 


£;: 5% કકક 
' (593 € 2.૦» 


સમાન હોય છે જૈને : 


છે, અને અલ્લાહ * 


પારો ૧૮ 
ડઝ છુ 
૬5 4-51 85 

હપ્ડ ઝદ 
૪% શ 
8515554 


કાપ નો 
હિ) 


“૪/૮2 ૪ 


।4ડ 434% 





ટ્્ન્- 


2 


ડડ દડ 


૦૦૮” 9% 


“7-4, 


«છડ ડડ 


બર્ટ્ાઝ હઝ પ 


ઝટ ૭ ડડ ઝમ ક 


બ્્ત્રન 


/#”-#79#7-4%ઝ 


કદા બ્કહકપડફઇપડ 
[4518 ૪ પ ઈ હ ક 


દ 


ક 


9*ંહ્કરજ હ 


“7. 


હઇડક્મ્યાહુંડ# હડ 40હાકઝી 
હઝ “૦-/ત યું ર દ. 
44533૬5 5554 
જડ ળુદકીડ 
જકહીઈઈ9ડ ડ્ક્ક હોડ 5 
ન 2 હ્કદ 

કથડડડાંકકપઈક્કજાહાઇડી 

--₹.11 ક ન૦ 9/72 
નિ જક્જ્ટડ છાટ સ 


“ક. “ક. ૦ સઝ? "ઝાર. .“૯૯ઝનાડાન-૦૦#૧૦. ૦૦૦. કયત 


## (ન ન્ન 


૧૧. તેમની કરણીએ બદલો રણના મૃગજળની છેતરામણી જેવાોજ તેમને મળશે. 


૧૨. “આકાશે'માં રહેનારાનેો અર્થ કરિશ્તા છે. 


૪૯ર 


45 છ 


સૂરાહ ૨૪ 


૪૪. શું તેં નથી જેયું કે અલ્લાહ વાદળાઆને 
હાંકી લાવે છે, અને તેમને એકબીજામાં મેળવી દે. છે, 
અને એક બીજા ઉપર પડોનાપડોા પાથરી મૂકે છે; પછી 
તું જુએ છે કે તેની વચ્ચેથી વરસાદ નીકળે છે? અને તે 
આકાશમાંથી પહાડો (જેવા વાદળાઓ)માંથી 
(બરક્ના) કરા વરસાવે છે. તે જેને ચાહે તેનાથી 
ફટકારે છે અને જેના ઉપર ચાહે તેને ટાળી દે છે. 
[વિજળીના તે ઝબકારા જાણે પળવારમાંજ આંખોની 
રોશની હણી લેશે! 

૪પ. અલ્લાહ રાત અને દિવસને (વારાકરતી) 
બદલતો રહે છે. બેશક આંખાવાળાઆ માટે તેમાં એક 
સબક (બોધપાઠ) છે 

૪૬. અને અલ્લાહે પ્રત્યેક પ્રાણીને પાણીમાંથી પેદા 
કર્યી છે. તેમાંના કેટલાક પેટના ભારે ચાલે છે, 
(કેટલાક) બે પગ ઉપર ચાલે છે અને તેમાંના કેટલાક 
ચાર પગે ચાલે છે. અલ્લાહ જે ચાહે તે સજ છે. ખરેખર 
અલ્લાહ ધારે તે કરી શકે છે. 

૪૭. બેશક અમે સ્પષ્ટ આયતો ઊતારી છે. અને 
અલ્લાહ જેને ચાહે સીધા રસ્તા ઉપર ચલાવે છે. 

૪૮. અને લોકો કહે છે “અમે અલ્લાહ અને તેના 
રસૂલ ઉપર ઈમાન લાવીએ છીએ, અને અમે 
કરમાંબરદાર છીએ.' પછી થોડા સમયપછી કેટલાક 
કરી”) જાય છે, બેશક આવા લોકો મોમિન નથી. 

૪૯. અને જ્યારે તેમને અલ્લાહ અને તેના રસૂલ 
તરક બોલાવવામાં આવે છે કે તે તેમની વચ્ચે ફેસલો કરે 


કા. 


તો તેઓમાંના કેટલાક મોઢું ફેરવી ચાલ્યા જાય છે. 


નને 
આ 


૫૦. અને જે તેમને કંઈ હક્ક મળતો હોય તો 
તેઓ તેના તાબેદાર થઈ દોડતા આવે છે. 

૫૧. શું તેમના દિલોમાં કોઈ રોગ છે અથવા શું 
તેઓ શંકામાં છે શું તેમને ડર છે કે અલ્લાહ અને 
તેમનો રસૂલ તેમની સાથે બેઈન્સાકી કરશે? બલ્કે 
તેઓ પોતે જ બેઈન્સાક છે. (રુકૂઅ-૬) 

પ૨. જ્યારે મોમિનોાને તેમની વચ્ચેના મતભેદોને 
કૅંસલેો કરાવવા અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ તરક 
બોલાવવામાં આવે છે, જે લોકો જવાબમાં એટલું જ 

૧૩. મુનાકિકો-- દંભીઓ. 








૪૯૩ 


અલ-નૂર 


પારો ૧૮ 





ખ્ડટ#ઈ ઝટ ન. 


નિ ન્ન ક્ર ક 2 કન” ૮/2 ર 
5૪5 “હ્્ડ્૧/૮૦૨2૩% પડ 


ન” ઈન્ટર 
ફર કી ૮92 મ્ક્ઝ,# 
જ્ટક5દડ્કકે 1,/-૦ 
66. 1 ૭૦ ન [* ન 
5 
જડી 
કન મ ળવ (ધત 
તેલ .?:૮ 9957 7૯ ક. 1 
અક્કડ તકક 
1 છ 9957579271. # 9 (280 
દતા હ) જાહે “હ્ય 
ઉ2 ડુ 
93 
54 પ હ્ઝન્ટ ડુ 5 
ક 727, 
.. 55% 
ત્ડૂડ “277. ત 222. 
ક&પા4૭%- કદ્ર ઈનહકંકજડ 
2 22) 7" ક ન 9295 2294 
ઠડી કહ હઝ «2.૬25 
ક ક પ ક જાઝ 
છાડ કઝા તઇકાતી દઇ 14 
“22 92 229૪ 
ઊહક્જુચ્વ્બ્બ્ 


કઝ ર. ન ઝદ ક હ ક્ત. 2 
ક 
ઇક ક “ઝે 


“299. 000 27 ૮? 292## ક 47૭» 

છેડક્&ાકાકઇડર્યડી 
દહ હઝ્રકકાડનડ૪ઈી 
કન ક «૯ 


હળટીડમગ્ર।ડઈ,/%. 











ક અલ-ન્‌ર પારો ૧૮ 
કહે છે અમે સાંભળી લીધું છે, અને અમે હુકમ માની 9૭255 
લીધેો,' બેશક તે'જ લોકો સફળતા મેળવનારા છે. દિ 
ક્હ, ન મ ક ૪ જૂન 
૫૩. અને જે અલ્લાહ અને તેના રસૂલના હુકમનું ત 2૬૦) 4%: 2277274, _2 22 
ફી ગ હત?! હક959-5» દા હડ 
પાલન કરે છે, અને અલ્લાહથી ડરતા રહે છે અને તેને ટ ર 
“% જ. 5 “૦ ર 2 71 
જ પોતાની ઢાલ બનાવે છે, તેજ સકળતા મેળવનારા છેડશઝાઈડક 
છે. કા 
ડુ. : 2 ૧૪) - - 
પ૪. અને તે (મુનાકિક લોકો અલ્લાહના ૬5% 0515254 9227 
ી ન પ કક) હ હ્ઝ્ક ન જ્ષ્કઝ હડાદ 24 
ગંભૌર સોગંદ ઉઠાવી કહે છે કે તારા હુકમ ઉપર તેઆ 
“ડૂ ““« “જહ ક “ક .“ ” 924 ક છી # ૭ 22 
(જીહાદ માટે) નૌકળી પડશે, તેમને તું કહી દે 'તમે ઇશ્ક હ] ક્યુ; ઘડા. ૯3 
સોગંદ ન ઉઠાવો, તમારી (સાધારણ) તાબેદારીજ ી 
બેશક અલ્લાહ તમારા કામોથી પૂરો ૭૭445 


ઘણી છે. 
માહિતગાર છે.' 

પ૫. કહે “અલ્લાહ અને તેના રસૂલના હુકમોનું 
પાલન કરો.પછીજે તમે મુખ કેરવી જશે તોતેના 
ઉપર તો પોતાનીજ જવાબદારીને. ભાર છે, અને તમે 
તમારા પોતાના જવાબદાર છો. અને જો તેની 
તાબેદારી કરશે તો! તમે હિદાયત પામશે. અને રસૂલ 
ઉપર તો તમને સંદેશા પહેચાડવા પૂરતી જ 
જવાબદારી છે. 

૫૬. તમારામાંના જે લોકો ઈમાન લાવી નેક કામો 
કરશે તેને અલ્લાહે વાયદો આપ્યા છે કે તે તેમને 

૦ (૧૫) - ઝ્‌ - 

ધરતીમાં ખલીંકા બનાવશે, જેવી રીતે તેમના 
પહેલાં તેણે ખલીકા બનાવ્યા હતા; અને તેમના માટે 
જ દીન (ધર્મ) તેણે પસંદ કર્યી છે તેને કાયમ કરશે; 
અને ભયની સ્થિતિ પછી તેમને સંપૂણ અમન આપશે, 
તેમને જોઈએ કે તેઆ મારી જ બંદગી કરતા રહે; 
અને કોઈ અન્યને મારે શરીક (સમોવડિયો) ન ઠરાવે. 
તેના પછી જે કોઈ નાશુક્રી કરશે તો તેઆ નાકરમાન 
ગણાશે. 

૫૭. અને નમાઝને નિયમિત કાયમ કરો અને 
ઝકાત અદા કરે અને રસૂલના કરમાનોાને માને જેથી 
તમારા ઉપર રહેમ કરવામાં આવે. 


7 


૧૪. મુનાકિક અથીત દંભી. 


ડા 


અ 5 


કા દાત 
ત શ #” /ન “તડ 
કાફ. 4555412 


હડાદ લિ, 


નન 
9771 2% 


પ છ કાહાકાનક 
ક 779472 9747 જ 
#ઝ્રડાધઇઝઝીડું 

ભટ્ટ હા; કાઇક 


722 297 * 97 મા ક્ત દિ 
હ્્ક્જ્્ક ડડ્ઝાડકઇક હખ.્૬્ડ 


ક હડ કા ઇકકકદ૩ડ#કડ 
છેહ 722 ય] 8 27 
ક&ાઈઇઈઉાણ ઇડાઝ 
“27792 ક 

છેડ» 





૧૫. અહીં “ખલિકા' બનાવવાનો વાયદો આપવામાં આજો છે. ખલિકા શબ્દને અર્થ ઈમામ, નબી, 


ઉત્તરાધીકારી થાય છે. 


૪૯૪ 


સૂરાહ ૨૪ 


૫૮. એવું કદાપિ ધારતા નહિ કે અમને ધરતીમાં 
કાફરો નાકામ કરી શકશે. તેમનું ઠેકાણુ તો 
જહન્નમમાં છે; અને બેશક તે બહુજ અધમ ઠેકાણુ 


છે. (રુકૂઅ-૭) 


૫૯. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમારા નોકરે! તથા 
દાસીઓ અને તમારામાંના જે યુવાવસ્થાએ ન પહેંઆ 
હોય તે તમારી પાસે આવે તો! તેમને જોઈએ કે તેઓ 
ત્રણ વખતોમાં તમારી પાસે આવે તો. તમારી 
પરવાનગી લઈનેજ આવે. સવારની નમાઝ પહેલાં, 
અને બપોરના સમયે જ્યારે તમે તમારા વસ્ત્રો ઊતાર્યા 
હોય, અને ઇશાની“) નમાઝ પછીના સમયે. આ 
ત્રણ તમારા એકાંતના વખતે છે તે સિવાયના વખતો 
પરવાનગી વગર આવવા જવામાં તેમના અથવા તમારા 
ઉપર દોષ નથી; (કારણ કે) એક બીજા પાસે આવવા 
જવાની જરૂર રહે છે. આવી રીતે અલ્લાહે પોતાના 
આદેશોને તમારા માટે સ્પષ્ટ કર્યી છે. બેશક અલ્લાહ 
સર્વજાણનાર છે, હિકમતવાળેો છે. 

૬૦. “અને જ્યારે તમારી એલાદ લાયક ઉમરે 
પહેંચે, ત્યારે તેમણે પણ એવીજ રીતે તમારી 
પરવાનગી લેવી જોઈએ જેમ (ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે) 
બીજાઓએ પરવાનગી માગવી જોઈએ. આવી રીતે 
અલ્લાહ તમારા માટે પોતાના આદેશોનું સ્પષ્ટીકરણ 
કરે છે; અલ્લાહ સર્વ જાણનારો છે, હિકમતવાળે છે. 

૬૧. અને વૃદ્ધાવસ્થાએ પહૅચેલી સ્રીઆ જે 
પરણવાના લાયક ન હોય, અને તેમનું સૌદર્ય જાહેર ન 
થતું હોય તો તેમને પોતાના ઉપવસ્ત્રા (ઓઢણી, 
નકાબ) કાઢી નાખવામાં કોઈ દોષ નથી. બેશક 
અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારે। છે, જાણનારે છે. 

૬૨. કોઈ આંધળા કે કોઈ લંગડા, અથવા કોઈ 
માંદા ઉપર અને તમારા ઉપર કોઈ દોષ નથી, જે તમે 
તમારા પોતાના ઘરમાંથી ખાઓ, 
બાપના ઘરમાંથી, અથવા તમારી માતાઆના ઘરમાંથી 
અથવા તમારા ભાઈઓના ઘરમાંથી, અથવા તમારી 


૧૬. ઇશા' મધરાત પહેલાંની નમાઝ. 


૪૯પ 


અલ-નૂ્‌૨ 


અથવા તમારા. 


પારો ૧૮ 





ન 


ઇડ 5529 
ઠં%%9/4/6460& હકક 


“55૭ ડદડ્ઝઝીઉદ 
ળન ડા 
હકબકડઝકકડર્ટબક્ક 
ઝડ, ડ. પ્ર્જડન્‍હ્ 
-્હ-કડઝુછ્ટી ૮» 15560224 
યજા ઈ પ ળદડરઈટડ ઝક 

છક ઇદ કાડ ક 


હકઠદડડડા ઝક 
(ટડ ઉક્ય્ડઝટીડકાદ 
જ #%શાડક્ડ 


51૬ ઝાડ ઉડ 
દ્ર ન ક 


જ્હકછુ “9-7૫ ઈ 


કછછહન્ઝંઠ દ્સ્‍્ક 
પજ 

&5દટદછાડડટડડહઃહ 

છાડ 


ઇૂમ્૦નજ-ા્િિસ “ક 


સરાહ ૨૪ 


બહેનોના ઘરમાંથી, અથવા તમારા કાકાઓના ધરમાંથી 
અથવા તમારી કફઈઓઆના ઘરમાંથી, અથવા તમારા 
મામાના ઘરમાંથી અથવા તમારી માસીઆના ધરમાંથી, 
અથવા તે ઘરમાંથી જેની ચાવીઓ તમારા અધિકારમાં 


હાય, અથવા તમારા દોસ્તના (ઘરમાંથી), તમારા 


ઉપર કોઈ દોષ નથી કે તમે એકલા ખાઓ કે ભેગા 
મળી. પરંતુ જ્યારે તમે ઘરમાં દાખલ થાઓ, તો 
પોતાના ઘરનાઆને સલામ કહો, આ તમારા 
પરવરદિગારની સૂચવેલી એક દૃઆ છે જ બરકતોથી 
અને પાકીઝગી (પવિત્રતા)થી ભરેલી છે. આવી રીતે 
અલ્લાહ પોતાના આદેશોાને તમારા ઉપર સ્પષ્ટ કરે છે કે 
તમે તેમને સહેલાઈથી સમજી શકો. (રુકૂઅ-૮) 

૬૩. મોમિનેો તો તે લોકો છે જે અલ્લાહ અને તેના 
રસૂલ ઉપર યકીન રાખે છે, અને જા લોકો તેની પાસે 
કોઈ (અગત્યના) કામસર ભેગા થયા હોય, તો તેઆ 
તેની પરવાનગી લીધા વગર ન ચાલ્યા જાય. ખરેજ, જે 
લોકો તારી પરવાનગી લીધા વગર નથી જતા, તેઆ જ 
અલ્લાહ તથા તેના રસૂલને (ખરા) માનનારા છે. માટે 
જો કોઈ કામસર તેઓ રજા માગે તો જેને તું ચાહે તેને 
રજા આપ, અને અલ્લાહથી તેમના માટે માકોની દુઆ 
કર. બેશક અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 

૬૪. રસૂલની પુકારને કોઈએકબીજા તરફથી 
આપવામાં આવતી સાધારણ પોકાર સમાન ન ગણે. 
અલ્લાહ તેને ખુબ જાણે છે જે ચૂપકોથી સરકોને ચાલ્યો 
જતો હોય છે. માટે અલ્લાહના કરમાનાના વિરુદ્ધ 
ચાલનારાઓ ખબરદાર રહે કે તેમના ઉપર કોઈ આકત 
ન આવી પડે, રખેને તેમને કોઈ દુ:ખદાયક અઝાબ 
ઘેરી લે. 

૬૫. યાદ રાખા, જે કંઈ આકાશોા અને ધરતીમાં 
છે, બેશક તે સર્વ અલ્લાહનું જ છે. તમારી હાલતને 
અલ્લાહ ખુબ જાણે છે. અને જે દિવસે તે લોકોને તેની 
તરક પાછા લઈ જવામાં આવશે ત્યારે તે તેમને જણાવી 
દેશે કે તેઆ (દુનિયામાં) શું કરતા રહ્યા હતા. અને 
અલ્લાહ દરેક વસ્તુને સારીપેઠે જાણે છે. (રુકુઅ-૯) 


૪૯૨ 


અલ-ન્‌ર 


કદ 


પારો ૧૮ 





ઝાાહ#ડહકાઈક 
ટ કઈડન્ડ ઝકાત ઠઠ ન 
“ડકઝેશાડઝઈ કાર ન હ્ક્સર્ 
સ ડા ઉ ત 
ભાઉ બીભ દ 


કા કન તત. જ 
છઠ હુ 
185 511 ઇક કા! ૦5% 


હ ટકર 2227 27 


ક્વ 5 હ્ટક્ઝ્મ કકે 
ઇડ ડકહ હાઇ ઉઝહ।ડ 


દ્વિ 
? 


વડ, કડક કડકડદિડાઉઇયા ઝડ 
ઠાજાકકાઝઇડાડડડદઇ ડકડ્તડકઉ 
69 નૃ *2૮: તન 

છા 295૮ 


જઇ ન 1 કોઠજ રડ 
ક#ગદાઝડડઇહ ન્ડ 
૦ડાડડડડ-5 


મ ત-ઝખડટ પ્ટ્ર્જ 9ડડ્9હબ્રઈડ)ઝ ઝી 
પ ન ન“ ?7727:/97#775 7/ 
તાક વઝડ્ઝીડન્‍કકડકડ 


ઘટ 


શ આ ૮# ૬૦ 


£ ક, ન ન હ 
%ેન્ઝ૦ટ હૃ 












સરાહ ૨૫ અલ-કફરકાન પારો ૧૮ 
ક કડ ૯ હ 





ૂઝુુૂ-્ક્ન્----ઝ ઝરતા 





સ -કુરકાન 


૧, અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. અનંત બરકતોવાળે છે તે જેણે પોતાના બંદા 
(હઝરત મુહમ્મદ(સ)) ઉપર કુરકાન” ઊતાયું કે 
તેની દ્રારા તે તમામ જહાનને ખબરદાર કરે. 

૩. આકાશે તથા પૃથ્વીની બાદશાહી તેની જ છે. 
અને જેણે કોઈને પણ પુત્ર નથી બનાલો, ન તેની 
બાદશાહીમાં કોઈ ભાગીદાર છે, તેણે જ પ્રત્યેક વસ્તુનું 
સર્જન કર્ય છે અને પ્રત્યેકની મયીદા નક્કી કરી છે. 

૪. છતાં તેને છોડી લોકોએ અન્યને પોતાના 
મા'બુદ બનાવી લીધા છે જ કંઈ પણ સજી નથી શકતા 


પણ પોતે પણ પેદા કરવામાં આવ્યા છે, અને તેમની . 


પાસે પોતાનું બરું કે ભલું કરવાની પણ શકિત નથી, 
ન તેમને મોત ઉપર અધિકાર છે, ન ઝિદગી ઉપર, ન 
કરી સજીવન કરવા ઉપર, 

૫. અને ઈમાન ન લાવનારા કહે છે “આ તો માત્ર 
એક જઠાણુ છે જે તેણે ઊપજાવી કાઢયું છે, અને 
બીજા કોઈએ તેમાં તેની મદદ કરી છે.' બેશક, આ 
લોકો જુઠું બોલ્યા છે અને તેમણે મોટો અન્યાય કયી 
છે. 

૬. અને તેઆ કહે છે “આ તો પ્રાચીન સમયની 
લોકકથાઓ છે. આ બીજા પાસેથી ઉતરાવેલા લખાણો 
છે જ સાંજ સવાર વાંચી સંભળાવવામાં આવે છે. 

૭, તું કહે “તે જે આકાશે। તથા પૃથ્વીના (તમામ) 
ભેદાને જાણે છે, તેણે આ (કુરઆન) ઊતાર્યું છે 
ખરેખર તે બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. 


બજે-ક્ત્કીઠ--કા-૩ 
ડશ્ક્ઝટ્# 42450967 


બિન “ાઢ્ડ 

2.,729.7 72 “9: 
ન” ક 114 2,72૮ દ 
[45 વડ 95 ઝાડી ક 


નૃ 


કન ડડડહાકાહું હી. ઝા 


૦% 
92 555 


પ 


થાનના ઉચ્‌ 


જ 


દેગ 


ડિ (59 હાડ ક] [9 ઉક 


6૯દ્ર?।? ?2 કન કી 0 54 97૮70 
4» ૨5 ૬૯689555 તડ 
દૃ દ્ર27 


0૦5 


06 હક #હઝાઝાકોકણા ઉડ 


શક» ના ન 22 


ક ન? 17 9 
હ્૦%5ઠ્#દ ૬૩5૯) ઈક 





૧. “ફૂરકાન' સત્ય તથા અસત્ય, સારું તથા નરસું, ભલાઈ તથા બ્‌રાઈ, લાભ તથા અલાભ વચ્ચે 
[વિવેક કરવાની શકિતને અથવા જ્ઞાનને કૂરકાન કહેવામાં આવે છે. 


૨. “મયીદા.” 


અલ્લાહે પ્રત્યેક સર્જનને મર્યીદિત શકિત તથા મયીદિત આયુષ્ય આપ્યું છે. તેમના 


નૌમેલા સમય તથા શકિતથી વધુ કોઈ સર્જન આગળ પાછળ થઈ નથી શકતું. અલ્લાહનું સામર્થ્ય અસીમ 


છે, પરંતુ તેના સર્જ્નોની શકિત મરયીદિત છે. 


૪૯૭ 


સૂરાહ ૨૫ 


૮. અને લોકો કહે છે 
આપણી જમજ ખાય છે અને 


“આ કેવા રસૂલ છે જે 
ત જે 


શેરીઓમાં ચાલે કરે છે? 


તેની સાથે એક કરિશ્તો કેમ મોકલવામાં નથી આવ્યો : 


ધ 


જ તેની સાથે રહી લોકોને ચેતવણી આપતો રહે? 

૯.*અથવા તેની તરક ઉપરથી ખઝાનો કેમ 
કૈંકવામાં નથી આજો, અથવા તેની પાસે કોઈ બગીચો 
કેમ નથી જેમાંથી તે (કળકળાદી) ખાએ?' અને આ 
ઝાલિમો કહે છે 'તમે તો જાદુને વશ થયેલા પાછળ 
ચાલી નૌકળ્યા છો.' 

૧૦. જેઈ લે, તેઓ તારા વિશે કેવા દાખલાઓ 
આપે છે. તેઓ એવા ભટકી ગયા છે કે રાહે રાસ્ત ઉપર 
નહિ આવી શકે” (રુકૂઅ-૧) 

૧૧. અનંત બરકતોવાળો છે તે, જો તે ચાહશે તો 
તે બગીચાઓથી પણ ઉત્તમ બગીચો તને અર્પણ કરશે 
જની વચ્ચેથી નહેરો વહેતી હોય અને તને ભવ્ય કહેલો 
પણ આપશે. 

૨. હકીકતમાં તેઆ તો તે ઘડીના જ ઈન્કાર કરે 
છે, અને તે ઘડીને જઠી કહેનારાઓ માટે અમે 
ભભૂકતી આગ (દોઝખ) તૈયાર કરી રાખી છે. 

૧૩. જ્યારે તે (આગ) તેમને દૂરથી જેઈ લેશે તો 
ભભૂકતી અને ગર્જતી ભડકી ઉઠશે. 

૧૪. અને જ્યારે તેમને ભેગા બાંધી સાંકળી 
જગ્યામાં ધકેલવામાં આવશે ત્યારે તેઆ મોતની દુઆ 
કરશે. 

૧૫. (ત્યારે કરિશ્તા તેમને કહેશે) “આજ એકજ 
મોતની દુઆ ન કરે, પરંતુ અનેકવાર આવનારા 
મોતની દુઆ કરે. 

૧૬. તું તેમને કહે “શું આ ઠેકાણું બહેતર છે કે 
જનો વાયદો પરહેઝગારોને આપવામાં આજો છે? 
જ તેમનો બદલે! છે અને તેમનું સદા રહેવાનું ઘર 


કૃ 


કૃ 


7-7, 


૧૭. તેઓ તેમાં સદા માટે રહેશે અને ત્યાં જ કંઈ 
ઇચ્છશે તે મેળવશે. આ તારા પાલનહણારનો અ વાયદો 
છે જના માટે હમેશાં દુઆ કરતા રહેવું જોઈએ. 


અલ-કૂરકાન 


પારો ૧૮ 





ઉકા ઇડઝાડડ ડાકક 


ધઈડ#ઉકતઝીઈઝકહાદડહુ 


472. .- 


ર 
૦. 


છ 
79 નિત ક છાલા 27 7/9૮ 
૨૩૭ ઝક । ક 45] હ): 


.ઊ છી ઝી જ છ કી 


79757 # 524 ત “9 -7.29.-27 4 292 
કલા નિ ઈ હા ઝકાત 
દ દ્ર 


ક દ્વિ દસ 


હ]ડહ્કપ્ર્કવાડડઉ૭ડઝરાયત્ર્ક 
૧79472? 

ર્યા ઝડ ૭ડડ્ડ 

9 9 2, 

ર ૦ગ્ક્ક 

હ્ગ્ય્ડ્ક કઇ **” ખન 

વ તે પ5 દરદ 

845 7119 -” 27 4 2૫૪ કી 

3 ઇક ક દિ 22 4145) 

૭૬55 

૧7..,7» 777 -૬ .- (8/7 7 ૧% 9? 

1. 2 

ક ક 9% 

છ 


તિ ક ૦92 - 27 


218૮2151૭0 જ 1,૭35 


ઉ 


હક 
0૦9225 દઉડડઈડડઇ 

પરહ આ 
05 


૩. સત્યનો ઈન્કાર કરનારાઓ માનવતાના મૂલ્ય વિશે ઊતરતા વિચારો રાખતા હોય છે. અને 
રસૂલોની સચ્ચાઈને પારખવાના નિયમો તેમણે પોતાની પ્રકૃતિના આધારે ઘડી રાખ્યા હોય છે જેના 
પરિણામે હિદાયત મેળવવાના બદલે તેઓ કુશંકાઓઆ તથા નાકરમાનીના અંધકારમાં જ અથડાતા રહે છે. 


૪૯૮ 


ન્ટ 


સરાહ ૨પ અલ-કૂરકાન પારો ૧૯ 





“ 2277 2.7 .2277 


૧૮. અને જે દિવસે અલ્લાહ તેમને અને જેમને 8 820 
તેઓ અલ્લાહ સિવાય પૂજતા હતા, સૌને એકઠા કરશે, ૦૦૯૬૧*૬વુ 
અને પૂછશે શું તમે મારા બંદાઓને ગુમરાહ કયી 5 હક કક્હ્્ટાકા દ્વ 
હતા કે તેઓ સ્વર્ય પોતે જ ગુમરાહ થઈ ગયા હતા? બર્ડ 


૧૯. તેઆ કહેશે “પાક છે તારી ઝાત. અમને ૬૬ *:૯૦:૦5:2 
ર 3 જ ક જવાઈ હઠર્ટઈહ હ 
શોભા નથી આપતું કે અમે તારા સિવાય કોઈ અન્યને 


ન“ * કહ ડુ ક ક 97” જા 
કાર્યસાધક બનાવીએ. પરંતુ તેં તેમને તથા ઇડ: ઉ 7૮% 
તેમના પૂર્વજોને (જીવનની) ઉત્તમ સગવડો એટલી . “9% 2૬. હછુ 
ન 9 9%15258ઇડડજોાઇડ 


હદ સુધી પૂરી પાડી હતી કે તેમણે તારી યાદ ભૂલાવી 
દીધી અને તે કોમ બરબાદ થઈ ગઈ. 
૨૦. (ત્યારે અમે કહેશં) 'તે (ખોટા મા બદોએ 9૦7-૦૭૦૮૮(૮૮૭27#*24(2, *₹/%દ૬:રર 
( ક શું) રી પ છ કડ ક્ય ઝક ક 
તમાર્રી વાતો ખાટી ઠરાવી દીધી છે, હવે તમે અઝાબને 


“ડ્‌ “હ “ડ્‌ જ જ ન 9૮ 2. -“₹*4-7૨77 
ટાળાં નહિ શકો અને ન કોઈ મદદ મેળવી શકશો. અને ઉડ. કાડ 52 હ)22 વ્ઝજ 
તમારામાંથી જે ગુનાહગાર હશે તેને અમે સખત ક 
અઝાબ ચખાડશું. 9'્ 


૨૧. અને તારી પહેલાં અમે કોઈ એવા રસલોા નથી 2? 2૮ .“* .29,.922? 7» 2/76? 7:7૪. 
જ ર હા ત કક! ૭પ ૭હાડફડ-)185 
મોાકલાવ્યા જ ખારાક ન ખાતા હતા. તેમજ શેરીઓમાં 


“હ જિ કક કે 9777 58,794 * “2797/.77/7 ક 7ર? 
ન કરતા હતા. અને અમે તમને એકબીજા માટે બાઇ કમ હડ 
કસોાટીરૂપ બનાવ્યા છે. તો શું તમે સબ્ર કરશો? 


કડ જ્‌ ર શ શ જ બઇ ૭22 5-5 ન 3 ત ?€£:૮2: 
બેશક, તારો પરવરદિગાર બધું જોઈ રહ્યો છે. ૯02 2 કઝ ઇળ 
(રૂકૂઅ-૨) દ %9 
ડ્ક્ટ્ ી ઉમ જા 
રર. અને જે લોકો અમને મળવાની આશા નથી ૭.55૪ઉ। ૮૪% 7 
રી ક ક ક ૦ ક [૧ 911૦ ”[ ૬ દ્વા છે ! દ 
રાખતા તેઓ કહે છે “અમારી પાસે કરિશ્તા કેમ નથી “2. હી ઈદ વકક ડઝ નઇ; 2 
આવતા? અથવા અમે કેમ અમારા પાલનહારને નથી 12 /555165*6૬5,%39% 3 8:1₹1ઇક 
જોઈ શકતા?” નિ:સંદેહ તેમને પોતાના ઉપર બહુજ ક 
જ ક 253: ક #*9 4747? 2...» 2 22ન- 
ગુરૂર (અભિમાન) છે. અને તેઓ હદ બહાર ચાલ્યા ૦/૪; કઠ 
ગયા છે. 


૨૩. જ દિવસે તેઓ કરિશ્તાઆને જોઈ લેશે, તે 277 27૪ . 222 કક ૮:૮૬ 
ક્‌ ડ્‌ ણ. ક “ આ ન 
દિવસ ગુનાહગારે। માટે ખુશીની વાત નહિ હોય, અને દદડાલ 220 હ્5 ડા 
“_“% છુ ૦ ““ 9“ ન“ ન“ સિ 2-4 કઝા 4% 
તેઆ (ગભરાટમાં) કહેશે “જે (કરિશ્તાઆ અને છે ક્્હ્વ્ ક્સ્દ્ €કક2 5 
તેમની વચ્ચે) કોઈ આડસરૂપ દીવાલ હોત તોર 
૪. અરબોમાં જે કોઈ વસ્તુથી અણગમો હોય તો તેઓ કહે છે “હીજરન મહજરા.' અથીત “તેને 
મારાથી દૂર રહેવા દો જેથી મને નુકસાન ન થાય! બેશક કરિશ્તાઓનું ઊતરવું , અઝાબની નિશાની છે, 


પરંતુ ગુનાહગારો તે સમયે ઇચ્છા કરશે કે કાશ તેમના અને કરિશ્તાઆ (અઝાબ) વચ્ચે કોઈ આડ આવી 
જાય. 


૪૯૯ 


ન્ન 


નડ 


1૧૩? 


સૂરાહ રપ 
ર૪. અને અમે તેમના કમી તરક ધ્યાન આપશું તો 
(તેમના કર્મીને) અમે રજકણેોની જેમ ઉડાડી દેશું. 
ર૫. તે દિવસે જન્નતમાં રહેનારાઓનું ઠેકાણુ 
ઉત્તમ હશે અને તેમના આરામ કરવાનું સ્થળ બેહતર 
હશે. 

૨૬. અને તે દિવસે આસમાન કાટીને વાદળાઓઆ 
સાથે વેરવીખેર થઈ જશે અને (આકાશેથી) ટોળાબંધ 
કરિશ્તાઆ ઊતરી રહ્યા હશે--- 

૨૭. તે દિવસે સર્વસત્તા કૃપાવંત (અલ્લાહ)ની 
હશે અને કાકરો માટે તે બેહદ કઠિન દિવસ હશે. 

૨૮. તે દિવસે ગુનાહગારો પોતાના હાથ કરડશે, 
અને કહેશે “કાશ, હું રસૂલના રસ્તે ચાલ્યો હોત તો? 

૨૯. “હાય મારી બદનસીબી, કદાચ હું આવો 
દોસ્ત ન બનાવત તો કેવું સારુ હતું! 

૩૦. “તેણેજ મને અલ્લાહના કલામ (કુરઆન)થી 
દૂર લઈ જઈ રખડાબજો! અને શયતાન ઈન્સાન (ને 
કસાવી તે)નો સાથ છોડી દેનારો છે.' 

૩૧, અને રસૂલ કહેશે, 'હે મારા પરવરદિગાર, 
મારી કોમે આ કુરઆનને નિરૃપયોગી (વસ્તુ) ઠરાવી 
ત્યજી દીધો“ છે.” 

૩૨. ણી” રીતે અમે ગુનાહગારોમાંથી દરેક 
નબીના દુશ્મનો ઊભા કરતા રહીએ છીએ; અને તારો 
પાલનહાર હિદાયત અને સહાયતા માટે પૂરતે। છે. 

૩૩. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા તેઓ કહે 


વારમાં કેમ 


"૬" ક ન દ્ર 
છે 'તેના ઉપર આખું કુરઆન એકજ? 


ધકાનનઝ 


અલ-કૂરકાન 


પારો ૧૯ 
૮4 (4 દ્વ ? તત તિ 
ર ક યી છ. 
5. 
નર 9 ન છડ 
૭-પ્કડઝઝ્ટક ક્્યાહ્ક્વગ 
»ન4-.--929 ળ્‌ર્ખ્ટ જ 24 ધ 4 2#- 
455 ઉ ડવ 
૦555 
દિ 50% ક 1 દૂર દ મ હા 
«56૪3 હ ઇડ ઝા 
જત બી 
7 ક ક જ પ ર.22*2 
“-ઝકાહ્ડ- 5-૭2 404: કઝ કજ 
૦25% 
ઉ ઝાડ ઝક 
હણ ૭% હ હઝ 
ઇડ વ્રડઝુડકડ 
ક 9 
0 ડડ 055 છક હાડગઇ 
5% હડ ઝડપ ઇડા 
હ 
કટ જ 


જ્ોક્્ડડવ ઝડ 5565 રડ 


ાાસસસસયયસાસણ મયસાસરકાસરસસસસસત "પાશ શામ્ણઇ દદ માગશર 
૫. આ આયતમાં આંહઝરત સ.અ.સ.એ અલ્લાહને આ ઝમાના વિશે શિકાયત કરી હોય તે શકય છે 


અથવા આપ (સ)ની એક બહુજ મહત્વની હદીસ સાથે આ આયતનો સંબંધ હોઈ શકે, કારણકે છેલ્લી 
ચૌદ સદીઓમાં કુરઆને મજીદની એવી લાપરવાઈ નથી કરવામાં આવી જેવી આજે કરવામાં આવી રહી 
છે. આ વિષયમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના વચને છે કે એક એવા સમય આવશે જ્યારે લોકોમાં ઇસ્લામ 
નામ પૂરતો જ રહી જશે અને કુરઆને મજીદ તેના શબ્દો પૂરતા જ હશે (બેહક્કો, શૂહાબ-લ-ઇમાન) આ 


ખરેખર તેજ સમય છે. 


૬. કુરઆને મજીદનું ઊતરાણ ધીમે ધીમે ૨૩ વષાના સમય દરમિયાન દિવ્ય ઉદેશના આધારે થવા 
પામ્યું હતું. જેમાંથી પ્રથમ ઉદ્દેશ છે વિભિન્ન આયતો વચ્ચેના અંતરોમાં મોમિનાને અલ્લાહના આહકામો 
ઉપર અમલ કરવાના તેમજ આગાહીઆ પૂરી થવાના સાક્ષી બનવાનો મોકો મળે, જેનાથી તેમના ઈમાનને 
શકિત મળતી રહે, બીજું, મુસ્લિમોને વિવિધ પ્રસંગો ઉપર વિવિધ વિષયો ઉપર આવશ્યકતા પ્રમાણે 
માર્ગદર્શન મળતું રહે, જેના તત્વોને તેઓ ધીમે ધીમે પોતાના જીવનમાં સગવડ પ્રમાણે ઊતારતા રહે. 


૫૦૦ 


સૂરાહ ૨૫ અલ-કૂરકાન પારો ૧૯ 


ઊતરવામાં ન આવ્યું?' (અમે તેને આવી રીતે એટલા 
માટે ઊતાયું છે કે) અમે તારા હૃદયને સુદ્રઢ 


હ 


બનાવીએ. બેશક અમે તેને કેવું સુંદર રચ્યું છે. 


નને 


૩૪. અને તેઓ તારી પાસે કોઈ પણ એવા સવાલ 


નથી લાવતા કે જેનો અમે તને સચ્ચાઈ સાથે ઉત્તમ 
ખુલાસો પૂરો ન પાડતા હોઈએ. 

૩૫. જે લોકોને તેમના મોઢાંભારે ઘસડી 
જહન્નમમાં લઈ જવામાં આવશે તેઓની હાલત બેહદ 
બૂરી હશે. અને તેઓ (સીધા) માર્ગથી બિલકુલ ભટકોં 
ગયેલા હશે (રુકૂઅ-૩) 

૩૬, અમે મૂસાને કિતાબ આપી અને તેના ભાઇ 
હારૂનને તેનો મદદનીશ નીમ્યો. 

૩૭. અને અમે કહ્યાં, 'તમે બંને તે કોમ તરક 
જાઓ જમણે અમારી આયતોને જૂઠી ઠરાવી છે. પછી 
અમે તે કોમને નાબૂદ કરી નાખો. 

૩૮. અને નૂહની કોમે રસૂલોનોા ઈન્કાર કર્યે હતો 
ત્યારે અમે તેમને ડૂબાવી દીધા. અમે તેમને 
માનવજાતિ માટે એક મિસાલ બનાવી દીધા અને 
ઝાલિમો માટે અમે દર્દનાક અઝાબ તૈયાર રાખ્યો છે. 

૩૯. અને અમે આદ અને સમુદને અને 
કૂવાવાળી '” કોમ અને તેમની વચ્ચેની ઘણી પેઢીઓને 
સર્વનાશ કર્યે! હતો. 

૪૦. અમે અમે દરેક કોમ માટે મિસાલો કાયમ કગ 
હતી અને અમે એકએકનો સર્વનાશ કરી નાખ્યો. 

૪૧. અને આ (મક્કાના) લોકો તે શહેર“ તરક 
ગયા તો હશે જ જે શહેર ઉપર પથ્થરોની ભયંકર વૃષ્ટિ 
થઈ હતી. તે શું તેઓ તે ખંડેરોને જાતા નહિ હોય? 
હકીકતમાં (મૃત્યુ પછી) કરી સજીવન થવાનો આશા 
જ તેઓ નથી રાખતા. 

૪૨. અને તેઓ તને જ્યાં પણ જુએ છે, તારુ 
મઝાક ઉડાવે છે; (કહે છે) 'શું આ તે જ 
અલ્લાહે રસૂલ બનાવી મોકલાવ્યો છે?' 





71245.-.212૮? ક્રૂ. 
વડ હડકવ હડ વડહડડલકડક 
છક 
જ જે કાક “7 “ક ક 
હ 5 કદડછઝડ્કડડડ 
ક 42 ક ન 
લજેઝ ક કક 
297 ૩૭ 2427 294 2 ન”29 
ભઇ 2 ૭%ત્ઝક્ડ વં 
કિ જન્‌ 
હંત%5૪% દડ 


ક જ ન ઉ 2 52 
હ%કરાક 4૭164 


કન 


ઈછકડ 


ઝદ છૂ, કડ કાટળહાપડડોધાક 
બરત્્્વ્ક 

કા “7.2 કત 77 92 “2૮. 
-૩૭-ક૭- નન 52 


હક દ ક જ) પી 


હા, 
ના 


ર 


“1? “97 «77% _ “7 49 કર 
હડ જાઇ 995 હક બાઈ 


“7 27 ટ 0.4 ક 
ડર | હ1&:.812 191515 
છ નિ કકે તી 


હરા હશા૭5) ઇડ ડ૭ક5ડ 
₹997૪7. 
ઉઊછેક તી ઝં 





૭. ઘણા વિવેચકોના અભિપ્રાયમાં યમામાહ્નું એક શહેર જેનું નામ રા'સ હતું તેના રહેવાસી 
સમુદની કોમના હતા જે “કૃ્વાવાળા'ના નામે પ્રખ્યાત હતા કારણકે તેમણે પોતાના નબીને કૂવામાં નાખી 


દીધો હતે. 


5. ક ૦ “% ન્ડ ન ધિ "“% " 
૮. “સદેભ', હઝરત લૂત (અ)નું શહેર છે, જે અરબિયાથી સીરિયા જવાના રસ્તામાં આવે છે. 
૫૦૧ 


સરાહ રપ અલ-કૂરકાન 
૪૩. “જો આપણા મા'બ્દોને આપણે દ્રઢતાથી 2 


વળગો ન રહ્યા હોત,તેણે આપણા મા'બ્દોથી ખરેખર 
આપણને ભમાવી દીધા હોત!' પરંતુ જ્યારે તેઓ 
અઝાબને જોઈ લેશે, તો જાણી લેશે કે કોણ (સીધા) 
માર્ગથી ઊતરી ગયો હતો. 

૪૪. શું તે ભકિત તેં નથી જોઈ જેણે પોતાની 
મનાકામનાઓને પોતાનો મા'બ્્‌દ બનાવી લીધો છે? 
તો શું આવી વજકિતનેો વાલી (રક્ષક) તું બનીશ?' 

૪૫. શું તું એમ ધારે છે કે તેમનામાંના ઘણાખરા 
કંઈપણ સાંભળે છે અથવા સમજે છે? હકીકતમાં આ 
લોકે ઢોર જેવા “ છે, બલ્કે બૂરી રીતે ગુમરાહ થયેલા 
છે. (રકૂઅ-૪) 

૪૬. શું તેં નથી જોયું કે તારો રબ પડછાયાને 
કેવી રીતે પ્રસરાવે છે અને જે તે ચાહત તો તેને સ્થિર 
કરી રાખત. બેશક આવી રીતે સૂર્યને અમે (દિશા) 
ચૌધનાર નીમ્યો, 

૪૭. પછી તેને ધીમે ધીમે પોતાની તરક ખેંચતા 
જઈએ છીએ. ” 

૪૮. અને તે એજ છે જેણે રાતને ઢાંકવા, નિદ્રાને 
આરામ લેવા અને દિવસને ઊઠી (રિઝકની શોધમાં) 
જવા માટે બનાવ્યો છે. 

૪૯. અને તે એજ છે જે પોતાની રહેમત 
વરસાવવા પહેલાં પવન દ્રારા ખુશખબર આપે છે, 
પછી અમે આકાશેથી નિર્મળ જળ વરસાવીએ છીએ, 

૫૦. કે અમે તેના વડે મૃત ભ્મિને સજીવન કરીએ 
અને અમારા સજનેોમાંથી અસંખ્ય પ્રાણીઓ તથા 
ઈન્સાનાને તૃમ્ કરીએ. 

૫૧. અને અમે લોકો સામે આ (કુરઆન-નનું 
[વિવિધ રીતે વર્ણન કરતા રહીએ છીએ કે લોકો તેનાથી 
નસિહત લે પરતુ લોકો બધું છોડવા તૈયાર છે, સિવાય 
કુટ્ટ (નાકરમાનો). 

પર. જો અમે ચાહત તો દરેક શહેરમાં એક એક 
ચેતવણી આપનારાનો પેદા ક્યે હાત. 


પારો ૧૯ 


797.» 2-7:“*7( "૦/૮ 27 પ ડટ 
છાપ ૭-8 
ક. 470,777 .-2 27797 722..- 


હ ઇપપક “૩2 ૬2૭*- 2 
છ%-5 


કક ન 





“7૭? # 9. 


| 47552 ફો ્ક્હહ 
છગ્કડ્ક 


779»:7૦927૦97 


ઝો 


છ 


#29 
«ક 2 હ 99.94 2%: 


(59*૦-૨ ૭ 
ન 2 હ કઝ હ હ 


ક 


ત ડકરડઝહઝડ કઝ 
૧ 917 “કળ સિ ા ન 
જશ 3 રણ 


અધાદ 
રઈત્ાઇલણુ જાડ ૭ઝીક્ડ 


ત્ર92$ 


છ ઝ્ન્સ્ક 
ક ક 
કા ઈ છક્કા ૬૦ કર 


ણ! 

9 હાઈ*#1» ડી ક્૪45 ૬5284 
995% છા 

ક્યા 5 તડ “ઠડક 


૯. માનવજાતિ જેવી વિવેકશકિતની ઉણપ વાળા “ઢોર' જેવા. 
૧૦. જેમ કોઈ વસ્તુનો સૂર્યના પ્રકાશથી પડછાયો વધતો રહે છે તેવી જ રીતે માનવીની પાછળ 
અલ્લાહની કૃપાને પ્રકાશ તથા તેના રસૂલનું માર્ગદર્શન હોય, તો જ ઈન્સાન અલ્લાહ તરક ઢળે છે. અહીં 


સૂર્યનો ભાવાર્થ રસૂલ છે. 


૫૦૨ 


સૂરાહ રપ 


૫૩. માટે તું કાકરોની વાત ન માનજે અને આ 
(કુરઆન) વડે તેમની સાથે સખત મુકાબલો ક 

૫૪. અને તે એજ છે જેણે બે સમુદ્રો રચ્યાં છે, 
એક મીઠો પૌવા લાયક અને બીજે નમકોન અને 
ખારો. અને બંને વચ્ચે તેણે મોટી આડશ ઉભી કરી 
છે. 

૫૫. અને તે એજ છે જેણે ઈન્સાનને પાણીમાંથી 
પેદા કયી, પછી વંશ અને લગ્ન દ્વારા તેનું પરિવાર 
વધારતો રહે છે. તારો પરવરદિગાર બેહદ શકિતશાળી 
છે. 

૫૬. અને તેઓ અલ્લાહને છોડી અન્યની બંદગો 
કરે છે જે ન તેમનું કંઈ ભલું કરી શકે છે, ન તેમને 
હાનિ કરી શકે છે. અને કાકર પોતાના પરવરદિગારના 
[વિરોધમાં શયતાનનો સાથ આપી રહ્યો છે. 

૫૭. અને અમે તને કેવળ ખુશ ખબર આપનાર 
અને ચેતવનાર તરીકે મોકલાવ્યો છે. 

૫૮. કહી દે “હું તમારી પાસેથી કોઈ બદલો નથી 
ચાહતે। સિવાય કે જે ચાહે તે પોતાના પાલનહાર તરક 
જવાને। માર્ગ અપનાવી લે.' 

૫૯. અને તું તેમાંજ તારો વિશ્વાસ રાખ, જે 
સદા જીવંત છે, જે અવિનાશી છે, અને તું સદા તેની 
સ્તુતિ કર. તે કોઈનો મોહતાજ નથી, અને તે પોતાના 
બંદાઓના ગુનાહોને જાણનારો છે. 

૬૦. તે એજ છે જેણે આકાશે! અને પૃથ્વીનું તથા 
તેમની વચ્ચે જે કંઈ છે તે સર્વનું છ દિવસોમાં “2 
સર્જન કર્યું, પછી તે તેની જવસ્થાના આસને બેઠો. 
તે'જ રહેમાન (કૃપાનિધિ) છે, તેના વિશે જેને જ્ઞાન 
હાય તેને તું પૂછ! 

૬૧. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે 

રહેમાનની તાબેદારી કરો તો તેઓ કહે છે, 'આ 


7 


અલ-કૂરકાન 


પારો ૧૯ 


છાજઉઉ૬ઝકહડ૯છહ5 
નક 6 દિ ન 


કે ડક હાવ]! ૯્ક્ઝ છઠી 95 
દ્ર ન # ઝર ન.--૮% ? ન 
કરક પકક્જઝઈશ્ક્ડ દહ ઇંઝાપક 





નન ઇજ 

છેક 
ઉ («--- “ક તદ! નન 9 પુન દ્વ ત્ર 
ઇડ ડક્ડ9૬ ઉ ૭૩ ઝડહડ્ક્ક્ડ 
9? ૮ નર્ટ. 7૮૭ 972 «૬ 
છદ ઘ:) ૭535 ૨૭ 
- 9 2797 છ જ # 2297 
% 5 રૂ*%1ડડ્ટ્ઠુ5 ૭#૯ડપ્ઝ-3 


5 17;૬5.» ॥7 7૫૪, -૪:7*77227 
છકે ૧5 ઝઈગાડવ ગટ 


ક. કઝ જગા ક 99. જન” ” કક 
છ્ઝજડડઝહઝીહાડર્ઝ 
કઝ 2? 2 2 
છે! ટે હ»છડ જ હક 
શ્ર રુ ૭ 


#” ન્ન 


“5950 છન હું 
દ્વા 
7 194 યાદ ણા 55% 3. ૩ ૭ મુ 


ક 99 દ ત# કિડ 


9, ન” 


ડડ 


૩૦૦ “7 2/6 કન” 9% તત 1 814 4 
હકાઇઇઉડ-પવ્ફા કડો] 





| ૧૧. આ આયતર્થી મોટામાં મોટું જીહાદ કુરઆન મજીદની હિદાયત છે મુસ્લિમોને ઉત્સાહ તેમજ 
ખંતપૂર્વક કુરઆનના દિવ્ય સંદેશને પ્રચાર કરવામાં રાતદિવસ પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ. એક જગમાંથી 
પાછા કરતા આહઝરત સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું હતું આપણે નાના જીહાદમાંથી નિવત્ત થઈ રહ્યા છીએ 


અને હવે આપણે મોટા જીહાદમાં કદમ રાખ્યો છેઃ 


૧૨. છ સમાંતરે, નિયતકાલી અંતરે સૃષ્ટિનું સન:ન કર્યું છે. 


૫૦૩ 


સૂરાહ રપ 





રહેમાન કોણ છે? શું તું અમને કહે તેની તાબેદારી 
અમારે કરવીજ જોઈએ?' અને (આવી રીતે) તેમની 
નકરતમાં વધારે થતો રહે છે. (રુકુઅ-૫) 

૬ર. અનંત બરકતોવાળા છે તે જેણે આકાશમાં 
બૂરુજા (ગ્રહે)ની રચના કરી અને જેણે એક ચીરાગ 
(સૂર્ય) અને એક પ્રકાશ આપનારે ચંદ્ર બનાબો. 

૬૩. તે એજ છે જેણે રાત અને દિવસને વારા 
કરતી આવવાનો નિયમ તેના માટે બનાવજો છે જે તેને 
યાદ રાખવા ચાહતો હોય અને તેના આભારી બનવા 
ચાહતો હોય, 

૬૪. અને રહેમાનની બંદગી કરનારા લોકો છે 
જ ધરતી ઉપર નમ્રતાથી ચાલે છે અને જ્યારે નાદાનેા 
તેમને સંબોધે છે તો તેઓ કહે છે “(તમારા ઉપર) 
સલામતી થાઓ.' 

૬૫. અને જે લોકો પોતાના પરવરદિગારના સમક્ષ 
સિજદામાં તેમજ ઉભા ઉભા આખી રાત વિતાવે છે. 

૬૬. અને જે દૃઆ કરે છે “હે અમારા 
પરવરદિગાર, જહન્નમના અઝાબને અમારાથી દૂર 
રાખ, બેશક તેનો અઝાબ એક ટકી રહેનારી પીડા છે. 

૬૭. “બેશક તે થોડુંક રહેવા માટે અથવા સદા 
રહેવા માટે તે બેહદ બુરું ઠેકાણુ છે.” 

૬૮. અને જે લોકો ખર્ચ કરવામાં ઉડાઉ નથી ન 
તો કંજુસ છે, પરંતુ મધ્યમસર હોય છે; 

૬૯. અને જે લોકો અલ્લાહ સિવાય અન્ય 
મા'બદને નથી પુકારતા ન તો જેની મનાઈ કરવામાં 


આવી હોય તેને કતલ કરે છે, સિવાય કે તે ઈન્સાક' 


ર જ (૧૩) જો 
ખાતર હોય, અને વ્યાભિચાર નથી કરતા, બેશક, 


જ (બદકારીના) કામો કરે છે તેઆ ગુનાહની સઝા 
ભોગવશે. 
૭૦. કયામતના દિવસે તેના માટે બમણો અઝાબ 
હશે, અને તે સદા અપમાનિત દશામાં તેમાં રહેશે. 
૭૧. સિવાય કે તે લોકો જ તોબાહ કરી ઈમાન 
લાવે અને નેક કામ કરે; તે। એવા લોકોના (પહેલાંના) 


અલ-કફૂરકાન 


પારો ૧૯ 





29 નદ 9૮7 
હદ મ) ૭541 


૨૭58» પડાહું ઈશ હહહ 


ક 


ઉત 
કા હ જિ હહ 


“-”9% દ્વિ” 


બડ ક ર્ણ 


મ 


૩5૫ 


“95?57.9 8 


ઇબહદડઝડજઝીડ્5ા4છડ 


જેડ ઉ ડડઝેડો ડફ્કાદ।ઈ5 


૦% ડડઝડાીડ 
વ્વ... “૮4. 2 722- સાન 
ઇડહ૯ડનહ જમ ક 

ઝન 


552 વ ક ર નઈ 
2722 ક 22 2»7₹.,?272-:-2 2૦.૧ 
6843 જડાઈ, ૨૨૦115] ૯ 
બગ હાડ હાડ 


#- 99 9: - 0. 


શ27/7 તત્ર ક હ. 
હ ુઝ/4હ।) દ્ર હ ૭૭૫૩૦૯3 


₹-#29.72ન “/,/ બ. ક ક નુ 
“»ઝજ૪ હઝ "| છા ક નિ 
9(*(47 72 ર15 172% 2. - 

૫51 હહ] ૭૦3 
2:/#-*4.)0.10-97 “7777 2:71 

455 ૭5૮3 55 


“7 ?, હ 7 “૦૦7717 -(4”97 4 
હ,કઇડ5%૭ડ ઝાઝું 


૧૪૦ 


_કુક.ડ.** રી ક્ર છ જ 
૧૩. મૃતિપૂજા, કતલ અને વ્યાભિચાર, આ ત્રણ મુખ્ય બ્‌રાઈઓ છે. જે ઈન્સાનિયતના પતનની 


જવાબદાર છે. કુરઆને મજીદમાં આ ત્રણ અનથૈીનું વર્ણન વારંવાર કરવામાં આવ્યું છે. 


૫૦૪ 


“પ 


સૂરાહ ર૫ 


ગુનાહાને અલ્લાહ નેકીઓમાં કેરવી દેશે, અને અલ્લાહ 
બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે; 

૭૨. અને જે લોકો તૌબાહ કરી નેકીઓ કરે છે તો 
તેઆ ખરી તૌબાહ કરીને અલ્લાહ તરક રજ થાય છે; 

૭૩. અને જે ખોટી સાક્ષી નથી પૂરતા અને બેહુદા 
(વ્યર્થ) વસ્તુઓ પાસેથી પોતાની માનમયીદા 
જાળવીને પસાર થાય છે. 

૭૪. અને તે લોકો જેમને તેમના પરવરદિગારની 
આયતોની યાદી આપવામાં આવે છે તો તેઆ આંધળા 
અને બહેરા નથી બની જતા. 

૭૫. અને જે લોકો કહે છે 'હે અમારા પાલનહાર 
અમારી આંખોને ઠંડક આપે તેવી પત્નીઓ અને 
ઓલાદ અમને અર્પણ, અને અમને પરહેઝગારે માટે 
એક નમ્‌નો બનાવી દે. 

૭૬. આ તે લોકા છે જેમને બૂલંદ રૂતબા મળશે, 
કારણ કે તેમણે સબ્રથી કામ લીધું, (ત્યાં) દુઆઓ 
તથા સલામ સાથે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે, 

૭૭, જ્યાં તેઆ સદાય રહેશે, તે બેહદ ઉમદા 
આરામગાહ છે, તેમજ (ઉત્તમ) નિવાસસ્થાન છે. 


૭૮. તું (કાકરોને) કહે “જા તમે દુઆઓ ન. 


કરતા રહ્યા હોત તો! મારા પરવરદિગારને તમારી કોઈ 
પરવા ન હતી. બેશક, તમે (સત્યને) જઠૂં ઠરાવ્યું છે. 
હવે તમને (અઝાબ) વીંટળાઈ વળશે. (રુકૂઅ-૬) 


૫૦૫ 


અલ-કૂરકાન 


પારો ૧૯ 


2૮ 9, -5 :.*77 2 “1 સારસ મ 
કજ હડ હ્રગ્ડ્ગ્ક્ટડ્5 તં! હ ૭ 


બ્ષ્ઝ્ં 
શ્ાહન્ઝઉાદાડડડડઉટકડ 
જોડ 

કરચોખુ 51515529 હઞપફડ ૦4 
છેટિ!/૬2145 
95 
જેઈ 

કપ્ડાછાહટ ઉહ્કાદઇહડ૪ડ 


9% -?9 ૮9 ના ન 
છકડા હડાદ ઈઠર્ટાઈકરડ5 
9૦૮47979927 77927 7૦92792» 257 
હડ ક 285ડુયકઝઠકક્ટહ,/ 
/૮૯.%,7-4*.- 
બેશ.5 વડ 


છોડા 5૫4: ન ૦દ્- 


9 ,# ન્્ઝ્ડ # # કુપ# ન “9.” 9 

હડડ «555૮ ઝપઝધ હ 
દન્ક્ર,ત “22485 £2 4 
છેહાઇડકફડડ.: 





જુ 


હ 


(ન 


ગ્‌ 
2, 


૧૧ ૧ 
સૂરાહ ૨૬ અલ-શોાઅરા પારો ૧૯ 





_અલ-શોાઅરા' 


૧. અલ્લાહના નામથી; જ બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. તા, સીન, મીૌમ, (અલ્લાહ કૃપાવંત છે, સર્વ 
સાંભળનારે છે, સર્વજ્ઞ છે.) 

૩. આ સ્પષ્ટ કિતાબની આયતો છે. 

૪. જો તેઓ ઈમાન નહિ લાવે તો શું તેના 
દુ:ખમાં તું પોતાના જીવ ગુમાવીશ. 


બ્*-ક્કાઠુ-51%0.-5 


૦ણ વ્ઝીર્હ હાં હીં] 
ળ્ક્ક્ક્ઃ હડક કહ અજ 


ન ન " ““ “ નડ ના ૫ 9 2,૫૪7? ?7% 
૫. જો અમે ચાહીએ તો તેમના ઉપર આકાશેથી જ થડા રા ઈ“ફહા 


એવી નિશાની ઊતારીએ કે તેમની ગરદને। તેની સામે 
ઝૂકો જાય. 


૬. અને કૃપાવંત પાસેથી કોઈ એવી નસિહત નથી 3], 5,૭55 ,. હડ ક ડે નુ 


આવતી કે જેનાથી લોકો મોઢું ફેરવીને ચાલ્યા ન જતા 
હોય-- 


29 2 5. 


જેબ-ક*૦૧ડ%-૪ 


૭. બેશક તેમણે આ (કુરઆન)ને ખોટે ઠરાવો જ્”ાઝ 


છે, પરંતુ જેનું તેઆ હાસ્ય ઉડાવે છે તેની હકોકત 


ઉ. ગ કુ 


4644 ગ્્ઝ 0 ક ઝડ ડે 


તેમને વેળાસર મળી જશે. છઈજઝપક્ડ 4 9 


૮. શું તેમણે ધરતીનું અવલોકન નથી કર્યું કે તેમાં 


અમે પ્રત્યેક ઉમદા વસ્તુઆ ઊગાવીએ છીએ? 

૯. બેશક તેમાં એક નિશાની છે, પરંતુ તેઆમાંના 
ઘણાખરા લોકો ઈમાન નહિ લાવે. 

૧૦. અને ખરેજ તારો પરવરદિગાર બેહદ 
શકિતશાળી છે, દયાવંત છે. (રુકુઅ-૧) 

૧૧. અને (યાદકર) જ્યારે તારા પાલનહારે 
મૂસાને પુકાર્યી (કરમાવ્યું) “તું ઝાલિમ લોકો તરક 
જા-- 

“ફિરઓનની કોમ તરક, શું તેઓ ખુદાથી 
ડરશે નહિ? 

૧૩. તેણે કહ્યાં, “હે મારા માલિક, મને ભય છે કે 
તેઆ મને જઠો ઠરાવશે. 

૧૪. “મારા અંત:કરણમાં ગભરાટ થાય છે અને 
મારી જીભ અચકાય છે માટે હારૂનને (પણ) મારી સાથે 
મોકલ. 


૫૦૬ 


બ્શ્ર્ચ્ડ 


જ ૦૨94૮ 5 777717 નુ ્ 
ઈ ૭6૫2 .%હ]ડ ૭ 


“77 


ના કાઇ ટક્કર 57 ૭]3 
બડ ર # હ્ડડદઉ્ડડ 
“9747-77 ક”792795 
જેડ: 
ક 57 જનન #- “ર દ્વિ ઝે 
બેટ્ટી ઝડહઝવ 
હ! હડ 555૭55 ઉડ 


#” ૧ 9૬ 


(હક 


4ઈમ્પ્કા 


૦:્0્- 





સૂરાહ ૨૬ અલ- શોઅરા'_ પારે ૧૯ 


૦. 


૧૫. “અને મારા ઉપર આરે।પપ પણ છે માટે મને 
ભય છે કે તેઆ મને મારી નાખશે.” 

૧૬. અલ્લાહે કહ્યાં, “એવું નહિજ બને, માટે તમે 
બન્ને અમારી નિશાનીઓ લઈને જાઆ, અમે તમારી 
સાથે છીએ (અને તમારી દુઆ) અમે સાંભળશું . 

૧૭. ““માટે કિરિઆન પાસે જઈને કહા, 'અમે આ 
સૃષ્ટિના પાલનહારના રસૂલો છીએ. 

૧૮. *(માટે) તું ઈસરાઈલની ઓલાદને અમારી 
સાથે જવા દે.” 

૧૯. કિરઓને કહ્યાં, “શું અમે તને અમારી 
ઓલાદની જેમ નથી પાળ્યો અને તેં તારી ઉમર (ના 
લાંબા સમય પયત) અમારી સાથે વિતાવી છે. 

૨૦. “અને જે કામ તેં કરવા ચાહ્યં તે કરી લીધું 
છે. અને હવે તું નગુણા બની ગયો છે.' 

૨૧. (મ્‌સાએ) કહ્યાં, “હું ત્યારે જે કરી બેઠો હતો, 
તે મારી ભ્લ હતી. 

૨૨. “અને તારા ડરથી હું નાસી ગયો. પછી મારા 
રબે મને સદબુદ્ધિ આપી રસૂલ બનાવ્યો. 


૨૩. “જે એહસાનનું તું મને મેણે મારે છે, શું * 


આ તેને બદલે છે કે તેં ઈસરાઈલની ઓલાદને તારી 
ગુલામીમાં જકડી રાખ્યા છે.' 

ર૪. કિરઓને કહ્યાં, 'આ સૃષ્ટિના પાલનહાર 
(વળી) કોણ છે? 

૨૫. (મુસાએ) કહ્યાં. 'આકાશે। તથા પૃથ્વીના 


ર 


અને | 
તેમની વચ્ચે જે કઈ છે તે સર્વનો સજનહાર તે છે, જે 


તમે યકીન કરતા હો તો!” 

૬. (ફિરઓને) પોતાના દરબારીઆને કહ્યાં 'શું 
તમે નથી સાંભળી રહ્યા? 

ર૭. (મૂસાએ) કહ્યાં “તે તમારો પણ પાલનહાર 

છે, તમારા પૂર્વજોના અને તમારા પૂર્વજોની આગલી 
પેઢીઓના પણ પાલનહાર છે.' 

૮. (કિરઓને) કહ્યાં 'તમારી તરક આવેલો આ 
રસૂલ ખરેખર દીવાનો છે.' 


* 2 . 
કરન ક૦૦મ-- શનક "મ ૦ જાઇ-૯* દિટન ક તા ૧.૪” જ જાવન (₹₹.૫ ૪ “ક : 9” સણ... તતક -ત0 --- 


- -------૨------- --_ઝકાનાન-. ક... સુબા, બાણબાતક-... 
ક 


2:97) ક 


છછ્કઝહ્2 છી ક “ક્ટ પા 
છડ કક 1054 9 જં 
ઝઈઝડવઝડાડ્ઝુડદડહાઝ ડાહણુ 
ઊઈ્ક્ર્હ,% 

બડ કાવવઇડાઝઝાહડડડ]ડડ 
52552 
ઈઝ 
જદા જક 
ઇડ ઝક ડવ્ડયાંક 
જેબ્ઝગોફઉડ૭%તઉ 
“ઝડાશ્ફઉડકડટ્ટ:-કા હઉ 


ત જ્ય છ [27 ત્રિ ન 
9 ૭ક્ષ્ટ્્55% લ 


જ «૦ 


૦29।7ર?, ટ: 9? -..5£૬. 32, 
હઝ કડક 


ડટ: )કઈઇડાન 





૧. એક ઈસરાઈલીને મિસરીની મારપીટથી બચાવવાનો પ્રયાસ કરતા હઝરત મૂસા (અ)ના હાથે તે 
મિસરીનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું જેના કારણે તેમના ઉપર કતલને આરે।પ લગાવવામાં આજો હતો. 


૫૦૭ 


સૂરાહ ૨૬  અલ-શોાઅરા પારો ૧૯ 





“હ દિ. 


૨૯. (મૂસાએ) કહ્યાં, “તે પૂર્વનો અને પશ્ચિમનો ઈ પા 52 ર પ પ છુ 


ન ન 


અને બન્ને દિશાઓ વચ્ચે જે કંઈ છે તેના પણ 


પાલનહાર છે. જે તમારામાં (થાડીપણ) સમજદારી જ્હ્કક્ઝ 
હાય તો!' 


૦.(કિરઓને ગુસ્સામાં) કહ્યાં, 'જે તું મારા કાર 
સિવાય બીજાને તારો મા'બૂદ બનાવીશ તો હું ખરેજ 


"" 5 ૦ જ. 9, 2% ૩-ન 
તને કેદમાં નાખી દઈશ. ઉક! 
૩૧. (મૂસાએ) કહ્યાં, “જે હું તારી સામે સ્પષ્ટ ર 
(યૂ દ ન ઉ"ટટઝ્ટ ઈસ 99168 


દલીલ લઈને આજો હોઉં તો પણ (તું નહિ માને)?” 
નકહ ક -જુ. ક “9 ૨. ૪ જ. 2 #9 ૪. ઝટ. કક. (7 1૮7 
ર. (કિરઓને) કહ્યાં, “જે તું સાચો છે તો રજ હ્ેબ્કન્ર-ક1ડ# ૩૭) 4. ૭-3 હ 


!ઃ 
કર.” 62 2 


" “ન ક "% “૭ ન ૦ સ 077% 7 7[૮7(:/#- 100 
૩૩. તત્ક્ષણે તેણે પોતાની લાઠી નીચે કેકો તો ત્યાં છળ ડપ્કાડડકડદડડ 
અજગર (સરકતો) દેખાણે. 
““"“% “ હિ. ફર ડે “ડ્‌ ૬-5 કે ન ત ્તનક 
્‌ ૩૪. પછી તેણે પોતાના હાથ આગળ લંબાબ્ો, કે જબ £ડ:૭કઈન્ઝ દક દ 
જોનારાઆને ચળકાટ મારતો દેખાવા લાગ્યો. " 
(રકૂઅ-૨) ગન % [7,471 ન”? 4 
ન્સ “જ ૧ ૫ ૦૧ * છુ ણ. ત્ર ય % ન્ન 
૩૫. ફિરઆઓને પોતાના દરબારીઆને કહ્યાં. 'આ તો %.-ઝ્ય્ઝ!પ્મ્હં કી 


કોઈ કુશળ જાદુગર છે #છુક ૪ ક 
૩૬. “જ પોતાના જાદુના અસરથી તમને તમારા દ શક્ક ક છાય 
દેશમાંથી હાં શે. બોલે છે?' 2999 
દેશમાંથી હાંકો મુકશે. બોલો તમારો શું સલાહ છેઃ ૪ 
૩૭. તેમણે કહ્યું; “તેને અને તેના ભાઈને થોડી , , ક... . 7... .,..: » -» 
મોહલત આપ અને વસ્તીમાં ઢંઢેરો પીટનારા મોકલી છેજ્જઝ્દ્ટાપછૃડ ક કાડી 5 ૧25] વાલિ 


દે, નોઝ 
૩૮. "કે તેઓ દરેક કુશળ જાદૃગરને તારી સામે જેઝટક્ડછડ# 
હાજર કરે.' 
૩૯. પછી મુકરર સમયે તમામ જાદૃગરોને એકઠા ક ઝ ડાડા હત 
કરવામાં આવ્યા. કી 
૪૦. અને લોકોને કહેવામાં આવ્યું “તમે પણ ૦%ખક્્ટ્્સ્વ્વ:52 કથ “ડડ 


એકઠા થાઓ. 


દ 3 જ જ “૧૫ ૦૫ “ક 12 કઝ ક “#- ન,” નન 

૪૧. *(અને) જો આ જાદુગરો સફળ થશે તા છેડ ૭૩૪૭) કકડા ટડઉાંડુ 

આપણે તેમને અનુસરશું.' કી ર 

૧ ક ક જ ૧ *૧ ફિ કિ જ ત જ ક નન ન વ વં 

૪ર. અને જ્યારે જાદુગરો આવ્યા તો તેમણે -:2 ડા કઈક ર2 
કફિરઓનને કહ્યાં, “જો અમે કૃતેહ મેળવીએ તા અમને ક 

ક જછોડ્પકાહ્ન્ક અ | 

ઈનામ મળશે? ત 

૪૩. તેણે કહ્યા “બેશક, વિશેષમાં તમે મારા ખાસ જ 55 [ર] ક ૬)4 ડ4હુ 


દરબારીઓમાં સ્થાન પામશો.' 


૫૦૮ 





સૂરાહ ૨૬ અલ-શેોઅરા' પારો ૧૯ 

૪૪. મૂસાએ તેમને કહ્યાં, “તમારે જે દાવ ફેંકવા : ૪? છ 
સ ક જહક્યંડ ઉ ઈહ્ઝકર્વઉ 
હોય તે ફેંકો. હા 

છિ સિજ દ્રે ક કે “૧9. 2* ૦% 7.47 2927 79૭14(/7 )૦9૮.(. 

૪૫. પછી તેમણે પોતાના દોરડા લાકડા (વગેરેના [5 9૮5535. કા 35316 
દાવ) કૉંક્યા અને કહ્યાં, '“ફિરઆનની ઈઝઝતના પી 
સોગંદ, જીત અમારી જ છે!' જેડક્ઝક ડવ) 

૪૬. પછી મૂસાએ પોતાની લાઠી કૅકો, અને €-..£દ,2 2 2.)4(9₹22 3૭% 
5 5. (ર 6૯% ૪૦૭૦ ૭1555552 હડ 
જોતજોતામાં તે (જાદૃગરોાનું સઘળું ) ઘડી કાઢેલું 





#7 ૦૦ 


ગળી ગઈ. જક 56401011: 
૪૭. પરિણામે જાદુગરો સિજદામાં પડી ગયા. સદ 
૪૮. તેમણે કહ્યાં, અમે તમામ જહાનના જે બોટ જ્રર્ક્ડા ડિ કુ 


સર્જનહારમાં ઈમાન લાવીએ છીએ. 
૪૯. “જે મૂસા તથા હારૂનના પરવરદિગાર છે.” 
૫૦. કફિરઓને કહ્યાં, શું તમે તેના ઉપર મારી કડ 5 3 
પરવાનગી મેળવ્યા વગર ઈમાન લઈ આવા? પ કકક 
નિ:સંદેહ આ'જ તમારે ઉસ્તાદ લાગે છે, જેણે તમને ડઝ ઈક્ા્કકડડ ઈઝ 
જાદુ શાંખવાડયું ડયું છે, પરંતુ તેનું પરિણામ તમે (હવે) “ઈ. ૮ નાજ ટ ક 
જોઈ લેશે. હું તમારા હાથ પગ સામાસાર્મી વ જ 


બાજુએથી કપાવી નખાવીશ અને તમને સૌને શૂળીએ 


5%! 4 399 
9૫-૭-927૭» 


૫ ક ટ 4” 9 /« 

લટકાવીને મારીશ. બ્્ઇક્ 

૫૧. તેમણે કહ્યાં 'તેમાં અમને કોઈ નકસાન નથી; ઇક 

ફટ ગ ઝુ ક ન છ 2 ઇહ 40507 ૦ %180 
અમે અમારા માલિક પાસેજ પાછા જશું. ક્ઝ%ન્ઝહ૭-ક્ટ 


૫ર. “અમને આશા છે કે અમારો પાલનહાર જદ. 24 ડર કાઈ 

ન જ, જ કક ડ્‌ “- હર્ટ દ ઈક્કઝટકઉ 

અમારા ગુનાહોને માક કરી દેશે કારણકે અમે સોથી 

પહેલા ઈમાન લાવનારા છીએ.' (રૃ્કુઅ-૩) ઇક | હ 
૫૩. અને અમે મસા ઉપર વહી કરી કહ્યાં “મારા ક 

* “૧ ૦૧૧ ઈ“ ઝે જે ક જ ઉછે ક 1 ર્વ કી પ 1 536 

બંદાઆઓને લઇને રાતોરાત અહીંથી નીકળી જા. બેશક »*#--5 ૩.522 2ડ* વ 


ક“ 


તારે પીછો કરવામાં આવશે.” કડ કન વાકલ્જજ 
ન ક... ઝડ €ળ્ટ્્ક્ક્ડ દો 

પ૪. અને કફિરઓને શહેરોમાં ઢંઢેરો પીટનારા 

“% “ડ્‌ “% ક " દે કે 

માોકલાવ્યા (અને કહેવરાવ્યું કે) 25 4455 ક્કક્હી 
૫૫. “આ એક બહુજ નાનકડું ટોળું છે. ડર ઉઈઉ: ડડ 
૫૬. “જમણે અમને નારાજ કયી છેઃ છેડ ડઝન 
૫૭. “પરંત આપણે સંખ્યામાં ઘણા છીએ (અને #*૩%. ક -ઝમજ 
ર કે રે (અને) ધ 

સાવચેત છીએ. 





૨. તેમની છળછળના જાદનો સર્વનાશ કયી. 
૩. “સામાસામી' અર્થીત જમણે પગ તથા ડાબે હાથ. 


૫૦૯ 


સૂરાહ ૨૬ અલ-શેોઅરા' પારો ૧૯ 


૫૮. પરિણામે અમે તેમને બગીચાઓ અને 
ઝરણાંથી હાંકો મૂક્યા હતા. 

૫૯. અને તેમના ખઝાનાઓ તથા આદર પામેલા 
પરોમાંથી પણ. 

૬૦. બલ્કે અમે બની ઈસરાઈલને તેમની 
(મિલકતના વારસ બનાવ્યા. 

૬૧. કિરએન તથા તેના સાથીઓએ તેમનો પીછો 
કયી, અને સવાર થતાંજ તેમની નજીક આવી પહાઆ. 

૬ર. અને જ્યારે બન્ને ટોળાંઆ એકબીજાની 
નજરમાં આવ્યા ત્યારે મૂસાના સાથીઓએ કહ્યાં, “બેશક 
તેઆ આપણને પકડી પાડશે.” 

૬૩. “કદાપિ નહિ' તેણે કહ્યાં, “મારો માલિક મારો 
સાથે છે, તે મને (સારો) રસ્તો દેખાડશે.” 

૬૪ પછ અમે મૂસા ઉપર વહી કરી કહ્યું, 'તારો 
લાઠીને” સમુદ્રમાં કટકાર' એકાએક સમુદ્ર વચમાંથો 
ચીરાઈ ગયો, અને બન્ને ભાગો ઊંચા પર્વત જેવા 
દેખાવા લાગ્યા. 

૬૫. અને અમે કિરઓનના દળને તેજ સ્થળે લઈ 
આવ્યા. 

૬૬. અને અમે મૂસા અને તેના સાથીઓને બચાવી 
લોધા, 

૬૭. અને બીજાઆને ડ્બાવી દીધા. 

૬૮. બેશક તે (ઘટના)માં એક (મોટી) નિશાની 
છે પણ આ લોકેોરમાના ઘણા ખરા તેના ઉપર ઈમાન 
નહિ લાવે. 

૬૯. અને તારો રબ ખરેખર બેહદ શકિતશાળી 
છે, દયાવંત છે. (રકૂઅ-૪) 

૭૦. અને તેમને ઈબ્રાહીમનાો અહેવાલ વાંચી 
સંભળાવ. 


૭૧, જ્યારે તેણે પોતાના પિતા અને તેના 


અ 


સાર્થીઆને પૂછ્યું હતું કે આ તમે કોની પૂજા કરો છો? 


ષને 


૭૨. તેમણે કહ્યાં, 'અમે મૂતિઓની પૂજા કરીએ 
છીએ અને અમે તેમને જ અકીદતમંદી 


પા 


(ભકિતભાવ)થાં વળગી રહેશું . 


“ને 





ઝં 277 4, હક 9 છ હિક 


છષ્ટ્ટક્મ્ટષ્ટૂ્ક્ઝ.્ક્ક 
નિ ન 7 , 9 
કા 5 


કૈ 
જ ક 7 સિ 


જ નિ 


છે 97212 હ 
જ ન ક ક ૦27; 


[ગડ 


જનન 


“7,કન૦ ર ક 19” 
ઉછે “54 ડા] 20 


“ક ડાડડઝઞહાટાક્હ૭પડક 
ટ ન ? ? “777779 


€* 2 -19 ન્ન ૬9,ન%.# 
૦૯૦555૫)» * 


૬.૦» -»૦ ૮% 9/7. 177 77૦૬27 
ઉઝેખ્સ્ક્ન્ઝ 5૭૬8 5#હપડ્ટાક 
415 (779727 ન? 


બ્બ્્ઝ | કા 
૦ હક્કડકઉડટાડ શહ ૧5૭5૩૭) 
વ 645515 છુન્‍ાડઈડાડડ!ડ 


૦૭:૩&કઉ 445 રં ડે] 


નન” ૨,777 જં 799૭ 
હણ હક 


9૦ ## 


૪. અથોત '“કલસ્તીનના મધ તથા દથી ભરેલા વિશાળ ભડારેના માલિક બનાવ્યા.' 
પ. લાઠીનેો ભાવાર્થ આગેવાની, સરદારી માર્ગદર્શન વગેરે પણ થાય છે. અહીં તેનો અર્થ 'તારી કોમને 
સમુદ્ર વચ્ચેથી દોરી જા.' “(અને પાર થઈ જા) અથવા તારી કોમ સાથે સમુદ્રમાં ઝેપલાવ. 


૫૧૦ 


(“ઇવ્ઝ 


જન રૃ 
સૂરાહ ૨૬ અલ-શાઅરા પારા ૧૯ 





93. તેણે કહ્યાં 'શં તમે પુકારો છે ત્યારે તેઓ 2292970?) ”*# ?22-7 
કિડ છેડ£553 6.53 3540 
સા'મળે છે? 

સે "% “% 5% 6 પિ છ -ન92 229૮98 9279797 
હ ક તમને કોઇ ભલાઈ કે હાનિ જે૦25525825555*૨:2 9 
પહોચાડી શકે છે : ફા ન, 

૭૫. તેમળે કહ્યાં, (નહિ) પરં; અમે અમારા છેકગ્છર્હ ડા] 50; ક પા 

બાપદાદાઆને તેમ કરતા જોયા છે. ૦૭54 (૪ લુ 
ઈ “ડ ક સુ * “ડ્‌ જ... જ: "જડ. 45-52 

૭૬. (ઈબ્રાહીમે) કહ્યાં, "શું તમે જાણો છો કે જેની ઝમ 
તમે પૂજા કરતા આવતા રહ્યા છો-- , 

ષ ક “હ સ ક ન 9 %9- 

૭૭. તમે અને તમારા વડીલો પણ શા 

૭૮. 'તે સૈ મારા દુશ્મનો છે, સિવાય જે તમામ ૫ 
જહાનોાનોા સર્જનહાર છે: 9૭ ઝાગ્ઝી ક ક 

ર. ૧ સ. ભ જ શ 
૭૯. “જેણે મને પેદા કયો છે, અને જે મારો ક 
જક બ્ટ્્ડઈડ, દ) 
રાહનુમાઈ કરે છે; 
૬ “હ “ જિ 9 - 2 99 47% મ. 

૮૦. અને મને ખવરાવે પીવરા છે? બટ્રંક્ઝડક્બડઝ ૭4 

૮૧. “અને જ્યારે હું માંદો થાઉં છું, તો તે મને હેં ર, 
શકા (તંદુરસ્તી) બક્ષે છે; ઘ્ટ્ક્ઝક્ક “ઝર 1555 

૮૨. “અને તે'જ મને મત્ય આપશે, અને મને કરી બાક 

વટ્ક હ  છઝૂ 5 


સજીવન કરશે; રી 

૮૩. “અને મને આશા છે કે તે કયામતના દિવસે છટ “હઠ કક માહ્કટઝીડ 
મારા ગુનાહોને માક કરી દેશે. મ વ 

૮૪. "હે મારા પરવરદિગાર, મને સદબુદ્ધિ આપ છડ પ્રક હડક 
અને મને પરહેઝગારેમાં શામિલ કરી દે; 

ક “ત...” “ડ્‌ 2 2 ૧૦ 
૮૫. '“અને આવનારી પેઢીઓમાં મને ડુ. ૧ ર? 7(2]?7 17214 
. (૬) પ છપક્ડાછ૭ુ-ઝડડડડ--5 

ઈઝઝતનું સ્થાન આપજે; 


૮૬. “અને મને ને'મતેોવાળી જન્નતોનોા વારસ ૪ 24, -૮.--૮-. ક 
રેક કવ કવ ક ટ 2 
કુક «ખન ૮ 275૭7 હક*32 


બનાવજે; પ 

૮૭. “અને મારા પિતાને માક કરી દે, જો કે તે છબઝ૫5ા૭2 ૭૪451 ૭8% ફં 
ગુમરાહીમાં પડેલો છે; ધિ 

૮૮. અજ દિવસે લોકોને કરી ઉઠાડવામાં ક ડડ્ઝ 
આવશે ત્યારે મને કજેત ન કરજે, રટ 

૮૯. “જે દિવસે દૈલત અથવા ઓલાદ લાભકતી ઉછ ૩-કહડટ્ન્‍્-૪4ડ 
નહિ થાય; _ 

૯૦. "સિવાય કે (તેનેજ બચાવી લેવામાં આવશે) ડો જી હ 


જ ખરા દિલથી અલ્લાહ સામે રજ થશે.' 


૬. યહૂદીયત ઇસાઇઅત તથા ઈસ્લામ, આ ત્રણે મઝહબે। હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને પોતાના પરોગામી 
તરકે માન્ય રાખે છે, અને બેહદ તાઝોમથી તેમનું નામ લે છે. 


૫૧૧ 


સૂરાહ ૨૬ અલ-શેોઅરા' કિડ ૧૯ 


૯૧. ને દિવસે જન્નત પરહેઝગારોની નકટમાં 


લાવવામાં આવશે.. 


જા. 


૯૨. અને ગુમરાણ થયેલાઓ સામે જહન્નમ 


ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. 
૯૩. અને તેમને કહેવામાં આવશે “ક્યાં છે 
(તમારા મા'બ્દો) જેને તમે પૂજતા રહ્યા હતા-- 


૯૪. “અલ્લાહ સિવાય? શું તેઆ (આજે) તમારી , 


અથવા પોતાની કોઈ મદદ કરી શકે છે?” 
૯૫. પછી તે (મા'બદો)ને તથા ગુમરાહોને 
ઊંધ-મૂંધ તે (જહન્નમ)માં કેંકવામાં આવશે. 


૯૬. અને ઇબ્લીસના લશ્કરોને પણ, સૌને એક 
સાથે. 


૯૭. ત્યાં તેઓ અંદરોઅંદર ઝઘડતા (પોતાના 


મા'બદોને) કહેશે. 

૯૮. “અલ્લાહના સોગંદ, અમે ખુલ્લે ખુલ્લી 
ગુમરાહીમાં પડી ગયા હતા, 

૯૯. “જ્યારે અમે તમને તમામ જહાનોાના 
પાલનહારના શરીક (સમકક્ષ) ગણ્યા; 

૧૦૦. “અને અમને તો ગુનાહગારોેએજ અવળે 
માર્ગે દોર્યી હતા. 

૧૦૧. “અને હવે અમારી ભલામણ કરનાર કોઈ 
નથી, 

૧૦૨. “અને ન અમારે સાચો દોસ્ત કોઈ છે. 

૧૦૩. “જે અમને કરી એકવાર જવાની તક મળે 
તે અમે ખરેખર મોમિન બની જશું.' 

૧૦૪. બેશક આ ઘટનામાં એક મોટી નિશાની છે 
પરંતુ આ લોકોમાંના ઘણાખરા ઈમાન નહિ લાવે. 

૧૦૫. નિશ્ચય, તારો પાલનહાર સર્વસમર્થ છે, 
દયાવંત (પણ) છે. (રૃકૂઅ-૫) 

૧૦૬. નૂહની કોમે (પણ) રસૂલોાને જઠા ઠરાવ્યા 
હતા, 

૧૦૭. જ્યારે તેમના બંધુ નહે તેમને કહ્યાં 'શું 
તમે સદાચારી નહિ બનો? 

૧૦૮. 'બેશક હું તમારી તરક આવલો એક 
વિશ્વસનીય રસૂલ છું. 


/.૦9૭2?ન-૮ %,95 2 
હડઝ%ઝ (ડડ 
405.” નક! 


હે 99 :#“97૦9૮ 
ઉ2૫2%૯- 5 


7 પ “29૨0 ઝુ 
65015૬૩ 


“99.97 29191 ?979 _ 
હ 


જેટ 5કડહઉ 
કષ્ટ હ-5 ૫?) 5 


%૫ઝ્ક.ડ$5૩) 
છેડક3ઉડાઉડ 


2.૦9 .&[(7 ક 77(₹7##7 
૦૯બ્ક“હપાપડ 


૦હ૦ઈ૭#૭દડદ.૬ ડડ 
#9 95 9777૯ .,#₹. ૯77 4.72». 
ભછહ૭કક્્ગ્ટ કહિટાઈક્ડઝડાંઠુડ 


ન્ન 


9૧.૦ /?9-- 


ર ના હોઈ ડ)3 


92 797 તિદ્ઈ 


ઉબા, ટક. 


ન 2747.-7 62૬ 92997 277 


છહક્ડડ ઈક્કાકહઉડ 


કી પ 





કઠે 


હ 


| | 


૭. “વિશ્વસનીય અલ્લાહે પ્રમાણિકતા, શુદ્ધભાવના, શુદ્ધચારિત્યના આધારે જેને વિશ્વાસનેપાત્ર 
ઠરાજો હોય, તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખનારાઓનો વિશ્વાસઘાત ન કરનારો, ભરોસો કરવાને લાયક. _ 


સરાહ ૨૬ અલ-શોાઅરા' પારો ૧૯ 





૧૦૯. “માટે અલ્લાહથી ડરો અને મારું કહ્ય હ 92917 7511 5૮૮ 
ી દ ઉ: ઊઠ્ઠ કા 5411, 
ક ર 1 ક કપ 9 ન 7 2797૮ ન 
૧૧૦. “અને હું તમારા પાસેથી કોઈ બદલો નથી દ ૪૭-૭૬, હકક ક 
ચાહતો. મારો બદલો તમામ જહાનોના પાલનહાર કા 
પાસે છે. ઉત્તર લટક 
૧૧૧. “માટે અલ્લાહથી ડરે, અને મારી  જોઈ?£'1ર૮:)15૬ 
સ છે ઉપ૪ 9-2! 9 છ! !કડડ 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરે. 
૧૧૨. તેમણે કહ્યાં, “શું અમે તારા ઉપર ઈમાન * ઇંડકકાહફાડ હાડ, જી કઇ 
લાવીએ જ્યારે સઘળા નીચ લોકો જ તારા સાથી છે. 
૧૫ ૧૫૬ ક જુ “પ ૨ ૦ ૮ ૧૧ સકસૂક રે સક ક 
૧૧૩. તેણે કહ્યાં, “મને તેમના કામધંધા” વિશે જિ 558 છ ડક 95 
જાણવાની કોઈ જરૂર નથી? જા રે 
*“ ન“ જ ર વી 2૦7 ક 
૧૧૪. “તેનો હિસાબ મારા પરવરદિગાર પાસે છે, છે૯૩2-*4» કે હડ જુ રઝ) 
જો તમે એટલું જ સમજતા હો તો! ઝડ 2 
૧૧૫. “અને ઈમાન લાવનારાઓને દૂર ભગાડવું છેબકક્મઞ્ઠપકાઇડ 
મારું કામ નથી. ક જક જસ. 
૧૧૬. “હું તો માત્ર ચેતવનારે છું.” ક ઉસકી 
૧૧૭, તેમ કહ્ય “હે નં ! જો ૪2971 7 *67 2220 ક શ્ર્હ 91 ત્ર 
ણે થં, હે નૂહ તું અટકીશ નહિ ક્ટ શ્ડ ઝુ ડિ 
તો તું પથ્થરમારથી“ માર્યી જઈશ. છ ર 
રર ક 
૧૧૮. નૂહે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, મારી દ્વ ૯9 હ] ૬૧2૦ હક ન 


કામે મને જઠા ઠરાજો છે. ા ાજાઉટટ ક... 
૧૧૯. “માટે તું અમારી વચ્ચે કોઈ કેંસલો કર ૫૪2૭” હ્ક5છડ5 ૬:54 હઉ 


અને મને તથા મારા મોમિન સાર્થીઆને બચાવી લે.” 


1 72 %39? 
૧૨૦. જેથી અમે તેને અને વહાણમાં સવાર છેપસ્કેન 
થયેલા તેના સઘળા સાથીઓને બચાવી લીધા. કી હ હુકડડ 54 ર્પ્ડ્ય ઠુ 
૧૨૧. પછી અમે બાકી રહેલાઆને ડ્‌બાવી રિ ઈ 
મિટાવી દીધા. 0 કા 
૧૨૨. આ (ઘટના)માં ખરેખર એક નિશાની છે બર્ડ 22 29 9% ટ 
પરંતુ મારા પ નહિ લાવે. 9ડઝક્કાડઈઇમ્ય5 ડીડઠુંઠી 
૧૨૩. અને તારો! પાલનહાર સર્વ સમર્થ છે. જેડ 5 કતા 44 ઈજા ક ઠે 


(તેમજ) દયાળુ પણ છે. (રુકૂઅ-૬) 





“ધંધા રોજગારના ધોરણે ઠરાવેલી ઊંચનીચ સાથે ઈમાનને કોઈ સંબંધ નથી પરંતુ વકિતગત 
કરણીઓનોા હિસાબ અલ્લાહ પાસે છે. 

૯. અપરાધીને ધડ સુધી ભયમાં દાટી અથવા એમજ બેસાડી તેના ઉપર પથ્થરમાર કરી આપવામાં 

આવતી મૃત્યુદંડની સજાની પ્રજા પુરાતન અને અજ્ઞાનતાના સમયથી ચાલતી આવે છે. ઇસ્લામને તેની 


સાથે કોઈ સંબંધ નથી. 
૫૧૩ 


સૂરાહ ૨૬ અલ-શાઅરા' પારો ૧૯ 
૧૨૪. પછાં આદ (ની કોમે) રસૂલોને જઠા 


ક ૦74૧. 
£.-૦9૬।,- 92 9૬ ક 
ઊ 1 ઉક 
ઠરાવ્યા હતા. જેહ 59] ગડ ઈઝ. 


"“« હ ૦ જ ૨% છ.” બબડી 525 25:51 ઝે 
રપ. જ્યાર તકના બધુ, હદ તમન કહ્યા શુ જેહડ્ઝષી ગ્ક્્ન્ક્ હઉ 
તમે સદાચારી નહિ બનો? 





છ ધ હ 


૧૨૬. “બેશક હું તમારા તરક આવેલા ઊ૭્કાવક્ઝજરઠું! 
[વિશ્વસનીય રસૂલ છું. ક 
ય જ્‌ ન ર રુ ર જ ઉર્‌૮*।] 
૧૨૭. “માટે અલ્લાહ્થી ડરો, અને મારી ઉંડડથ 41040 
ગ કે “5 - 27 કર 27 2 »17 ક્ક 2:72 કક 
આજ્ઞાઆનુ્‌ રી કરા. પ ્‌ હ] ઝૂ ૭% ૭2% 5૪ક્ક155 

૧૨૮. “અને હું તમારી પાસેથી કોઈ બદલે! નથી ણા... 

હ“ “ડ્‌ “હ “ડ્‌ જ હ 
ચાહતો, મારો બદલો તમામ જહાનાોના પાલનહાર જછેખ્ઝકવ્દઈ 
પાસે છે.” 2.9? :-7222 7 7259277 

૧૨૯. “શું તમે ખોટી નામના માટેજ દરેક ઊંચા ઊવક્ડઝવફા ટટહ્કહક્ડઝ 


સ્થળોમાં સ્મારકો ઊભા કરો છો, 
૧૩૦. “અને શું તમે ઈમારતો એટલા માટે બાંધો 


€ 7 299૦45. 92? કટ “ક # 22 ૮. 


છો કે તેમાં તમે સદા માટે રહેશો? ૧૦ ઊળ્૭૩ઞ્ડત્લ્રુઝ હષય 
. અને જ્યારે તમે કોઈના ઉપર હાથ નાખો “9 (૮-૦2 212: 222127, ૬ 
હ પ હ 9 કાના 
છો,બેહદ ઝુલ્મ સાથે નાખા છો. થં 
૧૩૨. “માટે અલ્લાહથી ડરો, અને મારી છેઠ્ટ91448! શુ 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરો. છ 
૧૩૩. “અને ગામો ડરતા રહો જેણે તમને દ્‌. 6૮ ઉ સા 
છ્ક્ટ્ઝ ૭-હહા1%- 
હુન્નર આપી તમારી સહાયતા કરી છે. છ ધી 
કૂ હ“ ન્ડ ન “હ ણ ન્ન ઝક 
૧૩૪. 'તેણે ઢોરો તથા ઓલાદ વડે તમારી જવ્%:5% 
સહાયતા કરી છે. પ ટ સી 
૧૩૫. “અને બાગો, અને ઝરણાંથી પણ. ભરેષ્ટ્ટન્ય્કષ્રન્-5 
૧૩૬. '“ખરેજ મને તમારા ઉપર એક ભયંકર “ 72.42: જ 
જ્હા પડદ કહા 


દિવસના અઝાબ આવવાનો ડર છે.” 


છા 
9” «7 ન ન” જ 
૧૩૭. તેમણે કહ્યાં, 'તું અમને નસિહત આપ કે ન 59૮ ડઝજ્સહાડઇઃ ક [ન 
આપ અમારા માટે તો સરખું જ છે. 





૧૦. આ આયતથી આદ એક બળવાન તથા સાંસ્કૃતિક વિકાસ પામેલી કોમ હોવાનો આભાસ થાય છે. 
પોતાના સમયમાં તેમણે વિજ્ઞાનમાં બહુજ પ્રગતિ કરી હતી. તેમણે મોટા કિલ્લાઓ તેમન યાંત્રિક 
સંશોધનો કરી તેમના વડે ઈમારતો બાંધવામાં સિદ્ધિ પ્રામ કરી હતી. તેમણે ધણા લડાયક હથિયારો તેમજ 
ભવ્ય સ્મારકો પણ બાંધ્યા હતા. સારાંશે પશ્ચિમની પ્રગતિશીલ સત્તાઆની જેમ તેઓ ઈલ્મ તથા 
સંશોધનમાં બહુજ આગળ નીકળી ગયા હતા. પરંતુ તેમની દુન્યવી સકળતાએ તેમને ઉચ્ચ આદશેથી હેઠા 
પાડી તેમનું રૂહાની પતન નીપજાવ્યું. તેમણે પોતાના રસૂલની શિખામણેને અવગણી અને જેમ બીજી 
કોમો પોતાની બદબખ્તીની શિકાર બની તેવીજ રીતે તેઆ પણ પોતાના મુકર્રર અં જામને પહેંચી ગયા. 


૫૧૪ 





સરાહ ૨૬ 


૧૩૮. “આ તે પ્રાચીન લોકોની ચાલતી આવતી 
એક રીત છે. 

૧૩૯. “અને અમાગ ઉપર કોઈ અઝાબ આવનાર 
નથી.' 

૧૪૦. જેથી તેમણે ઈન્કાર કર્યો અને અમે તેમને 
હલાક કરી નાખ્યા. આ (ઘટના)માં ખરેખર એક 
[નિશાની સમાયેલી છે, પરંતુ આ લોકોમાંના ઘણા 
ઈમાન નહિ લાવે. 

૧૪૧. અને ખરેજ તારે રબ, સર્વસમર્થ છે, 
(તેમજ) દયાળુ પણ છે. (રકુઅ-૭) 

૧૪૨. સમુદની” કોમે પણ રસૂલોને જઠા 
ઠરાવ્યા હતા. 

૧૪૩. જ્યારે તેમના બંધુ સાલેહે તેમને કહ્યાં 'શું 
તમે સદાચારી નહિ બનોરર 

૧૪૪. '“ખરેખર હું તમારી તરક આવેલો 
[વશ્વસનીય રસૂલ છું.' 

૧૪૫. 'માટે અલ્લાહથી ડરે, અને મારી 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરે. 

૧૪૬. 'હું તમારી પાસેથો કોઈ બદલો નથી 
ચાહતો, મારો બદલે તમામ જહાનોના પાલનહાર 
પાસે છે. 


૧૪૭. 'શું તમારી પાસે જે (કંઈ અહીં) છે તેમાં 


અમનથી તમને રહેવા દેવામાં આવશે? 

૧૪૮. “આ બાગો તથા ઝરણાં વચ્ચે. 

૧૪૯. “અને ખેતરે, અને ખજરના ભારથી 
નમેલી ડાળીઓ વચ્ચે? 

૧૫૦. “અથવા પર્વતોમાં કારીગરીથી કોતરી કાઢેલી 
તમારી ભવ્ય ઈમારતોમાં? 


અલ-શોાઅરા' પારા ૧૯ 


7-9 ?79 7 


છહા#ઝાહા-9 વઉ 


જપ જ 


છ ડાયા 


ન્ન” 


92 27247 
ક 


ભડક ૭૦૬ 


5 822 જક ૂાજજગટ2%૦૭ 
ના ઈ!2 હ& 
72?7 29-ન્‌ 


ઝ્---4૩5 

“ .,26૬:2 27 29977894 7૦ 

ઠંડા.) 
2 4%. ત્રિ 


જળ ન ઠં 


ઉઠ્રકકાડઝ ક રથ 


પ લુકમાન 
છેબ્ટકટડડ્ડડડુ 
જ્ઝકહિચાડહ5ડટૃક 

છેહ ઇનફ 





૧૧. “કતુહલ-શામ'ના અહેવાલ પ્રમાણે સમૂદની કોમ બહુજ બળવાન હતી. તેમની સત્તા બસરાથી 
લઈ સૌરિયા તથા અદન સુધી કેલાયેલી હતી. તેઆ બહુજ સંસ્કારી, ખેતી ઉઘોગ અને શિલ્પકળામાં અને 
ઈમારતો બાંધવામાં કુશળ હતા. આ કોમનું વર્ણન ગ્રીક ઈતિહાસકારોએ પોતાના ગ્રંથોમાં કર્ય છે. આ 
લોકા ઈસાયુગથી થોડો સમય પહેલાં થઈ ગયા હતા. હીંજ અથવા “અગ્રા' તેમનું વતન હતું. અલ-હિજ 
'મદાઈની, સાલેહ' અર્થીત 'સાલેહના શહેરો તરીકે પણ પ્રખ્યાત હતું. આ મદીના તથા તબૂક વચ્ચે 
વાઅદૌી-કરાઅનો ખીણેમાં આવેલું તેમની રાજધાનીનું શહેર હતું. કુરઆને મજીદે આ કોમને ક્રમમાં 


આદ પછી સ્થાન આપ્યું છે. 


૫૧૫ 


સરાહ ૨૬ અલ-શોાઅરા' પારો ૧૯ 
તતિાળઝઇ--ઝ------ઝ--૦-ઝ-ઝ--૦૩૩-ઝઝઉ:-૩૦૩:--::22:૩૩૯૦ાાગાાારાન તાલ તક૦૫૯૦,-.તલાસાાા સ તા.......૦૦-૦૦૦૦ ત પાસામલસારા.-૯૦ાકાલાસલાણદસાશાળસણણાણરસસાસસાાવાસસાવાસાતાાનણણણઉ 


૧૫૧. “માટે અલ્લાહથી ડરો. અને મારી છેડ ા42 વ ્વ્િ 
આજ્ઞાઆનું પાલન કરે. કિ ર 
૧૫૨. “અને તે લોકો જે હદબહાર જતા રહ્યા છે ૪૦ ક્ય જઉ 


પા 


તેમનું કહેવું ન માનો, ર 
૧૫૩. જે લોકો પૃથ્વીમાં ફિસાદ ફેલાવી રહ્યા છે «હ )].55૬૯,ઈ%ાહંડ2ડ-% ઝી 
બ ધા. ક ક ધ ન્ન 99 26722 દ્ર 7 તા” 38 9૦ «ન 
અને સુધારો નથી ચાહતા. 


જ ષ્‌ * કુ ક "જે બે €૬ /»૩ ન રબ 977% જ 

૧૫૪. તમણે કહ્યાં “તું કોઈ જાદુની અસર તળે છ હિ “હ ૫5] 
આવી ગયો લાગે છે; ા ી 

દુઃ ઝડ દ્ધ ક % ૮7 ના 79-7૮ 

૧૫૫. “તું તો માત્ર અમારા જેવાજ એક ઈન્સાન હરફ હડ ₹ 5% 25 ડાઇ 

છે. જો તું ખરો હોય તો કોઈ મો'જઝા (ચમત્કાર) ૦6૩-801૮ 

છિઈ્દ્નટાહટ 


કરી બતાવ.” 
“તેણે કહ્ય 1ટડીનો પીવાને! વારે «22 “4% 2 52 
૧૫૬. તેણે કહ્યુ આ ઊંટડીનોા પાંવાના વારો શ» કા દર્ડંઉ ૭ કક 
નક્કી કરેલો છે અને તમારે। પીવાના વારાના દિવસ જ 
(પણ) નક્કો થયેલો છે. ભટક 
૧૫૭. “અને તેને ઈજા આપવા ખાતર સ્પર્શ ના જદ "2 [:%% ઝુ 
૧% રિ 9 ૧ ચ ૦ દિ જ ઉદે ભક ક ક પ પિ 
કરશો નહિ. નહીંતો એક ભયંકર દિવસના અઝાબ હા 


તમને પકડી લેશે.” 
૧૫૮. છતાં તેમણે તે (ઉંટડી)ને ઘુંટણેથી કાપી ક્્હા ણ 66 
નાખી અને પછી (અઝાબને જોઈ) તેઓ પસ્તાયા. 


ક ૧૧ ૧૧ ૧ જ શ 7 7 હુ ન 92 મજ ક» ૦1 જી 
૧૫૯. અંતે અઝાબે તેમને આવી ઘેયી. આ ૭89૧2536) હાપઝા વડ 
(ઘટના)માં ખરેખર એક નિશાની છે, પરંતુ આ ન 
લોકોમાંથી ઘણાખરા ઈમાન નહિ લાવે. છેબ્ક્ટક્ક્ક્ય્ક! 
શ ન દ " નડ 
જ ઝે સ જ ન / 
૧૬૦. ખરેખર તારો રબ સર્વ સમર્થ છે, (તેમજ) બટ 505 કોક 
દયાળુ પણ છે. (રુકૃઅ-૮) 2 
૧૬૧. લૂતની કોમે પણ રસૂલોને જ્ઠુ ઠરાવ્યા ની ક જ 
હતા. ₹.-૦52૬૪3 77 972252792૮7 સ 
૧૬૨. જ્યારે તેમના બંધુ લૂતે તેમને કહ્યાં 'શું છ૯ક5ઝીકકડ કડ ઝં 
તમે સદાચારી નહિ બનો? અ ૬92277 
છ્ાઈ્ઝ્ક્ઝ ઠં! 


૧૬૩. “હું ખરેખર તમારી તરક મોકલાએલે એક 
[વશ્વસનીય રસુલ છું. 

૧૬૪. 'માટે અલ્લાહથી ડરો અને મારી 
આજ્ઞાઆનું પાલન કરે. 

૧૬૫. અને હું તમારી પાસેથી કોઈ બદલે! નથી 


કે 


ચાહતો, મારો બદલો સૃષ્ટિના માલિક પાસે છે. ઉકા 


૫૧૬ 


ન ભ 
સૂરાહ ૨૬ અલ-શાઅરા પારો ૧૯ 
૧૬૬. 'શું આટલી બધી કોમોમાંથી માત્ર તમેજ કા રુ શદ 
તમારી કામવાસના તૃપ્ત કરવા માટે પુરષો પાછળ ; છેબઝાહટડીઈણાહ)- 
દોડા છે, 
૧૬૭. “અને અલ્લાહે તમારા માટે સ્્રીઓ પેદા કાહ મી ફા 5554 


કરી છે તેમના ત્યાગ કરે। છો? બલ્કે તમે હદ બહાર 
જનારા લોકો છો.” 

૧૬૮. તેમણે કહ્યાં “જો તું આ વાતોથી અટકીશ 
નહિ તો હે લૂત, અમે તને હદપાર કરશું. 

૧૬૯. તેણે કહ્યાં. 'મને તમારી બદઆમાલીથી 
(દુરાચારથી) બેહદ નકરત છે. 

૧૭૦. “હે મારા પરવરદિગાર, મને અને મારા 
પરિવારને આ લોકો(ની બદકારીએ)થી બચાવી લે.' 


૧૭૧. પરિણામે અમે તેને અને તેના પરિવારમાંથી 


સૌને બચાવી લીધા, 
૧૭૨. સિવાય એક વૃદ્ધ 
રહી જનારાઓમાં ભળી ગઈ. 
૧૭૩. પછી અમે બાકી રહેલાઆનેો મિટાવી દીધા. 
૧૭૪. અને અમે તેમના ઉપર એવી વષા 


૧૩ ૧ ૧ 
ધા સ્રીને, જ પાછળ 


કરી, બેશક જેનાથી તેમને ચેતવવામાં આવો હતે તે. 


વષા બેહદ ભયાનક હતી. 

૧૭૫. આ ઘટનામાં ખરેખર એક ભવ્ય નિશાની 
છે, પરંતુ આ લોકોમાંથી ઘણાખરા ઈમાન નહિ લાવે. 

૧૭૬. અને ખરેખર તારે રબ સર્વસમર્થ છે 
(તેમજ) દયાળુ પણ છે. (રુકૂઅ-૯) 

૧૭૭. જંગલમાં રહેનારાઆએ પણ રસૂલોને જઠા 
ઠરાવ્યા હતા, 

૧૭૮. જ્યારે શોએબે તેમને કહ્યાં 'શું 
સદાચારી નહિ બનો? ' 

૧૭૯. “ખરેખર, હું 
[વિશ્વસનીય રસૂલ છું.' 

૧૮૦. '“માટે અલ્લાહથી ડરે, 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરે. 


તમે 
તમારી તરક આવેલો એક 


અને મારી 


“221 
જે ઈ2પ્૦૦૭ ૦૭ 


જડ ડક 
ઉહ જ હાક 


ન્ન 


79 ડઝ કઝ ધ# પ્ટ્ 
ઊઘ કા 94 5 


અ વાડ!» 
હડક %) 
-79 ,7 19 “94૮૦7 દક 
૦૭5 ૫53 


ઉજ 


95» - 


બછન્ઝ્ઝકાક્ક ક “57 ૭/3 હ 


ન્ઝ 9 નદ ક 
2 :ન૦9 ક 24 પ્ક્ક્ગ ”4ત્ર 
૦પ જિ | ૫. 
ઉ 
53] 
«ન 


૬ .-?૬: ડી ૦9-22 


€છેઘ%-5% | ૧-૦૩-૦૨ 





૧૨. કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ તેમના આ અનાચારના પરિણામે હઝરત લૂત(અ)ની કોમ નષ્ટ થવા 
પામો હતો. 
૧૩. આ વૃદ્ધ સ્રી હઝરત લૂત (અ)ની પત્ની હતી જે બદફેલીમાં ઓતપ્રોત હતી. 
૧૪. ભીની માટીથી બનેલા ઢેકાં સુકાઈ ગયા પછી પથ્થર જેવા સખત બની ગયા. 


૫૧૭ 


સરાહ ૨૬ અલ-શેોાઅરા' પારો ૧૯ 





૧૮૧. “અને હું તમારી પાસેથી કોઈ બદલે! નથી ૪૭૯, જ દંડ «૬91 ક 
ચાહતો. મારે વા સૃષ્ટિના રબ પાસે છે. કિ શૈ 


ક દ્વ ૮ 
ઝાઝા 
૧૮૨. “તમે માપમાં પૂરેપરે આપો, અને બીજાનું છે 
" ૧૫ વવદ્ધ 
નુકસાન કરનારા ન બનો. હે, 5875555800 
૧૮૩. “અને સાચાં ત્રાજવાં વડે તોલ કરે. બજક દ્રિ ઝા ળકિગ્ક ક)5 


૧૮૪. “અને લોકોને તેમના હક્કથી આછું ન 5589 ન “ન ?49: 
“ *% ન સ કકે ન (81૭1 ત 52 તા [૬11 
આપો. ન તો ધરતીમાં અનીતિના કામે ફેલાવો. લક (“કષ કિ 


૧૮૫. “અને તેનાથી જ ડરો જેણે તમને અને 9૭% 
(તમારી) પહેલાના લોકોને પેદા કર્યી હતા.” ભે 55 વકક 2 1 
૧૮૬. તેમણે કહ્યાં “તારા ઉપર જાદૂ કરવામાં ક ડઝ 
આવ્યું છે. 85 કકડઝડ્ડ 4) 
૧૮૭. તું તો કવળ અમારા જેવાજ ઈન્સાન છે છ હઝ. કદ દ ઝહાઉડ 
અને અમે તને જઠ્ા સમજીએ છીએ. 
૧૮૮. “જે તું સાચો છે 'તો અમારા ઉપર હ હ 55) દડડા ઠક હઉ કટર્ગા 
આકાશના ટૂકડા પાડી દેખાડ. દ વડ પ્રકા 
૧૮૯. તેણે કહ્યાં, 'મારો રબ તમારા કામોથી ખૂબ ઝટ છ 
પરિચિત છે.” 0૭ હું નન 
૧૯૦. અને તેમણે તેને જૂઠ્ઠા ઠરાથો. પરિણામે ડઠઇં૬૬) ધાઈ, % ૭હડડતઉઝુ 
એક ગમગીંનીભયા દિવસના અઝાબે તેમને ઘેરી લીધા. ન 
બેશક તે ભયંકર દિવસનો અઝાબ હતો. ક શ્ર ટ 
૧૯૧. આ ઘટનામાં ખરેખર એક નિશાની છે, ક તાડ 
પરંતુ આ લોકોમાંના ઘણાખરા ઈમાન નહિ લાવે. %હ્ક્કક્ક રા 2૧5 કિ છી 
૧૯૨. અને ખરેખર, તારો પરવરદિગાર, સર્વ કા 1 
સમર્થ છે. (તેમજ) દયાળુ પણ છે. (રુકૂઅ-૧૦) ક 
૧૯૩. બેશક આ (કુરઆન) તમામ જહાનોાના ઇક 


સર્જનહાર તરકથી જ આવ્યું છે. 

૧૫. તમામ નબીઆ પોતાની કોમને એકજ અલ્લાહની ઈબાદત કરવાના અને તેના રસૂલની 
ફરમાંબરદારી કરવાનો તેમજ સમાજમાં કેલાએલી બદીઓનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપતા રહ્યા હતા. 
હઝરત નૃહ (અ)ની કોમ વળા તથા ઊંચનીચના ભેદભાવના બદીથી પીડાતી હતી. હઝરત હૂદ(અ)ની 
કોમ હુન્નર ઉઘોગ તેમજ લશ્કરી બળના આધારે બીજા ઉપર પ્રભાવ નાખવામાં સખત બેરહેમીથી કામ 
લેતી હતી. હઝરત સાલેહ (અ)જ કોમ માલમિલકતના આધારે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવામાં પ્રવત્ત હતી 
અને હઝરત લૂત (ની) કોમ બેશરમીપૂર્વક અકુદરતી રીતે પોતાની વિષયવાસના પોષવામાં આતપ્રોત હતી. 
જ્યારે હઝરત શોએબ (અ)ની કોમ લેણદેણના વહેવારમાં અપ્રમાણિક હતી. 

૧૬. આકાશના ટૂકડા પાડવા અથવા અઝાબ લાવવું અલ્લાહનું કામ છે. વિનાશ બદકારોના 
પોતાનાજ નોતરવાથી તેમના ઉપર આવી પડે છે. નબીઓ માનવજાતિના હમર્દદ હોવાથી માત્ર નસિહતો 
વડેજ પોતાના કરાએઝો પૂરાં કરે છે. આ નેક રૂહો કોઈના માટે બદદુઆ નથી કરતી. 


૫૧૮ 


હક 
1૪ 


સરાહ ૨૨ 


૧૯૪. 'રૂહુલ અમીન'  (જીબ્રાઈલ) આ કલામ 
લાવજો છે 

૧૯૫. તારા હૃદય ઉપર કે તું તેના વડે લોકોને 
ચેતવી દે. 

૧૯૬. (તે) સરળ અને સ્પષ્ટ અરબી ભાષામાં છે. 

૧૯૭. અને બેશક તેને ઉલ્લેખ પહેલાંના લોકોની 
કિતાબોમાં” પણ છે. 

૧૯૮. શું બની ઈસરાઈલ આલિમોનું આ 
(કુરઆન) વિશે માહિતગાર હોવું તેમના માટે તેની 
સચ્ચાઈના દલીલ નથી? 


૧૯૯. અને જે અમે તે કોઈ બિન-અરબ ઉપર 


ઊતાર્યું હોત, 

૨૦૦. અને તે આ લોકોને વાંચી સંભળાવત તો 
પણ તેઓ તેમાં ઈમાન લાવત નહિ. 

૨૦૧. આવી રીતે અમે ગુનાહગારે।ના દિલોમાં 
નાકરમાનાં ઠસાવી દીધી છે. 

૨૦૨. તેઆ કદાપિ તેમાં ઈમાન લાવશે નહિ, 
જ્યાં સુધી કે તેઆ દર્દનાક અઝાબ ન જોઈ લે 

ર૦૩. પરંતુ તે તો ઓચિતુ તેમના ઉપર આવી 
પડશે જ્યારે તેમને ભાન પણ નહિ હોય. 

ર૨૦૪. અને તેઆ કહેશે “અમને થોડી મોહલત 
મળી શકશે? 

૨૦૫. શું (અત્યાર સુધી) તેઆ અમારા અઝાબ 
માટે ઉતાવળ ન કરી રહ્યા હતા? 

૨૦૬. તું શું ધારે છે? જો અમે વષા સુધી તેમને 
શેઆરામ કરવા દઈએ (તોપણ): 
૨૦૭. જેનાથી તેમને ચેતવવામાં આવ્યો છે તે તો 
તેમના ઉપર આવીજ પડશે. 


(૧૯) 


એ 





તી અલ-શેોાઅરા' પારે ૧૯ 
ડક. કડકડાટ: 


9 ૭% 22 


જખ દુકવ# 

72.97 .9 ”_-.૦૮)-7 ?૮ ॥7 
9ઝઝગડડડાડીડ 
છ હ છરા 


અ ક ત્ર 


જેઠા હજ 


4, _ 2£”"“₹2૮27224 *૮૬ 12974 શ ન” 
હડાડ ધક ઝલફા-કડઝડઝત 


ક ન્ન 


જવ્ફકાદઝ 
જેબ્ક્બશઇડક 
ઉડાડ, 4618 ઝર્સડ 
હડક: ડડ 


ક “9? _ 4-79 શ£774- 22 274 
જછેગઞ્ઝઝોહ્ઝાઘઝં શ્ઝ્ક્ક્જૃ હક્ઝક% 
2./#97?97%&- ૬92 2?-,(7€ 

છવા 5255 5 


27-ન 


છ ઝા 


“ર 22925(7 747 
કાન 


ન” 9 «નન 


* છીષ્ઝ્ક્ક્ક! 
5 


2-2 જ 


છખ્ક્ક્ડ 


ઝક 
છેડ2૦૬%»૪ઉ 5 


૭. “રૂહુલ અમીન' અર્થીત 'પ્રમાણિકરૂહ', હઝરત જીબ્રાઈલ (અ). 
૧૮. વિગત માટે જઆ ડયુયેનામી પા.૧૮ આ.૧૮ જેન (યોહાન) ૧૬ આ ૧૨માં કુરઆન મજીદ 


[વશે આગાહીઆ છે. 


૧૯. ઈન્સાનની પ્રકૃતિનું ખરું રૂપ આ આયતમાં જેવામાં આવે છે. એક જીવ ગુનાહોમાં પડે 
તેની બુદ્ધિ મેદ પડી જાય છે. અને સમય જતાં તેને તે પાપોથી પ્રીત બંધાઈ જાય છે અને તે એક 


છે તોઃ 
એવું 


વ્યસન બની જાય છે કે તેના વગર પાપીને ચાલતું નથી, અને પાપ કરેજ તેના મનને શાંતિ મળે છે. 


પવ૧૯ 


સૂરાહ ૨૬ અલ-શોાઅરા' પારો ૧૯ 





૨૦૮. ત્યારે જે આનંદ માણવા માટે તેમેને ' *..2૬૦.% ૯ 9% 2 પર 
આપવામાં આવ્યું હતું તેમાંનું કંઈપણ તેમને કામ છેઘ્ઝ્રકરદડ કિ 
નહિ લાગે. ર 
૨૦૯. અને અમે કોઈ વસ્તીના વિનાશ નથી ક્યે ઉ ક ઝં] તરડ ક ક 
જમાં પહેલાં ચેતવનાર ન મોકલાવ્યો હોય. 

૨૧૦. આ એક નસિહત છે; અને ખંરેજ, અમે ઉ 
ઝાલિમ નથી. 

૨૧૧. બેશક આ (કુરઆન) શયતાનોા નથી લઈને જેટ ક અ 
ઊતયી. 

૨૧૨. ન તેઓ તે લાવવાને લાયક છે, ન તેઓ છડ 5. ઈઝ થિ 
લાવવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. મ દ 

૨૧૩. ખરેજ તે સાંભળવાથી પણ તેમને દૂર છેડે? હ્ડાઠ્ન્ી 


રાખવામાં આવ્યા છે. 
૨૧૪. માટે અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને ન “--4./૦ 2 મ ગન 
ક 


ઉ ડડ 
પુકારીશ, નહિ તો તું અઝાબ ભોગવનારાઓમાં ભળી ન યા 
જઈશ. 

ઝે ક ક જે 2-2 2:79 ન 
ર૧૫. અને તારા સોથી નૌકટના સગાઆને ઊડ 59ક: ૬ 519 


ચેતવણી આપી દે. ક. ટ. ડડ 
૨૧૬. અને જે મોમિનો તને અનુસરે તેમની સાથે જઝક્ક્મઝહાહ્ટપડાડડ- ઝક્ડકા5 
દયાભાવ રાખ. 
પ “જ "૧-૧ 1 "“"% "“ *- ન ડી ર ર 
૨૧૭. પછી જે તેઓ તારી નાકરમાની કરે તો હ હિ ક 


જ. ટ “ ૧. ડર હ. દેજે ક ક * 2 ક 
તેમને કહી દે “તમે જે કરો છે તેનાથી હું વિમુકત છું . 


૨૧૮. અને તું સર્વસમર્થ દયાસાગર (અલ્લાહ) જા 
ઉપર યકીન રાખ. 
છ ક. "% કટુ કૂ. ક્રુ જો "“"; મ શ્ર 2924 -9 છુ નુ 
૨૧૯. તે તને જોઈ રહ્યો હોય છે જ્યારે તું છ જ 
(નમાઝ માટે) ઉઠે છે. ુ 
“% ન જ ન જ 4714૬24 
૨૨૦. અને સિજદા કરનારાઓ સાથે તારી છેળ“્ઝક્ઝા૫પ૭ક 
હિલચાલને તે જેઈ રહ્યો હોય છે 0 
ણ સ બ્ર હસન 5 ત 
૨૨૧. ખચિત તે સર્વ સાંભળનારેો છે, સર્વ ર ક્કવડ 
જાણનારે છે. 
૨૨૨. શું હું તને કહું કે શયતાનો કોના ઉપર નકા 





૨૦. શયતાનના વજૂદમાં તૈહીદ,અલ્લાહ પરસ્તી તરકના વલણને અભાવ હોય છે જ્યારે કુરઆને 
મ નજ ક ન જ ધે 
મજીદમાં તોહીંદ ઉપર બહુ ભાર મૂકવામાં આજો છે. 


૫૨૦ 


સરાહ ૨૬ અલ-શોાઅરા' પારે ૧ 


2 »,7 («૯ ૧ 1% 1૨૮ 
%ઝટઝઝડ 


ર૨૩. તેઓ દરેક જહ્ઢા અને મહાપાપીઓ ઉપર 
ઊતરતા હોય છે, 

૨૨૪. જે સાંભળ્યું હોય તે બોલતા રહે છે, અને 
તેઓમાં ઘણાં જઠું બોલનારા છે. 

રરપ. હવે રહી શાએરોની વાત, તો ગુમરાહ 
થયેલા તેમની પાછળ ચાલે છે. 

૨૨૬. શું તેં નથી જોયું કે તેઆ ઊંડી ખીણેોમાં 
કેવા રખડતા રજડતા ફરે છે, 

૨૨૭. અને તેઓ એવી વાતો કરતા હોય છે જેના 
ઉપર પોતે અમલ નથી કરતા? 

૨૨૮. સિવાય કે તેઓમાંથી ૧૪ ઈમાન લઈ આવે, 
અને નેકીના કામો કરે અને અલ્લાહને નિત્ય યાદ કરે, 
અને જે તેમના ઉપર ઝુલ્મ થયો હોય તોજ તેઓ 
બદલો લે છે. અને ઝાલિમાને વેળાસર જણાઈ રહેશે કે 
તેમને કયાં પાછા જવાનું છે. (રુકુઅ-૧૧) 


(ર૧) 


ક કડ શ 77 2 


ડન 





જેવ્ઝન્ર “હકક 2 


અ ઈ ક 


* જેડ 


ન્ન 


૪.229 4, કી 
9૭-ટાકડઝુક્ં 


૮ ૦27 જ 9? ૦%- ક! 
છેડ» ૪1-૭૪૨-5 


દ્વ 


19 


4194555 ઝક 31,58 ડઝ 


કકાર 


“/,92%9 --7-797,7 .-2 


છેવ્કાડાઇ૭ડાખડ 


ઝી 


પી 


૦વ્જ્ન્‍ 





૨૧. શાએરેો પોતાની કલ્પનાઓ તથા તરંગોના ઊંડા સાગરમાં સાંભળનારાઆને ગોથાં ખવરાવતા 


હોય છે અને પ્રદશિત વિચારો તથા નસિહતો ઉપર પોતે અમલ નર્થી કરતા. 


૫૨૧ 


સૂરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ પારો ૧૯ 





અલ -નમ્લ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જ બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭-:ઝ51હ-551 કડ 
દયાવંત છે. શ ક 
ર. તા, સૌન, (તે કૃપાળુ છે, તે સાંભળનારે। છે) બ્ષ્ટુર-ક્ક હ્રહડ્ક્ડદ્વા,ઇદ હં ક 


ધણ 


આ કુરઆન અને એક રોશન કિતાબની આયતો છે, 


૩. એક હિદાયત તથા ખુશખબર છે તેના માટે જે કા “રડ 5655 
ઈમાન લઈ આવે,  . શ દ જાટ ન ડા હડ: ન 
૪. નમાઝ કાયમ કરે અને ઝકાત અદા કરે, અને 
આખેરત ઉપર કામિલ ઈમાન રાખે, ૪ ઝી કંધ 
* જ આખેરત ઉપર ઈમાન નથી રાખતા, ,,. વ. 
સ નલી પા તેમને ભલી! કરી દેખાડી ્ઈદવ્ઈધઈ કકક હક્કક:5 ઝાય 
છે કે જેથી તેઆ આંધળાની જમ અથડાતાં કરે છે. ૦ડ-ગ્ઇનઇ 


૬. આતે લોકો છે જ દર્દનાક સઝા ભોગવશે અને 
આખેરતમાં તેઆ અધિક નુકસાન ભોગવનારા છે. 


કંકુ ટહ્ાડ્ઝાઇ-# ઝહર 


-?9%-94 


૭. બેશક આ કુરઆન તને તેના તરફથી અર્પણ ૦9૭2૮55 
" -" જ ક ન્ડ ર ૦ 2979૬2 270927? ૧૮7૮2 
થયું છે જ હિકમતવાળો છે, સર્વજ્ઞ છે. બ્ક્્ ઝ્ઝડ#ડા% ડેઝડડ)ડ નુ 
૮. (યાદ કર) જ્યારે મૂસાએ પોતાના પરિવારને ;. 1 ક». '419135546552 
ક “હૂ ૨ ૨) “ ન્ડ ૦ 
કહ્યાં 'મને (દૂર) આગ? દેખાઈ રહી છે. હું નિશ્ચય ના કયાડ પ 
તમારા માટે ત્યાંથી કઈ સમાચાર લઈ આવીશ, અથવા “ટ 
૦ કજ ૦ છિ “ જો કં જ્હા 
ત્યાંથી (થોડો) અંગાર લેતા આવીશ જથી તમે તાપણી 7 
કરી શકો. ૦ડકડ5 
૯. પછી જ્યારે તે આગ પાસે પહેઓ ત્યારે તેને પ. 
અવાજ આગ્ો, “આ આગમાં જે છે અને જે તેની: હની ઈથી» ન છઠ્ઠ» દરાર 





૧. બદકારોને બદીઓ, ઝુલ્મ તથા પાપાચરણે। તેમના માન મોભાને તેમજ સામાજિક સ્થાનને આપતા 
કે છાજતા લાગે છે. ઝાલિમ સત્તાધીશ પોતાનીપ્રજળ. ઉપર સિતમ કરવાને તેમજ અન્યાય કરવાના 
પોતાને જવાબદાર નથી લેખતો।, કારણ કે પોતાને જે કાયદો અનુકૂળ હોય તેને બનાવવાની લાગુ કરવાને 
પોતાને હક્કદાર સમજે છે અને તેની દરેક જવાબદારીથી પોતાને મુકત સમજે છે. પરંતુ ઝાલિમ રાજકતી : 
[િરુહ્ધ અલ્લાહના કાન્‌નને અમલમાં આવતાં વાર નથી લાગતી. 

ર. હઝરત મૂસા (અ)ને નબુવ્વત મળ્યા પહેલાં તેમના અંતરમાં એક દિવ્ય જ્યોતને ઉદય થયો હતો 


તેના પરિણામે અલ્લાહની વહી (પરમાત્માનો આદેશ) થવાના ચિન્હો તેમના ઉપર જાહેર થયા હતા. 


પરર૨ 


સરાહ ૨૭૦ અલ-નમ્લ પારા ૧૯ 





આસપાસ છે તે મ પામ્યા છે, અને પવિત્ર છે ઉહ પઠ ડઝ ગ્ટ-5* 4 
અલ્લાહ જે સમગ્ર સષ્ટિના પાલનહાર છે. ક. 
૧૦. 'હે મૂસા, ખરેજ હું અલ્લાહ છું, લાઝુડોડી 4011૬5) દ્ર 
મહાશકિતશાળી છું , હિકમતવાળેો છું . નઇ શિ, ટ નિ 4ઈઇશ્ાડડહુંક 
૧૧. “અને તારી લાઠીને નીચે ફેંકી દે.' અને તેણે “#* 
જોયું કે તે સર્પની જેમ સળવળી રહી હતી, તે પાછો ૩?“ રાડ 555539 
કરીને નાસવા લાગ્યો કે અમે કહ્યાં “હે મૂસા, ગભરાઈશ જુ કા 
નહિ. બેશક, મારી હાજરીમાં મારા રસૂલને ડરવાનું હડાં4 હ 
કોઈ કારણ નથી. 


ક “% * “૧% 5૫ "“"% જ હના 79712 દ ૮0 ૮0 દ 

સિવાય કે જેના હાથે કોઈ ઝુલ્મ થયો હેય, છં-[5 ક ક કઝ 
તેના પછી જે તે બ્‌રાઈના બદલે નેકી કરે તો હું તેને છટ 
બક્ષનારો। છું , દયાળ છું . જેક્ક્ટગ્ક્ય 


“અને તં તારે ગલમાં નાખી બહાર 7૮ સ *“-2& 1771.97 
૧૩. અને તું તારો હાથ બગલમાં નાખી બહાર કા કડ હાટ ઉ શિ 
કાઢોશ તા તે ખરાબી વગર ચળકતો (રોગરહિત) હશે. 


ન નડ નડ ષી (૪) 74% જ *#..ઃ7979* પજ "4% 
આ કફિરઓઆન તથા તેની કોમ માટે નવ ર: ભાઇનતાાઉતાઇકઇ 


(નિશાનીઓ છે જે તારે લઈને તેમની તરક 
જવાનું છે બેશક, તે બેહદ નાકરમાન લોકો છે.” છક કછ 
૧૪. પરંતુ જ્યારે તેમની આંખા ઉઘાડનારી 9, 


2 1 97: 
ં ક,” કા ઝજડદઉ 
અમારી નિશાનીએ તેમને પહેંચી તો તેમણે કહ્યં,,'આ ૦્ય્્રકક યકારક 


તા ચોખ્ખા જાદુ છે. 
૧૫. અને તેમણે ઘમંડ અને ઝુલ્મથી તેમનો ,.,,_ .,. દગ 
“« ક ક પિના દ્રિ ? જ ન 94 13 કુપગ્ક્ક્ક 
અનાદર કયી, જેકે તેમના મનમાં તેની (સચ્ચાઈની) ! ન્ય 
“ષ્ટ 5“ “ઝદ? હે 7 *૦ ન 770॥??(૮ 
ખાતરી થઈ ચૂક હતી. પછી તે જોઈ લીધું કે ફિસાદ ઉહ જ વડું ઠં વ ડુ 
કરનારાઓના અંજામ કવા આજો હતો? (રફઅ- ૧) , 
ન“ જો પ ૭9-72 -19(9 7:7#,7(797! 5 
૧૬. અને અમે દાઉદ અને સુલયમાનને ઈલ્મ 4156; ઊ1% ૭-5-4349156:4155 
આપ્યું અને તેમણે કહ્યું. 'સવીપમાં લાયક અલ્લાહ છે, 





૩. આ આયતર્થી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે રોશની એક દિવ્વ આગ હતી જેમાં હઝરત મૂસા(અ)એ 
અલ્લાહના રૂપના દર્શન કર્યી હતા, અને પોતાના માટે તથા તેમની સાક્ષી સંબંધ રાખનારાએ માટે તેમણે 
બરકતો મેળવી. 

૪. નવ નિશાનીઓ:- લાઠી, ચળકતો હાથ, જંય દેડકા, તીડ, લોહી, મરકી, સામુદ્રિક તોફાન જેમાં 
કિરઓન ડૂબી મર્યી, દુષ્કાળ અને કળઉપજને। વિનાશ. 

૫. હઝરત દાઉદ (અ) એક બળવાન યોદ્ધા અને એક શાણા રાજનીતિજ્ઞ હતા. તે યહૂદીઆ 
રાજવંશના પાયો નાખનાર! અને હિબ્ર રાજસત્તાના મુખ્ય સ્થાપક હતા. તેમના પ્રતાપે દાનથી બેરશેબા 
સુધી વસેલા ઈસરાઈલના તમામ કબીલાઓનું એકમ થયું હતું . જેમણે યુકરેટીસથી લઈને નાઈલ સુધી 
પોતાના બળવાન રાજ્યને પ્રસરાવ્યું. પછી હઝરત સુલયમાન (અ)એ વારસામાં મળેલી આ હુકૂમતને 


૫૨૩ 


ષ્ૃ 


સરાહ ૨૭ * અલ-નમ્લ પારો. ૧૯ 





જણે ને પે એ મે [દાએ 9૫૪ 9.૮ ॥7#(74-૫૬- 9 ૬ ! 
ણે અમને પોતાના ઘણા મોમિન બંદાઆ ઉપર 22 કડક હ હ! 
કઝાલત (ક્ોષ્ઠતા) આપી છે. પા 
૧૭. અને સુલયમાનને દાઉદનો વારસો। મળ્યો. ન 1૬:61; 2_ ક 
તેણે કહ્ય “હે મારી કોમના લોકો અમને પક્ષીઆની ભાભા ૭823515 ૭2 


ભાષા શીખવાડવામાં આવી છે; અને અમને પ્રત્યેક 1. હુ 912 
સ . ક મ ૭૦)” દડકો હચ 
આવશ્યક ને'મત બક્ષવામાં આવી છે. બેશક આ 


79 હ 

(અલ્લાહની) ખલ્લેખુલ્લી મહેરબાની છે. જા છે્‌ઝહ-ડકો 

૧૮. અને સુલયમાનની સત્તા નીચે જીન્નો, “૮957777 5.) ૮5૭5 
ઈન્સાનો તથા પક્ષીઆની” સેનાની જદી જદી ૫ 'ઝેઈહઝીડ#ન્ઝરહ હિ ન 

પલટને। કાયમ કરવામાં આવી હતી. ઈમ 


૧૯. જ્યારે તેઆ અલ-નમ્લની ખીણમાં આવ્યા 2“, 9૮૪% 
“ (૯) "ડ્‌ "% ડઝ છ હૃકપિા”ડ હાહ 240૬116) 
ત્યારે નમ્લ (કોમ)ની એક સ્રીએ કહ્યાં, હે નમ્લ 
(ની કોમ), જલ્દીથી તમારા રહેઠાણાોમાં પનાહ લઈ 5 ક ઉ તડ ી રડ હ 55 
લે, કયાંક એવું ન બને કે સુલયમાનના દળો 
ફે ક કું 9979787927 727772. 
અજાણતામાં તમને કચડી નાખે. 62-4૪-83 કક5 





મજબ્ત બનાવી હતી, હઝરત સલયમાન એક મહાન અને ભલા રાજ્યકતી હતા. ઈસરાઈલીના અનેક 
સત્તાધીશોના બાંધકામોમાંથી તેમને ક યરૂશલેમનું પ્રખ્યાત દેવળ એક ભવ્ય ઈમારત ગણાય છે જે 
ઈસરાઈલીઓનો કીબલો (પ વત્ર ધામ) છે 

૬. પ્રત્યેક પ્રાણી કે સજન વચ્ચે વ્યવહાર ચલાવવા માટે ભાષાનું ન જરૂરી છે. આ સિદ્ધાંતના 
આધારે પક્ષીઓ પણ પોતાના આવશ્યક જીવન વ્યવહાર ચલાવતા રહે છે તેમાં કોઈ શંકા નથી. હઝરત 
દાઉદ (અ) તથા હઝરત સુલેમાન પક્ષીઓની ભાષાને સમજતા હોય તેમાં શંકા કરવી વાજબી નથી, 
કારણ કે, દરેક યુગમાં શિકાર પકડવા, સંદેશા પહેચાડવા અને અન્ય રાજદ્રારી અથવા લશ્કરી કામોમાં 
પક્ષીઓનો ઉપયોગ થયો હોવાના પુરાવા ઈતિહાસમાં મોજદ. છેલ્લો મોટે પુરાવો પહેલા વિશ્વયુદ્ધના 
અહેવાલોમાં પણ મળી રહે છે, જે સમયે ઘણી જગ્યાએ સંદેશા પહેંચાડવા માટે કબૂતરોનોા ઉપયોગ 
કરવામાં આજો હતો. 

૭. 'જીન્ન' (જીન) અર્થીત પહાડોમાં જંગલોમાં વસતા હિસક લોકો અથવા કબીલાઓ, જાહેલ, 
અજ્ઞાન, ગમાર, અશિક્ષીત. 

૮. સંદેશો પહેંચાડવા તથા લાવવાના ઉપયોગમાં આવનાર પંખીઓના ટોળા! માટે અહીં 
“તાયીર'નો શબ્દ વપરાયો છે જેનો અર્થ હવાની ઝડપથી દોડનારા ઘોડાએ અથવા અન્ય પ્રાણીઆ પણ 
થઈ શકે. (૨૧૫૪) 

૯. '“નમ્લ'થી કોડીઆને ભાવાર્થ લેવા યોગ્ય નથી. અરબ લોકોમાં આવા ઉપનામોાને ઉપયોગ બહુજ 
પ્રચલિત હતો જેવાકે બનુઅસદ, સિહને। બચ્ચો, બિલાડીવાળા, અબુ હુરેરા, અબુબકર, ગોવાળ વગેરે. 
હકીકતમાં નમ્લ નામની એક ખીણ યરૂશલેમની સામેની દિશામાં સમુદ્રના કિનારે છે. દમશ્કથી હિજાઝ 
તરક જતાં રસ્તામાં આવતું એક મેદાન હતું, તેના રહેવાસીઓ અલ-નમ્લ કહેવાતા હતા. આક્રમક દળોાથી 
કચડાઈ જવાના ભયથી નમ્લની કોમના આગેવાને તેમને પોતાના ઘરોમાં આશરે! લેવાની સલાહ આપી 
હતી. 


પર૪ 


સરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ પારો ૧૯ 





૨૦. આ વાત ઉપર સુલયમાન હસી પડયો, અને ન 2.2 “4 રણ: કડ :445$ 
" ૪ ગ્ર - ઇન “કડીછીતા ક હઉ્ક્ાડ 49૭ 
કહ્યાં “હે મારા પાલનહાર, મને શકિત આપ કે મારા 


ભજ જ ક ક કી ક #| #.ન ન્વ 
ઉપર તથા મારા માતાપિતા ઉપર ઊતારેલી તારી ઉ) 9 હક્ક છ ડઝડકછીહક્ડઝડણા 
ને'મતોનેો હું આભારી બનું, અને એવા કામો કરું જે 


ન ,79- 2% 2944 મ “97 97,/ 
તને પસંદ હોય, અને તારી રહેમતથી મને તારા નેક “જક્્ઝ્ઝ#કક25 4 છાડ હં 
બંદાઓમાં શામિલ કરી દે.” હ કાડા 


ર૧. અને તેણે પક્ષીએ પ દળોનું ) નરીક્ષણ ક? 21૮ ક 
કયું ત્યારે કહ્યા, “મને હદહૂદ કેમ નથી દેખાતો, ના છ)" દઈ 5 223 ર 
શું તે હાજર નથીં?” બાક 
રર. “ખરેખર જે તેની પાસે (ગેરહાજર 9 ૭ 


ન. ઝક ન ણે ક ર «7૬.22 /૮7 ₹72-7 
રહેવાનું ) કોઈ યોગ્ય કારણ નહિ હોય તો હું તેને ઝલ હઝ્કફાડડક 
આકરી શિક્ષા કરીશ, અથવા હું તેને મારી નાખીશ. 


કૂ; - ૧૬.૧૨. % ૦ ન "હ * ક 2 2૫૪- 
૨૩. અને તેને બહુ થોભવું ન પડયું કે તેણે છડ યુઝ ઠ્ર્ડાડ 
આવીને કહ્યાં, "ખરેખર હું જે બાતમી મેળવી લાબો છું 6-44 66 
તેની તને ખબર નથી; અને હું તારી પાસે 4 “કડપુયઝગડવઇ#ઝ ત્કઝ્ટ 
જ ૧૧ છે ૧% “% * 
સબા ની કોમ) વિશે અગત્યના સમાચાર લઈને રટ 
મ શે છબ ટ ન ચ્“ડઝ 


કડ “% “"* ““ 5 નર્‌ 9% (7.72, ? 2» કછ 
ર૪. “મેં એક સ્રીને તે કોમ ઉપર રાજ્ય કરતી 502553 ઝુ 535 કા.ગ૦૩૩ ઠું! 


પ. ન" 


જોઈ છે. તેની પાસે પુષ્કળ સાધનસામગ્રી છે. એક ક મડા. રટ 
છે. જેક્ક્દ “૫૪5 5- 
સુંદર તખ્ત (પણ) છે. 2 2 





૧૦. હૂદહુદને લોકકથાઓ કે કલ્પિત દંતકથાઓના પ્રમાણો ઉપર ખાટું અથવા સાચું બોલતે પક્ષી 
અથવા ઈન્સાનાની ભાષા બોલતો અથવા એક અજાણ્યા દેશમાં જઈ દુશ્મનોની ભાષાને સમજતો કોઈ 
પક્ષી ધારવો સમજદારીથી વેગળું ગણાશે. હકીકતમાં હદહુદ નામનો હઝરત સુલયમાન (અ)નેો એક 
અમલદાર હતો. એક રસૂલને પોતાના પક્ષી ઉપર ગુસ્સો કરી તેને સજા કરવાની કે મારી નાખવાની 
ધમકી આપવાનો કોઇ -મર્થ નથી, બીજુ, રાજ્યકારભાર તેમજ તોહીંદના ઉસૂલોનું પૂરતું જ્ઞાન રાખવુ 
પક્ષીઆ માટે અસંભવિત છે. ત્રીજું, પક્ષીઓને દૂર દૂરના દેશોની ભાષાનું જ્ઞાન હોવું પણ એક 
અચરજભરી વાત છે. હકોકતમાં હૂદહૂદ એક વિશ્વાસપાત્ર રાજ્ય કારભારી હતો જેને હઝરત સુલયમાન 
(અ)એ “કવીન ઓક શીબા' પાસે એલચી તરીકે મોક્લાજો હતો. ઘણા એડોમાઈટ રાજવીએ પણ આ 
નામનો ખુલ્લો ઉપયોગ કરતા હતા. હઝરત ઈસમાઈલ (અ)ના પુત્રનું નામ પણ આવું જ હતું. રાણી 
બિલ્કીસના પિતાનું નામ પણ હૂદહૂદ હતું. સારાશે પક્ષીઆ અથવા અન્ય જડ વસ્તુઓ જેવા નામો 
આપવાની પ્રથા ઘણી કોમોમાં પ્રચલિત છે. (મુન્તાહા-અલ અરબ)” 

૧૧. '“સબા' યમનના એક શહેરનું નામ છે, જે સનાથી ત્રણ દિવસની મુસાકરી ઉપર છે, અને તે 
સબા ની રાણીની રાજધાની હતી. ઉપરાંતમાં '“સબા ની કોમ કાહતાની કબીલાની એક શાખા હતી. આ 
કોમે તે સમયે કળા તથા સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રમાં બહુજ સફળતા મેળવી હતી. આ લોકો સૂર્ય તેમજ અન્ય 
નક્ષત્રાની પૂજા કરતા હતા. કુરાને મજીદ સૂ.૨. આયત.૫૩માં તથા સૂ.૫ આ.૭૦ અને રરમાં જે 


ત્ર 
પા. 


સાબીઓનું વર્ણન છે તે કોમ સાથે આ કોમનો કોઈ સંબંધ નથી. 
પરપ 


સરાહ ૨૭ 


હ 


ર૫. “અને તેણીને અને તેણીની કોમને મેં 
અલ્લાહના બદલે સૂર્યની પૂજા કરતા જોયા છે, અને 
શયતાને તેમના આમાલ (કમી) તેમનો દ્રષ્ટિમાં સુંદર છુ* 
કરી દેખાડયા છે અને તેમને સીધા રસ્તેથી અટકાવી 
દીધા છે કે જેથી તેઆ હિદાયત ન મેળવે; 

ર૬. “અને તેઆ અલ્લાહની ઈબાદત નથી કરતા 
જ આકાશે તથા ધરતીમાં છૂપાયેલી પ્રત્યેક વસ્તુને 
પ્રકાશમાં લાવે છે. અને જે તમે છુપાવો અને જે તમે 
પ્રગટ કરો છો તેને તે ખુબ જાણે છે. 

૨૭. “અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઈબાદતના લાયક નથી 
જ મહાન અર્શનોા માલિક છે.” 

૨૮. (સુલયમાને) કહ્યાં, તું સાચું બોલી 
રહ્યો છે કે જઠૂું તે અમે જાણી લેશું . 


૨૯. “આ મારો પત્ર લઈને જા, તેમને આપ્યા 
"%« (૧૩ ક 


પછી તેમનાથી દૂર હટી સાંભળજ ક કે તેઆ શું 
કહેવા માગે છે.” 
૩૦. (રાણીએ) કહ્યાં, “હે દરબારીઓ, મને એક 


વજદવાળા (મહત્વપૂર્ણ) પત્ર પહેચાડવામાં આજો 
છે. 

૩૧. “તે સુલયમાન તરફથી છે, અને તેના આરંભ 
બેહદ કૃપાળુ અને દયાવંત અલ્લાહના નામથી કરવામાં 
આવ્યો છે. 

“(વિશેષમાં લખ્યું છે કે) મારી સામે ગર્વ ન 
કરજ અને અલ્લાહની તાબેદારી અપનાવો અને મારા 
શરણે આવી જાઓ.'' (રુકૂઅ-૨) 

૩૩. તેણીએ કહ્યાં “હે દરબારીઓ, મારી સામે જે 
સવાલ છે તેના વિશે મને સલાહ આપો, કારણ કે 
તમારા સહકાર વગર હું કોઈ નિર્ણય નથી લેતો.” 

૩૪. તેમણે જવાબ આપ્યો આપણે બહુજ 
બળવાન અને બહાદૃર છીએ પરંતુ અંતિમ નિર્ણય તો 


અલ -નમ્લ 


પારો ૧૯ 
હજ હકર િકકકડપ 
હ જડડફઇઃ ઇઝ 
છેહ#%જક્ઈડડદ! 
દ્યા કઝીકઇડ્ઝઝો 
ઝડઝીડંદડહ:5 05. 
ઈબકડોટ#ડરઝક્ા 
૭578 હડવિહ્કંડડા5 હઉ 
તહ્ડક “વાઉ 5ક હ્ડક5) 
ભ૯55%ડઉ ઝઉ 


2 ટ તપ “પધા 7/2 


જ/ીબાઠાદાણદ ઉ 


કક નન ક દ 


ક 273532*92?7/,₹7 દ (0 
હ્ડડહછકઠઠ્ 8પ નુ 


7 *-72 2 97. રત 
52મૃ3૭-હ્ટાક કકક વિ 





૧૨. પક્ષીઓમાં સાચું અથવા જદઠૂં બોલવાને ગુણ હોય તેવું કદીપણ જાણવામાં નથી આવ્યું. 
૧૩. પક્ષી હઝરત દાઉદ (અ) તથા હઝરત સુલયમાન (અ)ની ભાષાને સમજવા માટે કેળવાયેલો હોય 
તા માની શકાય, પરંતુ પક્ષી માટે એક અજનબીની ભાષાને સમજવું ખરેખર એક આશ્ચર્યજનક બીના 
છે. 
પર% 


સૂરાહ ૨૭ 


તારે'જ કરવાને છે, માટે તારે જે હુકમ આપવો હોય 
તેના વિચારી લે.” જ 

૩૫. તેણીએ કહ્યાં, “બેશક વિજેતાઓ જે પણ 
દેશમાં દાખલ થાય છે તેને તેઆ તારાજ કરે છે. 
(અને) તેની પ્રજાને બેઆબરૂ કરે છે, આ લોકો (પણ) 
કદાચ એવું જ કરે. 

૩૬. “પરંતુ હું તેમને નજરાણ મોકલીશ અને 
જોઈશ કે મારો એલચી શું જવાબ લાવે છે.' 

૩૭. પછી જ્યારે (રાણીનો એલચી) સુલયમાન 
પાસે પહોચ્યો તેણે (સુલયમાને) કહ્યાં, 'શું તમે તમારી 
દીલતથી મને લલચાવા ચાહા છોર્ર પરંતુ અલ્લાહે જે 
મને ઈનાયત (પ્રદાન) કર્યું છે તે, તેનાથી બેહતર છે 
જ તેણે તમને આપ્યું છે. બલ્કે તમારું નજરાણુ તમને 
મુબારક થાઓ! 

૩૮. “તું પાછો જઈને તેમને કહી દે કે હું એક 
એવા બળવાન સૈન્યથી હુમલો કરીશ જેને ખાળવાની 
તમારામાં શકિત નહિ હોય અને તેમને બેઆબરૂ કરી 
ત્યાંથી હાંકી કાઢીશ, અને તેઓ પોતાનું સ્વમાન 
ગુમાવી દેશે: 


ધા. 


૩૯. તેણે કહ્યાં “હે દરબારીઓ, તમારામાંથી એવા 
કોણ છે જે તેમના શરણે આવ્યા પહેલાં તેના (સ્વાગત) 
માટે મને એક તખ્ત લાવી આપે?“ 

૪૦. જીન્નાના એક કદાવર સરદારે કહ્યાં, “તારા 
આ પડાવ ઉઠાવ્યા પહેલાં હું તારી પાસે તે લઈ 
આવીશ; બેશક મારામાં એટલી શકિત છે, વિશ્વાસ 
રાખ.' 

૪૧. એક વ્યકિત જેની પાસે કિતાબનું જ્ઞાન હતું 
તેણે કહ્યું, “હું તે તખ્ત તારા એલચીના પાછા કરતાં 


“%્‌ * ૬(૧૬ ધ. "“ "% 
પહેલાં હાજર કરી દઈશ. અને જ્યારે સુલયમાને 


અલ -નમ્લ 


પારો ૧૯ 


79 9૬2 4(7 9 2 272 
છડબ.ઉડઇકઝહઝ ઝી 
“7229 


4ઉ555કય્ડઝદીક્ર્ડડાડ ક કા ઈબા 
જહક્ક્ટહ ડના ઝમ કે ઝદાઝ્ડ 


9. જું 


હ્ક્ઝ વ્ટ્ઉ્ક્ર્ડ કડ કે ક પ 5 





9૦/#નન ક 


7_2_ 297? 
છ ૭%5,3 
દ્ર (ઉન “12 દિ 
છર ઉડુડ# ઝડ: ત્દૂછા 
હા 9797 7 97 
ઉ ૦ દ. ક 1 
97 ન” 2%” #”#/ ૭ 
૪ કઈવ5;ક્ક, ડાઈઇક્ી ટ) 
“972, 1 ઈ ક. 227. 
છછ2/&૨૦૭5 ૧2પ્ટ્ઝઝ્ક્સ્ઝક્2 


5 ડડ ૬4 

ન? તત 2:29 

૦-૩5-3 

છા ન છા ક. 16 
05 4 


-7“11(747 ક ૦.2 
ઉક ત ૂદય)ડ કા, હિ 
હ. ડગ ૭ઝીહઉ 





૧૪. બલ્કીસનું રાજ્ય ઈ.સ.પૂર્વે ૧૧૦૦માં પૂર્ણ જાહોજલાલી ભોગવી રહ્યાં હતું અને ઈ.સ.પૂર્વે 
૯૫૦ સુધી રહ્યાં હતું , જ્યારે તેણીએ હઝરત સુલયમાન(અ)ની તાબેદારી કબુલ કરી હતી. (૨૧૬૮) 

૧૫. આ એક રજવાડી દસ્તુર છે કે એક રાજા જે બીજાના દરબારમાં જાય તો તેના માટે ખાસ 
(સિહાસન બનાવવામાં આવે છે, તે દસ્તૂર પ્રમાણે હઝરત સુલયમાર્નૈ (અ) બિલ્કીસના સ્વાગત માટે 


તેણીના સિહાસન જેવું જ સિહાસન તૈયાર કરાવ્યું હતું. 


૧૬. એક જવાબદાર વ્યકિતએ તખ્ત હાજર કરવાની જવાબદારી ઉઠાવી. 


૫૨૭ 





સૂરાહ ૨૭ 


તખ્તને પોતાની સામે 


ં તો, તે તેણે કહ્યાં, “આ મારા 
રબની ફૂપાના લીધે થયું છે કે 


નૈયું 
છે કે જેથી તે મારી પરીક્ષા લે 


જ 


કે હું તેના આભારી છું કે તેના આભાર ન માનનારો 
છું. અને જે કોઈ આભારી થશે તો પોતાના જીવના 
ભલા માટે થશે અને જો કોઈ ને'મતોનો શુક્રગુઝાર 
નથી તો! મારો પાલનહાર પણ કોઈને! મોહતાજ નથી, 
તે તો મહાઉદાર હસ્તી છે.' 

૪૨. તેણે કહ્યાં, 'તે તખ્તને એવું બદલી 
નાખો કે તે આળખી ન શકે, પછી આપણે જેઈએ કે 
તે સીધા રસ્તા ઉપર ચાલનારી છે કે સીધા રસ્તા ઉપર 
નથી ચાલતા તેમનામાંની છે!” 

૪૩. અને જ્યારે તે આવી ત્યારે તેને પૂછવામાં 
આવ્યું” શું તારું તખ્ત આવું હતું? તેણે જવાબ 

આપ્યા "આ તો તે'જ લાગે છે. અને અમને આ પહેલાં 
જ્ઞાન મળી ચૂક્યું છે અને અમે તાબેદારી કબૂલ કરી 
લીધી છે.' 

૪૪. અને અલ્લાહ સિવાય જેને તે પૂજતી હતી તે 
વસ્તુએ તેને (ઈમાનથી) વેગળી રાખી હતી, અને તે 
ઈમાન ન લાવનારા લોકોમાંથી હતી. 

૪પ. તેને કહેવામાં આવ્યું 'આ મહેલમાં દાખલ 

।.' તેણે પાણીનો હોઝ સમજી ઘૂંટીઓ સુધી કપડું 

ઉઠાવ્યું. (સુલયમાને) કહ્યાં, “આ મહેલની 
ફરશબંધીમાં કાચ જડેલા છે.' તો તે બોલી ઉઠી 'હે 
મારા પાલનહાર, મેં તો ખરેખર મારા જીવ ઉપર ઝુલ્મ 
કયી હતો. 
સર્જનહાર” 
' (રૂકઅ-૩) 


"કઇક 


૮ ૫ ૦ ક * કૃ 
? અલ્લાહની તાબેદારીમાં આવું છું. 


ષન? 


અલ-નમ્લ 


હવે હું સુલલમાન સાથે તમામ જહાનોના . 


પારા ૧૯ 
કઝ હ55૩5 પડ વ, ડફ 
કા જા શ“ઝ“ઈડકકઠાર્વક હહ 
4ઉકપડ#કઉ#ડડ 5 

ભ .ડહા 

હક કહપ્રફાડડડઉડ ઉડદછીઇ 4 


છોટ2.55૭%૯)૭% 
કડડાઉ જૂડડાઉ જાડ 
૦૯.૭ બા 


22 7૫ 24ત્ત્ર ક 
કહ્ય ડડ 


દડા કાડા 
ઇડદઃડાડકઉફહડદયાઇઇ 


હ્ાન્ડક્ડ્ઝક હં!વ્ઈડ્ડઉ મ 





૧૭. “ઓળખી' ન શકે અર્થીત તેણીના તખ્તથી વધુ સુંદર બનાવા જેથી આ તખ્ત સામે પોતાના 


તખ્તને પસંદગી ન આપે. 


૧૮. હઝરત સુલયમાન (અ) બિલ્કોસને શિર્કથી હટાવી તૌહીદ પરસ્તી તરક લાવવાચાહતા હતા 
જથી તે તેમણે તે કુળવાન તથા સમજદાર નારીનું સ્વમાન ન ઘવાય અને તેણી પોતાની ભ્લને સમજી 
પોતાની મેળેજ સુધારે કરી લે તેવી યુકિત કામમાં લીધી હતી. તેણીને પે પોતાના તખ્ત ઉપર એટલું બધું 
માન હતું કે તેણીના ધારવામાં ધરતીના તટ પર લલિતકલા કૈશલ્યનો તથા હુન્નરનો કદરદાન તેણીના 
જેવો બોજે કોઈ હતોજ નહિ. તેણીની આ ભ્રમણાને તોડવા માટે હઝરત સુલયમાન (અ )એ તેણીના 
તખ્ત જેવું બલ્કે તેનાથી વધુ કિંમતી તખ્ત તૈયાર કરાવ્યું હતું. આ 'જ ઉદ્દેશથી તેમણે એક મહેલ તૈયાર 
કરાવ્યો હતો જેના આંગણામાં કર્શમાં કાચના તખ્તાઓ નીચે પાણીનું ઝરાણે વહી રહ્ય, હતું. 


૫૨૮ 


સરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ પારો ૧૯ 
7૬. અને અમે સમૂદ તરક તેમના બંધુ સાલેહને 15% હ. 561: ડાક 
મોકલાવ્યો (તેણે કહ્યાં) અલ્લાહની ઈબાદત કરે. તે છુ 
સાંભળતાજ તેઓ તકરારમાં પડી બે કિરકાઓમાં ૦૬ કમ 
વહેંચાઈ ગયા. કિટ હ ક 

૪૭. તેણે કહ્યાં 'હે મારી કોમના લોકો, તમે શા કંડડાહડ શક ૦55 
માટે ભલાઈના બદલે બ્‌રાઈ (અઝાબ) માટે ઉતાવળ 5 ઈક કડુ 
કરો છો? શા માટે અલ્લાહ પાસે તમારા ગુનાહોની ક 
માકી નથી માગતા કે તમારા ઉપર રહેમ કરવામાં 
આવે?” 

૪૮. તેમણે કહ્યાં 'અમે તને અને તારા સાથીઆને 4445૬56. 
અપશુકનિયાળ ગણીએ છીએ. તેણે જવાબ આપ્યો; બડ હઉ હઝ કી 
“તમારી બદનસીબીને। કેંસલો અલ્લાહના હાથમાં છે, જી બિલ કા પ ત)! 
બલ્કે તમારી કસોટી કરવામાં આવી રહી છે? 

૪૯. તે વસ્તીમાં નવ જણાનું એક જથ હતું જે હઠ5૭5ડ્કવડડ સ્ન્) 41૭૪ 
દેશમાં અશાંતિ કેલાવી રહ્યાં હતું અને તે લોકો સુધરવા ડિ 
માટે તૈયાર ન હતા. છઈક્ક્કઈ 5% 

૫૦. તેમણે કહ્યાં. “સૈ કસમ ઉઠાવો કે આજે રાત્રે હકર ઉક ઈડર 25186 
આપણે સાલેહ તથા તેના પરિવાર ઉપર હુમલો કરી 
તેમને મારી નાખીએ. અને તેના વારસદારોને આપણે ' 








બિલ્કોસ જ્યારે મહેલમાં દાખલ થઈ અને પાણીથી પોતાના કપડાને ભીજાવાથી બચાવવા ખાતર 
તેણીએ પોતાના વસ્ત્રા ઘુંટીઆ સુધી ઊંચકયા કે તરતજ હઝરત સુલયમાન (અ) તેણીને અટકાવતાં કહ્ય કે 
તે કર્શમાં કાચના તખ્તાઓઆ જડેલા હતા જેને તે પાણી સમજી બેઠી હતી. આ દાખલો આપી તેમણે કહ્યાં, કે 
સૂર્ય તથા અન્ય આકાશી ગ્રહોને પણ આવી જ રીતે નૂરનું ઉદભવસ્થાન સમજી તેણી તેમની પૂજા કરી 
રહી છે, જેકે તે પ્રકાશિત ગ્રહા જડ અને નિજીવ છે, તેમને પ્રકાશિત કરનાર તો અલ્લાહ છે જ અસલ 
ન્‌રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. બિલ્કોસને પોતાની ભ્લ સમજાઈ જત! તેણીએ અલ્લાહની તાબેદારી કબૂલ કરી 
લીધો. 

૧૯. આ આયતને અર્થસૂચક હેતુ આંહઝરત સ.અ.સ.ના નવ પ્રખ્યાત દુશ્મનોને ચેતવવાનો હતો, 
જમાના આઠ જગે બદરમાં માર્યી ગયા હતા અને છેલ્લો નામીચો અબુ લહબ, જગે બદરની હારના 
સમાચાર મળતાં આઘાતથી મક્કામાં મરણ પામ્યો હતો. બાકીના અબુ જહલ, મુતીમ બિન અદીયા, 
શાએબાહ બિન રાબીઆહ, ઉત્બાહ બિન રાબીઆહ, વલીદ બિન ઉત્બાહ, ઉમ્મીયાહ બિન ખલ્ક ,નદ્ર 
બિન હારીથ અને અકબાહ બિન અબી મુઆઈત કૂલ મળી આઠ જણ હતા જેમણે આંહઝરત સ.અ.સ.ને 
કતલ કરવાનો મનસુબે। કર્યો હતો. 

આંહઝરત સ.અ.સ.નો સૌથી મોટા દુશ્મન અબુ જહલે પ્રસતાવ મૂકયો હતો કે આ કાવતરામાં કુરેશના 
દરેક કબીલાના એક એક સભ્ય લેવામાં આવે જેથી બધાના સંગઠિત થઈ આપસ)ને શહિદ કરવાથી તેની 
જવાબદારી એક કબીલા ઉપર નહિ આવી પડે. 


પરલ 


સૂરાહ ૨૭ * અલ-નમ્લ પારો ૧૯ 
તણ... સસસસસસસણસસરરરરરદરદિ000001000000000101000000000002 જ 3૨ સટ 
કહેશું કે તેના પરિવારના કતલ થવાના સમયે અમે 
હાજર ન હતા અને ખરેખર અમે સાચું કહી રહ્યા 

છીએ.' 
૫૧. અને તેમણે એક ચાલ ઘડી અને અમે પણ એક . . 277૬7,%-2 ૮ “ટ ૪ક%૬ાજાળદ 
જ ““_“"%. 5 હ) ઝી 4 | ત લ 421 5 
તદબીર બનાવી હતી જેનાથી તેઆ બેખબર હતા. બ મ્ક્ન્ક્ ક્ઝડઝ્કડ 
જિ કે જે સ શ 2721$794.1(₹792 . 7 2...₹7 2જી ૪૪1? 
૫ર. પછી જુઆ તેમની ચાલનો કેવા બૂરો અજામ ઠડ ઊ1 ઝાડ હડફ 

આવ્યો. ખરેખર, અમે તેમને તથા તેમની કોમને 

“9 2૦972282297 
હલાક કરી દીધા. ઉેઈ્ઝ્ઝન્5.ગ્ર૦૭5 2 
૫૩. અને તેમના આ ઝુલમના પરિણામે આ [ઉહ (ડુ 5:હાઝડ 
હ “૧ જિ ર કદ” 
તેમના ઘરો ઉજજડ થઈ ગયા. આ ઘટનામાં જ્ઞાન “2 ) કડ પ ટ. બ્ઈેક્કહપ 





ક 17૯7 27“4[।[?7૨ 7? “[-7 «1- 
બેઈક્ષકપાઈવ્ર્ટાહાફ-૫પઝ પાડી 


ગે 
ક 
પિ 
€૮પ 


ન 


દૃ “ ઝર ધિ ન -22794 27, “૮ 
તરાવનારાઓ માટે એક નસિહત છે. ડક હક ૧% 

૫૪. અને જે લોકોએ ઈમાન લાવી સંયમ ધારણ જી 

૯. “૨ ૯% જ ”? 24: ક 977.72 *૫* “9:#7- 
કર્યું તેમને અમે બચાવી લીધા. કક !96 51% ઇડા પડ 

૫૫. અને (યાદ કર) જ્યારે લુતે પોતાની કોમને 27744 :.:? -2?:: 2 92; 729... » 

જે ન ્ ક ર ્ 9% ૬ રું *” ક ક ક ફક તડ છે થક ૦ 422 દ્ધ 
કહ્યાં, 'શું તમે જાણી જોઈને (આવા) બેશરમીના કામ ૭ *ડશાઠ# જ્હા ઝુ 
સજ. ન 9 97 
કરો છો? સિ 


૧૧ 


પ૬. “શું તમારી કામવાસના સંતોષવા માટે તમે -- યાઃ જિ 

સે” ને ે ક ૫ ક મ ક ર રી % ત જહ દિ નર" 7(. 4% 7 
સ્રીઆને છોડી પુરૃ્ષા પાછળ ભાગો છો? બલ્કે તમે કાડ હક- છટ છેશ્ન હછ્ાહકક્ડુ 
બેહદ જાહિલ લોકો છો. 2 
બેહદ જાહિલ લોકો છો ્‌ ્‌ બ. ક 

૫૭. પરતુ તેના કામ તરફથી અજ ૦૬૪વાબ મળ્યા ડં । કી જીન 97“ -“ ઝહર દ ન્ટ 77 
ક જરે “૧ જે ઝક ૧ ૭૦ ક નિ નર ર 
લૃત અને તેના પરિવારને વસ્તીમાંથી બહાર કાઢી કકક હ! 5 જ#પક-ઈક 


।. બેશક, તેઓ પારસાઈ (પવિત્ર હોવા)ને। દાવો વ 
ર) ( છજઇસ્ટ૭૦.ઝ%-૭ં;ક 


૫૫ 9 
ત્વ્7 છ? 


" “ડ્‌ “.*% 55" “* “* “ ક. 7774272 ન “૮747-71-25. 
૫૮. પરિણામે અમે તેને અને તેના પરિવારને બછ,શડક 5 454515] ઈર્કા445536 
બચાવી લીધા, સિવાય તેની પત્નીને જેના વિશે પાછળ 
રહી જવાનો ફેસલો અમે કરી ચૂક્યા હતા. 


૫૯. પછી અમે તેમના ઉપર પથ્થરોની (સખત) ઇદ _, £.??./.. ઝર. /--,..ન્‍. » 
વષા કરી. જેમને ચેતવવામાં આજો હતો તેમના માટે હટ પ-ઝકક રકઝગ્ચ્શ્ટઈ,ડડડ હન 
તે વષા ભયાનક હતી. (રકૂઅ-૪) 

" ૬૦. (હે રસૂલ) તું કહે “સર્વ તા'રીફનોા હક્કદાર 
અલ્લાહજ છે, સલામતી થાઓ, તેની બંદગી 


1 -”ક ન 1 ર ર્જ જ ન? ર 
કેડડાહઝકરજહરડડડીડ ઇડ 





૨૦. હઝરત લૂત (અ)ની નસિહતો તેમની કોમને પસંદ ન હતી. જેવી રીતે પ્રત્યેક રસૂલથી તેમની 
કોમે અણગમો દેખાડયો હતો, તેઆ પણ સખત દુશ્મની ઉપર ઊતરી આવ્યા હતા. 
ર૧. અલ્લાહના પાક રસૂલો મૂસા, દાઉદ, સુલયમાન સાલેહ અને લૂત (અ) માટે અલ્લાહની 
સલામતી તેમજ શાંતિની દુઆ કરતા રહેવું જોઈએ જેમના સદગુણોના તથા ભલાઈઓના તેમજ અન્ય 
અહેસાન નીચે સમગ્ર માનવજાતિ દબાએલી છે... * 
૫૩૦. 





સૂરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ પારો ૨૦ 
કરનારાઓ ઉપર જેમને તેણે ચૂંટી લીધા છે. શું ડા (ફાજુ ?; 
અલ્લાહ બેહતર છે કે તે બેહતર છે જેને લોકો તેનો ડ્હ 
શરીક ઠરાવે છે? 
“૧ ૧ થટ ૦ રજ ન-7- પ 
૬૧. અથવા (બતાવા) આકાશો તથા પૃ વાનું ડુ કકશ 5: 7 હુક હાડ 
સજન કોણે કયું છે, અને તમારા માટે આકાશેથી જળ નઇ 


કોણે વરસાવ્યું જેના વડે અમે કળના સુંદર બાગો 
ઊગાવ્યાર્ર જો કે તમે તા (એક) ઝાડ પણ ઉગાવી ન 
શકત. તો શું અલ્લાહ સિવાય બીજે કોઈ મા'બૂદ છે? 
બલ્કે, આ કોમ (સીધા રસ્તેથી) ભટકી ગઈ છે. 

૬ર. અથવા આ પૃથ્વીને રહેવા લાયક કોણે 
બનાવી, અને તેની વચ્ચે નદીઓ કોણે વહેતી મૂકો છે 
અને ઊંડા પર્વતો કોણે ખાડયા છે, અને બે વિશાળ 
જળભંડારો વચ્ચે આડ કોણે મૂકો છે? શું અલ્લાહ 
સિવાય કોઈ અન્ય મા'બ્‌દ છે? બલ્કે આ લોકોમાંના 
ઘણાખરા સમજતા નથી. 

૬૩. અથવા એક નિસહાયની પુકારને કોણ 
સાંભળે છે, અને કોણ તેની મુસીબતને ટાળી દે છે? 
તમને પૃથ્વીના વારસ કોણે બનાવ્યા છે શું અલ્લાહ 
સિવાય અન્ય કોઈ મા'બ્દ છે? તમે થોડો પણ વિચાર 
નથાં કરતા. 

૬૪. અને ધરતી તથા સમુદ્રાોના અંધકારમાંથી 
(નીકળવાને।) માર્ગ કોણ દેખાડે છે, અને પોતાની 
રહેમત વરસાવવા પહેલાં પવન દ્વારા ખૃશીના સમાચાર 
કોણ આપે છે? શું અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ 
મા'બદ છે? (નહિ) અલ્લાહ બેહદ ઉચ્ચતર છે તેનાથી 
જને તેઆ તેનો શરીક ઠરાવે છે. 

૬૫. અથવા મખ્લુકનુ મૂળ સજન કોણ કરે 
અને કોણ તેને વારંવાર સજીવન કરે છે. તે કાણ છે 
આસમાનોથી તમારા માટે પૃથ્વીમાં રિઝક પુરુ પાડે 
છે? શું અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્ય મા_'બૂદ છે? તું કહે 
જો તમે સાચા હો તો સાબિત કરી બતાવો! 


ને 


૬૬. તું કહે 'આકાશા અને ધરતીમાં કોઈને 


ગએબ (ગુમ)નું ઇલ્મ નથી, સિવાય અલ્લાહને; અને 
તેમને કયારે સજીવન કરવામાં આવશે તેની પણ તેમને 
ખબર નથી. 


“૦27 -2.,૮2 


નિ જનતાના નીન દા 
«ક 4ઝઉડટઇ 

9૮ 6.4 2? 
જેહ9ઝ્ર 4 2 


દત્ત 4 દશ્ર7૮ 797 


ન્યાકાફદ# નાતના 


ઝંડટડાટડડફડડ હ૭ાઈપઈહક્ડ 
-?2772:7 25 2૮2 ૮6! 
મા કી કશી 

ક 5 સ છમ 


દ્ર 


ષા સક 2 


ફક તન ન” 


દ ટેઠકા ડક ડઝ 
છેહડઉડણ 


ક 9 9, 294” 


7 1ર? 9ર ક 
ઝડ, 54ડ81 ઘષ દ 6 હ 


કટક]; હકહફડદ હ 
ર 9,?2₹ 227 ૬.777 227 
-ઝખ2 “ક કડશાઈડ ર્હ્મ। 


૨૮..- ? 29. ! 749%. મ ક 2 
સકિઝાક્ક ર0 ટ5૬)૮ઝડડડડા 


“72 કક | 2. 9 9 
ઝક 
હા હ6કકડડુનાહંડડઝ#૪5 


“22727927 જ 
જેહક્ક:ડા જ 015%] 


નુ' ક*# 


-9792%:71(7 


(2ઝ*- 


૫૩૧ 


₹ન્શ્ઝ્ઝ્ા 


સરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ પારો ૨૦ 


૬૭. બલ્કે, આખેરત વિશેનું તેમનું જ્ઞાન હાક ઠું 55645 છ 


રેર * ૧% "% 5૧" મ “ ન જ અ 
નષ્ટ થઈ ગયું છે બલ્કે તેઆ શંકાઓમાં ડૂબેલા છે, ૦૦ 
ર. ક 5૧% ક જુ ક મા જ 
બલ્કે તે બાબતમાં તેઆ આંધળા છે. (રુકૃઅ -૫) %૭»*પ૨8 ક પ 
૬૮. અને કાકરોા કહે છે “શું જ્યારે અમે અને જિ 
ધ છછ ક હ હડ 
અમારા પૂર્વજો માટી બની જશું ત્યારે અમને કરી ક 
જીવતા કરવામાં આવશે? ી ઉખ્ક્ઝ ક 


ન ન ન ન“ 91 %1274 9 «૬ ક જનન 
૬૯. આવા વાયદા તો અમને અને અમારા ૭ “ડઝ ઉકફાડડ-ઇ પ ર2 પ૭ 
પર્વજોને પહેલાંથી જ આપવામાં આવતા રહ્યા છે આ ઝક ગટા 
પો "ડ્‌ 9 *)4) કે ખ્‌ ન 
તો પ્રાચીન સમયના કિસ્સા છે. , 95% 55 
ક ૧ ક ૦ પ ણ. જ 104 દ્વ નિ 1279 
૭૦. તું કહે ધરતીમાં હરી કરીને જઓ ક ૧૩ તિઠ#હ1; 556. હછ કપ 
ગુનાહગારાનેા કેવા (બ્રો) અંજામ આવ્યો હતો. ૦ઈ*.3”) 


૭૧. અને તેમના માટે કરીને તારા મનને દુ:ખ 
લગાડીશ નહિ, (અને) તેમની કોઈ કપટચાલોથી બેડક ડુ હુક ડડ્વઝઝ હ 
(પણ) ગભરાઈશ નહિ. ક ર, ક ડા છ 

૭૨. અને તેઓ કહે છે “જે તમે સાચા છો તો બ્ઝઝક્ડ હક્ક 
(બતાવો) આ (અઝાબને।) વાયદો કયારે (પૂરો) થશે.' 


૭૩. તું કહે “તમે જેના વિશે ઉતાવળ કરી રહ્યા (૬૬31125 “ક ક પ 5] 
છો તેમાંનું કંઈક કદાચ તમારા નજીકમાં આવી ન રા 
હોય. ” (છછ કે ટ પુ 


૭૪. અને ખરેજ તારો પરવરદિગાર ઇન્સાન :*#«ર7ત. «& ટકા 
ન ૦ ન નિ “._* * ક #ઉઈછદઝાદડકીહઇહ)ડ 


પ્રત્યે કૃપાવંત છે, પરંતુ ઇન્સાનામાંના મોટા ભાગના 
નગુણા છે. 8 કીઈ૬ ડી 
૭૫. અને ખરેખર તારે પરવરદિગાર જાણે છે જે હદ કક પ $]4 
આ લોકે પોતાના અંત:કરણેોમાં છૂપાવે છે અને જે કંઈ જ 
જાહેર કરે છે. 
૭૬. અને આકાશ તથા ધરતીમાં કંઈ પણ છૂપું હઝઉણ5ી ર ઉ જ 


નથી જેની (નીધ) એક સ્પષ્ટ કિતાબમાં ન થએલી * * કે 
હોય. બટ્ટ 





ર૨. ઇન્સાનની અક્કલ અને સમજશકિત ભલે કેટલી પણ વિશાળ હોય તો પણ તેના જીવની 
ઝંખનાને સંતૂષ્ટ કરવાર્નીઅને અલ્લાહની હસ્તી તથા મૃત્યુ પછીના જીવનના રહસ્ય સુધી પહેંચવાની ' 
શકિત ઈન્સાનમાં નથી, કારણ કે સર્વ મઝહબોની તા'લીમમાં આજ બે મૂળ સિદ્ધાંતો છે જેના રહસ્યને. 


સમજવું ઈન્સાનની શકિતરથી પરની વસ્તુ છે. આ રૂહાની ઇલ્મ માત્ર રૂહાની પ્રેરણા દ્રારાજ ઈન્સાનના 
અંતરમાં બીજારોપણ પામી શકે છે. ઈન્સાનને અલ્લાહની હસ્તી અને મૃત્યુ પછીના જીવનના 
અનુમાનોથી આગળ તેની સમજશકિત નથી લઈ જઈ શકતી પરંતુ અલ્લાહ તરફથી બક્ષવામાં આવતું 
ઈલ્મ જ આ અનુમાનોને એક હકીકતમાં બદલવાની શકિત રાખે છે. 


૫૩૨ 


પ 


સરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ પારો ૨૦ 





૭૭. હકીકતમાં આ કુરઆને બની ઇસરાઇલને .૯2 7૪;ક્ડં૦, જ212 227.92 73 ૬ 
ક 5૬51૯: કઃ ટ (૦% હ)|૪)| 1 
ઘર્ણા ખરી બાબતો વિસ્તારથી સમજાવી દીધી છે, “ જ હા 
જના વિશે તેઆ મતભેદ કરતા રહે છે. છડ ય કહા 
૭૮. અને ખરેખર મોમિનો માટે આ (કુરઆન) ન 
હિદાયત તેમજ રહેમત છે. કથ જુ 4515 
૭૯. બેશક, તારે પરવરદિગાર પોતાના ન્યાય *2૮% 7.2: 72૨ 
ક્ષ કક “"“ 5“ રવ ૮૯ “4 -“ ૬ ૪ હ્શ્જ્હ્ઝઠ] 
વડે તેમના વચ્ચે કેંસલો કરશે, તે સર્વ સમર્થ છે, તે 
જુ ક 
સર્વજ્ઞ છે. 2 ર] 
૮૦. માટે તું અલ્લાહ ઉપર ભરેસેો। રાખ, કાડ. લડા 
ક છ “૧ ક્‌ 2 %,૬ ૫” ન” જઇ 7 1૫૫૦4 
નિ:શંક તું સ્પષ્ટ સત્ય ઉપર (પૂરી રીતે કાયમ) છે. બે હારુ હહ] હંહ 
૮૧. બેશક તું મરણ પામેલાને પોતાના ઉપદેશ #, 76?,, « શ, 9 ,8.4. 52? 9 ૬: 24 
ક જ. “ન નડ શ ક ગ ઝે ખે] (૬* 
નથી સંભળાવી શકતો, ન તો તું પીઠ કેરવી ચાલ્યા 84] -હ્ટઝ૩કહ્-ઝહણે 
જ હે “% મ જ, જ ઝે 20 ત 
નારા બહેરાને તારી પુકાર સંભળાવી શકે છે. _ ૦૦ 
૮૨. ન તો તું આંધળાઓને તેમના રસ્તેથી |, , ., ર 
ભટકવાથી બચાવી શકે છે. તું માત્ર તેમને અમારી «૭૭5 “હહહ ગ 


આયતો સંભળાવી શકે છે જે લોકો અમારી આયતો 9૭45 25 જ ક 

ઉપર વિશ્વાસ રાખે અને તાબેદારી કરે. ટુક કઝ 
૮3૩. અને જ્યારે તેમના વિરદ્ધ ચકાદો અપાઈ સડ 47 2222, 24 

જશે ત્યારે અમે તેમના માટે જમીનમાંથી“? એવા ઝદ: ડાકક 5 

જતુ ઉપજાવશું જે તેમને કરડશે. કારણ કે લોકો ઇઝ, ઝા કડા 59 

અમારી નશાનીઓ ઉપર ઇમાન ન લાવ્યા. 


તત્ર 5%. ક્ત શ્હૃ 
(રકૂઅ-૬) છક હ 
૮૪. અને (તું તેમને ચેતવી) જે દિવસે અમે દરેક ર ક 
૦ હ“ (તું ે શિ. રે ભ જજ છડ ઉડ “ક દડા હઝ 7»“-૭-»57 
(પયગંબરને માનનાર) ઉમ્મતમાંથી એવા ટોળાઆને 
સ ક ર.” ઝડ યુ “97792 9 24 
ઘેરી ભેગા કરશું જેઆ અમારી નિશાનીઓને જેઠી છવ્ક્ક ભ 


ઠરાવતા હતા, અને અમે તેમના ટોળાઓને જુદા જદા 
ઊભા રાખશું. 

૮૫. બધા હાજર થઈ ગોઠવાઈ જશે ત્યારે 
કહેશે “તમે મારી આયતોને ખોટી ઠરાવી અને તેને ત 


4-7 57 


છકડા 555 ડ.હ ડે સે 


૨૩. યહૂદીએઓએ હઝરત સુલેમાન (અ શ ઉપર તોહમત મૂકી હતી કે તેમણે શીબાની રાણીનું મન * 
જીતવા માટે શિર્ક ક્યું હતું, અને તેમની વર્તણૂક વિશે યહૂદીઓઆમાં ઘણી વાહિયાત વાતા પ્રચલિત હતી. 
જના રહસ્યને કુરઆને મજીદે તેમને નિદદીષ ઠરાવ્યો છે. 

ર૪. આંહઝરત સ.અ.સ.એ ફરમાવ્યું હતું કે આખર ઝમાનામાં ધરતીમાંથી નૌકળતા અમુક 
જતુઆઓ દ્રારા રોગ ફેલાશે. આ જીવલેણ રોગ વર્તમાન યુગનો ઉંદરમાંથી થતે। પ્લેગ છે. 





૫૩૩ 


સૂરાહ ૨૭ 


57 લીધી જ નહિ, અથવા બીજ શું હતું જે 


ખે 


ધ્યાનમાં 
તમે કરી રહ્યા હતા?” 

૮૬. અને તેમના ઝુલ્મના પરિણામે તેમના ઉપર 
અઝાબનોા નિર્ણય આપવામાં આવશે, અને તેઓ 
અવાચક થઈ જશે. 

૮૭. શું તેઆ નથી જોતા કે અમે રાત એટલા 
માટે બનાવી છે કે તેઆ આરામ કરે અને દિવસને 
(રિઝક શોધવાના રસ્તા) દેખાડતો બનાવજો છે? બેશક 
જ યકીન કરે છે તેમના માટે તેમાં (ઘણી) નિશાનીઓ 
છે. 

૮૮. અને જે દિવસે સૂર કૂંકવામાં આવશે ત્યારે 


લ" 
ન્સ શ“ 


જ કોઈ આકાશોમાં હશે અને જે કોઈ ધરતીમાં હશે તે 
ભયથી કંપી ઉઠશે સિવાય તે, જેને અલ્લાહ ચાહશે; 
અને સૌ નમ્રતાઈથી . તેની સામે હાજર થશે. 

૮૯. અને તું પર્વતોને જોઈ સમજી રહ્યો છે કે તે 
સ્થિર છે, મરંતુ (તે દિવસે) તે વાદળાની જેમ ઊડી 
રહ્યા હશે, આ અલ્લાહની કારીગરી (ની કમાલ) છે, 
જણે પ્રત્યેક વસ્તુને ખામી રહિત બનાવી છે. 
ખરેખર, તમે જે કરતા રહો છે તેને (પણ) તે સારી 
પેઠે જાણે છે. 

૯૦. જે કોઈ ભલાઈ કરી લાવશે તો તેનો ઉત્તમ 
બદલો તે મેળવશે અને આવા લોકો તે દિવસના ત્રાસથી 
સલામત હશે. 

૯૧. અને જે લોકો બદીઓ કરી લાવશે તેમને 
ઊંધ-મૂંધ આગમાં ફેકવામાં આવશે (અને તેમને 
કહેવામાં આવશે) 'શું તમારો આ બદલો તમારા 
(બરાઈના) કામોને અનુકૂળ નથી?” 

૯૨. તું કહે 'મને આ શહેર (મક્કા)ના રબની 
બંદગી કરવાના આદેશ આપવામાં આજો છે, જે 
(શહેર)ને તેણે આદરણીય ઠરાજો છે અને પ્રત્યેક વસ્તુ 
તેનાજ અધિકારમાં છે, અને મને આદેશ આપવામાં 
આવ્યો છે કે હું તેની સંપૂર્ણ તાબેદારી 
કરનારાઓમાંના બની જાઉં , 





અલ -નમ્લ 


પારે 


બાઉ ન |ડહ [&૫.. 


૨૦ 


#97 277? 


૦૩5% હ 


હ “47-- 


હ્ઝાટ્ક»૩ 
કાડડ ડફીદંડઉા,જડ 
5 શી હાહ 21 


કક 


દ્વિ ત ક 5 

કછુ હ-દ્ક્ક.કાહલ્કડ5%52 
” । 29૮% «૫1. 97.5 ક ?7”7 ક ૭ 

જ%કીહશ્ાતડડકીઝ#હડઝ 


ગક 


50 ત્ર ત્ર જ પ 
બ્રકવ4૦ હ હહ દ્ર! ટવ. ઘ્ક્ડ 
7-72-7 
9૭%ડપક 


નનન 


ક 2૫972, “7 જ; (7729 #-- 
હશઝ્દ%ત્ડ ડડ દડ 
જેડક્કાડઝક 
હ 5 હક કાક પ 
8/#49792982 પ “૦9-79 
૦545 4 %હ્ક્ક્ટ 


દ દ્યો ટવ) જાકહૂકહડડ ન અઝડઉકી 


ન્ન” 


ક ન” 


“25 


રપ. અર્થીત પોતાની બુદ્ધિ કે જ્ઞાન વડે તેની ચકાસણાં ક્યો વગર કોમના આગેવાને કહેવાતા 
આલીમોના કહેવાથી અલ્લાહની નિશાનીઓને અનાદર કયી. 


૫૩૪ 


સૂરાહ ૨૭ અલ-નમ્લ 





૯૩.”*અને હું કુરઆન (ને બે।ધ) સંભળાવતો 
રહું .' જેનાથી હિદાયત મેળવનારા પોતાના જ જીવના 
ભલા માટે હિદાયત પામે અને જે ગુમરાહ થઈ જાય 


તેને કહી દે કે હું તો માત્ર ચેતવનારોજ છું . 

૯૪. તેમને કહી દે “સર્વ તા'રીક્‌નો હક્કદાર 
અલ્લાહ છે, જે તમને વેળાસર પોતાની નિશાનીઆ 
દેખાડશે અને તમે તેને જાણી લેશે.' અને તમે જે 


કરે છે. તેનાથી તમારો પરવરદિગાર બેખબર નથી. 
(રુકૂઅ-૭) 


૫૩૫ 


ક ડડ 
55 2 દ 


હ તાળા 


-2₹” 





૪ દમ નાદાર ક. -મતરવાાનામન્સાઇમામાતતાાદાણત? ભા તાણી - 7 “૧૫૪ “ સાઇ ૧૦૩૩૫ બ. [0.0 ર. ફાછ૦ સાન. ર૮૧ 


સૂરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારો ૨૦ 


ન ૧ ચિ, ણીઈ તેક. "ક. રેનત૦-નસઇ' ના. તાક... ઉજ તાક *$-.-.૦-નનસ---૭ "ુા-વ----.. ક. નજ. ૩ તર. ૨ અ-નળળતતાઇ . સામનાજાબાઇ”. તાજન્સ, ૦૦... 
કજ ૧ ત ૦૦૦ જ. 
સરતાઝ. -ગાત,.હાનાઇસભ્નનનન- તાન, 





અલ-કસ સ 
૧. અલ્લાહના નામથી જે બેહદ કૃપાળુ અને જ-ક્ક્)૭---5! કડો 
દયાવંત છે. ન 
ર. તા, સીન, મીમ, (તે પવિત્ર છે, દૂઆ બ્ર્ક્ક 
સાંભળનારે। છે, સર્વ જાણનારે। છે) 
૩. આ એક સ્પષ્ટ કિતાબની આયતો છે. તિ ડી 


૪. ઇમાન લાવનારાઓના (લાભ) માટે અમે ડે :*દ5ર, “2% છ? હી”ડાઈડડ 
“ પ. હ જ દ 45૭-»- વિ ક હાડ્‌ઠ 9 
ફિરઆન અને મૂસાના સત્યપૂર્ણ અહેવાલ તને * 22 ી 
૦ ન ન -727 2 
સંભળાવીએ છીએ. ન જેઈકઝર્ક હકક 
પ૫. ખરેખર કિરઓને ધરતીમાં ઘમંડભયું શાસન ક 
૯ ૦ “% “ડ્‌ “* “(ન ણ ક જ્‌ ન કા ક 
કર્યું હતું, અને પ્રજાને અનેક વર્ગીમાં વહેંચી નાખી ડડ ફાર્ટાચ્ક્5 “%હું*૩%ક થા 


હ્તી. તેમાંના એક વર્ગને નિર્બળ બનાવી દેવા માટે 5%-547”$26 2. શટ”. 2 229% 
તે કુ હઝ તડ ઘ્વ્ચ્૭્-- 
તેમના પુત્રોને મરાવી નાખતો હતો અને તેમની ક ન ન 
સ્રીએને જીવવા દેતો હતો. બેશક તે મોટો કિસાદી છડઝ-૭2૭૪: દ ઝુ 
પા ૧ “૧ “૭ અ ન. “%& 5“ “4 “5 ભ ક 942 79 .8 ન જ 
૬. અને અમે કેંસલે। કર્યી હતો કે જેને તેણે નિબેળ ૭5૭9 5 ઠ-્ડાખ્ઝક 
ધાર્યી હતો તેમને સહાયતા આપી (દેશમાં) કાહા 2 ટા 
“૫ (૨) ન“ “ "9 "હ બેવ દ.» ૧ કઃ 
આગેવાની આપીએ અને (ને મતોના) વારસદાર દ 
બનાવી દઈએ. 





૧. પશ્ચિમની રાજ્ય સત્તાઆએ જેમ પોતાના તાબા નીચેના વસાહતી દેશાેમાં મઝહબ અથવા 
જાતપાતના ધોરણ ઉપર રૈયતમાં કુસંપ જગાડી ભાગલાઓ પાડી દીધા હતા તેવી જ નીતિથી કિરઓને 
પોતાની પ્રજાને વિવિધ વર્નીમાં વ્હેચી નાંખી હતી. તેમાંથી ઈસરાઈલી કોમ બધી રીતે વધારે કચડાઈ રહી 
હતી. તેમની નર સંતાનોને જન્મતાંજ મારી નાખવામાં આવતા અને તેમને ગુલામ બનાવી અસહ્ય દુ:ખો 
આપી ગદ્દાવૈતરું કરાવી તેમને માનસિક રીતે નમાલા બનાવી દીધા હતા. 

ર. મિસરમા જ્યારે ઈસરાઈલીઓનાં અપમાનજનક સ્થિતિ હદ બહાર પહેંચી ગઈ અને કફિરઔન 
અને તેના સાથીઓને પોતાના બળ તથા બૃદ્દ્ ઉપર ઘમંડ થવા લાગ્યો ત્યારે અલ્લાહે પોતાની અપાર 
હિકમતના આધારે મઝલુમાોને (ઝુલમનોા ભોગ બનેલ) પ્રજાને મુકિત અપાવવાનો અને ઝાલિમોને શિક્ષા 
અપાવવાને કૅૉંસલે। કર્યી. તેણે હઝરત મૂસા(અ)ને નબુવ્વત આપી, બેશક આવી જ અસાધારણ 
પરિસ્થિતિ પ્રત્યેક રસૂલના સમયમાં ઉદ્ભવતી રહે છે જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આંહઝરત સ.અ.સ.ના 
સમયમાં પણ જોવામાં આવ્યું. 


૫૩૬ 








સૂરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારો ૨૦ 





૭. અને તેમને (હૃદવીમાં સત્તા આપીએ અને ડડ5ઠ5૪ઇ૭,/ડ ૦ %ઢ-ડકડકડ 
૩ “% "% "“ જ જાં બિ 
કફિરઆન તથા હામાન તથા તેના લશ્કરને તે બતાવી, 


ક જ ૧૨: .. : ૧ ૪ છિ “ડ્‌ ક ૯ ફુ ય ક 
દઈએ જેને તેમને ડર! ? રહેતો હતો. બેબ્૦૭ક1#હાડ્‌ 2૭35 
૮. અને મૂસાની માતાને અમે વહી કરી કહ્યાં “તું હ્ડઝાડજ્ કાય રિ % 
તેને ધવરાવતી. રહે, અને જ્યારે તને તેના વિશે જા ન્સ કબ ઝડી 22 


બજ 


મકો દેજે. અને ડરીશ નહિ, ન કોઈ ગમ (દુ:ખ) ુ 
જ કઝ. ન 2 નન દા 22%" 
કરજે. અમે તેને તારી પાસે પાછો લઈ આવશું. અને ૭4૭% કાહા] ઝરા 
તેને રસલોમાંના એક રસલ બનાવશું.” રા ઝાઈ અ 
ક ને ક ક ડર. . 75 કાટ ક શ કે 
૯. અને ફિરત્ાનના પરિવારમાંથી એકે તે “295૨ ડ્ક્ડ હ્છંળ દ 
બાળકને ઉપાડી લીધો, કે તે તેમનો દુશ્મન બને અને બ્લ કછુ છ 5 
તેમના દુ:ખનું કારણ બને. બેશક, કિરઔન તથા 
હામાન અને તેમના સાથીઓ ગુનાહગાર હતા. 
૧૦. અને ફિરઓનની પત્નીએ કહ્યાં “આ તો જ વ 
“હ ન" નિ જ સ ટષુટ૦--25૫કઝ૯ઝ | હરડ 
તારી અને મારી આંખોની ઠંડક છે. તેને ન મારી નાખો, ઝન 


થાય ત્યારે તું તેને (પેટીમાં નાખી ) નદીમાં વહેતો ગ ઠડ્ડજ ૪ 12) નીન 


ત્ર 


“૪7૮,272૮2 ર ૮77૮ ૦? જક 232 


રખે, તે આપણને લાભ આપનારે બને. આપણે તેને (થે 2 1922 કઝ: 2 ૪ 15૩૦૦૭5 

ખાળે બેસાડશું ' પરંતુ તેના (પરિણ «22222૮ 
પ (પરિણામ) વિશે તેઆ ઉ 553 

બેખબર હતા. ક 


હ 7? 7-7-94.” 


૧૧. અને મૂસાની માતાના દિલને (ચિંતાથી) ઈદ્ર્વહઠાઇ,કહન 2185 હ્ત-219 


રાહત મળી. જો અમારા ઉપર વિશ્વાસ લાવવા માટે .. વ ૪દા;46 1%; 
ન ત્‌ ક 
તેણીના મનને અમે મજબૂત ન કર્યે હોત તો તેણી જં હ ડકદણઈટ 5» 


(ભેદ) ખોલી દેવાની અણી ઉપર હતી. 


“ "% ડઝ. જે મ દુ કઝ પ ત્રિ ૦-૯૮ 7 
૧૨. છુ (મૂસાની) બહેનને કહ્યું, તું તેની ટક #હ૭૬૬૭ઈશ્ડડરકર «જઉ 
દેખરેખ રાખજે' જેથી તે દૂર રહી સઘળં નિહાળતી જ 

જૂ જ: - . અ "“ “* કડ 522 ન ૦972347 
રહી અને તેમને ખબર ન પડી (કે તેણીનો શે સંબંધ જછખ2-*-૩5 
હતે।). 





૩. 'અમોન' નામને! એક દેવાના દેવનો પૂજારી અને ધર્મીપદેશકનું નામ “હામાન' હતું જેનો અર્થ 
'અમોનનો અધિકારી' છે. તેનું મૂળ નામ “નેબુન્નક' હતું. હામાનના હાથમાં કિરઓઆનના ખઝાના, 
અનાજ્ભંડારો, લશ્કરી બળની તથા હુન્નર ઉદ્યોગની વ્યવસ્થા હતી. 

૪. શોષણનીતિ તથા ઝુલમથી હુકુમત કરનારાઓ પોતાના દુશ્મનોને પોતેજ ઊભા કરતા રહે છે. 
જટલી નિર્દથતાથી રાજ અમલ કરવામાં આવે છે તેટલો જ ભયંકર બળવો પ્રજા તરકથી ઉઠવાનો ભય રહે : 
છે. ફિરિઆનને પણ આ'જ ભયની નિત્ય ચિતા રહેતી હતી. 

૫. અલ્લાહના ભેદો ખરેખર બહુજ ઊંડા હોય છે. કિરિઆનને એવો ખ્યાલ જ નહતો કે જ બાળકનું 
આટલી સુખસગવડો, વાત્સલ્ય તથા ભાવનાથી તે લાલનપાલન કરી રહ્યો છે, તેના હાથે જ તેના 
નસાબમાપાયમાલા લખાયૅલૉ છે. 


૫૩૭ 


સૂરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારે ૨૦ 


૧3. અને અમે પહેલેથી જ નિણય કરી લીધે હતો કી કહ જ કાના ક 
કે મૂસા દાઈનું ધાવણ ન પીએ, અને તેણીએ કહ્યાં 'શું 
હું તમને એવા પરિવાર બતાવું જે તેની પરવરીશ છવ ર શેર દ 
કરશે અને તેના હિતેચ્છુ હશે?' 2 29 કટ 
૧૪. આવી રીતે અમે તેને માતાના હાથમાં પાછે કઝ જ ઝાડ જગ્ઝ 
સૌપ્યો કે તેની આંખોને ઠંડક મળે અને તેને ચિતા ન ઊં તી ક 
કડ શ, પો ક ક ક ડકહકડ ઝી 
રહે, અને તેને ખાતરી થાય કે અલ્લાહના વાયદો 
(હમેશાં) સાચો હોય છે, પરંતુ ઘણાખરા લોકોને ખબર 
નથી. (રૃ્કૂઅ-૧) 
૧૫. અને જ્યારે તે યુવાસ્થાએ પહેંચી સમજ 'છ].૬છટ 5-4 -: 
બન્યો ત્યારે અમે તેને શાણપણ તથા ઇલ્મ આપ્યું, 4 છ 
અને નેકીઓ કરનારાને અમે આવા જ બદલો આપીએ છેડડહ સ્ટ હા] ઝક 
છીએ. ક ક. ક 
૧૬. એક દિવસે તે શહેરમાં ગયો જેની પ્રજા “શકા બ કાઈઝઝ,ડ55 
ગેહરી જહાલતમાં ડ્બેલી હતી; અને તેણે બે .._.. કી ડડ 
વ્યકિતઓને રશ લડતા જોયા જેમાંનો એક' દઝાડે હરણ ડડ 
તેની જાતિનો હતા અને બીજો તેના દુશ્મનોની તૂઝડડુ ન કી 5 કા ડક 
જાતિના હતો. જે તેની જાતિના હતો તેણે પોતાના ; . , __ ી 
દૃશ્મન સામે તેની મદદ માગી, જેથી મૂસાએ (સામા તાનક ઠક્કર ટેવ્ઝઝડ ન 
પક્ષવાળાને ) એક ઠોૉસો। માર્યી જે લાગતાં જ તે ત્યાં _ %. 7 જજ 
મરી ગયો. પ કહ્યાં “આ બધું શયતાનનું કરવું બઝટંડકક54૬ 45) ડઝ ઝક્હ 
છે, તે ખરેખર દુશ્મન છે, ગુમરાહ કરનારે છે. ક 








૬. હઝરત મ્‌સા (અ)નું અન્ય સ્રીને ન ધાવવું કુદરતના નિર્ણય પ્રમાણે હતું જેથી હઝરત મૂસા 
(અ)ની બહેને તે સંજોગોનો લાભ ઉઠાવી ફિરઓઆનને સલાહ આપી અને મૂસા (અ)ની સંભાળ તથા 
દેખરેખનું કામ તેમની માતાને અપાવ્યું અને આવી રીતે હઝરત મૂસા (અ)ને પોતાની માતાના પ્યાર 
બાબતની પૂરતૌ તાલીમ આપવામાં આવી. 

૭. આ ગાળા દરમિયાન હઝરત મૂસા (અ) શહેરમાં આવજા કરતા રહેતા અને પોતાની માતાને પણ 
મળતા રહેતા હતા. એક દિવસે તેમણે એક ઈસરાઈલીને મિસરી સાથે તકરાર કરતા જોયો, જેમાં 
સંડાોવાઈ જતાં તેમના હાથે તે મિસરી માર્યે ગયો. આવી જ પરિસ્થિતિ બીજી વખત પણ ઉભી થવા પામી 
હતો. પરંતુ તેમને પહેલાંના પરિણામની યાદ આવતાં જ તે બીજીવાર તેવા જ સંજેગે।માં સંડોવાતા બચી 
ગયા. બાદમાં ફરિરઓઆન તથા તેના દરબારીઓની વચ્ચે હઝરત મૂસા (અ) એ એક મિસરી વિરુદ્ધ એક 
સામાન્ય ઈસરાઈલીની મદદ કરી તે મિસરીનું મૃત્યુ નીપજાવવા માટે ભારે ચકચાર જાગી. તેમના મનમાં 
તરેહ તરેહની શંકાઓ ઉદ્‌ભવવા લાગી જેથી તેમણે હઝરત મૂસા (અ) ઉપર કાયદેસર કામ ચલાવી તેમને 
શિક્ષા કરવાના ઈરાદે! કર્યો. આ બાતમી તેમને એક હિતેચ્છુ દ્રારા મળી જતાં તેઓ સાવચેતથી મિસરમાંથી 


મધ્યન તરક ચાલી નિકળ્યા. 
૫૩૮ 


તેમજ પરવરીશનો લાભ મળ્યો. આ અરસામાં તેમની તંદુરસ્તી તથા માનસિક વિકાસ પ્રમાણે તેમને દરેક 


સૂરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારો ૨૦ 





૧૭. મૂસાએ કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, મે 
મારા જીવ ઉપર ઝુલ્મ કર્યે છે માટે મને માક કર' પછી 
અલ્લાહે તેને માકી આપી; તે અત્યંત ક્ષમાવંત છે, 
અત્યંત દયાળ છે. 

૧૮. તેણે કહ્યું, 'હે મારા પરવરદિગાર તેં મારા 
ઉપર ઉપકાર કર્યો છે કરી હું કદીપણ કૂસુરવારને 
(અપરાધીને) મદદ નહિ કરું.' 

૧૯. પછી તે સવારમાં ગભરાતો સાવધાનીપૂર્વક 


શહેરમાં ચાલી નીકળ્યો, તો તેણે પાછલી રાતે જેની 


મદદ કરી હતી તે'જ વ્યકિતએ કરી તેને મદદ માટે 
પુકાર્યી, મૂસાએ તેને કહ્યાં, “તું ચોકખોા ગુમરાહ થએલો 
છે.” 

૨૦. અને મ્સાએ બન્નેના આ દુશ્મન ઉપર હાથ 
નાખવા ઈરાદો કર્યે તો તે બોલી ઉઠયો “હે મૂસા, શું . 
જમ તેં કાલે એક વ્યકિતની કતલ કરી હતી તેમજ તારે 
મને પણ મારી નાખવો છે? શું તું આ દેશમાં ઝાલિમ 
બની જવા ચાહે છે, અને તું સુલેહસંપ કરાવનાર નથી 
બનવા ચાહતો?” 

૨૧. અને ત્યારે શહેરના એક ભાગમાંથી એક 
વ્યકિત તેની તરક ઉતાવળે આવી. તેણે કહ્ય 'હે મૂસા, 
રાજ્યની આગેવાન વ્યકિતઓ તને મારી નાખવાની 
યોજના ઘડી રહી છે, માટે તું અહીંથી છટકો જા; 
ખરેખર હું તારું ભલું ચાહનારે છું .' 

૨૨. જેથી તે સાવચેતીપૂર્વક ત્યાંથી નાસી છૂટયો. 
તેણે દુઆ કરી “હે મારા પરવરદિગાર, મને ઝાલિમ 
લોકોથી બચાવી લે.' (રુકૂઅ-૨) 


'“ઉઈડડઈડુ ઉ ઝ*ડડડ્ડવ 


તિ દ 


જ ઝાડાડડ ળધાઈ 
5હ5 કિતક જ દીધ 


હોઠ જજ “ખાખ 
2 22 395144 
અકાળ ઝ્ઝ્7૫૦3 
કજ 
હાઠીટઃપ $]5ડ5૯ હા, ૭#કફક્છાઠી 

6517 

હક્ક હડઝઉહ્ડ ૮ £ દીન ૯૬ 
છેહ 801.58 હ ઝો હૂ 





એક લાંબો પથ કાપી એક કૂવા પાસે પહેચય। અહીં તેમણે હઝરત શાએબ (અ)ની બે દીકરીઆને 
તેમના ઢોરોને પાણી પાવામાં મદદ કરી. જેના પરિણામે તેમને હઝરત શોએબ (અ)નેો પરિચય થયો અને 
તેમણે દસ વર્ષ સુધી હઝરત શોએબ (અ)ની સેવા કરી,તેમની એક દીકરીને પરણ્યા. આ દસ વર્ષના 
લાંબા ગાળા. પછી કરી હઝરત મસા (અ) અલ્લાહના આદેશ પ્રમાણે પોતાનો પરિવાર લઈ મિસર તરક . 


ચાલી નોકળ્યા. 


આ ઘટનામાં અને આંહઝરત સ.અ.સ.ના મક્કામાં દસ વષે બાદ જવલંત પ્રવેશની ઘટનામાં ઘણે 
સામ્ય છે, જેમ હઝરત મૂસા (અ) દસ વષે મિસરમાં પાછા આવ્યા અને અલ્લાહે પોતાના નિશાનો વડે . 
તેમને સકળતા આપી તેવી જ રીતે આંહઝરત સ.અ.સ.એ દસ વર્ષ પછી મક્કામાં એક વિજયી પ્રવેશ 
મેળજો અને ઈસલામની ઉન્નતિના પાયો નાખ્યો અને આદરણીય મક્કાને તોહીદનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. 


પડલ 





સૂરાહ ૨૮ 


૨૩. અને તે મધ્યન તરક ચાલી નીકળ્યો અને 


કહ્યાં, “હું આશા રાખું છું કે મારો પાલનહાર મને 
સીધે માર્ગ દેખાડશે.” 

ર૪. અને જ્યારે તે મધ્યનના કૂવા પાસે પહીેઓ 
તો તેણે જેયું કે લોકોનું એક ટોળું (ઢોરને) પાણી 
પાઈ રહ્યાં, હતું અને ત્યાં બે સ્રીઓઆને (પોતાના ઢોરોને) 
રોકતી જેઈ. તેણે પૂછયું “તમે આમ કેમ કરી રહ્યા 
છો?” તેમણે જવાબમાં કહ્યાં 'આ ગોવાળો પોતાના 
(ઢોરોને લઈ) ચાલ્યા ન જાય ત્યાં સુધી અમે (અમારા 
ઢોરોને) પાણી નથી પાઈ શકતી, અને અમારો! બાપ તો 
બહુજ ઘરડો છે.” 

રપ. પછી તેણે તેમના (ઢોરોને) પાણી પાયું. 
પછી એક તરક છાંયડે બેસી દુઆ કરી 'હે મારા 
પરવરદિગાર, તું 
હું તેના મોહતાજ છું.' 

ર૬. ત્યારે બેમાંની એક (સ્રી) સંકોચાતી તેની 
પાસે આવી અને કહ્યાં, 'મારા પિતા તને બોલાવે છે કે તે 
તને (અમારા ઢોરોને) પાણી પાવાનો બદલે આપે!' 
પછી તેની પાસે જઈ તેણે પોતાની વિતક કહી 
સંભળાવી, તો તેણે કહ્યાં “ચિતા ન કર, તું ઝાલિમ 
લોકોના હાથમાંથી બચી ગયો છે.” 

૨૭. બેમાંની એક (સ્રી) બાલી “હે મારા પિતા, 
તેને કામમાં રાખી લે; કામમાં જેને રાખવો હોય તે 
સશકત અને ભરેસાપાત્ર હોવા જોઈએ.' 

ર૮. તેણે કહ્યાં “હું મારી બે એકને 
તારી સાથે તે શર્તે પરણાવવા ચાહું છું તું મારી પાસે 
આઠ વરસ રહી મારી સેવા કરે. સ જે તુ દશ વષે 
સુધી કરે તો તારા તરકથી (મહેરબાની) છે. હું તારા 
ઉપર દબાણ નહિ કરું. જો અલ્લાહ ચાહશે તો તું મને 
નેક લોકોમાંના જોઈશ.” 

૨૯. તેણે કહ્યાં 'મારા અને તારા 
સમજુતી થઈ ગઈ છે. બન્નેમાંથી જે મુદ્ત હું ચાહું 


પૂરી કરું, અને મને મજબૂર ન કરવામાં આવે; અને' 


આપણી સમજૂતી ઉપર અલ્લાહ સાક્ષી છે.' 
(રકૃઅ -૩) 


અલ -કસ સ 


તું જે ચાહે તે ભલાઈ મારા ઉપર ઊતાર,.- 


વચ્ચે આ 


પારો ૨૦ 


લાટ 25 દિ 


ન 


ડ્કઘડા દડ ડાણ 
24772 777.35 2422૦47 ન 
છગન કેક હ“ ૫.2.5 2 છ. ખધ્યાં 
ટ 2૦ 51 “4148 9-૮,7 4 19?૮ 
હ*હ્-% ઝ&ઉઉ-ડ 56 ઠગ 
49 નુ? 5 297, 
જ ઉજછાક્ક 


સા ઝાડા હાવ ડ્ઈટ્ડ 


4# 7#%,* 


બઝઈ,ઈઝટાડા# 
છી છા 
રા 
હ અકદ્ઇટડત્ક શદ તદ 


ન્ન 


હચ ઈ પાહ્ઝાવઝાહ ગહ્ઝાક્! 


સ દત” 
૯55 કે જ 2 દ્ર # 


હવદ્ક્ક૬ નનબર ડઝ 


ન? #74.1૪૬7-.-42- 2-72» 
ફડ [555 ક્ટ 


ના ડો 
સડક ૭૭49 હડડહક હડ ઉ 


22 ન9 
ક્રિ ઇના ઇ'ઈહાઇડ 


"૮. આ વદ્ધ હઝરત શેએબ (અ) હતા જમનું ઈવા જથરેોના નામે વર્ણન કરવામાં આવ્યું 


છે. 


પ૪૦ 





હ 


સૂરાહ ૨૮ 


૩૦. અને જ્યારે મૂસાએ (સમજતી પ્રમાણે) 
મુદત પૂરી કરી પોતાનો પરિવાર લઈ ત્યાંથી ચાલી 
નીકળ્યો, ત્યારે તેને સીના પર્વતની દિશામાં આગ 
દેખાઈ. તેણે પોતાના કુટુંબીઓને કહ્યાં, તમે અહીં 
થોભો, મને આગ દેખાય છે ત્યાંથી હું તમારા માટે કંઈ 
અગત્યની બાતમી લઈ આવું, અથવા એક અંગારો 
લેતો આવું કે તમે તાપણી કરી શકો.” 

૩૧. અને જ્યારે તે (આગ) પાસે પહેીઓ, દિ 
તેને ખૌણનાં જમણી તરકની બરકતવાળી” 
જગ્યામાં એક ઝાડ પાસેથી અવાજ સંભળાયો 'હે 
મૂસા, ખરેખર, હું જ છું, હું જ તમામ જહાનનોા 
પાલનહાર અલ્લાહ છું.” 

૩૨. અને કહ્યાં, “તારી લાઠી નીચે નાખી દે' 
મ્સાએ જેયું તો તે સર્પની જેમ સળવળી રહી હતી. 
મ્સા પાછું કરીને જોયા વગર જ નાસ્યો, (કે તેને 
અવાજ સંભળાયો), હે મૂસા, આગળ આવ અને ડરીશ 
નહિ; બેશક તું બિલકુલ સલામત છે. 

૩૩.*તારી બગલમાં હાથ નાખ અને જ્યારે તું ; 
પાછા કાઢીશ તો તે સક્ેદ ચળકતો હશે, રોગ રહિત 


અલ -કસ સ 


પારો ૨૦ 
હ૭#હીકકા, 5556 હ્ડ5કાશ 
ડાયટ દ્રાટ્જઈઉનઉડ 75) હડ 


ન હ*/?/૦૮7 “નુ [#“7%9૧/ ઠ..5374 શ્ર 
યાહ કપ્્ક્ઝઝાકઈઈ 





ત્રિસત? 


“7/99? - ૮979 ક જ ક હ 7૫7૯2૮7 
દ્ર્જાહુહો2 ઝહેરા 


ક ી ક 9૪... 2% 74% મ તી ક 
છ. 090 છ્મ્સ્હા ઝડ ત્વયા જ 
27,.27)29 
છેણ્સ્ટ્ન્જ 
૮9” નદ &: :5૮ “77 ક 
હ ડક ડી છાડ નિ 


8405 ર 2૮ ત 2 8 વ્‌ જ 
હાડા સકડો ર૫%ંજડઝદદડ 


5 
9/7 હન છ ૭ 


હશે, અને નિર્ભય થઈને પાછો પોતાની તરક ખેચી લે. ડડ હડ રા દ 


આ તારા પરવરદિગાર તરકથી બે ચમત્કારો કિરઓઆન 
તથા તેના દરબારીઓ માટે છે, બેશક તેઓ નાકરમાન 
લોકો છે.” 

૩૪. તેણે કહ્યાં “હે મારા પરવરદિગાર, 
એક વ્યકિતની કતલ કરી છે, તેથી મને ડર છે 
મને મારી નાખશે. 

૩૫. “અને મારે ભાઈ હારૂન વાક-ચતુર છે તેને 
મારો મદદનીશ બનાવી મોકલ જે મારી વાતને ટેકા 
આપે, મને ભય છે કે તેઓ મને અવશ્ય જ્હ્રો ઠરાવશે.” 

૩૬. અલ્લાહે ફરમાવ્યું 'અમે તારા ભાઈ દ્રારા 
તારા હાથ મજબત કરશું અને અમે બન્નેને એટલી 
શકિત આપશું કે તેઆ તમારા સુધી નહિ પહેંચી શકે. 
માટે અમારી [નિશાનીઓ લઈને જાઓ, જેના વડે તમે 
અને તમારા સાથીઓ અવશ્ય કતેહ મેળવશો. 


મેં તેમની 


૫ 


કે તેઆ 


ક જ ્અરર*કઝકક#કકૂ કા 
૭6૦૬555૭5૭૯ 
જેહ્ઝક 
9*₹« 2:77 1॥2?7૮ 27992 ?71(469₹।.૭.7 1(4 
હક ૫5 -કક૩૫5-5 છ્ં!્ટ્ટ#- 
224૮ 
છેઠ્ઠ#-જ 
77? 4 €હ 7.247:77 22971 2,7- 
દિ ઉ ઝટક્મકઝટ; કાક 


પિ 


9ડ્ઝઝ ખડિવકિ તા 
હઉ ડ્ડડડડદ હાત જાન 

વાદ દાં રહશ હક 
મળ 





૯. આ સ્થળે હઝરત મૂસા (અ)ને અલ્લાહના “મુકરરબ' થવાની તક મળી. 


પ૪૧ 





સરાહ ૨૮ અલ -કસ..સ પારો ૨૦ 





“" "% " ત્ર જુ ક જ કિ 2-2 ન 
૩૭. અને જ્યારે મૂસા અમારી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ 6કપડાઈઉડ્ાંઝહક્ડક "55554 
લઈ તેમની પાસે આવ્યો, તેમણે કહ્યું. આ તો જાદુની .-ે" 4 
્.. ક ન તર 1 કરક પ “27 ક રૃ 22 
તરકીબો સિવાય બીજુ કંઈ નથી, અને અમે અમારા ફા ઉપ્જપ્્ઝપઝટ- વ્કડક્ચ.%) 
પૂર્વજોમાં આવું કદી થયું સાંભળ્યું નથી. ઢાકી 
ફિ. જ ક “"% ઝ શિ. ક 1 92 કિ “૭/7 જિ 2૭2 
૩૮. મૂસાએ કહ્યું, મારો પરવરદિગાર બેહતર છદ અ રિટ ૦ 5 હ ડઝ ઉછુડ 
જાણે છે કે કોણ છે તેની તરફથી હિદાયત લઈને ી 
“જ "" *% ૦૫ "૧%" થિ ક પત દ 4 «૮ 27૯ 9-4 
આવ્યો છે, અને (આખેરતમાં) કાને સારું ઘર મળનારુ ટે % 4) ઝા વ હઝ છ23 ઇહ 


છે. બેશક, ઝાલિમને કદીપણ સકળતા નથી મળતી. ૦૭૬81) 
૩૯. અને કિિરઓને કહ્યાં, “હે દરબારીઓ, મારા 2 ., જ હદય ૭ ન 

ક શ્ર કે કઝ. રી જ 9 રક 2 જે જ ધ મિ ય 5.“ કક ક ન” 

સિવાય તમારો કોઈ બીજે મા'બૂદ મારી જાણમાં “7 “૫૩% હડઉંડ 


કુ & ૮૫ ઝે ર ૧.777 20%. 17 71(719૬ ? ..૪ ક 
નથી, માટે હામાન, તું ઈંટો પકવી મારા માટે એક ડા ઉડ ડક કકઈછડ;0] 
ઊંચા મિનારા ઊભો કર જેના ઉપરથી હું મૂસાના થી જટ 
ખુદાને જોઈ શકું, જા કે હું ધારું છું કે તે તદન જૂઠ્ઠો “45% ઠં]5 હક દ્રવી હૃકહહડું 


9 


છે. 2 કન જે હઝ ર ક -”્ક કઝ ન 
9૭ડઉ ડટ ઝ 
ર? ી જુ -૭ ન્‌ ક હ /79279». 7-2-૮4 
૪૦. તે અને તેના દળો ધરતીમાં નાહક ગુરૂર 2 કહશે હ્ઝહં*2*5252 5 24 5 
(ગર્વ) કરતા રહ્યા અને તેમણે એમ સમજી લીધુ હતું કે ડાળ! 'શ્વ્ન્ન્ટ 
તેમને અમારી તરક પાછા લાવવામાં નહિ આવે. જ ઝક કક 


૪૧. જેથી અમે તેને તથા તેના લશ્કરોને પકડી 71 હું ડડ 8%:3 45 ડઉ 

લીધા, અને સૌને સમુદ્રમાં નાખી દીધા. જુઓ કી જ 

ઝાલિમોને। કેવા (બૂરો) અંત આજો. હડપ પ ૭ 
૪૨. અને અમે તેમને લોકોને આગ તરક -27..9 79: દર 1 2-2 66273 2%: 

જજ ક જ | કી ત 

બોાલાવનારાઆના સરદાર બનાવ્યા અને ક્યામતના શ્ર ૬ કછાહી હક ્ક્ઝન્સ5 


“99,%9/7 ન્ન 
દિવસે તેમની કોઈ પણ મદદ કરવામાં નહિ આવે. 9૬૯૦૭૮5 
9 #9#ન ન /«- ક કના 
૪૩. અને અમે આ જીવનમાં પણ તેમની પાછળ “જઈ જાઈ ગ 
લા'નત લગાવી દીધી છે અને કયામતના દિવસે તેઓ ન 
ભલાઈથી મેહરૂમ રહી ગએલા લોકોમાં હશે (રૂ - ૪) બચ 
૪૪. અને પહેલાંની કોમાનો વિનાશ કયી પછી જાઇ, ૦255 જ 7 
' અમે મૂસાને (એવી) કિતાબ આપી કે જે લોકા માટે ,,. ક _,.. કડ 
નજ "* _"% ક ન (- 1 
રૂહાની ન્‌ર (બક્ષનાર) હતી અને હિદાયત અને રહેમત થડ રખાય કર્ક હ્ક્ઝા 


હતી કે કદાચ તેઆ નસિહત પકડે! જહ વઉ 


૧૦. મિસરીઓમાં એવી માન્યતા પ્રચલિત હતી કે ગગનચંબિ ઈમારતો દ્રારા દેવદેવીઓ તથા રૂહો 
(આત્માએ) ધરતી ઉપર ઊતરતી હોય છે, જેથી તેઓ દેશમાં ઊંચા સ્મારકો બાંધતા રહેતા હતા. 


પ૪ર 


સરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારે ૨૦ 


૪પ. અને અમે જ્યારે મૂસા ઉપર અમારી વહી 
કરી હતી ત્યારે (પર્વતની) પશ્ચિમમાં તું હાજર ન 
હતો, ન તું તે સમયના લોકો વચ્ચે મોજદ હતો. 

૪૬. પરંતુ અમે (મૂસા પછી) ઘણી પેઢીઓ પેદા 
કરી જઘણાં લાંબા ગાળા સુધી રહ્યા હતા. અને તું 
મધ્યનના લોકો વચ્ચે રહેતો ન હતો કે તું અમારી 
આયતો તેમને વાંચી સંભળાવે; પરંતુ (બધા) રસૂલોને 
અમે જ મોકલતા રહ્યા છીએ. 

૪૭. અનેતું તે પર્વત પાસે મોજ્‌દ ન હતો જ્યારે 
અમે મૂસાને પુકાર્યી હતો. પરંતુ (આ) તારા 


પરવરદિગારની રેહમત છે કે તું તે લોકોને ચેતવણી : 
આપે જમની તરક તારા પહેલાં કોઈ ચેતવનાર નથી * 


આવ્યો, જેથી તેઆ કદાચ નસિહત પકડે! 


૪૮. અને એવું ન બને કે તેઓ પોતાના હાથે જે 


આગળ મોકલી ચૂક્યા છે તેના કારણે તેમના ઉપર જો 
કોઈ આકત આવી પડે, અને તેઆ એમ કહે હે 
અમારા પરવરદિગાર, તેં શા માટે અમારી તરક રસૂલ 
ન મોકલાવો કે અમે તારા આદેશોાને માની મોમિનોમાં 
શામિલ થઈ ગયા હોત?” 

૪૯. પરંતુ જ્યારે અમારા તરકથી સચ્ચાઈ તેમને 
પહેંચી તો તેમણે કહ્યું 'તેને (મુહમ્મદને) કેમ એવું ન 
આપવામાં આવ્યું જેવું મૂસાને આપવામાં આવ્યું 


"ઝે ટ" 
૧ ૦ 


હતું?' તો શું જે મૂસાને આપવામાં આવ્યું હતું તેના 
લોકોએ ઈન્કાર ન કર્યી હતો? લોકોએ બન્ને (તોરાત 
તથા કુરઆન)ને જાદૃગરી (ના કામ) ઠરાવ્યાં કે બન્ને 
'“ એકબીજાને ટેકો આપે છે અને લોકોએ બન્નેના 
ઈન્કાર કયી. 

૫૦. તેમને કહે “જે તમે સાચા છો તો ચાલ્લાહ 


પાસેથી કોઈ એવી કિતાબ લઈ આવો જે આ બન્નેથી 





“ક હ૭ાઈડડ5ડઝ)ડાહ્ાકરહાંદ; 
છે૦ક્કાડહઇડી 

5 હુર્સડા ઝડ હુણ, 
છત; 

દડડઝકડદઉડી, હફ 
2ર હડ્ટગઉણકડ:ડઇડટ 
૦૭૪૩5૬ કઝહાકડડ 
છેબકકગડ#ર્ક્કડ 
ઠકકેકીઈઉઝડહરડકહપ 
“કડછા ઇહઝડાઉડકે 


1 
ઊઠ 


7; 1 દ્રે હ. 9 ક 1 2૯ ?? 
ઉડઇ ાર્શાકડ્રા ખકા હક 





૧૧. અહીં પેઢીઓના લાંબા ગાળાને ભાવાર્થ તેમના વંશનું ઘણી પેઢીઓ સુધી દુનિયામાં કાયમ રહેવું 


છે. 


૧૨. આ આયતના ભાવાર્થમાં આંહઝરત સ.અ.સ. તથા હઝરત મૂસા (સ)ના સંજેગામાં અદભત 
સામ્ય જોવામાં આવે છે. હઝરત મૂસા (અ) મધ્યનમાં દસ વર્ષ રહ્યા પછી મિસરમાં જઈ પોતાની પરવશ 
કોમને કિરિઆનના દમનથી ઉગારી હતી, અને આંહઝરત સ.અ.સ. દસ વષે મદીનામાં રહ્યા પછી મક્કા 


કૂતેહ કરી તેમાં તૈહીદની સ્થાપના કરી. 


૫૪૩ 


સરાહ ૨૮ અલ-કસ.સ 


બેહતર હિદાયત આપનારી હોય, કે હું પણ તેને 
અનુસરે.” 

૫૧. પરંતુ જો તેઆ તને જવાબ ન આપે તો 
જાણી લે કે તેઆ પોતાની બ્‌રી વલણાને અનુસરી રહ્યા 
છે અને તેનાથી વધુ ગુમરાહ કોણ હશે જે અલ્લાહ 
તરકથી આવેલી હિદાયતને છોડી પૉતાની 
મનોકામનાઓ પાછળ ચાલી નીકળે બેશક અલ્લાહ 
ઝાલિમાોને હિદાયત નથી આપતો. (રુકૃુઅ -૫.) 

પર. અને અમે લોકો માટે હમેશાં અમારું કલામ 
ઊતારતા રહ્યા છીએ કે તેઓ બોધ ગ્રહણ કરે. 


૫૩. જે લોકોને અમે તેમની પહેલાં કિતાબ આપી 


હતી તેઓમાંથી ઘણા લોકો આ (કુરઆન)ના ઉપર 
ઇમાન રાખે છે. 

પ૪. અને જ્યારે તેમને આ વાંચી સંભળાવવામાં 
આવે છે તો તેઓ કહે છે “અમે તેના ઉપર ઇમાન 


લાવ્યા છીએ બેશક, આ અમારા પરવરદિગાર તરકથી . 


આવેલું સત્ય છે, બેશક તેના (ઊતરવા) પહેલાં પણ 
અમે (અલ્લાહના) તાબેદાર હતા.” 

૫૫. આ લોકોને બમણે સવાબ મળશે કારણ કે 
તેઓ (પોતાના ઇમાન ઉપર) મક્કમ છે અને તેઓ 
બૂરાઈને ભલાઈ વડે હટાવે છે અને અમે જે આપ્યું છે 
તેમાંથી તેઓ ખર્ચ કરે છે. 

૫૬. અને જ્યારે તેઓ વર્થ વાતો સાંભળે છે તો 
તેનાથી વિમુખ થઈ કહે છે, “અમારા કમી અમારી 
સાથે અને તમારા કમી તમારી સાથે, અમે તમારું ભલું 
ચાહનારા છીએ, અને અમે નાદાનોા (ની સંગત)ને 
પસંદ નથી કરતા.” 

૫૭. ખરેખર, તું ભલે કેટલો પણ ચાહતો હોય, 
તું કોઈને સીધી રાહ ઉપર નથી લાવી શકતો, પરંતુ 
અલ્લાહ જેને ચાહે રાહે રાસ્ત ઉપર લાવે છે અને તે 
હિદાયત પામનારાઆને સારી પેઠે જાણે છે. 
 પદ૮. અને તેઆ કહે છે “જે અમે તારી સાથે 
* હિદાયતને અનુસરીએ તો અમને અમારા દેશમાંથી 


ઉખેડી કંકવામાં આવશે.' શું અમે એક સલામતીભયી * 


સ્થાનમાં તેમને નથી વસાવ્યા જ્યાં અમારી તરકથી 


રીઝકમાં તેમને કળ કળાદી મળે છે? પરંતુ તેમનામાંના . 


ઘણા (આ હકીકતને) નથી સમજતા. 


પારો ૨૦ 





ક. ?27.7 
55 ૨ કહાન 


૭૭૮” (ન 


કછ જુન 4,” (£/#7#ન દ્રિ । 2% ન 
હ્કડક્ય્પ્ડ “ડાઇ “કડ 


ત્રાટક 54:% ક્ટ! કિ 


39 


છબ 40હ્હ૪ડલોાહ 


પ૯ ડટ 4972. 9247 70 9૮7” 


છેડ 


“ઝડ%:ઉ 52૭295 


છવકકકેક ઝડ ન્ડ 


ષ્ટ 


ઈ ઝડેશદડ) ૬પ 
ન્ન ન 


ઉહ હડક 159 


નરઃ નક મ 
છેઝઝ54ઞડડ્ટાડ ઉ) 


92, 979-797 :7.4??77 
597-25૭5 82 હકકહા 
“9.2? 971247 નતન્ર નનન નનન #27-2/ 
છેડકક્ડઈઈકધફડાત્રડ્ડ,#ડ 


હં ન 27, 7૬:77 7927.29 “9# 
છઉં 4:૮5 તક 

૪૫૬ તિ કે 94 ક્ર 
તાકનાખાકના 


છેબકં હ 


“29/79: ૦: 


ઈક ધઈકાઈઝડહહક હજ] 
ઉ ન્ડ વ. જ હજુ 


ક -/-% નન 


દ ડડઈડડહ ડા જ હ 
કરકરા કાબૂ છવ 


ડા 5જી 1 
ઝે 


પ૪૪ 


દુ કશ આ ઝી 


ઇઝ ઝા કઈ 


૩ઝ૭ઝ્ળ”્છિ 


સરાહ ૨૮ 


૫૯. અને અમે એવી કેટલીયે વસ્તીઓ નાબૂદ 
કરી નાખી છે જે પોતાના એશેઆરામની સગવડો 
ઉપર અભિમાન કરતી હતો! અને આ તેમના ખંડરે। છે 
જ કરી આબાદ ન થઈ શકયા. અંતમાં અમે જ તેમના 
વારસ બન્યા. 

૬૦. અને તારો રબ કોઈ વસ્તીને બરબાદ નહિ 
કરે જ્યાં સુધી કે તેની વચ્ચે રસૂલનો ઉદભવ ન કરે જે 
તેમને અમારી આયતો વાંચી સંભળાવે; ન તો અમે 
કોઈ વસ્તીનો વિનાશ કરીએ છીએ જ્યાં સુધી તેના 
રહેવાસીઓ ઝાલિમ ન બની ગયા હોય. 

૬૧. અને આ દુનિયામાં તમને જે આપવામાં 
આવ્યા છે તે આ જીવનના ટૂંકા લાભ તેમજ 
શોભાના સાધનો છે; અને જે કંઈ અલ્લાહ પાસે છે 
તે'જ બેહતર તેમજ સદાય રહેનારું છે. છતાં તમે 
સમજદારીથી કામ નહિ લો? (રૃકુઅ-૬) 

૬૨. શું તે વજકિત કે જેને અમે ભલા બદલાનું 
વચન આપ્યું હોય, જેને તે મેળવનાર છે, તે એવી 
વ્યકિત સમાન થઈ શકે જેને આ જીવનમાં તો અમે 
સગવડો આપી છે પરંતુ કયામતના દિવસે તેને (સઝા 
ભાગવનારાઆ સાથે) ઉભા કરવામાં આવશે? 

૬૩. અને તે દિવસે અલ્લાહ તેમને પુકારીને 
કહેશે, 'મારા તે ભાગીદારો કયાં છે જેની તમે 
કલ્પનાઓ કરતા રહેતા હતા?” 

૬૪. તે લોકો; જેમના વિરુદ્ધ અમારા નિર્ણયના 
સમય આવી ગયો હશે, તેઓ કહેશે હે અમારા રબ, આ 
તે લોકો છે જેમને અમે બહેકાવી દીધા હતા. કારણ કે 
અમે પોતે બહેકી ગએલા હતા. અમે (હવે) ગુમરાહીનેો 
ત્યાગ કરી (તારા તરક) નમીએ છીએ. તે અમે ન હતા 
જમની તેઓ પૂજા કરતા હતા. 

૬પ. ત્યારે તેમને કહેવામાં આવશે “તમારા , 
(ઠરાવેલા) શરીકોને પુકારો.' અને તેઓ પુકારશે, પરંતુ 


તેમને કોઈ જવાબ નહિ મળે, અને આ લોકો અઝાબને 


ણા 


7 


હોત! 
૬૬. અને તે દિવસે અલ્લાહ તેમને સંબોધીને 
કહેશે, 'તમે રસૂલોને (તેમની નસિહતોના) જવાબમાં 


શું કહ્યાં હતું?” 


અલ -કસ.સ 


જોઈ લેશે. કાશ, તેમણે હિદાયતનું અનુસરણ કર્યું 


પારો ૨૦ 

હાઝડાઇડડ્ડહ ડઝ કાડા 5 
9*55 કઝ કા 
“ડટ 
કાડ શ 


દ્ઠઈ ઈડન ડડ 


દિ 7727૭2 
ઈડા ડ્ફટક્ઝઝડ 
બ્ડામઝ53 

27: 


કઝ દઇ 91૫555 
નિ 5 
બેડાટડ 


વિદિશા 2૮ 


15 દ ૭:દ૫:23 


જ્#ન- 915 9-#/ 9:77 


ઝા 55:45 52 68! 


ડા ધા ડક 


-92.2 
બ્હ્શ્ન્્્ક 
જ્ાઝ#હ# જાનીના 


ઈહ્ડાહાંક ર્દા.ડ્ઉઈન્ફ્ઝઝાવદડઇ 
ક 


વ 1-5 ૨૭5 ૪૬ડા;ડ 5 
“7427-57 7,777. 9777 227 
ઉ»ેઈ2૫-૨. ઇક દાઈ») 2૪ 


77797” 


૦૭૫55 ઉછ 


પ૪પષ 


-20- 





સરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારો ૨૦ 
હ 77 જ ક જ બિ “”/ »2- ન 
૬૭. તે દિવસે તેમના સૈ બહાના '” તેમનાથી ભરડ સ 
અદ્રશ્ય થઈ જશે, અને તેઆ એકબીજાને કંઈ પૂછી 
પણ નહિ શકે. પ 
ક "% ન ક ૧૪ જ 9- €4 ત્રિ #ન1-” ૦7 
૬૮. પરંતુ જે તાબાહ કરી ઇમાન લાવશે. હક હ્ઝકડ મ કા કા કાક સ્ક 
અને નેકીના કામા કરશે, તેનું સકળ થનારાઆમાં 
ન ૧ “9 ।, 27#? 
શામિલ થવું સંભવિત છે. પા 


૬૯. અને તારો પરવરદિગાર જેનું ચાહે તેનું 
સજન કરે છે અને જેને ચાહે તેને ચૂંટી કાઢે છે, અને 
આ લોકોને પસંદગીનો કોઈ અધિકાર નથી. અલ્લાહ 
પવિત્ર હસ્તી છે અને તેના ઠરાવેલા શરીકથી તે બહુજ 
ઉચ્ચત્તર હસ્તી છે. 


"૧ કૂ હૂ અહ 


૭૦, અને તારો રબ જાણે છે જે તેઆ પોતાના 


જ છે 


દિલોમાં છુપાવે છે, અને જે તેઓ જાહેર કરે છે. 
૭૧. અને તે અલ્લાહ જ છે, જના સિવાય કોઈ 
ઈબાદતને લાયક નથી. પ્રારંભમાં અને આખેરતમાં 
તે'જ સર્વ તા'રીકને લાયક છે, તેના જ ઈન્સાફ 
(સાચે) છે, અને તેની જ તરક તમને પાછા લઈ 
જવામાં આવશે. 

૭૨. તું તેમને કહે “(મને બતાવા, જો અલ્લાહ 
તમારા માટે રાતને ક્યામત સુધી લંબાવી દે, તો 
અલ્લાહ સિવાય બીજે ક્યો મા'બ્‌દ છે જે તમને 
અજવાળું લાવી દેશે શું તમે તો પણ નસિહત નહિ 
પકડો?' 

૭૩. તું 


ખે 


તેમને કહે “મને બતાવો, જે અલ્લાહ 
તમારા માટે દિવસને ક્યામત સુધી લંબાવી દે; તો * 
અલ્લાહ સિવાય બીજે ક્યો મા'બ્‌દ છે જે તમારા માટે 
રાત પાડી દેશે, ક તમે આરામ લઈ શકો? શું તમે 


વિચારશે નહિ ? (8૫) 


૧ 


272. 


57/7/72 7. *72722(47 
“તનનન 
”“2:75?(47 છાઈ 
કડ 5 ૯દાઇ#૮-* 


221 97#(-#:# 22 7972 2 4777272927 2277 

બકા 3 હા.23 
97 #79 * 2 977,77,724 તીજ ઝે 
કેક ઉઝાહુંયવાક્ક5]1194 1525 


%૭ક્-!ડઈકશડ 


*#7 273: -૬૬૪-- ન” 297૪1 
પ૦” હા 43] (ગૂડ ૭5 


રિ તિ ( ॥ 2૮ “ભ હિ 
કેહ કુર 1)હક કડક) 
5 કા 
“277” 6 77#- શ 229-777? 
અ ઈદ કાઈશ્ડટ) પરક્ાંપ 
9૪૪ [/7 પા 7277! ક #” ૦૪ 
હ5કાં# કિક 
ન? (૮/5 ક ૮? 





૧૩. અહીં “અબા'નેો શબ્દ વપરાયો છે જેનં બહવચન '“નબાઅ' છે જેનો અર્થ “અગત્યના 


ષ્્ઝ 


ષને 


ઝક 


સમાચાર, સૂચના, સંદેશ, બહાના,પ્રેરણા, વગેરે થાય છે. તે લોકો એકબીજા પાસેથી બહાનાઓ,સલાહ, 


પ્રેરણા લેવાના નિષ્કળ પ્રયાસો। કરશે. 


૧૪. ઇસ્લામમાં તોબા ના દ્વાર ઈન્સાન માટે હમેશાં ખુલ્લા છે. 

૧૫. નિરંતર આરામ તેમજ નિરંતર કામકાજ બન્ને તેદુરસ્તી માટે નુકસાનકારક છે. સામયાંતરે 
શારીરિક તેમજ માનસિક આરામથી સ્નાયુઓને બીજા દિવસે કામકાજ કરવાની શકિત તેમજ ઉત્સાહ 
મળે છે માટે દિવસ અને રાતનું પરિવર્તન ઈન્સાન માટે એક ને'મત છે. 


પ૪ 


સરાહ ૨૮ 





૭૪. અને આ અલ્લાહની રેહમત છે કે તેણે 
તમારા આરામ માટે રાત તથા તેની કૃપા શોધવા માટે 
દિવસને બનાવ્યા છે કે તમે તેના આભારી બને. 

૭૫. અને તે દિવસે અલ્લાહ તેમને બોલાવી ને 
પૂછશે “તમે જેમને મારા ભાગીદાર ઠરાવતા હતા તે 
કયાં છે?” 

૭૬. અને અમે પ્રત્યેક ઉમ્મતમાંથી એક એક 
સાક્ષી લેશું અને તેમને કહેશું “તમારી દલીલો રજ 
કરા.” ત્યારે તેમને સમજાઈ જશે કે સત્ય અલ્લાહ 
પાસે જ છે અને તેમના ઘડી કાઢેલા તેમનાથી અદ્રશ્ય 
થઈ જશે (રકૂઅ- ૭), 

૭૭, બેશક કારૂન ' ૧5) મૂસાની કોમમાંથી હતો, 
પરંતુ તેણે પોતાની કોમ સામે અભિમાનપૂર્વક વતીવ 
કયી. અને અમે તેને એટલા ખઝાતા આપ્યા હતા કે તે 
ખઝાતાઓની ચાવીઆ એક મજબૂત ટોળા માટે (એક 
સાથે) ઉપાડવી મુશ્કેલ હતી. જ્યારે તેની કોમે તેને 
કહ્યાં, તું આટલો બધો ન કુલાઈજા, ખરેજ અલ્લાહ 
કુલાઈ જનારાઆને પસંદ નથી કરતે. 

૭૮. 
તેના વડે આખેરતના ઘરની ફિકર કર; અને આ 
દુનિયામાં તારી જવાબદારીથી બેપરવાઈ ન કર; અને 
જવી રીતે અલ્લાહે તારા ઉપર એહસાન કર્ય છે. તેવી 
જ રીતે તું બીજા ઉપર એહસાન કર; અને દુનિયામાં 
કિસાદ ન કેલાવ. બેશક, અલ્લાહ કિસાદ 
ફેલાવનારાઓઆને પસંદ નથી કરતો. 

૭૯. તેણે કહ્યાં, 'આ સર્વ મેં મારા બુદ્ધિબળથી 
મેળવ્યું છે.' શું તે નથી જાણતો કે અલ્લાહ તેના 
પહેલાં અનેક પેઢીઓને નષ્ટ કરી ચક્યો છે જે તેનાથી 
વધુ બળવાન અને વધુ સમૃદ્ધ હતીરર ગુનાહગારેો 
પાસેથી તેમના ગુનાહો (ના કારણે।) વિશે પૂછવામાં 
નહિ આવે. 


5% 


અલ -કસ સ 


“અને જે કંઈ અલ્લાહે તને અર્પણ કર્યું છે 


પારે ૨૦ 





માડી: 1૬5)15 ડકડડ 


445૭5 
9૭%; રા 
ડુ કડાં દહાડ, *્થ્ક્ટિ 
છઠ 
હહ ઠઉછાડકડાઝહટડ 
૦૦ ઇઇજ્ન્ડક્ડાહકડાઇાડ 
ક કકહઝડહઇડઝઉહ) 
દડ તડકા. ઝાઇડહ)દ 5૭% 
હ્ઝકાહટ5૬%૪૭ઇડુડંડ 
9૭ ર 
“ડ5કડકકડહાકાહાડાપેકુટઇ 
દ્ાહ્ડધદ-હ--ઇદી। મુન 
હ્ટ્રડશાહ। હું 4દ્ડાહજડહફૂ 
છે#હ્-ઝ 
ડા ક્ર ૧૩%5)48 


5૮77727 દ્ધ છ 7559: 
પડ ઝડ ાહઝતડડકહ હૌર્કાઈડ 01 
શટ ઝકગદડઝઉફ મા 

“252 999 


હવા ગ્યા 


“કારૂન' અઢળક ખજાનાઓને માલિક હતો અને તે કિરઔનનેો હિમાયતી અને શુભેચ્છક હતો. 


માનવા પ્રમાણે મિસરની દજ્ષિણમાં આવેલી સોનાની ખાણોનેો તે વ્વવસ્થાપક હતો. તે ઈસરાઈલી હતે 
અને હઝરત મૂસા (અ)ને માનનારો! હતો. પરંતુ ફિરિઆનના આશીવીદ મેળવવા માટે તે પોતાની કોમ 
ઉપર ઝુલમ કરવામાં પણ પાછી પાની ન કરતો જેના પરિણામે તેના ઉપર અલ્લાહનો ગઝબ ઊતર્યે અને” 
તેના ખઝાના અને' તેના દબદબો તેને હલાકીના ચક્રવાતમાં ડૂબવાથી બચાવી ન શક્યા. 


૫૪૭. 


દિ? * 








સૂરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારે સા રક 
૮૦. પછી તે મોટા ઠાઠમાઠથી પોતાની કોમ 722 * “94 4 ૬૧:24 
૫ ડે ર શિ. જ 2 ભવ પ1 8 વ છન 265 ઝઝદ 
સામેથી નીકળ્યો. તેને જોઈ આ દુન્યવી જીવનના કે ટાક 
અભિલાષીઓએ કહ્યું, “કાશ, અમને પણ કારૂન જેવું હર્ટ હઝ ઇ૭કઇડ્ય હાડ 
(સૌભાગ્ય) પ્રાપ્ત થયું હોત તો, ખરેખર તે બહુજ ર 
નસીબદાર છે.” જેષ્્ક£કડ ડં 
૮૧. પરંતુ જેમને સમજદારી બક્ષવામાં આવી કક 4૧; 
ક્ઝઝક્ડ . છ હ જ ર ક ર 9 જિ 
હતી, તેમણે કહ્યાં 'અકસોસ છે તમારા ઉપર, જે લોકો ઝક્રાહઈ 195૯ જ્હા 
ક ક્ટ "% "% “ ૮ “હ #297 ૭-9 - કડા કે 
ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે નેકીના કામો કયી તેમના 6)ઠ; ન ગપૃડ ન. ક કડ ખકા 
માટે અલ્લાહ તરકથી મળનારા બદલો બેહતર છે; અને 
જે(ઈમાનમાં) મક્કમ હશે તેના સિવાય બીજા કોઈને 
નહિ મળે.' 
નર ન "* 5“ “* “* ફુ /77(-7 ક 2 ત્રિ 79774 
૮૨. અંતમાં અમે તેને અને તેના ઘરબારને દ્રડડ ૭4ીડઉઈપકહઝા કાપ 5૬૫૯ -૭ 
ધરતીમાં ગરક કરી દીધા. કોઈ પણ એવી શકિત ન ક ન 
ઊં #% 1-9૭ 29% 


હતી જે અલ્લાહથી તેને બચાવી શકે, ન તો તે પોતાને 
બચાવી લેવાની શકિત રાખતો હતો. 

૮3. અને જે લોકો એક દિવસ પહેલાં તેના જેવા ડુ 
થવાની ઇચ્છાઓ કરતા હતા તે કહેવા લાગ્યા ગ” 
તે અલ્લાહ જ છે જે પોતાના બંદાઓમાંથી જેને ચાહે 
તેની રોઝીમાં વધારો કરતો રહે છે અને (ચાહે તેની) 
ર્‌ે।ઝોમાં તંગી આપે છે. જો અલ્લાહે અમારા ઉપર 
ઉપકાર ન કયી હોય તો અમે પણ ધરતીમાં જીવતા 
દટાઈ ગયા હોત, અકસોસસ, નાશુક્રી કરનારા કદીપણ 
સકળ નથી થતા.' (રુકૂઅ - ૮) 

૮૪. આ આખેરતનું ઘર અમે તેમના માટે ખાસ 
કરી દેશું જે લોકો દુનિયામાં આપવડાઈ નથી ચાહતા 
અને ન ખરાબી કેલાવવા ચાહે છે. અને (ભલો) 
અંજામ પરહેઝગારો માટે જ છે. 

૮૫. અને જે નેક કામ કરશે તો! તેનાથી બેહતર 
બદલે! તેને મળશે; અને જ બદીઓ કરશે, તો બર્દૌના 


કામો કરનારાઓને તેમના કામોના બરાબર જ બદલો 
મળશે. 
૮૬. બેશક જેણે તારા ઉપર કુરઆનનું 


અનુસરણ લાઝિમ કયું છે તે તને તારી મૂળ જગ્યા 
(મક્કા)માં પાછો લઈ આવશે. તુ કહીં દે મારો 
પરવરદિગાર સારી પેઠે જાણે છે કે કોણ હિદાયત ઉપર 
કાયમ છે અને કોણ ખુલ્લી ગુમરાહીમાં કસાએલો છે.' 


થઈ ૪ છાનાઈ | છ્22૭ ૧5.54 


ક”9 


”-»727 /7૮%6...4764 72924, 773977 
#હ 9% વડા» 
ક. કકડા ડ્ડાઝાઇઈલ 


કડકદડદડડડઈદકાડકડઝઝ# 


»29?.72244 £7/ £..[3) 7, € (0 
ઉરટડ5 4565165 ટક હાહ 


કા દિડર્ડાદુ ક કિ ૯ પ 7 ઈન ક 
“27260745 

બજ ઇઇયીડ્ઇ ઇન્ક 
*!(/27 1 ડાઈ તી 47. 2727૨:9.49, 4 
ક્ડ્ડ પ! ડડ ડાઝાહાઝઝહહ 
કકક જઈ ઝટ 7775-94 ? 
ટ-કકહડપ્પ્ઝ હિ કવુંહક 
1! 


૫૪૮ 


સરાહ ૨૮ અલ-કસ સ પારો ૨૦ 





“ઈક 


 ,/૭. અને તારા ઉપર કિતાબ ઊતારવામાં આવશે ૧૭૩૭ હડ) હડ ઝાઈઇ ઉડ 
એવી તને કોઈ આશા ન હતી, પરંતુ આ તારા દ ઝી 
સ્ક ન "“. * “9 ક (2,642 ? ૫૦% 7 “15% ૩૪ 
પાલનહાર તરકથી એક રેહમત છે; માટે તું ઈમાન ન છષ્ટાકેઝક 355 ચ” હ 
લાવનારાઓને મદદગાર કદીપણ ન બનજે. 
૮૮. અને તારા ઉપર અલ્લાહની આયતો ઊતયી ._. 7%). 2-1, ,!*2 775 /.. 
"- “ “ડ્‌ ક ક ૨% 9 ૨ નૂ ી 21105 ૨ [1 «5 જ ૩૫૦૮૦ 
પછી તને તેનાથી ફેરવી દેવાનો તેમને તું મોકો ન હત!હ્%ાઝવ્ઝશ્ાહ્ાહ# 222 
ક "% જે મિ "% જ્જ જ 279 નન ક્રિ # દ 
6૪ “9 “4,117” પામ?“ 7””1[૦૮” ! # 
આપજે; અને (તેમને) તારા રબ તરક બોલાવતો રહે, જી 591૭% હ%5ઝડહાઝત॥ ટડ 
અને મુશ્રીકોમાં | શામિલ ન થજે. 


ક સાર "6 હ 57! 2 :૮??૮.7# ... .. 
૮૯. અને અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈ મા'બૃદને [5.559 65 5ઝડાણ] 1 દઇદઝ ૦ 
ન, 


ન પુકારજે. તેના સિવાય કોઈ અન્ય મા'બૂદ નથી. 
તેના સિવાય સર્વ વિનાશમય છે, તેનો જ ન્યાય સાચા : છી 
છે, અને તેની જ તરક તમે પાછા લાવવામાં આવશે।. (રકઅ-૯) 





૧૭. “મુશરીકો' અલ્લાહને ન માનનારા, મૂૃતિપૂજકો, ઇન્સાન પરસ્તો અન્ય જડ વસ્તુઓ, 
દેવદેવીઓ, વગર અસ્તિત્વની વસ્તુઓ કે શકિતઓને પૂજનારા અથવા માનનારાઓ વહેમોના ગુલામો. 


પજ૪લઉ 


સૂરાહ ર૯ 


અલ-અનકબૂત 


પારે ૨૦ 


અસ» ૧-“૫૪૪2-૫૫૯% 
૬1૧ જુ. 





અલ - અન્કબૂત 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. અલીક્‌, લામ, મીમ, (હું અલ્લાહ છું સર્વ 
જાણનારે છું) 

૩. શું લોકાએ એમ સમજી લીધું છે કે તેમનું 
એટલું જ કહેવાથી કે અમે ઈમાન લઈ આવ્યા છીએ, 
તેમને છોડી દેવામાં આવશે અને તેમને અજમાવવામાં 
નહિ આવે? 

૪. જો કે અમે તેમના પહેલાંના 
આઝમાઈશ કરી હતી. બેશક અલ્લાહ સાચાને પારખી 
લેશે અને જ્હ્ાઆને પણ પારખી લેશે. 

૫. અથવા શું બ્‌રાઈના કામો। કરનારા એવું ધારી 
બેઠા છે કે તેઆ અમારા હાથમાંથી છટકી જશે? તેમની 
આ ધારણા બેહદ બુરી છે. 

૬. જે કોઈ અલ્લાહ સાથે મુલાકાતની આશા 
રાખતો હોય, (તો તે જાણી લે) કે અલ્લાહનો નક્કી 
કરેલો સમય અવશ્ય આવશે જ. અને તે સર્વ 
સાંભળનાર છે, સર્વ જાણનાર છે. 

૭. અને જે કોઈ મહેનત કરે છે તે પોતાના 
જીવના લાભ માટે જ મહેનત કરે છે. ખરે જ, અલ્લાહ 
(પોતાના) સજનોાનોા બિલકુલ મોહતાજ નથી. 

૮. અને જે લોકો ઈમાન લાવી સારા કામો કરશે 
અમે તેમની બ્રાઈઓને તેમનાથી અવશ્ય દૂર કરશું , 
અને અમે તેમના સારા કામોનો તેમને ઉત્તમ બદલે 
આપશું. 

૯. અને અમે ઈન્સાનને પોતાના માતાપિતા સાથે 
સદવર્તન કરવાને આદેશ આપ્યો છે; સિવાય કે તેઆ 
કોઈ અન્યને મારે શરીક બનાવવા માટે તને 
મજબુર” 


ક 


લોકોની 


કરે કે જેનું તને કોઈ જ્ઞાન ન હોય તો * 


બ્ક્-સ્ક્ક છ 


છના; કડી 


છૂ પભન” પમા” 


બર્ડ 
9 “9 કનુ કન” 


દ 921 | 19 947 હાક રઝા ઝા 


ન ?2૮292 ન્ન 


બહા ઝુ 

છઠ ક મ ડઝ 105% ન 
દ ડં 92 પ ઝ 
ન? 2 -, 2-7 “ક,ન «2 ન 27 
કડક્ડ.ઉાડાડુઇ1હર્ કહ 
2972 #₹, ક્વ 
૦95%#8 રડ 

કહુ ઈક કાહા, 4! દિ! ક્હ૭છ545 
જશ હડક 

% 7 


1, ૬, ક 227 ન્વ 4₹૮-- ન 29: ,# 
હ્ત્ાહ] વ. હકપઇડડહે ડડ 


1 ત“ સક અક 
9 ન | 


૦બ્ઝગાહ્ 


ન્ન 


ત#ડઝઉદ્ડડડા પ ડડાઈાહડ 


જ 9772 _-/ 
૦૭%296હઝ્ાડ-ગન્‍્યડુક 


ડય દ:ડ&ડ૭%૭ાડઝોધ્ડડડ 


ઈ! ક ઇડ્ડય 


1 થ્ 


૧. માતાપિતાની કરમાબરદારી ઈસ્લામમાં એક અગત્યનું સ્થાન રાવે છે પરંતુ તેની વિશિષ્ટતાનું 
અલ્લાહના મુકાબલામાં કંઈ મહત્વ નથી, પરંતુ અલ્લાહ પરસ્ત જીવ ઉપર પોતાના મુશરીક માતાપિતાની 


સેવા કરવાની કરજ છે. 


૫૫૦ 


સૂરાહ ર૯ 


તેમના આ હુકમનું પાલન ન કરજે. અંતમાં તમને 
(સૌને) મારા પ્રતિ જ પાછું કરવાનું છે ત્યારે હું 
તમારા કામે! વિશે તમને માહિતગાર કરીશ. 

૧૦. અને જે લોકો ઈમાન લાવી ભલાઈઆ કરે છે 
તેમની ગણના અમે પરહેઝગારેમાં કરશું. 

૧૧. અને લોકોમાંથી (ઘણા) એવા છે જે કહે છે 
“અમે અલ્લાહમાં ઈમાન રાખીએ છીએ; પરંતુ જે 
તેમને અલ્લાહમાં ઈમાન લાવવાના કારણે કંઈ સહન 
કરવું પડે છે તો તેઓ તે સતામણીને અલ્લાહના 
અઝાબ સમજે છે. અને (હે રસૂલ) જે તારા 
પરવરદિગાર તરફથી કોઈ મદદ આવી પહેંચે છે તો 
તેઓ કહે છે “અમે તો તારી સાથે જ છીએ. પરંતુ જે 


કંઈ (તેની) મખ્લૂક (સર્જનો)ના અંત:કરણેમાં છે, * 


શું અલ્લાહ તેનાથી સારી પેઠે માહિતગાર નથી? 

૧૨. અને અલ્લાહ તે લોકોને જાહેર કરી દેશે 
ઈમાન લાવ્યા છે અને તેમને પણ જે મુનાકિકો છે. 

૧૩. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેઓ 
મોમિનોને કહે છે તમે અમારા પાછળ ચાલશો તો 
કયામતના દિવસે અમે તમારા પાપોના બાજે ઉઠાવી 
લેશું, જો કે તેઆ પોતાના પાપોના ભાર પણ નહિ 
ઉઠાવી શકે, બેશક તેઓ જ્હા છે. 

૧૪. પરંતુ તેમને પોતાના બોજો તો ઉઠાવવા 
પડશે અને તેની સાથે સાથે બીજા લોકોના બોજા પણ 
ઉઠાવવા પડશે. અને જે તેઆ ઉપજાવી કાઢતા રહ્યા 
હતા, તેના વિશે પણ તેમને કયામતના દિવસે 
પૂછવામાં આવશે. (રુકૂઅ- ૧) 

૧૫. અને બેશક અમે નૃહને તેની કોમ તરક 
મોકલાવ્યો હતો, તે હઝાર વર્ષોમાં પચાસ _ 
સુધી તેમની વચ્ચે રહ્યો હતો. પછી તે કોમને તોકાને 
પકડી લીધા, કારણ કે તેઆ ઝાલિમ હતા. 


અ 


6૪ 


૧. 
6૪ 
જ 
છ 





અલ -અનકબત 


આછા 


પારે ૨૦ 


ઉક કઝ ઈ. ૬૦ 





 કત્યડ ડ્યુ ઝડાકાજઝીત 
ભબ્ક્બ્્ક 

લન” *??42૮ પ મ 2 દ ત્રિ ન 

હંહ ઉડાદૃધડાવઝઝ હા'ઠક5 

કહ જીક કાહટાર્હ્ઝ% શા વ£ફડડ,! 


5 ન 9277-1૬74 7? અ 24 
[01૭9 ક#ઇઇઉ) ડજલઝઝ#ક 
જેબ્્ઝઝવગ્કુંક 4 


ક 
શક «ન ન” 


“##૭/ન 


ભડ હડ થારહડ 
ટાઈન મ 1 ઉ: 
88 
હહાહડઈડઈછડઝંડ 
જછેડ્કજાકઈઈડ કડાક 


હ ક્ક્હડબરટઠાદડપાંડાડફ 8) 4 
વ છ 





૨. મુનાકિકો સિવાયના બીજો એક એવો વર્ગ પણ છે જે ઈન્કારના હઠાગ્રહ કરનારો છે. અને * 


સમાજમાં મેળવેલી પ્રતિષ્ઠા તથા પ્રભાવનો લાભ લઈ બીજાને આડે રસ્તે જવાની કરજ પાડે છે. 

૩. હઝરત નૂહ (અ)નું ૯૫૦ વષેનું આયુષ્ય તેમના દૈહિક અસ્તિત્વ સાથે સંબંધ નથી રાખતું 
પરંતુ તેમની નબુવ્વત તથા તેમનું શિક્ષણ ૯૫૦ વર્ષ સુધી લોકોમાં કાયમ રહ્યાં હતું. હઝરત ઈબ્રાહીમ 
(અ) પણ તેમને અનુસરનારા હતા. આ ઝમાનેો। હઝરત યૂસુક (અ)થી લઈ હઝરત મૂસા (અ) સુધી 


ગણાય છે. 


૫૫૧ 


છ5ક્યક-૭ 


11” 





સૂરાહ રલ 


૧૬. પરંતુ અમે નૂહને અને તેની નોકામાં સવાર 
થએલા સાથીઓને બચાવી લીધા અને (આ ઘટનાને) 
દુનિયાના લોકો માટે એકે નિશાની બનાવી દીધી. 

૧૭. અને (યાદ કર) જ્યારે ઇબ્રાહીમે પોતાની 
કોમને કહ્યાં “અલ્લાહની બંદગી કરે તથા તેનાથી જ 
ડરો. તે'જ તમારા માટે બેહતર છે જો તમારામાં 
સમજદારી હોય તો! 

૧૮. 'શું તમે અલ્લાહને છોડીને (નિર્જીવ) 
મતિઆઓને પૂજો છે, અને જ્ઠ્ી વાતો ઘડતા રહો છે. 
ખરેખર, તમે અલ્લાહને છોડી જેની પૂજા કરો છો 
તેમનામાં તમને રોજી પૂરી પાડવાની કોઈ શકિત નથી. 


માટે અલ્લાહ પાસેથી રોજી માગો, અને અલ્લાહની” 


ઇબાદત કરે, અને તેના શુકગુઝાર બનો. તેની જ 
તરક તમને પાછા લઈ જવામાં આવશે. 

૧૯. અને જો તમે (સત્યને।) ઇન્કાર કરશે, તો 
તમારી પહેલાંની પેઢઠએ પણ આવી જ રીતે ઇન્કાર 
કરતી રહી હતી, અને રસૂલ તો સ્પષ્ટ સંદેશે 
પહેચાડવા પૂરતો જ જવાબદાર છે? 

૨૦. શું તેમણે નથી જોયું કે અલ્લાહે મખ્લૂક 
(સજને।)ને પહેલીવાર કેવી રીતે પેદા કરી હતી? અને 
કરી કરી તેમને પેદા” કરતો રહે છે. બેશક અલ્લાહ 
માટે તેમ કરવું સહેલું છે. 

૨૧. તેમને કહે 'ધરતી ઉપર હરી કરીને જુઓ કે 
તેણે કેવા કેવા સર્જનો ઉત્પન્ન ક્યી છે, અને કરી પણ 
નવા ' સર્જનો કરતો રહેશે.' બેશક, અલ્લાહ સર્વ 
વસ્તુ (સજવા)નું સામર્થ્ય રાખે છે. 

૨૨. તે જેને ચાહે સજા આપે છે અને જેના ઉપર 
ચાહે રેહમત ઊતારે છે અને તમે સર્વ તેનીજ તરક 
પાછા લઈ જવામાં આવશે।. 

૨૩. અને તમે ધરતીમાં અલ્લાહને તેના હેતુઓમાં 
નાકામ નહિ કરી શકો, ન તો આકાશમાં; અને અલ્લાહ 


અલ -અનકબૂ્‌ત 


પારે ૨૦ 
197727 “1297272197 

હયા છા પક દ્રેવ્ડડાહ્ઝ4 વકર 

5992%4,.-.' ક 


ઇન” 


53 2792 દ કડ; 
કાડડ 5525 0.111 પિ 


ન” 97792૮. તર 


છબ કાળદ કા પિ છ ૭ ૭ઝપ્ડઝ્કંપ્ડી 

ર છટ હ્ઝ ૭૭55 ડઝ છી “છૂ 

ક 22૮૦ 2 ક્ર 

5552514 હઝ ત્રાડ કસાઈ છ) 55 

પુ બહક#ડડી*ઇઝડા; 
227 2૫ %-77 7 જિ કે 2૭ 

5 ક ઝં ડપ્ગય હઝ ૭)5 


277 


65 હઝ ૭ક્ઝાઠ્ 
“કક ડહાડાકારહઝડઇક5ઉ 


ન્વ 
શ 


0ઉ્્ ત્ર્કડ્રણા#ીડ હ) 


હો વહાઇઈઈઉબાહ-ડ 
હહદશાઠાશ-ઇકઈાહડકાડરડ 


“ક? દ #”4 
શકન 


7#6#%.:7” નન 27૮ જ 
જછેહકક)9 ટડ) છ ર્કાઝે 2૫૦ 


નન ક -” / ૩ 7#7 ૯ /79 
કક્ાડ્ડા હઝ હંહ 





ત 


“કરી પેદા કરે છે, સર્જનને વિસર્જન કરી કરી તેને નવેસરથી ઉત્પન્ન કરવું. 
૫. કુદરતના અટલ નિયમ પ્રમાણે ઝુલ્માસિતમની પરાકાષ્ટાએ પહેંચેલી કોમોના વિનાશ થયા પછી 
નૌતિનિયમાના પાયા ઉપર નવી કોમને ઉદભવ થતો રહે છે. આ'જ સિદ્ધાંતના આધારે આંહઝરત 
સ.અ.સ. દ્રારા અલ્લાહે રાખના પાયા ઉપર નવી ઈન્સાનીયતનેો ઉદ્ભવ થયો હતે. 


પપર 


સરાહ ૨૯ 


સિવાય ન તમારે! કોઈ હિમાયતી છે અને ન કોઈ 


મદદગાર. (રુકૃઅ-૨) 

૨૪. જે લોકો અલ્લાહની આયતોનેો તથા તેની 
સાથે થનારી મુલાકાતનો ઈન્કાર કરે છે તેઆ મારો 
રેહમતથી નિરાશ થઈ ગયા છે. અને તેઓ દર્દનાક 
અઝાબ ભોગવશે. 

ર૫. અને તેની“ કોમનો એક જ જવાબ હતો, 
તેમણે કહ્યાં, “તેને કતલ કરી નાખે અથવા તેને આગમાં 
જલાવી દો.” પરંતુ અલ્લાહે તેને આગથી બચાવી લીધો. 
ખરેખર જે લોકો ઈમાન રાખે છે તેમના માટે આમાં 
ભવ્ય નિશાનીઓ છે. 

ર૬. અને તેણે કહ્યું બેશક, આ જીવનમાં 
તમારી પારસ્પરિક લાગણીના” લીધે તમે અલ્લાહને 
છોડી મૃતિઓને પોતાના (મા'બૂદ) બનાવી લીધા છે. 
પરંતુ કયામતના દિવસે તમે એકબીજા સાથે સંબંધનો 
ઈન્કાર કરશે અને એકબીજા ઉપર લા'નત નાખશો, 
અને તમારું ઠેકાણું આગ હશે અને તમારે! કોઈ 
મદદગાર નહિ હોય. 

૨૭. લૂત (પણ) તેના ઉપર ઈમાન લાવ્યો હતો; 

(ઈબ્રાહીમે) કહ્યાં હું મારા પરવરદિગારની 
પનાહ માગું છું, ખરેખર તે બેહદ શકિતશાળી છે, 
હિકમતવાળો છે.' 

૨૮. અને અમે તેને ઇસ્હાક તથા યાકૂબ અર્પણ 
કર્યી અને અમે તેના વંશજોમાં નબુવ્વત તેમજ 
કિતાબ કાયમ કરી. અને અમે તેને આ જીવનમાં તેનું 
કળ આપ્યું. અને આખેરતમાં ખરેખર તે 
પરહેઝગારેમાં હશે. 

૨૯. અને લૂતે પોતાની કોમને કહ્યું, તમે એવા 
બેશરમી ભયી કામો કરો છો જ તમારા પહેલાં 
દુનિયામાં કોઈ કોમે નથી કર્યાં. 

૩૦. “શું તમે (પોતાની કામવાસના સંતોષવા 
માટે) પુરૃષા પાસે જાઓ છે અને (મુસાકરોના) રસ્તા 
રોકો છો અને તમારા મેળાવડાઓમાં (આવા) અત્યંત 


અલ -અનકબ્ત 


પારો ૨૦ 





2 4641697 ૧૦22૭95૭07 

ઉછ» કખષહ્ટશષ્ઠ22૫ છક 
નિક તજ ખ્લ્ડ્ર ર પું નન 
હા» અપ ક હટામત્૦હ 
# ૧. -2277]। (7 ન 
પડ શહ,કાકહ્-૮ ૭ 


બડા 
2727277” 2૮૮ ૮5, -: .« .. ક ન 
#85કઝ#્ઝ] “કહડા&ડઇઉડ 


4૮7428 & 2 2 #, 


કકક છદ! હ્મ્ક2 ઈ2.૦પડ્ું! પ5] ડુ; 
55ડુડ્રં ન ઝી કકક હિ કક્કાડં.ઈડડ 
કના નિજ નડ ડડ ક 9 કન દ્ધ સ્ક 


ય્ઝ 


ભન? કડ 5058) 


9 કુશડ્ક 


તર 2. (7“૪/#-#- “ન 22 2-#,-19 «૪ ત્ 
રિ ક હપક્સ્5હક્ય્ઝડહ#] 46. 


“29# 


2૭29 


્ા £#2- 215.17 


રે ઉહાંરં 4551413૬55) 
જેહ્ડ5૭2કૉં 

છ્વડાઇડઝધ ક) ૪58 છ; 
4 ત 87 
4કહડઝડાહ;યાઇઇળઇાડઝઉ/દ; 


ક 
2શ્ર્હ ફા ટ્રા 2૬ 2 7૬ 
4535 83 24! ૭2 5હુંઠક ન્ટ કિં 


૬. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ની કોમ હઠાગ્રહથી તેમની દુશ્મન કી રહી. 
૭. દુન્યવી લાભો અથવા બીજાને ખુશ કરવા માટે અંધશ્રદ્ધાના તથા વહેમાના પાયા ઉપર રચવામાં : 


આવેલી રસમો તથા વર્થ વિધિઓમાં ભાગ લેવો. 


૫૫૩ 


૭૭5 


*ઠઠાકહડં!વઉડ-કડ 


ર(૩ઉ-ર 


#-૪૫ ૭ 


સરાહ ૨૯ અલ -અનકબત પારો ૨૦ 
“"- !“., “42 - “૫, -ૂ ન 727521 ન ઝડ ૨૮4 2788 
ધૃણાસ્પદ કૃત્યો કરે છે? પરંતુ આ કોમનો એકજ ઉહ દ્રંવ2પપક્પ્ડ 11% હા જ 
જવાબ હતો, તેમણે કહ્ય જે તું સાચો છે તો અમારા ઉ 51 
ઉપર અઝાબ લઈ આવ.' હસ 
૩૧. લૂતે કહ્યાં. “હે મારા પરવરદિગાર આ હલકટ હ... ટ 1ડડરડાહ્ઝ, ઉ 
કે ન છબ ટડ ડટ “જાહઈહ હુ 
લોકા સામે મારી સહાયતા કર.' (રુકૃઅ -૩) છ 
૧ ૧ પ. | ન? 9 27 હાઇ 
૩૨. અને જ્યારે અમારા કરિશ્તાઓ ઇબ્રાહીમની 6198 જ ક્ર [ઉંકડહ કહ૬5 
પાસે ખૃશ ખબર લઈને પહેંચ્યા ત્યારે તેમણે કહ્યાં “આ 2૨ ૯%(27297૨ર 7 
“૧% ૧ “૧% સક "ક કાડડ પ 
શહેરની આબાદીને અમે નાબ્‌દ કરી દેશું બેશક, આ 


લોકો ઝાલિમ છે.” ક 
૩૩. તેણે (ઇબ્રાહીમ) કહ્યું “પરંતુ લૂત તેમની , ર ન 
વચ્ચે છે.' તેમણે કહ્યાં, “બેશક ત્યાં કોણ છે તે અમે 58255 25: ટ હડ કડુ [રહ] તહ 


જાણીએ છીએ. અમે તેના પરિવારને બચાવી લેશું . ટર ૬૬૯3 ર721 તજ 
સિવાય તેની પત્નીને જે પાછળ રહી જનારાઓ સાથે ક 


ર! કે 

૩૪. અને જ્યારે અમારા કરિશ્તાઆ લૂત પાસે _ પ કે ક 
આવ્યા, ત્યારે તે (પોતાની કોમના ઉદ્ધાર ન કરી “૭ હ ઈ શ્રાઇદ,ડફડાઇ 
શકવાના કારણે) દુ:ખી થયો હતો અને તેમણે કહ્યું 2.722: ગ્ત્ડત્‌ 
“ગભરાઈશ ન દુ:ખી ન થઈશ. અમે તને ન તારા “259 ડઝ &%ઈડઇ) 
પરિવારને બચાવી લેશું પરંતુ તારી પત્ની પાછળ રહી છઝપ્ર્ચ મન ડુ 
જનારા સાથે રહેશે. 


દ શ જ ષ્ત્ 7૦1૯9 “૫29૬67 *1! ન નુ 
૩૫. “અમે આ શહેરની વસ્તીની બદકારીઓઆના_ ટાઇ કડ, ટકા હઉ 
પરિણામે તેમના ઉપર આસમાની અઝાબ 22222:,9₹% 
ઊતારવાના છીએ.' છક્કા 


૩૬. અને (ખરેખર) અમે સમજદારી ઉહ હકટવ્ઝુ લડાઇ ૪૬ 5 
ધરાવનારાઓ માટે આ એક સ્પષ્ટ નિશાની કાયમ કરી ટા જ ક 
છે. શટ ઇક ઇડ 5 કઈ 14૭4 
૩૭. અને મધ્યન તરક તેમના બંધુ શેએબે 
જઈને કહ્યાં, “હે મારી કોમના લોકો, અલ્લાહની બંદગી 
કરો, અને આખેરતના દિવસથી ડરો, અને ધરતીમાં 
કિસાદ ફેલાવતા ન કરો.” 


“9/7 


૦૦ઝ૭ઝાહ્ા*55ડઝક જિ કા 


૩૮. પરંતુ તેમણે તેને જઠર ઠરાથો. પછી એક ક 5951548 4૭5 
ધરતાંકંપના પ્રચંડ આંચકાએ તેમને ઘેરી લીધા, અને. , 
તેઓ પોતાના ઘરોમાં ભય ઉપર ઊંધા પડેલા રહી ગયા. હ 
૩૯. આદ તથા સમૂદના (વિનાશના) પુરાવા ..... ઝડ ₹£#2:46927.*297૬૨.%1- 
તમને તેમના (ખંડેર) ધરોર્થી મળી રહેશે. અને ૫2૦ છ-૩2129* 51285 


શયતાને તેમના કામો તેમને શોભતાં કરી દેખાડયાં હતા 


પપ૪ 





સરાહ ૨૯ અલ -અનકબત પારો ૨૧ 
અને તે તેમને (સીધા) રસ્તેથી અટકાજા. જોકે તેઆ કહ્ઝકાટ્ઠ ઝડ. 2 
બહુજ મહેનતુ લોકો હતા. છં 


૪૦. અને કારૂન તથા ફિરઓન તથા હામાન પાસે 
મૂસા ખુલ્લે ખુલ્લી નિશાનીઓ લઈને આલો હતો, 
પરંતુ તેમણે અભિમાન કર્યું, અને (તેઓ અમારા 
અઝાબથી) બચી ન શક્યા. 

૪૧. તો દરેકને અમે તેમના ગુનાહમાં (પ્રવત્ત) 
પકડી લીધા જેમાંના કેટલાક ઉપર અમે પથ્થર 
વરસાવ્યા, અને કેટલાકને પવનના ભયંકર 
સુસવાટાથી ઘેરી લીધા, અને કેટલાકને ધરતીમાં ગરક 
કરી દીધા અને કેટલાકને અમે ડૂબાડી દીધા. અને 
અલ્લાહે તેમના ઉપર ઝુલમ નથી કયી, તેમણે સ્વયં 
પોતાના ઉપર ઝુલમ કયી હતો. ” 

૪૨. અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને કાર્યસાધક 
બનાવનારને દાખલો એક કરોળીઆના “? બનાવેલા 
ઘરના છે જે એક નબળામાં નબળું ઘર હોય છે, કાશ, 
આ લોકો એટલું જાણતા હોત! 

૪૩. અલ્લાહને છોડી જેને તેઓ પુકારે છે તેને 
અલ્લાહ સારી પેઠે જાણે છે, અને તે સર્વ સમર્થ છે 
હિકતમવાળેો છે. 

૪૪. અને આ મીંસાલાો (દાખલાઓ) અમે 
ઇન્સાનાને સમજાવવા માટે કાયમ કરી છે તેને માત્ર 
જ્ઞાન ધરાવનારા જ સમજી શકે છે. 

૪પ. અલ્લાહે આકાશે તથા પૃથ્વીને એક ખાસ 
હેતુથી સજ્થી છે. બેશક તેમાં મોમિનો માટે એક ભવ્ય 
નિશાની છે. 

૪૬. કિતાબમાં જે તારા તરક ઊતારવામાં આવ્યું 
છે તે તેમને વાંચી સંભળાવ, _ અને નમાઝને કાયમ 
કર. ખરેખર, નમાઝ બેશરમીથી તથા અસભ્યતાથી 


દ્ર :૬-૭1555%4 ઈઝ 


ક? 297 9777૫૦૩, ન «9૦/૦૦ /” ન 9% 
ક ૭9 ક .હડહઝ425%1 કે 


₹.-%9. 


છઝકહહઈઇકઝાડછક-ઉડ્ઝૂદ 
537 તન્કઝઝતજઝે હિ 


77-:7- કન” 


વિ વડ) ડહક્ઇક 
કાહટપડ દાડડ:કાઈક ડડ 4; 


ભ6્ય 9” ડાક ક 9,” ડુ 


કદા રકડ્રાહકડવ્ાકડક 

હઝઝ#ડકડીડદજડડઝીઈ- ઉડ 
જડ ડ 

કક ઉન્ડ્#વ5 92૭૭૪૭ જ 


જેક્ંકુતો 
ગપ્ડ્ઝઉડઝણીઉકડઉકાંશડ 


79719 


છગન 
જ... કુક નુ કા --૩-72 જ $# “7. 
નાકની કુ -5%7ડ ૬186 
£ જ 1065 

૦9૭૧ 
ર 


ન ન 


ઝડ)! 





૮. આ ૬, ભયંકર વૅંટોળિયાના શિકાર બન્યા સમ્‌દનો ધરતીકંપ તથા જળીૌથી અંત આવ્યો, હઝરત 
લૂત (અ)ની કોમ ઉપર પથ્થરોની વષા થઈ, મધ્યનવાળા ધરતીકંપથી ગરક થઈ ગયા અને ફિર ન, 
હામાન, કારૂન તથા પોતાના લશ્કરને લઈ સમુદ્રમાં ડૂબી મૂઓ. 

૯. નિજીવ વસ્તુઓને પ્જનારાના ઉપાસ્યો એક કરોળિયાની જાળ જેટલું જ મૂલ્ય રાખે છે. 

૧૦. નસિહત આપવી, તબ્લીગ કરવી, વાંચી સંભળાવવું, કહેતા રહેવું, શિખામણ અથવા બોધ . 


આપતા રહે વું. 


૫૫૫ 


છ. ૯-95 


ન નર 


સૂરાહ ૨૯ અલ -અનકબત પારો ૨૧ 


બચાવે છે. અલ્લાહની યાદ સૌથી ઉત્તમ (ગુણ) છે. %૭કક5ઇ કજ ડખ 
અને અલ્લાહ તમારા કામોથી માહિતગાર છે. ધિ વ!5્ઝડ્ઝ 

૪૭. અને એહલે-કિતાબ સાથે વિવાદ ન કરો, ..4 ૮ક%5.. 
સિવાયકે'  સભ્યતાપૂર્વક (કરો). અને તેઓમાંના રન્રાઝેં ઠડ ૭૭ંદઝડકડક કરકડડ 
જ ઝાલિમા છે તેમની સાથે (કદાપિ) વિવાદ કરશો ળું. નિ (ડી: પ! દ્ર કરક 
નહિ. તેમને કહા “અમારી તરક તે'જ ઊતારવામાં 7 “ 
આવ્યું છે જે તમારી તરક ઊતારવામાં આવ્યું હતું, ૦ડ૭૭૬૭૬5.%404 (5જી 
તેમના ઉપર અમે ઈમાન લાવીએ છીએ અને અમારે 
અને તમારો મા'બદ એકજ છે અને અમે તેના 
તાબેદાર છીએ.' 

૪૮. અને એવી એં રીતે અમે તારા ઉપર આ હડ ક ઝહહ્ડયડીદઇહીડઇ 
કામિલ કિતાબ ઊતારી છે, અને જેને અમે કિતાબ (ની 
સમજણ) આપી છે તે લોકો આ (કુરઆન)ને માને છે; ડડ સક હ કક 
અને આ (મક્કાના) લોકોમાંથી ઘણા એવા છે જે તેના ક 
ઉપર ઈમાન રાખે છે. બેશક નાકરમાનોા સિવાય કોઈ %૩૭%કડઝીધકપ 
તેનો ઈન્કાર નથી કરતા. 

૪૯. અને આ પહેલાં તેં કોઈ પણ કિતાબના .,.%: / 9#*6 ?“,% [.#..» 1272૮27£2.. 
અભ્યાસ નથી કયી, ન તું તારા પી હાથે કંઈ હઝકક5 ડડ વહા 
લખી શકતો હતો. એવું હોત તો જૂઠું બાલનારાઓ 9૭૩% ક) 
તારા ઉપર શંકા કરત. 

૫૦. પરંતુ જેમને ખરું જ્ઞાન પ્રામ થએલું છે ક 1,552 પ ૦ ર 
તેમના અંત:કરણમાં આ (કુરઆન)ની નિશાનીઓ ક 
સ્પષ્ટ છે. અને હઠાગ્રહ કરનારા સિવાય અમારી કછ કે 9 કન 
આયતોનેો ઈન્કાર કોઈ નથી કરતું. ક 

૫૧. અને તેઓ કહે છે “તેમના પરવરદિગાર ય 

તરકથી તેમના ઉપર કોઈ નિશાની કેમ નથી 


નન 


રાઝ 


૬5૨ 
ન 


ઊતરતી?' પ તેમને કહી દે નિશાનીઓ અલ્લાહના 05 મ કા મ પ 
અધિકારમાં છે, હું તો માત્ર ખુલ્લી ચેતવણી આપનારે હં દ 
છું.' 


ખે 


પ૨. શું તેમના માટે આ ઘણું નથી કે અમે તેમની ડફ: (ર17 «૪ ત 
તરક એક (મહાન) કિતાબ રવાર છે જે તેમને વાંચી ક્ય હઝહ્ઝાહઈઈ હગ્ડઝ ક 
૧૧. સુદ્રઢ તથા સંગીન દલીલો, સભ્યતા, નમ્રતા,પ્યાર તથા ભાવનાપર્વક તેમની માન્યતા અથવા 
લાગણીઆને દુભાવ્યા વગર નસિહત કરવી. 

૧૨. કુરઆને મજીદની વાણી કોઈ બીજી કિતાબની નકલ કે પ્રેરણા નથી. તેનું શિક્ષણ ઈન્સાનના 
ઇખ્લાક (ચારિત્ય) તથા રૂહાનીઅતની અછત પૂરી કરવા માટે એક રૂહાની શિક્ષક ઉપર તમામ જહાનોાના 
સર્જનહાર તરકથી ઊતારવામાં આવ્યું છે. 


પપદ 


સૂરાહ ૨૯ 


સંભળાવવામાં આવે છે? બેશક ઈમાન લાવનારાઓ 
માટે તેમાં રેહમત અને નસિહત છે. (રઅ-૫) 
૫૩. તું કહીં એ “મારી અને તમારી વચ્ચે સાક્ષી 
તરીકે અલ્લાહ જ પૂરતો છે. અને આકાશે અને 
પૃથ્વીમાં જે કંઈ છે તેની તે ખબર રાખે છે અને જે 
લોકો ખોટી માન્યતાઓમાં કસાએલા છે અને 


અલ્લાહમાં યકીન નથી રાખતા તે'જ લોકો નુકસાન : 


ઉઠાવનારા છે. 

પ૪. તેઓ ઉતાવળે અઝાબ લાવવાની તારી પાસે 
માગણી કરે છે, જોકે અઝાબના સમય નક્કી ન થઈ 
ગયો હોત તો તે ક્યારનો તેમના ઉપર આવી પડયો 
હોત, અને તે તેમને ઓઆચિતો આવીને ઘેરી લેશે જ્યારે 
તેમને ભાન પણ નહિ હોય. 

પપ.તેઓ તારી પાસે અઝાબની ઉતાવળ કરે છે 
પરંતુ દોઝખે તો ખરેખર કાકરેને*ઘેરીજ લીધા છે! 

પ૬. જે દિવસે અઝાબ તેમને ઉપરથી અને તેમના 
પગતળેથી ઢાંકી દેશે, તે દિવસે (અલ્લાહ) તેમને કહેશે 
“લો, આ તમારા કરણીનું કળ ચાખો.” 

૫૭.હે મારા માોમિન બંદાઓ, ખરેખર મારી 
ધરતી વિશાળ છે,માટે તમે મારી જ બંદગી કરો. 

૫૮. એક એક જીવ પોતાના મોતની મજા 
ચાખશે જ; પછી તે સૌને અમારી પાસે પાછા 
લાવવામાં આવશે. 

૫૯. અને જે લોકો ઈમાન લાવી ભલાઈના કામો 
કરશે તેમને અમે કિરદૈસના વિશાળ ઝરૂખાઆમાં 
સ્થાન આપશું, જેની તળેથી નહેરો વહેતી હશે. જેમાં 
તેઓ સદાય રહેશે. તેમનીનેકોઆનાો આ કેવા સરસ 
બદલે છે, 

૬૦. જે લોકોએ સબ્રથી કામ લીધું અને પોતાના 
પાલનહાર ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો. 

૬૧. અને સંસારમાં કેટલાય એવા પ્રાણીઓ ” 
છે જ પોતાની આજીવિકા સાથે લઈને નથી કરતા. 
અલ્લાહ તેમનું તથા તમારું ભરણપોષણ કરે છે. અને 
તે સર્વ સાંભળનારે। છે, જાણનારે। છે. 


) 


અલ -અનકબત 





પારે ૨૧ 
£ “22 97. કન “07૪€.9277%4 મ કિ 
છેડ ક ૯ફકકય્ડઝડાઝઠુંડી હૈ 


“(77727 [2 ૬.822...79: 9( :€1[? 
ટન “ડક ઝડ “દ્ર હક 
29 727 નિ 222 કેસ 977, _ ક 
8-55. કઝડઝઝડકક્ડ 

છડ ડક ડક) દ્ર 


9? ક. 9 
કૃ કછ 


ર 1 ર ” નિ ૮7:44 779 તર 
છેડી કક હડ5 ડઝ 


જ ૦૦ 
ન્ન ન્ન 


61૮4 16 92 ! 9: 79.- 
ક 9 


ક્ય ૭55 ફટકડ ભજેવ્ડ્ઝેડઝ 


7272.72 229 4927 7 
છમ 51,592 ક્ટ 


“(77% “” 9૦ ?7/ન્‍ “47.!.79-%, 7 
હાઈ ૧૬૪૭) હરા 


છેઠ્ઠ૭૩ડટર્ડ 
927૦21/77|7?૮255 2 7 "ત વા 
છે ૭ઊડડડ ઉ 
૦ 97૧47 -27 રં ક કક 
હ ુ્ઉ્ડડ્ડડાખ્ંદડાઇ દ 
1 019: નન 


9૦79 3?1?49(..4* 2 _ 9». 9૮7? “૮.9 
પડા #ઝડડઇ#%5ડ) 
લટ 1? 79- કે 
કબાાસક્ક 


રથ 9 ૪. 1/7 #,9?9#, -29,3 

છેછ્ઝડકભ્ક5 29-૬૦ 
૦£?9:9૦7.૭૦:₹૬? : 4.૬-./45-* ૦-24 

વાકફ, ૦ઝઝડ્રડાડઝ્કુ 2 


કૃ તિ ક “ક ૮#%:- ક 
જક ટડઝ%ડકડઉ)ડ 





૧૩. અલ્લાહે જેટલા પણ પ્રાણીઓ સર્જ્યાં છે તેમના ભરણપોષણને બંદોબસ્ત પણ કરી રાખ્યો છે 
અને જ્યાં પણ તેઓ જાય છે ત્યાં તેમનું રીઝક (આજીવિકા) તેમને મળી રહે છે. 


૫૫૭ 


સૂરાહ ર૯ અલ -અનકબત પારો ૨૧ 





ક, ૨૨, દુ “% 


૬ર. અને જો તું તેમને પૂછે 'આકાશા તથા 4 ક ઇઝ 
પૃથ્વીને કોણે સર્જ્યા છે, અને સૂર્ય તથા ચંદ્રને તેમના ક ડખ 


ઇજ 


કામમાં કોણે લગાવી દીધા છે. તેઆ અવશ્ય કહેશે, હક સિ કવા હડ1ઈન્‍ોદ દિન 
“અલ્લાહે. છતાં તેઓ ક્યાં અથડાઈ રહ્યા છે? 


૬૩. અલ્લાહ પોતાના બંદાઓની રોજીમાં જેને # ૬: છુ પી 
“5૧૫ જ ન" ૦૧૪% “ જ ૧૧% “૧% ૨૧૬ મબ 445 5 ઇટ હું ઉદ 2 ૪ 
ચાહે તેને વધારો આપે છે, અને જેને ચાહે તેને તંગી * દાદ રહ ૭ શ્ન્તા 
આપે છે. બેશક, અલ્લાહ સર્વ વસ્તુનો જાણનારે છે. જેટ5[દર્ટડ ર 1હા ઉ 
૬૪. અને જો તું તેમને પૂછે કે, 'આકાશેથી જાળ ...૯«.--..  «« 
૧ બ બ ન મિ જે 91» 4 «ન શ ત્ર નન કન ન્ન ત 
કોણ વરસાવે છે જેનાથી મૃત ભ્મિમાં કરી જીવન જક દડ તિડાહ્ હડ 25 


ક ન" “૫% જો કકે ત 72% ક ન 

સંચાર થાય છે?' તેઓ અવશ્ય કહેશે “અલ્લાહ.” તું . 4541591 5; ૫552 બ જ 
“ષ્‌ દુ 9 “૧% ન 9 ન ટ 

કહે “સર્વ તા'રીક્‌્ને લાયક અલ્લાહ જ છે.' પરંતુ ઝાક 
તેઓમાંના'ઘણાખરા સમજતા નથી. (રુકૂઅ-૬) છઠ 5 26; ગા 


સ 


“.૪%ક»નન્ન 


હ]55%5 ઉડ) 05 


૬૫. અને આ દુનિયાનું જીવન રમત ગમ્મત (ના 
મેળા) સિવાય બીજું કંઈ નથી, પરંતુ આખેરતનું ઘર 


પ્જા 
સદા રહેનારું છે. કાશ, તેઆ આટલું જાણતા હોત! તકના દહ71॥ 2 
જ “% “૧% ૦ ટટ ક 

૬૬. અને જ્યારે તેઆ વહાણમાં સવાર થાય છે ક છિ ૨1144 હું।ઉ। ર ષે 
ત્યારે, તેઓ શુદ્ધ ભાવનાથી અલ્લાહને પુકારે છે પરંતુ કાં ક્્ડદ્ધાં હઠ 
જ્યારે તે તેમને સલામતીથી કિનારે લગાડે છે, તો ઇન 1) જેહ 
જઓ; તેઆ બીજાને તેના શરીક ઠરાવે છે. 

૬૭. આવી રીતે તેઓ અમારી આપેલી ને'મતોની કાન “ડઝઝકઝલઇ હદ?” 
અવગણના કરતા રહે છે, માટે તેઓ (ટૂંક સમય માટે) કકક કુ! હિ 
મોજ માણી લે. પરંતુ વેળાસર તેમને સઘળું જણાઈ 
રહેશે. 

૬૮. શું તેઆ એટલું પણ નથી વિચારતા કે અમે જઊહદ#4ઉ;ઇજ ઈડડઈ(; 1 
હરમ શરીક (મક્કા)ને તે તેમના માટે કેટલું સલામતીભર્યું 

79926 “72. 7-97 97 ક 7-5 2/7 
બનાવ્યું છે, જ્યારે તેની આસપાસથી લોકોને ઉહ દરા ્૭ક્૭ક છાડ કુ 
બળજબરીથી ઉઠાવી જવામાં આવે છે; છતાં તેઓ 
અસત્ય ઉપર ઈમાન રાખશે અને અલ્લાહની ને'મતોનો 
ઈન્કાર કરતા રહેશે? 

૬૯. અને તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોઈ થઈ શકે છે જે પા “૪” 1૮ “%-22 

ક ર ના - ૧૪ 28014૬ નિ કઝ 
અલ્લાહના નામે જઠાણુ ઉપજાવી કાઢતો હોય, અને કાકડા 

જ ૨ ૧ સ... ક નડ નિ ન “હ 9:72 હા 
જ્યારે તેની પાસે સત્ય આવે તો તેને જદું ઠરાવે? શું ૦૯૬ રિ ન હકદિઈિડુી 
આવા કાકરેોનું ઠેકાણુ જહન્નમમાં નથી? 

૭૦. બેશક જ અમારી રાહેોમાં શ્રમ ઉઠાવશે, 7$, ૮] 777 9267  977(૦. [9 79 
૦ સ ક હુ 2 0..* ગ્ક હર) ૫5૩૭8 કડ 51154 
તેમને અમે અમારી રાહો ઉપર ચાલવાની હિદાયત 
આપશું. બેશક, અલ્લાહ નેકીઓ કરનારાઓની સાથે હા કી હન હ ક 
છે. (રકૂઅ-૭) 


૫૫૮ 


સરાહ ૩૦ અલ-રૂમ પારો ૨૧ 





અલ --રૃમ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૮) (જી છાગ્બ્યટ થો. સ 
દઘયાવત છ. ખઇ 
ર. અલીફ, લામ, મીમ (હું અલ્લાહ છું, સર્વજ્ઞ 0521 
છું) ી કા 
૩. રૂમીઆ આસપાસની ભમિમાંથી શિકસ્ત બ“ષ્ર 


(પરાજ્ય)? પામ્યા છે. 
“ક જે 2 /72972,9/772» ન ક 
7. આ પરાજ્ય પછી તેઓ કરી પાછા કતેહ બેહ હઝ” “551 ઝંડ*5,963 હ 
મેળવશે. 
*પ્હૂુ” ક હ શુ 57 2/7૯ ખક 
૫. અમુક વષામાંજ જેમ પહેલાં (અલ્લાહની (2૮ ઝડડઝ/9ડ5કડડકટ્કબે 
સત્તા હતી) તેમજ કરી પણ અલ્લાહની જ સત્તા 





૧. તે સમયે કારસીઓ પોતાની બળવાન કોજે લઈ આસપાસના પ્રદેશના રૂમી રાજ્યના તાબાના 
શહેરો ઉપર એકબાદ બીજે વિજ્ય મેળવતા ગયા, પરંતુ રૂમીઓને કરી કતેહ મળવાની ભવિષ્યવાણી આ 
આયતમાં કરવામાં આવી હતી જે ત્રણ થી નવ વર્ષમાં પૂરી થવા પામી હતી, અને ઈન્સાન માટે આ ધારવું 
મુશ્કેલ હતું કે રૂમીઆની પાયમાલીના પાયા ઉપર તેમનું સામ્રાજ્ય કરી કાયમ થઈ શકે છે. 

આ આયત તથા તેની પહેલાંની આયતના ભાવાર્થને પૂરી રીતે સમજવા માટે તે સમયની એતિહાસિક 
હકોકતને જાણવું જરૂરી છે. ઈસ્લામના ઉદયના સમયે બે પ્રચંડ શકિતઓ ફારસી તથા રોમન સામ્રાજ્યો 
જમની હદો અરબસ્તાનની હદોને અડકતી હતી, એક બીજા સાથે ભૌષણ સંઘષમાં સંડોવાએલી હતી. 
ઇસવી. ૬૦૨માં પહેલો દાવ કારસીઓ જીતી ગયા. ખુસરો પરવેઝ (બીજા)એ એ રૂમાઓના હાથે મૃત્યુ 
પામેલા દોસ્ત મોરીસને બદલે લેવા માટે રોમ સામે જ્ગને એલાન કયી. વીસ વર્ષ સુધો ફારસીઓઆએ 
રોમન સામ્રાજ્ય ઉપર હુમલાએ કરી શામ, મિસર એશીયા માઈનર વગેરે જીતી ઇસવી. ૬૧૩માં દમશ્ક 
ઉપર કબજો ક્યો. ઇ.સ. ૬૧૪માં યરૂશલેમ સર કર્યું અને ઈસાઈઆની આદરણીય સલીબ પણ કારસીઓઆ 
ઉઠાવી ગયા. રૂમી સમ્રાટ હિરાક્લીઅસને જ્યાં સુધી બેડીઓમાં જકડી પોતાના તખ્તના પાયા સાથે ન 
બાંધે અને હિરાકલીયસ પોતાને ધર્મ છોડી સૂર્યની પૂજા ન કરે ત્યાં સુધી ખૃસરેએ શાંતિથી ન બેસવાના 
કૈસલો કર્યે હતે. (એનસાઈકલો બ્રિટાનીકા “ખસરે।- હિરાક્લીઅર” ) 

આ ઘટનાના થોડા વષે બાદ ઇ.સ. ૬૧૬માં આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર આ આયત ઊતરી હતી જેમાં 
બે ઈશારા હતા. જેમાંનો એક મૂતિપૂજક કારસી લશ્કરોનો રોમનોના હાથે પરાજ્ય હતો. ઇ.સ. ૬૨૭માં 
હિરાકલીયસે ખુસરોને જાનેવાહ મુકામે સજજડ હાર આપી હતી, ત્યારે ખુસરે જીવ લઈ નાસી છૂટયો 
અને બગદાદ પાસે આવેલા પોતાના ખાસ મુકામ દસ્તજર્દમાં પનાહ લીધી જ્યાં તે પોતાના પુત્રના હાથે 
ઇ.સ. ૬૨૮માં માર્યે। ગયો હતો. 


પપલ 


સૂરાણ ૩૦ 


કાયમ થશે. અને તે દિવસે મોમિનાો ખુશી 
મનાવશે, 

૬. અલ્લાહની સહાયતાથી. તે ચાહે તેની સહાયતા 
કરે છે, અને તે સર્વ શકિતમાન છે, બેહદ દયાળુ છે. 

૭. આ અલ્લાહનો વાયદો છે. અલ્લાહ પોતાના 
વાયદાના ભંગ કદાપિ નથી કરતો, પરંતુ ઘણા લોકો તે 
નથી જાણતા. 

૮. આવા લોકો કૃકત દુનિયાના બાહ્ય રૂપનેજ 
જાણતા હોય છે, અને આખેરતથી તેઓ બેપરવાહ 
હાય છે. 

૯. શું તેઆ વિચારતા નહિ હોય કે અલ્લાહે 
આકાશે તથા પૃથ્વીને અને જે કંઈ પણ તેમની વચ્ચે 
છે, તે સર્વને એક ખાસ હેતુથી) અને એક મુકર્રર 
સમય માટે જ સર્જ્યા છે? છતાં ઘણાખરા લોકો 
પોતાના રબ સાથે થનારી મુલાકાતમાં યકોન નથી 
રાખતા. 

૧૦. શું તેમણે ધરતીમાં હરીકરીને નથી જેયું કે દૂદુ 
તેમની પહેલાંના લોકોના કેવો (બરો) અંજામ યા 
હતેો।? તે લોકો તો આ લોકોથી વધુ બળવાન હતા અને 
ઝમીનો ખેડી તેને આ લોકોથી વધુ સારી રીતે આબાદ 
કરી હતી. અને તેમના રસૂલાો તેમના તરક સ્પષ્ટ 
દલીલો લઈને આવ્યા હતા. બેશક અલ્લાહ તેમના ઉપર 
ઝુલ્મ કરેજ નહિ, પરંતુ તેમણે સ્વયં પોતાના જીવ 
ઉપર ઝુલ્મ કયી. 

૧૧. પછી તે બદકારોનાો બેહદ બ્રો અંજામ 
આવ્યો કારણ કે તેમણે અલ્લાહની આયતોને જૂ 
ઠરાવી અને તેનું હાસ્ય ઉડાવતા રહેતા હતા. 
(ર્કુઅ -૧) 


અલ-રૂમ 


પારે ૨૧ 


સ * ન”ક#” 


૦૭કકક- ટક ષ્રડ્્ક્ 


જઝકકડકડ્રા,લક 


શ છદ ક કાહી#ડક વ 


-2779,7 #ન 

06૭% % 
7 92 .૪#2/7??., ૦ 1- 7 “9772 
હ્ુ“ક5ર£&૪*5હ&છાઈડ,નઝ 
૦૯ડદડક ન 


ન 


ર ભૂનમાળ#- નમ કજ 57% 
કન યુ #“779/7/# - 4 272 
હદ ડીધ્્ઝઉડ ઝડ; 
ઇન ઈ 565 


1»9નન 


ડા 

ઈ ક ભ્લ્ન 5 8ઇડ્યર્ડટ 2 ન્ડ 

જ્દાડ515: તિ ૪% 1૫૦25535 

ઝીડડકકોડ#ઈકઝ કડ 
ક ડષાટડડઠડાછા છુ 

64 ભ 05801 શ] 


જ્જ “પ૪ 


“27, 49-79 


1 ન 
ક! હા 


ફક 





૨. બીજે ઈશારો આ હકીકત તરક હતો, કે મક્કાવાસીઆ કારસીઓની જેમજ મૂૃતિપૂજક હતા. 
આંહઝરત સ.અ.સ.એ મદીનામાં હિજરત કરી અને કરી મક્કાના મૂતિપૂજકો ઉપર કતેહ મેળવી હતી. 
આવી રીતે સૂરાહ રૂમમાં રોમનાની હારનો દાખલો આપી મુસ્લિમોને એવાજ સંજોગોમાં મક્કાને 
જીતવાની ખૃશખબર આપવામાં આવી હતી. આ બન્ને એતિહાસિક ઘટનાઆમાં સામ્ય હતું. 

૩. જો કાકરો આ હકીકત ઉપર ચિતન કરતા હોત, તેઓ જાણી લેત કે દુનિયામાં ઈન્સાનને 
જાહોજલાલી તથા બુદ્ધિ એક મુકરર સમય માટે આપવામાં આવે છે. આ હકીકત પણ જાણી લેત કે આ 


ધરતી ઉપર જે છે 


છે તે'જ સર્વસ્વ નથી, પરંતુ તેનાથી વધુ બીજુ ઘણુ છે, અને મૃત્યુ બાદનું એક નવું 


૫૬૦ 


૧૮ - 


સૂરાહ ૩૦ અલ-રૂમ પારો ૨૧ 
૦ "“(« “* "% 27/92 - દ્વા 2 7% 1૮2 2-2 1 
૧૨. અલ્લાહ સૃષ્ટિનું મૂળ નિર્માણ કરે છે અને જીઠક્ઝ«ડકકગ્ઝક6કાડગ્ઝ 
અલ્લાહ જ તેનું પુન:સર્જન કરતો રહે છે; અને 
અંતમાં તેની જ તરક તમને પાછા ફેરવવામાં આવશે. ઈ ી 
“* જ "“% -** “હડ “ 399 2. “27 5 29457૦97 
૧૩. અને જે દિવસે તે ઘડી આવી રહેશે ત્યારે જે6કકરૂેં“્કવડ0.૦કન્ક25 
ગુનાહગારો નિરાશમાં ડૂબી જશે. 2... . 2 %*. ખુ. .,. 22૬% .ર 
"% "૧ ન. ન, 9 “1% ક 9 ” ક 29નું 27 9૬7 
૧૪. અને તેમના ઠરાવેલા (અલ્લાહના) શરીકોમાં [૬-55 કકક હ“્ટન્છ ખ્ડ્ક 


તેમની ભલામણ કરનાર કોઈ નહિ મળે અને તેઓ પોતે બ 
બજ બ અ ક ક પા ક૦ નક ન” 
પણ પોતાના ઠરાવેલા શરીકો (ના સંબંધ)નોા ઈન્કાર ઝર. 
૫ કળા પટ 9૭૦ ૦# ઈર ક આ “૦9૮ 
કરશે. ડક ઝકરડ) કકક 
૧૫. અને જે દિવસે તે ઘડી આવી રહેશે ત્યારે ૦7૦29; 9% .. ૫1 ૫1 ₹27,%27 75 1 (6૬ 
ન વ કકબન્કન્ઝકાઇઝડાકકજ પાડ 
તેમને (એક બીજાથી) અલગ કરી દેવામાં આવશે. 
જ "“% *#%./ ૦? 
૧૬. પછી જે લોકોએ ઈમાન લાવી નેકીના કામ (ઉર૭૭ક્ત્ડ 
શાં મો શહ ૦ "% કુ 
કયી હશે, તેઆ સન્‍માન પામી જન્નતમાં સુખેથી :..9 ."૯, ૪. 9૬%. 92%.. ૧ 
કડ કૃ ૨ ઠઠ કમ ૦૦ 3 1 કુ ૦૦ જ નિ ક 9 દિ નન 
રહેશે. અગકછીડઉઝાટ કઇ કલ્ટીીઉડ 
* વૂ ૧ કક્ષ પુ "૫ ન ઝુ 
૧૭. પરંતુ જે લોકોએ કુક્ટ અને અમારી વ «775 ટર" 
જુ ક? તુ ન" પી કડ | ણ આ છેય્છાત્સ*૫પ છપ» 
આયતોનોા તેમજ આખેરતની મુલાકાતને નકારી, તેઆ 
જે હૌ ર ક 7 792.58.» 3 92: 
અઝાબથી ઘેરાઈને આવશે. છળ બ્ઝ્2૭૦-5૭ઝ્!હઠન્ય્ડડ 
૧૮. માટે સાંજ તથા સવારની પળેમાં કાયા 
જ જ ક કરજ ભ્ય શ દ 
અલ્લાહની હમ્દોસના (સ્તુતિ) કરતા રહો, હ%કક્કઝકકક્ન્ઝાહ-ઝડવ3 
૧૯. આકાશેોમાં તથા ધરતીમાં તારીકને લાયક %૭57 ન 
તે'જ છે અને દિવસ ઢળતાં તેમજ સૂર્ય આથમતા ટાણે ી 2 
છિ ન ન ક 2? પ ૮-29 2 
પણ (તેને યાદ કરતા રહો), હર “દક હડ હડાદ 


૨૦. તે'જ સજીવને નિર્જીવમાંથી કાઢે છે, અને .,: -. _ ...-..27-222 7 »» 
સજીવમાંથી નિર્જીવને કાઢે છે. મૃત ભ્મિમાં તે'જ કરી હડક “કક ૦ઝ૭ઝાહફડહર! 
જીવન સંચાર કરે છે અને આવીજ રીતે તમે કરી 2૮ 
સજીવન કરવામાં આવશો. (રુકૃઅ -૨) 

ર૧. અને (આ પણ) તેની નિશાનીઓમાંની એક 51 
છે કે તેણે તમને માટીમાંથી ઉત્પન્ન કર્યી હતા. હવે ક 
જઓ તમે લોકે ધરતી ઉપર કેવા ફેલાઈ રહ્યા છો.” ૦૭ 


ટજ 


હ“ 7777 2-૮7 


ક ન. 72 2 જત 0 ક 
5 5 કછ ૧..1ટ29 


જીવન પણ છે જ્યાં રૂહાની વિકાસનો કોઈ અંત જ નથી. બેશક આ દુનિયા ઈન્સાનના આવનારા જીવન 
માટેની જરૂરી સુખસામગ્રીઆ ભેગી કરવાની તક આપનારું એક અગત્યનું સ્થળ છે. 

૪. આ આયતમાં અલ્લાહે કરમાવ્યું “તેણે તમને માટીમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા હતા, પરંતુ બીજી જગ્યાએ 
“કાદવ'માંથી પેદા કર્યી હોવાનું વર્ણન છે. 

આ સુક્કી માટી અથવા ધૂળ ઈન્સાનને આકાર આપવા માટેના કાદવનું પ્રાથમિક રૂપ છે. જેથી 
ઈન્સાનની ઉત્પત્તિના ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા બન્ને રૂપો માટીના જ છે. ઉપરાંતમાં ઈન્સાનની 
ખોરાક પણ માટીમાં ઊગે છે જે ખોરાકમાંથી માનવને શારીરિક તથા માનસિક પ્રગતિ કરવાની શકિત 


૫૬૧ 


રૂ”? 


સૂરાહ ૩૦ 


૨ર. અને આ તેની નિશાનીઆમાંથી (એક 
નશાના) છે કે તેણે તમારામાંથી તમારા જીવનસાથી 
બનાવ્યા કે તમે તેમનાથી સંતોષ તથા સુખ મેળવા 
અને તેણે તમારી વચ્ચે પ્રિત તથા લાગણીઆ પેદા કરી 
છે. ખરેખર તેમાં તે લોકો માટે (ઘણી) નિશાનીઓ છે 
જ ચિતન કરતા હોય. 

૨૩. અને આકાશો। તથા ધરતીની રચના પણ તેની 
નશાનીઓમાંની એક છે અને તમારી ભાષા તથા 
તમારા રંગોની વિભિન્નતા પણ. ખરેખર તેમાં તે લોકો 
માટે (ઘણી) નિશાનીઓ છે જે જ્ઞાન ધરાવતાહોાય. 

ર૪. અને તેની નિશાનીઓમાંથી એક તમારી 
રાતની નિદ્રા છે તથા દિવસમાં તેની જ કૃપાથી તમારું 
રિઝક શોધવું પણ, બેશક તેમાં તે લોકો માટે (ઘણી) 
નિશાનીઓ છે જે સાંભળતાહોય. 

ર૫. અને આ પણ તેની નિશાનીઓમાંની (એક) 
છે કે તમારામાં ડર તથા આશા જગાવવા માટે તે 
વીજળી ચમકાવે છે, પછી આકાશેથી જળ વરસાવે 
છે, જેના વડે મૃત ભમિમાં કરી જીવનને સંચાર થાય 
છે. તેમાં ખરેખર, તે લોકો માટે (ઘણી) નિશાનીઓ 
છે જ સમજદારી રાખતા હોય. 

૨૬. અને (આ પણ) તેની એક નિશાની છે કે 
આકાશ તથા પૃથ્વી તેનાજ હુકમથી અદ્ધર ટકી રહ્યાં 
છે. પછી જ્યારે તે તમને ધરતીમાંથી નીકળવા માટે 
પુકારશે કે તરતજ તમે ધરતીમાંથી બહાર નીકળી 
આવશો. 

૨૭. અને 
સૌ તેના છેઅ 

૨૮. અને 


૧૫ 


જ 
6૪ 


કોઈ આકાશે તેમજ પૃથ્વીમાં છે, 
નેતે 
તે 


ની જ આજ્ઞાને આધીન છે. 


જ છે જેણે સર્જનાનું મૂળ નિમીણ 
કર્યું છે અને તે તેમનું પુન:સર્જન પણ કરશે. અને 
તેમ કરતા રહેવું તેના માટે સહેલું છે. આકાશ તથા 


"ઝે 


પૃથ્વીમાં તે'જ બ્લંદ શાનવાળો છે, સર્વસમર્થ છે, 


હિકમતવાળો છે. (રુકૂઅ -૩) 


ણ. 


૨૯. તે તમારા અંદરથી જ તમારા માટે દાખલા , 
કાયમ કરે છે. શું જે તમારા જમણા હાથને આધીન 





અલ-રૂમ 


પારે ૨૧ 
5 હકડઈડશડ5 
વડકાર્કફડડ 4455) ડા 


ન 1:ન /#, ન્ન” 
૦૭૭ #ઇડ5હાડડુડી 


ક 77,747 49૦૮ 4.97 
“5 કકક ડી 
ઝડઝાકત દડા છુ 


બહક્રટઇદ્રઝડીં ડુ 


કકડા રકા 
કડઉજડક ઇઃડ-ક-ઇડાડી 
બયન 

જેડ (55 19૭ 
હમક્ઝકડંડોઇડઝહઝીત: 


ઈડડ્ડકાહૃકઝ કડુ 

થિ ગંબ્ડાક્ક 
($ 7 “ક 9. ક? શક” કે ઝડી 
ક ઝ5ઝહ્ઝઉકડ્ક 


મળી રહે છે; અને આ શકિત દ્વારા અલ્લાહ ઈન્સાનને દુનિયાભરમાં ફેલાઈ જવાની અને ભવ્ય સફળતાઓ 


મેળવવાનો ઉત્સાહ તેમજ સામર્થ્ય અર્પણ કરે છે. 


પદર 


સૂરાહ ૩૦ અલ-રૂમ પારો ૨૧ 
(ગુલામ) છે તેઓમાંથી કોઈ પણ, તમારી દૌતલતનેો ”. કડ ક 9 ક ક કિ ન 


ભાગીદાર છે કે જેથી તમે સૈ એક સરખા બની જાઓ 


“" “ 


% જૂ જૂ શ્ર: ડક જ 245 કાડડ નો કો 
અને શું તમે તેમનાથી એવા ડરો જેમ તમે એકબીજા ડઝક્ડ્ ઝકડક્ન્ઈડ છ 


(સમોવડીયા)થી ડરતા રહો છો? આવી રીતે સમજદાર 


(પ | કા કઇ 9 બંક કન્‌ 19 7 7? 
લોકો માટે અમે સ્પષ્ટ વર્ણન કરીએ છીએ. ઊ9ઝ્ક્કે સ મોં 
૩૦. બલ્કે ઝાલિમો જહાલતમાં પોતાની મિ છ 
૧ ણ. પ. ન ૧ ૫ હા છટ ૭ ત કાક જઃ 
મનોકામનાઓ પાછળ ચાલતા રહે છે. તો જે 


અલ્લાહની અવકૃપાથી ગુમરાહ બને તેને રાહેરાસ્ત ક કક ન 
ઉપર કોણ લાવી શકે છે? અને આવા લોકોને કોઈ ધં 
મદદગાર નહિ થાય. 
૩૧. માટે તું દીન (સત્ય ધર્મ) તરક મુખ ફેરવી દ. ક 5555 
ક ત્ર ર્ાડુ 
(અલ્લાહને) સમર્પણ કર, અલ્લાહની રચેલી કુદરતનો ઝહીર કક હ્ટહ 
(સ્વીકાર કર) જે કુદરત વડે તેણે ઈન્સાનને પેદા કયી. - હાડ દ ઝડ ત: પના છ 


અલ્લાહના દસ્તૂરમાં કંઈ ફેરફાર નથી થતો, આ'જ 9%.» ર ૬; 7.૮ 
ખરે દીન છે, પરંતુ ઘણા લોકો નથી જાણતા. છષ્ઝ્નઝ૪ મૂ 
૩૨. (તોબા કરતા) તમે તેની જ તરક નમો, ? ૪; િ ૯ ક 
અને સંયમ ધારણ કરો અને નમાઝ કાયમ કરે, અને કઇક ક્જા5 4] હઝ 

તે મુશરીકો જેવા ન બનો, હડદઇ 


૩૩. જે પોતાના દીનના ટૂકડે ટૂકડા કરી જુદા £ ; ૧% ૮2 ક 
જદા કિરકાઓમાં વહેંચાઈ ગયા; અને જે કંઈ મળ્યું ક્ર “બઇ,છ; ઝડ 
તેનાથી તે ખૃશ છે. છી 

૩૪. અને જ્યારે તેમના ઉપર આકત આવી પડે .,? 4: 3 (5ર%:૬ 5 નહ ક 
છે તો તેઓ (તોબા . કરી) પોતાના પાલનહારને પુકારે «* “પક લ્ય. 92૩ 1ઈ-254 


છે, પછી જ્યારે તે પોતાની રેહમતની તેમને મઝા જંછ કાફે ઘડ 5 -૪ીર્ડા 0) ડડ 
ચખાડે છે, તો તેમાના કેટલાક પોતાના પરવરદિગારના સ વ 


“ જ 2 
ભાગીદારો નીમે છે, જ્ગ્ક્ક 





૫. જ્યારે એક માલિક પોતાના ગુલામ સાથે પોતાની દૈલત તથા અન્ય અધિકારોમાં ભાગીદારી નથી 
રાખતો તો અલ્લાહ પોતાની કુદરતના સામ્રાજ્યનો ભાગીદાર પોતાના બંદાઓને કેવી રીતે બનાવી શકે 
છે. 

૬. મુશરીકો હાથે ઘડેલી મૂતિઓ, પ્રાણીઓ, કરિશ્તાઆ, સમાધીઓ, રૂહો (આત્માઓ), મહાપુરુષોને : 
તથા કલ્પિત વસ્તુઓને મા'બૂદ ઠરાવી તેમનું પૂજન કરે છે, અને તે વિવિધ પૂજનારાઆ પોતાની વિવિધ _ 
વિચાર સરણીઓના આધાર ઉપર એકમ કાયમ નહિ રાખી શકે, પરંતુ તમામ સૃષ્ટિના એકજ સર્જનહારને : 


પોતાની માન્યતાનો પાયો બનાવનારા ઉપર કદાપિ ગુમરાહ થવાનો વખત નહિ આવે. 


૫૬૩ 





સૂરાહ ૩૦ અલ-રૂમ પારો ૨૧ 


૩૫. આવી રીતે અમે તેમને જે આપ્યું છે તેના ૮” :ડુજલજુુ' દ 

જ છ કે ને નુ ધ ઝે 
માટે તેઆ આભારી નથી થતા. માટે તમે (ટૂંક હઝ ઝક તકઝીપ્ડુ 

૫ બ ક. “૧. જ 22૮ 7 */7-7275*[દ્રા! ?. “ક, 39/7કૃ## ૮” 

સમયને) લાભ ઉઠાવી લો, પરંતુ વેળાસર તમને 41956; ક્ટ કા હાન છ ક! 
(હકીકત) જણાઈ રહેશે. 

૩૬. શું તેમને અમે કોઈ અધિકારનામું આપ્યું છે ૦૭ 
જ તેના ભાગીદારો ઠરાવવા માટે તમને કહેતું હોય? ?7* ? 2, .(. ૬ *.27 2/6, (562 

ક્‌ જ ક સ ા ટડ! વે હ 9112 
૩૭. અને જ્યારે અમે ઈન્સાનને અમારી ઈડાકાદ્વ ટઈ્ઝાપ્ડા123 


#9₹72722 97 9૦:-- 


રેહમતોની મઝા ચખાડીએ છીએ ત્યારે તેઓ બહુજ છડ, 542815) “કદ્રડા૦૭3 હ ન 
કૂલાઈ જાય છે; પરંતુ જ્યારે તેમની કરણીના પરિણામે ૮, લે ન 
તેમના ઉપર આકત તૂટી પડે છે, તો જુઆ, તેઓ કેવા કશક ૭૭ %કકક હ: 21 
[નિરાશ થઈ જાય છે. ૦292 98 ૬૪ «7ર! 

૩૮. શું તેઆ નથી જાણતા કે અલ્લાહ જેની ' 
રોઝીમાં ચાહે વધારે કરી મૂકે છે, અને ચાહે તેને તંગી 
આપે છે? ખરે જજ ઈમાન લાવે તેના માટે તેમાં 5૯ કો નિ શકા 
(ઘણી) નિશાનીઓ છે. ક 

૩૯. માટે તમારા સગાસ્નેહીઓને, મોહતાજોને હ કીક કા 42 555 ઇડ હ 
અને મુસાકરોને તેમનો હક્ક? આપો. અલ્લાહની 


સ આ જ ર 
ખુશનુદી ચાહનારાઓ માટે આ'જ બેહતર છે, અને ઊયપ્ક્ય્થ્મંગ્ક 
આ લેોકોાજ સકળતા પામનારા છે. 7૮ 17, [1797507297૨ ૭ 2 ક 

થડ ૮) "“"% જ, “% ૧ ૩ 55 કાકુ 015 5 અ 
૪૦. તમે જે વ્યાજ ' આપો છો તે લોકોની 


” 972292, . ૮7 દા 


મિલકતમાં વધારો! કરે છે, પરંતુ અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં ૭-7» ડી દાડ! ન 
તેનાથી કંઈ પણ વધારે! નથી થતો અને અલ્લાહની 


2 શિ 
ખુશનુદી માટે જે લોકો ઝકાત આપશે તેજ પોતાની 6૯ હક્ક ક હઝ 1 ફક 
દાોલતમાં) અનેકગણો વધારે કરવા પામશે. 26%? ? ૮5 ,₹77275.82ર2 ક -હ 9” 
ક જ કકક્કક્કદઝ્કડડોઞો 


૪૧. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમને પેદા ક્યી, “ 
લ શે જ ક 
(અને) તમારા માર્ટ રીઝકનો પ્રબંધ ક્યા, પછી તે કડ ક જ ટટ કડ જ 
તમને મૃત્યુ આપશે, કરી તે તમને સજીવન કરશે. શુ 
તમારા ઠરાવેલ શરીકોમાં કોઈ છે જે આવું કંઈ કરી જેડ ઇટ હછૂઝ 5 લ્ડ્પ્ડ કટુ કુડ 
શકતો હોય? સર્વ તા'રીક્‌ના લાયક છે તે, અને તેના 
ઠરાવેલા શરીકોથી તે બેહદ ઉચ્ચતર છે. (રૃકૂઅ-૪) 





૭. 'હક્ક આપો” અર્થીત જેની પાસે ખાધા પીધા પછી વધ્યું હોય તેમાંથી એવા ગરીબો તથા . 


માોહતાજેોને આપો જેઓ ખરેજ જરૂરતમંદ હોય, કારણ કે ગરીબોના શ્રમ તથા મહેનતથી શ્રીમંતો 
કમાણી કરતા હોય છે જેથી તેમની કમાણીમાં ગરીબોનો હિસ્સો હાય છે. 
૮. વ્યાજની લેવડદેવડ માલદારેને વધુ માલદાર બનાવે છે અને દેવાદારને વધુ મોહતાજ બનાવે છે, 
જ્યારે ઈસ્લામમાં ઝકાત દ્વારા ગરીબોની હાજ્તોને પૂરી કરવાની વ્યવસ્થા કરી શકાય છે. આજ હકીકતના 
આધારે ઇસ્લામમાં વ્યાજની લેવડદેવડને હરામ ઠરાવવામાં આવી છે. 

પ૬૪. 


*રિ-ર 


સરાહ ૩૦ અલ-રૂમ પારો ૨૧ 





૧ ૬ જડ ન કૃ -? ત્ર દ ક ન ક 
૪૨. ઇન્સાનાના હાથની (ટરણીઓના લીધે કા. 5% ક ત્ર 
ધરતીમાં તથા સમુદ્રમાં બદીઆ કલાઈ ગઈ છે. . # ન ન 
જ ૧ ક ૧ “૧% “૧% 9 770291 7 29 ”“, 9૮ 2598 ઝો 
જના પરિણામે અલ્લાહ તેમની કરણીઆનેો સ્વાદ બ્યઝઝ્#હડોહ્લ્લગ્ઝવ્ટ' 
૨ “"% ક “ ન તે 
તેમને ચખાડશે, કે કદાચ તેઆ અટકો જાય! જરેડક્ષ્ટ્ઝ 
૪૩. તેમને કહી દે “ધરતીમાં હરીકરીને જઓ કે ,/ છા? 9. ક 
જૂ ક ૫ જ જ પે ૬૪૦૦” ન નર ક 227219૦4 ૧૫ દ૦ 
તમારી પહેલાંના લોકોની કેવી અવદશા થઈ હતી. વડદડઇડ 9 5ઉહઝાહ*કઝહક 
તેઓમાંના ઘણા ખરા મુશ્રીક હતા. «૪ ડ*5#દ.૭૪ર્:$2 35 
સ “&-ડડ»ડ)૭૬ “-ખ કઝ 
૪૪. માટે તારું ધ્યાન સત્ય દીન તરક કર, તે છ ₹ 


“૧% ૦ ૧૧ ૧ “હ “% ૦૧% ન ૦ ક 9૬” .297 ન? અ 41:79 કિ 
પહેલાં કે તે દિવસ આવી પહોંચે જનું આવવું લાઝિમ ઇહ, ઇઝ ક્કા૭ઝ્કન્ડ૫ 
(અનિવાર્ય) છે. તે દિવસે (લોકોમાં) ભંગાણ પડી ઈડર ઝન 
જશે. છવ્ઝકષ્ડુકશ્ઉહ૭4 ઝ૦૪.ક2 

* ત્યારે જે ઇમાન ન લાવ્યા તેઆ પોતાના , ?:હ« હદ? જ 2 222૯022. 77727૪: 

ર ક મ ન કઝ ડક ઠ 55. 
કુક્નનું પરિણામ ભોગવશે અને નેકી કરનારાઓ 177 “2 7 

કડ ". નુ." .“% ક “જે રે જ 5 “૦2557 4૭9 

(પોતાની નેકોઓઆનોા બદલો મેળવવા માટે) તૈયાર હશે, જ%૭2૫૨ 

૪૬. કે અલ્લાહ પોતાની કઝલોમાંથી તે લોકોને ક 24, _),, [7 -_992 *.૧ 2. »-_ 

“ "% “૧ “ ૧% "% જો ૮29. ૦.૦ ૫55 હ) જી ન | ૦ 1(૮ર 
આપે જે લોકો ઈમાન લાવા અને જે નેક કામા કતા *-ઝથ્રન્‍્ઝક'ક ડાક છકી 


તર 


રહ્યા. ખરેખર, તે કાકરોને પસંદ નથી કરતા._ ્‌ 05 રહુ (5) 
૪૭. અને આ પણ તેની નિશાનીઓઆમાંની એક છે , જ 

ર પે અનેતે કઇ). ૩/15 ૭11..8,?1' 2ર 

કે તે પવન દ્રારા (વરસાદ)ની ખુશખબર આપે અને તે ર૭5 ક*દ૯ઝપઝળ હ!૭5 

તમને પોતાની રેહમતની મઝા ચખાડે, અને તેની જ મઝ. જ. નકો ય 
૦ ન ૧% ૦૧% "જૂ ૧૧૬ જ છુ 5. કક ઇં ૬11૪1 બક ક 

આજ્ઞાથી (સમુદ્રમાં) વહાણે। ચાલે, કે તમે તેની કૃપાઆ 7 ક્યે ટન્ડ યાશાહ કવ 

(રિઝક) શોધે અને તેના શુક્રગુઝાર બનો. જ. 55 
ય પક 2૬૪ 


આન 


૪૮. બેશક અમે તારી પહેલાં તેમની કોમમાંથી જ . ર 
૧ “જ “"% "હ "; 9૭» હ કે 110 જ 7 7 નુ %₹ ? . [71797 9૮77 
તેમની તરક રસૂલે મોક્લાવ્યા હતા જે તેમની પાસે **2£ 62% 5-)5%૭2 ૫-૭4 


લે ખો ને ક “722797 2729-.૬ ન “9447(# 2 
સ્પષ્ટ દલીલો લાવ્યા હતા. પછી ગુનાહ કરનારાઓને (ર ડછૃ1554% ૭૭ ્ઝ્ધુ 
અમે સજા આપી, અને મોમિનાની અમે મદદ કરી જે ી ક 
કે ”2. 2?7, 2૦4 7ર્‌ન 
અમારા ઉપર લાઝિમ હતું. છેક ડડ 
ન. તે છે જ મે ી ૦179-46 ((77?9.27₹ 1.11 ? 22.» .૬ 7 
૪૯. તૈ અલ્લાહ છે જે પવન મોકલી, વાદળા કડ હૂડડટટડાડ- 2૭ કટ 
ઘસડી લાવે છે. પછી તેને આકાશમાં જેવી રીતે ચાહે તે ર જુ 
“*_"% ૧% "% " "% જ “ * નૂ?” -47(દ્ 7//4727 (77 7૦9૪-"“૪.. ન 
કેલાવે છે, અને તેના ૫ડ ઉપર પડ પાથરે છે અને તું ઉ)71ટ 55 ઉડતાંઝ્4 કકહ્કાડડાહું 
જએ છે કે તેમની વચ્ચેથી વરસાદ પડવા માંડે છે. . -ર, કત ક 9494 
જ જૂ. ન ૧ ક " ૩ છત 65૭5૧ ૭141138 વક »#ઇ:શ્ 
પછી જ્યારે તે પોતાના જે બંદા ઉપર ચાહે તેને “7 £“ 'દ ક 
“૧ ૧૧ જ "૧% “_%. “% નડ “7” 275,?«: 9: 94714 ન 
વરસાવે છે, ત્યારે જુઆ તેઓ કેવા ખુશ થઈ જાય છે! જ%૦ઝડ.-ક0૪ટપ 
૯. આહઝરત સ.અ.સ.ના આગમન પહેલાં દુનનયામાં ઈન્સાનીયત (માનવતા) બેહદ ઊતરતા ધારણે 


પહેંચી ચૂકી હતી પરિણામે અલ્લાહ તરકથી એક સંપૂર્ણ અને અંતિમ શરિયત કુરઆને મજીદના રૂપમાં 
ઊતારવામાં આવી હતી. 


૫૬૫ 


સૂરાહ ૩૦ અલ-રૃમ 


૫૦. જે કે તેમના ઉપર તે વરસાદ પડવા પહેલાં 
તેઓ બિલકુલ નિરાશ થએલા હતા. 

૫૧. માટે અલ્લાહની રેહમતની નિશાનીઆનું 
નિરીક્ષણ કરો કે તે કેવી રીતે મૃત જમીનમાં કરી 
જીવન સંચાર કરે છે! બેશક, તે'જ (અલ્લાહ) 
મતદેહોને કરી સજીવન કરશે અને તે સર્વ વસ્તુઆ રટ 
ઉપર પૂરેપૂરો કાબુ ધરાવે છે. 
પર. અને જો અમે એવી હવાને મોકલીએ જે 
મની ખેતીને સૂકવી) પીળી કરી નાખે, તો તેને 
તાંજ ખરેજ તેઓ નિરાશ થઈ જશે. 

૫૩. અને તું મુદીને કંઈપણ સંભળાવી નથી 
શકતો, ન તો બહેરાઆને તારી પુકાર સંભળાવી શકે 
છે, જ્યારે તેઓ પીઠ ફેરવી ચાલ્યા જતા હોય છે. 

૫૪. ન તો તું (અંત:કરણના) આંધળાઆને 
તેમની ગુમરાહીમાંથી બહાર લાવી શકે છે. તું કેવળ 
તેમને જ સંભળાવી શકે છે જે અમારા આદેશોને માન્ય 
રાખી (અમારી) તાબેદારીમાં આવનારા છે. 
(રુકૂઅ - ૫) 

૫૫. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમને કમજેર 
હાલતમાં પેદા કયી, અને તે નબળાઈ પછી તમને , 
શકિત આપી; અને શકિત પછી કરી નબળાઈ અને 
પછી ઘડપણ આપ્યું. તે જે ચાહે તે સજ છે, તે સર્વ 
જાણનાર છે. સર્વશિકતમાન છે. 

૫૬. અને જે દિવસે તે (અંતિમ) ઘડી આવી 
પહેચશે ત્યારે ગુનાહગારે સોગંદપૂર્વક કહેશે કે તેઆ 
(દુનિયામાં) માત્ર એક ઘડી માટે જ રહ્યા હતા; તેઓ 
(દુનિયામાં પણ) આવી જ રીતે ગુમરાહ થઈ ગયા 
હતા. 

૫૭. પરંતુ જેમને ઇલ્મ અને ઈમાન બક્ષવામાં 
આવ્યું છે તેઆ કહેશે “તમે અલ્લાહની કિતાબ પ્રમાણે 
કયામત સુધી રહ્યા હતા, અને આ ક્યામતનોા દિવસ 
છે. પરંતુ તમને તે (જાણવા)ની પરવા હતી જ નહિ.” 

૫૮. માટે તે દિવસે તેમના બહાના તેમને કામ 
નહિ આવે: ન તો તેમને તોબાહ કરવાને મોકો 
આપવામાં આવશે. 


(તે 
જા 


પારો ૨૧ 





વર્ડ શ્વ વડા 
ઝક હાડકાના; 
ઈચ્#ડઝડકડઇ્રાદકવાડડી'હ 


6 
'ઝછ્પદડાકલઈઝીડ 
છેડ 
$્ત્રળાડડાટઝકડઝટુડઝવ 
છેડ 94 


છેહ) 5 કાહ 259૭4 છ 
હ કડ હકકે હડક ઝક 


૧૯ના 
5 છ 
૦૭ક58ઇડાડરદાડ જ 


નન 9” 


45ક૭૫%ોડડાઝો» 7 ડઉડ 


29- 


કહડ્યાકકાપું હક, ડ્ર 
ન 272% ન જટ નુ 

5 જ 64૪ - નં 
ભડક ટક 


# 22. 3-૭2 


ઉઝેઈ»- 2 


પ૬૬ 


સરાહ ૩૦ અલ-રૂમ પારો ૨૧ 





ન ને રે સે । નિ 927 41 2: 2#- 9477 / 
૫૯ “અને ખરેખર અમે આ કુરઆનમાં ખં ઠ્ાીર્ડક ક પી ક 
ઇન્સાનાને સમજાવવા માટે અનેક દાખલા બયાન કયો મ પ 
ન્ડ ૦ "% ક 5-5 “% “હ ક પ ક “1.7. 4% ?70:4 ક47 
છે છતાં પણ જો તું તેમની પાસે કાઈ નિશાની 197 હ છક કેડનકુજીડડુ5- 
લાવીશ, તો પણ જે ઈમાન નથી લાવ્યા તેઆ અવશ્ય રા કક ક 
કહેશે કે “તમે (બધા) જઠ્ઠા છો.” ર 
૦. આવી રીતે અલ્લાહ જહાલત (અજ્ઞાનતા)માં 79%677779-4% ર237 7૦177077! ૯ 
. ૬૦: આવી રાતે અલ્લાહ જ્હાલત (અજ્ઞાનતા)માં છડ ઝડી દ 24દ કા હક) 
પડેલાઆના દિલો ઉપર મહોર લગાવી દે છે. 


૬૧. માટે તું સબ્ર કર, બેશક, અલ્લાહના વાયદો .. ક, 7૪7..?2.7ર. 3, 797719. 9 [૮ 
કકે ક. ૨ 2%.5 ઈ “% જ ન" બરી હાડડક્ત્૩ 225%56દ્રો! ઠ8ર્ક્્ટા્ડ 
સાચા છે; અને જે લોકોમાં ઈમાનના અભાવ છે, તને 7 જ 
બ બ ક જ જ કિ. ભ ૦92 
હલકા પાડી દેવાની તું તેમને તક ન આપજે. (9૯% હૃ 
ફૃ 


(રફૂઅ-૬) (રુકૃઅ-૬) 





૧૦. કાકરોના પોતાના હઠાગ્રહના કારણે તેમના દિલો ઉપર અંધકારનું પથરાઈ જવું લાઝિમ છે. 


૫૬૭ 


સૂરાહ ૩૧ લૂકમાન પારો ૨૧ 





સૂરાહ લૂકમાન 


૧. અલ્લાહ નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને , હા ૦011 %,_ 9 
ક કિ બજ-્ક્ઝાઠ--ઝા%ઝ 
દયાવંત છે. 

ર. અલીક, લામ, મીમ, (હું અલ્લાહ, સર્વજ્ઞ દુ 
છું.) 052 

૩. આ આયતો હિકમતથી ભરપૂર ? કિતાબની' ત ક 
છે બર્ડ 1 દ્્ડઝાપડાહ) 

? ર 

૪. (જે) નેકી કરનારાઓ માટે હિદાયત તથા 0ઝ્ડ ટ] કુ ક 
રેહમત છે. કિ 


૫. આ તેમના માટે છે, જે નમાઝ કાયમ કરે છે, 9 979 ..9 / 

" “% ગ ન "૫% કક 599516» કે 58૭ ક | 

અને જકાત આપે છે, અને આખેરત ઉપર કામિલ, 
રે 


૧ "જ #97.,.9? 2 
પૂરો) યકીન રાખે છે. બંડ ર્્કા 
૬. આ'”જ લોકો પોતાના પાલનહારની સીધી રાહ 2 ક 1 ૧% 225% 7 । 
જ “૧% “૧% “ તન હ! 2 ૦૬૦૭ હાડ 
ઉપર છે અને આજ લોકો સકળ થનારા છે. ઇં હગઝંડ્ડક ક્ત મ 
૭. અને કેટલાક લોકો એવા છે જે કોઈ પણ જ્ઞાન «., ન બ્ઝ્ક્વ્્ન 
છ્ક્ડપ્ટ્ડ ક્ઈહ [ર5 
વગર કિસ્સા કહાણીઓ વડે લોકોને અલ્લાહની સૌધી ન્ત્ર્ટ હ્કખઝ ૭72» 


“2 2 


રાહના બદલે ગુમરાહીમાં કી ખેચી જય છે, અને “125: ર દક ર દા છી 


(હિદાયતનું ) હાસ્ય ઉડાવતા રહે છે. આવા લોકો માટે કકક કાજ 
જ ન ન છ ક દ ઠ 
નામાશીભયી અઝાબ છે. [૮ “નઈ ડી 


૮. અને જ્યારે અમારી આયતો તેને વાંચી ,. ..,., ડં શી 
૦ ૭ ૬ ૧% પા. કઃ કે રે ન ત “9૪ ડા. [ર શ 
સંભળાવવામાં આવે છે, જાણે કંઈ સાંભળ્યું જ નથી ડઝ 2 શક 2૯7 


તેમ અભિમાનથી તે મુખ ફેરવી ચાલ્યો જાય છે, જાણે બ ્રઝપ્ટ્રાપ્કુ ઢા ૬1557 દડ ડડ 
તેના બન્ને કાનોમાં બહેરાપણે હોય. માટે તું તેને એક 
દર્દનાક અઝાબથી ચેતવી દે. 

૧. કુરઆન એવી કિતાબ છે. જે સ્વયં પોતે અનુપમ, અજેડ હોવાનો પોતાની ભવ્તાનો, સૌમ્ય 
રચના, અને રૂહાની નૂરના ભંડાર હોવાના દાવા કરે છે. મુસ્લિમા_ પોતાના તરકથી જ કુરઆનની 
ખુબીઓને પ્રચાર કરતા રહે છે એવું કહેવું યોગ્ય નહિ ગણાય, બલ્કે કુરઆને- મજીદે સ્વર્ય પોતેજ 
પોતાના મરતબા પોતાની શ્રેષ્ઠતા, અનુપમતાની દલીલ આપતા તમામ દૃનિયાને મુકાબલા માટે ખુલ્લો 
પડકાર કર્યો છે. (બ્રહાઈને આહમદીયા. પા. ૬૪૦) 

ર. જીવન એક બહુજ ગંભીર વસ્તુ છે, અને ઈન્સાનને દુનિયામાં એક ખાસ ભૂમિકા અદા કરવા 
માટે પેદા કરવામાં આજો છે, પરંતુ નાદાનીભયી વિચારે ધરાવતો માનવ પોતાના અનમોલ સમય તથા 
શકિતને દુર્વ્યય કરી અર્થહીન સંકલ્પોના ભંવરમાં (વમળમાં) ડૂબી જાય છે. 

૫૬૮ 


સરાહ ૩૧ લૂકમાન પારો ૨૧ 


જ 





૯. નિ:સંદેહ જ લોકો ઈમાન લાવીને ભલાઈના 9 ઊ 292 927 *2*? 73 
ક ક ઉક હ ટડડઝઈદ્ડ્ડટાઈ,૬ડ ઈક છી 


જ 9% «: 


કામા કરે છે તેમને ખશહાલીવાળા બગીચા મળશે. 


રે ?9 “797 


૧૦. જેમાં તેઓ સદાય રહેશે, આ અલ્લાહનો (6) જર ક્રકકાડડાડડ”હડંડઝાક 


સાચો વાયદો છે: અને તે સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળોા 
છે. 


રાખ્યા છે તે તું જોઈ રહ્યો છે, અને તેણે પર્વતોને 
ધરતીમાં ઊંડા બેસાડયા છે કે તે તમારી સાથે ડોલી ન 


જાય અને તેમાં તેણે દરેક પ્રકારના જીવજતુઓઆ ફલાવી ઈં5 હ ૭ ખક 58 દ દઉ ઉડાઉ 
દીધા છે; અને અમે વાદળો દ્રારા જળ વરસાવ્યું, અને 


રો. 


હહ ક જ્‌ * 2977 ૨૦ ₹,11., 729% 57 કિ 
૧૧. તેણે આકાશોને સ્થંભા વગર અદ્ધર ટકાવી ય્ટ.% 1 હુ &'522 ૩૭-૭૦ 


શ્ન્ખ્ “૧૮ 9//_' % “2-4 97 |77 
દ 5 5 ઝક કઝગ્ઝઝ 


““_* નડ ક ક્રૂ “ડર ટટ 
તેમાં પ્રત્યેક સુંદર સજના પેદા કરવાના સબબ બેન્ચ 


(કારણે।) બનાવ્યા. 


૦ ૫ “% જજે: * _ 47» 2» ._.-9797“,777૮.4 9*59 ૪ ્ 2ર 41 
૧ર. આ અલ્લાહનું સર્જન છે. મને બતાવા તેના ૨52 ઝા હકાઈદ ઠું2 ઉત્ર હોકા 
દ 


3 ક અન ન” 
સિવાય બીજા કોણે આવું ઉત્પન્ન કર્યું છે? બલ્કે નિ પાટ 
ક. “૨ જ હા ક ન ર ૦ ઝક 5 »,57! ન 1” 
ઝાલિમોા તો ખુલ્લેખુલ્લી ગુમરાહીમાં છે. (રુકૂઅ-૧) જટ્ટ્ટ્ટ્સપક્ક ષ્્ હ 
“% રડ “13૩ 
૧૩. અને અમે લૃકમાનને શાણપણ આપી ક..-. : ,૪?, 4૬ “પાદડા 7૪ 
૦ ક ક. કે ર ક ધ સિ ૪-2 2 - મે તા હસ પ 
કહ્યું, અલ્લાહનો ઉપકાર માન, અને જે તેના ી 
“% " ન છે ક 555 જ નિ 
આભારી થશે તે કકત પોતાના જીવના (ભલા) માટે જ હૂડ ડડ 4.4) “જઉઉ ઝડ 
આભારી થશે, અને જે નાશુક્રો કરશે, તો (જાણી લો ક પ 
કે) અલ્લાહ કોઈનો મોહતાજ નથી, તે સર્વ તા'રીકને ઊગ્ડ્ટ 
લાયક છે. ી 
ન“ ન "“"* 2 7, ન 1 /॥7 -7- જ 197 7(૮359 
૧૪. અને (યાદ કર) જ્યારે લૂકમાને પોતાના ડા: 45% 85 *ર% ૭-૫૭-9 
પુત્રને ઉપદેશ આપતાં કહ્યાં, હે મારા પુત્ર, કોઈ કા. કા ર 
અન્યને અલ્લાહના ભાગીદારો ઠરાવીશ નહિ. જેન્ડર ડઝઠ! ન ર 


[ન:સંદેહ અલ્લાહના ભાગીદારો ઠરાવવા એક ભયંકર /27797727₹.97117, *(7?21(ર*૬ 2 
ક દિવ 4-5-4૫ 4.5)19$ડ ૫-55 
ગુનાહ (પાપ) છે. કી 


ર્પ્ર- 
પ૭ 


જ 


૧૫ ૧ જ ૧૧ ક ૧, દન્ક ન ભ. છુક ક બજ 9 4 1/ 
૧૫. અને અમે (ઇન્સાનને) તેના માતાપિતાના હૂ. 194 કાયડ ૧-ઝર્ક શઠ ૬ 


સંબંધમાં તાકોદ કરી હતી કારણ કે, તેની માતાએ 
કમજેરી ઉપર કમજેરી વેઠી તેનો ભાર ઉઠાવી 
રાખ્યો” તેણે બે વર્ષ સુધી (માતાનું ) ધાવણ લીધું . 


૩. મળતા અહેવાલો પ્રમાણે લૂકમાન બિન અરબ હતા, શકય છે કે તે મિસર અથવા નુબીયા 


(સુદાન)ના હબશી હોય. કેટલાક લોકોનો ખ્યાલ છે કે તે ગ્રીક હતા. આ આયતમાં તેમની હિકમતની 
વાતોથી તેમજ તેના પછીની આયતોમાં પોતાના પુત્રને તેમણે આપેલી શિખામણોાથી તેઓ અલ્લાહના એક 
નબી હોય તેવો આભાસ થાય છે. 

૪. ગભાશયમાં વિકાસ પામતું બાળક માતાના સમગ્ર જીવનતંત્ર ઉપર નભે છે અને ગભીધાન 
દરમિયાન અસ્વસ્થતા તથા અનેક વેદનાઓઆને સહન કરી “નેતા પોતાના જીવનને સાર્થક માને છે. 
અંતમાં તે જીવને જન્મ આપી પ્રસૂતિની પીડાને પોતાના વાત્સલ્યના આવેશમાં સદંતર ભૂલી જાય છે. 


પદ્ઉ 


સરાહ ૩૧ લૂકમાન 


(અમે કહ્યાં) “મારો તથા તારા માતાપિતાના આભાર 
માન, બેશક મારી તરક જ અંતમાં પાછું કરવાનું છે. 

૧૬. “જે તે બન્ને મારો સમકક્ષ ઠરાવવા વિશે 
તારા ઉપર દબાણ કરે કે જેનું તને જ્ઞાન ન હોય, તો 
તું તેમના હુકમનું પાલન ન કરજે, પરંતુ વહેવારીક 
બાબતોમાં તેમને તું ભલાઈપૂર્વક સાથ આપ. અને 
તેમનાજ પગલે ચાલ જેઓ મારી તરક નમે છે. અંતમાં 
મારી તરક જ તમારે પાછું કરવાનું છે, ત્યારે જ તમે 
કરતા હતા તે હું તમને જણાવી દઈશ.” 

૧૭. “હે મારા વહાલા પુત્ર, (કરણી) ભલે રાઈના 
એક દાણા બરાબર હશે, પછી ભલે તે ખડકમાં અથવા 
આકાશમાં અથવા ધરતીમાં (છૂપાએલી) હશે, અલ્લાહ 
તેને બહાર કાઢી લાવશે; ખરેખર અલ્લાહ સૂક્ષ્મદર્શી 
છે, સર્વજ્ઞ છે. 

૧૮. “હે મારા વહાલા પુત્ર, નમાઝને નિયમિત 
અદા કર અને (બીજાને) ભલાઈની શિખામણ આપ, 
બૂરાઈથી રોક, અને તારા ઉપર કોઈ મુસીબત આવે તો 
ધિરજપર્વક સહન કર, ખરેખર આવા કામોમાં બહુજ 
હિમતની જરૂર છે. 

૧૯. “અને લોકોથી નકરત કરી, ઘમંડથી મોઢું ન 
ફેરવી લે, અને ધરતી ઉપર ગર્વપૂર્વક ન ચાલ. બેશક 
અલ્લાહ ગુરૂર (અભિમાન) કરનારાઓને પસંદ નથી 
કરતો. 

૨૦. “અને મધ્ય ગતિથી ચાલ, અને નમ્રતાથી 
વાત કર, બેશક સૌથી વધુ ઘુણાજનક અવાજ 
ગધેડાના ભૂંકવાના હોય છે.' (રુકૂઅ-૨) 

૨૧. શું તમે નથી જેયું કે જે કેઈ આકાશોા તથા 
ધરતીમાં છે તે સર્વને અલ્લાહે તમારી ખિદમતમાં 
(સેવામાં) લગાવી દીધા છે, અને તમારી ઉપર તેણે 
પોતાની ને'મતોને ખુલ્લી રીતે તેમજ ગુમ રીતે સંપૂર્ણ 
કરી દીધી છે? અને લોકોમાં કેટલાક એવા છે જે કોઈ 
પણ જ્ઞાન કે સમજદારી વગર અને કોઈ રોશન 
કિતાબના આધાર વગર અલ્લાહ વિશે વિવાદ કરતા કરે 
છે. 


કહા ન 
ઈ ક ્ક્૦3 “27229 [ઈ 
કવ્ઝ્ડ નો ૪૦ 
ઝી મ 

લકા ૬58555) ક 
પડો ક5ઞઝડકબહંઝ/ 5: 
જવલ) 
છી ૬૮3 ક 
ઉ જઈ ડીહડધ હકક 
કીટ ઝડ ડઝ કડ 
જકડપૂડ# ડડ 


હ) “થ્ગ્ઝડ્ન્‍્ટાડડ,ડઠુંઝકડ 
£ 2 નન જનન ક”? ન્ન 
છ વા 5૧ %ઝ 
ન્ન «4 કે 
1 20 655 
જા કાડડ કદ 5% 
*7 6 1 ર 


દ %ક#કંગરડ -#બાહદ 


૫૭૦ 





સરાહ ૩૧ 





તેમને કહેવામાં આવે છે કે જે 
અલ્લાહે ઊતાયું છે તેને અનુસરો, તો તેઓ કહે છે 
નહિ અમે જેના ઉપર“ અમારા પૂર્વજોને ચાલતા 
જોયા છે, તેના ઉપરજ ચાલશું. તો શું શયતાન તેમને 
જહન્નમની આગ તરક બોલાવતો હશે તો? 

૨૩. અને તે જે પોતાને અલ્લાહની તાબેદારીમાં 
સોપી દે છે, અને તે નેકી કરનારો છે, તો તેણે 
ખરેખર, એક મજબૂત કડાને પકડયું છે. બેશક 
પ્રત્યેક બાબતનો અંજામ તો અલ્લાહના હાથમાં છે. 

ર૪. અને જો કોઈ ઈમાન નથી લાવતો તો તેના 
કુક્ટન કરવા ઉપર તું અકસોાસ ન કર. અંતમાં અમારી 
તરક તેમને પાછા કરવાનું છે, અને અમે તેમના કૃત્યો 
[વશે તેમને જણાવી દેશું; બેશક, તેમના 
અંત:કરણેોમાં જે છે તેને અલ્લાહ ખુબ જાણે છે 

રપ. અમે તેમને ટૂંક સમય માટે લાભ લેવા દેશું; 
પછી અમે તેમને ભયંકર યાતના તરક ધકેલી દેશું . 

ર૬. અને જો તું તેમને પૂછે કે આકાશે તથા 
પૃથ્વી કોણે બનાવ્યા છે. તેઆ ખરેજ આજ જવાબ 
આપશે “અલ્લાહે' તું તેમને કહી દે “સર્વપ્રશંસા 
અલ્લાહ માટે જ છે.' પરંતુ તેઆમાંના ઘણાખરા નથી 
જાણતા. 

ર૨૭. સર્વ અલ્લાહનું જ છે જે આકાશે તથા 
ધરતીમાં છે, ખરેખર અલ્લાહ સ્વયંપૂર્ણ છે, સર્વ 
તા રીકને લાયક છે. 

૨૮. અને જો પૃથ્વીમાંના એક એક વક્ષાની 
કલમા બની જાય અને સમુદ્ર (શાહી બને) અને સાથે 
સાત સમુદ્રો પણ તેમાં ભળી જાય, તો પણ (લખતાં) 
અલ્લાહની વાતો ખૂટશે નહિ. ખરેખર અલ્લાહ સર્વ 
સમર્થ છે, હિકમતવાળો છે. 

ર૯. તમારું સજન અને તમારું કરી સજીવન 
થવું કંઈજ નથી, માત્ર એક જીવ (માત્રના પેદા થવા) 


સમાન છે, બેશક અલ્લાહ સર્વ સાંભળનાર છે, સર્વ. 


૫ 


_જોનાર છે. 


ક 


૫૭૧ 


લૂકમાન 


પારો ૨૧ 





*«-: 47 “૧ 


હડ 41965 ડા ડબ 
હઠ. હ૪રકે*ઉ ક છિ ડા 


7 29 ૬9૬. 


છઝ્શ્ડાડા «૦! કઝ 
ત ૮ 5 ક ઝે... મી 
દ્-૧5 ૯ *#9*240161૧૨૦5 2:35 


વડ્ડદ્રાડીડ હ», કદયડડગ 


જ્રક્ન%। 

તડ્ઈ# ડડ ક 
જગાડ ૨15) પડ 
9%ટપટી ભક 727 4542 ૦727 


ટિ ની 
45 અ દ્રળ ન્ન 


કન 5 


“72777 હ 1'જ 77 
શ્ર હઝડડ્કાહડડ્ાડઝીંડ 
79767૪. જક [215 72727, [? 
૦૭્ઝઝ કાડડ 


ન 


જ ડઝ ના ઝહુપ ન 22 


7 


“ 62.૫ હ. 
હાદ) દા)! 


ઠા ક્લઝઝઝડાદદ 


-/7૦9 - 


જક 


9૦ 4 


ક 


હડ 





૫. 'પડેલી ટેવો ટાળી ટળતી નથી' એવા જ હિસાબ વહેમાનો પણ છે તે સહજમાં જતા નથી. 


સરાહ ૩૧ 


આ 


૩૦. જોયું કે અલ્લાહ રાતને ન 


બદલે છે અને દિવસને રાતમાં બદલે છે, અને તે 

સૂર્ય તથા ચંદ્રને (એવા) કામમાં નિયુકત કયી છે જે 
પોતાના મુકર્રર સમય સુધી પે પોતાનું કાર્ય કરતા રહેશે; 
અને શું જે તમે કરતા રહા છો તેનાથી અલ્લાહ 
માહિતગાર નથી? 


૩૧, અલ્લાહ જ સત્ય છે અને અલ્લાહ સિવાય 


શં તેં નથી 


જને પણ તેઓ પુકારે છે, તે અસત્ય છે અને અલ્લાહ 


સર્વથી ઉચ્ચતર છે, બ્લંદ શાનવાળા છે. (રુકૂઅ -૩) 

૩૨. શું તૈ નથી જોયું કે સમુદ્રમાં વહાણો 
અલ્લાહની કૃપાથી ચાલે છે કે જેથી તે તમને પોતાની 
નિશાનીઓ દેખાડે? બેશક સબ્ર કરનારા અને આભાર 
માનનારાઓ માટે તેમાં ઘણી નિશાનીઓ સમાએલી 
છે. 

૩૩. અને જ્યારે મોજાઓ તેમને ધોર અંધકારની 
જમ ધેરી લે છે, ત્યારે તેઆ શુદ્ધભાવનાથી અલ્લાહને 
પુકારે છે. પરંતુ જ્યારે તે સલામતીથી તેમને કિનારે 
લગાવે છે, તો તેઓમાંના કેટલાક વચલો માર્ગ પકડે છે 
અને અમારી નિશાનીઓઆનોા કોઈ પણ ઈન્કાર નથી 
કરતા સિવાય જે દગા કરનારા હોય છે, નાશુકરા 
હોય છે. 

૩૪. “હે ઇન્સાના, તમારા પાલનહારનું રક્ષણ 
માગો, અને તે દિવસથી ડરે જ્યારે પિતા પોતાના 
પુત્રને કઈ કામ નહિ આવે, ન તો પુત્ર પિતાને કામ 
આવશે. બેશક અલ્લાહના વાયદો સાચો છે, માટે 
દુનિયાની લોભામણી ઝિદગી તમને ભ્લાવામાં ન નાખી 
દે, અને કોઈ દગાખાર તમને અલ્લાહના સંબંધમાં 
છેતરી ન લે. 

૩૫. ખરેખર, તે ઘડીનું જ્ઞાન માત્ર અલ્લાહને જ 
છે. અને વાદળાને પણ તે'જ વરસાવે છે અને તેજ 
જાણે છે જે ગભાશયમાં છે. અને કોઈ જીવને કાલની 
કમાણીની ખબર નથી, અને કોઈ જીવ નથી જાણતો કે 
તેને મોત કઈ ભમિમાં આવશે. બેશક, અલ્લાહ સર્વજ્ઞ 
છે, સર્વદર્શા છે. (રુકૂઅ-૪) 


લૂકમાન 


પારો ૨૧ 





શહ, #હૃડડઝાટઝકાહાકડઝ॥ા 


34 છુ 


હ ત” ક / જુકક 
કક 


કક્્ઝહવ#ઝઉઈડઇડશકઝડઝાહ હાડ 
79 ઊ્ર -? ન ન 
ઉડાઠી્રડ ઈડાહાડપપ્રણો 
- 799 -.#-#“#- 


દ્ર ડવ કહું કઝ ્હાંદોહાના 
૯ ૪” કછ 1“: ૦૦, બ કજ્ક 
ર ડડ હડ કરાહ્ટ 


હગ 401154 1942 5૪ ડડ કડ્ડદાડ]; 
દ 


?_ . 27૪5 9-૦ 9% ન .,#૯ ન 7? 
કતઈ ફડ ઈ ૫૬૩ 
7-727%,797 ન 


ડફ2*222%-%2 ઇન 5 5 કિ ૭) 


«૮4 # ક 


૬5% ડડ ડઝહપદડ 
729 ન નન #“?# 
95-શ્દ ડફ 


*્રડ[3)15,ઝ, 


9. #€₹-”૭,-? 2પ તર 


૩2 પ0: 9 વૂડ) દ ત 4૭! 
[0 હડડ ઝઈક,ડઇકડઉકાહઇ 


રક 
૮ શ્ર ક ? 994 


“૦પ દ “59૭5-5143 


ઘ્‌ 


શગઝ્મિવ 


* 


ઝફૂૂ૯ઉ 


ર૦ દ 


૫૭૨ 


1 


સરાહ ૩૨ અલ-સજદાહ પારો ૨૧ 


#*ડ 





અલ -સજદાહ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. અલીક લામ મીંમ (હું અલ્લાહ છું સર્વ 
જાણનારે છું ) 

૩. આ કિતાબ તમામ જહાનના પાલનહાર 
તરકથી ઊતરવામાં આવી છે તેમાં કોઈ શંકા નથી, 

૪. શું તેઓ કહે છે કે આ તેણે પોતે જ ઉપજાવી 
કાઢયું છે? હકીકતમાં, આ તારા પરવરદિગાર તરકથી 
આવેલું સત્ય છે, જેથી તું તે લોકોને ચેતવી દે જેમની 
પાસે તારી પહેલાં કોઈ ચેતવનાર નથી આજો કદાચ 
તેઓ હિદાયત પામે. 

૫. તે અલ્લાહ જ છે જેણે આકાશોા તથા પૃથ્વીની 
અને તેની વચ્ચે જે કંઈ છે તેનું છ ” દિવસમાં સર્જન 
કર્યું. પછી તે (વ્યવસ્થાના) અર્શ ઉપર બેઠો. તેના 
સિવાય કોઈ તમારે મદદગાર કે ભલામણ કરનાર 
નથી, છતાં તમે વિચાર કરશો નહિ? 

૬. તે આકાશેથી પોતાની વ્યવસ્થાને જમીન ઉપર 
કાયમ કરે છે જેનો અહેવાલ તેના તરક એક દિવસમાં 
પહેચી જાય છે, જ (દિવસ) તમારી ગણત્રીના 
હિસાબે એક હઝાર વષનો છે. 

૭, આ છે ગેએબનોા અને જાહેરના જાણનારો 
(અલ્લાહ) જે સર્વ સમર્થ છે, અત્યંત દયાળુ છે. 


ક જ 


૮. જેનું પ્રત્યેક સજન ખામી રહિત છે અને તેણે 


ઈન્સાનને માટીમાંથી ઉત્પન્ન કયી. 

૯. પછી એક સાધારણ પ્રવાહીના સત્વ (વીર્ય)થી 
તેના વંશને વધારતો રહ્યો. 

૧૦. પછી તેને સંપૂર્ણ આકાર આપી તેમાં પોતાની 
રૂહ કૂંકી અને તેણે તમારા કાન, આંખ અને તમારા 
દિલ બનાવ્યા, પરંતુ તમે તેનો લેશ માત્ર પણ આભાર 
નથી માનતા. 


છ 


9 

4 ક ન. ક 9૦ #97૪7 22.,?૮: 

છેબ્ઝઝાષ્ટ)ડશ૫-2૭%% ઝા 
#₹7? 12: 7727-27 


4્ર્ડય ઈ ઝહડડકડંક 45હકક્ક્ઝ 


ઉપડ 495 ડડઝકકીડા 
વ્‌”? અઝ્ઇઝઝોઠ હક &ઉડર્ડ,, 


”#”7#52૦* નુ 
05) ઈડઉઝૂકઇડડડઝઝ હ્2 
ન મી 


ડ.હ ઇાહકડ 


બ દ્ર 


7૫૦ 


ન 92, દ્વ 9 
જ ક 
બટર ન! 
કરચ%ઉડાડદ્રાડૂ-ડ3 
કડ ર (555 ડઝ 
બટ્ટ ૭ ઝ્2 
ટટ કહ કત્રઝડઝડ 


7 પ-ત્‌ડ 


હ્ક દકાઉડકડડ્કઝ 5 ટૂ૦54.ક-55 
શ*7 ન # ?:9 /૮7#- 
૦૭% [$5ઝઇશ હ 95251594 


-૨૦-૪૦૦--૦- ૧. કા૦..ક-નય.નયા દુઝ* ન ન નજક ક ભ ૦ ક પે ૦ દ 7 ધિ. * 
૧. છ દિવસોમાં અર્થીત છ સમાતરોામા,છ સરખા ગાળાઆમાં, છ પીરીયડોમાં . 


૫૭૩ 


સૂરાહ ૩૨ અલ-સજદાહ 


૧૧. અને તેઆ કહે છે “જો અમે માટીમાં ભળી 
માટી થઈ જશું તો અમારું કરી નવેસરથી સર્જન 
કરવામાં આવશે? હકીૌકતમાં તેઓ પોતાના પાલનહાર 
સાથે મેળાપનો ઈન્કાર કરે છે. 

૧૨. તેમને કહી દે “તમારા માટે મોતનો કરિશ્તા 
નિયુકત કરવામાં આવો છે જે તમારું મૃત્યુ 
નીપજાવશે પછી તમને તમારા પરવરદિગાર પાસે લઈ 
જવામાં આવશે. (રુકૃઅ-૧) 

૧૩. કાશ, તું તેમની દશા જોઈ શકતો હોત 
જ્યારે ગુનાહગારો પોતાના પાલનહાર સામે માથાં 
ઝુકાવીને ઊભા હશે (અને કહેશે), હે અમારા 
પરવરદિગાર, અમારી આંખો તથા અમારા કાન (હવે) 
ઉધડી ગયા છે માટે તું અમને પાછા (દુનિયામાં) 
મોકલી દે, કે અમે સારા કામો કરીએ, હવે અમને 
યકોન (વિશ્વાસ) આવી ગયો છે.” 

૧૪. અને જો અમે ચાહતા હોત તો અમે દરેક 
જીવને હિદાયત આપત, પરંતુ મારું વચન પૂરું થઈને 
જ રહેશે: હું જીન્ન તથા ઇન્સાનોથી જ્હન્નમને ભરી 
દઈશ. 

૧૫. માટે આજે (તમારી કરણીઓની સઝાનેો) 
સ્વાદ ચાખો, તમે આ દિવસની મુલાકાતને ભલાવી 
દીધી હતી, અમે પણ આજે તમને ભ્લાવી રેશું , માટે 
જ કમી તમે કરતા હતા તેના બદલામાં સદા માટેનો 
અઝાબ ભોગવે. 

૧૬. અમારી આયતો ઉપર તેજ લોકો ઈમાન રાખે 
છે જેમને અમારી આયતો જ્યારે પણ વાંચી 
સંભળાવવામાં આવે છે, તે જ ક્ષણે તેઆ સિજદામાં 
પડી જય છે, અને પોતાના પાલનહારની હમ્દ 
(સ્તુતિ) કરે છે અને અભિમાન નથી કરતા. 

૧૭. તેમના પડખાં તેમની પથારીઓને અડકતા 
જ નથી અને તેઓ પોતાના રબને ભય અને આશા 
સાથે પુકારતા રહે છે અને અમે જે કંઈ આપ્યું છે 
તેમાંથી તેઓ ખર્ચ કરતા રહે છે. 


ક હઝીઝ્ઝઝડડિઝડકડ 


ર 


ત્ર ન્ન 


પારો ૨૧ 





પ્રક “ીહુદડઇ) ઇડ 


046. ક 


ન 


ટ ન” 27. કક 
જેઇમ્ઝ્ઝ 


»777 7 


“હા 


ઈવ કઝકપ્ડડહકકઝન્ઝઈ 


છ 1: ડઝ 27772 છી ડા પ 


ન 22.22 
ભેઈક*૭* 
727 કી 
હકીક ઝડ ડડર્ક 
૦૭૭%! ડડ અહહ 
કામા ૂ ક ડપકક 


હટ કાડ 22 ન 


હ 


[ડક 


૫૭૪ 


ફઇ મા 


કઈ 


120] #,727.9* 22 


૩ હરા! પ.પ 127953 


% 2: 274..7729/# #”-7 ,7 277927 “7 
ક્ટ ભ્કહર્ઝ 
7?2.?7 97127.7(7 
ઉછે ૭૦૫ 572૫૩ 


ન્રુનન , 
9પપ્ક્ક 


રિ” - 





દેન ષ્‌ 
સૂરાહ ૩ર અલ-સજદાહ પારો ૨૧ 

૧૮. કોઈ પણ જીવ નથી જાણતો કે તેમની બનાઇ ક 555; ન્ટ 
આં ખોને ઠંડક આપનારી કેવી કેવી બક્ષીસા તેમના માટે ક છે “2-5 


છુપાવીને રાખવામાં આવી છે. 

૧૯. તેો। શું મોમિન અને નાકરમાન એક સમાન 
થઈ શકે નહિ, તેઆ કદાપિ એક સમાન નથી થઈ 
શકતા. 

૨૦. તે લોકો જે ઈમાન લાવીને નેકોઆ કરતા 
રહ્યા તેમના માટે સદાય રહેવાના બગીચા હશે, આ 
મહેમાન નવાઝી તેમના કરેલા (નેક) કામોનો બદલા 
હશે. 

૨૧. અને જે લોકો નાકરમાન છે તેમનું રહેઠાણ 
દોઝખ ની આગ છે, તેઆ જ્યારે પણ તેમાંથી 
નીકળવાને પ્રયત્ન કરશે, તેમને તેમાં પાછા ધકેલી 
દેવામાં આવશે, અને તેમને કહેવામાં આવશે “જે 
આગના અઝાબને તમે જઠ્ઠો ઠરાવતા હતા. (લો હવે) 
તેના સ્વાદ માણે. 

૨૨. અને તે આવનારા ભયંકર અઝાબ પહેલાં 
અમે તેમને નાની મોટી સઝાઓઆ અવશ્ય આપતા રહેશું 
કે કદાચ તેઓ (તૌબાહ કરી) અટકી જાય. 

૨૩. અને તેનાથી મોટો ઝાલિમ કોણ છે કે જેને 
તેના પાલનહારની આયતો દ્વારા નસિહત કરવામાં 
આવે, તો તે પોતાનું મુખ ફેરવી લે? અમે ગુનાહગારે 
પાસેથી બદલો અવશ્ય લેશું. (રુકુઅ-૨) 

૨૪. અને મૂસાને અમે કિતાબ આપી હતી, માટે 
તું તે (અલ્લાહ)ને મળવા ની બાબતમાં શંકા ન રાખ, 
અને અમે તે (તોરાત)ને બની ઈસરાઈલ માટે 
માર્ગદર્શક બનાવી હતી. 

રપ. અને અમે તેમનામાંથી જ ઈમામ બનાવ્યા 
હતા અને તેઓ અમારા આદેશો પ્રમાણે લોકોનું . 
માર્ગદર્શન કરતા હતા, જે કે તેઆ પોતે પણ સબ્ર 
કરનારા હતા અને અમારી આયતો ઉપર યકીન રાખતા 
હતા. 


મૂ 


કા 


0૭%૩મ૬૯૭૪ડ૬-૪5૦૭૪ ૩4 


9૭. 2777 9. 01112 727)%772.% (77 

“૯ ડ્ઝ્ય્કઇ-£394 હઝ્નાધા 
“797 ૫ ્ 

છેડ૩» ૈપ%ળ 


છા દિ ઝી ૫1% 0: 


2278 ત્તત. 97 ક દ્વિ 
ડડકઈડઝકહડઇડડાંદિઇપડ 


થિ * હા 


# ધ 27%; ક ૦? 


હરાવ્યા હ55૭૩દ્ટાડત્રોડ કરફડઝડ 


ક 27 77977% 


ખૂૂક્૬ૃ5 


જેહ્ક%5 ડડ 
ઝહ્ડદરજડકાડડ 


દ “27,..422 7 99? 
છેડક્ક* જાડાઈ) € 


%ડઝઝડ્ઝાદાફડા-ડ 
"ત્ર 

છડ) ઇડડ5 કડક ક 
અન ઇડ) ૭ ૪૬૬,ડફછ 272 ડડ 


છેહ ડાઇ 





ર. નેકોઆના બદલામાં મળનારી જન્નતનું વર્ણન આંહઝરત સ.અ.સ.ના શબ્દોમાં બુખારી કિતાબ 
બાદઅલ-ખલ્કમાં છે કે બેહિશ્તની બક્ષીસોને હજી સુધી ઇન્સાનની આંખાએ નથી જાઈ, ન તેમના 
કાનોએ સાંભળી છે અને ન ઈન્સાનની કલ્પના પણ તેના રહસ્યો સુધી પહેંચી શકે છે. 


૫૭૫ 


સૂરાહ ૩૨ અલ -સજદાહ પારો ૨૧ 





“2૦ “7. ૧. 27.2 2-17. ૮ 
૨૬. ખરેખર તારો પરવરદિગાર ક્યામતના 199% ભ્સ્ઝ ૭-2 58 હડ હં] 
દિવસે તેમની વચ્ચે તે વાતને। કેંસલો કરશે જેના તેઓ રી 
ન ૧% ન જ “931727 
અંદરોઅંદર મતભેદ કરતા હતા. 0૭ ઝ 5-5 


૨૭. શું તેમને નસિહત લેવા માટે એટલું ઘણુ -7?* ..2 1.4 2 (નટ 7.૬0» ૦2272; 
સ સ * ન" ""% ૦" ઈ &11૬* ઝેન ર ડ ને 
નથી કે તેમની પહેલાં અમે કેટલી પેઢીઓને નષ્ટ કરી કક ત્ર તિ 
ણ. જ શ. ૨ ૦ જૂ જ ૪1] 184 કક, કક કઝ શ ક 
ચૂક્યા છીએ જમના રહેઠાણામાં આ લોકો આજે જુ 'ય્્૪હક્ડડી' ડડ 
હરીફરી રહ્યા છે? તેમાં બેશક (ઘણી) નિશાનીઓ છે, 
છતાં તેઓ લક્ષ નહિ આપે? ર 
૨૮. શું તેમણે નથી જેયું કે અમે પાણીને સુક્કી ./7?, .:9 « 6” £.9?ર[૬7;922 96; 
1 તાથી એ -સ્)પગડાશ્ડાહ પ 
જમીન ઉપર વરસાવી તેમાંથી અનાજ ઉત્પન્ન કરીએ 4 
છીએ, જેમાંથી તેમના ઢોરો ખાય છે, અને પોતે પણ? કેત તફકા2) 5045) ન કિ ઉછ 4. 
શું તો પણ તેઆ નહિ જુએ? ટ 
૨૯. અને તેઆ પૂછે છે “જો તમે સાચા છો તો જેક ત્ફ5 
કતેહ કયારે મળશે?” જ ક ઝે 22 
૩૦. તેમને કહે “કૃતેહના દિવસે કાકરોનું ઈમાન લ ટોડ ડઝક્ઈડ 
લાવવું તેમને કાયદામંદ નહિ નૌવડે, અને તેમને તાડ ક «2૮ 
વડુ પ [૬115૯૪ પફ) ક હુંઝ 
મહોાલત પણ આપવામાં નહિ આવે. 
ક "હ જ “ ન 2? 
૩૧. માટે તેમના હાલ પર તેમને છોડી દે, અને 62.45% 459% 
રાહ જોતો રહે, તેઆ પણ રાહ જુએ. 


ટિન ી નુ 1 


ટ 


ફ* 


ઈલે 


[ય 


544 જ #2,/9727 72 9 
(રફ્અ-૩) ડટ: 





૩. બદરની જગને દિવસ પણ નિર્ણયના દિવસ' કહેવાતો જ્યારે બે પક્ષોની અથડામણીથી સત્ય 
તથા અસત્યને કેંસલો થઈ ગયો હતો. 


૫૭૦૧૬ 


સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૧ 





અલ -અહણઝાબ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
' ક 0) હુ૩£4 

દયાવંત છે. કઝકાણ ખ્ાડાક-ઝ 

૨. હે નબી! તું અલ્લાહનું શરણ લે અને કાકરે ક હે ઝડ કાહા હ 
તથા મુનાકિકો (ના કહેવા) પાછળ ન ચાલજે. બેશક, 

#2(. [#9[# 7[ 4, પ. 

અલ્લાહ સર્વ જાણનારો છે, હિકમતવાળો છે. ઉડ્દધ્દડઇલોડી 


૩. અને તારા ઉપર જે વહી કરવામાં આવી છે તે હ.ઠઇડાહાકા ડડ ક 
પ્રમાણે ચાલ. બેશક તમે જે કામો કરો છે અલ્લાહ 52 4* હહહ [ટ ત 


તેનાથી ખુબ માહિતગાર છે. છક 43445 
૪. અને તું અલ્લાહમાં વિશ્વાસ રાખ. બેશક: જન કી 
નડ ર જિ 2૮. * ત 

અલ્લાહ કાર્યસાધક તરીકે પૂરતા છે. શ્ર દ્ર પિ 2 દ્ર! 


૫. અલ્લાહે કોઈ પણ વ્યકિતના શરીરમાં બે હૃદયો 7% 2 5. ક 1 વિલ 
નથી બનાવ્યા; ન તો તમારી તે પત્નીઆમાંથી કાઈને ઈટ ઉઠાડે હન 
તમારી માતા બનાવી છે. જેમને તમે માતા કહી ડફછ્જ કાદુ હ દ્્યીજા 
તેમનાથી દૂર રહો છો, ન તો તેણે તમારા પાલક પુત્રોને 


1 
તમારા (સગા) પુત્રો બનાવ્યા છે. આ તો. તમારા દાઈ જ ડા “જાઇ કછ: 


મોઢેથી ઉચ્ચારેલા (માત્ર) શબ્દો જ છે; પરંતુ અલ્લાહ કઝ જક 
"“ ““ “- “49 ન્ડ “---9 -૮ - બવઝા છ 2ર 
જ કહે છે તે જ સત્ય છે અને તે જ સન્માગ દારનારો 
છે. 
હિ કડુ (ર) - 
૬. તે પાલકપુત્રોને તેમના પિતા (ના નામ)થી 


9797/7 27 9999 
બોલાવો. અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં આજ વધુ ન્યાયી છે. 4 ડબ્ાડક કડકડાટ ક 





૧. પતિ પોતાની પત્નીઓથી કોઈ અણબનાવના લીધે અથવા દૂર રહેવાના બહાના બનાવવા માટે 
તેમને પોતાની માતા ઠરાવી લેતા હતા. પરંતુ લાગણીઓ તથા ભાવનાઓનું જે ઉદભવ સ્થાન ગણાય છે તે 
હૃદય જેમાં સંબંધની ભાવનાઓ જાગ્રત થયા પછી તેને બદલવું બહુજ મુશ્કેલ હોય છે. પ્રત્યેક સગાઈના 
સંબંધો વિશે હૃદયમાં જદી જુદી લાગણીઆ હોય છે, જેથી કોઈને મોઢેથી પત્ની, માતા બહેન અથવા 
બહેન પુત્રી કહેવાથી તે ખરેખર પત્ની માતા બહેન કે પુત્રી નથી બની જતી. જેને હૃદયમાં એકવાર 
પત્નીનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોય તેને માતાનું સ્થાન કદૌપણ નથી આપી શકાતું. ઇસ્લામમાં આ 
નઠારી અને ઘૃણાજનક પ્રથાના' ઉચ્છેદ કરવામાં આવ્યો છે. ' 

ર. બીજે રિવાજ દત્તક પુત્ર લેવાનો છે જેના ઈસ્લામે ઉચ્છેદ કર્યી છે. આ બનાવટી સગાઈના 
રિવાજને સ્થાપવાથી સગાઓના વારસાના ખરા હક્કો તથા વંશવેલાના કુદરતે નીમેલા દસ્તૂરમાં 


૫૭૭ 


સરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૧ 





* "- “5% “ “હ ર. ન” « 22 12979૮ 
પરંતુ જો તમે તેમના પિતાઓને નથી જાણતા તો તેઆ ક5)144 કહ ૬ ર કા ન 
તમારા દીનબંધુ છે અથવા તમારા ભાઈ છે, અને જો ન ી 7 

ક 5. રિ કુ કાડડ દ૯ઝદ 2 
તમે અજાણતામાં આવી ભ્લ કરી બેઠા હો, તો તમારા 

મે “ કે ડે જ ત્ર? શ.24 7૦7” ને ક ડઝ્ડ્ક 
ઉપર કાઈ દોષ નથી, સિવાય કે તમે ઈરાદાપૂર્વક કે ઉ ક 
કરા. બેશક, અલ્લાહ અત્યંત બક્ષનાર છે, દયાળુ છે. 
૭. મોમિના ઉપર તેમના જીવથી પણ વધુ હક્ક જાઇ ડઝ હઝ 


૩)- 
નબી રાખે છે, અને તેની પત્નીએ તેમની માતાઆ - 2-7 *7%9 ૬૮”? 522 
“2. ખક, ક, ડલ 
છે. અને અલ્લાહની કિતાબ પ્રમાણે મોમિનાો તથા 1૮૮ 


ત 79 “21 
હિજરત કરનારાઓથી લોહીના સંબંધના” સગાઓ રબા દપ્છ્કડ૭ કહ્કઝડક દ્ર્ડઠું 


*% "હ જ છ ૬. 2227 
એકબીજા ઉપર વધારે હક રાખે છે, સિવાય કે તમારા દ છદં; 252 112) 20 
તે મિત્રો જેમની સાથે તમે કોઈ ભલાઈ કરવા ચાહતા. 52 “52 ર પ 292 
હો તો. તેના (પણ) ઉલ્લેખ કિતાબમાં છે. મ ધ 
૮. અને (યાદ કર) જ્યારે અમે નબીઆ સાથે હહડ5 કવ ઝડ ડડ) 
સહ ન *% જ “ ન “ 
કરાર ક્યા હતો, અને તારી સાથે, અને નહ સાથે, અને 722 2 
કી રડ “છછ 5-ક5ક્ક કદ દ 
ઈબ્રાહીમ અને મૂસા સાથે, અને ઈસા ઈબને મરિયમ 


સાથે પણ બેશક અમે પાક્કો કરાર કયી હતો; ક વિ ર 53% ન 
અજ્વસ્થા કેલાઈ જાય છે. નિ:સંતાનની મૂકેલી વંશપરંપરા ખાનદાનની નામના તથા કશો: 
વારસો। નિયમ પ્રમાણેજ ખરા હક્કદારો અને લોહીના સંબંધ રાખનારાઓના બદલે બહારની અનાધિકારી 
વ્યકિતના હાથમાં સેપવાની ઈસ્લામમાં સખત મનાઈ કરવામાં આવી છે. તદુપરાંત આ રિવાજ્થી ઘણી 
સામાજિક બ્રાઈઓને।પણ ઉદભવ થાય છે. 

૩. આ પહેલાંની આયતમાં 'માતાના રૂહાની સંબંધ' વિશે જે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે તેનાથી 
કોઈ ગેરસમજ ઉભી ન થાય તેના માટે આ આયતમાં વધુ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે રસૂલોની 
પત્નીઓ મોમિનોાની માતાઆના સ્થાને છે. અહીં લોહીના સંબંધને જેટલું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે 
તેટલું જ મહત્વ રૂહાની સંબંધને પણ આપવામાં આવ્યું છે. આંહઝરત સ.અ.સ.ની રૂહાની પિતા 
હોવાના સંબંધથી તેમની પત્નીઓ મોમિનોાની માતાઓ છે. 

૪. ઇસ્લામી ભાઈચારા વિશે કોઈ ગેરસમજ ઊભી થવાનો અહીં સંભવ છે કે તેઆ એકબીજાના ભાઈ 
હોવાના લીધે પારસ્પરિક મિલકતોના વારસદાર પણ બની શકે છે. આ રિવાયત તે ગેરસમજને દૂર કરે છે 
અને આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે કે ક્કત લોહીનો સંબંધ જ વારસો! મેળવવાનો હકદાર છે, અને આ 
આયતથી બીજા સંબધને મર્યીદિત રાખી લોહીના સંબંધને જ વારસાનો હક આપ્યો છે. તે સમયે 
હિજરતીઓ તથા મદીનામાં આશ્રય આપનારાઓ વચ્ચે ભાઈચારાનો સંબંધ કાયમ કરવામાં આજો હતો 
જનાથી હિજરતીઓ તથા મક્કાવાસીઓ એકબીજાના ભાઈ બની જતાં એકબીજાની મિલકતના વારસદાર 
બનવાનો તેમને કોઈ હક ન હતો તેની ચોખવટ આ આયતમાં થઈ ગઈ છે. ઈસ્લામી બિરાદરીમાં 
સામાજિક વાડાબંધીનું પણ કોઈ મહત્વ નથી જેના અહીં ખુલાસા કરી દેવામાં આજો છે. 

પ. આ ચાર રસૂલો, હઝરત નૂહ, હઝરત ઈબ્રાહીમ, હઝરત મૂસા, તથા હઝરત ઈસાને આ આયતમાં 
એવું જ મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે જેટલું તેમનું મહત્વનું સ્થાન ઇસ્લામ પહેલાંના રસૂલોમાં 
હતું. હઝરત નૂહ (અ) પહેલી શરિયત લાવનારા નબી હતા, અને હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)માં મૂસ્વી તથા_ 





૫૭૮ 





સરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૧ 


૧૧ 


૯. કે (અલ્લાહ) સાચા લોકોની સચ્ચાઈની પરિક્ષા ૯5 2 “કં ડકાડડુ 
લે. બેશક કાકરે માટે તેણે દુ:ખદાયક અઝાબ તૈયાર છ 
ન 1! 
કયી છે. (રુકુઅ-૧) પ ઉડ ણક 
ડડ ન જ #72 4,729. 22£?2, 2૮1 79 ૧,1૮5 
૧૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહની તે ક ત્ર! હાડા કુ 5 
ને'મતોને યાદ કરે! જે તેણે તમને આપી હતી, જ્યારે 


2૦079951” જ 9972 
લશ્કરેએ તમારા ઉપર હલ્લો કર્યે. ત્યારે અમે તેમના ઠં 'ક્સ્કર્ડ છ કઝ ક કક્કડ ટટ 
ઉપર ભમંકર વાવાઝોડું તથા (કરિશ્તાઓનું) લશ્કર બં ક ફા 79 નઃ 2 હ 
ઊતાર્યું“ ? જેને તમે જોઈ ન શકતા હતા. પરંતુ તમે ક 
જ કરે છે તેને અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે. 

ટ ી રી “/2૦૭૮ 
૧૧. જ્યારે તેઆ તમારા ઉપર ઊંચાણેમાંથી તથા ક ડડ ક 
નીચાણોમાંથી ધસી આવ્યા હતા અને તમારી આંખો ક 17% 
ફાટી રહી અને તમારા હૈયાં ઊંચા ચઢી ગયા હતા અને “ કક ડોડ ડક ઈ 
તમે અલ્લાહ વિશે તર્કવિતકી કરવા લાગ્યા, | ) 
ન” 


૧ર. ત્યારે મોમિનાની (સખત) અજમાયશ પ 
“ ક “"* 5“ ૧% 5 2? જી (91.1 97--72 3 હ ર? ક 
લેવામાં આવી હતી. અને તેમને બેહદ હચમચાવી જો૫૫૭-%' 22 ૭ક%કેગડ#ાહાઈક 
નાખવામાં આવ્યા હતા. %.૮)7 .2.. 2222.39 4૦22:,27 

ડ્‌ "હ “૧% ““ 5 ક ઝે ખ-૦ ન કે ી ા 

૧૩. અને ત્યારે મુનાકિકો અને જેમના દિલમાં “2 ન્ડ 25૭ 
રોગ હતો તેમણે કહ્યાં. “અલ તે લે અમને #જ હ 7૬2 જ 

હ ણે કહ્યાં, અલ્લાહ તથા તેના રસૂલે અમને છેડી શક્ક ન 
આપેલું વચન માત્ર એક કરેબ છે. 

બ હી 572%. ક 

૧૪. અને જ્યારે તેમના એક ટોળાએ કહ્યાં “હે 444% કા ટ વઉડઉડપ 
યસરીબના ” રહેવાસીઓ, હવે, (શત્રુઓ સામે) તમે કાલ 7257.94 દિન ડઝ પ 
નહિ ટકી શકો, માટે પાછા કરો.” અને એક ટોળાએ “છક સબ ઝપટ ક 





ઈસ્લામી મંતવ્યનાો સમન્વય હતો. હઝરત મૂસા (અ) ઇસરાઈલના છેલ્લા શરિયત લાવનારા રસૂલ હતા, 
અને આંહઝરત સ.અ.સ.ના અગ્રગામી હતા. અહીં “કરારો લીધાના અર્થ તેમના મરતબાને અનુકૂળ 
જવાબદારીઆ તેમને સીૌપવામાં આવી હતી. 

૬. આ આયતમાં જે જગનું વર્ણન છે તેમાં અરબસ્તાનની એકએક કોમ સંગઠિત થઈ. ઈસ્લામ 
વિરૃદ્ધ ઊતરી પડી હતી જે હિજરી પ માં મદોનાથી નીકળેલા યહ્‌દીઓ બનુકુરેઝ તથા બની કરારાહ, 
ગૌકતાન, અશમ, મર્રરાહ, સુલેમ, બનુ સાઅદ, બનુ અસદ, મધ્ય અરેબીઆના રણવાસી અરબે!; 
મદીનાના મુનાકિકો તથા અન્ય યહૂદી બળાના જથો વગેરેએ સંગઠન કરી બળવાન લશ્કર વડે મદોનાને 
ઘેરો ઘાલ્યો હતો. તેમના દસથી વીસ હઝારના સશસ્રબળ સામે કુલ મુસ્લિમ સંખ્યા ૧૨૦૦ની હતી. 
અમુક લેખકોના કથન પ્રમાણે કુલ ૩૦૦૦ની હતી જેમાં સ્રીઆ તથા બાળકો પણ હતા, જેમણે તે સમયે 
ખાઈ ખોાદવાના કામમાં સહાયતા કરી હતી. આ ઘેરો લગભગ ચાર અઠવાડીયા સુધી રહ્યો. અંતમાં 
મુસ્લિમા આ આકરી કસોટીમાંથી વિજેતા બની સફળ થયા, જેના પછી કરી કાકર કુરેશાો મુસ્લિમો સામે 
કદી ટકી ન શકયા. 

૭. હિજરત પહેલાં મદીનાનું નામ 'યસરબ' હતું. 


પડલ 


 ક્નઝઇ 


₹20- 





સૂરાહ ૩૩ અલ-અહઝાબ .  થશયષારેો ૨૧ 





ક્ષ જ ઝ ઝ ૦ જુ ન 295» કુ. જ. 9૦-૭૭ 9 2327 779772 ૬ 
ર્સરલ પાસેથી વાની પરવાનગી માગી કહ્યું, અમારા ટટ૭ાઈક્કાકકક હ] 
ઘર રેઢા (અરક્ષિત) છે. અને તે (હકૌકતમાં) અરક્ષિત 

“ક તદન 
ન હતા, આ લોકો ભાગી છૂટવા ચાહતા હતા. ભજે!” 
૧૫. અને જે (મદીનાને) ચોતરકથી ઘેરી તેમાં «,,,? ? 77. ..?2,.# 42227.2.7 
ઈ તેમને સ્લિમે મેડિ ક 4ડ01/.પ%ાકાહલ્કહ્ડ2 25 
દાખલ થઇ તેમને (મુસ્લિમો) સામે કિસાદમાં જોડાવા “ 2% 2 2 (“ર 

કોમ જુ ૦ ક જજ જ ન“ ન #9 - 4 ન તિ ક #29.7!7 
માટે કહેવામાં આવત તો તેઆ (બેધડક) તેમની સાથે €146 ક! 1540555 
શામિલ થઈ ગયા હૉત અને પોતાના ધરેમાં ભાગ્યેજ 
રોકાયા હોત. “ રા , , કી 

ક ક ક્ર 2૨૧૮ ?/ 2 _7*)11 270), 74.17 
૧૬. હકીકતમાં તેઓ અલ્લાહને વચન “ આપી ૭૩442 ૪-5૭9-૭3 
ચકયા હતા કે તેઓ કદાપિ પીંઠ ફેરવી ભાગશે નહિ. જુેૂડ-કકઝાઇકાછકેક્ટ? 
ક શ“ ર કૂ ક ક 9 મે 
અને અલ્લાહ સાથે કરેલા કરાર વિશે તો જવાબ 95%ડક્ાગ્કડઇડ2322 
અવશ્ય દેવોજ પડશે. 
૧૭. તું કહે “જો તમે મોતથી અથવા માર્યી 4.977 7 22297 »। શ[૮12₹4227 71 2% 
જે . ૧ રષ્ટુક્ડ્ટ સૂઝડાડછા ઝક 
જવાથી દૂર નાસા છો તો તમારું નાસી જવું તમને ના ક 
જ જ ભ ૧૬ 9 5૪ ૪૫૬”? 7%77૪ ૭/77 કા 
કદાપિ હિતકર નીવડશે નહિ, અને તમે ટૂંકો લાભ 0-8 %ડક્ચ્ન%-5૦૭૭્ 


ઉઠાવશે. કા છ મ 
૦  “% 9 હ“ નડ ન 2 તાઇ? 7૦? 979.*₹17927 ર? 
૧૮. તું કહે “તમને અલ્લાહથી કોણ બચાવી શકે કડ હદ્રા!ડ્#.કરહક!કડ૦૭ 
છે જો તે તમને હાનિ કરવા ચાહતો હોય તો? અથવા 9779? 2૪૪7.72 27.,# 27397254 
2ણ વડ્ક્;3૮12દ 


"% “ “હ ““ 5% ણે ન 
જો તે તમારા ઉપર રહેમ કરવા ચાહતો હોય તે? ક 
ન શ “ ઝે 9 4 નન્ત્દ્ર ક છ 
બેશક, તેમને અલ્લાહ સિવાય કોઈ દોસ્ત અથવા છે #પ્ક545]4 દ્રહ્ધ 93 હઝ 
મદદગાર નહિ મળે. ક 2. ક 
જ ર ટ. -$. ૪ 9 ૦૬૬ ર તિ દશ “2 ૦-2 2૭૬ 2127 94 
૧૯. નિ:સંદેહ અલ્લાહ તમારા માંના તે લોકાને જ કો 5% ડડક્ક્કોથાડડત 
ક. કે "જ કે જુ ર ને ન્ડ નડ ન મ] શ્ર ક ક પી 
જાણે છે જે (લોકાને જીહાદથાં) રોકતા હોય છે અને છેકી "ડડ ાતાહ(ડડનછા ડડ 
તમને પણ જાણ છ જ પાતાના બધુજનાન કહ છ ક ક 2 
દું જ ન “૧% “ ક -97,- 9-? જ ન” ક 4. 
તમે અમારી સાથે ભળી જાઓ.' આવા લોકો ભાગેજ ૭-૨4. 541 હ1ડડ₹ 55 કડુ 
લડાઈમાં હિસ્સો લેતા હોય છે. ક 


ક ડઝ બેરર , હ %ઈ 2 ?355 હા'1૮:-5 

ર૦. [કારણ કે) તમારા હક્કમાં તેઆ બેહદ' ન હાઈ ટકા 2૫૩ હ...) ૭૦ 5 

૦ “(૧૦ * ડ્‌ જી 

કજસ છે પરંત જ્યારે મૂસીબત આવી પડે છે 9%*77 22273, 2735 [#ર7ટદ 22702. ..77 
“ડ્‌ ન ૫ ટ સ ક હે ૨૦ ઝે 355 ચક | ક 

ત્યારે તું જોઈશ કે તેઓ તારી સામે કેવાં આશાભરી કાષ્ટ 2 હુ» ૭૦ 





૮. જે દુશ્મનો મદીનાને ચારે તરકથી ધેરી લઈ મુસ્લિમોના મુકાબલા માટે મુનાકિકોની મદદ માગી 
હાત તો તેઓ તેમની સાથે જોડાઈ ગયા હોત. 

૯. મદીનાના યહૂદીઓએ બહારના દુશ્મનો સામે મદીનાના બચાવ માટે આંહઝરત સ.અ.સ.ને 
મદદ આપવાને વાયદો કર્યે હતો. 

૧૦. મદદ આપવા ટાણે કંજસી દેખાડવી, લેવા ટાણે અસંતોષ વ્યકત કરવા, આ મુનાકિકોના ખાસ 
અવગુણે। હતા. 


૫૮૦ 








સરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૧ 


નજરે જોઈ રહ્યા હેય છે. તેમની આંખા કેવી કહા, 24] 58 દિ 
ચકરવકર કરી રહી હોય છે જાણે તેમના ઉપર મોતના ક 
ભયથી મૂછી છવાઈ ગઈ હોય. પરંતુ જ્યારે ભય ટળી 
જાય છે તો તેઓ વધુ લાભ મેળવવાના લોભે તને મેણાં બા 
તાના મારે છે. હકીકતમાં તેઆ ઈમાન લાવ્યાજ નથી; જી જોડ! 
જથી અલ્લાહે તેમની કરણીઓ રદ કરી દીધી છે. અને 
અલ્લાહ માટે તેમ કરવું બહુજ સહેલું છે. 

૨૧. આ લોકો એવું ધારે છે કે (દુશ્મનોના ,.7૪ _ઊ 2, .૧?9૮?297₹ 2 25 
સંગઠિત) લશ્કરો હજી પાછા નથી ગયા. અને જો. હાછાડ્સ્‍યંકક્થ્ઝકઝાડકક 
તેઓ કરી આવી ચઢે તો આ લોકે ચાહશે કે તેઓ ઇડ 15915 546 ુ ન 
રણમાં બદુઓ વચ્ચે રહી તમારા વિશે સમાચાર દ૭,૮૩ 7“: .%- 2%. 
મેળવતા રહે. અને જે તેઓ તમારી સાથે રહ્યા હોત ઉડઝકીહહદઈકઇઇકકુઉ 


તો તેઓ લડાવામાં ભાગ્યેજ હિસ્સો લેત. (રુકૂઅ -૩) 


ર૨. બેશક અલ્લાહનો રસ્લ તમારા માટે એક .#,. 2... €-:% ! 0557જુકંડઇ ૪ 
*% (૧૧) ક 55 5૬ દઇ દવાનું (ત 
ઉત્તમ નમનો છે, તે લોકો માટે જે અલ્લાહ તથા 
ક્સ્ક “% “ જ 9, ૫.6૯... ર જી તદ 7457 
કયામતના દિવસર્થી ડરે છે અને અલ્લાહને ખુબ યાદ જોત્ઝ્ક્ઝિ ડિ 95 7 1% 


કરતા રહે છે, 





૧૧. ખંદક (ખાઈ)નું યુદ્ધ આંહઝરત સ.અ.સ.ના જીવનમાં સૈથી વધુ તક્લીક આપનારું હતું 
જમાંથી આપ (સ) બહુજ કખર (ગૌરવ)થી તેમજ સકળતાથી નીકળવા પામ્યા હતા. આપ (સ) સાબિર 
(ધૈર્યશીલ) તથા દ્રઢનિશ્ચયથી તમામ મુસીબતોને મુકાબલો કરતા રહ્યા. મક્કાની કતેહ બાદ આખું અરબ 
આપના કદમોમાં આવી પડયું, પરંતુ સત્તાના મદમાં ન આવતાં આપ (સ)એ દશ્મનેો સાથે અત્યંત 
દરગુઝર તથા એહસાનનેો વતીવ કર્યી. આંહઝરત સ.અ.સ. માનવતાના રોશન પ્રતીક હતા અને સૌમ્યતા 
તથા ભલાઈના ભંડાર હતા. આપ (સ) પોતાના જીવનની વિવિધ ભ્મિકાઓમાં સાધારણ રૈયતથી લઈ 
બાઈન્સાક સત્તાધીશ તરીકે બેમિસાલ સાબિત થયા છે. આપ પોતાની ભરજુવાનીમાં પણ આલા ઈખ્લાક 
(શુદ્ધ ચારિત્ય), પરહેઝગારી તથા ગાંભીર્યના એક આદર્શરૂપ હતા. પ્રૌઢાવસ્થામાં તેમને “અલ -અમીન' 
કહેવામાં આવ્યા. વેપાર વ્યવહારમાં પ્રમાણિકતા તથા સત્યનિષ્ટાના આપ આગ્રહ રાખતા જ્ગોમાં એક 
સાધારણ સિપાહીની જેમ લડયા અને ક્ૌજના સેનાપતિ બની હાર પણ ભોગવી અને ઘણી કતેહ પણ 
મેળવી. કાયદા ઘડયા, ન્યાય કર્યી, રાજનીતિજ્ઞ બન્યા, શિક્ષક બન્યા, કોમના સરદાર બન્યા, હુકૃમતના 
ધણી બન્યા. એક સાથે કૈસર અને પોપ બન્યા, પરંતુ પોપના મિથ્યાઆડંબર વગર, અને કૈસરની પ્રચંડ 
સેનાઓ વગર, અંગરક્ષકો વગર, મહેલો વગર અને કોઈ પણ પ્રકારના પદાર્થ, ખજાના કે નાણાકીય 
પુરસ્કાર વગર. આપ સ્વહસ્તે પોતાના ઘરનું કામકાજ કરતા, ચર્મપત્ર ઉપર સૂતા, ખજર, જવને 
રોટલો તથા પાણી ઉપર નીભાવ કરતા અને રાતના સમયે પગમાં સોજે ચડતા સુધી પોતાના 
પરવરદિગારની ઈબાદત કરતા. સંજોગોની ચડતી પડતી સાથે આપના જીવનમાં કોઈપણ ફેરકાર ન થવા 
પામ્યો (મુહમ્મદ એન્ડ મુહમ્મદનીઝમ બોસ્કવર્થ સ્મીથમાંથી]।! 


૫૮૧ 


સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૧ 


૨૩. અને જ્યારે મોમિનોએ સંગઠિત લશ્કરોને 
આવતા જેયા તો તેમણે કહ્યાં, 'આ'જ છે જેનો 
અલ્લાહ અને તેના રસૂલે અમને વાયદો કર્યો હતો; અને 
અલ્લાહે અને તેના રસૂલે તદૃન સત્ય વાત કહી હતી.' 
આ બનાવે તેમના યકીનમાં તથા તાબેદારીની 
ભાવનામાં વધારે કરી મૂકયો. 

ર૪. મોમિનોમાં એવા લોકો પણ છે જેમણે 
અલ્લાહને આપેલા પોતાના વચનને પૂરું કરી દેખાડયું . 
તેમનામાંના કેટલાક (શહિદ થઈ) પોતાના વચનમાં 
પાર ઊતરી ગયા અને કેટલાક મક્કમ ઇરાદાથી 
(તકની) રાહ જાઈ રહ્યા છે 

રપ. કે અલ્લાહ સાચા શિ તેમની સચ્ચાઈનો 
(સુયોગ્ય) બદલે આપે, અને મુનાકિકોને સઝા આપે 
અથવા ચાહે તે! તેમની તરક રહેમતની નઝર કરે. 
ખરેખર અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 

ર૬. અને અલ્લાહે કાકરોને તેમની ગુસ્સાની 
આગમાં બળતા ખાલી હાથે પાછા કાઢયા. અને અલ્લાહે 
તેમની લડાઈને પોતાના માથે લઈ લીધી. અને અલ્લાહ 
મહાબળવાન છે. સામર્થ્યવાળા છે. 

૨૭. અને તેમની મદદ કરનારા એહલે કિતાબને 
(અલ્લાહે) કિલ્લા ઉપરથી નીચે હાંકો કાઢયા અને 
તેમના મનમાં દેહશત નાખી દીધી. તેઓમાંના 
કેટલાકને તમે કતલ કયી અને કેટલાકને કેદ 
પકડયા. 

૨૮. અને તેણે તમને તે લોકોની ભૂમિના તથા 
તેમના ધરે।ના તથા તેમની મિલકતોના વારસ બનાવ્યા 
જે ભૂમિ”) ઉપર તમે પહેલાં કદી પગ મૂકયો ન હતો. 
અને અલ્લાહ સર્વ વસ્તુઓ ઉપર સત્તા ધરાવે છે. 
(રુકૂઅ -૩) 


ન 4 *?ત્ન “તળ ૭ ક 62 #/ ## 
455 65૭ !કકાક૭,#ડ9ઉ1જ; 
57277727 ર 


97-॥૬7(/ - 227.#-795 
૨256155 શ%5કાહડ5ડ ઇડ 


ક *2 2૨૯ ન 
છેડા 55ઉાડીજી 


ઠે 


નન 52. 
નહાપ્ડડદઇાડડડ ડાઈ હ્2 
ઇક”) ક 22: ક 26 9224 
ટે૭05 


1? 2 


મ હટ ડ૭%-૩૦1 5, ઝન 
ઝન જ ૨24 થી 
ઈહ્ઝ 
સિ શ્ર ઝડ! ન વ 322 
ત હટ ણ હ ડક્કમકાઈડ 
જડ 4? ક 
પ્હાડ, 5 
[825૬5 અ ડડઝડડકઝડડ 
ક “92 4” -“ [ક 9ર ૦૦ 
૨ 
દ્ર 2ર ક “ 27727 
5 જા 25 ભક 
દ કિ તકક ૦117 દ્વિ 2 
છે ઝહર ઇઝદડાઠઇડ ઈ; કકડ 


૧૨. દગાબાઝ બનુ કુરૈઝાએ આંહઝરત સ.અ.સ. સાથે દુશ્મનો સામે મદીનાનું રક્ષણ કરવાના 
કરારે। કયી હતા. પરંતુ બનુ નઝીરના સરદાર હુર્યૈયની શૌખવણીમાં આવી તે દુશ્મનો સાથે જોડાઈ ગયો 


પરંતુ તેમનો હુમલો નિષ્કળ જતાં પચ્ચીસ દિવસ સુધી ઘેરામાં રહેવા પછી અંતમાં તેઓ શરણે આવ્યા અને. 


આસના કબીલાના સરદાર સા'દ બિન મા'દને તેમનો ન્યાય કરવા માટે આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર સ્વયં 
પોતેજ પસંદગી આપી. સા'દે મૃસ્વી કાનૂન પ્રમાણે આ ચૂકાદો આપ્યો કે તેમના જુવાનોને મૃત્યુદડ 


આપવામાં આવે. 


૧૩. ખએબરને પ્રદેશ, પારસી તથા રામન સામ્રાજ્ય. 


૫૮૨ 





57₹-0 


સૂરાહ ૩૩ 


૨૯. 
દુનિયાનું જીવન તથા તેની શેોભાને ચાહા છો, તો 
આવો, 
કરુ. 

૩૦. 'પરંતુ જે તમે અલ્લાહ, તથા તેના રસૂલ, 
તથા આખેરતના ઘરને ચાહો છો, તો જાણી લે કે 
અલ્લાહે નેકો કરનારાઓ માટે ભવ્ય બદલો તૈયાર કરી 
રાખ્યો છે.” 

૩૧. હે નબીના પત્નીઓ! જે તમારામાંથી કોઈ 
બેશરમીનું વર્તન કરશે, તેને બમણે અઝાબ 
આપવામાં આવશે. બેશક અલ્લાહ માટે તેમ કરવું 
બહુજ સહેલું છે. 

૩૨. પરંતુ તમારામાર્થી જે અલ્લાહ તથા તેના 
રસૂલની તાબેદારી કરશે અને સદાચારે। કરશે અમે તેને 
બમણે બદલો આપશું; અને અમે તેના માટે 
ઈઝઝતની રોઝી તૈયાર કરી રાખી છે. 

૩૩. હે નબીની પત્નીઓ! તમે પરહેઝગાર 
બનશો તો તમે સાધારણ સ્્રીઆ સમાન નહિ ગણાઓ. 


માટે અન્ય (પુરૃષ) સાથે મદતાથી વાત ન કરે કે: 


૧૫ 


નાપાક મન ધરાવનારાને આકષણ થાય. માટે 
મયીદામાં '”? રહી વાત કરે. 

૩૪. અને તમારા ઘરોમાં માનમરયીદા 
સાચવીને '“”€ રહો, પહેલાં જેમ જહાલત 


(અજ્ઞાનતા)ના સમયમાં થતું હતું તેવી રીતે તમારા 
સૌદર્યનું અન્ય સામે પ્રદર્શન (ખલ્લું ) ન કરો. નમાઝ * 
કાયમ કરો અને ઝકાત અદા કરે।. અને અલ્લાહ તથા 





અલ -અહઝાબ 


હે રસૂલ, તારી પત્નીઓને કહે 'જો તમે આ . 


તે આપી ભલાઈઓઆ સાથે તમને હું વિદાય” 


ફે 5 ન”? નનન ૭9 /””- “ન 
નાકમા 


પારો ૨૨ 
ઇઝોડગઝ ડઝ) કાર 
% 72 797£/77747[7772 
ઝઝક્ડડઈફાઝઇકઉફીડઉફ 
છટક 
2977.70, 29 242”22 


ઉડ35014 4ક્ઝજી! હઝ 
ઇ્કદાફાડદ્ડઝડકાડઝી 


કક છ. 


ડડ 
ણા ઇડઉડદ 
ડડ” 
82 કહન્ડડડઝ 
છઈ મક 
કુંડ 
૭૩4૪ાહઝાડહ29 


797075 7-7૪ 
ડી ની 


ક 


હગ48%51 5 
હા 162 


-- સના જ. -- ડામ, -“# ન. 





₹? શઝ્સ્વ! 


૧૪. આંહઝરત સ.અ.સ.ની પત્નીઓને પોતાની માનમયીદામાં રહેવાની અને પોતાના થી 


હિકાઝત કરવાની, રક્ષણ તેમજ પરપુર્ષો ઉપર પોતાની ઝિનત તથા નઝાકત (કામળતા)ને પ્રગટ ન થવા 
દેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે કે જેથી મેલા મનવાળા 

૧૫. પોતાના ઘરમાં રહેવાનો અર્થ પોતાના પરિવાર તથા ગૃહજીવનની સંભાળને મહત્વ આપવાના 
છે, નહિ કે સ્રીઆને બહાર જવાથી રોકવામાં આવ્યો છે અથવા તેમને ઘરમાં જ ગેધાઈ રહેવાના હુકમ 
આપવામાં આવ્યો છે. સ્ત્રીને પોતાની આવશ્યકતા તથા સંજેગો પ્રમાણે કામ કરવાની તથા આવજા 
કરવાની પૂરતી છુટ છે. પરંતુ પુરૃષો તથા સ્્રીઆને બર્થ મિશ્ર મેળાવડાઓમાં છૂટછાટ લેવાની સખત 
મનાઈ છે. આ સૂચન માત્ર નબીઓની પત્નીઓ માટે જ નથી પરંતુ પ્રત્યેક મુસ્લિમ સ્રીવર્ગ ઉપર લાગુ પડે 


બ જ. ત 


લાકાન ખોટું આકષણ ન થાય. 


૫૮૩ 


સરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો રર 





તેના રસૂલના ફરમાનેોનું પાલન કરે. હે (રસૂલના) પ્હાડ જાઉ ડઝન કાઈ 
ઘરના સભ્યો, ખરેજ અલ્લાહ બ્રાઈઆઓને તમારાથી , કિ 
દૂર કરવા ચાહે છે અને તમને સંપૂર્ણ પાકીઝગી 
(પવિત્રતા) આપવા ચાહે છે. 
, જ જ જ ક 2/૦ 9:55 9% 
૩૫. અને તમારા ધરમાં વંચાતા અલ્લાહની દરેડ ખી હક જુ દ કઈ કઝ [4 
(૧૬) 2 
આયતો અને હિકમતની વાતોમાં ધ્યાન આપો, 
ન ““% ન્ડ હ “ન [59 જી નિ 
ખરેખર અલ્લાહ તમામ બારીકીઓને। જાણનાર છે, બ્ડપઝડઇત હ! હ 
ર 


સર્વજ્ઞ છે. ” 
ર ક િ ર ક પા 92 [4 #9 
૩૬. નિ:સંદેહ, મુસ્લિમ પુરૂષો તથા મુસ્લિમ ગરજી ડટ. ડઝ 


સ્રાઓ, અને મોમિન પુરુષો તથા મોમિન સીઓ, અ કુડા ઉડ: ન ડક 
કરમાબરદાર પુરૃષો તથા કરમાંબરદાર સ્્રીઆ, અને જે 


સત્ય પરાયણ પુરૃષો તથા સત્યપરાયણ સ્ત્રીઓ, અને કછ ઝ્ન્ઝા કઝ 
સહનશીલ પુરૃષો તથા સહનશીલ સ્રીઆ, અને નપ્ર , "2 ; ..-#. _. .--,7 
પુરુષો તથા નમ્ર સ્રીઆ, અને દાન આપનારા પુરૃષો દ્રન્ઝ્કજઝીકાકવ્ડ્દડડ બ્ડદ્રન્સ્ઝા 
તથા દાન આપનારી સ્રોૌઓ, અને રોઝા રાખનારા ઠૂં હુડ પફ હ ક 
પુરુૃષા તથા રોઝા રાખનારી સ્ત્રીઓ, અને પોતાના 
ગુમ્રઅંગોની રક્ષા કરનારા પુરૃષો તથા ગુમઅંગોની રક્ષા 15-45 ક્ટ ડડ હે 55) દાકહ્? 
કરનારી સ્રીઆ અને અલ્લાહને નિત્ય યાદ કરનારા ્ 
પુરૃષો અને અલ્લાહને નિત્ય યાદ કરનારી સ્રીઓ માટે, ઊપ્ન્ક 
અલ્લાહે ક્ષમા તથા ભવ્ય બદલો“ ” તૈયાર કરી રાખ્યો 
છે. 

૩૭. અને કોઈ મોમિન પુરૂષ તથા મોમિન સ્રીને ૮927727: 24 64.૬4... ૭૪૬ 
શોભા નથી આપતું કે તે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલના કક્કડ ડશ્કકડ્ક્ડઈઇડ 


કોઈ બાબતમાં આપેલા હુકમ વિરુદ્ધ પોતાના ઇચ્છા 





૧૬. આંહઝરત સ.અ.સ.ના પરિવારના સભ્યોના પરહેઝગારીના જીવનને પ્રભાવ લોકો ઉપર પડતે 
હોવાથી તેમની જવાબદારી પ્રત્યે તેમને અહીં યાદી આપવામાં આવી છે, કારણ કે તેમણે સદગુણો, 
પરહેઝગાર્રી (શુદ્ધચારિત્ય), સદાચારી તથા યકીન વગેરેનું શિક્ષણ આંહઝરત સ.અ.સ. પાસેથી સીધું . 
મેળવ્યું હોય છે જેથી તેમનું રોજીદા જીવન બીજાઓ માટે એક નમૂના રૂપ હોય છે અને બીજા ઉપર ઘેરી 
અસર રાખે છે. 

૧૭. ઇસ્લામમાં સ્રીઆને સમાન હક્કા અથવા સમાજમાં માનભયું સ્થાન નથી તેવી ખોટી માન્યતાને 
આ આયતમાં રદિયો આપવામાં આવ્યો છે. કુરઆને મજીદમાં સ્ત્રી પુરષોને તેમના મૂળભ્ત હક્કામાં 
સમાનતા આપવામાં આવી છે. સ્ત્રી તથા પુરૂષને રૂહાનિયતના બૂલંદ શિખર ઉપર પહેંચવા માટે પણ દ્રાર 
ખુલ્લાં છે, તેમજ સામાજિક તથા રાજનીતિના કાર્યમાં પણ એક જેવા જ હક્કા છે, માત્ર તેમના કાર્યક્ષેત્ર 
જદા જદા છે. તેમની અલગ અલગ જવાબદારીઓથી કોઈ ગેરસમજ ઉભી થઈ શકે છે અથવા ઈસ્લામના 
દુશ્મનો જાણીજોઈને આવી ગેરસમજેના વંટોળિયાં ઊભા કરતા હોય છેં. 


૫૮૪ 


સૂરાહ ૩૩ 


પ્રમાણે ચાલે. અને જે આવી રીતે અલ્લાહ અને તેના 


અલ -અહણઝાબ 


પારે ૨૨ 


“૦૦-૦૭ દિ 


હહ ઝક [ઈ 


રસૂલની નાકરમાની કરશે, તો બેશક તે ખલ્લી 
ગુમરાહીમાં ફસાઈ ગયો છે. 

૩૮. અને (યાદ કર) કે જેના ઉપર અલ્લાહે 
ઉપકાર કયી હતો તેના ઉપર તેં પણ ઉપકાર“ કયી 
હતો, તેં તેને કહ્યાં, “તારી પત્નીને તારી સાથે રાખ અને 
અલ્લાહથી ડર.' અને તેં તારા હૃદયમાં તે વાત છૂપાવી 
હતી જેને અલ્લાહ પ્રગટ કરવા ચાહતો હતો અને તું 
લોકોથી ડરતો હતો, જે કે અલ્લાહ વધુ હક્ક રાખતો 
હતો કે તું તેનાથી ડરે. પછી જ્યારે ઝએદને તેની કોઈ 
જરૂર બાકી ન રહી ત્યારે અમે તેને તારી નિકાહમાં 
આપો દીધી. જેથી મોમિનોા માટે તેમના મે બોલ્યા 
દિકરાઓની પત્નીઓ સંબંધમાં કોઈ અડચણ ન રહેવા 
પામે જ્યારે કે તેણીઓથી તેમને! કોઈ સંબંધ બાકી ન 
રહેતો હોય. બેશક અલ્લાહનો હુકમ પૂરો થઈનેજ રહે 


ન્ડ (૧૯) 


“૪ 97777 


૪૫555 ઈક 45-722) 
દ્રકડુ હઝ ઇશાદકાડાહઝીનઈડીડ 505 
હ્‌_કઠું ઝડાહોડડત્ડડુડડે,: હા. 
5 4૭- કા 


ન 


2-# «(/-- 7, 


૭ હક! 415 હા 


કછઇડ54 અ 72 ક કડ હ 


%947 ન. 999 


ગ્ા્ઝેટાઈડ્ટ હ મળા 


%973.7 ક 4 22: 
95 ક#હ૭૪ડઉઇ ડક્ષે કડી 


૩૯. નબીને તે કરવા ઉપર કોઈ રૂકાવટ નથી જે કિ કપકટ ન 9 હા ડ૪ 
કરવા માટે અલ્લાહે તેના ઉપર લાઝિમ કર્યું હોય. “ઝબુટ્ટક્ડ 
પહેલાના લોકો માટે પણ અલ્લાહનો આ'જ નિયમ કબા 5 31085 ઝડ 
હતો. અને અલ્લાહનું ફરમાન (પૂરું થવા માટે જ) ક 
નિમીણ થએલું હોય છે. ઊ2૭ન્‍ગ૩ 

૪૦. જે અલ્લાહના સંદેશા લોકો સુધી પહેંચાડતા 
હતા તેઓ માત્ર તેનાથી જ ડરતા હતા અને અલ્લાહ 
સિવાય બીજા કોઈથી તે ડરતા ન હતા. બેશક હિસાબ 
લેવા માટે અલ્લાહ પૂરતો છે. 


#9797 ર 


9૬૦55૩5 દ્ર પટા હ ઝી 
હ શ્ર 7: દાઝ [ન્મ 


જ ફક ૮૦ 





૧૮. હઝરત ઝએદ બીન હારીસ હઝરત ખદીજા(ર)ના ગુલામ હતા જે બાદમાં આંહઝરત 
સ.અ.સ.ને સૌપવામાં આવ્યા. આંહ્‌ઝુર (સ)એ તેમને આઝાદ કરી મેં બોલ્યો દિકરો બનાવી પોતાની 
ફઈની દિકરી હ.ઝએનબ સાથે વિવાહ માટે માગું મોક્લાવ્યું હતું, પરંતુ હઝરત ઝએનબ આઝાદ થએલા 
એક ગુલામને પરણવા રાજી ન હતા. 

૧૯. લગ્ન બાદ હઝરત ઝએદ તથા હઝરત ઝએનબ વચ્ચે અણબનાવ રહેવા લાગ્યો અને સંજેોગોએ 
ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડયું છતાં પણ આંહઝરત (સ.અ.સ.) તેમને હમેશાં સારી સલાહ આપતા રહ્યા. અને 
હઝરત ઝએદે હઝરત ઝએનબને તલાક આપી છૂટી કરી ત્યારે હઝરત ઝએનબના દુ:ખને ટાળવા માટે 
આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેમની સાથે નિકાહ કરવાનો ઈરાદો કર્યે પરંતુ દુશ્મનોના મેણાથી ડરી ગયા. આ 
આયત દ્વારા આ સમસ્યાનું નિવારણ કરવામાં આવ્યું છે કે દીકરો તેજ કહેવાય જે પોતાનો ખરે દીકરો 
હોય અને મોઢેથી કહેલા કોઈ સગપણને કુરઆને કબુલ નથી રાખ્યું. આ હુકમના આધારે આંહઝરત 
સ.અ.સ.એ હઝરત ઝએનબ સાથે નિકાહ કયી. 


૫૮૫ 


સૂરાહ ૩૩  અલ-અહઝાબ પારો રર 





૪૧. મુહમ્મદ પુરષોમાંથી તમારે કોઈના પિતા ઉ 6 ઇહ 3.૩ પ્ત ઉડજડ#ઇ 
નથી, પણ અલ્લાહનો રસૂલ છે અને રસૂલાની 
મોહર” ૦ છે; અને અલ્લાહને પ્રત્યેક વસ્તુનું પૂરેપૂરું ઠડ કહ 254 ડા 4ઉડ યી હ 
જ્ઞાન છે. (રૃ્કૂઅ-૫) 


૨૦. “ખાતમ. “ખતમા' અ્થીત તેણે 'મુદ્રામારી,' “મહોર લગાવી,' “વસ્તુ ઉપર છાપ 
લગાવી.' બીજા અ્થીમાં 'તેણે વસ્તુના અંત લીધો,' અથવા “વસ્તુને ઢાંકી લીધી', “લખાણ, દસ્તાવેજ 
વગેરે મોહર લગાવી સુરક્ષિત કર્યું.' ખાતમ, વીંટી, સીલમુદ્રા અથવા ચિન્હ “કોઈ વસ્તુને છેલ્લો ભાગ,” 
અથવા 'કોઈ વસ્તુનું પરિણામ' સારાંશે 'ખાતમન નબીયીન'નો અર્થ 'નબીઓની મહોર' ગણાશે અને 
સાધારણ રૌતે છેલ્લો નબી પણ ગણી શકાય. અહીં તો ખરેખર આંહઝરત સ.અ.સ.ને બૂલંદતરીન 
મરતબો પામનારા આખરી રસૂલની પદવી આપવામાં આવી છે. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ની નર ઓલાદ મૃત્યુ પામી તો! મક્કાના દુશ્મનોએ તેમને વારસ વગરના 
(અબતર) ઠરાવી, આપ (સ)ના વંશર્નો અંત ગણી ઠઠ્ઠા ઉડાવવા લાગ્યા. આ મેણાતાનાના જવાબમાં 
સૂરાહ કવસરનું અવતરણ થયું હતું કે રસૂલ નહિ પરંતુ ઈમાન ન લાવનારા કાકરોાજ લાવારસ રહેશે. આ 
વહી પછી ઘણા મુસ્લિમોની આશા એવી હતી કે આંહઝરત સ.અ.સ.ને પુત્ર પ્રાપ્તિ થશે. પરંતુ આ 
આયતર્થી તે વિષયને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે મુહમ્મદ પુરૃષોમાંથી તમારો કોઈનો પિતા નથી.' જેકે 
આ સૂરાહ તથા સૂરાહ કૌસર વચ્ચે જે વિરોધાભા'સ હોય તેને દૂર કરવામાં આવ્યો છે. હકીકતમાં 
આ આયતથી આંહઝરત સ.અ.સ.ને લાવારસ નથી કહેવામાં આવ્યા પરંતુ આપ (સ.)ના દુશ્મનોને 
લાવારસ ઠરાવવામાં આવ્યા છે. બલ્કે આયતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નબી “અલ્લાહનો રસૂલ છે અને 
તમામ ઉમ્મતનો રૂહાની પિતા છે.' 'ખાતમૂન નબીયોન'થી આપ (સ) તમામ નબીઆના રૂહાની પિતા 
પુરવાર થયા છે. તો જે તમામ મોમિનાના તેમજ તમામ નબીઓના રૂહાની પિતા હોય તેમને 'લાવરેસ' 
કેમ કહીં શકાય? તેની ઓલાદ તો બેહિસાબ છે. 

'ખાતમન-નબીયીન'થી નબુવ્વતને બંધ ગણવાથી આ આયતના વિવિધ અંગો સાથે અથડામણી 
થવાનો તેમજ તેના ભાવાર્થમાં મતભેદ ઉભા થવાને ભય છે અને દુશ્મનોાનું આપને લાવારસ ઠરાવવાના 
કટાક્ષને સહકાર આપવા જેવું છેં. હકીકતમાં 'ખાતમન નબીયીન'ના ઘણા ભાવાર્થી છે. જેમાંના પ્રથમ, 
આપ (સ ) ઉચ્ચત્તમ, મહાન કક્ષાના રસૂલ હતા અને કોઈ અન્યને તેમના ઉપર સારસાઈ નહિ મળે, 
બીજે, આંહઝરત સ.અ.સ. આખરી શરિયત લાવનારા રસૂલ હતા. 

આ ભાવાર્થને ઈસ્લામના આદરણીય બુઝગીને પૂરો ટેકો છે. જેમની નામાવલી અત્રે આપવામાં આવી 
છે. હઝરત ઈબને અરબ્બી, હઝરત શાહ વલી ઉલ્લાહ, હઝરત ઈમામ અલી કારી, મુજદીદ અલક થાની 
વગેરે. જુઆ, કતૃહાત, તકહીમાત, મકતુબાત અને યવ્વકોન વલ જવાહીરી. હઝરત આએશા (ર) 
કરમાવે છે 'આપ (સ)ને 'ખાતમ નબીયીન' તો કહો પરંતુ એમ ન કહો કે આપ (સ) પછી કોઈ નબી 
નથી' ત્રીજે, આપ (સ) નબુવ્વતના ઉચ્ચત્તમ મરતબા ઉપર પહેચી ગયા હતા. અને કુરઆન કરીમે 
આંહઝરત સ.અ.સ.ની સંપૂણ તાબેદારી કરનારાઓને નબુવ્વતથી કરીને સિદ્દિક, શહિદ તથા સાલેહનેો 
રૂતબો આપવાનો વાયદો કર્યે છે. સૂરાહ અન્નિસા આયત ૭૦ માં છે કે “જે કોઈ અલ્લાહ તથા તેના (આ) 
રસૂલની આજ્ઞાઆનું પાલન કરશે, તે લોકો તેમનામાંના હશે જેને અલ્લાહે ઈનામો પ્રદાન કર્યી અ્થીત 
(તેઓ) નબીઓ સિદ્કો (સત્યપરાયણે।) શહિદો અને સાલેહીનો (માના તેઓ હશે). અને કેવા ઉત્તમ 
સાથીઓ છે#આ આયતના વ્યાકરણ ઉપર ધ્યાન આપવાથી એવું જણાઈ આવે છે કે તેના ભાવાર્થને ભૂતકાળ 
સાથે કોઈ સંબાંધ નથી પરંતુ ચોકખું ભવિષ્યનું ચિત્ર છે.” 

૫૮૬ 





સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારે ૨૨ 


૪૨. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહને ખબ યાદ ૧૬૦.૪૦.) 26, 71277 ૧: 
કરતા રહો; છન 61197) કડી 
ન ન. ન જજ 9 7797૪ નન 

૪૩. સવાર તથા સાંજ (નિત્ય) તેની હમ્દ 9% 3 કઝર કક્સનક 


(સ્તુતિ) કરતા રહો. ઈ 
જ કૂ ““ ૧ ૫ પક“ 7» | # 96517277 29 2 
૪૪. તેએજ છે, જ તમારા ઉપર પોતાની રેહમત હં 5 ડકલ હડ 
ઊતારતો રહે છે અને કરિશ્તાઆ પણ, કે અલ્લાહ કા 
રે “2 કુ “નુ” કક 11મુઘા 
ક ી ક ટ ન હષ 
તમને અંધકારમાંથી કાઢી પ્રકાશમાં લઈ આવે. બેશક બ ડઝન દડ#ઇ ઝાડના 


તે મોમિનો ઉપર રહેમ કરનારે। છે. 





જુ ન્ડ 


[વિશેષમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના દીકરા હઝરત ઈબ્રાહીમની વકાત સમયે આપે કરમાવ્યું હતું કે જે 
ઈબ્રાહીમ જીવતે! રહેત તે અવશ્ય નબી બન્યો હોત. તેમજ અધ્ધે એક સમયે કરમાવ્યું મારા બાદ અબુ 
બકર સર્વક્રોષ્ઠ વ્કિત છે, સિવાય કે કોઈ નબીના ઉદ્ભવ થાય.' (કન્ઝ) 

આંહઝરત સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું છે કે “હું ત્યારે પણ ખાતમલ અંબિયા હતો જ્યારે હઝરત આદમ 
(અ) સર્જનની પ્રાથમિક મંઝોલમાં હતા. જો ખાતમનો અર્થ નબુવ્વત બંધ લેવામાં આવે તો હઝરત 
આદમ (સ) પછી તો હઝરત નૂહ, મૂસા,હારૂન,ઈસા વગેરે ઘણા નબી આવ્યા હતા, અને તેમને આંહઝરત 
સ.અ.સ.ના ખાતમલ અબિયા હોવાથી કંઈ કેર ન પડયો. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ની હદીસો પ્રમાણે હઝરત ઈસા (અ)નું આવવું લાઝિમ છે તો તેઆ પણ નબી 
હતા પછી ભલે તેઓ એક ઉમ્મતી નબીના રૂપમાં આવે; અને ઉમ્મતી નબી તરીકે આવે તો પણ તેઆ 
'નબી' તો અવશ્ય હશે જ. હકીકતમાં 'ખાતમ'નોા શબ્દો અરબી ભાષામાં 'કમાલ', શ્રેષ્ઠતા, કઝીલત, 
અનૂપમતા, અજેડતા વગેરે માટે વપરાય છે. દાખલા તરીકે આંહઝરત સ.અ.સ.એ હઝરત અલી 
(કરમલ્લાહ વજ્જહુ)ને સંબોધીને કરમાવ્યું આના ખાતમલ અંબીયા વ આનતા યા અલી, ખાતમલ 
ઓલિયા' અર્થીત “હું ખાતમલ અંબિયા છું અને હે અલી, તું ખાતમલ ઓલિયા છો.' જે અહીં 
“ખાતમલ'નો અર્થ છેલ્લો' લેવામાં આવે તો હઝરત અલી (ક) પછી કોઈ વલી ન જ આવવા જોઈએ. 
જોકે હ.અલી (ક) પછી પણ ઉમ્મતમાં ઘણા વલી થઈ ગયા છે;તેમજ હઝરત અલી (ક) ઉપર જે 
બહાદૂરી ખતમ થઈ છે તો ઇતિહાસમાં તેમના પછી ઘણા બહાદુરેો થઈ ગયા છે. અને હઝરત યૂસુક (અ) : 
ઉપર જે હુસ્ન 'ખતમ' ગણીએ તો દુનિયામાં એકથી એક ઉચ્ચતમ રૂપવાન પેદા થતા રહે છે. 

અબુઅલી સીના '“ખાતમલ શેોઅરા' યાને 'શાએરોના સમ્રાટ' કહેવાયા છે, જો તેમને “છેલ્લા શાએર' 
ગણવામાં આવે તો તેમના પછી ઘણા બહુજ બૂલંદ મરતબાના શાએરેો ઉમ્મતમાં પેદા થતા રહ્યા છે. 

હકોમ અજમલ ખાનને ખાતમલ અત્તબા “તબીબોના તાજ'નું માન મળ્યું હતું. જેનાથી હકીમો, 
તબીબો કે ડોકટરોના ખાતમો ગણીએ તો આજે સરજરી તથા ઈલાજની શિખરે પહેંચેલી આજની મેડીકલ ' 
સાયન્સનું શું થશે? 

જો ખાતમ શબ્દથી નબુવ્વતનોા “અંત' લેવામાં આવશે તો આંહઝરત સ.અ.સ.ના કરમાન પ્રમાણે 
મસિહનું આવવું શંકાસ્પદ થઈ જશે જેના વિશે હદીસમાં ઘણી દલીલે। જેવામાં આવે તે સર્વને રદ કરવી 
પડશે, અને તેમ કયી વગર છુટકોજ નહિ થાય. ઉપરાંતમાં જો સૂરાહ નિસાની આયતમાના નબી, 
સિદ્કિ, શહિદ અને સાલેહના ઈનામનો વાયદાને આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમન પહેલાના સમય માટે 
ગણીએ તો આપ (સ) પછી ઘણા સિદ્દકિ, ઘણા શહિદ આવ્યા અને ઘણા સાલહીન આવ્યા છે, તેમને કેમ 
સ્વીકારી શકાશે? (મજલીસ ઈરકાન ખલીકા અરાબે) 


૫૮૭ 





સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો રર 


૪પ. જે દિવસે તેઓ અલ્લાહને મળશે, તે દિવસે 
સલામર્તા (ની દુઆઓ) સાથે તેમનું સ્વાગત કરવામાં 
આવશે. અને અલ્લાહે તેમના માટે ઈઝઝતવાળા બદલો 
તૈયાર રાખ્યો છે. 

૪૬. હે નબી! અમે તને સાક્ષી તરીકે, ખૃશ ખબર 
આપનાર અને ચેતવનાર તરીકે મોકલાબજો છે, 

૪૭. અને તને અલ્લાહના હુકમ પ્રમાણે તેના 
તરક બેોલાવનાર, અને નૂર ફેલાવનાર ચિરાગ 
તરીકે (મોકલાવ્યો છે,) 

૪૮. અને મોમિનાને ખૂશ સમાચાર આપી દે કે 
અલ્લાહ તરકથી તેમના ઉપર બેહસાબ બરકતેો 
ઊતરશે. 

૪૯. અને કાકરેોનું તથા મુનાકિકોનું કહ્ય 
માનીશ નહિ અને તેમની સતામણીની પરવા ન કર, 
અને અલ્લાહ ઉપર ભરેસો રાખ; કાર્યસાધક તરીકે 
અલ્લાહ જ પૂરતો! છે. 

૫૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જે તમે મોમિન 
સ્રીને પરણોા અને તેમની સાથે સંભોગ કર્યા પહેલાં 
તેમને તલાક આપે તો (રોકો રાખવા ખાતર) તેમના 
ઉપર ઈદ્તનો નિયમ લાગુ કરવા ચાહતા હો તો તેમ 
કરવાનો તમને કોઈ હક્ક નથી બલ્કે તેમની ઘટતી 
વ્યવસ્થા કરી ભલાઈપૂર્વક તેમને વિદાય કરે. 

૫૧. હે નબી! અમે તારી પત્નીઓ તારા માટે 
હલાલ કરી છે જેમની મહેર તું આપી ચૂક્યો છે, અને 
જેમના પર તારા જમણા ““ હાથનો અધિકાર છે 
જમાંની કેટલીક જગના માલે ગનીમત તરીકે આવેલી 
છે, અને તારા કાકાની તથા તારી કોઈની દીકરીઓ, 
અને તારા મામાની તથા તારી માસીની દૌકરીઓ જે 
તારી સાથે હિજરત કરીને આવી છે અને અન્ય મોમિન 
સ્રીઓ જેમણે પોતાને નબીની તાબેદારીમાં સૌપી છે, 

તે શર્તે કે નબી તેમને પરણવાના ઈરાદા રાખતો હોય. 


૨૧. જેમ સૂર્ય સૃષ્ટિનું મધ્ય બિદુ ગણાય છે તેવી જ રીતે આંહઝરત સ.અ.સ. રૂહાની સામ્રાજ્યના 
કેન્દ્ર સમાન છે. આપ (સ) રસૂલે તથા તમામ નેક હસ્તીઓના ગગનમંડળના સૂર્ય છે જેની આસપાસ 


બ 





97--નુ”ન/ #% 


।5 સ.૨35ડ 5-3 હક ટડડડ 


ઊપ 

ડઇડઝકાકપડહડઝઉ કંઝાણદ 
2 29.7 

છદ 


% ? ક) $ # ૭ તિત 
%.ડ્કહાઇડ૯ડ હીથ 


1અ ને 


9ાઝશડાહન્ઈડ કકક, 


કટક ડક 57 
955581 662 

હક કા 9 કક ક 
કુંજ ૦૦ના ૩ લ ઝટ 
ડક ડાઉ: દાદ, 
હડિયા ઝક 
ડ્રઝડડણડા7ઇડં; ઝડહાઝડક 

હ] ના #હાડડઝઉઝંડ]ડ 
દીડડઝહડાડાઈડા હડ થક 
ક [પડ હકક હ ળ્ર હન ડાઉ 





સર્વ રૂહાની નક્ષત્રો ઘૂમી રહ્યા છે. આપ (સ)એ કરમાવ્યું છે 'મારા સાથીઓ મારા ગગનના તારા છે 


જ 


જેમનું અનુસરણ કરનારા જ સત્ય માર્ગને પામી શકશે.' 


(મજ્લીસ ઈરકાન ખલૌકા અરાબે) 


૨૨. લેંડીઓ, ખરીદાએલી અથવા ભેટ અપાયેલી, ગુલામ સ્ત્રીઆજ નઝરાના તરીકે આવેલી હોય. 


૫૮૮ 


સરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૨ 





આ (હુકમ) કેવળ તારા માટે જ છે, બીજા ભ્ઇટિડક ઉકાઈ ગઈઈદડ હ 
મોમિનોા માટે નથી. આ 'પહેલા તેમની પત્નોઓ અને ન 
તેમની દાસીઓ વિશે અમે તેમને જણાવી ચૂક્યા છીએ" 6)ડ5 9 તાાાહટદહ 5/5 
કે જેથી (નિર્ણય લેવામાં) તારા માટે કોઈ અડચણ 
ઊભી ન થાય. અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ 
છે. 

પર. તેઓમાંથી જેને તું ચાહે તારાથી અલગ કરી પ 
દે અથવા જેને ચાહે પોતાની સાથે રાખ; અને નો તું “ર “5 હફ જ 024574 
અલગ કરેલીમાંથી કોઈને પાછી બોલાવવા ચાહે તો તારા 
ઉપર દોષ નથી. આવું કરવાથી સંભવ છે કે તેમની 


#ક9.7/#ક 


હ 3 “હદ 5 ડા વ્ઠુડ 





ર૩. આંહઝરત સ.અ.સ.ના તમામ લગ્નો બેહદ ઉચ્ચ આદર્શીના પાયા ઉપર થયા હતા. માત્ર 
હ.આઝએશા (રદી) એક જ કુંવારિકા હતા તે સિવાયની સર્વ પત્નીઓ તલાક મેળવેલી અથવા વિધવાઓ 
હતી. હ.હાકસાના પતિ જગે બદરમાં શહીદ થયા હતા, ઝએનબ બીન ખુઝાઈમાહના પતિ જગે 
આહોદમાં શહીદ થયા હતા. ઉમ્મે સલમાનના પતિ હિજરી ૪માં વકાત પામ્યા, અને ઉમ્મે હબીબા 
બિનતી અબુ સૂકીયાન હિજરી પમાં કે ૬માં હબશીયામાં વિધવા થયા હતા. આપ (સ) એ જુવાઈરીયાહ 
તથા સકીયા, જે અનુક્રમે હિજરી પ તથા ૬માં વિધવા થયા હતા, તેમની સાથે તેમના કબીલાઓ સાથે 
સંબંધો સુધારવાના હેતુથી લગ્ન કર્યી હતા. આ હકીકત લક્ષમાં લેવા જેવી છે કે જુવારીયાહ સાથે લગ્ન 
કરવાથી તેમના કબીલાના એકસો પરિવારોનો ઉદ્ધાર થવા પામ્યો હતો. 

મેમુના પણ એક વિધવા હતા, મુસ્લિમ સ્્રીઆની કેળવણી તથા શિક્ષણમાં તેમની મદદ લેવાના હેતુથી 
આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેમની પરણવાની માગણીને કબૂલ કરી હતી. હઝરત ઝએનબ જેને હઝરત ઝએદે 
તલાક આપી હતી. તેમને પરણવાને। મૂળ હેતુ અરબોમાં પ્રચલિત મેં બોલ્યા સગાઈના સંબંધોની નિરર્થક 
રસમનેો ઉચ્છેદ કરવાનો હતો. આપ (સ) મારીઆ નામની એક આઝાદ કરાએલી દાસીને હિજરી ૭માં 
પરણ્યા હતા અને તેમને “મોમીનોાની માતાનું પદ આપ્યું હતું. આ ઘટનાથી આપ (સ) ગુલામીની 
પ્રથાને સજજડ કટકો માર્યી હતો. આ હતા એક પરહેઝગાર, પાક ઈન્સાનના આદશી કે જેમણે 
ઉધવાઓનો તથા ત્યકતાઆઓનો સ્વીકાર કરવામાં તેમની જવાની કે શબાબની ઉંમરની પરવા ન કરી. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ની નુકતાચીની (ટીકાઓ) કરનારાઓ હેતુપૂર્વક આપ (સ)ના રપ વષે કુંવારા, 
નિષ્કલંક જીવનની અવગણના કરતા રહ્યા. પછી આપ (સ)એ ભર જવાનીમાં ૪૦ વર્ષની પ્રૌઢ હ;્ખદીજા 
સાથે લગ્ન કરી સુખમય સંસાર ગાળ્યો,અને હ. ખદીજા ૬૫ વર્ષની ઉમરે વકાત પામ્યા હતા. તેમની 
વકાત પછી આપ (સ) સૌદાહ સાથે પરણ્યા જે ઉમરમાં તેમનાથી મોટા હતા. અંતમાં અરબસ્તાની ભૂમિ 
ઉપર સંપૂર્ણ રાજ્ય સત્તા ભાોગવનારાએ સત્તા મેળવ્યા પછી એક પણ લગ્ન ન કર્યું. શું આપના શુદ્ધ 
જીવન ચરિત્યમાં પ્રમાણિકતા તથા આપના પવિત્ર આશયનો આ પૂરતો પુરાવા નથો? 

ચાર ઉપ-પત્નીની મયીદાનોા હુકમ આવ્યા પહેલાં આંહઝરત સ.અ.સ.એ પરિસ્થિતિ અનુસાર લગ્નો 
કર્યી હતા. આ પત્નીઓની ભલાઈ ખાતર આપને ખાસ હક્ક આપી તેમને પત્ની પદે કાયમ રાખવાની 
પરવાનગી આ આયતમાં આવી હતી. આપ (સ) સિવાયના બીજના મોમિનોાને ચાર પત્નીઓથી વધુ ન 
પરણવાના આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જ વિવાહનો આધાર જકિતગત સંજાગો ઉપર છોડવામાં 
આવ્યો હતો. 


પત્૯ઉ 


સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ 


પારો ૨૨ 





જ ૯ ત્રિ 


તું તેમને જે કેઈ આપીશ તેનાથી પણ તેઓ ખુશ 


આંખોને ટાઢક મળે અને તેમના દુ:ખ દૂર થાય. અને [4 ૭૬975 હન્ 2 ઇક 5 ના 
ન 
હહ 


શિ " "જ ક સ ક 9૯ ડી! જ હળી 
રહેશે. અને અલ્લાહ જાણે છે કે તમારા મનમાં શું છે, ફી છુટ! “ડડ 
અને અલ્લાહ સર્વજાણનારો_ છે, સહનશીલ છે. પિ 

છેહ પડદ &! 


૫૩. આ પછી તારા માટે બીજી સ્ત્રીઓ (પરણવા) 


“ન” ૩#“ન 


હલાલ નથી ન તા તું આ પત્નીઓઆના' ” બદલે બીજી પેક ઝકક # ડત 


પત્નીઓ પરણી શકે છે, ભલે તને તેમનું સૌદર્ય કેટલું 


# # 9 # 


# ન 


ન ..જજ્ડ “% ઊંદર 2 
પણ આકર્ષક લાગે. સિવાય કે જે તારા જમણા હાથને હ્55₹3%)4 હચ-કહડાક»5 ક 


આધીન (દાસીઓ) છે અને અલ્લાહ દરેક વસ્તુના પ ડડ છડ ] 4: 
[નરીક્ષક છે. (રુકૃુઅ-૬) 


ક [ઈ 729 
16૭૪5 હં" 


97# નન 272, 2 


૫૪. હે મોમિના! તમે નબીના ઘરોમાં વણનોતયી હગ હક ડાડા દ્‌ 


“ડ્‌ પ હ “હ 
ખાવા માટે નઇ જાઓ, અને ખાશુ તૈયાર થવા 


ક ૧. ક. ન “૧. ન. “૧ 9(1| ક 2 79# ક્ત 
સુધી ત્યાં રાહ જોતાં બેસી ન રહો. જે સમયે તમને હે અડ સ&ડ5૭) કડ હક 


ન 


બોલાવવામાં આવ્યો હોય તે જ સમયે આવા અને જમી જ કા ન રડ 53 ડી 


પરવારીને વિખરાઈ જાઓ, અને વાતોમાં પડવાની 


હ“ ૧% હિ. મક? દ 14,522 ક ના 
તક ન શોધતા રહો. આનાથી નબીને અગવડતા થાય હક: ૭6૬3 ડાહ્ઝક્ બડ 


છે અને તે તમને કંઈ કહેવાથી સંકોચ પામે છે. પરંતુ , ,_, _ ,.,.. 
અલ્લાહ તમને સત્ય કહેવાથી નથી અચકાતો; અને હશાહવ્:5 


રિ 


તમે (નબીની પત્નીઓ પાસેથી) કોઈ વસ્તુ માગો તો સિ ડક ક ક 52 ડ 


ક. ન ર કુ ષ્ટ્રાટ ર છા, 
પરદા પાછળ રહીને માગો. આવું કરવું તમારા તથા ક્ટ 
તેમના મનની પાકીઝગી માટે બેહતર છે અને ઉઠુદ કૂ ઉક પ 
અલ્લાહના રસૂલને તકલીક આપવી તમને શે।ભા નથી 


ક 9#ન /# ન 


કા 


59. 


5 


# 2/7 


છ શ્ર જ જ : જે થુ (2 ક ી કક કન 
આપતું, ન તો તેમના પછી તમારે તેમની પત્નીઓ ૯૪5૬ કાળાના 955 છાં 
સાથે વિવાહ કરવા જેઈએ, કારણ કે અલ્લાહની ુ માદક. ડમ 

હ છેદ 6%ડઇછંહ]કઉફ્બઝ 


નઝરમાં આ બેહદ અધમ (વસ્તુ) છે. 
કે "%* “5 “૧ “૧% "“-. 5% 4 7 72₹22 
૫૫. ભલે તમે કોઈ વાતને જાહેર કરી દો કે ઈન્ઝડઇશાહઉઈકવ્ કડ 


૫ 


છુપાવી રાખા, પરંતુ અલ્લાહ તો! સર્વ વસ્તુને 
જાણનારો . છે. 
૫૬. તેમના ઉપર પોતાના પિતાઓ“ સામે રૂ? ૬ "૪:24 4 


ક ઇ-જછ1%૦9 “સઉ 
જવામાં કોઈ દોષ નથી અને પોતાના પુત્રો સામે, અને ૪2 ક્ૃકા9ડ્ક્ણહું 





2722 ૮ 
હ9બ્ઝ્ઠ] 
૯9૫% 


શ «૮ 


ન 


ડ્ક્્્દ5 


ર૪. આ આયત હિજરી ૭માં ઉતરી હતી જેના પછી આંહઝરત સ.અ.સ.એ બીજા લગ્ન ન કર્યા 


હતા, નતે। કોઈ પત્નીને તલાક આપી હતી. 

રપ. કોઈના ઘરમાં વગર પરવાનગીએ અથવા વગર આમંત્રણે દાખલ ન થવું. 
રાખવી, પરવાર્યી પછી તરત ચાલ્યા જવું અને કોઈના સમય ન બગાડવા જોઈએ. 
રસૂલના ઘર માટે નથી બલ્કે પ્રત્યેક ઘરો ઉપર લાગુ થાય છે. 

૨૬. પિતાઓર્થી પ્રપિતા, કાકા અથવા અન્ય વડીલો ગણાશે. 


૫૯૦ 


સમયની કાળજી 
આ હુકમ માત્ર 


સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૨ 





જ દૃ “૧ જ ““ ૧૧ "૧ નં "1773#7/:77 4 હિ ન 
પોતાના ભાઈઓ સામે, અને પોતાના ભત્રીજા સામે, ક િઝિડહ ૯2145) કડા 
અને પોતાના ભાણેજો સામે, અને પોતાના જેવી ૮28147 
“૧ “*% શ“ "૧ “૧ જ ણ શ «ક ક 2 
સ્રીઆ, અને લૌડીએ (દાસીઓ) સામે, અને (હે 6૭212 છન હ્ડકાડ5# કડ 
રસૂલની પત્નીઓ) અલ્લાહથી ડરતા રહો, બેશક 
ક ક નર ત્રુક_બન ક “૧૪ ક ક 
અલ્લાહ સર્વ વસ્તુ ઉપર સાક્ષી છે. છાઈ ઇન્ડ હઈકાહ) દા; 
૫૭. અલ્લાહ પોતાના નબી ઉપર રેહમત :9:%₹4₹5*%1₹ 28:79 (7૯52727271 
હિ જ જે હ“ ણ. "ડ્‌ હહ ઈલ તતા! હ! 
વરસાવતો રહે છે અને કરિશ્તાઆ પણ (દરદ મોકલતા “7 હ 
રહે છે). હે મોમિનો, તમે પણ આ રસૂલ ઉપર દુરૂદો છેલા 5543 ડર્યુદ ડાડા 
સલામ મોકલતા રહો. 
ણ. ““ 5૧ “૧ ૧. 23 0 વિત્ત દ ન ત્રિ નુ 
૫૮. બેશક, જે લોકો અલ્લાહ તથા તેના રસૂલને 1! -64ઞઝં તત ૭22કકાઢ ૦ 
તકલીફ આપે છે, અલ્લાહે તેમના ઉપર આ દનિયામાં 2 ?7₹27777. જ 
ક અજ ઝક ક છેડ ૧5742 જડી 
લા નત નાખાં છે અને આખેરતમાં પણ તેમના માટે 
અપમાનજનક અઝાબ તૈયાર કરી રાખ્યો છે. 
દ ૬૦૩૨ “સૂ કડ રે જે ફે 299 79??? 2-41. 
૫૯. અને તે લોકા જે મોમિન પુરૂષો અને મોમિન ક ડદ્ર્ઝાકોડડગોહકડક ઝી 
સ્રોઆને કોઈ અપરાધ વગર દુ:ખ આપે છે, તેમણે જ ન 
“% “ “ડ્‌ “- “૧% જ. ન (7? હ [##1 1% ક નૂ 977 
તોહમતનો અને સ્પષ્ટ ગુનાહના બાજે ઉઠાજો છે. છેદ ડઉઇદકહા્રક કા 
(રફૂઅ- ૭) નં 


૬૦. હે નબી! તારી પત્નીઆ તથા તારી હક શરડ 56553 હુડા! ખળ 


પુત્રીઓને, અને મોમિનોાની સ્ત્રીઓને કહી દે કે તેઆ 2 હા]5 “ઉચ 5ટ ઝઉક૬૦૭ 
પોતાની ચાદરો પોતાના શરીર ઉપર (ચહેરા તથા 

“૧ (૨૭) _ . - 5. 2૮ #*, «(594 ક 
આગળ સુધી) ખેચી રાખે. જ્યાં સુધી કે તેના 02 ઝલક! હઉંઇ ૭55255૭૦ 
આળખી શકાતી હોય તે! તેમને સતાવવામાંનહ આવે 
અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. 

૬૧. જો મુનાફિકો તથા અંત:કરણના રોગીઓ 
તથા મદીનામાં બદઅમની (અશાંતિ) કેલાવનારાઆ છ ન ી 
(અકવા ઉડાવવાથી) અટકશે નહિ, તો અમે તને ડૂ ભહંડ.ચ456 5૭૭૭45 
તેમના ઉપર અવશ્ય સત્તા આપશું; પછી તેઓ લાંબો ફંડના ઉડ હુ/:?,૪ 
સમય તારા પાડોશમાં નહિ ટકો શકે. ઉ5834 શટ 

૬૨. (પછી તેમના ઉપર) લા'નત પડશે. જ્યાં જ્ઝ્ડ્ [2554175] હ 14 46 92? 
પણ તેઓ દેખાશે તેમને પકડી લેવામાં આવશે અને 
તેમને કતલ કરવામાં આવશે.” 


ભન 
કુત 


રે 


#” -?2 177 


છમ્ડુંહાઝીડડઝઇ ડઝ 


નિ 


૨૭, “જીલ્લાબ' અર્થીત (અ) સ્્રીઆની ઓઢવાની ચાદર (બ) પૂરા શરીરને વીંટળાઈ પહેરેલું વસ્ત 
(ત) એવું પહેરણ જેનાથી હાથ તથા ઘૂંટણેો પણ શરીર સાથે ઢંકાઈ જાય. પરંતુ એવું વસ્ત્ર પરદામાં 
ગણાશે નહિ જે શરીરને ચોટી જતું હોય અને શરીરના અવયવોના ઘાટને કે શરીરના વણાકોને પ્રદશિત 
કરતું હોય. 

૨૮. દૃનિયાભરમાં ઝીલ્લત તથા મોહતાજીએ યહૂદીઓનો પીછો કયી હતો, અને કલસ્તીનમાં તેમની 
રાજ્ય સ્થાપના અસ્થાયી તેમજ અલ્પજીવી છે. 


૫૯૧ 


ઝન 


સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૨ 





૬૩. પહેલાંના લોકો સાથે પણ અલ્લાહનો આજ હ ડડ; હ હી ન 
[નિયમ રહ્યો હતો અને તું અલ્લાહના નિયમને બદલતો « 7 2 ધં “કટ ક 
નહિ જએ. જર 


૬૪. લોકા તને તે (અંતિમ) ઘડી વિશે પૂછે છે, 


ર ”» (.-7? (4. ”725,-- ” ?( 10 7 

દ “% ૪5“ * “% ગ" 9 “;્‌ #* ન ૦ ક કુ ધ (1 ઝે! ડે 

તું કહે “તેનું જ્ઞાન અલ્લાહ પાસે છે.' અને તું શું “"૬%5)હઃ કડા કડાહાડફ 
ગે દ્રે ૬ ૦ ઝ શસ ૫ ? “24 7.777 44/7/12 27 

જાણ કે કદાચ તે નજીકમાં પણ આવા પહેચી હોયઃ જ છડ ૯ ૬41615 હ ક! 
૬૫. નિ:સંદેહ અલ્લાહે કાકરો ઉપર લા'નત ક 


ન “% “* “ડ્‌ ૪ 29 . 27747412779 ન્ય ”77#7& ન 
નાખી છે અને તેમના માટે ભભકતી આગ તૈયાર કરી હ ઝત કાહ તાં)! ૭], 
છ; 

* જમાં તેઆ સદાય રહેશે. ત્યાં તેમને ન કોઈ .£,*? 4%7૪(£,2 2? 7 ૮/૬2? 29 [1 
મિત્ર મળશે ન કોઈ મદદગાર. હિં 


જ ર૦ ક ન ૮941, 7,227 ૮. * 277922 2૬૮2 ઝે 
૬૧૭. જે દિવસે તેમના ચહેરા આગ ઉપર “5:૭5%98 08 ૦%» પ-૭૦492 
કરવવામા આવશે, તેઓ કહેશે કાશ, અમે અલ્લાહ જ 

ભજ પ, શ બ ” બ થૂ ૪ ક ૧૫ 27 ને «7/૪ 49૮ 
તથા તેના રસૂલનો હુકમ માન્યો હોત તે કેવું સારુ %ઝેક્ઝા ઝલાઈ 
હતું!' 

““ 5“ ક, ભ. -દુઃ જ ગ છ 
૧૮. અને તેઓ કહેશે હે અમારા પરવર્રદગાર, ઇગ[ડઉઇઈઇઇડઇ।છુડદાઇડ હુત 
અમે અમારા આગેવાનો અને અમારા વડીલોનું £ 22૫22૫૫301૫) 1952 
કહ્ય, “” માન્યું જેમણે અમને આડે રસ્તે દોયી હતા. જ 
૬૯. “હે અમારા પાલનહાર તેમને બમણી સજા બ્ગ્ડ્ડડ 

૧ ૧ જ ૬ 9 કુ? -?9?-?2,.” ૦.79. કક નિ” 
કર અને તેમના ઉપર મોટી લા નત નાખ.' ઉ ૨3114 “ટ્રાપ્ઝાહકટ્ટુધ્લ્્ટ ન્ક્ાપ્ઝ 
(રઃ ૮) દ 49 

૭૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ! તમે તેમના જેવાન (9-5 
ક “% સ જિ ૩૦ 
થશો જમણે મૂસાને સતાવ્યા અને તેની બદનામી 98 2%! ઝા ક. *ક 2: 
ક કે શ જ *“% "“_ “%“% હ ઝે છ [૨ હ છ મક ક રૈ 
કરી, પછી તેમના લગાવેલા બાહતાનોથી અલ્લાહે તેને »* છડ ઉક 55 કષ્ટો ફા 
છેક ન “ ધ “ક 7: /, 29 *.24(૮(૮ જ 
[નદાષ ઠરાવ્યા અને તે અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં બહુમાન હાદ કાહ હઉાડઉદ; પ કે 
પામ્યા ક ક ૦. 4, 1.775 17૨, ,*27૫729.% (796 
૭૧. હે ઈમાન લાવનારાઆ, અલ્લાહથી ડરતા €૫:-%%1942» 4011%5511%2 5 ફે 
રહો અને હમેશાં ખરી વાત કહો. 





૨૯. પોતાની નબળાઈને ઈલ્ઝામ બીજા ઉપર નાખવો મનુષ્ય માત્રની ટેવ છે. 

૩૦. હઝરત મૂસા (અ) જહ તોહમતોના હુમલાઓ નીચે દબાઈ ગયા હતા. (અ) કારૂને એક સ્રીને 
હ.મ્‌સા (અ) ઉપર તેણી સાથે બ્‌રા સંબંધ હોવાની તોહમત લગાવવા માટે પ્રય. હતો (બ) હઝરત મૂસા 
(અ)ના લોકો ઉપર વધતા જતા પ્રભાવથી તેમના ઉપર પોતાના ભાઈ હારૂન (અ)ને કતલ કરાવવાના 
પ્રયાસ કરવાના આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. (ત) હઝરત મૂસા (અ) કોઢ તથા ચાંદીના રોગી છે એવા 
પ્રચાર કરવામાં આવતો. (ચ) સામરીએ તેમના ઉપર વાછરડાની પૂજાના પ્રેરક હોવાનો આળ મૂકયો હતો. 
(૫) હઝરત મૂસા (અ)ની સગી બહેને પોતાના ભાઈ ઉપર બોાહતાન ચડાવ્યું હતું 


૫૯૨ 


ઇડ્૪સિઝિ 


સૂરાહ ૩૩ અલ -અહઝાબ પારો ૨૨ 


૭ર. (તો) તે તમારા માટે તમારા કામોમાં 
બરકતો નાખશે અને તમારા ગુનાહોને માક કરી દેશે. 
અને જે અલ્લાહ તથા જેના રસૂલની તાબેદારી કરશે તે 
ખરેખર મહાન સફળતા મેળવશે. 

૭૩. ખરેજ, અમે આ અમાનત (શરિયત)ને 
આકાશે તથા પૃથ્વી તથા પર્વતો સમક્ષ રાખી હતી, 
પરંતુ તે સૌએ તેને ઉઠાવવાનો ઈન્કાર કર્યી અને તેનાથી 
ડરી ગયા. પણ ઈન્સાને તે ભાર પોતાના માથે 
લીધો. ખરેખર તે પોતાના હક્કમાં અન્યાયી અને 
બેપરવાહ છે. 

૭૪. અલ્લાહ મુનાકિક પુરૃષો તથા મુનાફિક 
સ્રીઆ અને મુશરીક પુરૃષો તથા મુશરીક સ્ત્રીઓને સઝા 
આપશે અને ઈમાનદાર પુરૂષો તથા સ્્રીઆ ઉપર 
પોતાની રહેમત વરસાવશે; અને અલ્લાહ બેહદ 
ક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. (ર અ) 


૫૯૩ 





5 23 ટક 
છેડ 454% કા 

4 %599હુકન્‍કા&લ્ઈદઈકોઇફડઉ] 
ફડ ડક કડા 
જર 354 પી હઉ] 2 દિ 


2 9% 97 ર #”29 વા. ન જ 
ર હડાદ 


“ન 


દ ટ 


9 


ઠહઝહકાહકડદ્રડ ડક 
છેછ્ઝ્કઈકડડોહઇડ હૂ 


સરાહ 


૩૪ 


અલ-સબા” 


પારો ૨૨ 





અલ -સબા” 


૧. અલ્લાહ નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. સર્વ તારીકફનેો હક્કદાર અલ્લાહ છે, તે સર્વ 
તેનું જ છે જે કંઈ આકાશોમાં છે તથા જે કંઈ પૃથ્વીમાં 
છે. અને આખેરતમાં પણ તે'જ સર્વ તા'રીફનેો 
અધિકારી છે, અને તે હિકમતવાળે છે, સર્વજ્ઞ છે. 

૩. જે કંઈ ધરતીમાં દાખલ થાય છે અને જે કંઈ 
ધરતીમાંથી નીકળે છે, અને જ કંઈ આકાશેથી ઊતરે છે 
અને જે કંઈ આકાશમાં ચઢે છે, તે સર્વનું તેને જ્ઞાન છે, કઝ 
તે બેહદ દયાળુ છે, બક્ષનારે। છે. 

૪. અને કાકરોા કહે છે “અમારા ઉપર તે 
(અંતિમ) ઘડી કદાપિ આવશે નહિ.” તું તેમને કહી દે 
મને મારા પાલનહારના સોગંદ છે, જે અદ્રશ્યના ; 
જાણનાર છે, કે તે (ઘડી) તમારા ઉપર આવીને જ 
રહેશે?' આકાશે તથા ધરતીમાં એક આગુ માત્ર પણ 
નથી જે તેના જ્ઞાન બહાર હોય, અને તે સર્વ એક 
સ્પષ્ટ કિતાબમાં (લખાઈ ગયું) છે. 

પ. “કે જેથી અલ્લાહ તે લોકોને સારો બદલો 
આપે, જે લોકો ઈમાન લાવે અને નેકોના કામો 
કરે. આ તે લોકો છે જેમના માટે ક્ષમા છે અને 
ઈઝઝતવાળી રેઝો છે. 

૬. પરંતુ જે લોકો વિરોધથી અમારી આયતોને 
નાકામ કરવાના પ્રયત્નો કરે છે તેઓ માટે બેહદ 
દર્દનાક અઝાબ હશે. 

૭. અને જેમને ઇલ્મ આપવામાં આવ્યું છે તેઆ 
જાણે છે કે તારા રબ તરકથી જે (કુરઆન) તારા ઉપર 
ઊતારવામાં આવ્યું છે તે સત્ય છે, અને તે'જ સર્વ 
સમર્થ અને સ્તૃતિ પાત્રના માર્ગે લઈ જનારું છે. 


હહઈડુ#ાાહુછ ઇઝ] 
૦ કકક ન 
કટ્બીઇઝકડ5કોહુડાય 


કહહુ 54૫2556 
નિ મુછ ટ/કઉડકડ્લાડવડ 


૦ 


| 
4#૭5કઘડ) ઇઝ ઇડાઝ ઇડ 
હડ, હદ, લાઇટ 


૭5254૭૭ 5ડટ્,ડાહું,5 
ઝક, 1 96 74 772 7-“-2.#-ન્‌! 
બેટુ#ટ્રજ્ડકંઝીઝડ-5ડહી3 

99ન 75૪2 1 # 2770 .29* ક 9-૮“ 

હાદ” દિ ૭દ્દ; સયા 
“72 નજ કન 
૦73,515 
7/77. "% 2 ક ક//# /92 
હ#ડઝાકક્ડપ્રાકૈંકડડઝીડ 
રિ 621(.35૦ ૦૪ 
૦-ડે.્સ્ટપ્# 


2 
૬56: 2.2.7 .% 


૭ ન! વ તડ્ાત્રઝાઇ ૯ ાગ્કક 


કાકડ દ્હડઞડ્કહાઈ 
બ્શ્ઝ્પં 





૧. આ આયત અલ્લાહના 'સૂક્્મદર્શી' હોવાની દલીલ છે, પ્રત્યેક અસાધરણ હિલચાલ, પ્રગતિ 


દુર્ગેતિ, વિકાસ, વિનાશ સર્વ તેના ઈલ્મમાં છે. 


પ૯૪ 


અલ-સબા” 





સૂરાહ ૩૪ પારો ૨૨ 
૮. અને જે ઈમાન નથી લાવતા તેઆ (કટાક્ષમાં) 55585 53 20 ઈજા કીઝ 
ક ન કા ક 


શું ક તમને તે વ્યકિત દેખાડીએ જે કહે છે 
કે જ્યારે તમે રજકણો બની માટીમાં ભળી જશે ત્યારે 
તમને કરી સજીવન કરવામાં આવશે? 

૯. શ તેણે અલ્લાહના નામે અસત્ય ઘડી કાઢયું 
છે અથવા તે દીવાનો થઈ ગયો છે?' હકોકતમાં આ 
લોકોને આખેરત ઉપર યકીન નથી જેથી તેઓ 
અઝાબમાં તથા હદ બહારની ગમરાહીમાં પડી ગયા છે. 

૧૦. શું તેઆ નથી જેઈ રહ્યા કે આકાશોા તથા 
ધરતીમાં તેઆ આગળથી તથા પાછળથી ઘેરાએલા છે? 
જો અમે ચાહીએ તો ધરતીમાં તેમને ગરક કરી દઈએ, 
અથવા તેમના ઉપર આકાશના ટૂકડા તોડી પાડીએ. 
ન:સંદેહ આમાં તૌબા કરનારા દરેક બંદા માટે એક 
નસિહત છે. (રુકૃઅ -૧) 

૧૧. ખરેજ, અમે દાઉદ ઉપર પોતાની કૃપા 
ઊતારી (કહ્યાં) “હે પર્વતો, તમે પણ (સ્તુતિમાં) 
તેની સાથે જોડાઈ જાઆ, અને હે પક્ષીઓ, (તમે 
પણ); અને અમે તેના માટે લોખંડને નરમ કરી દીધું 
હતું . 

૧૨. (અને અમે કહ્યાં) પૂરા માપના બખ્તરે 
બનાવા અને કડીઆને પૂરા અંતરે બેસાડો. અને નેક 
કામા કરો. ખરેખર જે તમે કરો છો તે (સર્વ) હું જેઈ 
રહ્યો છું. 

૧૩. અને સુલયમાન માટે અમે હવા ચલાવી 
હતી, જેના સવારનો પ્રવાસ એક મહિના બરાબર હતો 
અને સાંજનો પ્રવાસ એક મહિના બરાબર હતો. અધે 
તેના માટે પીગળેલા તાંબાના ઝરો વહેતો મૂક્યો. અને 
તેના રબના હુકમથી જીન્નો તેની સેવા કરતા.” અને 
(અમે તેમને કહ્યાં, કે) અમારા હુકમથી જો કોઈ કરી 
જશે તો અમે તેને આગના અઝાબની મજા ચખાડશું. 


0ઠ્ર દડ છય ૯5 


_* 1-ન્‍2- 


કકડા હ 
૦ દ્રઝાડાડા; હ્રાગ્ગોછું કઇ 


તત્ર પ 9777 ન વ 9 97727 11 12#7 
ટાત્નાડ# હાઇ ળા 


હે 


નક. ન ?'?”ન/ 


તત “7” 2 77 જ 
જિ લટર ડાન છા ત 4 વ ઈડા» 
ઝડષ્રજાણાઈન 


મ કન 


કાઢ ડડ્હઃારહ 
જસ્કડક્ડપુઠૂં 
ઝહેગઇડુ્ડઈદહડાડકક 
વહ ઝઝડ્#ઝકહ ઈદ 


2724 
ડુ *ટત7 ક 
ટટ 4૭ 


“છડ 


“9-2-72 2:47 -497ન 


હ્ુ્ખ્ડ“્ન્જ્ટછુ હ 
જ્ર્ત્ક્ડ હ્ાપદડટ 





ર. પર્વતોના અર્થ, પહાડી કોમો, અથવા પહાડોમાં વસનારા કબીલાઓ, મોટા માણસે। અથવા 
રૂહાનીયતના ઉચ્ચતમ મરતબા પામેલા લોકો. (અલતાઈર) 

૩. હઝરત સુલયમાન (અ)ની સત્તા ઉત્તરમાં સૌરિયાથી દક્ષિણમાં મેડીટેરેનીયન સમુદ્રના કિનારાથી 
રાતા સમુદ્ર, અરબી સમુદ્ર, પરશિયાના અખાત સુધી કેલાએલી હતી. હકીકતમાં તેમના સમયમાં 


ઈસરાઈલીઆનું સામ્રાજ્ય દૌલત, 


બળ તથા પ્રભાવની પરાકાષ્ઠાએ હતું. હુન્નર ઉદ્યોગ, 


ઈમારતી 


બાંધકામ, પરદેશમાં જતા આવતા કાકલા તથા દરિયાઈ વેપાર વ્યવહારની વ્યવસ્થા બેહદ વિકાસ પામાં 
હતી. પહાડોમાં વસતા બંડખોર કબીલાઆને તે તેમણે પોતાના અકૂશમાં લીધા હતા. 


પ૯પ 


નત્દિ- 


સરાહ ૩૪ અલ-સબા'” પારો ૨૨ 





૧૪. તે જેની ઇચ્છા કરતો (તે ચીજ) તેઆ (૮7૮7 :(/₹ ?* 8 ? .. 244 15 
કઝ: £ઉડડ વાં 
બનાવતા હતા; ભવ્ય ઇમારતો, પથ્થરની 

સ ક જ સ્ક (,” “૪7 ક 7 72 દ્વિ 7 
આકૃતિઓ, મોટા થાળના આકારના હોઝ, અને મોટા કા5-5522 3) ડઝ 22૫૭2 હ્રાશ્રાઈ 
રાંધવાના હાંડા (દેગડા) જ સ્થાયી એક જગ્યાએ પડયા ક 
રહેતા. (અમે કહ્યાં) 'હે દાઉદના પરિવારના સભ્યો, ૦56 ઝંડ 
શુક્રગુઝાર બની કામ કરે..' પરંતુ મારા બંદાઓમાં 
આભાર માનનારા બહુજ થોડા છે. 

૧૫. અને જ્યારે અમે તેનં નીપજાવ્યં ત્યારે ર 4.927 ॥2 223. ક. કાકાના 
ન શે તેમને કોઈએ જણાબ ન હતું. ૬04૪40 ૭ ડરફુડઇડક પા 
તેના મૃત્યુ વિશે તેમને કોઈએ જણાવ્યું ન હતું, 

જ જ કુ ૦ કી. ક છડ «474 77 («૮૬૬૪ 777 7% 
સિવાય કે એક કૌડાથા (તેમણે જાણ્યું મી ક 5 તિ ડ9શ8 
અંદરથી ખાઈ રહ્યો હતો. માટે જ્યારે તે હેઠા ઢળી મી 

ન "૧ ક. “૬ "“ 5“ 797( 7777927, હા 
પડયો ત્યારે જીન્ના સમજી ગયા કે જો તેઆ ગુમ કં-કન5 સ્સાઉક્નઝ ટિ યપ 
વાતોને જાણતા હોય તો તેઓ આ નામોશી ભરેલી % 77 142: 

3 પ 9્પ્)ાર્ડઝ) 
મુસીબતમાં ન પડયા રહેત. 2 દદર 


૧૬. સબા' માટે પોતાના વતનમાં જ બે “ક 2૮ . ૬ - “[44] ૮૪૬ 
ક્ષ હ જ જો ઝાઝા બ્ર યાના પ 
બગીચાઓના રૂપમાં એક નિશાની મોજ્‌દ હતી, , 


ન “- -હૂ “ ૦ “ડ્‌ “ 27 દિ ૪.” ”*9 રરટક 1(754 
જમાના એક (બગીચો) જમણી દિશામાં હતો અને 955 “ઝર ક હ્ર્ન્ક્ક 

બીજે ડાબી દિશામાં. (અમે કહ્ય) “તમારા વી 227 926 ટ 
આપેલા રીઝકમાંથી ખાઓ અને તેના આભારી બને. બઝ્ક્ક્ક 


તમારું શહેર બહુજ રળીઆમાણુ છે અને તમારે 
પાલનહાર બેહદ બક્ષનાર છે. 


૪. હઝરત સુલયમાન (અ)ને ઈમારતોના ખાસ શોખ હતો જેનો એક ખાસ નમૂનો યરૂસલેમનું 
પ્રખ્યાત દેવળ છે. 

૫. સબા' યમનનું એક શહેર હતું. જે સના'થી ત્રણ દિવસની સકર દૂર હતું. તેનું બીજુ ગામ 
"મઆરીબ' હતું. આ શહેરનો ઉલ્લેખ જના કરાર તથા ગ્રીક રોમન તથા અરબી લખાણોમાં વારવાર 
કરવામાં આજો છે. સબા'ની પ્રજા બહુજ પ્રગતિશીલ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ પામેલી હતી. આ પ્રદેશનાં 
પહાડોમાં ઠેરઠેર નાના મોટા પાણીના બંધો બાંધવામાં આવ્યા હતા જેથી મોસમમાં વરસાદનું સંઘરેલું 
પાણી બારે માસ અનાજ તથા બગીચાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતું અને આ પ્રદેશની ઝમીન આબાદ અને તૃપ્મ 
રહેતી. આ બંધેોમાં સૌથી મોટો અને પ્રાચીન બંધ 'માઅરીબ' શહેરનો હતો. (એનસાઈકલોપીડીઆ આક 
ઈસ્લામ વાં.૪ પા.૧૬). તિરમદીની એક હદીસમાં કરવાહ બીન મલિકના કથન પ્રમાણે કોઈએ પૂછ્યું 
કે, “સબા” દેશનું નામ છે કે કોઈ સ્તીનું , ત્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.એ ફરમાવ્યું “તે નામ કોઈ દેશ 
અથવા કોઈ સ્ીનું નથી, પરંતુ યમનમાં રહેનારા એક શખ્સનું છે જેના દસ દીકરા હતા, જેમાંથી છ 
યમનમાં રહ્યા હતા, બાકોના ચાર સીરિયા તરક નીકળી ગયા હતા અને ત્યાં તેમણે પોતાનાં ઘરો વસાવ્યા 

।. (તાજ) 


પલ૯વજ 


સરાહ ૩૪ અલ-સબા' પારા ૨૨ 


ન ૦ ક ૬ "ૂ લ ગયા, ક % /ક» જા 77% 927 
૧૭. પરતુ તેઓ મુખ કરવા ચાલ્યા યા, ,#) ની [ન ક ડક ઉ 
પરિણામે અમે તેમના ઉપર પાણીનો ભયંકર રેલે 29 ધ 
૨ પે ર “ ન “૧ જ ૬2 ૬૦૮ મ 9? /.7 ક 
મોકલાવો. અધ તમના સુંદર બગાચાઓના બદલે ઈન્ડડ5પ્્ડાઠડડુ ર સની 
એવા બગીચાઓ આપ્યા જેના કળ કડવાં હતા, જેમાં 
ઝાવલી તેમજ જગલી બોરડી હતી. 6 5 

૧૮. અમે તેમની નાશુક્રીના તેમને આ બદલો _.7# 4 જ? ?777ૂ7)7૯€. 27397272 

જ "“% શ જડ ક ક ક્રિ 1] ા હ કે 
આપ્યો. અને અમે આવો બદલો માત્ર નગુણાઓઆને જ છ ગહ જબર ટક ડુ 
આપીએ છીએ. 

૧૯. અને તેમની તથા તે વસ્તીએ જેમને અ (425 [૮ “હદ્કડડત ડડ 
બરકતો આપી હતી, તેમની વચમાં અમે એવા ગામો વ ી ર 

૧ જ જ 979 “98 ન રિ ક. 

વસાવ્યા જે (રસ્તા ઉપર) સ્પષ્ટ નજરે પડતા હતા, દ !ક%-૭:591ઉ.૩555 ઇડ 
અને તેમની વચ્ચે અમે સહેલી મંઝિલો કાયમ કરી હતી ટાટ 

જ ૦ કહ પી રડ હ“ રિ રી 05215 26 ર 
(અમે કહ્યાં) તેમની વચ્ચે રાતના અને દિવસનં 
પળોમાં બેકૌકર થઈ મુસાકરી કરે.” 

૨૦. પરંતુ તેમણે કહ્યું 'હે અમારા પરવરદિગાર 2» #-૬: ૪; 0 ૪ મીત 
અમારી મુસાકરીના અંતરોને લંબાવી દે.' (જેથી તે 5 





મં જ્ન્ ક: જ. 2 જન દ્ધ ત *%$0/77 
વધુ આનંદદાયક થાય) અને તેમણે સ્વયં પોતાના ટુ 54 55525 હ ડ્શ્ક્સ્ડ 
જ ક. ડુ ૮ 
ઉપર ઝુલમ કયી; જેથી અમે તેમને કિસ્સા | બનાવી ક. તારા 
અને તેમને વેરણછે ૦.55 %ડઝડા3 
દૌધા અને તેમને વેરણછેરણ કરી નાખ્યા. આમાં “સગ 


ખરેખર સબ્ર કરનારા અને શુક્રગુઝાર લોકો માટે ઘણે ' 
બોધ સમાએલો છે. 





૬. “આરીમ' અથીત 'જળભંડાર' પાણીના બંધ, અથવા ખીણોમાં સંઘરેલું પાણી, ધસમસ્તુ પાણી 
અથવા ફૂટી નીકળતા પાણીનો પ્રચંડ ધસારો જે ખાળી ન શકાય તેવા હોય, ધોધમાર વરસાદ. 
મઆરૌબનોા બંધ જે સબા'વાસીઓ માટે આશીવીદ સમાન હતો તે કાટી પડતા તેનું પાણી પ્રચંડ 
ધસારાપૂર્વક આખા પ્રદેશમાં કરી વળ્યું જેના પરિણામે ખેતરો, ઢોરો તથા વસ્તીઓ સર્વ બરબાદ થઈ 
ગયું . આ બંધનો બાકી રહેલો થોડો ભાગ હજી સુધી મોજદ છે; જે બે માઈલ લાંબા અને ૧૨૦ કૂટ ઊંચો 
હતો. આ ઘટના ઈસ્વી પહેલી કે બીજી સદીમાં થવા પામી હતી. (પાલમર) 

૭. “બરકતો વાળા શહેરોનું સૂચન ક્લસ્તીનના શહેરો તરક છે તેમાંના એક શહેરમાં હઝરત 
સુલયમાન (અ)ના શાસનનો રાજધાની હતી જે સાબીઓના વેપારનું પ્રખ્યાત મથક હતું. યમન, 
ક્લસ્તીન તથા સૌરિયા વચ્ચે સારી વસ્તીવાળા ઘણા શહેરો હતા જે એકબીજાથી થોડા થોડા અંતરે હતા. 

૮. સાબીઓએ અલ્લાહના કરમાનાની અવગણના કરી હતી જેથી તેમના ઉપર પાયમાલી કરી વળી. 
પરિણામે કાફલાઓથી ભરપૂર વેપાર માર્ગ તદૃન નિર્જન અને ઉજજડ થઈ ગયો અને વસ્તીઓ ખંડેર બની, 
રસ્તા લાબા તથા બીહામણા બની ગયા અને સાબીઓનું નામોનિશાન મટિ ગયું, માત્ર કથાકારો માટે એક 
[વષય બાકી રહી ગયો. 


૫૯૭૦ 


સૂરાહ ૩૪ 


૨૧. અને ઇબ્લીસે તેમના વિશેના પોતાના 

દ રી € સાચા સાબિત કયી. અને માોમિનોની એક 
। સિવાય બાકીના લોકો તેના પગલે ચાલી 
સા, 

ર૨. અને તેમના ઉપર તેની કોઈ સત્તા” ન 
હતી. અમે ચાહ્યું કે અમે આખેરત ઉપર યકોન 
રાખનારા અને તેમાં શંકા કરનારાઓને જદા પાડી 
પારખી લઈએ. અને તારે! પાલનહાર સર્વ વસ્તુઆનેા 
[નગેહબાન છે. (રુકૃઅ -૨) 

૨૩. તું કહે “અલ્લાહ સિવાય જેનો મા'બ્દ 
હોવાનો તમે આગ્રહ રાખા છો તેને પુકારો. તેમની 
પાસે આ આકાશે અથવા ધરતીના એક આશુ માત્રના 
અધિકાર નથી, ન તો આકાશ અને ધરતી (ની 
રચનામાં) તેમનો કોઈ ભાગ છે ન તેઆમાંથી 
(કુદરતની વ્યવસ્થામાં) તેનો કોઈ સહાયક છે.' 

ર૪. કોઈની ભલામણ તેની પાસે કામ નથી 
લાગતી સિવાય કે તે કોઈને પરવાનગી આપે. જ્યારે 
(લોકોના) દિલોમાંથી ગભરાટ દૂર થશે ત્યારે તેઆ 
(રસૂલોને) પૂછશે “તમારા પરવરરદિગારે શું 
કરમાવ્યું?' તેઓ કહેશે 'તેણે કહ્યું તે સત્ય છે, તે 
ઉચ્ચત્તર છે, તે મહાન છે. 

રપ. તું કહે “તમને આકાશે! તથા પૃથ્વીમાંથી 
રીઝક કે કાણ પૂ રું પાડે છે?” તું કહે 'તે અલ્લાહ જ છે. 
(તો કહો કે) હિદ્યાયત ઉપર અથવા ખલ્લી ગુમરાહીમાં 
તમે છો કે અમે છીએ?” 

ર૬. તું કહે “અમારા ગુનાહો માટે તમને 
પૂછપરછ કરવામાં નહિ આવે, ન તો તમે જે કરો છો 
તેના વવશે અમને પૂછવામાં આવશે.” 

૨૭. તું કહે 'આપણોા પરવરદિગાર આપણને 
સૈને ભેગા કરશે પછી તે આપણી વચ્ચે સત્યપૂર્વક 2* 
ન્યાય કરશે, અને તે જ ખરે ન્યાયકતા છે, સઘળું 
..જળણનારે છે. 


અલ-સબા' 


પારો ૨૨ 





જે] કપડ ૭૦૫ 


“9, ક? ૭ £#? 4 
૦ેઝઝક્મહ્ટપ. 


કહ ?92,9:#ન 


94૬૬ કા 
હક્ડઝઝકૂણદ્ટક5 હ. ઝડ ઠડ હ્ર્ક 
977૮... ૦272 ૦ ક 112 * ૦7 7૮72 
0 મનનબાળકકીનકક 

દ્વિ *5 2 ” 98 
હ્ભ્લ્ ૦5 ૭.#ંઝ કક 


૮#2 5 


૭૭૭% દાઝ; 
ઉક્ક4ડહ! કમાડ 
જેઝ્હ#ાડડછુ 


1 
«૮-7 


ત્ઝ્- 


તાઇ 


કુઈ હટઇડઇઇડટડ 92 
૦5 
જે55# ઉડી 





૯. સાબીઆની કરણીઓ જેઈ શયતાનને ખાતરી થઈ ગઈ કે ઈન્સાનન દુર્ગતિ તરક જવાના 
સ્વાભાવીક વલણ વિશે તેના વિચારો ખરા હતા, જ્યારે તેણે અલ્લાહને કહ્યાં હતું કે હું (આદમના) 


વંશજેને અવળે રસ્તે લઈ જઈશ. 
૧૦. 


શયતાનને ઈન્સાના ઉપર કોઈ સત્તા નથી. ઈન્સાન સ્વયં પોતે જ પોતાને બરબાદ કરે છે. 


૫૯૮ 


-/2૪₹ નહ 


સરાહ ૩૪ 


૨૮. તું કહે “તમે જેમને અલ્લાહના શરીક ઠરાવો 
છો, તેના મને દિદાર તો કરાવા!” બલ્કે (તમે તેમ 
નહિ કરી શકો), તે અલ્લાહ જ સર્વ સમર્થ છ 
હિકમતવાળો છે. 

૨૯. અને અમે તને તમામ માનવજાતિ માટે 

શ ખબર આપનાર અને ચેતવનાર તરીકે મોકલાવ્યો 
જો કે ઘણા ખરા લોકો બેખબર છે. 

૩૦. અને તેઆ કહે છે “જે તમે સાચા છો તો 

બતાવા આ (કયામતને।) વાયદો ક્યારે પ્રો થશે?” 

૩૧. તું કહે “તમારા માટે જે દિવસને વાયદો છે 
જેનાથી તમે એક પળ માટે પણ આગળ કે પાછળ નહિ 
જઈ શકો. (રફઅ- ૩) 

૩૨. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેઓ કહે 
છે “અમે આ કુરઆનમાં કદાપિ ઈમાન લાવશું નહિ, 
ન તો તેની પહેલાંની કિતાબમાં” (હે રસૂલ) કાશ, તું 
જોઈ શકત જ્યારે આ ઝાલિમોને પોતાના પાલનહાર 
સમક્ષ ઉભા કરવામાં આવશે ત્યારે તેઓ કેવા 
એકબીજાને દોષિત ઠરાવતા ' ? હશે. દબાએલો વર્ગ 
અભિમાની લોકોને કહેશે “જે તમે (આડા આવ્યા) ન 
હોત તે। અમે અવશ્ય મોમિન બની ગયા હોત!' 

૩૩. ધમંડીઆ નબળાઆને કહેશે 'શું અમે 
તમારી પાસે આવેલી હિદાયતથી તમને દૂર રાખ્યા 
હતા? નહિ, દોષ તમારો પોતાનો જ હતો.” 

૩૪. અને જે નિબળ ગણાતા હતા ધમંડીઆને 
કહેશે “હકીકતમાં આ તમારી રાતદિવસની કપટ ચાલો 
હતી અને તમે અમને અલ્લાહમાં ઈમાન (શ્રદ્ધા) ન 
લાવવાના અને તેના શરીક ઠરાવવાનો હુકમ આપ્યો 
હતો.' પછી જ્યારે તેઆ અઝાબને જેઈ લેશે તો 4 
પોતાના પસ્તાવાને છુપાવશે; અને અમે કાકરોની 
ગરદનેોમાં તોક નાખશું, જેથી જેવી કરણીઓ તેઓ 
કરતા હતા તેનો તેવા જ બદલો તેઓ ભોગવે. 


ન 
છે, 


અલ-સબા” 





પારો ૨૨ 

2 17 4 -.6જ-:શ 92 2797.72. 7: 927 92 
9૭: “8484 ઝાહપઇડ)૭ 
બ્રશ 1. મા 

#” #9-*:#-,0₹9.-7 4:# 46 ન (₹“.7₹.- 
કથ્ડડડબઝ્ફઝ-ઝપય૪ઝીય:ઝાપ્ક 
#?779-૬- ન 

ભડ) /%%ઉ1 ડક 


કક 1 922727 

૦5 ઝી દ 
ન” 72 # 2 9/7 ન, કત 9 
કા 

£.૦27# 9274૪7 


યા છે 


21 ઈતર 
ડક) કેડ દાટ ઈ 
ઈશ્ક પાકમાં 
ઝગ 


૯૫ 


કા 


ન? 92₹4તુ 
€ે ૭22” ઉ 
૭1 ર્ડ્કડ હ ટે ડી 


ત.” ડિ ર્‌ ઈઝ છ 
બા કા પ હ 
ન”2 9 # 


છ 
દ 


ડડ 6ઝઈઉડ),જડડક 


ન #7-ક્#ર 79777 


(૭1૩ઝા90(5૬ડ1411)414 121૫451 ત! 
97%? ?7ક કકક 275. 
કહ ડદઉઇડડછીણાંડડ 


ન ક ન 


છહડકડડઝડઝી 





૧૧, દસ્તૂર પ્રમાણે એકબીજાની દેખાદેખીમાં કાફરે જાણીજોઈને અલ્લાહની નાકરમાની કરતા રહે 
છે અને અંતમાં પોતાની દુર્દશાનો દોષ બીજા ઉપર ઢોળે છે. 


૧૨. અર્થીત “શું તમારી આંખા ન હતી.' 


દ નાડ. 


નમ "દ 


સૂરાહ ૩૪ અલ-સબા” પારો ૨૨ 





ર જ 9૦ કે” ડક પ્ર જ ઝે પી જ 
૩૫. અવ કદૌપણ નથો બન્યુ ક જ્યાર અમ કક હ. જ કે ક્રડ”ડઠુઉ [ક ક 
કોઈ વસ્તીમાં ચેતવનાર મોકલાવો હોય તો તે જ 


વસ્તીના પ્રભાવશાળી આગેવાનોએ તેને ન કહ્યાં હોય કે ઉઠ દ્ર વુ પ ણા 
તું જે આદેશો લઈને આવ્યો છે તેનો અમે ઈન્કાર 
કરીએ છીએ. 


77:27 ન.,“4« દ 


૩૬. વધુમાં તેમણે કહ્યાં “અમારી પાસે પુષ્કળ ૦્ડઝ ટ » 
ક ક ક વહ ૬125 1436 હગ્ડ1ઈડ 


દીલત તથા સંતાન છે અને અમને અઝાબ આપવામાં 
આવશે જ નહિ.' 
૩૭. તું તેમને કહીં દે “નિ:સંદેહ મારે 2“; ક 
જ ૦ “% “ડ્‌ કુ નુ “" 1 વફ નિ 
પાલનહાર જેના રિઝકમાં ચાહે વધારે કરે છે, અને ડક ર્જ શ્રક575 ૭્૩ઝાકડવડીડ 
(ચાહે તેને) તંગી આપે છે, પરંતુ ઘણાંખરા નથી હંડઇઝ૪-.૪17 ્ટ્ઝા 
સમજતા (રુકૂઅ - ૪) કમિ 
૩૮. અને તમારી સંપત્તિ કે સંતતિ તમને ક ક ડી 4 7 
(૧૪) - .... સ. 5% ઝા 2155; 8.21142 
અમારી નજદિક નહિ લાવી શકે, પરંતુ જે લોકો 
“% “% સ્ક “. ૧.૪... “ ન-રઈ્7”્ઝ-.દ્ર નવિ ત ન «3? 
ઈમાન લાવી નેકીના કામા કરશે તેમની નેકીઓનેો બપ ”ક્રિઈડ-£5 ૭36255૭ 
ન ન “; “| 5" “-- ક્ર 
બમણો બદલો અમારી પાસે છે, તેમજ તેઆ ઉચ્ચ .,/. 1779 . %% ત 
સ્થાનોમાં શાંતિથી રહેશે. છેડઝાંહ્ડમાછ 2 દડ પ્ય્ટડુ!! દક લ 
ક ને જ લેકે તોને રિ ષ્‌ #?9 ક /” 2/27 ન 
૩૯. અને જ લોકો અમારી આયતોને નષ્કળ ટું. જ ડક હ 15507 
બનાવવા પ્રયત્નો કરતા રહે છે તેમને ભયંકર અઝાબ ક 
સામે ઉભા કરવામાં આવશે. ૯૪/52 હડ 


૪૦. તેમને કહી દે 'નિ:સંદેહ મારો પરવરદિગાર કડ 7 
મ મ ભાતા બાડ 
પાતાના બંદાઆમાંથાં જેને ચાહે તેની રોજીમાં વધારે 


કરે છે અને જેને ચાહે તેને તંગી આપે છે. અને જે તમમે 94% 5 5.5 ઇડ ક; 

૬ ડે. જૂ ૨ “% જ “ નફ “૦૭-૨૦ 2 4 દે 
ખચ કરશા તના બદલા અલ્લાહ અવશ્ય આપશ જં. ક તં 
બેશક તે રિઝક આપનારાઆમાં સર્વક્રોષ્ઠ છે. ૦૯ડા્ડ 


૪૧. અને (યાદ કર) જે દિવસે તે સર્વને એકત્રિત ન્ઝ%૪%-ઇઝ; %775 £:ડ- : 55: ૮૩૬ 
સ ય ક «3૯ ય કઈ 555 *ક-225:4%4 
કરશે; પછી તે ફરિશ્તાઆને કહેશે 'શું આ લોકો 
તમારી પૂજા કરતા હતા?' ૦૭5” છ ક્ટ ઠં] 

૪૨. તેઓ કહેશે “સર્વ ઈબાદતને લાયક તો તું જ 

|? ત્રિ જ પ 

/ છે, તું જ અમારો નિગેહબાન છે. હકીકતમાં આ લોકો 2 ઈ “ક ટેગ્ડ્#ધ2ડ હડડ- કુ 
નમતા યમાણઇઓયઇ કસન -----.----------- 


અનન નણુ.બાડનતાક, ગરમ ખઆકદા-શકાાતાંદ-પરટ- પાણ -ગરરરદ 0 પરમાણ: 


દુ 


૧૩. અથીત 'અમારી પાસે દૈલત છે, ઓલાદ છે, સુખ સગવડા છે, અમને કોઈ વસ્તુનો અછ 
નથી અને તે વસ્તુઓ સદાય રહેવાનો છે.' 

૧૪. શકિત, ઓલાદ તથા માલ, અલ્લાહની ખુશન્‌દીને નહિ ખરીદી શકે. બલ્કે તેનો મોહ 
રાખનારને તે અલ્લાહથી વધુ દૂર લઈ જાય છે. 

૧૫. અલ્લાહના ઈરાદાને નિષ્ફળ કરાવવાની તદબીરો કરનારાઓ પોતાની તદબીરોના શિકાર થઈ 
હલાક થઈ જાય છે. 


૬૧૦૦ 


-/₹-૨ 


સૂરાહ ૩૪ 


અલ-સબા” 


પારો ૨૨ 





જીન્નાની પૂજા કરતા હતા, તેમના જ ઉપર 
ઘણાંખરા યકીન રાખતા હતા. 

૪૩. (પછી તેમને કહેવામાં આવશે)' આજના 
દિવસે તમે એકબીજાને કંઈપણ લાભકર્તા નહિ થઈ 
શક્‌, ન હાનિ કરી શકશે.' અને ઝાલિમોાને અમે 
કહેશું “જે દોઝખ ની આગ ના અઝાબને તમે ખોટે 
ઠરાવતા હતા તેનો સ્વાદ હવે ચાખો.” 

૪૪. અને જ્યારે અમારી સ્પષ્ટ આયતો તેમને 
વાંચી સંભળાવવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ કહે છે 'આ 
તો તે વ્યકિત છે જે તમને તેનાથી દૂર કરવા ચાહે છે 
જની પૂજા તમારા પૂર્વજો કરતા હતા.' અને તેઆ કહે 
છે કે આ (કુરઆન) એક ઘડી કાઢેલું અસત્ય છે. અને 
જ્યારે પણ સત્ય તેમની પાસે આવ્યું ત્યારે ઈમાન ન 
લાવનારાઓએ તેના વિશે કહ્યાં આ તો ખલ્લે ખુલ્લું 
જાદુ છે, બીજુ કંઈ નથો.' 

૪૫. અને અમે આ લોકોને (પહેલાં) કોઈ કિતાબ 
નથી આપી કે જેના તેઆ અભ્યાસ કરતા હોય, ન તો 
અમે તારા પહેલાં તેમનામાં ચેતવનાર મોકલ્યો હતો. 

૪૬. અને તેમની પહેલાંના લોકોએ પણ (સત્યને) . 
જઠું માન્યું હતું. અને જે અમે તેમને આપ્યું હતું 7 
તેના દસમા“ ભાગ (જેટલી શકિત) આ લોકોમાં 
નથી, તેમણે મારા રસૂલોાને ખાટા ઠરાવ્યા હતા, પછી 
મારું (સજાગોાને) બદલવું કેવું (ભર્યકર) હતું. 
(રકૂઅ-૫) 

૪૭. તેમને કહે હું 
છું કે તમે બબ્બે ભેગા મળી (અથવા) વ્યકિતગત 
અલ્લાહ સામે રજ થાઓ અને પછી વિચાર કરો, (તો 
તમે જાણી લેશો) કે તમારા આ સાથીને કોઈ 
ઘેલછા “ નથી આવી. તે તો માત્ર તમારા ઉપર એક 
આવનારા ભયંકર અઝાબથી ચેતવનારે। છે. 


તો માત્ર તમને નસિહત આપું * 


92 9/7 


મિાકનડાઉેલ ક 
ક, ડાડા ઇડી પી પડ 
9૭%» 

5116102 દ્ર તઉડ 
9 ટક કાકા શ્« યા ન શ 
ક ડાધ પિ 


9૭#૯કઝીપક્૭ા”ક#દિઈહુીં 

9» 9 સ “79977294 22.*92!9:'૯ 2 
ક ધછાઈિઃ ઝડ ખૂ હઝ હરી 
ર જડ ન 

9 

2277(#-59 ત્ર ૧ર 
(5595: 55 બહ #૭ડ્ાડ ડક 


છ વ ઠછટટ 3 ક જ દાન છ તિ 


7 2-77-27 ઉ 7 


%્રત્કટ્રધહઝ ઝડ ઝ % છ 





૧૬. પહેલાંના લોકોને આપવામાં આવેલ ધનદૈીલત, ઇઝઝત, સત્તા તંદૂરસ્તી, લાંબી ઉમર, પ્રભાવ 
ઓલાદ વગેરે તેમનાથી દસમે। ભાગ પણ મક્કાના લોકો પાસે ન હતે. 


૧૭. 


“ગાડરિયા પ્રવાહ' જેવું આંધળું અનુકરણ ન કરતાં, શુદ્ધભાવનાથી વિચાર કરવાથી જણાઈ 


રહેશે કે આંહઝરત સ.અ.સ.ની નસિહતોમાં દીવાનગીને। અંશ માત્ર નથી. 


૬૦૧ 


સૂરાહ ૩૪ અલ-સબા'” પારો ૨૨ 





૪૮. તેમને કહે “જે મેં તમારી પાસેથી (મારી 9૭516] ક .ડહકદાડડ 
ક્‌ ન” શ ન શ ન્ન 


નસિહતોનેો।) કોઈ બદલો માગ્યો હોય તો તે તમેજ 


ન ૦ “ડ્‌ “ “ 5 2 “છટ ક *#- 1- 
રાખી લો. મારું અજર તો અલ્લાહ પાસે છે અને તે જેખ્ગ્ટૂ“ઈ- 6225162 
પ્રત્કે વસ્તુનો સાક્ષી છે.” 

૪૯. તેમને કહે “ખરેખર મારે પરવરદિગાર સત્ય ક 
“% “ -_ “5 ૧ "“"% "% “ ન ક હ કકક ક 
વડે (અસત્યને) મિટાવી દે છે, તે ગએબને। ખરે ઊદ્ટકાન્દજુ દ્ર 
જાણનારે છે. 
૫૦. તેમને કહે “હવે કામીલ સત્ય આવી ગયું છે .- 7#%(7.2 2 €.5 % છે 
ન "% ન ૦ ક 0625-54 7/1“ ?7(77%૧27117[- 1? 
અને અસત્ય ન તો કંઈ (ભલું) ઉત્પન્ન કરી શકે છે ન 25ાહ્ન્‍્ર 2૭ 


અને ન તો (કોઈ વસ્તુનું) ? પુન:સર્જન કરી શકે 
નૂ 2 


છે. 
ક. “- ૬" મ જ ફી 29/77 7૨૬ 294 ન “7 9 
૩ ગયો હે કા સ કા કે જક ઝડ 
[ ૫૧. તૈમને કહે જો હું ગુમરાહ થઇ ગયો હોઉ છ 5૭)ક૭૦4૬ .ડઈડઇતટ[ ત પ 
તો મારી પોતાની જ બરબાદી માટે, અને જો હું ી 
હિદાયત પામ્યો છું તો કેવળ મારા પાલનહારની મારા છેહ «“જ“!હ૭ં.ડ૭ાદ્ઠ 
ઉપર આવેલી વહીના પ્રતાપે જ! ખરેખર તે સર્વ 
સાંભળે છે, બેહદ નજીક છે. 
પર. કાશ, તું તેમની દશા જોઈ શકે જ્યારે તેઆ પ. 

શટ ન્સ ક્‌ ક ન્ડ હક 9 ન ઈશ 97.79 મિનિ ક 

અલ્લાહનો અઝાબ જેઈને ગભરાએલા હશે! ત્યારે *ૃ**૭્#૪૭્ક્ ૫૩૭591%.923]ટ-78»4 


ન્ન ન્ન 


તેમને છટકવાનેો કોઈ રસ્તો નહિ હોય, અને તેમને પવ 
બહુજ નજીકમાંથી પકડી લેવામાં આવશે. સ્ટ 

૫૩. ત્યારે તેઓ કહેશે “હવે અમે તેમાં ઈમાન દડ ૭% “615804. છ; 
લાવીએ છીએ પરંતુ એટલા દૂર નીકળી ગયા પછી ' ૬ ક 
તેમના માટે (ઈમાનને) મેળવવો અસંભવિત છે, છેક 


પ૪. જ્યારે તેઓ પહેલાં ઈન્કાર કરતા રહ્યા હતા? % ર૬ ૦ ૬2૮4 2%/૮૬ 
જ ભ "૧% ૫ “% જ ર જ રોસ નિ કા ક ત્‌ઝ| વિ ૬.૫2 9 
બેશક આ લોકો દૂરથી ખાટી અટકળોાજ કરતા રહે છે. ટષ્ઝખ્જર? “કહ્ટજ 2 

૫૫. તેઓ તથા તેમની અભિલાષાઆ  “ વચ્ચે 9”. 
ભ તધ ડ્‌ જ ્્‌ ન્‌ સ્‌. છ્ષ્્ઝ હ્રુઈક 
એક આડ ઊભી કરી દેવામાં આવશે, જેવી રીતે તેમની ૧ (75૪૬ ૮૪૬6 357%.74-.ર 
પહેલાંના લોકો સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. તે લોકા “ “ “કૂક હક્ક 


ષને 


પણ શંકાઓમાં જ ડૂબેલા હતા. (રકૂઅ-૬) છેડ્ઝકૂડડા#ઇ કા કઝકક 
૬-7 દ્ર નદ ન * આઈ,” | 5” ક ઝે 


* છ જુ” 


૧૮.અરબસ્તાનમાંથી મૃતિપૂજા સદંતર નાબૂદ થઈ જશે અને તેને કરી તે દેશમાં કોઈ નહિ લાવી શકે. 
૧૯. તેમના મનની મનમાંજ રહી જશે. 





૬૦૨ 


હ 


17 





સૂરાહ ૩૫ કાતિર પારો ૨૨ 








અલ-કાતિર 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦્ક્છાઠુનકી કડા 
દયાવંત છે. 
“% ન્ડ ન. હ્ઝ્જૉ 
* ૨. સર્વ તારીકને લાયક અલ્લાહ જ છે, જે કહવકડડ્ડ-ડા,કઉડં 


આકાશે તથા પૃથ્વીનો સર્જનહાર છે. જેણે બબ્બે ત્રણ ,., 7. પ 
૦૧ 2૭#-દસ 
ત્રણ અને ચચ્ચાર પાંખાવાળા? કફરિશ્તાઓ હ/4ડડહકક ડ્ર %55 ઝં 


મ“ ઝ *% જડ કુ ર 

સંદેશવાહક બનાવા કામે લગાડયા છે. તે (પોતાના ટુ ટ 6. શ્‌ 5 | હુપ્ડ ક 
સજનામાં) જે ચાહે તે વધારતો રહે છે. કારણ ક તે ન 
સર્વ વસ્તુઓ ઉપર સત્તા ધરાવે છે. બરેગ્ન 


૩. અલ્લાહ ઈન્સાનાોને પોતાની રેહમતથી ૬... દ... નુ 
(કૃપાથી) નવાઝે તો તેને કોઈ અટકાવી નથી શકતું અ હાન કઝ હ્શ્ક 


અને જૈને તે અટકાવી રાખે તેને કરી કોઈ ચલાવી નથી 227372 #* 22૮2 5% ક 
ક જડ ત ક. દ દ. 7 ટેબ છ્રર્ઈ ડન ૦5 હા. 
શકતું; અને તે સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળેો છે. ર ્ન્‍ 
૪. હે ઈન્સાનો, અલ્લાહના તમારા ઉપર કરેલા "૦ 


ઉપકારેને યાદ કરો. શું અલ્લાહ સિવાય બીજો કોઈ , 4 [, -2...*9₹ , (૮ તિ 
“5 જ * ક "હ ક9 2 [૮ ક ય ષ્ ૬11 
સર્જનહાર છે જે આકાશે। તથા પૃથ્વીમાંથી તમને રીઝક “5 “૪405459753૭ ાફડઉ 


પરે પાડી શકે? તેના સિવાય કોઈ અન્ય ઈબાદતને ક .૦7? જ 25* ૪ કાજે 
હ યુ પ માન છઇલડાહ્ દ્રા15 હાડ હટ 
લાયક નથી, તો પછી તમે કયાં ભટકી રહ્યા છો? ી ક ર ડ્ર. હ 

૫. અને જે તેઓ તને જૂદ્ઠો ઠરાવે તો (શું થયું), ૦૭%કહડટ ૭5૬5 


તારી પહેલાં જેટલા રસૂલે આવ્યા, તેમને જહા. ન 
ઠરાવવામાં આવ્યા હતા; અંતમાં સર્વ વસ્તુઓ અલ્લાહ 2 હડઠ્ડર કેવડું 165 ડ.હ ૭2 
સમક્ષ રજ થવાની છે. #9729 7-22 
ક ક "% “ જ “ડ્‌ મે કા | 
૬. હે ઇન્સાનો, અલ્લાહનો વાયદો ખરેખર સાચો ર ૦૭૩ટ્ઝ#ી 
છે. રખેને આ દુનિયાના જીવનથી (અંજાઈને) તમે «45,૬55 હડ 1 55 નઇ 
ઠાકર ખાઇ જાઓ, અથવા ફરેબી તમને અલ્લાહના ર. ૬ર5૪)ક.ડ 
સંબંધમાં છેતરી જાય! ઉ 55594 “હ છ્ડ્યા 
૭. બેશક, શયતાન તમારે! દુશ્મન છે; માટે તેને ,.9%///..«€ ?2 7”? 4 $ુ?54 
હ "“ કડુ ક ક. જ ત 1 
“પોતાના દુશ્મન જ સમજે. તે પોતાના સાથીઓને 5 લાવાના છ] 





માણ કઝ જટા ઝના મનમા ૧૬મર૦૯ટ-જ૬૦ણાઃ 

૧. ફરિશ્તાઆને અલ્લાહ તરકથી ખાસ ખાસ જવાબદારીઓ અને જદા જદા કામો માટે તેમને 
સપાએલા ભારને ઊંચકવાની શકિત અથવા તેમની જવાબદારીના કામને નીભાવવાની દિ વભિન્ન શકિતઓ 
(પાંખો) અર્પણ કરી છે. 


૬૦૩ 


સૂરાહ ૩૫ 





માત્ર એટલા માટે જ બોલાવે છે કે તેઆ ધગધગતી 
આગમાં તેના સાથી બને. 

૮. જે લોકો ઈમાન ન લાવ્યા તેમના માટે સખત 
અઝાબ છે, અને જે લોકોએ ઈમાન લાવી ભલાઈના 
કામ કયી તેમના માટે ક્ષમા છે અને ભવ્ય બદલો છે. 
(રકૂઅ - ૧) 

* તો જેને તેમની બદઆમાલીઓ (બૂરી 
કમાણીઓ।) મનગમતી કરી દેખાડવામાં આવતી હોય, 
કે જેથી તે પોતાના કામોને ભલા સમજી લે (તે ઈમાન 
લાવી નેકી કરનારા જેવો થઈ શકે) છે? બેશક અલ્લાહ 
જને ચાહે ગુમરાહ ઠરાવે છે, અને જેને ચાહે હિદાયત 
આપે છે. તું તેમના ગમ (દુ:ખ)થી તારો જાન એ ન 
ગુમા્વૌશ. અલ્લાહ તેમના કામોને સારી પેઠે જાણે છે. 

૧૦. અલ્લાહ જ છે જે હવા મોકલે છે જે 
વાદળોને ઘેરી લાવે છે, પછી અમે તેને મૃત જમીન 
તરક લઈ જઈ તે મરેલી જમીનમાં કરી જીવનનો 
સંચાર કરીએ છીએ. આવી રીતે (આખેરતમાં 
સજીવન) થઈ કરી ઉઠવાનું થશે. 

૧૧. જે ઈઝઝત ચાહે છે તો (તે જાણી લે) કે સર્વ 
ઈઝઝત અલ્લાહ માટે જ છે. ભલી વાતો તેની તરક 
જનારી છે અને ભલાઈના કામોને તે ઉચ્ચ સ્થાન આપે 
છે. અને જે કપટ ચાલો ચાલે છે તેમના માટે સખત 
અઝાબ છે અને એવા લોકોની તમામ ચાલો અંતમાં 
નાબુદ થઈ જશે. 

૧૨. અને અલ્લાહે તમને માટીમાંથી સર્જ્યા છે, 
પછી વીર્યમાંથી, પછી તેણે તમારું જોડું બનાવ્યું. 9 
અને કોઈ માદાનું ગર્ભધારણ કરવું અથવા (બાળકને) 
જન્મ દેવું તેનાથી અજાણ્યું નથી. અને વયો-વદ્ધ 
પોતાની ઉમરને વધુ લંબાવી નથી શકતો અને ન 
કોઈની ઉંમરમાં ઘટાડો થઈ શકે છે, કે આ બધું 
પહેલેથી લખાઈ ન ચૂકયું હોય. બેશક આવું કરવું 
અલ્લાહ માટે બહુ જ સહેલું છે. 

૧૩. અને તે બે સમુદ્રા પણ એક સમાન નથી 
_જમાંથી એકનું પાણી તો મીઠું, રૂચીકર તથા સ્વાદિષ્ટ 


ન 
છ. 


કાતિર 


પારે ૨૨ 
બ્જકાહ્કઝઇકઉડ 
ઈક 25451057811 

બજજઉઇકકઈડઈદ્રડકાળં#ડ 
હ હ ક 
વ 10િ 5-7 મ ૨: 
ભજેડઝકઇત0ડ)યુ્ક્ઝઇડ”ઇ 


ત્ર 


2#7- 


દિ જા 


દ“ઇ”્ડૂડટઝઝાડકાહ ફાડ 
કાવ#ડઝક%૫ર૫ ડડ 
જેડ 
શશઉઝડછાદ્રાઈઈાઠડ#ટડક 
“ઝટાકાડતડડ્ી,#નડક 


# ?7 #€ 27747 492 
દાહક પડી ૩ ૪ દ્ટ્કાહ હ ૭4 
27-7-27 7૮ 
€ 75:92 હ, 43 


દ્ર ઝડડડાઈક્ 9 થા ઈઉડટ; મી 


સ્ક 
ંછડઝડડકગઝડટદ રાણ 


દ” # 9% 


ન કઝ છે” 


પા ક 2-97 નન દન ૪ 
ઇઝ ડકકફઉ; 
9 «ન જ ઠે ક 
૯કડ્રાહહાડ હ પ્્ડહં 


/ ટ ન । લંક ઝુ ક 
યાપ! હડ “છ્ટગ્ટ!ં 





ર. આ આયત આંહઝરત સ.અ.સ.ની ઈન્સાન પ્રત્યેની લાગણીઓને ખ્યાલ આપે છે કે આપ (સ)ના 
અંતરમાં ઈન્સાનો સાથે કેટલો પ્યાર હતો અને કેટલી હમદર્દા હતી. 


૬૦૪ 


સૂરાહ ૩૫ કાતિર પારો ૨૨ 





7 


7 


હોય છે અને બીજાનું ખારું, કડવું હોય છે (પરંત્‌), હ5 જડ «ક; હહ હ [455 164 
"તે બન્નેમાંથી તમે તાજું માંસ ખાઓ છો, અને 


તેમાંથી તમે પહેરવાના ઘરેણા(ની વસ્તુઓ) મેળવા ડક 5 ઝા 
છો. અને તું જુએ છે કે તે (સમુદ્ર)માં વહાણે। કેવા કકે 


7 


7 


ક ક ત્તઇ 2729 

ક ૦ ૦ કડ. "“"% “* ક] 
(મોજાં કાપતાં) ચાલ્યા જાય છે કે તેમાંથી તમે તેની 7 45૭% ઇઝ કાઈ & ચાહ 
કૃપાઓ મેળવો અને તમે તેના શુક્રગુઝાર (બંદા) બને. 5 *2. ૬77 


૧૪. તે રાતને દિવસમાં સમાવી દે છે અને તે 
ક ૦ ક જ "; ૧ 4 * # (7 9 “૬ * નિ દિ 
દિવસને રાતમાં સમાવી દે છે. અને તેણે સર્ય અને અ#'કંાક્કઝડજાડકાહ5 
ચંદ્રમાને કામમાં લગાડયા છે, જે દરેક પોતાની .. બ ક 
ક્ષ "હ જહ ક 45? 774. ન 79% ત કુ 
નિર્ધારિત મુદ્ત સુધી પ્રકાશતા રહેશે, આવો છે હસ્ટછડસ્ટહ5 નિટન 


અલ્લાહ, તમારો પાલનહાર, તેની જ આ બાદશાહી 7979: ક? 97 | ક 2૬ 
ઉ ઝડયાક#કઝ૬; ક ર 
છે, અને તમે તેના સિવાય જેને પુકારો છે (તે) એક 


ઠળિયાના છોતરા જેટલાના પણ ધણી નથી. ભેઠઝકડઝડકઉ5$ છ 
૧૫. જો તમે તેમને પુકારશા તો તેઆ તમારી _, _ દ? (૮% “5: 
પુકારને સાંભળી નહિ શકે; અને જો તેઓ સાંભળશે ક્ડ્ડ્કડઝદદ ૩ ક*-% 995૭] 
તો પણ, તમારા માટે કંઈ પણ નહિ કરી શકે. અને કડી ડ ૭% ક ક 

કયામતના દિવસે તેઆ તમારા ઠરાવેલા શરીક હોવાના * 
ઈન્કાર કરશે અને તમને કોઈ પણ (હકીકત) જણાવી (રે છ હક ઝુ 
' નહિ શકે સિવાય તે જે સર્વજાણનારે। છે. (રુકુઅ -૩) ક 
૧૬. હે ઈન્સાના, અલ્લાહના મોહતાજ તો તમે ૮5 91૮૬૪) .1। ૪7૬2 222% 2૬ [૮ 
છો. પરંતુ અલ્લાહ તો બેપરવાહ છે, સર્વ પ્રશંસાને ક કા ર 
પાત્ર છે. (ઝુ હ! 
૧૭, અને જો તે ચાહે તો તમને નાબ્દ કરી નાખે 


અને (તમારી જગ્યાએ) નવું સર્જન કરે. #જષ્ક્ગ્ડટ:2૦ટ 
ક ને લ ટે ૬9૦૬ કજ 472 ક ન 
૧૮. અને આવું કરવું અલ્લાહ માટે મુશિક્લ કિક 
નથી. 4 ન 
%7.72 2 79ન ડા નિ 


૧૯. અને કોઈ ભાર ઉઠાવનાર (જીવ) બીજાને 45૮5 ડી 
ભાર નહિ ઉઠાવે; ભારે બાજાવાળા બીજાને (મદદ) દ /.«79*%2? ? 2 

"૧ ૦૧ પી ર ક રે ક વ ક ક 
માટે પુકારશે તો પણ કોઈ ઉપાડશે નહિ, પછી ભલે તે “2૫ કછ રઝ “૭! 


(નજીકનો) સગો કેમ ન હોય. (હે રસૂલ) તં માત્ર ; ?941(. 2247 2727422727? 7 
ટ હ ) “%્‌ “ ૧% "૫ ( કે ર જ ૧ વાઇ ઝી 
તમને જ ચેતવી શકે છે જે પોતાના પાલનહારને જોયા -ર 

“ડ્‌ “૫ હ મ જ નહ દ 9૦૦ 7 
વગર તેનાથી ડરતા રહે છે, અને નમાઝ કાયમ કરે છે. «૭6 ઉઇહઇઇઝ જાઝ નિવ 
નેશક જે પોતાને (ગુનાહોથી) પાક રાખે છે; મ ી 
પતાના અંગત લાભ માટે જ પાક રાખે છે; અને જઝદ્રારડીક 
અલ્લાહ તરક જ સૌને પાછું કરવાનું છે. કટર (6૬ 

“હ જ “_." “ -_ ઉ હ હ્છ્ડ 
૨૦. અને આધળા તથા દખતો બન્ને એક સમાન 

નથી. 


૬૦૫ 


સરાહ ૩૫ કરાતિર પારો રર 


-----------:--------%# આ 


શ્ર ર 

ર૧. ન તો અધકાર તથા પ્રકાશ. ઉ.05 4515 
૨૨. અને ન છાંયો તથા તડકો. ી ઉ 3 મી 
૨૩. ન તો જીવંત અને મૃત એક સરખા થઈ શકે ઝેડ 


£/. ખરેખર અલ્લાહ જેને ચાહે સાંભળવા દે છે. જે 5૪16113554 ક ઉ 
કબરેમાં દટાએલા ” છે તેમને તું કંઈપણ નથી હ્**#*5૭.:52»922:-2ક 


સંભળાવી શકતો. છેક પ 10 
ર૪. તું માત્ર એક ચેતવણી આપનાર છે. રી જ 
રપ. બેશક, અમે તને સત્ય સાથે, ખુશ ખબર ક છેક૭-%ડહા 


આપનાર અને ચેતવનાર તરીકે મોકલાવો છે; અને ...» «ક કા 
બ ક્ડે ઝે ૧% ક 5 ડે શ ર ક જ - જા ક 
કોઈ એવી કોમ નર્થી જેમાં કોઈ ચેતવનાર મોકલવામાં કહવ. ૪૭ ડડ હાઉ 


ન ખાવ્યો હોય. જડ) 
ર૬. અને જો તેઓ તને જ્યો ઠરાવે, (તો) રી ર 


તેમની પહેલાંના લોકોએ પણ (પોતાના રસૂલાને) જઠ્ઠા પા #હીહ- હડક કાઉ ૪ 

ઠરાવ્યા હતા. તેમના રસૂલે તેમની તરક સ્પષ્ટ મુ 92 જક ઝદ 

મો'જઝા તથા લેખિત આદેશો અને (કેટલાક) ડને. દી ના 22415 

કિતાબો લઈને આવ્યા હતા. હી 
૨૭. અંતે જે ઈમાન ન લાવ્યા તેમને મેં પકડી ક ર 

લીધા, અને (જોઈ લે।) મારો બદલો કેવો (ભયાનક) જ્ઝડટ હા હ 


હતો! (રુકૂઅ -૩) ક પ 
ર૮. શું તેં નથી જેયું કે અલ્લાહ આકાશેથી જળ હક નના હ કડક 


“ડુ * ક” ક કે જ સુ શ 2 ક ક ઝક દ 75 
વરસાવે છે અને અમે તેના વડે (વવિધ રંગના કળો ફે “ઠા પ4 
ઉત્પન્ન કરીએ છીએ; અને પહાડોમાં કેટલાક સકેદ ય 


હ મચ ૧ 7 કક ક 5 5 
તથા રાતા વિવિધ રંગના તેમજ કાળા પણ છે; ઉે2૩- “55૭ [5 ા 
૨૯. અને ઇન્સાનો, પ્રાણીઆ તથા અન્ય ઢોરો /%,.9/%,૮?; 


9479 ત્ર 
ન “હ “ ૦૦૨ ન ક ષ્ય પ વિ ભ જ 
પણ એવી જ રીતે અનેક રંગોના હોય છે? હકૌકતમાં મા અઝ ઝ્રશ્ડાડ ડડ 
તેના બંદાઓમાંના ઇલ્મ ધરાવનારા જ અલ્લાહથી ડરે 45૬ 47૮“ ક્રા્‌!દ 
ન ક મ કડ છી ડિબા #વ્ઝકહ્્ક્ડ પગ 
છે. ખરેખર, અલ્લાહ સર્વ સમર્થ છે, બક્ષનાર છે. 
ભજ ૧૧૬ જજ. ક જ 7224 જૈ રઇ દ્વ 
૩૦. ખરેજ, જે લોકો અલ્લાહનો કિતાબનું 924%! 
વાંચન કરે છે અને નમાઝ કાયમ કરે છે અને અમે જે 741 21) (447 ૪) 7૮272272? 
જ ક ક ફે ક 5515. 57 
તેમને આપ્યું છે તેમાંથી છૂપી રીતે તેમજ જાહેર રીતે | _ દ 
૮ “જ જ છૂ 5 “૧% _"% ન £7?-279770,7 “૪ દ્ર 4 9!277 ક9:29,* 
ખર્ચ કરતા રહે છે, તે લોકો એવા વેપારના અભિલાષી ઇંકિંડન્ઝં 2 55 4-2 સ; 


ક કકક હ ર ટ 
છે જમાં કદીપણ ખાટ નહિ આવે; 929% 74 
૩૧. કારણ કે અલ્લાહ તેમને પૂરેપૂરો બદલે 6-9” 


દ 77 9272797? 29.:₹.-» 


' આપશે, બલ્કે પોતાના કઝલોમાંથી અનેક ઘણુ (ડી પ હ્ગ્ક્વઝ્ક#ન્લડક 
ક ઝમ ક 9 


૩. અલ્લાહના કલામ તથા તેની નસિહતોથી પોતાના દિલને તથા કાનને બૅધ રાખનારાઓ હાની” 
રૂપમાં મૃત્યુ પામેલા છે નિષ્પ્રાણ છે, અને કબરોમાં દટાએલા સમાન છે. 





૬૦૬ 


સૂરાહ ૩૫ 


વધારીને આપશે. તે ખરે જ (બેહદ) ક્ષમાવંત અને 
(બહુજ) કદરદાન છે. 

૩૨. અને જે કિતાબ અમે તારા ઉપર વહી દ્રારા 
મોકલી છે, તે સત્ય છે, જે તેની પહેલાં ઉ 
આવ્યું હતું તેને પરિપૂર્ણ કરનારી છે. બેશક અલ્લાહ 
પોતાના બંદાઓઆની હાલતથી (પૂરે) માહિતગાર છે 
તેમનો નિગાહબાન છે. 

૩૩. પછી અમે અમારા બંદાઆમાંથી જેમને 
ચાહ્્તું તેમને ચૂંટી લીધા હતા અને તેમને અમારી 
કિતાબના વારસ બનાવ્યા. પરંતુ આ લોકોમાંના 
કેટલાક સ્વયં પોતાનું અહિત કરનારા છે, અને 
કેટલાંક સીધા માર્ગે ચાલનારા છે, અને કેટલાક 
અલ્લાહની તોકીકથી નેકોમાં બીજાથી આગળ નીકળી 
જનારા છે, બેશક આ (તેનો) ખાસ કઝલ “” છે. 

૩૪. તેઆ સદા કાયમ રહેનારી જન્નતોમાં 
દાખલ થશે. તેમને ત્યાં સુવણ કંગન તથા મોતીના 
હાર પહેરાવવામાં આવશે; અને ત્યાં તેમના પોષાક 
રેશમના હશે. 

૩૫. અને તેઆ કહેશે “સવ પ્રશંસા અલ્લાહ માટે 
જ છે જેણે અમને સર્વ પરેશાનીઓથી મુકિત અપાવી. 
બેશક અમારે પાલનહાર બેહદ ક્ષમાવંત છે, બહુજ 
કદરદાન છે. 

૩૬. જેણે પોતાના કઝ્લો (કૃપાઆ)થી અમને 
સદા કાયમ રહેનારા ઘરમાં લાવી વસાવ્યા જ્યાં ન 
અમને કોઈ દુ:ખ પહેીચશે ન અમને થાક લાગશે. 

3૭. પરંતુ જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેમના 
માટે જહન્નમની આગ હશે જ્યાં ન તો તેમને મોત 
આવશે, ન તેમના અઝાબ હળવો કરવામાં આવશે. 
અમે આવો રીતે દરેક નાશુક્રાને તેનો યોગ્ય બદલે 
આપીએ છીએ. 

3૮. અને ત્યાં તેઆ મદદ માટે બમો પાડતા 
કહેશે “હે અમારા પરવરદિગાર, અમને બહાર કાઢી લે, 
અમે હવે નેક કામા કરશું અને પહેલાં જેવી 
બદકારીઓઆ કરી નહિ કરીએ.” (અલ્લાહ કહેશે) “શું 
અમે તમને એટલી લાંબી ઉમર ન આપી હતી કે જે 


કાતિર 


પારે ૨૨ 





4. નર ન 


6”: 
જન ભાગળ તાકી 


ઠન “ક 79777? 
કદ ડ# 5 હ ઈ ધી 55 


87 “ન થડ 974 

મઇડઈ.હફકુડઃ વક ટ 

7 249 નન પ 

“-૨૨)1952 ડા|3 કિડ ી હાડ 
બ્ક્ઝ 


કરાળઝધફડકેક ઈકડઝડડુગ્ડડ્ડડ 


49.(79-972(77 ૪9? 
જેક ભશ્૩૩૬૪ક5ડ પ્્ક્ગ્ઝ્ 


ઉ!“હઈડ ડડ હ ઝી ઈઉડ 


ન્ન 
ઝે ક ક 4 %2₹77 તડ 


હ. 
«455૬. ઝડ્રંડ5 જાળ 


૦૭ હડાઇડઝ૭ડછ 
ક ગાઠ 
હ ઝકછાવહ્ડક્દઇડકડડા#:ડ 

જેક 


2 “7 «ન 


કડઇઇવ્ાડટડઝઝ4ડ 
ક 3 5 447 ક?797/:5 -2# 
ઝક બા હડ 





ને ૦ જહ તૂ 
૪. તોફીક-આપવામાં આવેલી શકિત, કઝલ અ્થીત કૃપા. 


૬૦૭ 


સરાહ ૩૫ 
દરમિયાન તમે જે વિચાર કરવા ધાય હોત તો વિચારી 
શકયા હોત? ઉપરાંત તમારી પાસે એક ચેતવનાર પણ 
આવ્યો હતો! હવે (તમે સઝા) ચાખો, કારણ કે 
ઝાલિમોાનેો (અહીં) કોઈ મદદગાર નથી. (રૃકૂઅ-૪) 


૩૯. ખરેખર, અલ્લાહ આકાશો તથા પૃથ્વીના 
ભેદોના જાણનારો છે. ખરેખર તે અંત:કરણના 
ભેદાના (પણ) જાણનારે છે. 


તેએ જ છે જ્ણે તમને પૃથ્વીના ખલીકા 
(હક્કદાર) બનાવ્યા છે. માટે જે કુક (ઈન્કાર) કરશે તે 
પોતાના કુક્રના જવાબદાર છે, અને તેમના માટે 
તેમનું કુઠ્ટ તેમના પાલનહારની નારાઝગીમાં વધારો 
કરી દેશે, અને કાકરો માટે તેમનું કુઠ્ટ નુકસાન સિવાય 
બીજું કંઈ નથી વધારી શકતું. 

૪૧. તું કહે “શું તમે તમારા ઠરાવેલા શરીકોને 
(નજરે) જોયા છે. જેમને તમે અલ્લાહ સિવાય પુકારો 
છો? મને બતાવો કે ધરતીમાં શું છે જે તેમણે સજ્યું 
હોય? અથવા શું આકાશોની રચનામાં તેમનો કોઈ 
ડસ્સા છે? અથવા શું અમે તેમને કોઈ કિતાબ આપી 
તેમના માટે દલોલરૂપ હૈ હોય?”બલ્કે ઝાલિમો 
કબીજાને વાયદા આપી છેતરતા હોય છે. 

૪૨. હકીકતમાં અલ્લાહે આકાશો તથા પૃથ્વીને 4 
તેમના મુકરર (નિશ્ચિત) સ્થાનોાથી ખસી જ્તા 
અટકાવી રાખ્યા છે. અને જો તે ખસી જાય તો 
બન્નેને અલ્લાહ સિવાય કોઈ અટકાવી નહિ શકે.!૫) 
ખરેજ તે બેહદ સહનશીલ છે, બેહદ ક્ષમાવંત છે. 


ન્ડ 


અ 


છે જ 
એ 


૪૩. અને તેઓ અલ્લાહના નામ પર ભારી કસમ 
ઉઠાવી કહેતા હતા કે જો તેમની તરફ કોઈ ચેતવનાર 
આવશે તો તેઓ પહેલાની કોઈ પણ કોમથી વધુ 
હિદાયત પામનારા થશે. પણ જ્યારે તેમની પાસે 
ચેતવનાર આજો તો તેમના અણગમામાં જ વધારે 
થવા પામ્યો. 


કાતિર 


પારે ૨૨ 
દ્વિ કેક 
1954555 ફડ કઉંડ “૭5% 


છક! & 


ન 


97 * 972? ૧0 
4 પ2 5 ષ્ટક્ન્ડાહ્દ કડ 
%?250દ૭) 
નત ક / ડછઝાહડ ડડ ય 2114 
2 ડાયા ક # 7” દ *277 


ટિ 
ન કઉતદરઝડનદઇડ ઝક 


ઊપડે 
ક “?724,72 472 હત જા 
“૭૩% તન દક 


229775 


કક શહ ડઇડઇડઇડ કરા 
વડ ઝડ 7 છટ મ ઈન્સ્ય્ઝ તી કા છુકન્નું 

ન્ન દ .”972 57.22 પ જ 9 ન 
છેઇ%પ૫ટઝડક્ડાાહઅત 


9?/ કન” નક ૮ 


79 77૦,474 
44% શક હાબ્ક5કક્નાહા... હ] 


હઝ ઝી 
ય નરક ઈ 

?9*”92 2 ક્ર ન? 9, *% 2” 15 
2 મ દુક*-315 
2 22107૬ 12-#7792. 4 
ન ડડ હડડ)]૭હવાડ ર 
2.7.2? 4, ??717(7 929 7 

નાઈક ઇઝ ઠય 


નર 


૫. આકાશના ગ્રહો તથા પૃથ્વી તેમના નિયુકત ક્રમમાંથી વિચલિત થયા વગર વ્યવસ્થાપૂર્વક પોતાની 


કામગીરી બજાવી રહ્યા છે, જેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે વસ્થા પાછળ કોઈ મહાબદ્ધિશાળી, સર્વ સમર્થ 


શકિતને હાથ છે; તે પરમ શકિત મહાસમર્થ હસ્તી અલ્લાહ છે જે આપણી બંદગીનેો ખરે હક્કદાર છે. 


૬૧૦૮ 


સૂરાહ ૩૫ 


૪૪. (તેઓ) ધરતીમાં ગર્વ કરી ફરેબી ચાલો 
ચાલતા રહ્યા. પરંતુ કરેબી ચાલો બીજા કોઈને નહિ પણ 
તેના રચનારાઓઆને જ ધેરી લેતી હોય છે. તો શું આ 
લોકો પોતાના પૂર્વજોની જેમ (અઝાબનીજ) રાહ 
જોઈ રહ્યા છે તો! તું અલ્લાહના નિયમોમાં કદોપણ 
કેરકાર થતો જોઈશ નહિ; અલ્લાહના નિયમને 
કદીપણ તું બદલતો નહિ જુએ. 

૪પ. શું તેમણે ધરતીમાં હરીકરીને નથી જેયું કે 
તેમની પહેલાંની કોમાના શું અંજામ આજો હતો? 
જોકે તેઆ આ લોકોથી વધુ બળવાન હતા, અને 
અલ્લાહ એવો નથી કે તેને આકાશે તથા પૃથ્વીમાં કોઈ 
નાકામ બનાવી શકે. બેશક તે સવ જાણનારો છે, 
સર્વશકિતશાળી છે. 

૪૬. અને જો અલ્લાહ લોકોને તેમના દરેક કામ 
ઉપર તરત જ પકડતો રહેત તે। પૃથ્વીમાં એકપણ જીવ 
બાકી ન રહ્યો હોત.(૧) પરંતુ અલ્લાહ એક મુકરર 
સમય સુધી તેમને મોહલત આપે છે; અને જ્યારે 
તેમના સમય આર્વી પહેંચશે ત્યારે (તેઓ જાણી લેકે 
કે) અલ્લાહ પોતાના બંદાઓ ઉપર (કડક) નજર 
રાખે છે. (રુકૂઅ-૫) 


૬. બેહદ રહેમ કરનાર અલ્લાહ સઝા દેવામાં ઊતાવળો નથી, અને તે પાપીઓઆને તથા નાકરમાનોને * 


કાતિર 





પારો ૨૨ 
હઝ છૂલાકડ ઊહુંઇઉવૂડ) 
હકક ક 
વક? કબ્જા 

955 
#ડ#ઇઇઇઝ,ાડ#ઇ ન 
હડકશકડદડકાકઇઇ કડક 
ડં-કડકકપ5ાહુદહ ભભળાતા 


5.૦ ૦9#”2 


જો 5 #હઇડા 
&હઈઇ કછુ ડાછાકન્ડારકડ 
ડઝાબઞાડઇઝ#ડ 
ઝઝ૦કાહઉશક્દોહાડઈરડક 


દ ર2 ત્ર 


ઊપર 





સુધરી જવાની મોહલત આપે છે. જો ગુનાહગારોને તેમના ગુનાહોની શિક્ષા આપવામાં તે ઊતાવળ કરતો 
રહેત તો આ દુનિયાના અંત ક્યારનો આવી ગયો હોત, અને જીવ માત્રનો વિનાશ થઈ ગયો હોત. 
ઈન્સાનના વિનાશ પછી પશુપ્રાણી, પક્ષીઆ વગેરે વસ્તુઓનું દુનિયામાં રહી જવાનું કોઈ પ્રયોજન ન 


રહેત- 


૬૦૯ 


₹2૪ 


સરાહ ૩૬ યા'સીન 





' યા'સીન 
૧, અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
૦ “૫ % જ ર ુ તિ 
દયાવત છે. ૦--ક્્કછ્ટ્રા!.ક-5 
ર. યાસીન : (હે કામિલ રાહબર.) રડ 
૩. આ હિકમતભર્યી કુરઆનના સોગંદ. કા 
૪. બેશક તું રસૂલોમાંથી છે. હ ટ્સ ઠ્રા-ડાડ 
૫. અને (તું) સૌધા રસ્તા ઉપર કાયમ છે. હ%.ડહડ 
2 9૦-92 ન દ્ર 
૬. (આ કુરઆન) સર્વ સમર્થ, દયાવંત તરકથી ૦ 
મા સ ર... હ બ બ 
૭. કે તું તે લોકોને ચેતવી દે જેમના પૂર્વજોને .! 224 ”કદ 
"જ ન ક ન ક ૨ હક ભઈ ૪.55 
પહેલા ચેતવવામાં ન આવ્યા હતા જેના કારણે તેઓ 
બેપરવા છે. 
૨૮૪ “ક ક દ “ ક ય 
૮. ખરેજ, તેઓમાંના ઘણા ખરા વિશે ક કા ઝ નિ 1 ધ 
(અલ્લાહના) શબ્દો સાચા ઠયી છે માટે તેઆ ઈમાન ટકેન્ડ 


(શ્રદ્ધા) નહિ લાવે. 


૯. જૂ “જે ઝ્‌ "% ક “ દ્રે 5૪ ત 279 “. ત! ભિ 2 
ી અમે તેમની ।રદનોામાં તોક નાખી છે હુંડી હદ તકા ત છી 
તેમની હડપચીને અડકતી હોવાથી તેમના માથાં ઉપર ટ 


ન્ડ જો 2% ક 
ખેંચાઈ ગયા છે. 06 ૬% 
૧૦. અને અમે તેમની આગળ તથા પાછળ આડ 9. 24 ૭»5145 ઝે“ 5 77722 
ઊભી કરી દીધી છે. અને તેમને ઉપરથી પણ ઢાંકી “4 “7 નન કઝ હુ 
“ક ઝડ ક જે 27 7742247 ક 2 
દોૌધા છે, જેથી તેઓ કંઈ પણ જોઈ નથી શકતા. ૦૭૭% શ્ઈ-ન્્હ્ક 14 


૧૧. અને તં તેમને ચેતવે કે ન ચેતવે: તેમના ૪58,125 97 9( 2242497 સ્ક 
ય હા કરડ ળઇઇત 


ન 


માટે બધું જ સરખું છે, તેઆ ઈમાન નહિ લાવે. 


2 22 

૧૨. તું માત્ર તેમને જ ચેતવી શકે છે જે ની જ્હા 
ઉપદેશને માને છે અને કૃપાનિધિ (અલ્લાહ)થી વડા ડ્કાત્ડ્ડ ક 55 8૭5ઝદ્ગડ) 
એકાંતમાં ડરતો રહે છે, માટે તેને ગુનાહોની માકી તથા કાક હદ કક 
ભવ્ય બદલાની ખુશ ખબર આપી દે. બ્ર રક ઠય 


ક 
હ કવ- 


૧૩. હકીકતમાં અમે જ મૃતદેહોમાં પ્રાણ કુ ક્‌ 2 યહા -2 224 ક 
નાખીએ છીએ, અને તેઓ જે કરણી આગળ મોકલે છે 
અને જે કંઈ તેઓ પાછળ મૂકી. જાય છે તે સર્વની અમે 


૬૧૧૦ 





સરાહ ૩૬ થા” 
સ યા સૌન પારો ૨૨ 
નીધ રાખીએ છીએ; અને આ સર્વ વસ્તુઓ અમે એક છછ 9 2 કા ઇલ મકન ઈન્ઝ હ હ 
વિસ્તૃત કિતાબમાં નોધી રાખી છે.(૧) લ હાદ 
૧૪. અનેત તું તેમને તે શહેરની વસ્તીના દાખલો . %.: . 4... ? .,.# %#7 #72 ક 
9% 9૦1૮94, 92 હ 
આપ જે વસ્તીમાં રસૂલા આવ્યા હતા. (ક્દહ3] 43, 51૫૦555 595 9 ડ્‌ 
ર ટ 2.222 ૧. 
૧૫. જ્યારે અમે તેમની પ બે હ હેડકી 
માકલાવ્યા તેમણે તેમના અસ્વીકાર કર્મી પછી અમે (ડ જડ છું 2:59 
પુ હ્ટ્ડકા પંડ 1 
તેમની મદદમાં ત્રીજો રસૂલ માકલાબો હતા, અને 7 ઝે 
તેમણે (ત્રણેએ) ભેગા મળી કહ્યાં, 'ખરેખર અમને હક) કડ કછ 


તમારી તરક રસૂલે બનાવી મોકલવામાં આવ્યા છીએ.” 
૧૬. તેમણે જવાબમાં કહ્ય “તમે તો! માત્ર કા 


“૧ ન“ “% હિ “4 5 ઝં] 9 79 
અમારા જેવા જ સાધારણ ઈન્સાન છો, અને ૭-»1૭)%પ 255) 


કૃપાનિધિ (અલ્લાહે) (તમારા ઉપર) કંઈપણ ઊતાયું “92 ળા ડી 805. 
નથી તમે જ્ઠૂ કહી રહ્યા છો.' દિ. હ્ન્હ્ 
૧૭. તેમણે કહ્યું, અમારે! પરવરદિગાર જાણે છે ડઝાઈન 
કે અમે ખરેખર તમારી પાસે મોક્લાએલા તેના જ છ૦%-૦55%1ઉ1 ૫૩ હિ 
રસૂલે છીએ. 
૧૮. “અને અમારા ઉપર માત્ર તેના પયગામ #» 92,812 ૬૯૦2 
(સંદેશો) પહેંચાડવા પૂરતી જ જવાબદારી છે.” જેક ટહ્ઝ%પ્કૂડપકડ 
૧૯. તેમણે કહ્ય “અમે તમારા પગલાને 544 5જડ 9272૮ 24 ઝી ઝર કાઉ છી દુ 


અપશુકનિયાળ સમજીએ છીએ. અ તમે અટકશેોા પી 

ધા ક ૪4૮44 % 
નહિ તો! અમે તમને સંગસાર કરી દેશું, અને %#ડાર્ડ ઉ 55 
અમારા હાથે તમને ભયંકર શિક્ષા મળશે. 


૨૦. રસૂલેએ જવાબમાં કહ્યું, “તમારી બદબખ્તી 952515 કિ 5% પ. 
* 5 તરિ ણ. ૦ ક 211?** 
તમારા હાથમાં છે. શું તમને નસિહત આપવામાં “52.82 કડ ઝરા! 


આવી છે એટલા માટે (અમને અપશુકનિયાળ કહો ૦હઈછ,5 
છે)? બલ્કે તમે તમામ હદ (મર્યીદા) વટાઈ ગએલા 2 
લોકા છો?” 
૨૧. અને નગરની દર દિશામાંથી એક ભકિત »9૬4' (દ 44 કેસેટ 
સે ઇક્સહક ડં જિ 
ને 


દોડતી આવી તેમને કહ્યાં, “હે મારી કોમના લોકો! તમે 
છં ન્ન”્કુ ન” 292 


(આ) રસૂલોને અનુસરે. બછેખ્પ્ર:ક્ઠ કા 


૧.*ઈમામુન મુબીન' કોમને રાહનુમા, ફ્રોજનો વડો, આદર્શ, ઉદાહરણ, ધર્મશાસ્રા, પંથ અથવા માર્ગ 
હિદાયત કિતાબ, નમૂના,/શિખામણ વગેરે. 

ર. “સંગસાર': પ્રાચીન સમયમાં અપરાધીને ધડ સુધી ભયમાં દાટી અથવા દાટયા વગર 
પથ્થરમારાથી તેનું મૃત્યુ નૌપજાવવામાં આવતું, તદુપરાંત, “શાપ દેવો' 'લા'નત નાખવી,' દેશપાર 
કરવા, બહિષ્કાર કરવા અથવા “નાત બહાર મૂકવો” વગેરે અર્થી પણ લઈ શકાય છે. 





૬૧૧ 


સૂરાહ ૩૬ યા'સીન પારે ૨૩ 


૨૨. “તેમનું અનુસરણ કરો જે તમારી પાસેથી 
કાઈ વળતર નથી માગતા અને તેઓ હિદાયત પામેલા 


છે. 

૨૩. “જેણે મને પેદા કર્યો છે તેની બંદગી ન 
કરવાનું મારી પાસે શું બહાનું હોઈ શકે છે જ્યારે 
તેની જ સમક્ષ તમને અંતમાં લઈ જવામાં આવશે? 

ર૪. શું હું તેને છોડી અન્ય કોઈને મા બદ 
બનાવી લઉં? જે કૃપાવંત (અલ્લાહ) મને કોઈ 
નુકસાન પહોચાડવા ચાહશે તો ન તેમની ભલામણ મને 
લાભકારક નીવડશે, ન તો તેઓ મને છોડાવી શકશે. 

ર૫. “તે હાલતમાં તો હું ખરેખર ખુલ્લી 
ગુમરાહીમાં પડી જઈશ. 

૨૬. “હું તમારા પરવરદિગાર ઉપર ઈમાન રાખું 
છું, માટે તમે મારું કહ્યાં, માના.' 

૨૭. (તેને) કહેવામાં આવ્યું “તું બેહિશ્તમાં 


7 


દાખલ થઈ જા.” તેણે કહ્યાં, કાશ, મારી કોમ આટલું 


જાણતી હોત, 

૨૮. “કે મારા કૃપાવંતે મને બક્ષી દીધો અને 
ઈઝઝત પામેલાઓમાં મારી ગણના કરો.' 

ર૯. અને તેના પછી અમે તેની કોમ સામે 
આકાશેથી કોઈ લશ્કર નથી ઊતાયું, ન તો ઊતરવાની 
અમને જરૂર પડી. 

૩૦. તેમના ઉપર માત્ર એક ધડાકો જ થયો અને 
તે સર્વ નાબુદ થઈ ગયા. 

૩૧. અકસોસ છે (મારા) બંદાઆ ઉપર! તેમની 
તરક એક પણ એવો રસૂલ નથી આવ્યો કે જેની તેમણે 
મશ્કરી ન ઉડાવી હોય! 

૩૨. શું તેમણે નથી જ્યું કે તેમની પહેલાં અમે 
કેટલીએ પેઢીઓને નેસ્તો નાબૂદ કરી ચ્કયા છીએ, જ 
તેમની પાસે પાછી નથી આવી? 

૩૩. અને આ સૌને એક દિવસ ભેગા કરી અમારી 
સમક્ષ અવશ્ય પાછા લાવવામાં આવશે (રુકૃઅ-૨) 

૩૪. અને મૃતભૂમિ પણ તેમના માટે એક 
નિશાની છે, અમે તેને જીવંત કરી તેમાં અનાજ 
ઉત્પન્ન કરીએ છીએ જેમાંથી તેઓ ખાય છે. 


“925૮92 ?274 54; ડડ 2 ક 


છેછ૭૫૯૦૦૭૭ 


“299-9292 # ન 27“2 ,ળ 
છેહ»! ઈટ %639 


જટ ?1!9નુ 
ઝદ ઝવ 8#ક૭ર્ડડ્કાદ 


ર? 22 2977 


છ 1749 ક 2 %2£૬ 


છથ્છવ્કડ-ડટદટુ*૭ 


હુંજ વર્ક 


કાજ ન” ન 
ક ઝન દ 
હું ન્ન 


%હ#ઝ૦#હ્ઃવઉધડ] 2 ઠંડુ 


બડ મ 
જા 


“95% 1 27 


9૯5% શ: 5થ%25) હ્ઈહ] 
ઝદ્ર્ઝડ્ટ 9૧૯ 2 79.8 કાતી ન દ્ર સ્લ 


9૭25૯5:4૬ ૪૪ 


279% 


મ કા બહતર: દી 


શ ૭9. ન 


કઝિન" પા 
ેટડઇાહઈઇકઝ 
કા ટવ. ઠક ઘડા 
જટ 4 ઈક 


૬૧૨ 


₹ઇ-5૪? 


હ 


ત 


ક 


સૂરાહ ૩૬ યા'સીન પારો ૨૩ 


ન 


૩૫. અને અમે તેમાં ખજર તથા દ્રક્ષના બાગે ઉ હ્રરહ્ા ડક ઝં ક «૦9:₹?૮૮4 


“% સહ... હા 
લગાવીએ છીએ અને અમે તેમાંથી ઝરણાં વહેતા મૂકયા 





છે. જાળ 

૩૬. જેથી તેઓ તેના કળામાંથી ખાય, બેશક આ વિન્ન્ટ તને ૭૭58 
(બધું) તેમના હાથે તેમણે નથી બનાવ્યું. છતાં શું ગ્કરબરા “્ટ૪ુ-હ્ટક ડઝ 
તેઓ આભારી નહિ બને? 9685 ક 


૩૭. પાક છે તે હસ્તી જેણે જમીનમાં ઊગનારી % તિ ડુ 
મિ "“% નુ ન્ડ “". ““ “4% મડ દ 19 5 છક હ ડ-્વ- 
દરેક વસ્તુની જોડીઓ બનાવી છે અને તે લોકોની ઈટ રે જ 
પોતાની પણ, અને જે તેમની જાણ બહાર છે તેની છીહડઈઝુડ ડક ઝક 
પણ. ક 


૩૮. અને રાત પણ તેમના માટે એક નિશાની છે, 9 % (૬0122. 2125815; શ 
જ જે ક ક 2 20૧૮-5૬ 1૦ વડ14 
જના ઉપરથી અમે દિવસ (પ્રકાશ)ને હટાવી દઈએ “2: 2 હડક 


છીએ તો તેમના ઉપર અંધકાર છવાઈ જાય છે. ઇહ ક 
૩૯. અને સૂર્ય પોતાની નિમિત કક્ષામાં ચાલતો “૧4: ૦» હડ ની 
રહે છે. આ સર્વસમર્થ, સર્વજ્ઞનું નિમીણ છે. ટી 
૪૦. અને અમે ચંદ્ર માટે (પણ) અમુક મંઝિલો 3 કાશી 


મુકરર કરી છે જે પ્રવાસના અંતમાં ખજરીની સૂક્કો હ5કઇડદ ડડ ં 84 5454 
ડાળી જેવા દેખાવા લાગે છે. ન જેક્કખ્ર્ઈી 


૪૧. સૂર્ય માટે ચંદ્રને પકડી પાડવું શક્ય નથી, ન 727? 


ન ક-.2 
તો રાત દિવસને આવરી શકે છે. તે સર્વ જુદી જુદી ક હાહાહ ઝક હજ 84 
કક્ષાઆમાં કરતા રહે છે. જહ કહા[ડ ઠત ઝાડ 
૪૨. અને તેમના માટે આ પણ એક નિશાની છે ડા (1 વ ક 
કે અમે તેમના સંતાનોને લદાએલા વહાણોમાં સવાર હી હા. ૭૦૬૭2 ડાઇ 
કરતા રહીએ છીએ. 
૪૩. અને તેમની સવારી માટે અમે એવું જ 


સિ તિ સ કન ડુ & 9» 77 
બીજ સર્જ્યા. ” ) ઝઇડઞઝડ્ડ્કપડ 


$ «ન નન 


727 
ક 





૩. વૈજ્ઞાનિક સંશોધનથી પુરવાર થયું છે કે પ્રત્યેક વસ્તુના ઉત્પાદનમાં નરજાતિ તથા નારિજાતિના 
તત્વોને કાળા છે. વનસ્પતિ તથા ઈન્દ્રીય [વિનાની અનેક જડ વસ્તુઆ પણ આ'જ કુદરતી નિયમના જ ' 
આધારે પેદા થાય છે, જોકે આ પદાર્થીને વિકાસ પામી કાયમ રહેવામાં કુદરતના બીજા તત્વાની મદદ પણ _ 
મળતી રહે છે, ઈન્સાનને પણ આ'જ નિયમ લાગુ પાડે છે કે જ્યાં સુધી દિવ્ય ન્‌ર ઈન્સાન ઉપર ન ઊતરે 
તેને “ઈરકાને ઈલાહીં' અર્થીત, અંત:કરણની આંખો અથવા આત્મજ્ઞાન નથી પ્રામ થઈ શકતું તે નૂર વહી 
છે. પરંતુ તે વહીને મેળવવાની પાત્રતા પણ હોવી જરૂરી છે. સારાંશે, એક તત્ત્વ વહીં અને બીજુ તત્ત્વ 
પાત્રતા છે, બન્ને તત્્વાની જોડીના સમન્વયથી ઈરકાન (આત્મજ્ઞાન)નાો ઉદભવ થાય છે. 

૪. કુરઆને મજીદે ભવિષ્યમાં જે આવનારા સવારી કરવાના વાહનો, હવાઈ જહાઝા કે પાણીના 
જહાઝા વિશે આગાહીઓ કરી છે તેના પરિણામો આ યુગમાં આપણી નઝર સામે છે. 


૬૧૩ 


સૂરાહ ૩૬ 


૪૪. અને જે અમે (એવું) ચાહ્યં હોત તો અમે 
તેમને ડૂબાવી દીધા હોત, ત્યારે તેમની કરિયાદ 
સાંભળનાર કોઈ નહોત, ન તેઓ બચાવી શકાયા હોત. 


૪પ. સિવાય કે અમારી રહેમતો દ્રારા તેમને 
મુકરર સમય સુધી તેનો લાભ મળે. 

૪૬. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે “જે 
તમારી આગળ છે અને તમારી પાછળ છે તેનાથી 
ચેતીને રહો કે તમારા ઉપર રહેમ કરવામાં આવે.' 
(ત્યારે તેઆ વિમુખ થઈ ચાલ્યા જાય છે.) 

૪૭. અને તેમના તરક તેમના પરવરદિગારની 
[નશાનીઓમાંથી કોઈ એવી નિશાની નથી આવી કે 
જેનાથી તેઓ મુખ ન કેરવી ગયા હોય! 

૪૮. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે 
અલ્લાહે જે તેમને આપ્યું છે તેમાંથી ખર્ચ કરો. તો 
કાકરોા મોમિનાને કહે છે “શું અમે તેમને ખવરાવીએ 
જમ-ને અલ્લાહ પોતે ચાહત તો ખવરાવી શકતો હતો? 
તમે ખરેખર ભટકો ગએલા છો!' 

૪૯. અને તેઓ કહે છે “તમે સાચા છો તો બતાવો 
આ (અઝાબને) વાયદો કયારે પૂરો થશે.” 

૫૦. હકોકતમાં તેઆ એકજ ઝટકાની રાહ જોઈ 
રહ્યા છે, તેઓ વાદવિવાદમાં પડેલા હશે ત્યારે 
(અઝાબ) તેમને ઓચિતા પકડી લેશે. 

૫૧. અને ત્યારે ન તેઆ વસિયત કરી શકશે ન 
પોતાના પરિવાર પાસે પહેંચી શકશે. (રકૃઅ - 3') 

પર. અને ત્યારે સૂર” કૂંકવામાં આવશે અને 
લોકો પોતાના પાલનહાર સામે રજ થવા માટે 
કબરે।માંથી એકદમ નીકળી પડશે. 

૫૩. તેઓ ગભરાટમાં કહેશે “હાય અકસોસ, 
અમને અમારી આરામગાહોમાંથી કોણે બહાર કાઢયા? 
આ'જ છે જેનું કૃપાવંત (અલ્લાહે) વચન આપ્યું 
હતું, અને જે રસૂલો કહેતા હતા, તે સાચું હતું.” 

પ૪. માત્ર એકજ ધડાકો થશે અને (ત્તક્ષણે) 
તેમને અમારા સમક્ષ ઊભા કરવામાં આવશે. 


યા'સીન 





પારો ૨૩ 
9 72 જૂ” 97742 _7 222 22 (૮4 
“કહ હઝ ક 
5 “282 નાનું 
9૦૩૦ 
9 બદડ ઇધ્ડઝી 
હાડઇકકડ 1 ન્ન ય 
“92-97 જિ 444 
0ય્ક્ન્ઝ 
2(6.4 ક છ.” ૭ ૬ દ્ર હક 9 
186%“ 84હ્ાઠ્ટ હમા 
7૮૯7૮૧1૭! ૨.૮” 2.*?7 277 729.. 
ઇન પડાઇ; 
9777977079 55 “9. 
શ્રક્કટક ઉ ડાઈ કે છી 
9 જ 2272» #-#*97૭ 
બ્રકડડડઝ ફડાકા 


૭ %# 


59 ધિ છ ૪ 4400: 


##../29- 


92. 22272૬ 2 ન 
ક ઇેડ-5 ₹52.144:55)6 ક 


૦66૭» 97૪ ક 
દ “89 2-2 કેન્ર ક 6 7,929 477૪ 
છેબ્ક્ઝહાહઝડ ૧5૭ હ5*૮:%$ 
ભ્ઈડડીકાખ્ાહ્ કઇ ડાહુ ટક 
છડ 
જા 4 ઉપડ) ૪. ૯૪ ઇ5ઊાઇડ&હુ * 


ખાક ક 
797% દ (2 7 7 1૮6797 
ઇજડ્ક-કઈઉફકાઇલ્ડડ))હઇડ) 


“કછ તત 


ઉછે ૪2/૫૦ 


૫. અણધારી આકતના સમયે પોતાના વહીવટની વ્યવસ્થા કરવાને અને પરિવારથી વિદાય લેવાનો 


અથવા તેમને ભલામણ કરવાના અવકાશ નહિ રહે. 
૬. કયામતના દિવસને એલાન. 


૬૧૪ 


સૂરાહ ૩૬ યા'સીન પારો ૨૩ 





૫૫. અને તે દિવસે કોઈ પણ જીવ ઉપર લેશમાત્ર 
ઝુલમ કરવામાં નહિ આવે, (અને) તમે જે કરતા રહ્યા 
હતા માત્ર તેના જ બદલો આપવામાં આવશે. 

૫૬. તે દિવસે જન્નતમાં રહેનારા પોતાના 
આનંદવિનોાદમાં પરોવાએલા હશે. 

૫૭. તેઓ પોતાની પત્નીઆ સહિત ઘટાદાર 
છાયામાં ઊંચી બેઠકો ઉપર તકિયે અઢેલીને બેઠા હશે. 

૫૮. ત્યાં તેમની સેવામાં (વિભિન્ન) કળા તથા 
મી માગી વસ્તુઆ હાજર કરવામાં આવશે. 

૫૯. “તમારા ઉપર સલામતી થાઓ' ના શબ્દોથી 
દયાવંત અલ્લાહ તરકથી સ્વાગત થશે. 

૬૦. અને (ગુનાહગારોને) અલ્લાહ કહેશે “હે 
ગુનાહગારો, આજના દિવસે તમે (સદાચારીઓથી) 
અલગ થઈ જાએ. 

૬૧. “હે આદમની ઓલાદ, શું મેં તમને હુકમ 
નહોતો આપ્યો કે તમે શયતાનની પૂજા ન કરશે, 
કારણ કે તે તમારો ખુલ્લેખુલ્લો દુશ્મન છે-- 

૬ર. “અને તમે મારીજ બંદગી કરજે? (બેશક) 
આ'જ સીધે માર્ગ છે. 

૬૩.“અને તેણે તમારામાના મોટી સંખ્યા (ના 
લોકોને) ગુમરાહ કર્યી છે, તો પણ તમે કેમ એટલું ન 
સમજી શક્યા? 

૬૪. “આ છે તે જહન્નમ, જેનો તમને વાયદો 
આપવામાં આવ્યો હતો. 

૬૫. [તમારા કુક્ટ કરવાના કારણે તમે આજે તેમાં 
દાખલ થઈ જાઓ.' 

૬૬. આજના દિવસે અમે તેમના મોઢાંઓ ઉપર 
મોહર” મારી દેશું, અને તેમના હાથ જ અમારી 
સાથે બોલશે " અને તેમના પગ જ તેમની કરણીઓની 
સાક્ષો (હિસાબ) આપશે. 


(5૬) ડટ ઇડ “ઇ5ઇઝુડઝઉ 
ઉક 


ન 2» તળ હ ના “39-47 
છ૯ક્ુચહું ભ્ક્ઝ હહ 
છડઇકહા/કદળપડુડડફઈઇડડ 


હ” ક 


કે ધ “5445૭૭! ન 
છ્ટ્ક્કષ્ટુ ક 5 


દ્દ।! 4૪“9772/27 2» 2797 277 
ઇડ 1-2૭ ૭4 ના 


ઝે %9 6 52 
નક? ક) 
%9.. ૮?% 43 2: 27 72 નુ ક 
બ્ર્ન્ક્ક્ક નજ ક્ર . 


૭55 
ક નજ દ 
2%: ઈ ભક 
૦૭06૪ તઇઝઝછ; 


૭. પોતાની કરણીઓની બુ્‌રાઈઆને જોઈ સ્તબ્ધ થઈ જશે. 

૮. પરંતુ તેમના હાથ તેમની કરણીઓની ભીતરતા તથા ગહનતાની અસરથી ખરડાએલાં હશે. તેમની 
એકએક બદો કે ગુનાહ તેમના હાથ ઉપર એક ખોડના રૂપમાં અંકિત થએલા હશે, અને તેમના પગ પણ 
બદીની ગંદકીથી ખરડાએલા હશે. આવી રીતે માનવની કરણીઓની નૌધ તેમના શરીરના અવયવા ઉપર 
ખોાડના રૂપમાં પ્રદશિત હશે. તેમની નેકીઆની અસર સુવાસિત હશે અને કુકર્મીની અસર ઘૃણાજનક 


હશે. (ઈસ્લામી ઉસલની કિલોસોકી) 


૬૧૫ 





ક 


૯## 


સૂરાહ ૩૬ યા'સીન પારે ૨૩ 





૬૭. અને જો અમે ચાહીએ તો તેમની આંખા કાહ! ,હજ.ઈ 2 “કાના દ"ડઝડઉઇુ; 
ફોડી નાખીએ, પછી તેઆ રસ્તો શોધવાના ભલે ૦૭૭૭ ક” 
કેટલાંય કાંકાં મારશે, પણ તેમને દેખાશે કયાંથી? ઉેઘ્9ડર છા 

૬૮. અને જો અમે ચાહીએ તો ત્યાંને ત્યાંજ, »%.,૪૦) [૮૮ ૦ ત 1૮25! 224 ઝઉર 
ર પે ભુ જ છ "ડ્‌ | ક્ર 3 263 %્ઝ 
તેમને જડ બનાવી દઈએ કે તેઆ ન આગળ જઈ શકે 7 પડ ન્‍ઈક૭વ્ન-- કિ 

ી દ 7922 27૪4૬ 
ન પાછળ. (રકૂઅ ૪) ન ્‌ હ૭5 ખક સ્ટ 

૬૯. અને જેમને અમે લાંબી ઉમર આપતા જઈએ ર 

હ ર ર ક ૫ “## ફઝ ર 29 ન 
છીએ તેમને (શારીરિક) બળમાં ઘટાડતા જઈએ બહક્ઝકકાહુડછું 
છીએ. તેમ છતાં પણ તેઆ સમજશે નહિ? 

૭૦. અને અમે (મુહમ્મદને) શાયરી નથી દ -? .. ૯9.૦ મ 

જ ચ પ. ક ધ# ? ક 9૦% (૦ 1 *217 # /# 
શીખવી, ન તો આ તે (કુરઆન)ને શોભતું છે.આ કેદ હટ 2૫૦22 4-3£152 


તો એક નસિહત છે, અને આ કુરઆન છે જે (સર્વ ઝે 9 £ 9% *્ટ્વ#ટ 
સ ૦ળટ્રહઇ55 
વસ્તુ) સમજાવે છે, 


ક (? કિ 84 ન 


૭૧. કે તે જે જીવંત છે તેને ચેતવે અને કી કાઈન ડાઇ: 
૧ નિ ષ્િ 06. | છુ મ ક 
(અઝાબના) હુકમને કાકરો વિરૃદ્ધ ન્યાયી સાબિત કરે.: ભા ઝડ 


ક જ ૧ ૧૧૨૬ છો ૧૫ કકક 297 27 ક 

૭૨. શું તેઓ નથી જોઈ રહ્યા કે અમારા હાથે થા જ “હણ પ થા 
બનાવેલી વસ્તુઓમાં અમે તેમના માટે ઢોર બનાવ્યા 
"5 જ ણ શ જ ક 9. 97 
છે, જેના તેઆ માલિક બન્યા છે? 8% ર8 (તડ 


૭૩. અને અમે તે (ચોપગાંઓઆ)ને તેમને આધીન રડી, ક 
કર્યાં છે, જેમાંના કેટલાકના તેઓ સવારીમાં ઉપયોગ છ 
કરે છે અને કેટલાંકને તેઓ ખાય છે. 


4જઇડ ક 99” દડ 


૭૪. અને તેઆ તેમાંથી અનેક જરૂરિયાતો તથા હજ જૂ ક (6૮4: 4કાઇઉડ- 5; 
પીણા મેળવે છે, છતાં શું તેઆ આભારી નહિ બને? 2 પકડ 
૭૫. અને તેમણે અલ્લાહને છોડી બીજને જ ૧7ત# ણ 4 
જ જ “૧% જ ૫790 વ 41છ છે. | મ 
મા'બુદ બનાવી લીધા છે કે કદાચ તેમને કોઈ મદદ ભર 22૭૪9૫52 
મળશે. 


૭૬. (વાસ્તવમાં) તેઓમાં કોઈને મદદ કરવાની 
શકિત નથી ઉલ્ટું તેમને પણ ટોળાબંધ વા 
સામે) હાજર કરવામાં આવશે. 

૭૭. માટે તેમની વાતોનું તું દુ:ખ ન લગાડીશ. 6 કિ ક હી :5ડ5 


જુઠ ન ક 27 452 દ્વિ ૮૪% ન 923 #9/# 
“ટ #5&ડહડ૬5 


ણા. 


રેખર, અમે જાણીએ છીએ જે તેઓ છૂપાવે છે અને 
જ કઝ #' 9? 297 
જાહેર કરે ક છેઘક્કગ્ 
૭૮. શું ઈન્સાન નથી જાણતો કે અમે તેને 77,17-:,,2 , 7192 
"« "ન 8 ત 25 5 તિ 21217૨૧ 217 
વીર્યના માત્ર એક ટીપાંમાંથી જ ઉત્પન્ન ક્યી છે? “2 હેડ ૭૧6 ઉ(ડાડ%ાતદડા 
છતાં, જુઓ, તે કેટલો ખુલ્લો કિસાદ મચાવે છે. ૪ ન 


કક 9% કહ તન 


ખ 
જ 


૬૧૬ 


-₹૮્0-૨ 


(“496999 


સૂરાહ ૩૬ યા'સીન પારો ૨૩ 





૭૯. અને તે અમારા માટે દાખલા ઘડી બતાવે છે ઇહ ક ૭2 હછ'દાડ હડક ડ્‌ 


અને પોતાની પેદાએશની હકીકતને” ભૂલી જાય છે. 

“| 5% ગ 9 7-77 ? 
તે કહે છે “જર્જરિત હાડકાંઓઆને કોણ કરી સજીવન 5૭543 
કરી શકે છે?” ર 


છે 
૮૦. તું કહી દે “તે હાડકાંઓને તે'જ સજીવન દઈ #ડઇઇ હ દુઃ ડિ 
કરી શકે છે જેણે પ્રથમવાર તેને ઉત્પન્ન કર્યી હતા નત 

દ 


ક્ર ન, 7 જ 
અને તે પ્રત્યેક સજની પૂરી રીતે માહિતગાર છે. જ ય ન ન 


૮૧. 'તે'જ છે જે લીલાછમ વક્ષામાં આગ પેદા જત [દ [6 45 છ 
કક જ ણો ર ક પ5 19ઉ_ હડ પી હ ક ડકતડ 
કરે છે જેને તમે સહેલાઈથી સળગાવી લો છો. ના 

૮૨. “જેણે આકાશે અને પૃથ્વીનું સર્જન ક્યું છે ઊઘ» ઝા 
શું તે તેમના જેવા (બીજા) સર્જવાની શકિત નથી ટક્કહ્ક ડહ્ન્યાકડહો કક 
રાખતો બેશક તે સર્વસમર્થ છે, સર્વજ્ઞ છે. % 5 6% હ તિ 

૮૩. બેશક જ્યારે તે કોઈ વસ્તુ સર્જવાનોા ઈરાદો ક મં ઉડડાકઝ 
“ગ “ ક કક ગ દ છિ /” «દ 9 0૮4 
કરે છે ત્યારે માત્ર એટલું જ કહે છે, “થઈ જા' અનેતે છીહુ) ઈદ હક્કો પ5 48 દેઈ, 
થઈ જાય છે. 


૮૪. તે પાક હસ્તી છે, જેના હાથમાં પ્રત્યેક 41(%ડ$ ૪ 2 44% ક 
વસ્તુની સત્તા છે અને તેની જ સમક્ષ તમને (સૌને) :*#ળછ%% “ મહડીડનડ 


27222? જે 


પાછા લઈ જવામાં આવશે. (રકુઅ-૫) ૦૦ ક 





૯. આ આયતથી શાયરીને વ્યર્થ વિષય સમજી લેવા યોગ્ય નહિ ગણાય અને દરેક શાયર કંઈ સ્વપ્નની 
સૃષ્ટિમાં નથો મહાલતો, છતાં રસૂલની સરખામણી એક દુન્યવી શાએર સાથે'કરવી વાજબી નથી. 


૬૧૭ 


સરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત પારો ૨૩ 





અલ-સાકકાત 


9? ન 19 9 ન્ઝુ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦&-ક્ઇ'ડુ-૭'&'ત- ઝે 
જ્‌ ત્ર શ જ 
દયાવંત છે. ન પ ન કાડ 
૨. તેમની કસમ જે કતારબંધ ગોઠવાઈ જાય સિ 
જ ૧ *્રુ9: 
૩. પછી દુશ્મનોને જે સખતીથી મારી ભગાડે છે, 
૪. પછી તેઓ (કુરઆનને એક) નસિહત માની ત જ ના 
વાંચન કરે છે ક 2 ર 
જ ી ર ક % ન પ હ | 
૫. બેશક તમારે! મા'બૃદ એક જ છે, છગ્ટ્ર# કડ 


૬ “%& “જ “% ૧% કું 279 “ન થ ન ક 
૬. આકાશે તથા પૃથ્વીની વચ્ચે જે પણ છે તેને છ/ઈ3પઝપડછઝઈડડ્‌.ગ્ડાર્ડ હઝ 


પાલનહાર તે છે, અને સૂર્યીદયની વ્યવસ્થાનો માલિક 


ક પ ક 
જે'જ છે. 6] 
૭. અમેજ આકાશને સિતારાઓથી શણગા ર. છે; ૦્ડ્ઝ્ડડ 40- | (ડાઇ બા 


થૂ 


૮. અને પ્રત્યેક નાકરમાન શયતાનથો તેનું 


રક્ષણ કર્યું છે. બજ્ટડડ્ુ્%ઝ્# 
૯. તે શયતાનો (કરિશ્તાઆની) બલંદ ઈ 922% 
ઝૂ ઝુ ે ક" ટ ન. બ 9૩૨ 5/ 
મજલિસોની વાતો નથી સાંભળી શકતા, અને હહ: હઝ ઝી ત્ર ૭૭ 
ચોતરકથી તેમના ઉપર મારે ચાલે છે. હ 
૧૦. (તેમને) નાકામી મળ્યા પછી તેમના ઉપર પી કકે ક 
કાયમના અઝાબ ( પણે) છે-- ત ૦5% 


"“ રે 


૧૧. જે તેમાંના કોઈ (બાતમી) લઈને ભાગે છે જ્હા ૭ડ૬ડઈલડ1:% તિ 
તો એક ભયંકર જવાળા તેની પૂંઠ પકડે છે.” ન 
ટ શિ 5 ર ક (૮ 9કુઝ “277277૩5 
૧૨. માટે તેમને પૂછ કે તેમને પેદા કરવું અમારા [| ઝાક -ડ૬-ઉ 
માટે મુશ્કેલ છે કે જ બીજા અમે સર્જ્યા છે તેમને? 5 
તેમને તો અમે ચીકણા કાદવમાંથી પેદા કયી છે. ૦" કેબલ હ્ટગ્શ્ચ્ક 


ડા) ડડ ઝડી 





૧. “સોગંદ'ને ભાવાર્થ “સાક્ષી આપવી' ખાતરી આપવી. 

ર. શયતાનના બે પ્રકાર છે (અ) આંતરિક દુશ્મનો જે મુનાફિકના રૂપમાં હોય છે (બ) બહારથી 
હુમલો કરનારા દુશ્મનોના જ રૂપમાં હોય છે. 
' ઝુ. અલ્લાહના પવિત્ર કલામ પ્રત્યેક જોખમથી સલામત છે, જેને કોઈ શકિત ઉઠાવી લઈ પોતાના 
અંગત લાભ માટે ઉપયોગમાં નથી લઈ શકતી. બલ્કે અલ્લાહના રસૂલે ઉપર વહી દ્વારા જે કરમાના 
ઊતારવામાં આવ્યા હોય તેનો કોઈ શયતાન શખ્સ ઉપયોગ કરી કાવી નથી શકતો. 


૬૧૮ 





સરાહ ૩૭ અલ -સાકકાત પારે ૨૩ 


-- ન ---- ------------------------- ન્ન્-- - ----- 


૧૩. બલ્કે તને તો વમા લાગે છે પરંતુ આ 
લોકોને મશ્કરી સૂઝે છે. 

૧૪. અને જ્યારે તેમને ઉપદેશ આપવામાં આવે 
છે ત્યારે તેઆ પરવા નથી કરતા. 

૧૫. અને જ્યારે તેઆ મો'જઝોા જુએ છે તો તેને 
હાસ્યમાં ઉડાવી દે છે. 

૧૬. અને તેઓ કહે છે 'આ તો ચોખ્ખું જાદૂ છે. 

૧૭. 'શું! જ્યારે અમે મૃત્યુ પામશું અને હાડકા 
તથા ધૂળ થઈ જશું, તો અમને (કરી ઉઠાડવામાં 
આવશે? 

૧૮. “અને અમારા પૂર્વજોને (પણ)? 


૧૯. તું કહીં દે “ખરેખર, તે સમયે તમે” 


બેઈઝઝત થશો.” 

૨૦. તે સમયે એક જ દોષિત ઠરાવતી પોકાર થશે 
કે તરતજ તેમને સઘળું દેખાઈ રહેશે. 

૨૧. અને તેઓ કહેશે “હાય અમારી 
બદનસીબી, આજે તો બદલાનોા દિવસ છે.” 

૨૨. (ત્યારે કહેવામાં આવશે) આ તે ન્યાયનો 
દિવસ છે, જેનો તમે ઈન્કાર કરતા હતા.' (રૃુકુઅ-૧) 

ર૩. (કરિશ્તાઆને હુકમ મળશે) 'ઝાલિમોને 
તેમના સાથીઓ સહિત ધેરી લો, અને (તેમને પણ) 
જમની તેઓ પૂજા કરતા હતા... 

ર૪. અલ્લાહના બદલે, અને તેમને દોઝખના 
રસ્તા ઉપર હાંકી લાવો. 

રપ. અને તેમને રોકો, જેથી તેમને પૂછવામાં 
આવે.” 

ર૬. 'તમને શું થયું છે કે હવે તમે એકબીજાની 
મદદ નથી કરતા?” 

૨૭. બલ્કે તે દિવસે તેઓ સ્વયં પોતાને પણ 
હવાલે કરી દેશે. 

૨૮. અને તેઓમાંના કેટલાક બીજને સવાલ 
કરતા હશે. 

૨૯. તેઓ કહેશે “બેશક તમે અમારી પાસે 
આવીને સોગંદપૂર્વક કહેતા (કે તમે સાચા હતા).” 

૩૦. જવાબમાં તેઓ કહેશે “બલ્કે, તમે પોતે જ 
ઈમાન લાવનારા ન હતા. 





૫7“. -ક5%7:72.---૧૮ 9” 
ઊછ૩૩2૩25-૩૩ "ટ: 
“*,“9૦૭?-૭ 
(૯૦૫22 કી કકક [34 
૦ડ5ડકવ્ડા8ઇઉ!$ 


2 2 “41 ક ન ન 
ઉક £.5 |ડ૭ ૭ ઝેક5 


૦9 નર ધ કક 2 4- 
છાય ણા 50541325 


27-2 


૦૭4% કાક 


- ??9-/ 9-7 


552 આ 

જ “% _ 497977 ૪ [નુ 
૦૯૦૫૭ 515 ઈેંખઝ5 2) ડા 
છ ટાકા ક .ાકઈડ 


ટ 27૫૪ 


9૭૭૭55 4 #ઉઝીડ્ગ્ઇ |» 155 
કડ કડાઈ 

ક 
ભ 


97 
799. 22 કી 27૦2?..- 


છ૭»ક*5.ર 59; 
૦૭%-ડ૪%ક%ા 

બ%ડશ્ડ શન જ ૪ 
૦.777 ર છ અ 


ત 
“કક૭કડ5ઝી;ંઇ 


ઇહ્‌ - 


જ 


સૂરાહ ૩૭ અલ- સાકકાત પારો ૨૩ 


૩૧. “અને અમને તમારા ઉપર કોઈ સત્તા ન 
હતી; બલ્કે તમે પોતે જ હદ બહાર જનારા લોકો હતા. 

૩૨. “હવે જ્યારે આપણા વિરૃદ્ધ આપણા 
પાલનહારનો નિણૈય આવી ગયો છે જેથી (સજા) 
ચાખ્યા વગર આપણે છૂટકો નથી. 

૩૨. અને તમને પણ અમે ગુમરાહ કર્યી કારણ કે 
અમે પોતે ગુમરાહ હતા.' 

૩૪. બેશક તે દિવસે અઝાબમાં સૌ ભાગીદાર 
હશે. 

૩૫. બેશક, અમે ગુનાહગારો સાથે આવી જ 
વર્તણૂક કરીએ છીએ. 

૩૬. કારણ કે જ્યારે તેમને કહેવામાં આવતું કે 
અલ્લાહ સિવાય કોઈ મા'બ્દ નથી તો તેઓ નકરતથી 
મોઢું ફેરવી ચાલ્યા જતા હતા. 

૩૭, અને કહેતા 'શું અમે એક પાગલ શાયરના 
કહેવા ઉપર અમારા મા”બદોનો ત્યાગ કરી દઈએ? ' 

૩૮. વાસ્તવમાં તે તો સત્ય લઈને આવ્યો છે અને 
તેણે પહેલાંના રસૂલોને (પણ) સાચા ઠરાવ્યા છે. 

૩૯. તમે ખરેખર દુ:ખદાયક અઝાબ ભોગવવાના 
છો. 

૪૦. અને તમે જે કરણીઓ કરી છે તેનાજ તમને 
બદલે આપવામાં આવશે. 

૪૧. સિવાય અલ્લાહના ચુનંદા બંદા (જે 
અઝાબથી સુરક્ષિત રહેશે). 


૪૨. તેમની નિર્મીણ ? થએલી રોજી તેમને 


મળશે. 

૪૩. કળા (વગેરે); અને તેઆ આદરસન્માન 
પામો, 

૪૪. ને'મતોવાળી જન્નતોમાં, 

૪પ. એકબીજા સામે આસનો ઉપર (સ્થાન 
લેશે). 


૪૬. તેમને ઝરણાંમાંથી પ્યાલાઆ ભરી પાણી 
પાવામાં આવશે, 

૪૭. જે નિર્મળ હશે જેની લિઝઝત તો 
પીનારાઓઆજ જાણશે, 





ઇઈઝઝડુક૭ઝ#ઇઇડ#ઇદ 


છેઝ્ડ્ 

ન 97 "--- ક “-77-ન ૮” 
%-યાડઉ। કદ નજ 

શકક 


પ #ડપકાડુડઝકનક 
ઝક પક્હ ડાઝહ 

ઘાના ૭૨૭૩૭૪૪ 
૦૦2% 

ઊઠ, ડછીજાઈઉ/ડ8ડ 
છહ૮ઝર્ડ ક ન 

જ ૭ઞડઝાઇાઈ ઝક 


પ. 9/97 97,792 કુ 92 
હડ૬$%5358 65 ક્સ્ઇપ25 
૦546 


29744 ક હ 


જો. છડ પ 


હ ક? 4થ1 


ક ક 92 
લેક ન્ટ ેસિ 


છડ ર જ ક 
કેફઝડડકગ્ડડ 
છેવ-ડુરય ન 





૪. અલ્લાહે પોતાના બંદા માટે પસંદ કરેલી પાકીઝા વસ્તુઓ. 


૬૨૦ 


સૂરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત પારે! ૨૩ 





કમ નશો ડે છે ડડ જ 
પ જમાં નશો નહિ હોય, ન તેઓ તેનાથી જહ# બપ ડી હઝ જુ 
64 -* 9772 - 
૪૯. તેમની સાથે નીચી નજર રાખનારી મોટી: જેઈ. 2૦૦5 
મોટી સુંદર આંખોવાળી (પાકીઝા) હુરો હશે. 9૦9% %-*2ર2૯૬ 
૫૦. જાણે સંભાળપૂર્વક રાખેલા (કુમળાં) ઈંડા ૦૭૦*5૯ક૭્૬ 
હાય. 
* પછી તેઓ એકબીજાને સંબોધીને સવા 9 "દ મ 2 
સ તેઆ એક ર ધ લ કડ ૪ બ્ડઈડઉઇ 
૫૨. તેઆમાંના અક કહેનાર કહેશે મારા એક છેઝ#ડૃડઇડુ ગ 9225 5૭8 હં 
સાથી હતો, ક 
૫૩. “જ કહેતો હતા 'શું તું પણ ખરેખર આ હ ક હાડા પી 


૧૧ ૮ ? 


વાતને સાચી માને છે? 


પ૪. “કે જ્યારે આપણે મરણ પામી માટી તથા ?* “નાદાન ટડ; 
ર છ 5 ક ૬ પ. ટ ન જ શ છુ દ * કક | 
હાડપીજરમાં કર વાઈ જશુ તા આપણી પાસેથી છજેડક-514૫8%ક0 ક ન 4 2) 4 


પે ્ જ ૦ મ 7??? ન 2% 2 જ 
આપણી કરણીનોા બદલો લેવામાં આવશે? ્‌ ૯૭55 ડડ (૭456 
૫૫. (પછો) તે પૂછશે શું તમારે તે (સાથી)ને દાદ 
જોવા છે?' છેક ક્રોક5 હું ૩5 સકા 


ભ 


૫૬. પછી તે નજર ઉઠાવશે તો તેને (દાઝખની) 
આગમાં જેશે. 

૫૭. તે કહેશે “અલ્લાહના સોગંદ તું તો મને 
બરબાદ કરી નાખવાને હતે. 

૫૮. “અને જો મારા પરવરદિગારની મહેરબાની 


૩૪૭47 ».77, 517૮ 1(૮ 
છેપ્#)3 “૦5 ઝા 


ન હ ""% જ. જે ૨ ન જ 42દ્ર તજ્જવિાન 
ન હોત તો મને પણ આજે તેની સામે પકડી લાવવામાં છેડા કહહુ હ્રે2£-22%52 
આવ્યો હોત. ૭૦ 2 (777 
બ ક ૦ ૧ છેન્મ્ઝડર્ડ્ક કા 
૫૯. “તો શું (કરી પાછું) મૃત્યુ અમને નહિ ક 
આવે? ' 


2 ત્તિ 


૬૦. “અમારા પહેલી વારના મરણ સિવાય, અને ૧ ઝે કણ 
જી ૩૪૦% 


અમને સજા આપવામાં નહિ આવે? 


#_ "જ ““ જ ર 791, - 3 7૪#ૂક્‌ કુ 
૬૧. “ખરેખર આ તો મોટી કતેહ છે. _  ૯&૫0190440645) 
૬ર. આવી સકળતા માટે તો (હમેશાં) કા પિ 

પ્રયત્નશીલ રહેવું જ જોઈએ.” શ ૦% ક્ઈાડકડ 
૬૩. (કહો) મહેમાનનવાઝી માટે આ બેહતર છે ' 27૦% 9782૮ : 

ક ટ 

જ ઝાળ જ ્સ્ઝ %%કહ]3 
૬૪. ખરેજ તેને અમે નાકરમાનેો માટે કસોટીનું . જડી 4: હૃડહ, 


સાધન બનાવ્યું છે. 
૫. થોરનું ઝાડ 'નાકરમાનો'ની નશાની છે. * 


૬૨૧ 


સૂરાહ ૩૭ * અલ-સાકકાત પારો ૨૩ 


તાણાણમામાત-વાણ શક-......_...--...-* 











૬૫. આ તે ઝાડ છે જે જહન્નમના તળીએ ઉગે , | પી ગહ વ ૬.૯૪૬ કી 

છે? રં લિક 
“૨ ન્ડ “ ન ણ ન 297274૬ 7017 
૬૬. તેના ફળા નાગની કણ ક હાય છે. બ ક 
સૂ ક્ટ સ ક ૬ સ ૨. ૦ જ 

૬૭. અને તેઆ તેમાંથી ખાશે અને પેોતાનં 72129? હડ ૮921(% શિ 
શિ. બ ન પન, ડી 
પેટ ભરશે. 6 છા કડ૫ડ૭% 

૬૮. પછી તેમને ઉપરથી (પરૂના મિશ્રણ વાળું ) જ જ ડા ન્ડ 


ઉકળતું પાણી પાવામાં આવશે. 
૬૯. બેશક, જહન્નમમાંજ તેમનું પાછું ફરવું 


જ્‌ 224 મા 
થશે. ક 9શ્હ્યાહી ઝગ્ક્હુઝહ આ 
૭૦. નિ:સંદેહ તેમણે પોતાના વડીલોને અવળે «પ :ડ મિ 737924 
ધિ. સ્ટ હ ક | ી 
માર્ગે જતા જેયા હતા, ૦ કઇક] 
૭૧. છતાં તેમના જ પગલે તેઆ ચાલતા રહ્યા. ૦૭૭ કાડ ક મ24 
૭ર. ખરેખર તેમના લગભગ પૂર્વજો ગુમરાહ થઈ ડળ” ૮: અ ક 
ચૂકયા હતા. ૦૭55231૯૦૬૧: “૩૩૭%2 
“૦ ભ જ ૧ જ “2 હ 92 # 9-” %7# 
૭૩3. જાકે અમે તેમની વચ્ચે ચેતવનારા જેહ “૭૭૫15૭; 
માકલાવ્યા હતા. 
૭૪. જોઈ લો કે જેને ચેતવવામાં આજો હતો ઝાક. નાડ 
તેમનો અંજામ કેવો (બૂરો) આજો, 9્વ્્વ્ વડા ૩૪-55-6 
, જ અલ [દા બં તે ૬.» ૬₹:$»79, 74. 4: 
૭૫. જ અલ્લાહના ચુનંદા બંદા હતા તે બચી ઉ 
ગયા. (રુકૃઅ-૨) અ. 
૭૬. બેશક નૂહે અમને પુકાર્યી હતો અને અમે હ જ દિ છદ, 556 
પણ કેવા ઉત્તમ જવાબ આપનારા હતા! ઝ્્્ન્ક વ ક 
૭૭. અને અમે તેને તથા તેના પરિવારને હાર ૩8: ક 


આકતમાંથી ઉગારી લીધા; 
૭૮. અને અમે માત્ર તેનાજ વંશજ્ેને બચાવી ક | 27 ડત વ 
લીધા હતા.” છડ :૧ડ/- 
૭૯. અને આવનારી પેઢોઓમાં અમે (તેમની કઝ કાક 
“કહું શ્ડડઇટ-45 
યાદ) કાયમ કરી (કહ્યં.). 22216 છા 
૮૦. “સર્વ લોકોમાંથી નૂહ ઉપર (વધુ) સલામ 


4 
ક જેડ્ાુટટ જા છુ 
૮૧. અમે નેકી કરનારાઓને આવા જ બદલે છ 
| લા જ ણ. કે ક ક 2નન 4 ન્ન 
ઈનાયત (અર્પણ) કરીએ છીએ. બણ્ક્ક્્ઝહ્કહા ઉ, 





૬. અહીં ખાવાનો અર્થ “રૂહાની જીવનનો અંત આણવો' છે. 
૭. હઝરત નહ: (અ)ના વંશજોએ સૌથી વધુ ઉન્નતિ હાંસલ કરી હતી અને દૂર દેશાવરમાં 
વસ્તીની પછાત કોમો ઉપર તેમણે સત્તા મેળવી હતી તે કોમોમાંજ તેઆ ભળી જતા રહ્યા. 


૬૨૨ 


સરાહ ૩૭ 


૮૨. નિ:સંદેહ તે અમારા મોમિન બંદાઓમાંના 
હતો. 

૮3. પછી બાકોના (કાકરેને) અમે ડૂબાડી દોધા. 

૮૪. અને બેશક ઈબ્રાહીમ તેના જ પગલે 
ચાલનારે। હતો. 

૮૫. અને તે પોતાના પરવરદિગાર સામે મઝબૂત 

દિલ સાથે રજ થયો હતો. 

૮૬. જ્યારે તેણે પોતાના પિતા અને પોતાની 
કોમને કહ્યાં, 'આ શું છે જેની તમે પૂજા કરે છો? 

૮૭. “શું તમે અલ્લાહને છોડી બનાવટી ” 
મા'બ્દોની સાધના કરતા રહેશો?” 

૮૮. “તમામ જહાનોના સર્જનહાર વિશે તમે શું 
ધારો છો?' 

૮૯. પછી તેણે તારાઓ તરક નજર કરી. 

૯૦. અને કહ્યાં, 'બેશક, મારી તબિયત બગડી ” 
રહી છે.” 

૯૧. જેથી તેઓ વિમુખ થઈ ચાલ્યા ગયા. 

૯૨. પછી તે ચુપકીર્થીમંદિરમાં પેસી ગયો અને 
તેમના મા'બ્દોને સંબોધીને તેણે કહ્યં,, 'તમે કંઈ 
ખાશે નહિ? 

૯૩. “તમને શું થયું છે કે તમે કંઈ બોલતા 
નથી?” 

૯૪. પછી તે જમણા હાથે ઉપરાછાપરી તેમને 
ફટકારવા લાગ્યો. 

૯૫. જેથી (લોકો) તેના ઉપર ધસી આવ્યા. 

૯૬. તેણે કહ્યાં, “શું તમે જેને (તમારા હાથે) 
ઘડયો છે તેની જ પૂજા કરો છો. 

૯૭. “જ્યારે અલ્લાહેજ તમને અને તમારી ઘડેલી 
વસ્તુઓને પેદા કયી છે?' 


૯૮. તેમણે કહ્યાં, “તેના માટે ભઠ્ઠી તૈયાર કરો અને 


તેને અગ્નિમાં જલાવી દો.” 


અલ -સાકકાત 


પારો ૨૩ 


૦૦ઝકઉજ ડ્ર) 
#9 12 61 
છઠ નિ 


-9,% ક 


૯ %ક્ડકક 
ઠંડકઝાડઇનકઈડ્ઝઇડઉડ 


ક /”2722 «9? 7” 


૦૭5 91652 તી હા 


49 ન ૬9 ક “(૮# 
૦૭કચખઠુકક્ડર્કધડ 
શ*92 “27/77 


96ક્વાહું ઝેડ 


દ /77૮£7 77 7-772 ટા ક 
જેડઝક55ા હાઇ ૦૪1૭) દઈ 
“?2 ત તર 
૪૪95 કણ 


બ્ડ્રદહડંદટઇ 


કક (# 9૦ 


વા 
જવાતું છાઉઉપડ ૪; છ 





દૂ _* “% ન કૂ ન ૦ જ 
૮. સૂય, ચંદ્ર, તારાઓ તથા અન્ય ગ્રહો, જડ વસ્તુઆ તેમજ લાકડા અથવા પથ્થરમાંથી ઘડી કાઢેલી 


પ્રતિમાઓ. 


પોતાના પૂર્વજોની રસમો રિવાજ, તેમની નિશાનીઓ, 


વહેમ પોતાની અભિલાષાઓ. 


વાસનાઓ વગેરેની તાબેદારી તથા પૂજા કરવાનું વલણ દુનિયાની લગભગ કોમોમાં જવામાં આવે છે. 
૯. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) તથા તેમની કોમના લોકો વચ્ચે વાદવિવાદનું કોઈપણ પરિણામ ન આવ્યું 


જથી તેઓ કંટાળીને પોતાની કોમથી વિમુખ થઈ ગયા. 


૨૧૨૩ 


“૪9 


સૂરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત પારો ૨૩ 





૯૯. તેની વિરુદ્ધ તેમણે આ યોજના બનાવી પરંતુ જ ન 
“જૂ “%_ 5 “91૬ 79 1૧774712» 97 
અમે તેમને નિષ્કળ કયી. જમે ક 5314 


૧૦૦. અને તેણે કહ્યાં “હું મારા પાલનહારના કઝ દર ૧હૃન્‍ 
%ટ્ટટબય્ત-વ?૭૫3 ઠું।ડઊ૩ 


શરણમાં જાઉં છું જે મારું માર્ગદર્શન કરશે. 

૧૦૧. “હે મારા પરવરદિગાર, મને એક નેક દાતા 
(પુત્ર) અર્પણ કર.” વિ ક 

૧૦૨. જેથી અમે તેને એક સહનશીલ પુત્રની પ”. કા 
ખુશખબર આપી. બ્રશ કવ 

૧૦૩. અને જ્યારે તે કામ કરવાની ઉમરે પહેઓ ક 0 
તેણે કહ્યાં “હે મારા પુત્ર, મેં એક સ્વપ્ન જોયું છે કે હું દ દ્રિ હ (1૧2 હ્ઃપ્ 
તને ઝિબાહ (વધ) કરી રહ્યો છું. માટે (આ બાબત આ ન 2૫550 ડાબર 1 
અંગે) તારો વિચાર દશીવ.' તેણે જવાબમાં કહ્યું હે ,  _ .. મા 
મારા પિતા તને આપવામાં આવેલા આદેશ પ્રમાણે તું 501415 ભના વાડ હ્ય 
કર; અલ્લાહ ચાહશે તો તો તું મને સબ્ર કરનારે 
પામીશ.' ૦૭૭ 

૧૦. કુરઆન તથા બાઈબલ ' વચ્ચે આ વિષય ઉપર મતભેદ છે, કે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ ર પોતાના બે 

દીકરાઓ ઈસ્હાક તથા ઈસ્માઈલમાંથી કયા દીકરાની કુરબાની કરવા માટે તૈયાર થયા હતા.' બાઈબલથી 
ઈસ્હાક અને કુરઆનથી ઈસ્માઈલ હતા. જોકે બાઈબલનો દાવામાં વિરોધાભાસ દેખાય છે. બાઈબલના ' 
કથન પ્રમાણે હઝરત ઈબ્રાહીમને પોતાના એક માત્ર પુત્રની કુરબાનીનાો આદેશ હતો, પરંતુ હઝરત 
ઈસ્હાકને એકલોતા ગણી શકાશે જ નહિ, કારણ કે તેમના જન્મ પહેલાં હઝરત ઈસ્માઈલ (અ)ને જન્મ 
થયા હતો અને તેઆ હઝરત ઈસ્હાકથી તેર વષે મોટા હતા, અને જ્યારે હઝરત ઈબ્રાહીમને કુરબાનીનોા 
હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો ત્યારે માત્ર હઝરત ઈસ્માઈલ (અ) હતા, જે મોટા હતા અને એકના એક 
હતા અને હઝરત ઈસ્હાકનો ત્યારે જન્મ થયો ન હતો. 

અમુક ઈસાઈ લેખકોએ હઝરત ઈસ્માઈલને દાસીપુત્ર ઠરાવી તેમને હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના ઈલ્હામી 
પુત્રના પદેથી અને આ કુરબાનીના કરઝમાંથી તેમને હટાવી દેવાનો નિષ્કળ પ્રયાસ કર્યો છે. હકીકતમાં 
તૈરાતમાં હઝરત ઈસ્માઈલને વારંવાર હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ના પુત્ર તરીકે વણેવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત 
હઝરત હાજરા દાસી ન હતા, તેઓ મિસરના રાજ્ય કુટુંબમાંથી હતા. 

બીજુ, હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)નું પોતાના પુત્ર તથા પત્નીને મોરિયા કે મરવા'ની પહાડીઓમાં છોડી 
આવવાની ઘટનાને બાઈબલમાં હઝરત ઈસ્હાકને નામે ઠોકી બેસાડયા સિવાય તેમના હક્કમાં કોઈ બીજ 
પ્રમાણ નથી આપતા. ખાસ નૌધવા લાયક બાબત તો! આ છે કે તે કહેવામાં આવતી હઝરત ઈસ્હાકની 
કુરબાર્નીનું કોઈ ચિન્હે યહૃદીઆ કે ઈસાઈઓની મઝહબી વિધિઓમાં કયાં પણ જણાતું નથી. જ્યારે 
મુસ્લિમો હઝરત ઈસ્માઈલ (અ)ના રૂહાની વંશજે હોવાથી હજજના મહાન પર્વને ઉજવી તે યાદીને દર 
વષે તાજી કરતા રહે છે. 

હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)ને અલ્લાહ તરકથી પોતાના પુત્ર હઝરત ઈસ્માઈલ (અ)ની કુરબાની આપવાના 
આદેશ મળ્યો હતો અને અલ્લાહના જ હુકમથી જ તેઓ આ કુરબાની કરવાથી અટકો ગયા હતા, જેના 
કારણે તથા આધારે તે સમયમાં પ્રચલિત માનવ બલિદાનની પ્રથા નાબૂદ કરવામાં આવી અને તેના 
બદલામાં તે સમયથી પશુનું બલિદાન આપવાની રૌત ચાલુ થઈ હતી. 


૬૨૪ 





સરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત પારો ૨૩ 





કે કે દિ કિ ન ક 

૧૦૪. અને જ્યારે તેઆ બન્ને અલ્લાહની ક) ૬૬ ઊં 
ઇચ્છાને આધીન થયા ત્યારે તેણે પુત્રને (ભયે) ઊંધા 

ડે 22 ક7721!29/7(77 

સુવડાવો. ઈ છાજ382 

૧૦૫. (ત્યારે) અમે તેને પુકારી કહ્યાં “હે પ જે 

ઈબ્રાહીમ, છજીઝરહઝ ડઝ છા 5 ડડ ૭3 


૧૦૬. “તેં તારું સ્વપ્નુ સાચું કરી દેખાડ્યું.” 
આવી રૌતે અમે નેકો કરનારાઓને ઉમદા બદલો 
આપીએ છીએ. 


૦% કઝીડજાડડ હ 


૧૦૭. બેશક આ એક ખુલ્લી આઝમાયશ હતી. દ 5 
૧૦૮. અને અમે તે ભવ્ય કુરબાનીનોા બદલો” દદ 

આપી તેને છોડાવી લીધો. 9૭કઠુ ડીડ ુ 
૧૦૯. અને આવનારી પેઢીઓમાં અમે તેમની ૦૯: 

યાદ કાયમ કરી (કહ્યાં), બ્ન્્થ્ઝ તદ 
૧૧૦. “ઈબ્રાહીમ ઉપર સલામ થાઓ! 05 1 હ્ડ્ક્ડ તાદ 
૧૧૧. નેકીઆ કરનારાઓને અમે એવાજ બદલો ક ન 

આપીએ છીએ. જેહટ્ઝ્શઈડજ જહક45 
૧૧૨. ખરેખર, તે અમારા મોમિન બંદાઆમાંનોા 

હતો. 
૧૧૩. અને અમે તેને ઈસ્હાકની ખુશખબર 051 હક ક તર! હ“ 


આપી, જે નબી હતો, પરહેઝગાર (સદગુણી) હતો. કી 
હ“ “"“ 5%“ “ “જ ૦ # કક પ ઈ 9 ક 6 
૧૧૪. અને અમે તેને અને ઈસ્હાકને (અનંત) ટટ ૭#4દડટ્ર્ડડઇઉ તિ 


બરકતેો આપી અને તેમના વંશજેમાં (કેટલાક દ દ, ક ક. . કઃ 
ભલાઈ કરનારા છે અને બીજા પ આ છષ્ટ્વઝકડડડક્ દ 
ખુલ્લેખલ્લો ઝુલમ કરનારા (પણ) છે. (રુકૂઅ -૩) 

૧૧૫. અને બેશક અમે મૂસા તથા હારૂન ઉપર ૬55૭95, #555 ૬7 
ઉપકાર કયી હતે. છ૩%%કહ દા 

૧૧૬. અને તેમને બન્નેને અને તેમની કોમને જે ?1:તી કું 4ર્ડા:2૮2૬7(723967 ત 
ભયંકર આકતમાંથી બચાવ્યા હતા. ઝ્ક્ડષ્ટ હટ: પી ઘઉ 

૧૧૭. અને અમે તેમની સહાયતા કરી જેથી તેઓ છબ: કછ કઠછડ 5 
સકળ થયા હતા. 

૧૧૮. અને અમે તેમને કિતાબ આપી હતી જે દ. ૩90,૮0 શ લિત ત 
સવાલ વિશે) સમજણ આપનારી હતી. છેષ્સ્ટ્્ઝ૫ 


૧૧. હઝરત ઈબ્રાહીમે જ્યારે હઝરત ઈસ્માઈલને જમીન ઉપર ઊંધા સુવડાવી તેમને ઝબહ કરવાની 
તૈયારી કરી ત્યારે અલ્લાહે તેમને અટકાવ્યા અને તેમને એક ઘેટું આપી તેની કુરબાની કરવાને હુકમ * 
આપ્યા જેની યાદ “હજજ'ના પ્રસંગે ઈદ તરીકે દર વર્ષ ઉજવવામાં આવે છે. આ ઈદને 
“ઈદૂલ -અઝહીઆ' કહેવામાં આવે છે. 


૬૨૫ 


સૂરાહ ૩૭ અલ - સાકકાત પારો ૨૩ 





૧૧૯. અને અમે તેમને સીધા માર્ગે ચલાજો હતો. ઉક હા ઝડ 

૧૨૦. અને આવનારી પેઢીઓમાં અમે (તેમની ક 
યાદ) કાયમ કરી (કહ્યાં) છાઈ ન નાનાછ# 

૧૨૧. “મૂસા તથા હારૂન ઉપર સલામ થાઓ! 90૯%%4૯5%૮ 

૧૨૨. નેકી કરનારાઓને અમે આવા જ બદલો જ 
આપીએ છીએ. છઉઝક્ક્કાછક્ડ ડઝ ડા! 

૧૨૩. બેશક તે બન્ને અમારા મોમિન 5 ી 


બંદાઆમાંના હતા. 


૧૨૪. અને ખરેખર ઈલ્યાસ“ (પણ) ત પ 
રસૂલોમાંનો હતે. બાડ “155 
૧૨૫. જ્યારે તેણે પોતાની કોમને કહ્યાં 'શું 45 1 કા અડ 
રી મ સ કૈ %ડ%૭%94%5 ઉડ 
તમને અલ્લાહના ડર નથો? યી 
નિ “ 9..,૬-.91૧૩)- 5“ શ “ 
૧૨૬. શ તમ બાલ નં પકારા છા અન ઝે 72 ક કી ક 
હિ જુ જ કૂ. જૂ હ જિ હઝ 
તેને છોડી દો છો જે સવીચ્ચત્તમ સર્જનહાર છે, 04 પન 'હઅજપ્પકક્ઝ્ડક્ય્ગ 
૧૨૭. “અલ્લાહ, તમારો પાલનહાર છે તેમજ જ 
ઝ ૬9 હછીઝુણહકકદ;ત 
તમારા પૂર્વજોના પણ પાલનહાર છે? ક તાં! 
૧૨૮. પરંતુ તેમણે તેને જ્ઠ્ઠા ઠરાવો છે, બેશક, ક 
ત ક્‌ કે જ છ 7/૯૯ 
તેમને (જવાબ દેવા માટે અલ્લાહ સામે) હાજર છહ €2ન્‍ક્ન્‍ગ્ટકટ 
કરવામાં આવશે; 
૧૨૯. સિવાય કે જે અલ્લાહના ખાસ બંદાઓ દ... ખતા દક 
છે. ભખ કં 141515%)] 
“ હ“ ન. ૦ “*% “ હ 
૧૩૦. અને આવનારી પેઢીઓમાં અમે તેની છન ઝી હુંદ્ર પ હક 
(યાદ) કાયમ કરીં (કહ્યાં). 
ક “9 ૧7 બ્રા 
૧૩૧. “ઈલ્યાસ ઉપર સલામ થાઓ! હ તાત ન 
૧૩૨. બેશક નેકો કરનારાઓને અમે આવા જ ન... ત ઝા 
બદલે! આપીએ છીએ. ઉલ્ઝક્યાવ્ક્ટ હાઉ] 





૧૨. હઝરત ઈલ્યાસ(અ) અથવા ઈલાઈજાહ ઈસ.પૂર્વ ૯૦૦ પહેલાં થઈ ગયા. તેઓ યરદન નદીની 
પૂર્વ આવેલી વસ્તી જીલીદના રહેવાસી હતા. એક ઈલ્યાસ હઝરત મૂસા (અ) પહેલાં થઈ ગયા હતા; બીજા 
ઈલ્યાસ હઝરત યાહ્યા હતા, આ યાહ્યા (અ)ને હઝરત ઈલ્યાસની ઉપમાં આપવામાં આવી હતી, જેમણે 
હઝરત ઈસા (અ)ના આગમનની ખબર આપી હતી; અને ત્રીજા ઈલ્યાસ જે આખર ઝમાનાના મસીહ ' 
અને ઈમામ મેહદી પહેલા આવવાના હતા તેમનું નામ હઝરત સૈયદ આહમદ બરેલવી હતું જેમનું મઝાર 
બાલાકોટ હઝારા જીલ્લામાં છે. (મજલિસ ઈરફાન) 

૧૩. હઝરત ઈલ્યાસની કોમ 'બા'લ' નામની સૂર્યદેવતાની પૂજા કરતી હતી. આ કોમ સીરિયામાં 
આવેલ એક શહેર “બા'લ બક્ક નામના શહેરમાં આબાદ હતી. 


૬૨૬ 


સરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત પારો ૨૩ 





૧૩૩. ખરેખર તે અમારા મોમિન બંદાઓમાંનેો 2, 2217 9 7૬ 
ના જઈઝ્રક પસ 
દ ૧૧% ણ છે ક 277 “.. નર 
૧૩૪. અને બેશક લૂત (પણ) અમારા જેડ) 6- જ 

કક” નન 


417472 


રસૂલામાંના હતો. કા ઝા 5 
૧૩૫. જ્યારે અમે તેને અને તેના પરિવારને જણ્ટ્ક્ક્સવ૭2 5 
(આકતમાંથી) બચાવી લીધા હતા, 
૧૩૬. સિવાય એક પ્રૌઢાને'' ? જે પાછળ રહી 


છ 


5. 7 નુ 
જનારા સાથે હતી. છઝ્%હઇક્ક્ઝ 
૧૩૭. પછી અમે બાકીનાઆનો સદ «2 4૧11[6?૬7૮4: 
" કોનાઓઆનોા સદંતર વિનાશ ભાઈ, 
કરી નાખ્યો. 
૧૩૮. અને બેશક સવારમાં તમે તેમના 27%»_ 28 9 47 722% 82 , 2 
* "૫ પ હ જ ણા “9 »--૦ ૭૭૫૭ 
(ખંડેરો) ''” પાસેથી પસાર થતા રહો છો. દાતણ લદ િ 
ક જ ક ૧% જ દ્‌ ટ ..”«૪/77ક શ ક હ 
૧૩૯. અને રાતના પણ. છતા પણ તમે કેમ હક ક%81 ઇડ 9 હ 
સમજતા નથોર? (રફઅ-૪) પ ર ક 
ર વ૬ ક 2 2 “4-722-47 
૧૪૦. અને યૂનુસ (પણ) બેશક ભહ્5.૦હ%૭-5»૬2 


રસૂલોમાંના હતો.” 
૧૪૧. જ્યારે તે નાસીને એક ભરેલા વહાણ પાસે 


#ન#--#7 


» 222477 972 7 
ભેછ્ટક્ય્ઝ!હ્ાઝ હઃ12] 


પહેચ્યો, 
“૧% (૧૭ ન“ 
૧૪૨. પછી તેણે કાલ કઢાવી (ખલાસીઓ કઝ ૦૦૭. ૪4૮ન 
હ હ ક ( ક જ્બ્-255%૭હ૭ઉ ૭55 
સાથે કુરા કઢાવ્ાા) જેથી તેને જ નુકસાન થયું. ન 
“ 5“ જિ “% “ડ્‌ # દ્ર » 27 “જ 
૧૪૩. અને તેને (એક મોટી) માછલીએ ગળી જકક5 કડક વ ઝાડ 


લીધા અને તેણે (સ્વયં પોતાને) દોષિત ઠેરબો. “” _ 

૧૪. હઝરત લૂત (અ)ની પત્ની જે બદકારોમાં ભળી ગઈ હતી, તે પોતાના પરિવારથી છૂટી થઈ 
બદકારો સાથે ભળી ગઈ અને અઝાબનો ભોગ બની. 

૧૫. હઝરત લૂત (અ)ની કોમની ઉજજડ વસ્તીઓના ચિન્હો હજી સુધી કાયમ છે જે "સદોમ તથા 
ગમોારાહ'ના નામે પ્રખ્યાત છે. 

૧૬. હઝરત યૂનુસ (અ) ઈસરાઈલી નબી હતા જે ઈ.સ. ૯માં રાજા યરોબામ (બીજા) અથવા 
યહવાઝના શાસનકાળમાં થઈ ગયા હતા. 

૧૭. બાઈબલના વતાંત પ્રમાણે અલ્લાહે હઝરત યૂનુસ (અ)ને નૈનવાહ તરક જ્ઈ ઉપદેશ આપવાનું 
કરમાન કર્યું હતું, પરંતુ તેઆ તરશીશ તરક ચાલ્યા ગયા હતા. કુરઆન આ વૃત્તાંતને રદ કરે છે. 

કુરઆન પ્રમાણે તે કોમે અલ્લાહના કરમાનનો ઈન્કાર કયી હોવાથી હઝરત યૂનુસ (અ) તેમનાથી 
નારાજ થઈ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. બાદમાં અઝાબના ચિન્હો જણાતા તે કોમ ભય પામી ઈમાન લઈ આવી 
અને તેમના પરિવર્તનના પરિણામે તેમનો ઉપરના અઝાબ ટળી ગયો હતો. 

૧૮. હઝરત યૂનુસ (અ) જે વહાણમાં સવાર થયા હતા તે તોકાનમાં સપડાઈ જતાં નાવિકોએ કોણ 
અપશુકનિયાળ છે તે જેવા માટે કુરી ચૌઠ્ઠીઆ નાખી (પાસા કેંકયા) જેમાં હઝરત યૂનુસ (અ)નું નામ 


૬૧૨૭ 


સરાહ ૩૭ 


૧૪૪. અને જે તે (અલ્લાહની) યાદ કરનારે 
નહોત, 

૧૪૫. તો તે અવશ્ય ક્યામત સુધી તેના પેટમાં 
પડયો રહેત. 

૧૪૬. પછી અમે તેને ખલ્લા મેદાનમાં 
દીધો, અને. તે માંદો પડયો: 

૧૪૭. અને અમે તેના ઉપર તુંબડાની 
ઉગાવી તેના ઉપર છાયો ક્યી.ઢાંકી દીધો. 

૧૪૮. અને અમે તેને આશરે એક લાખથી વધુની 
સંખ્યા(ની કોમ) તરક રસૂલ બનાવી મોકલાવ્યો હતો, 

૧૪૯. અને તે લોકો ઈમાન લઈ આવ્યા અને અમે 
તેમને એક મુદત સુધી સુખ સગવડો આપી. 

૧૫૦. હવે તું તેમને પૂછ 'શું તમારા 
પરવરદિગાર માટે પુત્રીઓ હોવી જાઈએ અને પુત્રો 
તમારા હોવા જાઈએ? 

૧૫૧. શું અમે સ્રીઓઆના રૂપમાં (કોઈ) 
ફરિશ્તાઆ સર્જ્યા છે કે જેના તેઓ સાક્ષી હોય? 

૧૫૨. હકીકતમાં આ જ તેઓ કહી રહ્યા છે તે 
તેમનું ઘડી કાઢેલું છે (કે)-- 

૧૫૩. અલ્લાહને સંતાન છે, અને તેઓ ખરેખર 
જહા છે. 

૧૫૪. (અથવા) શું તેણે 
પર પસંદગી ઊતારી છે? 

૧૫૫. આ તમને શું થઈ ગયું છે? તમે આ કેવા 
ઈન્સાક કરે! છો? 


કેકો 


વેલ 


પુત્રોને બદલે પુત્રીઓ 


ષને 


નીકળતાં તેમને ભર દરિયે ફેંકી દેવામાં આવ્યા. સમુદ્રમાં એક મોટું માછલું તેમને ગળી ગયું અને ત્રણ 
, કિનારા ઉપરના એક મેદાનમાં માછલાએ તેમને ફેંકો દીધા, ત્રણ દિવસ સુધી 


દિવસ પછી 


અલ - સાકકાત 


પારો ૨૩ 
9.» _,7“», 7. :દ૮72ઝ 
છવ્ત્યુ!૭૪૭૪ત૭%)3 


“ક” 5,727 ક 


“ર ટક#હજ્ઝડંહડ : 


“2 ૦૭૦-૦૭4 [7 (7.2૮. 
જેછ્ઠુશ્્જંહ્ટં ક્ય્ન્ક્ઝ્હડ5 
“#”9?72.,7?7 .77૮%*7 2192.74. 
ઊલ#હઝઃા્ાડ્ડબિછઝવ્ઝઝાડ 
કે 1 

? 111 29212677),277૮# 
ઊેષ્ટટઈદ્શ્જ!કચ્ગડ 


2 


જ% “22777? ન્તિ “7?, “17172 ?”26(ર 
છે૦ક્ઇડડોહા ડટ: ઈ 


ક ૭ ?27(%7:, «€-525. “72272 ત્રિ 

9બપ્કડ-્કઈઉ] ઈઝોઇફડડ 
ન શ 

ઝ ક 97.7 કહ 976૯-77 


છેઈ૪»%: ભ્59)્ટન્ક% 
“27-64 9?27૬,79)' 27 
છઈ#%૭: ૯૦2 401274 


દ્ધ 7? 1[7 #/7? કક 
છેપષ્ઝક્ડ 4 છુર્મડ। ડડ 
-૦979દ# 27.5૪ 





ખાધાપીધા વિના રહેવાના કારણે તેઆ અશકિતથી બીમાર પડી ગયા. થોડા સમય બાદ તેઓ પોતાની કોમ 
તરક આવ્યા ત્યારે આ લોકો તેમના ઉપર ઈમાન લાવી ચૂક્યા હતા. તેમણે પોતાની કોમથી દૂર ભાગી 


જવાની ઉતાવળ કરવા માટે પોતાને જ દોષિત ઠરાવ્યા. 


હઝરત યૂનુસ (અ)ના પ્રવાસની ભૂમિ લિબનાન હોઈ શકે પરંતુ ત્યાંના સમુદ્રમાં “વહેલ નામનું મોટું 
માછલું હોય તેવું અત્યારે જણાતું નથી. બનવાજેગ છે કે કોઈ સમયમાં ત્યાં તેવા મોટા જળચરે હોય. 
વર્તમાન કાળમાં દૂર ઉત્તરના દેશોમાં વહેલોના શિકાર ઉપર પ્રતિબંધ નાખવાની ચર્ચીઓ ચાલી રહી છે 
તેવી જ રીતે અહીં પણ વહેલોને મારીને કદાચ ખાઈ જવાતી હશે, તેના કારણે આજે કદાચ તેમનું નામ 


અહીં નથી દેખાતું. (મજલીસ ઈરકાન) 


૬૨૮ 





સૂરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત 





૧૫૬. તે તમે (થોડો પણ) વિચાર નહિ કરે? 

૧૫૭. અથવા તમારી પાસે કોઈ સંગીન દલીલ 
છે? 

૧૫૮. તો લાવો તમારી કિતાબ, જે તમે સાચા 
છો તો. 


૧ "% જ બ ઈ દ્ધ 
૧૫૯. અને તેઓ અલ્લાહ અને જીન્ન વચ્ચે છટક 


સગાઈના સંબંધ જેડી કાઢે છે જ્યારે જીન્નોા પોતે 
જાણે છે કે તેમને (અલ્લાહ સામે) હાજર કરવામાં 
આવશે. 

૧૬૦. અલ્લાહના સીક્ત (લાક્ષણિકતા)નું જે 
વણન તેઓ કરે છે તેનાથી તે હસ્તી બેહદ પવિત્ર છે. 

૧૬૧. પરંતુ અલ્લાહના ચુનંદા બંદાઓ (આવું 
નથી કરતા). 

૧૬૨. ખરેજ તમે અને જેની તમે પૂજા કરે 
છો-- 

૧૬૩. તમારા સૌમાંથી એક પણ, (કોઈને) 
અલ્લાહની વિરૃદ્ધ બહેકાવી નહિ શકે, 

૧૬૪. સિવાય તે જે જહન્નમમાંજલનાર હશે. 

૧૬૫. (અને કરિશ્તાઓઆએ કહ્યાં.) “અમારામાંથી 
કોઈ પણ એવે નર્થી જેનું સ્થાન મુકર્રર ન થએલું, 
હાય. 

૧૬૬. “અને અમે સૌ (અલ્લાહ સમક્ષ) અદબથી 
હારબંધ ઊભા રહેનારા છીએ. 

૧૬૭. “અને ખરેખર અમે (અલ્લાહની) 
હમ્દો સના કરતા રહીએ છીએ.' 


૧૬૮. અને, ખરેખર તે (ઈન્કાર કરનારા)ઓ 


હમેશાં કહેતા રહેતા, 

૧૬૯. કે જો અમારી પાસે તેવો ઉપદેશ આવત 
જવો પહેલાંના લોકો પાસે આવ્યો હતો, 

૧૭૦. 'તો અમે પણ અલ્લાહના પ્યારા બંદા 
બની ગયા હોત.” 

૧૭૧. છતાં (તેમની પાસે કલામ આવ્યું ત્યારે) 
તેમણે ઈન્કાર કર્યી છે પરંતુ તેમને વેળાસર સઘળ 
જણાઈ રહેશે. 


૬૨૯ 


પારે ૨૩ 


₹ ક. “ન” “7” 
9૭2%, છેડ “પડ! 


2%29 ૬ 0?? શ: 
છેડ્્રવ-ક્ય 


“2. 35 229278 ક મ 22.£4 
કઝહાક્ઝ્ક 

આજા 2 ત્રિ 97૬7 
હડ ડલફપડડ 


ક 
શકક 


2.277:7722%.£4 2 


* પ' 
ઊથ૭્ક્ન્‍ંગ્ચ્ા“ડા 
ઝન 22 7૬£77 ૮૬-22 
ટપ હત્વ- 
બોડડ ઝે 
2.9? 222417 . .8 (7 
જેહકડ્કાકડક્ડ 


નર નન 


* મ (7 9726સ5 
ન્ન 


કક #” «ન કન કક 


છશ્રક્કાઇપ્કકડ્ડઝી 


ન 


ર 2?૬6 7 હીર «22 
ઉૃકવ્ડ્£૦ 4151૫152 


છડક્ડવ)૭55)4 


કે 22772૨૮૮ 


ઊલ»9*₹96/ 


“921477, ૧૫૦7 *[૮72 77.7 
જેવ્લકહઠકપલ્ઝઈડડદહક 


છેવબડ ડ્રાઈ 


“ 977297 4974 22 
છેછ#»-૩૫59-5૬ 1% 


સૂરાહ ૩૭ અલ-સાકકાત પારે ૨૩ 





૧૭૨. અને નિ:સંદેહ અમારા બંદાઓ, (અને) હળ ઉજ્ીઈટડઇડ ૬૦56 5 


રસૂલે વિશે અમારો! નિર્ણય પહેલાથી અપાઈ ગયો છે, 


ક ૦ જડ જ 297 
૧૭૩. કે તેમની મદદ અવશ્ય કરવામાં આવશે. 4 
૧૭૪. અને બેશક અમારું જ લશ્કર કતેહમંદ 9 59 
થશે. છ 6શ્પકાડઈપડડ- હ) 
૧૭૫. માટે તું તેમનાથી થોડા સમય માટે ક 
છષ્ટ્ક્ટ્ક ક 
[વિમુખ થઈજા, છ 
““* “_, હ“ “હ જડ “ “ક 9 ૬:45 327૯ 
૧૭૬. અને તેમને જેતે રહે, કારણ કે તેમને ૦૦૩#: 95 


જલ્દી સઘળું જણાઈ રહેશે. 

૧૭૭. તો શું તેઆ અમારા અઝાબ માટે ઉતાવળ જ ૬.4% 
કરી રહ્યા છે? ૦૯કટકડઇ 

૧૭૮. પરંતુ તે તેમના આંગણે. '* ઊતરશે તો છીડડ5ટૃહડ્તાત નત 
જેમને ચેતવી દેવામાં આવ્યો હતો તેમના માટે તે બેહદ ક ર 
અશુભ સવાર હશે. 

૧૭૯. માટે તું થોડા સમય માટે તેમનાથી ઊછ્ટ કઇ 
[વિમુખ થઈજા. “9 «૦૦૬ 2 7 

૧૮૦. અને તું જોતો રહે, કારણ કે તેઓ 9 2કડક્5 
વેળાસર (પોતાની દુર્દશા) જેઈ લેશે. 

૧૮૧. પાક છે તારો પરવરદિગાર, ઈઝઝતવાળો ઉહ «2? 
છે, તેઓ (અલ્લાહ વિશે) જે વાતો કરે છે તેનાથી શદ ષ્હડ્- 
અલ્લાહ બેહદ ઉચ્ચતર છે! દ ઉ છુ 

૧૮૨. અને રસૂલે ઉપર સદા સલામ થાઆ. ટ દ 

૧૮૩. અને સર્વ તા'રીકના લાયક અલ્લાહ છે જે હંત ઈદી ધ્ઝ્ય2 
તમામ જહાનોને। પાલનહાર છે. 

તા સગમમસળઇસમમાનઇમમમ 

૧૯. આ સંકેત મક્કાની કતેહ તરક થયો જણાય છે તે દિવસ મક્કાવાસીઓ માટે બેહદ 'અશુભ' હતો 
જ્યારે દસ હઝાર મુસ્લિમો મક્કાના પરાંઓમાં દાખલ થયા હતા. મક્કાવાસીઓઆ રૂસ્વાઇ તથા નાકામીઓમાં 
ચોતરકથી ધેરાઈ ગયા હતા, અને ઈસ્લામ વિરુદ્ધ તેમની તમામ ચાલોમાં સ્વયં પોતે જ કસાઈ ગયા. 


પ ક 


૦% 


૬૩૦ 








સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ પારો ૨૩ 
રન ર “દક. ક 
ક ક કિમિ ક ઝક ઝુ ઈ 2 
સરાહ સ્વાદ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બેક્-સ્ટ્રાહ૫૬॥ ત ક 
દયાવત છ. ડા, 
૨. સ્વાદ, નસિહતોથી ભરપૂર કુરઆનના %૭૭્ડહ્ડાં,ક! 4244 


સોગંદ છે, (કે આ સત્ય કલામ છે). 

૩. પરંતુ જ (તેના ઉપર) ઈમાન નથી લાવતા 
તેઓ ગર્વથી. દુશ્મનીમાં દ (ઊતરી પડયા) છે. 

૪. તેમના પહેલાં અમે કેટલા વંશાનાો વિનાશ 
કરી ચૂકયા છીએ! જેમણે ઘણા કાલાવાલા કયી, પરંતુ 
ત્યારે છૂટકારા માટે સમય ન રહ્યો હતો. 

૫. તેમના માટે આ આશ્ચર્યની બાબત છે કે તેમની 
અંદરથી જ તેમને ચેતવનાર આજો છે; અને કાકરો 
કહે છે “આ તો જાદુગર છે, અને તદ્‌ન જૂઠ્રો છે. 

૬. “શું તેણે (ઘણા બધા) મા'બૃદોના એકજ 
મા'બદ બનાવી દીધો? આ તો ખરેખર બહુ જ 
નવાઈની વાત છે.' 


૭. અને તેમના આગેવાનોએ ખુલ્લી રીતે કહ્યાં, 


“જાઓ અને તમારા મા'બદોને દ્રઢતાપૂર્વક, વળગી 
રહો, આ તેો। કોઈ કરેબી ચાલ લાગે છે. 

૮. “અમે કદાપિ આવી વાત પહેલાંના દીનમાં 
સાંભળી નથી.) આ એક ઉપજાવી કાઢેલા (અસત્ય) 
સિવાય બીજુ કંઈ નથી. 

૯. “શું અમારામાંથી ઉપદેશ તેનાજ ઉપર 
ઉતરવાનો હતેો?' બલ્કે તેઆ મારી નસિહતોની 
બાબતમાં શંકાશીલ બન્યા છે. બલ્કે તેમણે મારો 
અઝાબ હજી નથી ચાખ્યો. 





૧. સ્વાદ- “હું અલ્લાહ છું સત્ય છું. 


ન દિ 


ી 52૨ 9 74.2 ૪૦ (૬ 

બદ્ધ ક કુક્દુંઇઈલઠા ત 
ઝષઈડહઝહ્ક્ઈડાવઉકાડઈ 
૦૦% હદ 

“996 ક -2# ક#.9 ક 

કક! ન્ડ ્ડડકઉાક્ટ પ ક 
શ ક ન! 
6૪336૮ ડા 
4 તન 415%. -,* [0(*૧%*./1ર? 777૬ 
હછટાકઝાઉઈપ૧૪ાહ- 

0 નૌઇન 

ડક નિ મુ 9 £ જ ? ક /##. /#29 
ફક ક્ર્કડાકાર્ઠાડકડહીડોડ 


હં 7252 ન 


બદિ |હવમ્હ)₹55 કા 
જઝોત્રાહાપકૃદડ૦ઇ 
ટજ. ક 
ક 
ચા,” ૬૦ 9% %7*. 9//ક 
હોડ “હડ ઈકઇટડુાહડર્વ 


બ્ટ્રા જા85ડઈતી હડ 


ર. હઝરત આદમ (અ)થી પોતાની ઉત્પતિને શ્રેષ્ઠ ગણી જેણે અલ્લાહને કહ્યાં “હું તેનાથી બેહતર . 


ન કજ 
છુ, 


તે ઈબ્લીસના પગલે ચાલનારાઓઆ પ્રત્યેક નબીના સમયમાં લોકોના મન ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ 


જમાવવાની કેશિષ કરતા રહ્યા અને લોકોને સત્ય સ્વીકારવાથી અટકાવતા રહ્યા. 
૩. ઈસ્લામ પહેલાંના કોઈ મઝહબમાં તૌહીદનું શુદ્ધ રૂપ બાકો રહ્યાં, ન હતું. 


૬૩૧ 


સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ 





પારો ૨૩ 





૧૦. શું તારા સર્વશકિતશાળી, મહાઉદાર 
પરવરદિગારના ખઝાના તેમના અધિકારમાં છે? 

૧૧. અથવા શું આકાશે! તથા પૃથ્વી અને તેમની 
વચ્ચે જે કંઈ છે તેના ઉપર તેમની સત્તા છે? જો હોય 
તો તેના આધારે ભલે તેઆ ઉપર ચડી જાય. 

૧૨. આ સંગઠિત લશ્કરોમાંનું ટોળું છે જે 
(બેશક) અહીં હાર ભોગવશે. 

૧૩. તેમની પહેલાં નૃહની તથા આદની તથા 
ફિરઔનની કોમે (પણ રસૂલોને) જઠર ઠરાવ્યા હતા. 

૧૪. અને સમુદની તથા લૂતની કોમ તથા વનમાં 
રહેનારાઆ (હઝરત શેએબની કોમ) એકજ ઢો 
ઉપર ચાલનારા હતા. 

૧૫. તેઓમાંના સૌએ રસૂલોાને ખોટા ઠરાવ્યા 
હતા પરિણામે તેઓ મારી શિક્ષાને પાત્ર બન્યા. 
(રકૂઅ- ૧) 

૧૬. અને તેઓ માત્ર એકજ ધડાકાની રાહ જોઈ 
રહ્યા છે તો તેને આવવામાં વાર નહિ લાગે. 

૧૭. તેઓ કહે છે “હે અમારા પરવરદિગાર, 
[હિસાબના દિવસ પહેલાં જ અમને અમારા હિસ્સાના 
(અઝાબ) આપી દે.' 

૧૮. (હે રસૂલ) તું તેમની વાતો સાંભળીને 
સબ્રથી કામ લે, અને અમારા બળવાન બંદા દાઉદને 
યાદ કર, બેશક તે નિત્ય (અલ્લાહ તરક) રજ થનારે 
હતો. 

૧૯. અમે પર્વતોને તેને આધીન કર્યી હતા, જે 
સાંજ સવાર તેની સાથે અલ્લાહની હમ્ન્દ (સ્તુતિ)માં 
મગ્ન રહેતા હતા. 

૨૦. અને અમે પક્ષીઓને (તેની સત્તા નીચે) 
એકત્રિત કર્યી જે તેની તાબેદારી કરતા હતા. 

૨૧. અને અમે તેનું રાજ્યને મઝબૂત બનાવ્યું 
અને તેને હિકમત તથા ઈન્સાકની નઝર આપી. 

૨૨. અને શું તને તે કરિયાદીઓની ખબર પહેંચી 
જ (તેના મહેલની) દીવાલ કૂદીને (અંદર) ગયા હતા? 


૪. પોતાના બળ તથા જ્ઞાનને! ઉપયોગ કરી જુએ. 


૫. માન્યતા તથા વલણમાં એકસરખા. 


બટ્રાછાઝગહાડત્ડ્ડકી 


ન 92-27 27 


જ ક્ક્કપ્દં 


“ર”2#%9%(₹:- - * ન ક 2 
ડફઉડબ9ઢ્પ્ડાટાડ જ 


2242 


%રષ્ટ્હૂ-% ઝાઢુ કાડ 
જખ્ટાનહ્ટ#ઈકયાઇકાડ૭ડડ 


%ક 


22ન 453 *8 297૦9 
૬€*9“2223૦9૯-5-2.» 


હાડ 1મ્રદડુ છડે 


કક ર 


હં.ઉ 95 


12] 7 


કન ન 799૬ _ 


29 298 228955 


દ્વાયા” 


“4% /“9 | ર” | 29. 92 


છું#ઝ્ઈઉક 5ઘ55%*#5૪ 
બ્ટવઝડદઉડડુજઉઉ 


254” ₹ે,7-# 


દ્ઈઝઉઈડ4914 638 


ર” 


ઈ 


૦૭ દડા 


4૯ હછાદ#ઉ 


2 કોનકર 
ઊછ્ઠાપઝપ્ર 


૬-૦ 94 ન 
છછ (કહત 
ઇ-2 લસ્ચરક ન ૧5514 ૯615 55 
9થ્ટ પટા 


ન 2--ન 


% #2ત્ત? 


છેડ ઇઝ-5ડ૮ક 


૧૬૩૨ 


7«₹ન 


હીરા ક €ઝપ્પ્ન્ક 


સરાહ ૩૮ સ્વાદ પારો ૨૩ 





ખો 3૩ તમને ₹૪%*.407(૮? 7: -4.77.7-1મ-# 947.97 
૨૩. (અને) દાઉદ સમક્ષ આબા ત્યારે તેમને હૂડ જુ ઉડ દંડક 5॥5ડૂદ કડ ડી 
જોઈને તે ગભરાઈ ગયો, તેમણે કહ્યાં. તું ડરીશ નહિ ક 
ન“ “હ “% ૦ “% 9( ૦ ક 2# ગ 
અમે બન્ને કૂરિયાદી છીએ. અમારામાંના એકથી ઉડકડઉ ટક હ" 
“% ““ 1૬)? - ક “હ 
બીજાને અન્યાય થઈ રહ્યો છે માટે તું અમારો વચ્ચે ઝં 
ડક નિ “7” ।117 97 ,?9 47૬7 
ઈન્સાક્‌ કર. અમને અન્યાયના રસ્તે ન લઈ જઈશ છેક કન ઝધકાયડડડુી 
અને અમને સીધો રસ્તો! બતાવ. (લ્‌૮.?1 ૮97926 924 
ી ન સ ય લ.3 ઘ્ડ્ડડાટડકબાઈકડી 
ર૪. આ મારો ભાઈ છે, તેની પાસે નવ્વાણું . . દ 
“_ન.“. “ “% “% શિ ન “" ઠં ર ઈ 25 હ૩૦-ન [૬ ઈન 
ઘેટીએ છે અને મારી પાસે માત્ર એકજ છે તે પણ તેને હંક£5 છ ડઝહઉડ “ન. જ 
સૈૌપી દેવાની તે માગણી કરે છે, અને તે મારા ઉપર હ 
પ દે જેલ્ાક્રીછું 
દબાણ કરે છે. ન દ ન્ન ત” 
જ ક દહ “૧ રિ કન ન્ન” ##' / નર 
્‌ ર૫. (દાઉદે) કહ્યું, બેશક તેની આટલી બધી ઝાડુ હાલ ર દક કટિ કા 5 
ઘેટીઆ હોવા છતાં તારી ઘેટી માગો તેણે તારી સાથે જિ 
સડ ય સ . 271#7972 2#2».*79-7”([-472 
અન્યાય કયી છે. અને બેશક ઘણા ભાગીદારો એકબીજા હટ ભજ કાગ! હ ડિ 
સાથે અન્યાય કરતા જ હોય છે, સિવાય તે જે ઈમાન ,9 ક વ ક 721*%72 «6 
શ “% હ ર “ “હ 11 9 ક 
લાવ્યા હોય, અને સદાચારી હોય, પણ તેવા થોડાક જ “ઝડબ્ઝઝયા/ઝડઝ હઝ 
ર નકી ૧. કિ મો કૂ. ##ન ૧37 596 7/25 ક્તત 7 ત્રિ 
હોય છે.' અને દાઉદને ખાતરી થઈ કે અમે તેની [51735 હ 459 તડ 455 2 
પરિક્ષા લીધી હતી; પછી તેણે પાલનહાર પાસેથી માકી 
માગી અને સિજદામાં પડી શન સામે) રજ થયો. ય છિ «૦2 
92૮ 11?₹€4:2_ /741:7 ક: “(૮% 
ર૬. જેથી અમે તેને ક્ષમા આપી; બેશક તેણે 52/47) ઈડર ૦ ૭03 હા) ૦8, ગડ 
અમારી નઝદિકી અને ઉત્તમ ઠેકાણુ (બન્ને) મેળવી 
લીધા. (રેપ 


ર ડઝ ઝે 
૬. ઈતિહાસથી હઝરત દાઉદ (અ) તથા હઝરત સુલયમાન (અ) નું રાજ્ય બળવાન તથા સમૃદ્ધ 

હોવાના પ્રમાણો મળે છે, છતાં કાવતરા કરનારાઓ તેમાં અરાજકતા ફેલાવવા તેમજ હઝરત દાઉદ (અ)ને 
કતલ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેતા. આ આયતમાં જણાવેલા કરિયાદીઓ કે વાદી પ્રતિવાદી વાસ્તવમાં 
હઝરત દાઉદ (અ)ને કતલ કરવાના ઈરાદાર્થી તેમના અંતપુરમાં ઘુસી ગયા હતા. પરંતુ તેમને સાવધ તથા . 
ખબરદાર જોઈ પોતાના આવવાના હેતુ વિશે તેમણે બહાનું આગળ ધર્યું કે તેમને શંકાના આધારે સઝા ન . 
આપવામાં આવે. 

૭. આ સો ધેટીઓની કહાણી દ્રારા તેમણે મામિક ઈલ્ઝામ લગાબો હતે કે હઝસ દાઉદ (અ) એક ' 
ઝાલિમ સત્તાધીશ છે જે નાના નાના કબીલાઓને પોતાની રાજ્ય સત્તામાં બળપૂર્વક જેડી દેવા ચાહે છે. , 

૮. હઝરત દાઉદ (અ)એ આ ઘટનાને અલ્લાહ તરકથી આવેલી એક ચેતવણી માની અને અલ્લાહની 
હુજરમાં તેમણે શુકરાનાનો સિજદો કયી. 

૯. હઝરત દાઉદ (અ) એ કોઈ ગુનાહિત કામ ન કર્યું હતું. બાઈબલમાં તેમના ઉપર વ્યાભિચાર' 
કરવાનું તોહમત મૂકવામાં આવ્યું છે. કુઆન મજીદમાં તેમના વિશે અલ્લાહે કરમાવ્યું છે. (જઓ. ૨.. 


શમુએલ પ્ર. ૧૧ આયાત ૪ તથા ૫) “અલ્લાહે તેમને કુરબત બક્ષી પોતાનો મુકરંબ બનાવો.” 


૬૩૩ 





સૂરાહ ૩૮ 


૨૭. “હે દાઉદ અમે તને ધરતૉર્મા અમારો ખાંલેકો 
(પ્રતિનિધિ) નિમ્યો છે, માટે તું લોકો વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક 
કેંસલેો કર અને પોતાની મનોકામના પાછળ ન ચાલ, 
જ તને અલ્લાહની રાહથી રખડાવી દેશે. બેશક જે 
અલ્લાહની રાહથી ભટકો જાય છે તેને દર્દનાક અઝાબ 
મળશે, કારણ કે તેઓ કયામતના દિવસને ભૂલી ગયા 
હશે. (રુકૃઅ-૨) 

૨૮. અને આકાશ તથા ધરતી તથા તેની વચ્ચે જે 
કંઈ છે તેને અમે કોઈ હેતુ વગર નર્થી સર્જ્યા. આવી 
ખાટી માન્યતા ઈમાન ન લાવનારાઓની છે. બેશક 
કાકરોનો વિનાશ આગથી થનારે છે. 

ર૯. શું જે ઈમાન લાવી નેકી કરે છે અને 
પૃથ્વીમાં કિસાદ મચાવે છે શું તેમની સાથે અમે 


જવા વતીવ કરશું? શું અમે પરહેઝગારોને 
બદકારોને એક સરખા ગણીશું? 


જ 
એક 
અને 


૩૦. આ અનંત બરકતોવાળી કિતાબ છે જે અમે” 


તારી તરક ઊતારી છે કે લોકો તેની આયતો ઉપર 
[ચાર કરે અને સમજદારી ધરાવનારાઓ તેનાથી 
બાધ ગ્રહણ કરે. 

૩૧. અને અમે દાઉદને સુલયમાન '” અર્પણ 
કયી હતો, ખરેખર તે ભલો બંદો હતો. તે નિત્ય 
(અલ્લાહ તરક) રજ થનારે હતો. 

૩૨. જ્યારે તેની સામે સાંજ ટાણે બહુજ 
પાણીદાર ') ઘોડા લાવવામાં આવ્યા હતા, 

૩૩. (ત્યારે) તેણે કહ્યું, “હું ઘોડાઓને એટલા 
માટે પ્યાર કરું કે તે મને અલ્લાહની યાદ અપાવે) 
છે પછી જ્યારે તે આટ પાછળ ચાલ્યા ગયા (તો તેણે 
કહ્ય.) 


૩૪. તેમને મારી પાસે પાછા લાવા. પછી તે 
તેમના પગ તથા ગરદન ઉપર હાથ કેરવવા 
લાગ્યો. 


કેતે 
તેએ 


સ્વાદ 


પારો ૨૩ 


કડ કઠુરધડહાડડડાઈ) કોહ 





29૪૪ ક પા 
હ્ઝ્હડકલઝાડ શાક 
દ 1/97,774(7 649 4 9,૬77 277% 
છષ્ટા“બ-પ૭5 નડે 


૧ નન 


કદ્ર “7/79/#7૮/# «ન ક 2 ૪ ઈ 727 # # 
શ ઉડપડહ્૪)5:ઉડાઇફદઉ૮ 
99477 9,659 9% 977૪૬92772 ૧, ૬172! 
1556) 912. ન્ડ ઠં હાડ 


જેડા!હ્ઝ 
729 97: 2૮7,977) 79 3, 47627 
ઠ્તઇડ્ડ1921%46ઝહગ્ટન 
કાડ શ 4 927, 9-92 ક» 
ઈડા ગ:હેૂાહું 


“9744૦ %,.1 જ ૦૦1 
શઝપ્ઝુડત્રડવ। વઝવ્ઝ 


7 2 


ઉઊ 


ક્ર 
૮ ક 


%ઢ્ટ્હાંી કકક 


7-7 


151૭ કઝ*૦-ડહડીધક 
છછ 
ઈંશછઝોકકાહતર્કદકટડ 
ધદ્ડઝઝાહડડતાડીવા 
ક 


છર્ષ્ટ્રકકદૃહ્કાઝહડ 


૦૩૮કકટ્કાદડડુડાકશઈકાડક5 





૧૦. હઝરત દાઉદ (અ) હઝરત સુલયમાન (અ)ના પિતા હતા. 


૧૧. તેજ રકતાર, ઝડપથી દોડનારા. 


૧૨. અલ્લાહે હઝરત સુલયમાન (અ)ને બળ આપ્યું તથા દોલત અપર્ણ કરી હતી. તેમનું રાજ્ય ઘણુ 
ફેલાએલું હોવાથી તેમણે મોટું લશ્કર રાખ્યું હતું, જેના કારણે તેમને ધોડાએ સાથે બહુજ લગાવ હતો. 


૧૩. “મસહ'ને અર્થ “કાપવું ' તેમજ '“થાબળવુ 


કે પંપાળવું' પણ નીકળે છે. ધણા વિવેચકોના 


૬૧૩૪ 


જફરિિ્ન્ર 


સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ પારા ૨૩ 





હ“ ક ક 24 
૩૫. અને અમે સુલયમાનની પણ અજમાયશ કરી ઝદ કન 529 
કે ક ક રી (૧૪ 
હતી. અમે તેના તખ્ત ઉપર (એક નિર્જીવ) લાશ 


“74૭ દિ 
લાવીને નાખી. પછી તે (અલ્લાહ તરક) રજ થયો બ્ર ડા 555 
હતો. 


૩૬. તેણે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, મને ક્ષમા 7૮9 9૮૮૦ 
ક સ હ્ઝકઝાકડ કયાષ ફી 
આપ અને મને એવી બાદશાહી આપ જ મારા પછી 2: 727 


કોઈને પણ કાવે નહિ બેશક તું જ મહાન દાતા ૭5 ડાહી ઇક 
છે.' 


દ્ધ 


૧ જિ “"* “-“% ભૂ કુ ન -- ડન” ક 3. ઝે ?7ત7.૨-47 
૩૭, જેથી અમે પવનને તેને તાબે કયી જે તેના હન દઈ મી 5 હડઝ)ઇ 74 


હુકમથી ફૂંકાતા અને તેની ઈચ્છીત જગ્યાએ ધીમે ધીમે દડ ઈર 
નેને * દ્રિ 
તેને પહેંચાડી દેતે. ભા બહાર 
“ “(૧૬ “ડ્‌ મે દૂ 
૩૮. તેમજ જીન્નોને પણ તેના તાબે કયી દદ ઈ, 
હતા જે બાંધકામ કરનારા તથા મરજીવા” હતા. બવ ક 5 શક્ય ૯6૬414 
૩૯. અને અન્ય બેડીઓમાં જકડાએલા ઉ. હું «9.4૬ 5 


(ગુલામો) હતા (તે પણ) 
૪૦. (અમે કહ્યાં) આ અમારી તરફથી તને ભઊેછ્ાડ2 કહ હકાર 055 
બક્ષીસ છે માટે જા તું (કોઈને) આપી દે (તો તને છુટ છ 
છે) અથવા તું રાખી લે, તેનો હિસાબ લેવામાં નહિ 
આવે.' 





અભિપ્રાયમાં હઝરત સુલયમાન (અ)એ ધોડાઓઆના નરીક્ષણ નમાઝને। વકત ગુમાવી દીધો હોવાથી તેમણે 
તે ઘોડાઓને કરી મંગાવ્યા અને ક્રેધમાં તેમના પગ કાપી તેમને મારી નાખ્યા. એક રસૂલ આવા 
ઘેલાછાભયી વલણનું પ્રદર્શન કરી શકે તે માનવામાં નથી આવતું કે તે અજ્ઞાન વ્યકિતની જેમ બેઝબાન 
પ્રાણી ઉપર પોતાના દોષનો કોપ ઉતારે. (તફસીર સગીર હિન્દી) 

૧૪. અલ્લાહે હઝરત સુલયમાનને સાવધ કર્યી હતા કે તેમની સમૃદ્ધ તથા વિશાળ સલતનતની ગાદી 
ઉપર બાયલો તથા આવડત વિનાનો રાજા આવશે જેની માનવતા મરી પરવારી હશે. અને તેના હાથે જ તે 
રાજ્યના વિનાશ થશે. તેમના નાલાયક દીકરા રહાબાઅમના સમયમાં તે સલ્તનતને। વિનાશ થયો હતો. 

૧૫. હઝરત સુલયમાન (અ)ને ખાતરીથઈ ચૂકી હતી કે તેમના મૃત્યુ બાદ તેમના નાલાયક આવડત 
[વિનાના ગાદીવારસથી તેમના રાજ્ય કારભારની પ્રતિષ્ઠા તથા તેનું ધોરણ નીભાવી શકાશે નહિ તેથી 
તેમણે અલ્લાહ પાસે દુઆ માગી હતી કે અલ્લાહે તેમને આપેલી રૂહાની બાદશાહતને કોઈ વારસ 
નીમવામાં ન આવે. પરિણામે તેમના બાદ ઈસરાઈલીઓમાં તેમના જેવા પ્રતિભાશાળી રાજવી કોઈ બીજા” 
નથી થવા પામ્યો. 

૧૬. '“શયાતીન' (શયતાને) જંગલી, અશિક્ષિત, અસંસ્કારી વનવાસીઓ. 

૧૭. મરજીવા અર્થીત ઊંડા પાણીમાં ડબકો મારી મોતી વગેરે કાઢનારા. 

૧૮. હઝરત સુલયમાન (અ)એ ઘણા હિસક પહાડી કબીલાઆને પોતાના ગુલામ બનાવ્યા હતા, જે 
નાનામોટા કામકાજ કરનારા હતા. 


૬૩૫ 


સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ પારો ૨૩ 


ણ. ન પી પિસ “૧ ભ નદ 97 
૪૧. અને બેશક તૈને અમારો ફૂર્બ મળ્યો અને ઉંત્ટ્રા ન હઠ-હાઝઉડડકર 
જ 
ઉત્તમ ઠેકાણુ (પણ). (રુકૂઅ-૩) 0 
૪૨. અને અમારા બંદા અય્બૂને “ યાદ કર 
જ્યારે તેણે પોતાના રબને પુકાયી/કહ્યું. 'શયતાને મને 
જન ૦ હ જ સ કજ ડે ક 1 
પોતાની જાળમાં કસાબ છે અને તેણે મને સખત ઊેપ્ટ્ાઈ કાઉ 
તકલીક આપી છે અને સખત ઈજા પહીંચાડી છે. 
ક્‌ જ કૃ ૧ ધિ ભજ ૨૦ 
/ 4??? 
૪૩. (અમે કહ્ય) તું (ઘાડાને) એડો માર, ૦૭1455 ઇ(ઈવડ: ન ક હ કઇ 
જ્યાં નાહવાનું તથા પીવાનું ઠંડું પાણી છે. (ત્યાં 
પહેચી જા), 
૪૪. અને અમે તેના કુટુંબીજનો તથા બીજા ઘણા સ ન ઝડ જ હા 23 
(સાથીઓ) તેને અર્પણ કર્યી, જે અમારા તરફથી કૃપા 7“ ક પી 
હ “ર જ મિ 
હતી અને સમજરદારેો માટે એક નસિહત હતી. ગઝઈ,કન્ઝ 
૪પ. અને (અમે કહ્યાં) તારા હાથમાં ,:.,. % 2 
ક્્ઝ સડ ૦% ક વિ ર જાં ઝદ ડમ પંડ 
તણખલાઓનો ઝૂંડો લઈને તેનાથી માર,“ પરંતુ “્ડ2 કઇ 
યિ. ક જ 9 "5" જ બૂ “ષે ક ન” 
ક 645 લા 71 ૦૦૮ 
તારા સોગંદ તોડીશ નહિ. બેશક અમે તેને સબ્ર દાની દાણ જ. [5446 
કરનાર જોયો. તે એક ભલો બંદો હતો. બેશક તે નિત્ય 
(અલ્લાહ તરક). રજ થનારે। હતો. -- ક 
2 /92:77741,7 ર પાકર 3 
૪૬. અને અમારા બંદા ઈબ્રાહીમ તથા ઈસ્હાક છું 1.2 2-5: ““-ક 512 
તથા યાકૂબને યાદ કર, જે શકિતશાળી અને દૂરઅંદેશ 5 છે 
હતા. 02૫5:9146ક્ર%। 


હતન” 


“#.._*7€.-7 ।(7?,727.#ર27'7 
હ્ર્ક દ્ર કડ હગ પ્ત કી ક 





૧૯. બાઈબલના વર્ણન પ્રમાણે હઝરત અય્યુબ (અ) “ઉઝ' પ્રદેશના રહેનારા હતા જે પ્રદેશ માનવા 
પ્રમાણે અરબિયાના રણના કોઈ ભાગમાં હતો, જ્યાં તેઆ ઈસરાઈલીઓના મિસરથી સ્થળાંતર પહેલાં 
રહેતા હતા અને તે તેમનું વતન હતું. હઝરત અય્યુબ (અ) ઈસરાઈલ (અ) (હઝરત યા'કૂબ)ના મોટા 
ભાઈ યશાઉના દીકરા હતા જેથી તેઆ બનીઈસરાઈલમાં ન ગણાતા હતા. પરંતુ કેટલાક લોકોનું માનવું છે 
કે તેઆ હઝરત મૂસા (અ) પહેલાં થઈ ગયા હતા. ઘણા એમ માને છે કે તેઆ હઝરત મૂસા (અ)ના 


સમકાલિન હતા. એક મૃતિપૂજક સરદારની પજવણીંથી તેમના પરિવારથી તેઆ જુદા પડી ગયા અને 


સખત માંદા થયા હતા ત્યારે તેમણે અલ્લાહને પુકાર્યી। હતો. 
૨૦. અલ્લાહે તેમને તે પ્રદેશમાંથી ચાલ્યા જવાનો હુકમ આપ્યો હતો અને એક ખાસ જગ્યાએ નિર્મળ 


હતી. ડ 

ર૧. હઝરત અય્યુબ (અ) બેહદ સબ્ર કરનારા અલ્લાહના પરહેઝગાર બંદા હતા. તેઓ પોતાના 
પરિવારથી વિખૂટા પડી ગયા હતા, જેથી પોતાના પરિવારના સભ્યો ઉપર રોષે ભરાયા હતા અને મોકો 
મળેથી તેમને શિક્ષા કરવાની તેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી. જ્યારે તેમનો કરી મેળાપ થયો ત્યારે અલ્લાહે તેમના 
ઉપર સખ્તી ન કરવાનો તેમજ પોતાની લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને ન તોડતાં તેમને હલકી શિક્ષા કરવાની આજ્ઞા 
આપી; તેમના પરિવાર તથા અન્ય સાર્થીઓઆને તેમના આભારવશ કરવાને। હુકમ કર્યો હતો. 


૬૩૬ 


પાણી હતું ત્યાં તેમને રહેવાની સૂચના આપી હતી. અહીં તેમણે પોતાની તંદુરસ્તી પાછી મેળવી લીધી 


સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ પારો ૨૩ 


ગ 


ન ણૂ જ ઝા કા કઝ ક હત 
૪૭. (લોકોને) આખેરતના ધરની યાદી અપાવવા રે ેાહાન્ડકર 50 ર ઝડપ) 


૧ 


માટે અમે તેમને ચૂંટી લીધા હતા. ર 
કૂ “જ ક્ષ નર ણ ૭% ન 7 ભ 
૪૮. અને બૅશક તેઓ અમારા ચૂનદા અને જટ ડડ ડહડઝઉડ્ષઠ 5% 5805 
સર્વકરોષ્ઠ લોકોમાંના છે. 
નડ (ર૨) - નઇ ૧ 8 /ક₹ત,,77-7707૮ 719 1% 64 
૪૯. અને ઈસ્માઈલ તથા અલયસ્આ અને ૭4654 કાડ કહ્કડહકડઝ:ડ ક 


ઝલકિકલાને ₹) યાદ કર તે સઘળા મારા ઉત્તમ બંદા 


હતો; છેટહડઈ 


##₹ ઉ8 


૫૦. આ (કુરઆન) એક નસિહત છે. અને બેશક છેન્ટરડ યા ક ક 
પરહેઝગારે। માટે (અમારી પાસે) ઉત્તમ રહેઠાણ હશે; કાડા 


૫૧. સદાય રહેવાની બગીચા હશે. જેના દ્રારા 9૭97 રીક  શત્ટડડડ૭ડ હડ 
તેમના માટે ખલ્લા રાખવામાં આવશે. ઝાડ પ 52 ર 

પર. તેમાં (તકીયાને) અઢેલીને બેઠા હશે (અને) મ ટ્રક હ ખ્ગ્પ્ક્ડ ઝ્ 
ત્યાં તેઆ મનગમતા કળે તથા છલકતા પીણા મેળવશે. ૬.54 

૫૩. અને તેમની સાથે નજરે! નીચી રાખનારી 9,697 .9 ડડ 
સમાન વયની (યુવતિએ) હશે. છેષ્ટાન્કાડફ્૭ક 

૫૪. ન્યાયના દિવસે તમને જે આપવાને વાયદો ઈ 2 
હતો તે આ (વસ્તુઓ)છે. છટક છિ ડા: 

૫૫. બેશક આ અમારી ને'મતેો છે જે કદીપણ છડ હટ 46197145 હ) 
ખુંટનારી નથી. ર 

૫૬. આ (મામિના માટે) છે. પરંતુ છ્ટરક્ટ્ડ હ ડાડા 
નાફરમાનેનું ઠેકાણુ બહુજ બુરું છે. ભજન ન 

૫૭. (જ) જહન્નમ છે. જેમાં તેઆ જલતા છગન ન કવ કડ ઈ 
રહેશે. તે કેવું અધમ રહેઠાણ છે 

૫૮. ઉકળતું પાણી તથા અતિશય ઠંડું દુ્ગંધવાળુ હક ક જડ છુ 
પીણે તેમના બદલો છે, ભલે તેઓ ચાખે. કિ ઉ ત 

૫૯. અને તેવી જ બીજી(યાતનાઆ પણ) છે. છેહ ૧૭% ઝી 


ગ * 29% 9. ₹€.-4 ન 
૬૦. (જહન્નમમાં દાખલ થનારાઓને કહેવામાં જ ભજદટ/45ન્‍કક૬ડ ક ડા 
બ] ક જે ષ્‌ “% ૧ -#* છિ 
આવશે) “આ તમારા સાથીઓના ટોળા છે જે તમારી 
સાથે દાખલ થવા માટે દોડી રહ્યા છે.' તેમને આદર . ભાશા 
સત્કાર નહિ મળે. ખરેખર તેઓ આગમાં જ્લનારા 


"“ (૨૪ 


૧ૂ---«ન 


ન 


૨ર. હઝરત અલ-યસઅ હઝરત ઈલ્યાસ (અ)ના ખલીફા હતા, અને નબી પણ હતા, જે ઈ.સ. પૂર્વ. 


૯૩૮માં થઈ ગયા હતા. 
૨૩. “ઝૂલકિકાલા' અરબોામાં હિઝકીલ (અ અ)ના નામે જાણીતા છે. 
ર૪. જ્યારે નાકરમાનોના સરદારેના પગલે ચાલનારાઓનું ટોળું આવતું દેખાશે ત્યારે તેમને 
કહેવામાં આવશે કે તેઆ પણ તેમની સાથે તેવી જ રીતે જહન્નમમાં દાખલ થાય જેવી રીતે તેઓ 
દુનિયામાં વગર વિચારે સત્યનો ઈન્કાર કરી તેમની પાછળ દોડતા રહ્યા હતા. 


૬૩૭ 


સૂરાહ ૩૮ 


૬૧. તેઓ (કિસાદી આગેવાનોને) કહેશે “બલ્ક 
તમેજ(જલનાર॥છો. (હકૌકતમાં) તમને જ આવકાર 
નહિ મળે. તે તમેજ છો જેમણે અમને આ દશાએ 
પહેંચાડયા છે. આ કેટલું બુરું ઠેકાણુ છે! દિ 

૬૨. તેઓ કહેશે “હે અમારા પરવરદિગાર, જણે 
અમને આ દશાએ પહેચાડયા છે તેમની આગની સજા 
બમણી કરી દે.' 

૬૩. અને તેઓ કહેશે “શું વાત છે કે અમે જે 
લોકોને દુનિયામાં બૂરા સમજ્તા હતા તેઓ કેમ દિ 
દેખાતા નથી? 

૬૪. '*શું એટલા માટે કે અમે તેમનું હાસ્ય 
ઉડાવતા હતા અથવા શું અમારી નજર ચૂક થઈ ગઈ 
છે?' 


૬૫. ખરેખર,આગઃનિવાસાંઆનું આવી રીતે 
અંદરોઅંદર ઝઘડવું બિલકુલ અનિવાર્ય હશે. 
(રુકૂઅ -૪) 


૬૬. તું કહી દે “હું તો માત્ર ચેતવનાર જ છું. 
અને તે બૂલંદ શાનવાળા અલ્લાહ સિવાય બીજે કોઈ 
મા બદ નથી; 

૬૭. “જ આકાશે। તથા પૃથ્વીનો તથા તેમની વચ્ચે 


છે તે સૈન! માલિક છે, તે સર્વ સમર્થ છે, બક્ષનાર 


ન. 
6૪ 
ન્ડ 

છ 


૦ 
૧૭ 


૬૮. તું તેમને કહે "આ (એક) મહાન ખબર છે, 
૬૯. 'જેનાથી તમે મોઢું ફેરવી રહ્યા છો. 
૭૦. “જ્યારે તે દિવ્વ મજલિસમાં તેમની * 
વચ્ચે ચચી ચાલી રહી હતી તેનું મને કોઈ જ્ઞાન ન 
* (૨૭) 
હતું. 
૭૧. *પરંતુ મને વહી દ્રારા એટલું જ 
જણાવવામાં આવ્યું કે હું માત્ર ચેતવનારો જ છું. 


ષને 


સ્વાદ 


અ જ વસસસસસસસસસસસસસસસસણણણણરર રરર દદદ ઉડે 





પારો ૨૩ 


જ 
“253%; ##97.4 હઝ 227 ત્રિ 
કકડા ક 


ર 


હ 


જાતાહડઇ 

હડડટડઝાહકઈઈડઝડબાફીફીઉ 

જરપાહું 

હડક શ 77 ક કઝ 

હડઈછ હઝ ડાણ 93 

છડ 

27 કિ 9 22! નનન 

જક હાઉ, ક ભ્કહક્ા 
હા કાટડપડડઝડા ૭) ૬ 

21 5) ક્ર) ૭ટપ55ક5ઝ્ડડઈ(ડ) 53 

૦ હડક! 

ક્ત 45:55 હ95હ્ઝકાહ્ઝ 

૭ી 

સ ત્રિ %77:7? ર 

ક્યુ દ 

છા %.5204 હાડ 

4૦ ૬9.7 (77:€૮7-૬ :7 ૪.4૬ 2» 

“ટ્રકઝઉપ્ગ%ઈઝડ્#ડ 





ર૫. માનવી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાની પાયમાલીને દોષ બીજા ઉપર નાખતો રહે છે. તે 


પો “હ “« “હ કુ: “પ 
પ્રમાણે બન્ને વગા એકબીજા ઉપર લા નતો નાખશે. 
ર૬. કરિશ્તાઓની. 


૨૭. હદીસ તથા અલ-બકરાહની આયત ૩૧માં જણાવ્યા પ્રમાણે અલ્લાહ પૃથ્વીમાં નબીના ઉદય 
કરવા પહેલાં કરિશ્તાઓઆને પોતાનો ઈરાદો જણાવજો હતો, અલ્લાહ પોતાના જે ઈરાદાઓ કરિશ્તાઆને 


ણ. 


જણાવે છે તેનું જ્ઞાન 


૧૩૮ 


ઈન્સાનો તથા નબીઓને નથી હાતું. 


સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ પારો ૨૩ 





૭૨. જ્યારે તારા રબે કરિશ્તાઓને કહ્યાં “હું છબ્ઝાટઇડું શ્ર $57હઉડ) 
દ્વ 


માટીમાંથી ઈન્સાનને પેદા કરવાનો છું . દ 
ક977 9૦ 
૭૩. “અને જ્યારે હું તેને આકાર આપી તેમાં અ ૬ કાડ 
દર ક્કતન 
મારી રૂહ કૂંકૌશ, ત્યારે તમે તેની તાબેદારીમાં 


ટની 
આવી જજો? બ્ખ્ટ્ક્ટ 
૭૪. પરિણામે તમામ કરિશ્તાઓ તાબેદારીમાં જ ઝવ્લ534ડઝક 47 
આવી ગયા. ઝી 
૭૫. પરંતુ ઇબ્લીસ ન આવો. તેણે ઘમંડ કયી હા ઇક 451 64%:15) 
અને ઈમાન ન લાવનારાઆમાંનોા થયો. કાક 22 


સદ 2219 
૭૬. (અલ્લાહે) ફરમાવ્યું “હે ઈબ્લીસ મેં મારા બે હ&ડ% 2 હહ હઝ્ક્ાક ખક કી 


હાથોથી જે સર્જ્યું હતું તેની તાબેદારીમા આવવાથી 72 ી દ૦2&૬.77 
ક કઝ અથ સઝ ૦૭૭ હ | હઝ 
તને કંઈ વસ્તુએ અટકાવ્યો હતો? શું તું મગરૂર થઈ ક 


ગયો છે અથવા શું તું ઉચ્ચા દરજ્જા વાળો છે?' 
૭૭. તેણે જવાબમાં કહ્યાં “હું તેનાથી બેહતર 
છું. તે મને અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તેને 


4595. ન 


ડડ વ%બ્ડાહઉ 


કાદવમાંથી” રી છેટ્ટ્ 
૭૮. (અલ્લાહે) કરમાવ્યું “તો તું અહીંથી કદ 922% ૧૯% 
ચાલ્યો તું પ હડધૂત થઈશ. પી જ-્સ્ક્ડહ હઉપટ ૭૪ 
૭૯. “અને નિ:સંદેહ તારા ઉપર કયામત સુધી ૦૫% 015 
મારી લાનત રહેશે.' ' ક 
૮૦. તેણે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, તો તેમને. બ્ટ્ક્જ 2! દત પ્ટ્ હક 
ઉઠાડવામાં આવશે તે દિવસ સુધીની મને મોહલત 
આપ.' 
૮૧. અલ્લાહે ફરમાવ્યું “બેશક તને મોહલત ૭૬.51 કપિ 
આપવામાં આવે છે, 
૮૨. “તે મુકરર ઘડીના દિવસ સુધો.' જે કી રક થક! 
જેન ॥ ૪ ગો ી 2797. 277, ન 
૮૩. તેણે કહ્યાં, “તારી ઈઝઝતના સોગંદ, હું દ કહ: 5 


તમામ લોકોને બહેકાવીશ. 





૨૮. અલ્લાહ સિવાય અન્યને સિજદો કરવા હરામ છે, આ અલ્લાહનો જ હુકમ હતે. અહીં 
"સિજરોા' તાબેદારી સેવા વગેરેના અર્થમાં વપરાયો છે. આ સિજદાથી જે નમવું અથવા પૂજા કરવાનો 
ભાવાર્થ લેવામાં આવશે તો અલ્લાહના કાનુનને તોડવાનો આરે।પ અલ્લાહ ઉપરજ નાખવા જેવું થશે. 
અલ્લાહના ડર રાખનારા સમજદાર ઈન્સાનાએ આવા ગંભીર વિષય ઉપર સાવચેતીથી કામ લેવું જોઈએ. 

૨૯. “અહીંથી'નો અર્થ જન્નત નથી કારણ કે એકવાર જે જન્તમાં હોય તેને કાઢી મૂકવામાં આવતો 
હોવાની દલીલ કયાંય પણ દેખાતી નથી. આ જ્ગ્યા એક એવું સ્થળ છે જ્યાં ઈન્સાનો નબીના આવ્યા 
પહેલાંથી જ રહેતા હોય છે અને શયતાનનું તો! જન્નતમાં હોવું સંભવત છે જ નહિ. 


૬૩૯ 


સૂરાહ ૩૮ સ્વાદ પારો ૨૩ 


વ ાાાનનઝઝનાતાારાીપિાણ-... -. . &:૦યસ૯,. 





“2 41?2?1222 772 ેૂિ 
. “સિવાય તેમને જે તારા ચુનંદા બંદા છે.” છવ ક વગ 
હ કે જ દબ દ્વિ # ##? 
૮૫. (અલ્લાહે) કરમાવ્યું “તો પછી આ હકીકત છક્કા ડથી ઝઉ છુ 


છે અને હું સાચં કહું છું,. 


“777,7 
4 જા 7 ઘ# * 

૮૬. “કે હું તારા અને તારું, અનુસરણ ૦ 55 22૭5 કકક 

કૃ ૦ નાઇ 

કરનારાઓથી જહન્નમને ભરી મૂકીશ.' * ન 1 


૮૭. તું તેમને કહી દે 'હું તમારા પાસેથી કંઈ છા ક 4 ઝટકા 
વળતર નથી, ચાહતો, ન હું કોઈ સ્વાંગ રચનારા સ્ક 
(ઢોગી) લોકોમાંથી છું. 


૮૮.*આ (કુરઆન) તમામ માનવજાતિ માટે એક ઝાક કઝત્ર્ક્ઠી 
નસિહત છે. 

૮૯.*અને ટૂંક સમયમાંજ તમે તેની સચ્ચાઈને કન હ હ 
જાણી લેશે. (રક્અ-૫) ક 





૩૦. શયતાન તથા અલ્લાહ વચ્ચેનો સંવાદ ખરેખર થયો નથી પરંતુ આ વાતીલાપનું એક અલંકારિક 
રૂપમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે, અને દર રસૂલના સમયમાં આવી જ પરિસ્થિતિનો ઉધભવ થાય છે. આ 
સૂરાહની આયત ન-૭ર૨ પ્રમાણે રસૂલની ભૂમિકા ઈન્સાન અદા કરે છે, અને રસૂલનો ઈન્કાર કરનારા, 
[વિરોધ કરનારા અને તેને તરેહ તરેહના દુ:ખ આપનારા દુશ્મનો ઈબ્લીસની ભૂમિકા અદા કરતા રહે છે. 


૬૪૦ 


સૂરાહ ૩૯ અલ-ઝૂમર પારો ૨૩ 





અલ- સદ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 


દયાવંત છે. ક્ટ હકારી! 
ર. આ કિતાબનું અવતરણ અલ્લાહ તરફથી થયું ભે બિ ઝુ ડાન 


છે જ ઝબરદસ્ત છે, હિકમતવાળો છે. ટા ન 

૩. બેશક અમેજ સત્યના આધારે આ કિતાબ કઈ: દ્ર હ 491૯ હાડી 
તારા તરક ઊતારી છે: માટે અલ્લાહના કરમાનોને દિ 
આધીન થઈ સાક દિલથી તેની બંદગી કરતો રહે. %છદ140 


નન 
ે કે % ક શ ક મ ત્રિ 
૪. યાદ રાખ, ખાલીસ બંદગો અલ્લાહ માટે જ 9212 5 છા હજી 14) % 
છે અને જે લોકો અલ્લાહ સિવાય અન્યને પોતાના 


ર્જ 22 72/1(72%..૬97:4 7 .. 
કાર્યસાધક ઠરાવે છે (અને કહે છે) કે અમે તો તેમની ' ડી ઉ છ5પ્4 2) પ. કા | લ%2 હઝ 
બંદગી એટલા માટે, કરીએ છીએ કે તેઓ અમને ; દડ હું 9277: 2%: 27 હ ટ મી 
અલ્લાહના નજીક પહેચાડી દે, અલ્લાહ તેમની “5225 ડા 40151 દ્ર 


વચ્ચેના મતભેદોને કેસલો અવશ્ય કરશે. અલ્લાહ જઠ્ઠા |, ! -” 2... ૬970772, ક7?92,7? 
8  હ્-૬-૭ 5 1 કહ્ય 
અને નાશુકરાને સીધો રસ્તો નથી દેખાડતો. 


%શન 

૫. જો અલ્લાહ કોઈને પોતાનો પુત્ર બનાવવા 955 

ચાહતો હોત તો તે પોતાના સજનોમાંથી કોઈને પણ #%%/#હ 427774૧7 કરાળ 

પસંદ કરી લેત. પાક છે તે હસ્તી (આવી વાતોથી), તે જહા %્ાપ્ન ટ દ 21019 
છે છે | જ? 7૭ #ક૦૦૪%%4 

અનન્ય છે, સર્વશકિતશાળી છે. છેહ 1ઠઝ191 48148 ઈવાન 


૬. તેણે આકાશા તથા પૃથ્વીને હિકમતની .. 


૯ કન 4 મ # જજ 
આવશ્યકતાના આધારે ઉત્પન્ન કર્યી છે, અને તે'જ ૮૦) ક હ્ઝ્ઝ છુ હક 
રાતને દિવસ ઉપર ઢાંકે છે અને દિવસને રાત ઉપર,/ 104 અ ક દુ 

ક્ાંકે છે; અને તેણે સૂર્ય તથા ચંદ્રને તેમના કામે લગાવી ક 1 મ 


દીધા છે જ પોતાની મુકરર મુદત સુ 77 તક ક ક જિ 
કાહ 444545૭ 
રહેશે. યાદ રાખો કે તે'જ સવસસાવારા જે છે. ય ક 





૮ 
બક્ષનાર (પ પણ) છે જા 
૭. તેણે તમને એકજ જીવમાંથી પેદા ક્યો છે, | 797૪7 «77 ર. £%.,..૯ 








હખ/ દ 
પછી તેમાંથી તમારું જોડું પેદા ક્યું; અને તેણે તમારા! ઝે ન રૂ5” ક્ેધ્ત્ટડપ્ઝ*ં હટ 





૧. પોતાના વહેમો, મૂતિઓ, બુઝર્ગ હસ્તીઓ, સંતપુરષો, દુન્યવી માયા, દૌલતનેો મોહ, 
રે્ઢોરિવાજના બંધનો, વાસના ,સામાજિક દુષણો તરક ઈન્સાનનું વલણ સ્વાભાવિક છે. આ વસ્તુઓ . 
દ્રારા તેઆ કાએનાતના માલિકની નિકટતા મેળવવાને દાવો કરે છે. 


ર. '“અનન્ય', અજોડ છે એક જ છે, તેના સિવાય કોઈ બંદગીના લાયક નથી. 


૬૪૧ 





ણ. 38 


સૂરાહ ૩૯ અલ-ઝૂમર 


_સનકતાઇનાતત-તસઇ 


માટે પશુઆના આઠ પ્રકારના જેડા પેદા ક્યાં. તે'જ 
તમારી માતાના ગભાશયમાં એક બાદ એક તેમ ત્રણ 
હાલતોમાં તમારું સજન કરે છે. આ'જ અલ્લાહ 
છે, જે તમારો સજનહાર છે, સર્વસત્તાધારી છે તેના 
(સિવાય કોઈ અન્ય મા'બ્દ નથી. છતાં તમે ભટકીને 
કયાં જઈ રહ્યા છો? 


ન ન ૪/7 - ન “ 
૮. જો તમે નાશુક્રા ? છો, તો અલ્લાહને શ 


પરવા નથી અને તે પોતાના બંદાની નાશુક્રીને પસંદ ડર 


નથી કરતો. પરંતુ તમારું તેના શુક્રગુઝાર થવું નેને 
(બહુ) પસંદ છે. કોઈ બાજે ઊંચકનાર બીજાના 
બોજો ઊંચકશે નહિ. અંતે તમારા પાલનહાર તરક 
તમારે સૌને પાછું ફરવાનું છે, પછી તે તમારા કમીની 
તમને જાણ કરશે. બેશક તે તમારા અંત:કરણેોના 
ભેદાોના જાણનારે છે. 

૯. અને જ્યારે ઇન્સાન ઉપર કોઈ આકત આવી 
પડે છે ત્યારે તે પોતાના પાલનહાર તરક રજ થઈ તેને 
પુકારે છે, પછી જ્યારે તે પોતાની ને'મતમાંથી તેને કંઈ 
પ્રદાન કરે છે તો તે જેના માટે તેને પુકારતો હતો તેને 
ભ્લાવી અલ્લાહના શરીકો ઠરાવે છે કે જેથી તે (બીજા 
લોકોને) અલ્લાહની રાહથી અટકાવતો રહે. તું કહી દે 
“તારા કૂક્ર વડે તું થોડા સમય લાભ ઉઠાવી લે, બેશક 
તું આગવાસીઓઆમાંનો જ છે. 

૧૦. શું જે રાતની ઘડીઓમાં ઉભા રહી તેમજ 
સજદામાં પડી ભાવનાપૂર્વક અલ્લાહની બંદગી કરતા 
હોય, અને આખેરતના ડર રાખતો હોય અને 
અલ્લાહની રેહમતની આશા રાખતો હોય (તે મુશરીક 7 
જવા થઈ શકે)? તું કહે “શું ઇલ્મ ધરાવનારા અને 
જાહેલ (અજ્ઞાન) એકે સમાન થઈ શકે ખરાર્?' બેશક 
જમને સમજદારી બક્ષવામાં આવી છે તે લોકો જ બોધ 
ગ્રહણ કરશે. (રુકૂઅ-૧) 

૧૧. તું કહે “હે મારા મોમિન બંદાઓ, પોતાના 


પરવરદિગારથી ડરે. જેમણે આ જીવનમાં નેકી કરી છે . 


તેમના માટે (આખેરતમાં) ભલાઈ છે. અને અલ્લાહની 





2%* ક જ ઉજ ૮, 


ઉક ક 


દાવ 


પારે 


જ,ઉડકાટ ડક 


૨૩ 


૬. 
ઝા 


કડ; ઝાંઠા 
#કહાઝઈક્ઇકાકીહૂદ 
બહતર હઉન્કડ 


ક બાક? કડ હઝ નક 41 હ! નિ 


7 74.77 45ઉ4૬%।,” 


ન જ 2 59 


હા 2 હા 


602? ૬ દ્વ ક)[7 


શપ્પ્ક ષ્ટ રેન 1 


કર “” ક 


# 


22 


4 ડડદ કા 


કર્ક “રેહા 


ક છેંઇકા 45; 


» 72 * રા ી 
હવ 9 તે ક 


દ્ર્ડ્ુ] છઇાડડત)# 


“૭૭ હક 55 કઝ 
ડડડાકડડડડડડ દ્ર 


9 


2“2» 7૬૧372 ૮ 2 7૫74 જનો, 
દ્રાવક વડ 


ઝ્ઉડાડકાડડ ઠા 


1.૦૪ 


9ણ 


૮-૭2 94” 


કે ક્બેહ્મ! 


કક */૭ /,2797-#4:મ ર? 
ડક “ડા 


હ શિ 


પ ક પ? 
હડ.5દ્રા!! 


4277 


વાડ ૬.2)129 


૩. વીર્યમાં, થીજેલા લોહીમાં અને માના ગભાશયમાં અભાન હાલતમાં 


“ન 


ડડ 


ક 


૦ષ્ટ્હુંડા ઈ 


* 9/2 72૮6 *્ન્ર્. “, “2 ક 1 2 
#-૭) ક ક્વીઝ 


ક ૦૨ 


કય૮7ર ય ઠઠ 


૪. અહીં “કુદ્ટ'નો શબ્દ અલ્લાહના ઉપકારેના ઈન્કાર તરીકે વપરાયો છે. 


૧૬૧૪૨ 


મૃ 4૭ 


હર્ટ. 








સરાહ ૩૯ અલ-ઝૃમર પારો ૨૩ 


કકક - - - ક 
ધરતી વિશાળ “ છે. સબ્ર કરનારા બેહિસાબ બદલે મે” કે હ ૦225) ન 4 


હ કડ 2 ક 54 ક 
૧૨. તું કહે “મને હુકમ આપવામાં આવો છે કે જે ધાતા ઇદી “કાછ 

હું ખુલુસે દિલ (શુદ્ધભાવના)થી અલ્લાહ ખાતર 

દીનનું પાલન કરું અને તેની જ બંદગી કરુ. 

છ “"% ૧૧૨, પ જૂ અ * “2 ૭29. ક % 2/7 
૧૩. 'અને મને આજ્ઞા આપવામાં આવી છે કે હું છઉં ડિ (હાહ ન 
તેના સૌથી પહેલો કરમાંબરદાર બનું . ન ક 
ક. ન 5 પ 9૮ 7“ 79/22/77 2 (779૨ મ 
૧૪. તું તેમને કહે 'મારા પરવરદિગારની #ક્2૫૦૫ 2૫ ડપ્કાદ્ બ) 3 
નાકરમાની કરવાથી મારા ઉપર એક ભયંકર દિવસનો છ ૧15૮ 
અઝાબ આવી પડવાનો મને ડર છે. ર 
૧૫. તું કહે “હું અલ્લાહની જ બંદગી કરું છું ક 29 £₹(2 [27 2797/* ટ 
છટ વાપઝૂટ કાલ હક 


(અને) તેના પ્રત્યે ખ્લુસે દિલ (શુદ્ધ મન રાખી) મારા 
દીનને અનુસરે છું. 

૧૬. “(અને) તમે જેની ચાહો તેની ઈબાદત 
કરોા.' તું કહીં દે “બેશક નુકસાન તો તેએ જ ઉઠાવશે , 


“2 


કા ક 


જ ક ન “ “*« “ દિ નડ ત૮'ટ]1૮%? 91274 98%72?07 4 79 -4 

જમણે પોતાના જીવને અને પોતાના કુટુંબીઓને ક્ત 268૭5 “૨-૭11» ઇશ 
કયામતના દિવસે નુકસાનમાં નાખ્યા હશે.' યાદ 7 0.21૮ ”2: 

રાખા, આ દેખીતું નુકસાન છે. 9હ્ક્ક્ર હક્ક હા) 5 છી 


૧૭. તેમના ઉપરથી આગ પથરાઈ જશે અને 


8 77 


ભ્#*હ૭5પહક કી છ.ન્૬ 


તેઆ નીચેથી પણ (આગમાં) ધેરાઈ જશે. આ તે ર ન ક 
વસ્તુ ) છે જેનાથી અલ્લાહ પોતાના બંદાઓને ચેતવે ઉક વિત હક હ) ક15 
છે. “હે મારા બંદાઓ. મને પોતાનો રક્ષણહાર માનો.” કડાક ક 
૧૮. અને જેમણે તાગૃતની(૬) પૂજાને ત્યાગ કયી 131982 “કઝડઝાછા “41૯4 
અને અલ્લાહ તરક રજુ થયા તેમના માટે ખુશખબર નટ 
માટે મારા તે બંદાઓને ગુશખબર આપી દે પી 0ર ઉક્ત 


0 


947 ” 22 «97 ૮24 


૧૯. જે (મારા) કલામને સાંભળે છે અને તેના હૂડ 3 ડ.્ટ્૩ઝણ પ્રા 


ક્ર 


ઉપર ઉમ્દગાથી અમલ કરે છે. આ તે લોકો છે દી ભા 
ધ “2# 
જેમને અલ્લાહે હિદાયત આપી છે, અને આ'જ લોકો ૨2 ષ્ટ ક ત્કઢ જ કેઈ પ્ક્હ્છ 
“ જક * ૪2 “27/7૭ ત્ર” હડ 
દાનેશમંદ છે. _ .  . ઉડ#હડડઉ હ1ઉડોર ટડ ડુ 
૨૦. તો શું જે સઝાના હુકમને પાત્ર ઠર્યો હોય 
તેને તું (દોઝખ) આગમાં પડવાથી બચાવી શકે છે? હાટ 


૨૧. પરંતુ જે લોકો પોતાના પાલનહારનો ડર કકક કર 
રાખે છે તેમના માટે ભવ્ય ઈમારતો ઉપર ઈમારતો કિડ્ડ ઝડ.ન્‍્ય21524 જી ન હહહ 





૫. સતામણીના સંજેગોમાં મામિને દેશત્યાગ કરી બીજે સ્થળે ચાલ્યા જવું જોઈએ. 
૬. 'તાગૃત'- કલ્પિત શયતાની શકિતઓ, જડ વસ્તુઓ ખોટા વહેમો તથા નિરર્થક માન્યતાઓની _ 
ગેઝે ર 


વગર. 


૬૧૪૩ 


સરાહ ૩૯ અલ-ઝૂમર પારો ૨૩ 


હશે, જેના તળીએ નહેરો વહેતી હશે. અલ્લાહનો આ 42 કછ ઝાપ્ક “છ ઝડ રક્ત 

વાયદો છે અને અલ્લાહ પોતાના વાયદાના ભંગ કા 
૧. ચ નિ “કક 

પણ નર્થી કરતો. 964 દ્ર! 


૨૨. શું તેં નથી જેયું કે અલ્લાહ આકાશેથી જળ (ઉડ 
છો ડડકડડાહ 


4 
વરસાવે છે પછી તેને ધરતીમાં ઝરણાંના રૂપમાં વહેતાં ક્વ 4]! ૭1 ઝન! 


મૂકે છે અને તે જળથી વિભિન્ન રંગોની વનસ્પતિ [% કછુ દદ દ્ક્ક ડઝ 


ઉત્પન્ન કરે છે? પછા જ ખેતીને સુકાઈ જતાં 


. ઝન 72-7ન 


પીળી થએલી તું જુએ છે, તેને અલ્લાહ ભૂંસુ બનાવી 45 5 ક ૦ “હક 45141 


"તે ન્ન 
બા 


નાખે છે. ખરે જ, દાનિશમંદો માટે આમાં (ઘણે) 
બોધ સમાએલો છે. (રુકુઅ-૨) 

૨૩. તો જેના અંત:કરણને અલ્લાહે ઇસ્લામ માટે ૪ દઈ, ક 
ખાલી નાખ્યું હોય અને તે પોતાના પરવરદિગાર પી પ 


પાસેથી પ્રકાશ મેળવી ચૂકયો હોય, (તે તેના જેવા થઈ દ હેન્ડ છટક દહ 
શકે છે જે કુક્રના અંધકારમાં અથડાતો હોય?) ક 
કે ૧૨% જ. ક શષ ક ડુ ટિ ગ્‌ 
અકસોસ છે તેમના ઉપર જેમના દિલ અલ્લાહની યાદ છઠ હડ ડડ 
પ્રત્યે સખત છે, તેઓ ખલ્લી ગુમરાહીમાં છે. 
ર ન જ ઠ્ક્ટ 
ર૪. અલ્લાહે કિતાબ (ના રૂપમાં) આ બેહતર 2? જઈ (૬૬ડ૯ડ૪ કકક 
( ર .) ૧૧ ઇડ ક «ન કાઇ 
કલામ (કુરઆન) ઊતાર્યું છે જેની આયતો ૯9% 
9947 ૦92. 2/72 22 
એકબીજાનું સમર્થન કરતી કરી કરીને દોહરવવામાં હષ જડતી 2594355 
આવી છે, જેને વાંચી પોતાના પરવરદિગારનાો ડર _ 927.72. 27 7.99 
*% ૬ ૦ જે, “ 5] જર કકે હ 
રાખનારાઓના રૂંવાડાં ઊભા થઈ જાય છે, તેમના 4ક્હ શ્રાઉક ઈંશ્ન્ય્98 29255 
શરીર અને તેમના મન નમ્રતાથી અલ્લાહની યાદમાં 2 ય હક ની 2૬ હઠ૬હબ્૪ ત! 
પરોવાઈ જાય છે, આ છે અલ્લાહની હિદાયત, જેની હ 


ક  ( 

8 ક 

ન | 
ક્ર” 
ફ્ન્& 


ઝરણ 


પે “ન “% “« જ “૧ જે 5 સ 
દ્રારા તે જેને ચાહે સૌધા માગે ચલાવે છે. બેશક જેનાથી છ. છવ ઈ 
અલ્લાહ હિદાયત છીનવી લે છે તેનો કોઈ રાહબર 
નથી. 


૬૮ જા 


ર૫. શં તે ભકિત કયામતના દિવસે સ | ૮% ક 
ઝડ ક ની દ્રેતડ 45 પ્મપઝી; ૧5% છ્ટહ્ન 
અઝાબથી બચવા માટે પોતાના ચહેરાને ઢાલ તક વક્ર 


ન ડ્‌ -.“% _ઝ% ૦ “૬% £9% ૬92 
બનાવશે? ત્યારે ઝાલિમોને કહેવામાં આવશે, “લ્યો આ (હઝ ડિ પ 50 


તમારી કરેલી કમાણીના બદલો ચાખા.' કુ 443 ડડઇ , કન બ. 
ર૬. તેમના પહેલાંના લોકોએ પણ (અમારા *# ધ ગ્ર૩ (હ હ ષ્ટ 
રસૂલાને) ખાટા ઠરાવ્યા હતા જેથી તેમના વિનાશે હર 5 મી 
કયારે તેમને ઝડપી લીધા તેનું તેમને ભાન પણ ન તી ન 

રહ્ય. 


તેમને લ હે | 9 2 કર ૪ ક! છ 2246૪ 
૨૭. પછી તેમને અલ્લાહે આ જીવનમાં ઇવડડ હાહ હશ્ાકાક્ાડડ 


રૂસવાઈના સ્વાદ ચખાડયો અને આખેરતના અઝાબ 


૧૪૪ 





તી. દા હડ ઠુંડા છ 


સરાહ ૩૯ 


અલ-ઝૂમર 





૧૧ 


તો તેનાથી અનેક ઘણા હશે, જો તેઓ એટલું જ 
જાણતા હોત તો! 

૨૮. બેશક અમે કુરઆનમાં અનેક પ્રકારના 
ઉદાહરણે વર્ણવ્યા છે કે કદાચ તેઆ નસિહત પકડે. 

ર૯. આ કુરઆન અરબી ભાષામાં છે, જેમાં 
સચ્ચાઈથી વિચલિત (ગુમરાહ) કરે તેવું કંઈ નથી, (જ 
કરવાને હેતુ આ હતે।) કે લોકો પરહેઝગારી (સંયમ) 
ઇખ્તીયાર કરે. 

૩૦. અલ્લાહ એક શખ્સનો દાખલો આપે છે જે 
કેટલાક ભાગીદારોનાો ગુલામ હોય, જે ભાગીદારો 
અંદરોઅંદર મતભેદ કરતા હોય, અને બીજો એક 
ગુલામ જે એકજ માલિકનો તાબેદાર હોય. તો શું આ 
બન્ને (ગુલામો)ની હાલત એક સરખી જ થઈ શકે 
છે? સર્વ તા'રીફ અલ્લાહ માટે જ છે પરંતુ લોકોમાંથી 
ઘણાખરા નથી જાણતા. 

૩૧. (હે રસૂલ) બેશક તને મૃત્યુ આવશે જ અને 
તેમને પણ મૃત્યુ અવશ્ય આવશે જ, 

૩૨. પછી ખરેખર, કયામતના દિવસે 
અલ્લાહ સમક્ષ એકબીજા સાથે વિવાદ કરશે 


૩૩. તેનાથી વધુ ઝાલિમ કોણ છે કે જે અલ્લાહના 
નામ ઉપર જઠ્ૂં બોલે અને જ્યારે તેની પાસે સત્ય 
આવી જાય તો તેને અસત્ય ઠરાવે. શું આવા કાકરોનું 
(યોગ્ય) ઠેકાણુ જહન્નમ નથી? 

૩૪. પરંતુ જે સત્ય લઈને આવ્યો છે અને 
તેના સત્યને સ્વીકાર્યી તે જ પરહેઝગાર છે. 

૩૫. તેઓ જેની ઇચ્છા કરશે તે (વસ્તુ) તેમના 
પાલનહાર પાસે હશે; આ નેકી કરનારાઓને બદલે 
છે. 

૩૬. જેથી અલ્લાહ તેમના બુરા કામોના 
(પરિણામોને) તેમનાથી દૂર કરશે અને તેમના કામોની 
ઉમદગી પ્રમાણે તેમને બદલો આપશે. 

૩૭. શું અલ્લાહ પોતાના બંદા માટે પૂરતો નથી? 
છતાં તેઓ અલ્લાહ સિવાય (તેમણે જ ઘડી રાખ્યું છે) 
તેનાથી તને ડરાવે છે. બેશક, જેને અલ્લાહ ગુમરાહ 
થવા દે તેનો રાહબર કોઈ નથી. 


નડ જર 


જણે 


પારો ૨૪ 





ડા ઇઇઝઇડડડાઠઝ . 
હ્્ હાક ગ ૦૬૯૦ 


જહુ તાતા હ ત 
2744 .. ૬5 તરડ. જત 
ભરડ દૃક્ટ હ 2-૭ 
નર્ક 
“97(& 


દ ન જ વાત 


ઠી દ્ર-2ઝ5 5૦ 
5 ઈન” હક્ક કાઉ 


ક ક ક 


ન 


“9247 


છછ: 


(7? ૪ 


8 ફક 


“નન 


કે 


22. મિ 


નળી ફહ 


1 ક 


? 


ઈક 


*્?”.4,-. 25 


હ»્૨ક્૯ 


ટ્ર ક 77 


શ્ર્કાકા દ. 
દહાડ 5૫-૭2) 


«હ 
દ 


227 


ઉ ફક 


“29 મિ કી 
રાન *્જ્ાં 
7 ન 


ક 
કક 


227,977 (794 2207 કા 


કી હઠ ઉગા 


કટ 
ડ,હ 


ઈષ્ટ ક 


હઇઝઉડ& રા કન 


ર ૬૪૫ 


(“49૫5૭92 


ર0 


પો 


સૂરાહ ૩૯ અલ-ઝૂમર 


શાર... 


પારો ૨૪ 

----ડ-ડ---ડ--- 

૩૮. અને તે જેને અલ્લાહ હિદાયત આપે છે તેને જિ ૪ 71૪640 *4૬ 
્ ઠક ત હ-રંહક 


કોઈ ગુમરાહ નથી કરી શકતે. શું અલ્લાહ 





સર્વશકિતમાન નથી અને (શું તે) બદલે! લેવાની જપ દ્ટઝ્ડ્5ઃ દ 
શકિત નથી રાખતો? 
૩૯. અને જો તું તેમને પૂછે કે આકાશાે તથા 497? «૨ 9૬ 927૬ ૦ 7 
જ અડ તૂ ૬? 3 જ સ્ક "%% કા, ખન્ક્ક૫-૭3 
પૃથ્વીને કાણે સજ્યો છે! તેઆ જરૂર કહેશે “અલ્લાહે , 
તું કહે તમે શું ધારો છે કે જો અલ્લાહ મને દુ:ખ ૬% દ્‌ 41 [5 શ «12 
નડ હ જ. હે ૨ સ 2207૭ દ ઝશ્ઝાઈકે દ્ર! ક્લે; 
પહેચાડવા ચાહે તો જેને તમે અલ્લાહ સિવાય પુકારો , , ,_ 2% 
મ. પ સ. ૧૧. “% 5" ક "૧ 2:૭5 ધ ઈ પા દ્ધ ક જ 
છો તેઓ મારા દુ:ખને ટાળી શકે છે? અથવા જો બજાજ હ્રે-૦|ખદડ્રા 


અલ્લાહ મારા ઉપર મહેરબાની કરવા ચાહે તો તેઆ ક ક પ ઈ. ઝડ 42 તજન 
૧% જડ જ “% ૬ “ઝક પ 

મહેરબાનીને રોકો શકે છે? ”કહી દે “અલ્લાહજ મારા ઝર 5921012 નડ 
કે જડ નડ જ્જ ન હ ર7 2૬ 

માટે પૂરતો છે. ભરોસા કરનારાઓ તેના%જ ઉપર ભડ જી કક ર્કે કક 

ભરોસે કરે છે.” 


4797ટટ 9 
૪૦. તું કહે “હે મારી કોમના લોકો, તમે (બેહતર ધ ના કડ પડદા ટક્ડે ટપક 


સમજે) તે કરતા રહો, અને હું પણ મારું કામ કરતો 9-76 
રહીશ; વેળાસર તમને જણાઈ રહેશે (કે), ' છચ્ક્ન્ક 
૪૧. “કાના ઉપર તે અપમાનજનક અઝાબ આવી _) ન્ડ 
જ જ (જ શ્ર હ શ ક 2%: ગ ૫4 ક 
પડે છે અને કોના ઉપર સદા માટે ટકી રહેનારા 4? 
અઝાબ ઊતરે છે! જે-્સ્ક્ડ 


૪ર. બેશક, અમે આ સચ્ચાઈથી ભરેલી કિતાબ ક ળી 27 
જ ૧ ટ 9 
માનવજાતિની ભલાઈ માટે તારા ઉપર ઉતારી છે. શ્ર્બ્ન હ હાુડદાકાણ 


માટે જે કોઈ સીધા રસ્તા ઉપર ચાલશે તે! તેના જીવના (4૮ 1.4[«(₹ ૧4 ક ૮? 
કા મડ 47 ડઝહાડંડ 24.58 6-4 
ભલા માટે છે, અને જે ગુમરાહી અપનાવશે તે તેના 


“ ક ક મે * 5 ક (૪ 79૮ ક 
પોતાના નુકસાન માટે છે.” બેશક, તું તેમનો જેઠ ક કપ હ 
[નગેહબાન નથી. (રુકૃઅ-૪) ત પ ૮-9૮ 48 ૧૮ 

૪૩. મૃત્યુ સમયે અલ્લાહ ઈન્સાનોની રૂહ હરી લે “ત છી “ઝાહંક્કતો 
છે, તેમજ જ્યારે તેઆ મરણ ન પામ્યા હેય અને ડી ક ખાઢા,ઝ5 ક ડ.ઝવહ#દડ૭ં 
ઊંઘમાં હોય ત્યારે પણ. પછી જેમના મૃત્યુના તેણે “* દહ 


નિર્ણય કરી લીધો હોય તેમની રૂહ તે રાખી લે છે અને કુ ઠઠ] દ ડડ હ! 90 હુ ફુ 
બાકીનાઓની રૂહ તે એક નિશ્ચિત મુદ્ત માટે પાછી 7 * ક 
(દુનિયામાં) મોકલે છે. આમાં પણ વિચારશીલ લોકો 9૭૭5૪ બ્ર્ર્ઝ 
માટે મોટી નિશાનીઓ (સમાયેલી) છે «૪ જે 

૪૪. શું તેમણે અલ્લાહને છોડી બીજા ભલામણ ૪97 હ દડ હ્રકઝ ૭2-25 -ક્ડ! 
કરનારા બનાવી લીધા છે? તેમને કહે “શું તેમને કોઈ 





૭. માનવ સ્વયં પોતેજ પોતાના અંજામનાો જવાબદાર છે, નેકબખ્તીનો અથવા બદબખ્તીને 
આધાર તેની પોતાની કરણીઓ ઉપર છે. 


૬૪૬ 





ડડ નદ જ ર. 
ટ અલ-ઝમર પારો ર૪ 
વસ્તુ ઉપર સત્તા ન હોય અને તેમનામાં કોઈ -#7-797,7૮૮%4 જિ 97 

ર કે કડ હ ક ક) ન મ12 ૧૬. 
સમજશકિત ન હોય તો પણ (તેમના ઉપર વિશ્વાસ 9ઘક્ક્ક્ગ2કડક્સગ 
રાખશે)?” 

2% 


૪૫. તું કહી દે “ભલામણ (ને સ્વીકાર) કરવાને 9છુક્બ્ડાહા[ડ મક:ડ ડાધ) 41645 
ન્ન 


અ 


સંપૂર્ણ હક્ક માત્ર અલ્લાહને જ છે, આકાશે તથા ર 
ર “7 779. 411 6 «2-2 
પૃથ્વીનો ધણી પણ તેજ છે. અને તેનીજ તરક તમારે ઉ ૭મક્ષ્સ્ઝ નિ ખ્% 
પાછું કરવાનું છે.” 4 #/? 2૧7? 7.#.-7: 76121 7 
જ ડે ટ ક 15 
૪૬. અને જ્યારે અલ્લાહનું વર્ણન કરવામાં આવે જ પઝવ્ટડડાસડડકો કુ 
“ ક. ન ૦ ણ કુ કે ક જ શિરે ક 7% 
છે ત્યારે. આખેરતમાં ન માનનારાઓના દિલોમાં 8955 હ ઝડી! 513 કડક 425૮ 65985 
નકરત જાગે છે અને જ્યારે તેના સિવાય અન્યનું ર 
વર્ણન થાય છે ત્યારે તેઆ ખુશ થતા હોય છે. 9 ૭6કકડડક 
૪૭. તું કહે 'હે અલ્લાહ, આકાશે તથા પૃથ્વીના 24/11 .ન્‍?: કેક 
તક જ ક ન્‍યુ ન દ ર! મે ૪૦ 11,117 ક ટ 
સર્જનહાર; હે ગુમ તથા જાહેરના જાણનાર, તારા નર્મ ક્વ્ટટઝ5 ડાડા ઉઠશો 
ર. ક. ૦ ધિ ન“ ક ૦ કડ “297 22 #27 ઈ. 
બંદાઓ જમાં મતભેદ કરતા હતા તેમની વચ્ચે કેસલો કઇ ઇડ જ હડ કુમ 114 
કરનાર તું 'જ છે. જ 
૪૮. અને જો આ ઝાલિમો પાસે આખી પૃથ્વીની ઉઠક્-કત્રડ 


નક નડ ન ક ગ ર 

દ્વાલત હોય, અને (વધારામાં) તેટલુંજ બોજુ પણ ક ન 

ણ જફ. ર... જ જૂ ક ૪ 

હોય; જે તેઓ કયામતના દિવસે પોતાનો છૂટકારો 4 કુડ હ્ઝોઠું કાઈ હી ડઝ 


“૧ "“% 5 ૦ નક શ જિ ટત “297 #“% 

મળવવા માટ ર સઘળ ૩ તયાર હશ, મ નજ ની ડિ કી ર 

અલ્લાહ તરકથી તેમના ઉપર એવું આવી પડવાનું છે 

- ક “._ જ ક... (2) જેહ્ષ-ક 2% દિ 977777 

કે જની તેમણે કદી કલ્પના પણ નહિ કરી હોય. કકક દરા હ્ગ્છાન5 
૪૯. અને (ત્યારે) તેમની કરણીના બૂરા (5 2 જા “જટ ક 271475 

પરિણામો તેમના ઉપર ખુલ્લા થઈ જશે અને જેનું -અઆ૭ઝ» કન ર 

નેર, (ર૨? ત. નેસતે દો “27. 9૮27 2રત્ત્ર 

તેઓ હાસ્ય ઉડાવતા કરતા હતા તે જ તમને ઘેરી છડ: 4, કઈ 

વળશે. ''ડરા£' ન 


ર ડ્‌ ટ નિ 5 “(7૦ ૪-” [3 

૫૦. અને જ્યારે ઈન્સાન ઉપર મુસીબત આવી હઉ ઉદ ૩-5-52 હાડા (15 

પડે છે ત્યારે તે અમને પુકારે છે. પરંતુ જ્યારે અમે તેને (22.%#-₹%, («જ *-9. 

“૧૬% ત્‌ ક, 3. જ. કિ ક બ ઝાાહઉઇડદડડ 
ને'મત અર્પણ કરીએ છીએ તો તે કહે છે 'આ મારી ક 


બુદ્ધિના પ્રતાપે મેં મેળવ્યું છે!' હકીકતમાં આ એક કક ન તત 55 ૭ 


આઝમાઈશ છે; પરંતુ તેમનામાંના ઘણાખરા સમજતા 


નથી. 
“ડ્‌ “*_ * હ“ ૦ ણ “ન 12-૯૭ 9૮ 
૫૧. તેમની પહેલાંના લોકો પણ આવુંજ કહેતા (95૬ ડઝધ જબ 
હતા, પરંત તેમણે જે કંઈ સંઘય હતં તેમાંનું કેઈપણ ક ઇટ ર 
ડક આ ડક ડક ક ઝુ ૦6» 418૪ 


તેમને કામ ન આવ્યું. 





૮. ઈન્સાનની રૂહ અમર છે, જથી ઈન્સાનને ખાટા વિચારોથી પરહેઝ કરવાની નસિહત આપવામાં 
આવી છે, અને સૌથી મોટું પાપ અલ્લાહના સમકક્ષ ઠરાવવાનું છે. 


૧૬૧૪૭૦ 


લા 


સૂરાહ ૩૯ અલ-ઝૃૂમર પારો ૨૪ 


પર. જેથી તેઓ પોતાની કરણીના બૂરા 67 156% ડુ ક કાડ 
પરિણામોમાં સપડાઈ ગયા. અને આ લોકોમાંથી પણ જ હ્ક્નક 
"% ૧ 2 “જક જ્ડ્ટ્ન્ડ 929774 
ઝાલિમ છે તેમની કરણીની બ્‌રાઈઓ તેમને ઘેરી લેશે.. જજ ડા ,7 9279 97 5 


તેઆ તેમાંથી છટકો નહિ શકે. ઇન્‌ મી કાકા 
ક કજ મો મે “હ કિત જિ 2 રુ 
૫૩. શું તેઓ નથી જાણતા કે અલ્લાહ જેની ચાહે ૭૭ 5% હ ડઈજડ# 
રેઝી વધારી મકે છે અને જેને ચાહે તંગી આપે છે? : દ? 22 94% ..! 7ર? 9 ૬ 
જ હિ ન“ રે દ ક ક પ હાડ હુ | 
બેશક, તેમાં પણ ઈમાન રાખનારાઓ માટે ઘણી 95 ૈષ્ટધઝછ્ઠ 


[નિશાનીઓ છે. (રુકુઅ-૫) 


૫૪. તું કહે 'હે મારા બંદાઓ જેમણે પોતાના [ડુ નૃ ૯15 હ કાડ 


જીવ ઉપર ઝુલ્મ કર્યો છે, તમે અલ્લાહની રેહમતથી 


ક હ, કી કિ કૂક ૪2 ક *ઝન્‍ ૭ 
નિરાશ“ ન થાઓ. બેશક અલ્લાહ સર્વ ગુનાહો માક “ગ ૧૦2» 14 હ) 91૭ 
કરતો રહે છે. ખરેખર, તે બક્ષણહાર છે, દયાળુ છે. તી 7૬6148 (ડ જ, 

પપ. “અને તમે તમારા પરવરદિગાર તરક જેકી છ્ેન્કર 

“હ “- “5 દ “ક જે * કજ ડમ 7,27,977 ન 1 27989 
જાઆ, અને તેને સમપણ કરા ત પહેલા ક તમારા ત ક ઇડ પ 
ઉપર અઝાબ આરી પડે; તે સમયે તમારી કોઈ મદદ -*7727.77£ #,47: 
કરવામાં નહિ આવે. છેડત55- પ્રાઈડ 

ક ૧૨૬. જ ઠ્ઝ ધ % ધં# ક # . 2# “નુ શ 

પ૬. અને તમારા પાલનહાર તરકથાી જ ઉત્તમ 6% ઉહ૩56)ાઇ ન જ 

કલામ ઉતારવામાં આવ્યું છે તેના ઉપર ચાલો, તે ક 2 જ ઉડડૂર્ક 


પહેલાં કે તમારા ઉપર ઓચિતે। અઝાબ તૂટી પડે, કે છડ, 
જૅનું તમને ભાન ન રહે. 
૫૭. (બાદમાં) કોઈ એમ ન કહે કે હાય 


હ?7797# »- 


#કહુડઈઇઝતંડકડઇડઉડ 


ધ. દિ સ ક 2 2 ક ક ષ્ણ 
અફસોસ, અલ્લાહ પ્રત્યેની મારી જવાબદારીને હું છેડા માં 
ચૂકી ગયો અને ઠઠ્ઠા મશ્કરી ઉડાવનારાઓઆમાં જઈ 
ભળ્યો; 


૫૮. અથવા એવું કહે કે જો અલ્લાહે મને 


છહ્ક હં કે “ન” # /97- 
હિદાયત આપી હોત તો હું પરહેઝગારોમાં અવશ્ય ભળી હટ છક હી છા શ 


ગયા હાત. હ જ સ ક 

૫૯. અથવા અઝાબને જેતાંજ કહે કે જો કદાચ ક 2 હાપ્ઞાદ્ક ડવ 
મને પાછા જવાની તક મળે તો હું સદાચારી બની હડક 
જાઉં. _ ર 


ન” કુ 5 26 97૫7 
૬૦. (અલ્લાહ કહેશે) “હકીકતમાં જ્યારે મારી “2 ડ%કગડછીડ હરહુ હડ ક 


આયતો તારી પાસે આવી હતી તેને અસ્વીકાર કરી તેં 





૯. કુરઆનમાં વારવાર અલ્લાહની રેહમતથી નિરાશ ન થવાનો આદેશ આપવામાં આજો છે અને 


પોતાના દોષોને સમજી તૈભાહ કરનારાઓ માટે તેમના પાલનહારની રેહમત તથા ક્ષમાના દ્રારા હરપલ 
ખુલ્લા છે. 


૧૬૪૮ 





પિ. ગિર્ઉ6 


સૂરાહ ૩૯ અલ-ઝૂમર પારે 


ઘમંડ કર્યાં હતું અને તું કાકરોમાંનો બની ગયો. '”) 


૬૧. અને કયામતના દિવસે અલ્લાહના વિરુદ્ધ 
અસત્ય બોલાવનારાઆના ચહેરાઆ તું જોઈશ કે તે 
તદ્‌ન કાળા હશે; શું જહન્નમ ઘમંડીઓનું (યોગ્ય) 
ઠેકાચુ નથી? 

૬ર. અને અલ્લાહ પરહેઝગારેોને સલામત સ્થળે 
તેમજ ઉચ્ચપદે પહેંચાડશે, જ્યાં બૂરાઈઓ તેમને 
સ્પર્શ પણ નહિ કરી શકે, ન તેમને ત્યાં કોઈ દુ:ખ 
પહોચશે. . 

૬૩. અલ્લાહ તમામ વસ્તુઓનો પેદા કરનાર છે 
અને તે તમામ વસ્તુઓને રક્ષક છે. 

૬૪. આકાશોા તેમજ ધરતીની ચાવીઓ તેનાજ 
હાથમાં છે અને અલ્લાહની નિશાનીઆનેો અસ્વીકાર 
કરનારાઆજ નુકસાન ભોગવશે. (રુ્કૂઅ-૬) 

૬૫. તું કહે, “છતાં પણ હે નાદાનેો, શું તમે મને 
કહેશો કે હું અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યની બંદગી 

7 
ી ૬૬. બેશક, તારા ઉપર તેમજ તારી પહેલાં 
આવનારા ઉપર વહી ઉતારવામાં આવી હતી; જો તું 
અલ્લાહના બીજા શરીકાો ઠરાવીશ, તો તારા સઘળાં 
કામો! વ્યર્થ જશે બેશક, તું નુકસાન ઉઠાવીશ. 

૬૭. બલ્કે તું અલ્લાહની બંદગી કર અને તેના 
ઉપકાર માનનારાઓઆમાંના બની જા. 

૬૮. અને તેઓ અલ્લાહનો એટલી કદર નથી 
કરતા જેટલી કદર કરવી જોઈએ, બેશક, કયામતના 
દિવસે પૃથ્વી તેની મૂઠ્ઠીમાં હી અને આકાશોનોા 
વીંટલે(') તેના જમણા હાથમાં હશે. તે પવિત્ર 
હસ્તી છે, જેની સાથે તેને સરખાવવામાં આવે છે 
તેનાથી તે ઉચ્ચતર (હસ્તી) છે 

૬૯. અને જ્યારે સૂર ફૂંકવામાં આવશે ત્યારે આકાશ 
તથા ધરતી ઉપર રહેનારા સૈ બેહોશ થઈ ઢળી પડશે, 
સિવાય કે તે લોકો જેને અલ્લાહ (બચાવવા) ચાહે. કરી 
બીજીવાર સૂર ફૂંકાશે ત્યારે તેઆ સા ઊભા થઈ (પોતાના 
અંજામની) રા રાહ જાશે. 


૭૦. અને પૃથ્વી પે પોતાના સર્જનહારના નૂરથી 


ઝળહળી ઉઠશે, અને લોકો સામે તેમની કરણીના લેખ 


છ ૪ર નજ * ૬૧ 








૦૯.9૭% ટ 
&### 6/4 
5 હિકા હટ 8 મા મા 
કકઉજ્ઉકાદિ રાન 


બ્મ્# 


દ 2 % પટ 757 


,ન 9૦ 


ઝછીડઝહી (5)3હફ। 3૭5 

#2 *#777 વ ૮1779777 જ 
૦જોહકકઇડાડડક્ક્ત 

૦%ડાહ્ટહ ઉછ 


4 2 - -:?79 9૮4 %47.૫))774(77 
કક “299 %છુડ્ડ હુકજ525પ 3 
ક દિ 


મે 7 ?: 72747724 


“ડટ્સ્ન “95114; ્રનઝ4 કવન 

2/7 2?(7. [[-« . ૮7297 
૦૦૪કઇડડડથ૪ 

?# / ન * »/ 4૮ 727 25 * 2 
“22છ9*છહન૩કક*' ઇક 
122 9: 4 ર 7*ક7ઠ& “2754 .797?, : 
“ૂડલ્કં52 હર્દ્ડ્ડ“%૭ેઝહ 

97 7294 /$ 8 (7* 9 7 દ્રિ 
ઉ %૭૭%મ્%* 5 2 ડડ 


2:47[(7૪ 27 લવી ૮.#7?7,, 
5હ૩5૪છ4 “2૦૭% છ્5,512 


નઃ 


તરડ... 








૧૦. ગુનાહગારોને તૌબાહ કરવાની ઘણી તકો મળે છે પરંતુ ઈરાદાપૂર્વક બદકારીઓમાં પડનારા માટે 


કયામતના દિવસે બહુજ મોડું થઈ ચક્યું હશે. 


૧૧. આ અલ્લાહની સજન તથા વિસર્જન શકિતનું પ્રદર્શન છે. 


થટ ન્‍્- 


-૬(20ન્‍૮ 


સૂરાહ ૩૯ અલ-ઝૂમર પારો ર૪ 


શોઇરનાતા-ત). 





ધરવામાં આવશે અને નબીઓ તથા સાક્ષીઓ.# કા ઈઉઇતકર૦૮5;ડ: વ 
(૧ ૦ ઝુ 922 2૪7 429 21૫41146 નનન 0 છક 
ઉપસ્થિત કરવામાં આવશે અને તેમની વચ્ચે #2ક 
ન્યાયપૂર્વક નિર્ણય આપવામાં આવશે, બેશક તેમના ૦૦%: 
ઉપર લગીરેક ઝુલ્મ નહિ થાય. 

૭૧. અને પ્રત્યેક જીવને તેમના કમા અનુસાર હજટ# “હત્યા (55: ુ 
બદલે! આપવામાં આવશે, અને તેમની કરણીઓથી સઝેકગ્જે. હબ 32પ્ક હ્્ર્ “222 હ 
અલ્લાહ પૂરી રીતે માહિતગાર છે. (રકૂઅ- ૭) 

મે # 7, 24 મી ૧127 274 

૭૨. અને જે લોકો કાકર હશે તેમને ટોળાબંધ 2 5 હૌર્હડ દર 
જહન્નમ તરક હાંકવામાં આવશે જ્યાં પહેંચતાંજ /,.., 

સ જ 7 ડિ કઈ દાાાહડડઝછ 27[- 
દ્રારા ખોલવામાં આવશે અને ત્યાંના રખેવાળો તેમને 21589: 58) કના 


પૂછશે, 'શું તમારી પાસે તમારામાંથી રસૂલે ન આવ્યા કડ  ી *:7₹:27 ડડ 55; છુ 


હતા, જ તમારા પાલનહારની આયતો તમને વાંચી 


સંભળાવતા હતા, અને તમને આજના દિવસની જ [14 % ડા 5355 9#* 5૭4 
મુલાકાતની ચેતવણી આપતા હતા?' તેઓ જવાબ 


1/ ૮" 
આપશે “હા (આવ્યા હતા). પરંતુ કાકરાને અપાએલો ૦ડાઠઉડવડડધ્જડાડ ચડ 
અઝાબનેો વાયદો તો પૂરો થવાનો જ હતો!” છાટ દ્ર 29» 

કક ,”9 “મ 
૭૩. તેમને કહેવામાં આવશે “તમે જહન્નમમાં હઝ પ્રશ્વ્હડ દ્ાકર્ડડા હઝ 
દાખલ થઈ જાઓ અને સદાકાળ તેમાંજ રહો. અને 79 5#7?, 727 
ા દા 


ઘમંડીઓઆનું આ રહેઠાણ બેહદ બુરું છે. 
શ્ર” 974.75, 79 * ” 
૭૪. અને પોતાના પરવરદિગારની નાકરમાની ક|553દ્રંગડી! હું) કાના ક 


ક્મ્ 
કરવાથી ડરનારાઓના ટોળેટોળા જન્નત તરક લઈ “ છડણાડ(ડુ ક દિ હેટ દ 
જવામાં આવશે, જ્યાં પહેંચતાંજ તેમના ઉપર દ્રારા -૦% ક પે 2 પ૦ 15) હક 


ખુલી જશે અને ત્યાંના રખેવાળો તેમને કહેશે “તમારા _ ,9 1 ત #?9 [2.2 #6(:7 67 ₹£૮૯ 
તી જલપકક્ડડઈક્ઝુકાડક્ડઈ 
ઉપર સલામતાં થાઆ, તમે સુખાં થાઆ, (આ 2 


જન્નતમાં) દાખલ થઈ સદાકાળ તેમાં રહા.” 


૭૫. અને તેઓ કહેશે “સર્વ તા'રીફના લાયક જવી કડકાઈ, 
] કે | તા! [1/6 
અલ્લાહ જ છે જેણે પોતાનું વચન પૂરું કર્યું, અને 5928૫9 પ્્હ્ડ્ર &પ્પ્ઝ્યાઈપડ 


2/#”-7 .7 ૩-9 


2,«૬2(746 2 2-2 નહ .9 જઇ 
અમને આ ભૂમિના વારસદાર બનાજા કે અમે આ 4 નડ «ડ્‌; બજાવવા હ ઝ્તિકઝી 
જન્નતમાં જ્યાં ચાહિએ ત્યાં રહીએ. (જઓ, ર ક 

ન ક ડે “ડ ૦ જ 
ભલાઈના) કામો કરનારાઓને આ બદલો કેટલે સુંદર ૦5 । 


છે. . 0/7 ક 7/2 ભાન ઝડ 


૭૬. અને તું જોઈશ કે અર્શની'*) ચોતરકે ટટા હા 
કરતા કરિશ્તાએ પોતાના પાલનહારની સ્તુતિ કરતા હૂ કુક હ છા હડુકડલ 2૬ કાઉ. 
હશે, ત્યારે લોકો વચ્ચે ઈન્સાક કરવામાં આવશે અને મ શહ 
કહેવામાં આવશે, 'સર્વ પ્રશંસાને લાયક અલ્લાહ જ છે છેળ્સ્રઝાષ્ટુ શર ૭54] હદે 





૧૨. અર્શ અર્થીત અલ્લાહનો તખ્ત, 


૬૫૦ 





અલ-મેો'મીન 


પારે ૨૪ 








4-5 


અલ-મે।'મીન 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. હા, મીમ, (તે'જ સર્વ તા'રીકનેો હક્કદાર છે, 
તે બ્લંદ શાનવાળો છે.) 

૩. આ કિતાબ તે સર્વશકિતમાન, સર્વજ્ઞ અલ્લાહ 
તરકથી આવી છે. 


૪. જે ગુનાહોને બક્ષનારો છે, તાબા કબૂલ 2 


કરનારો છે, સખત અઝાબ આપનારે! છે, ઉપકાર 
કરનારે! છે, તેના સિવાય કોઈ અન્ય બંદગીને લાયક 
નથી, તેનીજ તરક અંતમાં પાછું કરવાનું છે. 

પ. અલ્લાહની આયતો ઉપર વાદવિવાદ કરનારા 
તે'જ લોકો છે જે લોકો ઈમાન નથી લાજા. માટે 
દેશમાં તેમના (ઠાઠમાઠથી) હરવા કરવાથી તું છેતરાઈ 
ન જઈશ. 

૬. આ લોકોથી પહેલાંની કોમોએ તથા નૃહની કોમે 
પણ (પોતાના) નબીઓને જઠ્ઠા ઠરાવ્યા હતા. અને 
પ્રત્યેક કોમોએ પોતાના રસૂલાોને પકડવાના પ્રયત્નો 
કર્યા અને નિરર્થક (વિવાદો) વડે સચ્ચાઈનું ખંડન 
કરવા ચાહ્યં,, ત્યારે મેં તેમને જ પકડી લીધા, અને 
મારો બદલે! કેવો (ભયંકર) હતો.” 

૭. આવી રીતે તારા પરવરદિગારનું વચન કાકરે 
માટે સાચું ઠર્યું કે તેઆ આગના નિવાસી છે. 


લ 


૮. તે અર્શને ઊચકનાર કૂરિશ્તાઆ તથા તે . 


(અર્શ)ના આસપાસ રહેનારાઆ સૌ પોતાના 
પાલનહારની હમ્દો સના (સ્તૃતિ) કરતા રહે છે, અને. 
તેઓ તેનામાં યકોન રાખે છે, અને મોમિનો માટે 
ગુનાહોની માકી માગતો રહે છે (કહે છે), 'હે અમારા 
પરવરદિગાર, તારા ઈલ્મ તથા તારી રહેમતથી તું સર્વ 
વસ્તુ ઉપર છવાએલો છે, માટે તે લોકોને માક કર જે 
તોબા કરી તારી રાહ ઉપર ચાલે છે. અને તેમને 


જહન્નમના અઝાબથી બચાવી લે. 


૬૫૧ 


બેઝ્ડ) 


કકે 


“કાક 


જશ ક શ દં 1% 7 2% 
9ક#ઈદઇીકડ્રાહ્રાઇવદ 
2 જફ ૭ ર 
૦%ટર્ષડઝક-ન્ક 
“ન 

ક ?79. 7170૮7 252 2૮ 227794 2૮જદ્ટ 

લગ્ન: ચુકા 
1 ક 4 ૯ 29નુન# 
970૭ “૭૭ 2ળે્ાડ ુ ક 5 


8 580 કક ડી 


કાક 4 


૦વ્ટઈડ# 
#વ્%હ્હાઠઉ _. 
હાટ જાડ! 


છા ૯ 9#/, ન 9/2 # #2 દ 
બ્રહક્ક*40#-»“*ોંહ હઝ 
“9 ૨-5 ક “972 દ્ર? 


ઉરખ્ઇઇક ૩25 ટઈક્ઝક્ટઝગ્ટટંઝ 


ન «દ. 
છ્‌ ઝક 


ભ્ડરટાઃન્ર 


24 શદ 
2774 


કજ્14! 


#હ.4ઉ69થ 5 
ઉ હી ૭ કં 


“2, “૬74 


૦ રવાહ્ાપટ 


| 


સૂ્‌રાહ ૪૦ 


૯. “હે અમારા પરવરદિગાર, તેમને સદા કાયમ 
રહેનારી જન્નતોમાં દાખલ કર જેનું તે તેમને વચન 
આપ્યું છે, તેમજ તેમના માતાપિતા અને તેમની 
પત્નીઓ અને તેમની ઓલાદમાંથી જ સદગુણી હોય 
(તેમને પણ). બેશક તું સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળો 


ઊ7 


૧૦. “અને બરાઈઓથી તું તેમનું રક્ષણ કર; 


અને જેને તે દિવસે તેં બ્રાઈઓથી બચાવી લીધો તો 
બેશક તેના ઉપર તેં બહુજ રહેમ કરમાવી અને આ'જ 
એક ભવ્ય સકળતા છે. (રકૂઅ-૧) 

૧૧. જે લોકો કાકર છે, તેમને પુકારીને કહેવામાં 
આવશે “આજે તમને પોતાના જીવ પ્રત્યે જેટલી 
નકરત*) છે તેનાથી વધુ નકરત અલ્લાહને તમારા 
પ્રત્યે હતી જ્યારે તમને તેના તરક બોલાવવામાં આવ્યા 
અને તમે ઈન્કાર કયી હતો.. 

૧૨. તેઓ કહેશે 'હે અમારા પરવરદિગાર, તેં 
અમને બે વાર) નિર્જીવ રાખ્યા અને તેં અમને બે 
વાર સજીવન કર્યા અને હવે અમે અમારા ગુનાહોનોા 
એકરાર કરીએ છીએ, શું અમારા છૂટકારાના કોઈ 
રસ્તો છે?” 

૧૩. (જવાબ મળશે) “તમારી આ દશાનું કારણ 
તે છે કે જ્યારે અલ્લાહ એક હોવાની પુકાર મ 
કરવામાં આવી ત્યારે તમે ઈન્કાર કરતા હતા, અને 4 
જને તેના શરીક ઠરાવવામાં આવતા તેને તમે માન્ય 


અલ-મે।'મીન 


દ્ર્ટ્ટ્જ 


હ્રામટ્રડ0 


ક 


0 રી જ 1:9;8હા 


કડા, 


ઈ&૪ «૭2 


ખડ ઉડાઈહ્ાક5 ક 
જ 


ધ્ર 


૮ 


યા 


કૂ 


5% 


રાખતા હતા. હવે નિર્ણય અલ્લાહના હાથમાં છે, જે : 


ઉચ્ચતર છે, મહાન '-) છે. 


૧૪. તે એજ છે જે તમને પોતાની નિશાનીઓ 


દેખાડે છે અને તમારા માટે આકાશેથી રોઝી ઊતારે છે 
પરંતુ અલ્લાહની બંદગી કરનારા સિવાય (બીજા કોઈ) 
તેની તરક ધ્યાન નથી આપતા. 


કારડડટક કિ 
રઇ 5.” [5 કઝકોહડાહાડ. 


જ ન” કે 
જહયુણુડાફ 


6555૬5 જિ 


મભ 00 


કે 








૧. માનવ પ્રકૃતિનું ખાસ લક્ષણ છે કે જ્યારે તેને 
ત્યારે તેને પોતાના જીવથી નકરત થઈ જાય છે. 


પોતાની કરણીઓના પરિણામોમાં સામનો થાય છે 


૨. પહેલું મોત જન્મ પહેલાંની નિર્જીવ સ્થિતિમાં હતું અને બીજું આ જન્મના અંતમાં આવશે, 
પછી તેને પોતાની કરણીનો હિસાબ દેવા માટે કરી સજીવન કરવામાં આવશે. 


૩. 'તે અસાધારણ શકિતઓનો માલિક છે,' 


૬૫૨ 


“જેની સરખામણી ન કરી શકાય તે.' 


સરાહ ૪૦ અલ-મો'મીન પારો ૨૪ 


“9 [૭ 4 4214 
રિના તપ 





"૧% “% *% ૫ #” ન જ્યા 
૧૫. માટે ખુલુસે દિલથી અલ્લાહનેજ પુકારો 5593463114 
ન” 
પછી ભલે કાકરેોને તે કેટલું પણ નાપસંદ હોય. 
૧૬. તે ઉચ્ચતર દરજજાઓવાળે છે, અર્શના ” ક 
“ડ્‌ રી ક્વ [૭0₹€ 5:97 2 1“4,, 725- 
ધણી છે. તે પોતાના જે બંદા ઉપર ચાહે પોતાની વહી ૯7 ₹7હ્ન હઝ-*25 ધ્હ્યાહ્2 
ઊતારે છે, કે મુલાકાતના દિવસ વિશે તે સૌને ચેતવી 7 
દે. 
પ “ડ્‌ “ડ “હ તષ “ડ્‌ કના 
૧૭. તે દિવસે જ્યારે તેઆ (સૈ।) હાજર થશે, (ઉઝ૭ 51 
ત્યારે (તેમની) કોઈ વસ્તુ અલ્લાહથી છૂપી રહેશે નહિ. 979, 7? !?૮,7૯€ 292 1 .૮ 
““_.“ “ડ્‌ ધે “ડ્‌ ક રિ “હ ભ! 6 હક59%2456»5.- 2% 4247 
તેમને કહેવામાં આવશે) આજના દિવસે બાદશાહી 2:59 


કે “2 9 $ ક . 
97” ટિ ત દે પંડ ૨૯ ”ા$ ઘા /9#7, 7.29 72૮ 
।ની છે?' અલ્લાહની, જે એકજ છે, સર્વસત્તાધારી ઉગી છિ ક ડા] 1 €5 શટ 


૧૮.“આજના દિવસે પ્રત્યેક જીવને તેની કુ રિ દ ઇને ત હક્કો 
કરણીનાજ બદલો આપવામાં આવશે. આજના દિવસે ન ક! ક 
(કોઈને) અન્યાય નહિ થાય. નિ:સંદેહ અલ્લાહ ઇવ, કકાડાક કઝ 
હિસાબ લેવામાં (બેહદ) ઝડપી છે” છટી 3) કાટ 

૧૯. અને તેમને તે દિવસથી ચેતવી દે જે નજીક કવ 25 કકક 
આવતો જાય છે જ્યારે (સાના) હૈયાં ઊંચા થઈ જશે 2 1 મી ટ ડિ કર્ક્હ 
અને તેઓ ચિતામાં ડબેલા હશે (ત્યારે) ઝાલિમોનો કોઈ દહ દઇ ક 
હમદર્દ મિત્ર નહિ હોય અને ન કોઈ ભલામણ કરનાર ઉદ 3 ક હક 
હશે કે જે (ની ભલામણેો।)ને સ્વીકાર થઈ શકે. 

ર૦. ર સાકી) આંખો સુદ્ધાંની ભડ હડપ હ્યર્ટઝી ઝન 
બેવકાઈને જાણે છે અને જે કંઈ દિલામાં છૂપાએલું છે » - “22 27 ૬ દ ક ડોડ 
તેને પણ (ખુબ જાણે છે). 2 હ્ટ્ર્જ 

૨૧. ત્યારે અલ્લાહ સત્યના આધારે ન્યાય આપશે, હડ કક હ ૭૯૬% 
પરંતુ તેના બદલે જેને તેઓ પુકારે છે, તે કંઈ નિર્ણય ત છ 
નથી કરી શકતા. બેશક, અલ્લાહ સર્વ સાંભળનારે છે, બેકર! 
સર્વ જોનારો! છે. (રૂકૂઅ-૨) ક. ક “કાઈ ડક ઝે 

ર૨. શું તેમણે ધરતીમાં હરીકરીને નથી જોયું કે ક ક (99૭ સ» 
તેમની પહેલાંના લોકોનો કેવા અંજામ આજો હતો? તે ૬4492) ટછીક. હ ? . દ ૮? 4 ન 7 
લોકો તો આ લોકોથી બળમાં અને સ્મારકો બાંધવામાં “4 ક ઈ ક કા ન 


ટ 
ન 
દ 


કક 


૦ "% 5“ "૧% કુ ક ર્ન 92/77 ભદ્ર 
6૪ ફી. હ ઝે કૃ શહ 
બહુ% આ ળી હતા પરતુ અલ્લાહ તમના ગુનાહાના હ ખે ત! હડ ઝક જી છુક 5 85 
કારણે તેમને પકડી લીધા. અને અલ્લાહથી તેમને ક 
“૧ ન # પ્ર 
બચાવનાર કોઈ ન હતું. જેહુઈકટડ્રા-ઈડ ઉછ 
દિને ક ૦ છમ પ 272% નનન 
૨૩. (તેમની આ દશાનું) કારણ આ હતું કે જિન કી ન “ઈ 224 હડ 
જ્યારે સ્પષ્ટ દલીલો લઈને રસૂલે તેમની પાસે આવ્યા, દ. 





૪. “અર્શે' અર્થીત સૃષ્ટિની બાદશાહી. 


૬૫૩ 


સ20-૨ 





સૂરાહ ૪૦ અલ-મોા'મીન પારો ૨૪ 
“હ હ“. ડ્‌ “; “_ ૪ ત્ક 4775: 77૮7૮૪ 
ત્યારે તેઆ ઈમાન ન લાવ્યા, માટે અલ્લાહે તેમને જેહ ્ઝ ક 

“ “- “% ન્ડ હક ન્ન રા 

પકડી લીધા. ખરેજ તે બેહદ શકિતશાળી છે, સઝા 
આપવામાં સખત છે. 

૨૪. અને અમે મૂસાને અમારા મો'જેઝા તેમજ છઠ્ાં#હુડડછુ, ક ર 15% 

અધિકારો આપી મોકલાવો હતો, ન ન 

ટ છ. માઇ કે હુકઈડડ | 
રપ. કિરએઔન અને હામાન અને કારૂન પાસે; 22 ૭2૪9“ 


કૃ 


પરંતુ તેમણે કહ્યાં આ તો જાદુગર છે, ઢૉગી છે. 

ર૬. જ્યારે તે અમારી પાસેથી સત્ય લઈને તેમની 
પાસે પહેીઓ તેમણે કહ્યાં, “જે લોકો તેના ઉપર ઈમાન % 
લાવ્યા છે તેમના પુત્રાની કતલ કરે અને તેમની 
સ્રીઆને રાખી લો.' પરંતુ કાકરોની કોઈ એવી ચાલ 
નથી જે નિષ્કળ ન થઈ હોય. 

૭, ફિરઓને કહ્યાં, “તમે મારા ઉપર છોડી દો. 
હું મૂસાને મારી નાખીશ, અને તે ભલે પોતાના રબને 
પુકારી જુએ. મને ડર છે કે રખે તે તમને ધર્મભ્રષ્ટ 
કરશે, અથવા દેશમાં અશાંતિ ફેલાવી દેશે.” 

૨૮. અને મૂસાએ કહ્યાં દરેક ઘમંડી જે 
હિસાબના દિવસને માનતો નથી તેનાથી મારા અને 
તમારા પાલનહારની હું પનાહ માગું છું. (રુકુઅ-૩) 

ર૯. અને ત્યારે ફિરઔનની કોમમાંથી “ એક 
મોમિન જે પોતાના ઈમાનને છુપાવી રહ્યો હતો, તેણે 
કહ્યાં, “જો કોઈ કહે કે મારો સર્જનહાર અલ્લાહ છે, તો 
શું એટલા માટે તમે તેને કતલ કરશે જ્યારે કે તે 
તમારા પાલનહાર પાસેથી સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને 
આવ્યો હોય જો તે અસત્ય બોલનારે। હોય તો તેના 
(પાપને) ભાર તેના ઉપર છે; પરંતુ જો તે સત્ય કહે 
છે, તો જેની તે ધમકી આપી રહ્યો છે તે બેશક તમારા 
ઉપર આવી પડશે. બેશક અલ્લાહ હદ બહાર જનારા 
અને જઠૂં બોલનારાને કદીપણ હિદાયત નથી આપતો. 


ઉનકા ઉદ્રક્ડહુંદ ૭ દાઈ 


645 જ ર # 
 જબવડડુઝવઇ 

9”? 97 227979 ? 27 4૮7 
દ્ઝીડહ ૦૭% 5 મા 


ડવ 


% 2797 2 ૪/7 97૭ 
નકહ :હડડઝાડહઇછી] 
949699 ઢું 


9% 27.2 27 2 *“7.: 4.572 
ધક “૯6૫82 લહ! ક. 
૬૬ 

જેવ્ઝર્હ્ડ 


૫. અલ્લાહના દરેક નબીના પોતાના કિરઓન, હામાન તથા કારૂન હતા'ની કહેવત પ્રમાણે બળવાન 
રાજ્યસત્તા, મતલબપરસ્ત ધર્મરૂઢીઓ અને અંકુશ વગરનો મૂડીવાદ, આ ત્રણે વિનાશના ચિત્રા છે, જેની 
દ્રારા પ્રજાના આથિક, માનસિક તથા રૂહાની વિકાસ ઉપર અધિકાર જમાવવામાં આવે છે. દર યુગમાં 
આવી જહાલતમાંથી ઈન્સાનને। ઉદ્ધાર કરવા નેક રૂહા પેદા થતી રહે છે. 

૬. તે ફિરઓઆનના દરબારનો સભ્ય હતો જેણે પોતાના ઈમાનને અવશ્ય છૂપાભો, પરંતુ કોમની 
થનારી અવદશાને ચિતાર તેણે હિમતપૂર્વક કિરઓન સામે પેશ કયી હતો. 


૬૫૪ 





સરાહ ૪૦ અલ-મોા'મીન પારો ર૪. 


---------- 


૩૦. (માટે) હે મારી કોમના લોકો, આજે તો “૮94૭ ગ [101 
આ દેશમાં તમારું રાજ્ય છે અને ધરતીમાં તમે સત્તા પી ક 
રાખા છો, પરંતુ અલ્લાહના અઝાબ આપણા ઉપર ઠડ બાન 
આવી પડશે ત્યારે આપણી મદદ કોણ કરશે?' (પરંતુ) ,% --ત “ઝ 4. 22: 2:77 72.79* 
ફિરસને ઝક, 3 સ કે ક ડં 1 પ ત્રિ 
કેરઓને કહ્યાં, હું જે યોગ્ય સમજું છું તમને તે'જ «2 પર્ક્જ 





ન. ક "નાગ વાતા”. ગાસતમાણતાગામ-પણાણાણાતન-શાતાણતાતાતસાસાણતતમસાતાતતૂણણાઇતઉન્લલણળન# “* તા -"-. ક. /ક. _ડત0-"સ,ત. 


વઢ 


સલાહ આપું છું અને હું જ માર્ગ બતાવી રહ્યો છું ૦ઝાડઝ1૭ડ5%। 
તેમાંજ તમારી ભલાઈ છે.” ન ક 
“. ી ન “., “ન * દુ 606-5611 હ ત ઝિરે 9૮! 77 જ -4, 1(47 
૩૧, અને જે ઈમાન લાવો હતો તેણે કહ્ય, “હે વજરક્ઝુડડઉવ] ટક#ડ૦હ 4 2 
મારી કોમના લોકો, મને ડર છે કે તમારા ઉપર પણ % “7? 2- 
હિ. # ૧૫ ૧૫ જ ૦ જુ કષ ઊઘડ! 
પહેલાંના કોમોના જેવાજ માઠાં દિવસો આવશે. નર કિ 
ન્ન 
દલા દે જ 79-*૬,/:7૦2»%5૬6 (74 _?2 97૮4 ?. 72 
૩૨. જવા કે નૂહ તથા આદ, તથા સમૂદની કોમ ક્દ્ 153595 ક5 ટટ પ્ર 
અને તેમના પછીના લોકો ઉપર આવ્યા હતા. જો કે ક કો ન 
જ મ કહ ન્ડ ક 7 [૬% જ હ1- “2 27 6% 
અલ્લાહ (પોતાના) બંદાઓ ઉપર ઝુલ્મ કરવા પસંદ %ત્ઝાં 5 “જપ -્કષ્* હક 
નથી કરતો. 
ધિ “ડ્‌ “૫ ૦ ૪ (74 72777 ન 2/(#7ક 241. 
૩૩. 'હે મારી કોમના લોકો, હું તમારા ઉપર જટા કઝહઉહાટક્યે3 


આવનારા તે દિવસથી ડરું છું ક દિવસે તમે મદદ 
માટે એકબીજાને બમો મારશે. _ 
બહ - “ડ્‌ હ“ જ 22 ન્ટ 27 
૩૪. “તે દિવસે તમે પીઠ ફેરવી ભાગશો, (પણ) 5 ખબ્ટઈગ-#»»ક્ટ 
અલ્લાહથી તમને બચાવનાર કોઈ નહિ હોય. જેને જડ ક 
જ%ર્શ્ર્ક્ઠ્ટ્ 5 ન 


અલ્લાહ ગુમરાહ કરે છે તેના રાહબર કોઈ નથી.' ત્ર અહ 22 


૩૫. અને યૂસુક (પણ) તમારી પાસે સ્પષ્ટ ઉડ હૂ કડ કે 
(નશાનીઓ લઈને આવ્યો હતો પરંતુ તે જેલાવો હતો ?,% ર મળર હદહડઠુ 97? 
તે વિશે તમે શક કરતા રહ્યા જ્યાં સુધી કે તે મરણ 5 ડ૭19 ડં ઝદ ક હઠ હચ 

ન "હ “% કટ ક લ «ન જ જ ક” 
પામ્યો, ત્યારે તમે ન તેના પછી અલ્લાહ પા હ બડ ઈ ા બક જા હ્ય કા 
બીજે રસૂલ નહિ મોકલે.' “| આવી રીતે અલ્લાહ હદ “ 7 જ 

સજ ૦ હ ક તે 27 9# કહા 
બહાર જનારાઓઆને તથા કુશંકાઆ કરનારાઓને ફડક કેકન્૦ 2૦ તં! 


ભમાવી દે છે, 72 
સ. સ ક?» 37 9” કક દ 
૩૬. અને તેમની તરક આવેલી અલ્લાહની હગ; દ્ર હટ ડડ: ડ્ર 


“કર. ક ઝ્‌ “ સડક 17 » ટ્27 7-94 
આયતોનો તેઓ કાઈ દલીલ વગર [વરોધ કરતા રહેછે » 5૪05૮ હ ૭5 બ જ કં 
જનાથી અલ્લાહ તથા મોામિનાને બેહદ અણગમો છે. "7 

""% જડ # ૫૬(/#? 27197 
આવી રીતે અલ્લાહ પ્રત્યેક મગરૂર ઝાલિમના મન ઉપર બ્ર [ડડ ઃ રિ હ 


મહોર મારી દે છે. 





૭. દુદશાને જોયા વગર ઈન્સાનની સાન ઠેકાણે નથી આવતી. 
૮. પ્રાચૌન સમયથી દુનિયામાં નબીઓ આવતા રહ્યા છે, પરંતુ માનવજાતિની વિકૃત વિચારધારાએ 
પ્રત્યેક રસૂલના વિરોધ કરવામાં કોઈ કચાશ ન રાખી અને તેમની વકાત પછી તેમના માનનારાઓ હમેશાં 


નબુવ્વત તથા વહીંના રસ્તાઓ બંધ થએલા ઠરાવતા રહ્યા, અને બાદમાં આવનારાઓ માટે સમસ્યાઓ 
ઊભી કરતા રહ્યા. 


૬૫૫ 


સૂરાહ ૪૦ 


૩૭. અને કિરઔને કહ્યાં, “હે હામાન, મારા માટે 
એક ઊંચી ઈમારત બનાવ કે હું તે મંઝિલ પાસે પહોચી 
શકુ; 

૩૮. “તે આકાશીય મંઝિલ પાસે, જ્યાંથી હુ 
મૂસાના ખુદાને જોઈ લઉં, “૦ અને હું ખાતરીપૂવર્ક 
કહું છું કે મૂસા જ્‌ઠ્ઠા છે.” આવી રીતે ફિરઓનના 
બૂરા કામો તેને શોભતાં કરી દેખાડવામાં આવા હતા, 
અને તે સન્માર્ગથી ભટકી ગયો; બેશક ફિરઓનની 
ચાલ તેની પોતાનીજ બરબાદીનું કારણ (બનવાની) 
હતી. (રફ્અ- ૪) 

૩૯. અને જે ઈમાન લાબો હતો તેણે કહ્યાં, હે 
મારી કોમના લોકો, મારું કહ્યું, માના, હું તમને 
સચ્ચાઈના રસ્તે લઈ જઈશ. 

૪૦. “હે મારી કોમના લોકો, આ દુનયાના 
જીવનને। લાભ ટૂંક સમયને છે; અને આખેરતનું ઘર 
બેશક, હમેશાં માટે છે. 

૪૧. “જે બદીના કામો કરશે તેને એટલા પૂરતોજ ૯€* 
બદલે। મળશે, પરંતુ જે નેકીના કામા કરશે, ભલે તે 2 
પુરૃષ હોય કે સ્રી પણ મોમિન હશે તો તેઓ જન્નતમાં 
દાખલ થશે અને તેમને ત્યાં બેહિસાબ રીઝક 
આપવામાં આવશે, 

૪૨. “અને હે મારી કોમ (ના લોકો), આ કેવી 


(વિચિત્ર) વાત છે કે હું તમને નજાત (મુકિત) તરક 


બોલાવું છું અને તમે મને (જહન્નમનો) આગ તરફ 
બોલાવો છો; 

૪૩. “તમે મને અલ્લાહના ઈન્કાર કરવા તરક 
અને અન્યને તેના શરીક ઠરાવવા માટે બોલાવો છે, 
જના વિશે મને કોઈ જ્ઞાન નથી, જ્યારે હું તમને સર્વ 
સમર્થ અને ક્ષમાવંત (અલ્લાહ) તરક બોલાવું છું 

૪૪. “બેશક, તમે જેની તરક મને બોલાવી રહ્યા 
છે તેઆ ન તો. આ દુનિયામાં બંદગીના હક્કદાર છે 
અને ન આખેરતમાં. બેશક આપણને સૌને અલ્લાહ 
તરકજ પાછું કરવાનું છે, અને હદ બહાર જનારાઓ 
આગ માં જઈ પડનારા છે; 





ભ ભ 


અલ-મે।'મીન 





૦-૨ 


પારો ૨૪ 
ઝઝહડડટ્ટા૭ડકવડડ 
છઠ હાડટડા 
છં)ડબ્ઝઠહાઉદ્ડકાહઉડ 
હ હા૯ડલા 6-૪ % 
ટઇડક્ક્ડર્ઝીઈડઝ્ાદ્ડ્ડક 
કષ્ટ 
હડ્ડઝદ્રર્ડાઠ્ઠકકાટક્ટહ૦ાહદ્ીતઉક 
છા 
છોહજઉઇઇઉ।ઈઇડા,;&ઈ) ટાઇ 
%પા5ડ 


જઈ 
રૃ 


હકડબકકઝહક્ઝડબડુડડ%ટક 


«9% 9727 27 2 7. 
હાય, ઠડ હગ હઠ દાહ 

”»* 7 2.7? 74- ન ટ 
5પ૩૦# ૬ ાડકાડઝ 


4” 
9972957 ક 


»“૫-૭૭2ટ 


7 ક 9.” “/ 


૦,ઉ, 5 ડઝ જ. 


૬૫૬ 


હાઈ હુ) 


ન 


1 


“7 4, 


કાડહાઇડુઃ 285 


55 5] 


જો)! હક 


ન 


નો 


227 


સોન ર ક મ ૧% ૦ ક ર ર હા 
૯. કિરઓને આસમાન ઉપર ચડી ખુદાને જેવાનું તો મશ્કરીમાં કહ્યાં હતું પણ અલ્લાહે તો ખરેખર 
ને સમુદ્રની ઊંડાણમાં પોતાની શકિતના દર્શન કરાવ્યા. 


સૂરાહ ૪૦ 





૪૫. “માટે, મારા શબ્દો તમે આગળ જતાં યાદ 
કરશે અને હું મારો મામલો અલ્લાહના હવાલે કરું 
છું, તે'જ પોતાના બંદાઓનેો નિગેહબાન છે.' 

૪૬. પરિણામે તેમની ફરેબી ચાલાની બ્રી 
અસરથી અલ્લાહે તેને સુરક્ષિત રાખ્યો, અને 
કિરઆનની કોમને ભયંકર અઝાબે ધેરી લીધા. 

૪૭. તે એવી (ભયંકર)'”* આગ હશે કે જેની 
સામે તેમને સવાર સાંજ ઊભા કરવામાં આવશે, અને 
જ દિવસ તે ઘડી આવી પહેંચશે, (ત્યારે કરિશ્તાઆને 
કહેવામાં આવશે) કિરઓનની કોમને તે ભયંકર 
અઝાબમાં ધકેલી દો.' 

૪૮. અને જ્યારે ત તેઆ જન્નમમાં એકબીજા સાથે 
ઝઘડતા હશે, ત્યારે જ જ દુનિયામાં નબળા હતા તેઓ 
વડાઈ ચાહનારાઓને કહેશે “અમે તો તમારું કહ્ય 
માનનારા હતા; માટે શું તમે અમારી આગ (ની 
સઝા)ને થોડી આછી કરાવી દેશો?' 

૪૯. અને તે મોટાઈ દેખાડનારા કહેશે “આ 
(આગ)માં આપણે બધા ભેગાજ છીએ અને અલ્લાહે 
પોતાના બંદાઓ વચ્ચે કૅસલો। કરી દોધો છે.' 

૫૦. અને આગમાં પડેલાઆ 
રખેવાળોને કહેશે “તમારા પરવરદિગારને વિનતિ કરો 
કે અમારા ઉપરથી કોઈ દિવસ તો અઝાબને હળવા 
કરે!” 

૫૧. તેઓ કહેશે “શું તમારી તરક રસૂલો ખુલ્લી 
[નિશાનીઓ લઈને આવ્યા ન હતાર્?' તેઓ કહેશે 'હા' 
(આવ્યા હતા)' ત્યારે રખેવાળા કહેશે “તો હવે તમે 


પોતેજ) દુઆ કરતા રહો!' પરંતુ કાકરોની દુઆઓ 


તો અકારત જનારી છે. (રુકૂઅ-૫) 
પર. બેશક, અમે અમારા રસૂલો તથા તેમના 
માનનારાઓઆને આ દૃંનિયામાં સહાયતા કરતા રહીએ 


૧૦. 





“બરઝખ' તે વચગાળાના સમય હૉય છે 


અલ-મેો મોન 


ઝક દાઇ 


પારો ૨૪ 


હક્ક 25 


556955: હઈ 
હક 
31633 


4, /7 '?77./ 


છેષ્ટાપ્તાહ્ક 4્છડ%ઉદ હક 
ઝાડા ક ઈઈફદયદઝાઉઇ 


236 ઉહ કિ 
બદ્રધ્ક 


હતું ૯19 15) હ શાળી 


કે શિક્ષા આપવા પહેલાં તે ગાળા દરમયાન 


ગુનાહગારોને તેમની સઝાના ગાંભિર્યનો ડગલે પગલે અનુભવ કરાવવામાં આવશે. અને કયામતના દિવસે 


તે અઝાબને પૂરેપૂરું અમલમાં લાવવામાં આવશે. 


૧૧. રસૂલોના વિરુદ્ધ કાકરાની દુઆઓ કદાપિ સકળ નથી થતી, પરંતુ તેમની બધી દુઆઓ અલ્લાહ 
નહિ સાંભળતો હોય તેવું માનવું યોગ્ય નહિ ગણાય. સંકટમાં સપડાએલા લોકોની પુકારો અલ્લાહ અવશ્ય 
સાંભળે છે. પછી ભલે પુકાર કરનારે! મોમિન હોય કે કાકર હોય. 


૬૫૭ 


ક્ર“ 


પારો ર૪ 





છીએ, અને તે દિવસે પણ અવશ્ય કરશું જ્યારે 
સાક્ષીઆ રજ થશે. 

૫૩. તે દિવસે ઝાલિમાને તેમના બહાના કંઈપણ 
કાયદો નહિ આપે. અને તેમના માટે લા'નત હશે અને 
તેમના રહેવાનું સ્થળ બેહદ બુરું હશે. 

૫૪. અને બેશક અમે મૂસાને હિદાયત (ની 
કિતાબ) આપી અને બની ઈસરાઈલને તે કિતાબના 
વારસ બનાવ્યા-- 

પ૫. જે (કિતાબ) સમજદારી ધરાવનારાઓ 
માટે હિદાયત અને બોધ આપનારી હતી. 

૫૬. માટે તું ધીરજથી કામ લે,બેશક, અલ્લાહના 
વાયદો પૂરો થઈનેજ રહેશે અને તારી અશકિતઆઓ માટે 
અલ્લાહ પાસે માકી માગતો રહે, અને સવારસાંજ તારા 
પરવરદિગારની બલંદ શાનના ગુણગાન ગાતો રહે. 

૫૭. જે લોકો અલ્લાહની આયતોના વિષયમાં 
કોઈપણ દલીલ વગર વાદવિવાદ કરતા રહે છે, તેઓ 
માત્ર વડાઈ ચાહનારા છે, જેના સુધી તેમનું પ ન 
શકય નથી. માટે તું અલ્લાહની પનાહ માગ. 
નિ:સંદેહ તે સર્વ સાંભળનારે। છે, સર્વ જેનારેો છે. 

૫૮. ખરેખર આકાશે તથા ધરતીનું સર્જન 
માનવજાતિના સર્જનના કામથી પણ મહાન કાર્ય છે. 
પરંતુ ઈન્સાનામાં ઘણાખરા તે (હકીકતને) સમજતા 
નથી. 

૫૯. અને આંધળો તથા દેખતો બન્ને એકસરખા 
નથી, તેમજ ભલાઈ કરનાર મોામિન અને બદકાર 
એકસરખા નથી, તો પણ તમે ભાગ્યેજ વિચાર કરો 
છો. 

૬૦. તે મુકર્રર ઘડી આવીનેજ રહેશે તેમાં કોઈ 
શંકા નથી, છતાં ઘણાખરા લોકો વિશ્વાસ નથી કરતા. 

૬૧. અને તમારા પરવરદિગારે કહ્યાં 'મને 
પુકારો, હું તમને અવશ્ય જવાબ આપીશ. બેશક જે 
લોકો અભિમાનપૂર્વક મારી બંદગીથઃ મોઢું ફેરવી 
લેશે તે બેઆબરૂ થઈ જહન્નમમાં દાખલ થશે.' 
(રૂકૂઅ-૬) 

૬૨. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા માટે રાત 
બનાવી છે કે તેમાં તમે આરામ કરો અને દિવસના 


ક 7%? 79૬7 727.” 
છીપ ક ક9 


જ ઝ ઉ ડક્ફડપું ા “727 
૧1 5૬ પ્રડ૭)8 5 % 5૦2 
9) 55૪% 


” 227 1 2/7 


21 6 35 


જી 9 72 ર 
વ “કાંન 


શી ર 


દડ; ગાઈડ 2૦-૩ ક હહ) શ્ય 
છે. વ ) દ્ર હૂડ 


ન્ન ૮7 


બીસ ઝાડ 


ન્ન 


છ ઝડ 


કકહડન 159% 
ટક 5 


97 65 દ્વ ત્ય 


છેઠ9ઝ૩્ઝ 
ધડ ૭૭૭55 ઘડઝેશાડાહુ 


ક 


2 છેડક્કકર વાડા 
«હ કહ્ડુગઠડડા કક દી 


દ ._૩ 


17477272? ”.772 ક બ, 
ઉક૯ઝડઠજ૦ડઇઇક હ 


શદડાકડડડફી કડડડડહ ઝી 


૬૫૮ 


સૂરાહ ૪૦ અલ-મો'મીન પારે ૨૪ 


(પ્રકાશમાં) તમે જોઈ શકો. બેશક અલ્લાહ 
માનવજાતિ ઉપર બેહદ મહેરબાન છે પરંતુ ઘણાખરા 
લોકો તેના આભાર નથી માનતા. 

૬૩. આવો છે તમારે પાલનહાર, અલ્લાહ, જે 
તમામ વસ્તુઓને પેદા કરનારા છે. તેના સિવાય કોઈ 
અન્ય મા'બદ નથી; છતાં તમે બહેકીને કયાં જઈ રહ્યા 
છો? 

૬૪. બેશક, અલ્લાહની આયતોના ઈન્કાર 
કરનારાઓ (હમેશાં) આમજ બહેકો જતા રહ્યા હતા. 

૬૫. તે અલ્લાહ જ છે જેણે ધરતીને તમારા માટે 
આશ્રય લેવાનું સ્થળ બનાવ્યું અને આકાશને છત્ર 
બનાવ્યું અને તમને આકાર આપ્યો પછી તમારા 
આકારેને સૈદર્ય બક્યું, અને તમને પવિત્ર રીઝક 
અર્પણ કર્યું. આવા છે તમારે પરવરદિગાર, અલ્લાહ 
જ અનંત બરકતોવાળા છે, તમામ સૃષ્ટિના પાલનહાર 
છે. 

૬૬. તે જીવંત છે. તેના સિવાય કોઈ અન્ય 
બંદગીનો હક્કદાર નથી. માટે તેનીજ બંદગી કરો, 
અને પૂરા યકીનથી તેને પુકારો. સર્વ તા'રીકના લાયક 
અલ્લાહ છે, જે સમગ્ર સૃષ્ટિના માલિક છે. 

૬૭. તું કહે “તમે અલ્લાહ સિવાય જેને પુકારે 
છો તેની બંદગી કરવાની મને મનાઈ કરવામાં આવી 
છે, જ્યારે કે મારા પાલનહાર તરકથી મને સ્પષ્ટ 
દલીલો મળી ચકો છે; અને સૃષ્ટિના સજનહારના 
આધીન થવાનો મને આદેશ મળ્યો છે. 

૬૮. તે એજ છે જેણે તમને માટીમાંથી પેદા કરી, 
વીર્યના ટીપામાંથી, પછી માંસના લોચામાંથી, તે તમને 
એક બાળકના રૂપમાં બહાર લાવે છે. અને પછી તમને 
પૂર્ણ શકિતઓ પહેંચાડે છે, પછી તમે વૃદ્ધાવસ્થાએ  ું 
પહેચો છો, જેકે તમારામાંના ઘણા તે (મરન 
પહેચ્યા) પહેલાં મરણ પામે છે; અને (ઘણાને જીવતા 
રાખે છે કે) તમે મુકર્રર મંઝિલ ઉપર પહેચી જાઓ, 
અને તમે શાણપણ પ્રાપ્મ કરો. 

૬૯. તે એજ છે જે જીવન આપે છે અને મૃત્યુ 
નીપજાવે છે અને જ્યારે તે કોઈ કામને કેંસલો કરે છે 
તો તેના વિશે એટલું જ ઉચ્ચારે છે થઈ જાઓ' અને 
તે થઈ જાય છે. (રુકૂઅ-૭) 








ન ! ક 96 
ગ્રેકહ્ઝાકાટ્ટડ૨52534016 


“22797 “ 7,792 1 
બેઝ, 9 છેડાઈ: ડ? 


279 2% (4 
(4ડ15 ઊડ કીક ડક હજી 
કી પી ઉન કઝ 


હાત52 હૈ*2 ક ત્રિ 2 જ અડ કી ન 
૬ દ 


ડન તિ 

જ 

29 27 797» ન ““72.7?,72 
4 બક 14015 હડ; 


રદ 4 લી «% 76 27 
જ કક 
ઝક »5) ૬5 ધપા 


મર» 6૮૮ «4 # 7) ઝત રી 7 
ડક હઝ! 545૭ 


50% 

હિ 2 “દ્ર ત્ર «૨2 997 572 » ૭ 
કે 1-15 ૩ “સઝ5૯ ૭» 

દ ર્ર શ ન 22527 

ઉ9 હ»૭ ૭૬40૯» 


૬૫૯ 


(૫૦૫૭ 


સૂરાહ ૪૦ અલ-મેો'મીન પારો ૨૪ 


૭૦. શું તેં નથી જેયું કે અલ્લાહની આયતો વિશે 
વિવાદ કરનારાઓને કેવા ગુમરાહ કરી દેવામાં આવે 
છે? 


૭૧, બેશક કિતાબનેો અને જે આપી અમે ઝ 


રસૂલોને મોકલાવ્યા તેના અસ્વીકાર કરનારાએ।. 
સમય આવતાં સઘળું જાણી લેશે, 

૭૨. જ્યારે તેમની ગરદનેોમાં લોખંડના તોક 
પડશે અને સાંકળામાં જકડી તેમને ઘસડી, 

૭૩. ઉકળતા પાણીમાં (ડુબાવી), પછી આગમાં 
જલાવવામાં આવશે. 

૭૪. પછી તેમને પૂછવામાં આવશે “કયાં છે 
તમારા તે ઠરાવેલા શરીકો-- 

૭૫. “અલ્લાહ સિવાયના?' તેઓ કહેશે 'તેઓ 
અમારાથી અદ્રષ્ષ થઈ ગયા છે. બલ્કે અમે તો 
પહેલેથીજ કોઈ બીજાની પૂજા કરીજ નથી.' આવી “* 
રીતે અલ્લાહ કાકરોને ગૂંચવણામાં નાખી દેશે. 

૭૬. “વગર કારણે ધરતી ઉપર ફૂલાતા કરવાનું 
તેમજ તમારા ગર્વનું આ પરિણામ છે. 

૭૭. “હવે જહન્નમના પ્રવેશડ્રારાોમાંથી દાખલ 
થઈ જાઆ. જેમાં તમે કાયમ માટે રહેશો. બેશક, ગર્વ 
કરનારાઓનું ઠેકાણુ બહુજ બરુ છે!” 

૭૮. (હે રસૂલ) તું ધીરજ રાખ, ખરેજ 
અલ્લાહનો વાયદો પ્રો થઈનેજ રહેશે. અને અમે 
જેનાથી તેમને ડરાવીએ છીએ, તેમાંથી થોડુંક (કદાચ) ૬૯. 
તને દેખાડી દઈએ અથવા (તે પહેલાં) અમે તને ઉઠાવી 
લઈએ, તોપણ તેમને અમારી સમક્ષ લાવવામાં 
આવશેજ (તેમાં શંકા નથી). 

૭૯. અને અમે તારા પહેલાં પણ રસૂલે! મોક્લાવ્યા 
હતા, જેમાંના કેટલાકના અહેવાલ અમે તને જણાવી 
ચૂકયા છીએ અને કેટલાકનું વર્ણન અમે હજી તારી 
સમક્ષ નથી કર્યું; અને કોઈપણ રસૂલની શકિત નથી કે 
તે અલ્લાહની આજ્ઞા વગર કોઈ મો'જેઝા દેખાડે. પરંતુ 
જ અલ્લાહનું કરમાન આવ્યું હતું, તેના નિર્ણય 
સત્યના આધારે લેવાયો હતો, અને ત્યારે જૂઠૂં 
બોલનારા પાયમાલ થઈ ગયા. (રુકૃઅ-૮) 





ન” ૦ #” ક ૨૦ “ક૦ (# 
કૃ 2 2 
ક પ લહ દ્વ 52 
નક દ્ર હતિ % ષ્ટ 2 મઉ 
ક.તુધર્ઝાડુડહ્ડઉદ ૭5૯ 


શકન ક 


છી છડ 17 ર ૭/7 9 2 ક 
હક્ક્િઝઝઝાઈક્છવઠુઝકી)) 
હંડાક ઉડ ટેક્્ાતું 


ન્ન 


છેવ્ક્ડ સઝ ન્ન કી “ડ્ર 
ડડડઉઈડઇડરાકઝ, 
ાહ-ઝડબાયબ્ઇડડડઠ 2955 
9ડાક્કી 
શ્રબ્છીહડ%ક#ઝદ; કા 
₹ 2747-2497,” 
કડઝઝકડપુડ હુ 
-શ્ક “2%  - ક યા તિ 
% “પય્ડપ્વ્ કાકડ 
66 દડા 
હ્કહઈ ણા ઇડ કય 


92 ક કઇ 7447497 92.7 ૬ 2. 
છેહક્ઝ.ઝઇહડક5કડઝ હા 


ન્ન 


દડડઝત્કઝલરકડ્ટડઝદાઝાજઉ 
ઇક ક્કઈકડડડકડહડુ 
દૃહાઉઇવ્રહ્ડ ઈ ઉત્ર 
ઢાઈ ત ડક! હડક, ર હ હૃ 


૬૬૦ 


સૂરાહ ૪૦ અલ-મો મોન પારે ૨૪ 





2 


ન ન ક: ડ્‌ ન 7 7? 1272 મ 477 4 
૮૦. તે અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા માટે પશુઓ 54344 ળી કરડ્ડ ૯ ઈ (૫૫! દ્વા 


ન“ ભ જડ “ “હ ન 
પેદા કયાં કે અમુક ઉપર તમે સવારી કરો અને અમુકને 


સ. 5 «રી£(4 
તમ ખાઆ--- ( 22 ટં ક ર 
ર. ન દ્ર દ્વિ ૮ ક વ 9-* 77 
૮૧. અને તેમનાથી તમે તમારી મનચાહતી છશદણદડ 55655545 
મંઝિલો ઉપર પહેચોા, અને તેમના ઉપર તેમજ “2.99 9899 કઝ 
વહાણેમાં સવાર થઈ હરેકરે. બ્ડડ્ક કાંડ 2 હડ 2૭૦ 


» 
હ કે ક 99 કકે ધ 14% ક! મિ નર 
૮૨. અલ્લાહ તમને પોતાની ઘણી નિશાનીઓ 6૭ 2 92 ક હિ પાડ, 
દેખાડતો રહે છે તો પછી તેની નિશાનીઆમાંથી કઈ 
કઈ નિશાનીઓને તમે ઈન્કાર કરશો? 
નક “જે ૦ ીં ર ધિ ન જક 2 71?27 ક97?7 9 199 # ન 
૮૩. શું તેઓ ધરતીમાં કયી નથી કે તેઆ જોઈ હુ ઈક 559૬5૪ ૫૭ ડડ 
શકે કે તેમની પહેલાંના લોકોનો કેવો અંજામ આવ્યો 1જી 7 ક 
જ જ લોકોથી ક ૦ “હડ છુક 52૯” છા 
હતે? તે લોકો તો આ લોકોથી સંખ્યામાં અનેક ઘણા પ ની નર્ક 
૧ જ છે "% વ 97 192 જલ્્્ન ક 
હતા, અને આ લોકાથાં વધુ બળવાન હતા, અને આ કા કાપ હ્ર્ ઝઠ્ઠુંઈડિ 59 
લોકોથી વધુ (એતિહાસિક) યાદગારે। દુનિયામાં 


* ન કક # 97 
મૂકી ગયા હતા, પરંતુ જે પણ કમાણી તેમણે કરી હતી ડડ દ 
છા ર ત્‌ 
તે તેમને લાભકતા ન નીવડો. દાટ ન 977 % 222 (૯ 
૮૪. અને જ્યારે પણ રસૂલે! તેમની તરક ખુલ્લી ભડ હડપ જીન 


[નિશાનીઓ લઈને આવ્યા, તેમની પાસે જે થોડુંક જ્ઞાન ._ 797,?/*7 શટર? ., ૧4[(૮4 «ન 
ક. ૬. "" ” કજ જૂ ૦ કડ નાઇક 
હતું, તેનેજ તેઓ વળગી રહ્યા. અંતે જેનું તેઆ હાસ્ય ર 


ઉડાવતા હતા તેજ વસ્તુએ તેમને ઘેરી લીધા. પ 

૮૫. અને જ્યારે તેમણે અમારો અઝાબ જોયો ઉઠ 5 490 નં હિ ક દાઈ ઉડ 
ત્યારે તેઆ પુકારી ઉઠયા “અમે (હવે) એક અલ્લાહ ધાં 95 
ઉપર ઈમાન લાવીએ છીએ, અને અમે અમારા ઠરાવેલા ૦૦૪ હ 
શરીકોનોા ઈન્કાર કરીએ છીએ.” 

૮૬. પરંતુ અમારો અઝાબ જોયા પછી તેમનાઆ ઇડણાઇળઇફણ્પ ફક, ડડ 
ઈમાન તેમને કંઈ લાભ '”) નથી આપી શકતે. આ કે 1556 4 
અલ્લાહને! નક્કી કરેલો નિયમ છે, જે તેના બંદાઓમાં 29 છર્શ્ર્ હ્ડડ વિત પદાન કી 
ચાલતો આવ્યો છે. અને આવી રીતે કાકરો પાયમાલ હ 7? હકક ઉ65 હ હ 
થઈ ગયા. 





૧૨. તમારી જરૂરીયાતો પ્રમાણે. 
૧૩. જ્યારે પાપનો ઘડા ભરાઈ ચૂકે છે અને શિક્ષાને અમલમાં લાવવાને! દિવ્ય નિર્ણય અપાઈ જાય 
છે, ત્યારે પાપીઓ માટે કવખતે ઈમાન લાવવું અથવા તોબા કરવી લાભકતી નથી નીવડતી. 


૬૬૧ 


સૂરાહ ૪૧ હા.મીમ સજદાહ પારો ૨૪ 





હા. મોમ સજદાહ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને (€ક-સ્ટ|હ છુક ક્રિ 
દયાવંત છે. અ. 
૨. હા, મીમ (હમીદ તે પ્રશંસાપાત્ર છે), (મજીદ 0૬ 
તે બ્લંદ શાનવાળો છે). 
૩. (આ) અનંત કૃપા કરનાર અને વારંવાર દયા ઈ 2 11, '29 જ 7૪ 19.2૮ 
(આ) ટ %ક્ક્કાંછન1હક 2૭” 


કરનાર (અલ્લાહ)ની વહી છે. 

૪. આ કિતાબ છે જેની આયતોનું વર્ણન બહુજ ઈક” (ટ નદા ૬21 હ 
સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવ્યું છે, આ અરબી ભાષાનું “7 જ ઇછુ 
કુરઆન તે લોકો માટે છે જે (લોકો તેનું) જ્ઞાન રાખે 


ડડ૭ઃ 
“ક્ક્હ્ઝ 


છે. 
દ મ ્ 24 વ્ડ્ફરક ક પ 7” દ 
પ. (અને તે) ખૃશખબર આપનારી છે અને (45 છેડ 515 ડર 
ચેતવનારી છે પરંતુ લોકોમાં ઘણાખરા મુખ ન 492247 
ણ. ક ક ન ફક 
ચાલ્યા જાય છે અને સાંભળતા જ નથી. કા 


૬. અને તેઓ કહે છે “અમારા હૃદયો પદીમાં છે, દ્ર દડ્ટ ફે દ્્ચ્ડા ઉછ 1ઠીઉઈ 
અમારા કાન બહેરા છે અને અમારી તથા તારી વચ્ચે (7 દઈ છ 2 કંકણ, નડી 185 
એક આડ છે. માટે તું તારું કામ કર અને અમને પ 
અમારું કામ કરવા દે 


વૃ 9 (7 
કે ૦૭%. હડડઉ-કુ 
૭. તું કહે “હું તો તમારા જેવાજ ઈન્સાન છું. જૂ છ૬740 જ 27 .£૪:, 7 € 2 

"" "5" હ ૦ ઝડ ક કી 49 હ ભી [6130 
મને તો વહી દ્રારા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે 7 કક 5 45 
તમારે। મા'બ્‌દ એકજ છે માટે તમે તેની તરકનોા રસ્તો 7 
અપનાવો અને તેની પાસેથી માકી માગતા રહો. બેશક 


ક? 27, 9/૦૭, 


2/74 ૧579*49(૮4 [૮9% 
૩439 9645.45) કડ “૭8 4)! 


"% ન્ડ 272 71₹ 
બૂત-પરસ્તોની બરબાદી છે, બ્બ્ક્ગ્કં 
૮. જ ઝકાત નથી આપતા અને જે આખેરતના _ /9#'42 -*$ 74 ર “94 
ઈન્કાર કરનારા છે. ી નિ ઝી કકે મહક 


કે ક “ડ્‌ “જ ઝડ 72૮7272277... | ક ” 72771 7944 
૯ જેલોકો ઇમાન લાવીને ભલાઈના કામો કરે છે કડ 515 હટા.વડાપટ રાઠી 
તેમના માટે ભલાઈના અતજ નહિ આવે. (રુકૃઅ -૧) હ કેન્ડી 
. 975 
ઉછ હ 
૧. કાકરોના આમ કહેવાને અર્થ એવો નીકળે છે કે તેમને પોતાની માન્યતાઓથી પૂરતો સંતોષ છે 
અને તેઆ આંહઝરત સ.અ.સ.ની તાલીમને માનવા માટે તૈયાર નથી. 





૬૬૨ 


સરાહ ૪૧ હા.મૌમ સજદાહ પારો ૨૪ 





૧૦. તું કહે *શું તમે ખરેજ તેને નથી માનતા શક ઝર ડી 5-66 1(10 1 
જેણે પૃથ્વીને બે દિવસમાં '*? બનાવી હતી? અને શું દ 
તમે બીજાને તેનો શરીક ઠરાવો છો?' (જ્યારે) તમામ «૪ («હડ શ1231હ5. 1 
જહાનનોા પરવરદિગાર તો ક ક જા હ ની 
૧૧. તેણે જ ઊંચા પર્વતોને (ધરતીમાં) કાયમ -__, વ. ન 
કયાં છે મ (અસંખ્ય) બરકતો રાખી છે. અને શ્ઝહ કહાઈઝકઝઈઉડડગ્ડ 
રોઝી શોધનારાઓની :* આવશ્યકતાએ અનુસાર પૂરા 1૮: ઊ્ડ્ડાઈુપ 3195 પ ન 
પ્રમાણમાં ખાઘ વસ્તુઓની ચાર દિવસમાં તેણેજ ી ન 
વ્યવસ્થા કરી હતી. પ 
૧૨. પછી તેણે આકાશ તરક ધ્યાન આપ્યું જેમાં (ઠપ 56 ૭5, હદ 
(માત્ર) ધૂમ્મસજ હતું અને તેણે આકાશ તથા ધરતીને ટ 
સંબોધીને કહ્યાં, (હે ધરતી તથા આકાશ) તમને ણના ૪8) 
પસંદ હોય કે ન હોય, તમે બન્ને મારા આધીન થઈ રડ 
જાઆ! બૅનેએ કહ્યાં “અમે તારી ઇચ્છાને આધીન જોહઝક્ટુપંક 
ઈએ છીએ.' ટયા રુ» ! દ 
૧૩. પછી તેણે બે દિવસમાં સાત આસમાનો “22 છુ*૭ષટન્ગ્ટ્ઞહ્ક્ન્‍્ય્ટ 
બનાવી દીધા, અને તેણે દરેક આસમાનને વહી દ્રારા («42) રડ) ઉડ કકડા છ ર 
તેની વ્વવસ્થા પહેચાડી અને અમે ગગનને દીપકો સ ટ 
(તારાઓ) વડે શણગારીને સુરક્ષિત બનાવ્યું. આ સર્વ ઝક યી ઈમાં, ડક હ્ટપ્ઝ્ક 
શકિતશાળી, સર્વજ્ઞની જબરદસ્ત જવસ્થા છે. 


2, ત 


તહ દ્વ 

૧૪. પરંતુ જો લોકો મુખ ફેરવી ચાલ્યા જાય તો બ્ર્ક્ક્ક્ઝ 

તેમને કહી દે “હું તમને એક વિનાશકારી આકતની ઝડ 5 ધ” પ કાક 
ચેતવણી આપું છું જેવી આકત આદ તથા સમૂદ ઉપર 

૫] હતી.” 5 ટરહશ્ડક 


૧૫. જ્યારે તેમના રસૂલે તેમની આગળ પાછળ 97૦ 722 
ય ક કે રી ૭ ગ્છેહર્ઝડ્સ્ડબ 5 ફાડ) 
આવતા રહ્યા અને કહેતા રહ્યા કે માત્ર અલ્લાહની જ 


ન્‍ ક. ર. જે ત ક જ ૯ ૭?૦૬૩72 .14 
બંદગી કરા, તમણ જવાબ ટો જ્ળ અમારા છુ: ઈતર ડ્ર ચગ 


પરવરદિગાર એવું ચાહત તો બેશક તે કરિશ્તાઓને મ દ 
(રસૂલ બનાવી) મોકલાવત. માટે તમે જ લઈને આવ્યા (9 6)9% નાની 545 જા 
છો તેને અમે માનીશું નહીં. 
----------ડડ:--:-------------------- * 
ર. આ આયતમા જણાવેલા બે દિવસોની લંબાઈનો અંદાજ કાઢવો મુશ્કેલ છે. બે દિવસો! હઝારે 


વષાના બની શકે છે, કુરઆન પ્રમાણે “ૌમ' અર્થીત દિવસ એક હઝાર દિવસને પણ થઈ શકે છે. (જુઓ 


પ્રકરણ ૨૨. આયત.૪૮) અથવા એક દિવસ પચાસ હઝાર વર્ષને પણ થઈ શકે છે. (જુઓ પ્રકરણ ૭૦. 
આયત.૫) 


૩. જેણે જીવન આપ્યું છે તેણે તે જીવનની આવશ્યકતાઓ પ્રમાણે તેમના ભરણપોષણના સાધનોને 
પણ પ્રબંધ કર્યે છે. 


૬૬૩ 


સરાહ ૪૧ હા.મોમ સજદાહ પારે ૨૪ 





નન 


૧૬. આદની કોમે ધરતી ઉપર નાહક્ક પોતાની 5 હુક ક ક ્ક્ઝ બા હું! 9૬: 
મોટાઈને ગર્વ કર્યો અને કહ્યાં, અમારાથી વધુ બળવાન કે 
ક. 


બીજે કોણ છે?' શું તેમણે વિચાર ન કર્યો કે જે કાડી, ઝશકછડડઝ 51 
અલ્લાહે તેમને પેદા કયી છે તે તેમનાથી અધિકતર 


[કડક #-2 72 તી ન”72 2 નક ક 1 
બળવાન છે છતાં પણ તેઓ અમારી નિશાનીઓનો 2222 કક.બ્ડઝપ ઝાક 

કક 
ઈન્કાર કરતા રહ્યા. ૭૩૭૩ કો 


4૦૦ નર 
૧૭. જેથી અમે અમક મનહસ દિવસો માટે _ ૮7% «7. ક 
રડ જ કે કડ ્ ર ઝડ હા #” ૭ «ન નર ત્તિ શ ન્ન ક ક ન 
તેમના ઉપર આંધી ચલાવી કે અમે તેમને આ જીવનમાં દ “કટ રાછુ)-૩ -- ણ 1.3 
અપમાનજનક સઝાનોા સ્વાદ ચખાડીએ. અને (૮*૨1। ૪. (3. “11 77 22749 ૦૭૨ 
૦ સ. ૧ ક જ કક્ગ્ડીહેન્કક્હાપ્ઝાપંત ૬૨૩૫ 
આખેરતના અઝાબ તો તેનાથી પણ વધુ નામોશીભયાો 5 હ 
જે જ ખે ક 2 778 હીં ૦ ૦ 
હશે. અને તેમને કોઈ સહાયકતી નહિ થાય. 9૭૮5-5292 -ક5કી૭ા્ડ્ઝદ 
૧૮. અને સમૂદની દશા એવી થઈ કે અમે તેમને 


1”1112,77#9(7 973 24777. દ 
ક રૂઝ | બ જ પ“ડ્ટ્ક કિ 
હિદાયત આપી છતાં તેમણે હિદાયતના બદલે હડ કગ કમીઝ 


ક ઈન ર નન 


અંધાપો” પસંદ કર્યે. જેથી તેમની કરણીના પરિણામે ખ્ઠાડઝા વ5૦૦૬૦ સિ હ! 
એક નામોશીભયી અઝાબે તેમને ઘેરી લીધા. ન્ટ છાડ. 
૧૯. અને તેમનામાંના જે લોકો ઈમાન લાવ્યા ક ટ્ર 
ડુ “ ૦ ૯ “" હિ. ૧ દ .-92£૬7 22 ક્ર” ન “૫/2 ₹ 
પ ન ધારણ ક્યું તેમને અમે બચાવી લીધા. (૯-૨: સ 419536 5 હ 
રકૃઅ-૨ 
પ ક જ “ડ્‌ ક ૨ દ્ર 1 ૭797 227 72/૮7 
ર૦. અને તે દિવસે જ્યારે અલ્લાહના દુશ્મનોને દપચ્ડાહ!દ્રા!કાપં “ગહ. 3 
એકઠા કરી એક બીજા પાછળ જુદા જુદા ટોળાઆમાં ઉ 
(ઢોરોની જેમ પરોણાં વડે) આગ તરક હાંકવામાં ક 
“૧ 9.,ન 2 ણ. નિ ફુ 
આવશે; 22૭૨૩ બ્થિ્ડ્વ્ુન ડઝ ક 


ર૧. ત્યાં પહેચતાજ તેમના કાન તેમની આંખા ટટ 9 
અ & તેમના શરીરની ચામડી તેમના દૃષ્કૃત્યોની સાક્ષી €2૯ ૭માં છઈપ્ ડડ 


પુ સ્‌ (૫) 
"માપગ. શ્ર (777 

રર. ત્યારે તેઆ પોતાની ચામડીને કહેશે 'અમારા ક ડુ મરા કડ કરકેડ)કઉંડ 
[વિરૃદ્ધ શા માટે સાક્ષી આપો છો? તે કહેશે કડક દરકાર ત્વાં 


“અલ્લાહેજ અમને વાચા આપી છે જેવી રીતે તેણે 


7. આંધળા જેમ અથડાતો કરે તેમ પોતાની ગુમરાહીના અંધકારમાં ભટકતા કરવાનું તેમણે પસંદ , 


દ 
ઉત 


પ. તેમની કરણીના પરિણામે। શારીરિક ખાડો તથા બીમારીઓના રૂપમાં મમા ઉપર તૂટી પડશે અને 
તેમની બદકારીઓની માઠી અસરથી તેઓ પીડાતા હશે. તેમના શરીરના અવયવો તેમની બરી કરણીઓની 
સાક્ષી આપશે; અથવા તેમના શરીરના તે અવયવો જેના વડે પાપાચારો કરવામાં આવ્યા હશે, તેમની 
એકએક ક્રિયાને સુરક્ષિત રાખવામાં આવી હશે જેને કયામતના દિવસે તેની સામે સાક્ષી તરીકે પેશ 
કરવામાં આવશે. 


૬૬૯૬૪ 


સરાહ ૪૧ 
પ્રત્યેક વસ્તુને વાચા આપી છે. અને તેણેજ તમારુ 
મૂળ સર્જન કયું હતું અને તેનીજ સમક્ષ તમે પાછા 
લાવવામાં આવ્યા છો. 

ર૩. “અને તમે મુદ્લ ન ડયી કે તમારા કાન અને 
તમારી આંખા તથા તમારી ચામડી તમારી વિરુદ્ધ 
સાક્ષી આપશે, બલ્કે તમે એવું ધાર્યું હતું કે અલ્લાહ 
તમારા ઘણા કૃત્યોથી બેખબર છે. 

ર૪. “અને તમારા પાલનહાર વિશેના તમારા 
અનુમાનોએ તમને પાયમાલ કરી નાખ્યા “ છે. જેથી 
આજ તમે નૃકસાન ભોગવનારાઓઆમાંના થઈ ગયા 
છોા.' 

રપ. હવે તો આગ તેમનું ઠેકાણુ છે, માટે તેમને 
સહન કરવુંજ પડશે. હવે જો તેઓ રહેમતની નઝર 
ચાહશે તો પણ તેમના ઉપર રહેમ કરવામાં નહિ આવે. 

ર૬. અને અમે તેમની સાથે એવા સાથીઓઆ 
લગાવી દૌધા જે તેમની પાછલી કરણીએ અને આગળ 
આવનારી કરણીઓને આકષેક બનાવી દેખાડતા હતા. 
અંતમાં તેમના ઉપર તે અઝાબનો નિર્ણય લાગુ થયો જે 
તમના પહેલાં જીન્નાો તથા ઈન્સાના ઉપર સાબિત થઈ 
ચૂક્યો હતો. બેશક, તેઓ નુકસાન ભોગવનારા હતા. 
(રકૂઅ-૩) 

૨૭. અને જે લોકો ઈમાન ન લાવ્યા તેમણે કહ્યાં, 
"કુરઆન (ના ઉપદેશને) સાંભળાજ નહિ, અને (તેના 
વાચનના) દરમિયાન ધૉધાટ કરતા રહો કે કદાચ આવી 
રીતે (તેમને નિષ્ફળ કરવામાં) તમે કાવી જાઓ.” 

૨૮. અને જે લોકો ઈમાન નહિ લાવે બેશક, 
તેમને અમે અઝાબનો સ્વાદ ચખાડશું, અને બેશક 
અમે તેમના બ્રા કામોના બદલો તેમને આપશું . 

ર૯. તે જ્હન્નમનાં આગ અલ્લાહના દુશ્મનોનો 
બદલો છે. અમારી આયતો ને ન માનવાના બદલા 
તરીકે તેમનું સદા માટે રહેવાનું આ ઘર હશે. 

૩૦. અને જે લોકો ઈમાન ન લાવ્યા હશે તેઆ 

કહેશે “હે અમારા પરવરદિગાર, અમને તે જીન્ના તથા 


7 


હા.મોમ સજદાહ 





નન 


977 22 કી જ કન ઘા 
જે૯ક*૦»5%71 ૪52૮5 


ત્ર 


હાક ાઉક 
9 હડડકઉા નકકી 
હઝ હડ્રઈકાડ 
જ્ઝ.-્કહ્થક્હડાડ 
બડપકડ#કઃઉઇકડઈઉ્ડઈડ 
હશ્ડોડકરડડડડ-ટડડાડડ ડક 


ય 92:75 -2% 


દૃ “2 આક 
ઊ૭ખ્ક-કક95ન્ચ્ 


હાં; કડકકઈ૯)હઉડ 
જછેઉક્ઝ5 -“રઝદ્રડા%₹5 


492.» , 406 7719277772 4, 44? ૬77; 
કહ ડઉાકકજપ્રાટ્ફડ-5 
”દી7?મર્%છ્ 2. *(7₹797926., 9-7 
જછેઈકકાકઇહત્ાઇ કડ 


5પ ગ્ફઇણ॥દ્રણાડઈટોકડ હાડ 


“”%72 257 7૦10 જ 7 #7759 2729 
જછેબક્્શ્ક્રુધ્ાકઈઇપજીડદ્રાંડ્ડા 


હ ૬1હટાઉ/ઉડ૪ ઇલ હઉ; 





૬. અલ્લાહમાં વિશ્વાસ ન હોવાને પુરાવા ગુનાહ છે. ગુનાહ કરનાર અલ્લાહથી નિડર થઈને જ 


ગુનાહા કરતો રહે છે. 


૬૬૫ 


દ 





સરાહ ૪૧ હા.મોમ સજદાહ પારો 


આ -ક ણ... 


ઈન્સાનોા બતાવ જેમણે અમને અવળ માર્ગે દોરયી હતા, 727 74:(77?7*4 
“"% "““_ “૫ ક ને "% ક -"_- ડડ ન હ#પંડડડ 94 ડુ ૭ 
અમે તેમને અમારા પગતળે કચરી નાખીએ જેથી તેઆ 


રૂસ્વા થાય. ૦૭ા*-5હ૭2 તાલી 


૩૧. બેશક જેમણે કહ્યાં, હતું કે અમારો 


ર૪ 





ન ક્ટ “કક ૬૮૮ ક ક 74, 12 

પાલનહાર અલ્લાહ છે, અને તેઓ તેના ઉપર કાયમ ક 1». ૬ દ્વા કડ હીરહ 
રહ્યા, તેમના ઉપર કરિશ્તાઆ ઊતરે છે (અને કહે છે 97_ 927,679 (77:72€'₹7.0,; ? #- 
જ ર્‌ ૫ જ છ 35 19#5ડાઇાડશ “કર 
તમે ગભરાઓ નહિ, ન ચિતા કરો, અને જે 

જન્નતનેો તમને વાયદો આપવામાં આભો હતો તેમાં 6659297225 જમી 


સદા આનંદથી રહા. 


૩૨. "આ જીવનમાં અમે તમારા સાથી છીએ ઝકીહુંડદપાઝીહઝકકહકડ 
તેમજ આખેરતમાં પણ. ત્યાં તમારા મનની બધી ((૮9. જડ શિ 
( ણો જે નડ ન ૦ જ “૧ નડ ન ઇદ્ઈડક ક ઇછ્જક્કડ 


ઇચ્છાઓ પૂરી થશે અને જે કંઈ તમે માગશો તમને ત્યાં 


નર ક “2% 55 
મળા રહેશે-- ,છય્ક્હડ 
૩૩. આ મહેમાનનવાઝો (આતિથ્ય) તે છેશ્રટકહ્ડ 55 જ 
બક્ષનાર, દયાવંત તરક્થી હશે.' (રુકુઅ-૪) ( દ ત 96૦૭૬ 7? ૮97 94: 
ન હ ર .. ઉ-ડ5તદ્વૂ [ડડ હડક 
૩૪. તે ભકિતથી બેહતર વાણી કોની થઈ શકે છે ર ઠં 2 ઈ 
ક. દિ ક ક શ હ. કા ક ન «9 ક 2 ક્ક્ફ ક રૈ 
કે જ અલ્લાહ તરક બોલાવે, અને નેક કામા કરે અને છ | 6૭ હ૭૮ 514 


કહે “હું (અલ્લાહની) તાબેદારી કરનારાઆમાંનો છું .' 


ન” 
ર ન્ડ. 9 કક 29૭ 5૮૦૬ 7817772 99 જૂ 
૩૫. અને નેકો તથા બદી એક સમાન નથી. હ 5) વડા ૧:45] 555 
નેકો વડે બદીને દૂર હટાવતા રહે. પછી જોઈલે 


%./,77 કકે 2-9૦-7 
“* 5 ન ન“ “. “"“ ન છ 910૦ 1 કકહ્ન્5 
તારા અને જેના વચ્ચે દુશ્મની હતી તે તારો કેવો પાકો 2“ ઝર ન ઈ ન 


મિત્ર બનાં જય છે! 2 દ કડછ 


૨ ન ૦૫ ફક બનન” 
૩૬. પરતુઆ (ગુણ) માત્ર સબ્ર કરનારાઆનેજ, . કઇ [દૂ હ વડા ન દઉ 
અને બહુજ ખુશકિસ્મત હોય તેનેજ પ્રામ થાય છે. (૬53૫-2૬26! મી ખિ 


તું 
કે 


૩૭. અને જો શયતાન તરકથી તને કોઈ ઉશ્કેરાટ 0 5» ઝી 
થાય તો! અલ્લાહની પનાહ માગ. નિ:સંદેહ, તે સર્વ 2 -,..% 7 ૮67૮ 
જાણનાર, છે સર્વ જોનાર છે. ઇઝ ટઝ હુડા: રપ) 

૩૮. અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર (તે) તેની ૦ રા, 


નિશાનીઆમાંથી છે. (માટે) તમે સર્યને સિજદો ન )?7%ર# 797% 9 
હિ ન "જ ૦ ૯ દ હિ. ૫ "" "" *95512(7-ન્‍5119 5 ફા ઝાડ 
કરે, ન ચંદ્રને, પરેતુ પોતાના સર્જનહારને નમો।, જેણે 


સ. ૯ ન ન ડ્‌ ક કડ ૦ ક 227907 22 4 ન 
તે સર્વને સર્જ્યા છે, જો ખરેખર તમે તેની બંદગી જીક | નતા, કાકા 
કરનારા છો તો. 5565 62658) ને તકર 

૩૦૯. પરંતુ જો તેઓ નકરતથી મુખ ફેરવી ચાલ્યા ઈહ્શ્દેડ 

“ નડ ક શ ઝો “ પ ક” 747: ર” 

6૪ ડડ 6૪ બ છછ 

તા હોય તો (તેમને તવા દે), કારણ કે તારા હ્ક્ષ્ુ જા ના ઝની 
પાલનહાર પાસે રાતદિવસ તેની સ્તુતિ કરનારા મોજદ 
- કઝ હ ૭%ડકુ્ઝુ 22 - 6 રિ 
છે, જ કદીપણ થાકતા નથી. છે ૭૦“ કે ૦2.૫૪ ઇહ 


# આ 9 


૬૬૯૬૬ 


હી 


સરાહ ૪૧ 


૦... તાણ -. ... નારતાીિણાલતાઈસ0મા#ત. ..... “ન... -.... 


૪૦. અને તેની નિશાનીઆમાંથી આ એક છે, કે 
તું ધરતીને સૂકાઈ ગએલી જેઈ રહ્યો છે, પરંતુ જ્યારે 
અમે તેના ઉપર જળ વરસાવીએ છીએ, તો તે જીવંત 
થાય છે, અને ઉપસી આવે છે. બેશક જે તેને સજીવન 
કરે છે, તે મતદેહાને પણ સજીવન કરી શકે છે. 
ખરેખર તે સર્વ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. 

૪૧. સંદેહ, જ અમારી આયતોના અવળા 
અર્થે કરે છે તે અમારાથી છુપા નથી. તો શું જેને 
કયામતના દિવસે અગ્નિમાં ધકેલી દેવામાં આવશે તે 


સે 
દિવસે અમનમાં હશે તે? માટે તમે 


ક નન 


બેહતર છે કે જે તે 
જ ચાહા તે કરતા રહો; બેશક, તમે જે કરે છો તે તેને 
જોઈ રહ્યો છે. 

૪ર. જ લોકો તેમની તરક આવેલા ઉપદેશ 
(કુરઆન)ને” માન્ય નથી રાખતા (તે લોકો ખોટમાં 
છે) અને આ તો ખરેખર એક મહાન કિતાબ છે. 

૪૩. અસત્ય તેની તરક ન તે આગળથી આવી 
શકે છે ન પાછળથી. “” આ તે હિકમતવાળા 
પ્રશંસનીયનું ઊતારેલું (કલામ) છે. 

૪૪. તને એવું કંઈ પણ કહેવામાં નથી આવ્યું જે 
તારી પહેલાંના રસૂલાને કહેવામાં ન આવ્યું હોય. તારો 
સજનહાર બેહદ ક્ષમાવંત છે, તેમજ દર્દનાક સઝા 
આપનારે (પણ) છે 

૪પ. અને જો અમે કુરઆનને અજમી (ગએર 


અરબી) ભાષામાં ઊતાર્યું હાત તો લોકો અવશ્ય કહેત કે 
(તેઓ કહેત) “આ શું, પરદેશી ભાષા અને (તે પણ) 
અરબો (માટે)? તું કહે 


તેની આયતોનું સ્પષ્ટ વર્ણન કેમ નથી કરવામાં આવ્યું 
તું કહે “આ મોમિનોા માટે હિદાયત 
તથા (રૂહાની રોગોનો) ઈલાજ છે.' પરંતુ કાકરો માટે 


તે બહેરાપણં અને અંધાપો છે. તેમના માટે તો તે 
દૂરથાં સંભળાતી બૃમોની બરાબર છે. (જ સમજાતી 
ન હોય). (રૃકઅ-૫) (રકૂઅ-૫) 


૭. અહીં કુરઆનને “ઝિક્ર” કહેવામાં આવ્યું છે, જેના અનેક અર્થ છે, દા.ત.: 
તથા વિષયોને જદા જદા રૂપોમાં વારંવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જેથી સમજવામાં સરળતા થાય. 


હા.મોમ સજદાહ 


ન્ન: 


જબ ૦૦%્ઝહક 





9,% 7૮7 


છા 


9 “ન 9 


#“ઝકકાઇટણક 2 
જેષ્્ડ્ટ- 


નર ૦૦ # નર આ” 


ક્ર * 


ડડ 5432453 ડ56ઇ 
છટ [555 ડુકડ,હઇડ) 


# 
! 97 “7૮૯૦ 97 દ્ર !9 દિલ 
ધાટડડડઝી ણણ છા.ક ડડ 
293 નિ “નના 
હક 


નર # 1225! ન 
તિ 


૮-૫-૭12૦ 


હર 
(# (74% 9 -97#(#7-"”#કદત્ર- 
હુલ્ડ૭ટ૯હા,ાહભ્દ 


(બ) કુરઆને મજીદ પહેલાં આવેલા તમામ નબીઓની તથા તેમના સદ્પદેશેની યાદ અપાવતે રહે છે. 
(ત) કુરઆને મજીદના શિક્ષણ ઉપર અમલ કરી ઈન્સાન રૂહાનિયતના ઉચ્ચતર પદને પ્રામ કરી શકે છે. 
૮. કુરઆને મજીદના સિદ્ધાંતો, તેની તાલીમ તથા તેના આદેશાનો કોઈ પણ વિદ્દાને વિરોધ નથી 


કુ 
કયા. 


૬૬૭ 





(અ) જેમાં સિદ્ધાંતો, 


સૂરાહ ૪૧ હા. માંમ 





૪૬. અને અમે મૂસાને કિતાબ આપી હતી પરંતુ 
તેમાં પણ મતભેદો ઊભા કરવામાં આવ્યા; અને જે 
તારા પરવરદિગાર તરકથી પહેલાં વચન ન અપાઈ ગયું 
હોત તે! તેમનો કેંસલેો ક્યારનો થઈ ગયો હોત; અને 
'મરેખર તેઓ આ (કેંસલા) વિશે શંકાઓમાં પડેલા છે. 

૪૭. જે કોઈ સદાચારે। કરશે તે પોતાનાજ જીવના 
ભલા માટે કરશે; અને જે બદકારી કરશે તો તે પા 
ભાગવશે. અને તારે પરવરદિગાર પોતાના બંદાઓ 
ઉપર કદીપણ ઝુલ્મ નથી કરતો. 

૪૮. તે (કયામતના) નું ઇલ્મ માત્ર તેનેજ છે, 
તેના જ્ઞાન વગર ન કોઈ કળ કોટલામાંથી બહાર આવે 
છે ન કોઈ માદા ગર્ભધારણ કરે છે, ન કોઈ (ગભવતી) 
જન્મ આપે છે. અને તે દિવસે જ્યારે તે તેમને 
સંબોધન કરશે (કહેશે) મારા શરીકો (ઠરાવેલા 
ભાગીદારે।) ક્યાં છે' તેઆ (અજાણ્યા બની) જવાબ 
આપશે. “અમે એલાન કરીએ છીએ કે અમારામાંથી 
કોઈપણ (તેમને) સાક્ષી નથી ..' 

૪૯. અને જેને તેઓ હમેશાં પુકારતા હતા તે 
તેમની પાસેથી જતું રહેશે, અને તેમને ખાતરી થઈ 
જશે કે હવે તેમના છૂટકારાનો કોઈ માર્ગ નથી. 

૫૦. ઈન્સાન ભલાઈની દુઆ માગવાથી કદૌપણ ? 
થાકતો નથી પરંતુ જ્યારે કોઈ દુ:ખ આવી પડે છે તો તે 
હતાશ થઈ જય છે. અને બધી આશાઆ છોાડી દે છે. 

૫૧. અને જો દુ:ખ પછી અમે તેમને અમારી 
ને'મતોનો સ્વાદ ચખાડીએ તો તે કહે છે “હું તો તેના 
હક્કદાર છું, અને હું નથી ધારતો કે (કોઈ અંતિમ) 
ઘડી આવવાની હોય. પરંતુ જે હું મારા પરવરદિગાર 
સમક્ષ લઈ જવામાં આવીશ તો, ખરેખર હું તેની 
પાસેથી ભલાઈઓ મેળવીશ.” ત્યારે કાકરો જે કરતા 
હતા, બેશક અમે તે તેમને જણાવી દેશું, અને ખરેખર 
અમે તેમને સખત અઝાબનો સ્વાદ જરૂર ચખાડશું . 

પર. અને જ્યારે અમે ઈન્સાન ઉપર ને'મતો 
ઊતારીએ છીએ, તે મુખ કેરવી લે છે અને અમારાથી 
દૂર ખસી જાય છે. પરંતુ જ્યારે તેને દુ:ખ પડે છે, તો 


જઓ તે કેવી લાંબી લાંબો દુઆઓ કરે છે! 





સજદાહ પારે ૨૫ 

ઝુ [ડડ ઉહ્ી૮ ૮55616૬4 

કા 
9વ્%હડઠ 


”#ન4 રઈ 9/ જ પ કાં ણી 9૦ 
દરત તરઝક લ 


ષ્ટ હ રી 


કકતગડડટેદઈઝડ ડ્ર 


“7 (“9- 


હાર ૭2923 હ ઝર્ઝં) 


૮# ## ૬% 


ક જળ 


જેપ્્ડ્ઝ૭્રપ9ક હં! 


ન 2% ૧ 


«77 (4 9 27 
#્રઈડકડહ#ઝટડડ્દડક્ડ 
કરે ક પઠ 9 74 ત 
જે હઝ ૭૪ 
ઈઝ ડહહાડપ્ર 54% 
9% 74 % “જ 


છે ઈક 


ત્ર 
દા £-) ક 5 /2#2719 


છછ (7 કથ્ડદીવડ 


દર ? “2-7 


વાડાટ હક 
બઇ હક#્ડ ન જહા 


મ 


રી 
દડ 
ર 
જ 
૫૫ ૫ 


દ 


૬૬૮ 


ડો 





સૂરાહ ૪૧ હા.મોમ સજદાહ પારે ૨૫ 


૫૩. તું કહીં દે 'મને બતાવો કે આ (કુરઆન) ”5797€ ક _« 9992727 
(કુ બ્લ ઝર! દ્્“્ક્ઠ્ હહ 55519 
અલ્લાહ તરકથી હોય તો પણ તમે તેને નહિ માનો, તો 


“ડ્‌ ક વ્ડંઠુંત્ર 9 772 
જે (અલ્લાહથી) દૂર ભાગી જ્તો હોય તેનાથી વધુ છેહ છુઝડ ઠું ડઝ 
ગુમરાહ કોણ થઈ શકે છે? ી ક 
ત ક પ ક.” 9૭ ક ૦. 27 # ૬-7 
૫૪. અમે ટૂંક સમયમાંજ (ધરતીની) સર્વ હક્ક્કાહ્ડહાઝોહછૂા ન્ડ 
દિશાઓમાં અમારી નિશાનીઆને પ્રગટ કરી બતાવશું, «“7:* 4 44 ટુ ટડ 
સ હાડ4 ડ 59 ત્રિ 


27-૮-77 
૧૫ ૧૫૫ ૫ જ ન પ ્્‌ વડા ન | 1 
અને તેમની પોતાની કોમમાં પણ, ત્યાં સુધી કે આ ઝન હાવ કઝ 
તે ન ઝે 95» ન £? 4% ૫૭ 
સત્ય તેમના ઉપર પ્રકાશિત થઈ જાય. જે તમારે & ક? 12 ૮ 
પ૬ નહ 


પાલનહાર સર્વ વસ્તુની સાક્ષી આપતો હોય તો એટલું 
ઘણુ નથો? 
પપ. હકીકતમાં તેમને પોતાના પરવરદિગાર સાથે 77,275 . લા સિ તર 
હ નં જ જિ ડક હ તડ! 3 નિ ક 5 ન નો 
થનારી મુલાકાત વિશે શંકા છે. પરંતુ તે તો પ્રત્યેક “2:2૬ જં છ#ટ-2૭્શ્)5 
વસ્તુ ઉપર (પોતાના જ્ઞાન વડે) છવાએલો છે. દ ર 
(રુકૂઅ-$) 








૯. તે સર્વ યાપક છે, સર્વત્ર છે. 


૬૬૯ 


સરાહ ૪૨ 


પારો ૨૫ 





અલ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. હા.મીૌમ. (હમીદ તે સ્તુત્ય 
બૂલંદ શાનવાળો છે.) 

૩. એન, સીન કા'ક(અલીમ સર્વજ્ઞ છે, સમીઅ, 
સર્વ સાંભળનાર છે, કાદર, કુદરતવાળો છે.) 

૪. એવીજ રીતે સર્વશકિતમાન, હિકમતવાળા 
અલ્લાહે તારી તરક વહી કરી છે (તે) જેવી રીતે તારા 
પહેલાં આવનારાઓ તરક કરતો રહ્યો હતો. 

પ. આકાશોમાં જે કંઈ છે અને પૃથ્વીમાં જે કંઈ છે 
તે સર્વ તેનીજ માલિકીનું છે, અને તે ઉચ્ચતર છે, તે 
મહાન છે. 

૬. નજીક છે કે આકાશે કાટી પડે, 
કરિશ્તાઆ પોતાના પાલનહારની તારીક તથા 
બંદગૌની સાથે સાથે ધરતીમાં રહેનારાઓ માટે 
માકીની દુઆઓ કરતા રહે છે. ' યાદ રાખો, અલ્લાહ 
બહુજ ક્ષમાવંત છે, (બેહદ) દયાળુ છે. 

૭. અને જ લોકો તેને છોડી અન્યને પોતાને 
કાર્યસાધક બનાવે છે, અલ્લાહ તેમને જોઈ રહ્યો છે, 
બેશક તું તેમનો જવાબદાર નથી. 

૮. આવીજ રીતે અમે તારા ઉપર કુરઆનને 
અરબીમાં ઊતાર્યું છે જેથી તું મુખ્ય શહેર (મક્કા) 
અને તેની આસપાસ (ની વસ્તી)ને ચેતવી દે; અને તે 
એકત્ર થવાના દિવસથી તેમને ચેતવી દે જે નિ:શંક 
આવનાર છે: (જ્યારે) એક ટોળું જન્નતમાં દાખલ 
થશે અને બીજુ ટોળું ભભ્કતી આગમાં. 

૯. અને જો અલ્લાહ ચાહત તો સૈ કોમોને એકજ 
ઉમ્મત બનાવી દેત. પરંતુ તે જેને ચાહે છે પોતાની 
રહેમતમાં લઈ લે છે. અને ઝાલિમોાનેો કોઈ હિમાયતી કે 
મદદગાર નહિ બને. 


ધિ 


છે, મજીદ તે 


જોકે 


૧. ઈન્સાનોના ગુનાહો ગમે તેટલા ગંભીર હોય, અલ્લાહની રેહમત તેનાથી વધ્‌ પ્રબળ છે. 


-શરા' 
બે2-સ્ટર્કહુ-- દ્ર. 
બ ૧” ર 
ઊઢ- 


“1%9-,ક “94, (7 747; [97 7% *૯ 

ન ઇબ્ાહક ક૪મઇ 
જઉ 5 નિનાદ 

બોત્કઝઈં ડઇટડ્ડ ઇડ 
729 

.. જડમ 


રાડ, ડડ 
97 - 97. 


૭૭ રડ ભદ્ર છક ના 
“7 ક ૩-9 


7224 ન “પા 
હુક શ્ર 
ત્ર 


કકક ડઝડક 416)% 
491263 25 ૭219 ટ ઝડ 


ઉહઝક હર્ટ ઉ કહર્સાઠ 
કજ્રકઉડ દઉાછહાફીદિડડહી ડક 


દ્ધ #., ક?» 
જછઇકઝઝડઉઇ 
%2 


૦5! ઉંટ 


ક 


ત” ક 


ક 


હહ ઝક 


હ ઉક દ્રહાક૬45 7 કુ 
22((7:727,[૪ વિ પ 9,” દ 
ત્ઈન્ડક્યાડ1ડશ્ઝઠઉહ ઝક 


બ૯%કડ્રકંઠ 


૭ 


૬૭૦ 


સૂરાહ ૪૨ 


૧૦. શું તેમણે તેના સિવાય કોઈ અન્યને પોતાનો 
રક્ષણહાર માન્યો છે? પરંતુ અલ્લાહજ છે જે ખરે 
રક્ષણહાર છે. અને તે જ મૃતદેહોમાં જીવનસંચાર કરે 
છે, અને તે સર્વ વસ્તુ ઉપર કાબુ ધરાવે છે. 
(રકૂઅ-૧) 

૧૧. અને જે બાબતમાં તમે મતભેદ કરો! છો 
કૅંસલો અલ્લાહના હાથમાં છે. (કહી દે) 'આ 
અલ્લાહ, મારો! પાલનહાર જેમાં હું વિશ્વાસ રાખું 
અને તેનીજ તરક હું (વારંવાર) રજ થાઉ છું. 

૧૨. (તે'જ) આકાશે તથા પૃથ્વીનો રચનાર છે. 
તેણે તમારામાંથી તમારા (જીવન) સાથીઓ સર્જ્યા 
છે, અને પશુપ્રાણીમાંથી પણ જેડાં બનાવ્યા છે. તે જ 
છે જે તમારા વંશને વધારતો રહે છે. તેની 
સરખામણીમાં આવે તેવા બીજો કોઈ નથી, જ 
જાણનારો છે, સર્વ જોનારે। છે. 

૧૩. આકાશેા તથા પૃથ્વીની ચાવીઓ 
અધિકારમાં છે. તે ધારે તેની રોઝો વધારી મૂકે છે અને 
જને ચાહે તંગી આપે છે, અને તે દર વસ્તુનું પૂરેપૂરું 
જ્ઞાન રાખે છે. 

૧૪. તેણે તારા માટે તેજ દીન પસંદ કર્યે છે 
જના તેણે નૂહને આદેશ આપ્યો હતો, અને હવે અમે 
તારા ઉપર વહી દ્રારા તેજ ઊતાયું છે જેના આદેશ 
અમે ઈબ્રાહીમ તથા મૂસા, તથા ઈસાને આપી (તાકોદ 
કરી) કહ્યાં, “તે (દીન)ના ઉપર દ્રઢતાપૂર્વક કાયમ રહો 
અને મતભેદોથી વહેંચાઈ ન જાઓ.” પરંતુ જેની તરક 
તું બોલાવી રહ્યો છે તે મુશરીકોને ભારરૂપ લાગે છે. 
જોકે અલ્લાહ જેને ચાહે તેને પોતાના માટે ચૂંટી લે છે 
અને તેના શરણે આવનારાને તે હિદાયત આપે છે. 

૧૫. પરંતુ તેમની પાસે જ્ઞાન આવી ગયા પછી 
એકબીજાની ઇષાના કારણે તેઓ (કફિરકાઓમાં) 
વહેંચાઈ ગયા. અને જો તારા પાલનહારે એક નિશ્ચિત 
સમયની મોહલત ન આપી દીધી હોત, તો તેમના 
કૈંસલેો ક્યારનો કરી દેવામાં આવ્યો હોત. બેશક, 
જમને કિતાબનો વારસો! આપવામાં આવ્યો છે તેમાં 

શક કરી તેઓ ગૃંચવણામાં પડી ગયા છે. 


તેના 


છે 
છું 


તેનાજ 


ન્ડ “% 


અલ-શરા' 


પારો ૨૫ 





શ ન” 
ત 4 દ્ધ ન 


શ।70 7? 25 (7 7?૬[.1॥?7 
ખુંઝીડક્તઉિ હ) 852 ઠક 


£6. 4 શ? સ 72727-8 97 7 | 
બાઇક ક હકાદ્ઠરક્ક હ 


ક, નાં 


થડ ઇડડનદાઈ,ઈક ઝરકછાઇડ 


«ઇ” હક ૮” 


કૃ # ર 2 
79 «ન 22ન્ુ “2”... 2 ે ન27 
જ%#'હ%ક્ડતાઝત્ઝ 


તે સર્વ 


હટ્રાધ્ઝઝઇઝડદ્રક્ઝગાપ્ઝીઉ4 
જ *્દ્ર તિ ન | 9” જ 
જક્ઝદૃડ છ 19૭245 જ ન્ન 


54* 


જડ કહ્છાડતડાટ 
«2555*92) & દ્£5513 7 દડ 
“જડા! કારા 


જ455%5 મટર #777 
4.૭૭5 
તિ 


1 ક્છડટફડકડડ 


7497 74.7 2% 27% 9 


દધ ઈ % ક 


ઉસ 292 દ પી 
ક આ (૦749 _ 


“92: 
નવિ 


929 2 ક ક 

“કોક્કર્લદદડ્ઝછ#ઝકઉઇ; 
-%._ “,/ 7” ન 22797£4797 

ક ૪ %૪ઝમાન ૫ 


97 72 


છે &ડૂડઝડ#ડ5 ક ૪ 


૨. સર્વશકિતમાન, સર્વજ્ઞ અલ્લાહની હસ્તીનો અંદાજ કરવો મનુષ્યની શકિતથી પરની વાત છે. 
૬૭૧ 


સરાહ ૪૨ 


૧૬. માટે હવે, તું તેમને આ (કુરઆન) તરક 
બોલાવ, અને અપાએલા આદેશ ઉપર તું પણ કાયમ 
રહે અને તેમની બરી વલણાને અનુસરીશ નહિ. બલ્કે 
તેમને કહે “અલ્લાહે જ પણ કિતાબો! ઉતારી છે. તે 
(સર્વ)માં હું ઈમાન રાખું છું અને મને તમારી વચ્ચે 
ન્યાયપૂર્વક કેંસલેો કરવાના હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. 
અલ્લાહ અમારે અને તમારો। પાલનહાર છે. અમારા 
કર્મી અમારી સાથે છે અને તમારા કર્મી તમારી સાથે 
છે. તમારી અને અમારી વચ્ચે કોઈ તકરાર નથી. 
અલ્લાહ આપણને સૌને એકઠા કરશે અને તેનીજ તરક 
આપણે સૌને પાછું કરવાનું છે.' 

૧૭. અને જે લોકોઅ અલ્લાહને માની લીધા પછી 
તેના વિશે પોતાના વિચારો બદલતા રહે છે, તેમના 

મતભેદો તેમના પરવરદિગાર સામે અર્થહીન છે. 
અને તેમના ઉપર તેનો ગઝબ (પ્રકોપ) ઊતરશે અને 
તેમના માટે સખત અઝાબ પણ છે છે 

૧૮. અલ્લાહ તે છે જ્ણે સત્યથી ભરપૂર કિતાબ 
તેમજ મિઝાન' ઊતારી છે અને તને શું ખબર કે 
(કયામતની) ઘડી પણ બહુજ નજીક આવી ચૂકાં હાય? 

૧૯. જે ઈમાન નથી લાવ્યા તે લોકોજ તે ઘડીની 
ઊતાવળ કરી રહ્યા છે, અને ઈમાન લાવનારા તેનાથી 
ડરતા રહે છે, અને તેઆ જાણે છે કે તે (કયામત) 
સત્ય છે. યાદ રાખા જે લોકો તે ઘડીના સંબંધમાં 
મતભેદ કરે છે તેઓ ધોર ગુમરાહીમાં અથડાઈ રહ્યા છે 

૨૦. અલ્લાહ પોતાના બંદાઆ ઉપર ન 
મહેરબાન છે. તે જેને ચાહે રોઝો આપે છે અને તે 
બેહદ શકિતશાળી છે, સર્વસમર્થ છે. (રુકૃુઅ-૨) 

ર૧. જે આખેરતની ખેતી ચાહતો હશે. અમે તેની _ 
ખેતીમાં વધારે! કરતા રહેશું. અને જે દુનિયાની ખેતી 
ચાહતો હશે અમે તેને અહીંજ આપી દેશું, પરંતુ 
આખેરતમાં તેના ભાગે કંઈ નહિ હોય. 

ર૨. શું તેમની પાસે (અલ્લાહના) એવા સમકક્ષો 
છે જમણે તેમના માટે એવા ધામિક નિયમો! કાયમ કર્યી 


મ જિ 


હોય જેની અલ્લાહે પરવાનગી નથી આપી? અને જને 


અલ-શૂરા' 





પારો રપ 
કઝ છા કટટઇહા 
ડવા છ ર્ડા: 5ઝક્દક્કા 
“ઉક ર ક છ ટાં 


ઉડી વયક 1 કઝ 


હ્નાઇ નજઇન#ાહડદ૭ 


# ,# ૦ ધ,” ક. 
“યૂઝ ૭વડડ 

4, ૮% 

ઉપહ્-ડ વ 


# ??2£4 


ના 


ન 2797તુ 


ખઈ 


ન” 


ક 


2 ૮ 


# 
ક 


(ઈહા(-5 હંહ જક 


બેડક ધદાડાડકહ5,૭ 


ફ્ક 


ન હ ન” 2 479 ૪ ત્રી ક.”૭, 
પા ડીડ 

ન 2 
“ડડ હહ 


પૂડઝદાડાહું 


55 


છદ ડા દ 


૪ 977 
ડટ 


“મિઝાન' ત્રાજવું, ઈન્સાક અથવા સારાસારનોા વિવેક કરવાની બુદ્ધિ. 


૬૭૨ 


ન 9 7/7 
૫22 


ક્ક 


“2 ન 


9ર 


રઝ 


9 


દ્ર 9%! 


ડ-2)4 


હ«ઝીહ)ઝી 


નિર 





સૂરાહ ૪૨ 


આખરી ન્યાય (ના દિવસ)નો વાયદો ન અપાઈ ગયો 
હોત તો! તેમનો ફેંસલો ક્યારનો થઈ ચૂક્યો હોત. અને 
બેશક, ઝાલિમોા ભયંકર અઝાબના ભોગ બનશે. 

૨૩. તું જોઈશ કે આ ઝાલિમો પોતાના કુકમીની 
કમાણીથી કેટલા ડરી ગએલા હશે, પરંતુ તે (દશા) 
તેમના ઉપર આવીનેજ રહેશે. બેશક જે ઈમાન લાવીને 
ભલાઈના કામ કરશે તેઓ (લીલાછમ) બગીચાઆમાં 
રહેશે અને તેઆ જ કંઈ ચાહતા હશે તે તેમના 
પાલનહાર પાસે હશે અને આ (અલ્લાહનો) મોટો 
એહસાન છે. 

ર૪. આ'જ છે:જિની ખશખબર અલ્લાહ પોતાના 
તે બંદાઓઆને આપે છે. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા પછી 
નેક કામા કરતા રહે છે તેમને કહે “હું તમારી પાસેથી 
કોઈ વળતર નથી માગતો સિવાય કે સગાઆઓનો 
સ્નેહ; 7” બેશક જે કોઈ નેકી કરશે, અમે તેની 
નેકોમાં વધારો કરતા રહેશું. ખરેખર અલ્લાહ બેહદ 
ક્ષમાવંત છે, બહુજ કદરદાન છે. 

૨૫. શું તેઆ એમ કહે છે કે તેણે અલ્લાહ ઉપર 
જહ્ી તોહમત લગાવી છે? જે અલ્લાહ ચાહત તો તારા 
હૃદય ઉપર મહોર મારી દેત. પરંતુ અલ્લાહ પોતાના 
કલામથી અસત્યને મિટાવી દે છે અને સત્યને?) 
કાયમ કરે છે. નિ:સંદેહ તે મનના ભેદને સારી પેઠે 


પોતાના બંદાઓઆની 
(તેમના) ગુનાહો માક 
કરતા રહો છો, તે જાણે 


ક 
6૪ 
સ 


ને તે ર્‌ છે અને તેમને પોતાના 


૨૭. અને જે લોકો ઈમાન લાવી સદાચારે। કરે છે 
તેમની દઆને તે કબ્લ કરે છે 
કઝલોમાંથી પુષ્કળ આપે છે. બાકી કાકરેને તા સખત 
અઝાબ મળશે. 


અલ-શૂરા” 


પારે ૨૫ 


જ&ઝહાડડડઈટઝાડ 
હક#કઝઇડકલઝકદ 
કહા %ડાાડાઈડસકા 
કહા કડવ્કઝાફઉ-ઇપૂડ 
કિક ડઇહીયી: 
ઇશઝોડ કજ ડેડ 
હઝવડ્ડઇડ#ક૬: ઇહ 
જ્કઝદાહ-દઝ 

હ વકાઈન્ઝડાડ# જડ 
ઈશકઝણોકાટઝય દે 


27.77%, 


ઇક 


“૪ 2 


9.27. ૬. 27€727,; 17:: 7% ૧, 2. 
ઇલ્જડફર્ટડડ૧ ૭પ હદ્ઝક્ક્ક 
2726:7.- 27927 ા જ 
ગક ડઝ 
ન 4.2 1 ને ”..?9771:/72 45 27.97. 
હા છટડાક્ડાણો્કર 


અ 
06 

59 4%,૬67727727977-ઉ[721?7, 2૪ 
જવાદ 5૭1૩ ૭૭58૭8૭ 


ન 





૪. “સગાઓને સ્નેહ' (અ) 'તમારી સાથે સગાઈનેો સંબંધ હોવાથી તમારી રૂહાની બેહતરી માટે મેં 
તમને સીધે માર્ગ દેખાડવા ચાહ્યો.' (બ) “તમારું ભલું ઇચ્છવાના બદલામાં હું તમારા તરકથી દૃશ્મનીની 
અપેક્ષા નથી રાખતે।, બલ્કે તમારો સગો હોવાના નાતે તે સગપણ હમેશાં ટકી રહે એવી આશા રાખું છું.' 

૫. આંહઝરત સ.અ.સ. રૂહાનિયતના એવા કામિલ દરજજા ઉપર પહેંચી ગયા હતા કે તેમના મનમાં 
કોઈ પ્રકારના બરા વિચારોને કોઈ સ્થાન ન હતું, અને શયતાન તેમના ઉપર પોતાનો પ્રભાવ નાખીજ ન : 
શકતે હતો. આપે કરમાવ્યું “મારો શયતાન મુસલમાન (મારે। તાબેદાર) થઈ ગયો છે.' 


૬૭૩ 


1 





સરાહ ૪૨ 


ર૮. અને જે અલ્લાહ પોતાના બંદાઆની રોઝી 
ઉપર પોતાનો કાબ્‌ ન રાખત, તો તેમણે ધરતી ઉપર 
અવશ્ય ધાંધલ મચાવી દીધું હોત; પરંતુ તે જે ચાહે તે 
પ્રમાણસરજ ઊતારતો રહે છે. બેશક તે સર્વ 
જાણનારો છે, અને પોતાના બંદાઓની પૂરેપુરી 
દેખરેખ રાખે છે. 

ર૯. અને તે એ'જ છે જ નિરાશ થએલાઓ ઉપર 
વષા કરે છે અને પોતાની રેહમતને સર્વત્ર પાથરી દે છે. 
અને તે'જ રક્ષણહાર છે, સર્વ તા'રીક્‌ના લાયક છે. 

૩૦. આકાશે તથા ધરતીનું સજન અને તે 
બન્નેમાં વિચરનારા સર્વ જીવા તેનીજ 
[નિશાનીઓમાંથી છે. અને સર્વને તે કરી એકઠા 
કરવાની શકિત ધરાવે છે. (રુકૂઅ-૩) 

૩૧. અને જે તમે કોઈ આકતમાં આવી પડો તો 
તે તમારા હાથનું કરેલું છે. જો કે તે તમારા ઘણાખરા 
દોષાને દરગૃુઝર કરતો રહે છે. 

૩૨. અને તમે ધરતીમાં (અલ્લાહને) નિષ્ફળ 
નથી કરી શકતા. ન અલ્લાહ સિવાય તમારે। કોઈ મિત્ર 
છે ન મદદગાર. 

૩૩. અને સમુદ્રમાં મોટા પહાડો જેવા વહાણેનું 
ચાલવું પણ તેની નિશાનીઆમાંથી છે. 

૩૪. જે તે ચાહે તો પવનને રોકી લે, તો તે 
(સમુદ્રની) સપાટી ઉપર સ્થિર રહી જાય. બેશક તેમાં 
પ્રત્યેક સબ્ર કરનારા અને આભારવશ ઈન્સાન માટે 
નનશાનીઓ સમાએલી છે. 

૩૫. અથવા તે (ચાહે તો 
પરિણામે તેમને મિટાવી દે પરંતુ 
રહે છે-- 

૩૬. અને જે અલ્લાહની નિશાનીઓ વિશે વિવાદ 
કરતા રહે છે તેમણે જાણી લેવું જોઈએ કે તેમના માટે 
પનાહ લેવાની (બીજી) કોઈ જ્ગ્યા નથી. 

૩૭. અને જે કંઈ તમને આપવામાં આવ્યું છે તે 


દાનિયાના જીવન પૂરતું જ છે. પરંતુ જે અલ્લાહ પાસે 
છે જ 
છે 


તેમની કરણીના 


તે તો દરગુઝર કરતો 


તે તેમના માટે બેહતર છે અને સદા કાયમ રહેનારે 
જ લોકો ઈમાન લાવીને પોતાના પરવરદિગાર ઉપર 
યકોન રાખે, 


અલ-શૂરા' 


55515 ઝુ 5 બહા છ ઝી 
405956: (44555 
5 છકડા હડ વાહ 
દ 455558 છપ 


ઉક 


ઉ.હઈકડડઈકડાઈડ 
બક 


નિ 971 


મે !5પ્બ્ડઝ- 


દ્રિ ક 
5 947 44 હડ 92₹6% 9 
5૬5 રાહ“ 
ક ક પાર્કપ 17 1 ન” 
તિ ક ત ૨ 2, ઘૂ 
છ,કડદડડ બ્ર: જા 


ન 
- 9 નત 227, કિ “#»થ પ 
%.,ઝઈહવ્ઝઉૃડય્છુ 


પ્ન્વ્ચ્ નન 


હ્શધ છાયડ: ઇડ 

૦ 
તડ ૪/ડદડઉદ” 5. ક 
“ડાકક; શ્રાડડકાડડ 


૬૭૪ 


સરાહ ૪૨ ૨' ક 
અલન-શૂરા ” પારો રપ 


૩૮. અને (તેમના માટે પણ), જ ગંભીર હિ ક 
ઇડાકીદઝુ ડડ છ 


ગુનાહોથી અને બેશરમીથી પરહેઝ કરે, અને જ્યારે 


ષને 


નડ ન (૬) ₹ -227.227.» . 
ક કોઈના ઉપર ગુસ્સા “ આવે તે! તેને માક કરી ઉડ)&ઉ:ડ5ઞુદઇ 
ર ર ટ મ 9% ” 7 જ 

૩૯. અને તે જે પોતાના પાલનહારના 0% .&111%981 2% કરડ 
આહકામોને માને, નમાઝ અદા કરે અને પારસ્પરિક 22.29 22!2૮2 27% 
સલાહથી નિર્ણય ” કરે અને જેઅમે આપ્યું છે તેમાંથી ઉજ“ કડક 


(દાન) ખર્ચ કરે, 


૪૦. અને જા ઉપર કરવામાં આવતા ઝુલ્મથી ૮2?» 427229 4 
2 પ “ક .9-*% 
પોતાને બચાવ કરે. ' 0૭ ક ાડાડી ૭8 


૪૧. અને ઈજાના બદલે ઈજા પૂરતાોજ લેવામાં 797₹2(«2 224 ઇજા નિ 
ં 2 ટ ક નિ 
આવે, પરંતુ જો સુધારાની આશાથી (અપરાધીને) લન ક્ટ ચડ ક્્ 


ર 3 દ્ર 
માક ” કરો દે દેવામાં આવે તો તેનો ભલે! બદલે। અવશ્ય જેડ ય £5 ઝડ દ નદ; ક 
અલ્લાહ પાસે છે. બેશક, તે ઝાલિમોને પસંદ નથી | * ક 
કરતે. 

૪૨. પરંતુ તેમના ઉપર થએલા ઝુલ્મનો બદલો 2 ૭ ડડ 0229222442 જલ 
વસૂલ કરનાર ઉપર કોઈ દોષ નથી. 2૭ ઝેડ, હન 

૪૩. દોષપાત્ર તો તે લોકો છે જે લોકો ઉપર ઝુલ્મ જ્હ્ક્ટ 
કરે છે અને ધરતીમાં હદ બહાર અન્યાય કરે છે. આવા કઝ હકક હ ક4દડઝા, 
લોકો માટે પીડાકારી સઝા છે. ના 927 ક । ઝાછું 
 7- અને જ સહનર્શીલ બનીને (બીજાના છક્ઝાડ પ્ક્ન્ઇ ઝા જ 
દાષાને દ ક 272 યી ન્વ “77 ૦74 

) માક કરે છે, તો બેશક તેમ કરવું મહાન છકડા] 2૨22૭4 ઉ 
ન્ન 





કાયીમાંથી છે. (રેકૂઅ-૪) 

૬. આ આયતમાં નાના મોટા ગુનાહો માટે એકજ શબ્દ છે પરંતુ ગુસ્સાને એક અલગ બદી તરીકે 
ગણ્યો છે કારણ કે ગુસ્સો એક ખાસ બૂરાઈ છે જેમાંથી ઘણા નાનામોટા અનર્થે! પેદા થાય છે જે ઈન્સાનને . 
ઈન્સાનિયતની હદોથી બહાર ઘસડી જાય છે. 

૭. પ્રમાણિકતા, ન્યાય તથાસભ્યતાપૂર્વકવ્યવહાર કરવા જોઈએ. બળાત્કારે કોઈની મિલકત અથવા 
સામાજિક હક્કા ઉપર તરાપ ન મારવી જોઈએ. 

૮. ઇસ્લામમાં ઝુલ્મ સામે માથું નમાવી દેવાથી રોકવામાં આવ્યો છે, ન તો મારનાર સામે બીજને 
ગાલ ધરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. પોતાના હક્ક માટે પૂરી શકિતથી લડવાનું કરમાન 
છે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું છે જે પોતાનું રક્ષણ કરતાં, અથવા પોતાની મિલકત અને પોતાની 
ઈઝઝત બચાવતાં મરણ પામે તે શહીદ છે.' (બુખારી, કિતાબુલ મઝાલીમ, વલ ગસબ) 

૯. આ આયત-'ઇસ્લામી કાયદા કાન્‌નનું એક મહત્વનું અંગ છે, જેમાં અપરાધીને તેના અપરાધના 
યોગ્ય સઝા આપી તેને સુધારવાને। હેતુ સમાએલો। છે, પરંતુ તેને માક કરી દેવાથી જે તેના સંજોગો ઉપર 
સારી અસર પડવાની આશા હોય તો તેને માક પણ કરી શકાય છે. 


૬૭૫ 


સરાહ ૪૨ 


૪પ. અને જેને અલ્લાહ ગુમરાહ કરે, તેને 
બચાવનાર કોઈ કાર્યસાધક નથી. અને તું ઝાલિમોને 
જોઈશ કે તેઆ અઝાબને જોતાંજ બોલી ઉઠશે (કે 
દુનિયામાં) પાછા જવાનો કોઈ રસ્તો છે કે? 

૪૬. અને તું જોઈશ કે જ્યારે તેમને (આગ 
સામે) હાજર કરવામાં આવશે ત્યારે તેઆ નામોશીથી 
માથા નમાવી લેશે. અને ત્રાંસી આંખે જેઈ રહ્યા હશે, 
ત્યારે ઈમાન લાવનારા કહેશે નુકસાન ભોગવનારા 
બેશક તે લોકો છે જેમણે કયામતના દિવસે પોતાનો 
તથા પોતાના પરિવારોને! સર્વનાશ કયી. યાદ રાખો, 
ગુનાહગારેો કાયમ માટે અઝાબમાં રહેશે. 

૪૭. અને અલ્લાહના મુકાબલામાં તેમને કોઈ 
મદદગાર મળશે નહિ અને જેને અલ્લાહ ગુમરાહ કરે 
છે તેના માટે કોઈ (હિદાયતને।) રસ્તો નથી. 


૪૮. તમારા પરવરદિગાર તરક ધ્યાન કરો તે. 


પહેલાં કે તે દિવસ આવી પહેંચે, જ (દિવસ) કદાપિ 
ટળનાર નર્થી. તે દિવસે તમને પનાહ લેવા માટે કોઈ % 
સ્થળ નહિ મળે, ન તમારા માટે કોઈ બહાનાનોા 
અવકાશ રહેશે. 

૪૯. તેમ છતાં જો તેઓ મુખ ફેરવી જાય તો, 
અમે તને તેમનો રખવાળો નથી નીમ્યો. તારું કામ તો 
માત્ર તેમને ચેતવવાનું જ છે. અને ખરેખર અમે 
જ્યારે મનુષ્યને અમારી રહેમતનો સ્વાદ ચખાડીએ 
છીએ, તો તેઓ કુલાઈ જાય છે, અને જ્યારે તેમની 
આગળ મોકલેલી કરણીના પરિણામે તેમને કોઈ દુ:ખ 
પહેંચે છે, તો તે કેટલો નાશુકરો બની જાય છે! 
૫૦. આકાશે તથા પૃથ્વીની બાદશાહી અલ્લાહના 
. તે ચાહે તે સજ છે. તે ચાહે તેને પુત્રીઓ પ્રદાન કરે 
અને ચાહે તેને પુત્રો પ્રદાન કરે છે; 

૫૧. અથવા તેમને (પુત્ર પુત્રીઓ) બન 
છે; અને તે જેને ચાહે વંધ્યત્વ” આપે છે. 
સર્વજ્ઞ છે, સર્વ સમર્થ છે. 

પર. કોઈ ઈન્સાનની મજાલ નથી કે અલ્લાહ 
સાથે વાત કરે સિવાય કે વહી દ્રારા અથવા પરદા 
પાછળથી, અથવા તેના હુકમથી કરિશ્તા (પણ) વહી 


છે 
છે 


૧૦. 'વંધ્યત્વ' વાંઝિયા અથવા નિ:સંતાન હોવું . 


અલ-શૂરા' 


પારો ૨૫ 
/7 દ્ર? પ્ર 9,ન ક 
વ! ૫454) 1 છુપ્ક્હક 
કી 0 [જહા જ 
કદ્ર 


કા દ્વિ ૦2.9? 271૮. 


ધક્ુજ.ગ્કઝ3 
જત 51 કીઝ ઝદડકહ#હ ક 
કડક કટકી 
૦હ્રાન્ય૦ઝાહક ડડ! ૭ વ 





ક ક 


કહ? હ 


“કડક 


કક ;# ન 


ન 
ઇંખાડ બૂઝ્ક્કપઃ 


2? ૩૫./૦?7ક છ % ત્રિ 
ઝરબતઇટક ની ડઇછ; 
જપુઝઝવીઈ& ક 28440 


3052742 ન ની 
ઇડ &:ધ0ઇડાહ# 


4 2૫૫ 


જટ 
ક હિ ડિ 


દ્ધ 


હાઇડ કગ્ફવ-5 હદ 
તિ 


રન [વ] 
હ ી 


” ૦777/7(૮4 2 
ઇ૭ 


ઝં 722 દ 
”વ્૮2. 2 4 બ્ઝ્ક્ટ્મ 
વિધિ 5 ડ્થ્સ્ટ્ઝ વી 


98 કડ શક . 
હરકઇઝવકાશ# ઝય શ્વ 


૬૭૬ 


સૂરાહ ૪૨ અંલ-શૂરા' પારો ૨૫ 





૯ ખક "“ "“% "% __- “; “* છે. ક ન ? 
દ્રારા તેટલુંજ લાવી શકે છે જેટલું તે ચાહે. બેશક તે «31% 69૦ રૂઝેક્ઝવ્ઝ ષ્ટ હ 


ઉચ્ચતર છે, હિકમતવાળો છે. 6. 01૮ 4૬% 
જ ય હ છે 95 ૭ 5! દપક 


૫૩. અને આવી રીતે વહી દ્રારા અમે તારા ઉપર _ ર ટ, 
ક જ ૧૧ જ ન? ત્તિ હ. ન */ ૭5 
અમારું કલામ (કુરઆન) ઊતાર્યું છે. તને કિતાબ લ્ઝ હ હાડ હઝ નુ 
અને ઈમાન વિશે પહેલાં કંઈ જ્ઞાન ન હતું, પરંતુ અમે ,,? ઝાઈ કા જ 
“ “ -ૂ ક - ક ર ક ક ૦ ૫11 7.. ન 3૦ 
તે (કુરઆન)ને એક નૂર બનાવ્યું છે, જના વડે બના ઉન 
૦ ૦ ૧૧૫ ૧૧૫ ૧ “ષ્‌ અ“ ન” કન જ ખ્ન્દ્ર ક શ્ર ર” તકર 
અમારા બંદામાંથી જ શમે ચાહીએ તેને હિદાયત હાડ] ક. ટ 22 0 1 5 
આપીએ છીએ. અને ખરેખર, તું (માનવજાતિને) ઇ 
“ “" શ 2 929 
સૌધી રાહ દેખાડનારે। છે. છે નરહ કક! ના 
૫૪. તેઅલ્લાહની રાહ, જે તે સર્વનો માલિક છે, કક ન 2 
જ જો ડિ * ૦ "૧% “ દ 11/૪2 
જ આકાશે! અને જે ધરતીમાં છે. યાદ રાખો, દરેક હ્ઝઠુઈઇ૭કડહુ ૧ હોપ 


વસ્ત અલ્લાહ સમક્ષ પાછી કરવાની છે. 7972179 ૬ 1% 
દ. છ» -2%9'6% 
રકૂઅ-૫ 





૧૧. જો અલ્લાહ પ્રત્યેની ફરજે અને માતાપિતા પ્રત્યેની કરજો વચ્ચે અથડામણી થતી હોય તો તે 
ઓલાદ ઉપર પહેલો હક્ક તેના સર્જનહારનો છે. જે માતાપિતા તૌહીદ (અલ્લાહની પરસ્તીશ) વિરુદ્ધ 
નસિહત કરતા હોય તો તેને ન ગણકારતા હોવા છતાં ઓલાદને માતાપિતા સાથે અભિમાનભર્યું કે 
અસભ્યતાભર્યું વર્તન ન કરવું જોઈએ, બલ્કે તેમની સાથે વહાલ, ભલાઈ તથા સભ્યાતાપૂર્વક વર્તવું 
જોઈએ. 

૧૨. ઈન્સાનની રજ માત્ર પણ નેકી વ્યર્થ નથી જતી પરંતુ બદીનું સૂક્ષ્મતર ક્લંક કાયમ માટે બ્રી 
અસર મૂકો જાય છે. 


૬૧૭૭ 


(2૪ 


સૂરાહ ૪૩  અલ-ઝુખરૂફ પારો ૨પ 





અલ-ઝુખરૂફ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને અેશ્-ડ્હ્-ન્રપ્ક્ઝ 
દયાવંત છે. ૬%, 
૨. હા, મીમ, (હમાંદ તે 'જ સર્વ તા'રીકનેોા (ધક 
હક્કદાર છે, મજીદ, તે જ શાનવાળો છે. ) 
૩. આ રોશન ?કિતાબની કસમ છે (કે), ભુ હો હાદ 


૪. અમે કરઆનને સ્પષ્ટ) અરબાં ભાષામાં ક ટા95 41777૮૮ 
જ  છઢહાઝકઝકાણઝઇ,ઝ ડડ 


ખે 


બનાવ્યું છે જેથી તમે (સરળતાથી) સમજી શકો. 


૫. અને તે અમારી પાસે ઉમ્મુલ કિતાબમાં 66 યુદ હિપ જ વૂડ; 
સુરક્ષિત છે. તે બહુજ ઈઝઝતવાળું છે, હિકમતથી ઉ કટા 
ભરપૂર છે. ' 


૬. તમે હદથી બહાર જનારા લોકો છો, તો શં -» £247₹ 627 2 2% 
“હ ર. “ન ને કક ન ? જેબ્ક,-ક 0 1છૂડઈા ધ્ઝ્વ્્ડા 
અમે તમને (કુરઆનનેો) ઉપદેશ કરવો છોડી દેશું 


ષ્‌ 


૭, અને પહેલાંની કોમોમાં અમે કેટલાય નબીઓ €૦ા5%ઠડ્૭ઉકાઝ ક 
મોકલાવ્યા હતા! ન 

૮. પરંતુ કોઈ એકપણ એવો નબી ન હતો જેનું સાતમના 
તેમણે હાસ્ય ન ઉડાવ્યું હોય. ન 

૯. અને અમે આ લોકોથી પણ વધુ બળવાન . ૮9167 7૯ 44 2? પ તઃ 
કોમાને નાબૂદ કરી નાખી હતી, અને પહેલાંની એવી ૦૭ ઠકડ ડક 
ઘણી કોમાના દાખલા મોજદ છે. ":. 7 


દ્ર 


“. ન" રઇ "૫" છે *% 49-29 11ના જ 94. 9 74 2 
૧૦. અને જો તું તેમને પૂછીશ કે આકાશાે તથા (7/15 ઝના ઝર 
ધરતીને કોણે સજ્યી છે?' તો તેઆ અવશ્ય કહેશે “સર્વ ૨ 27% 3592 


22 4 || 
સમર્થ, સર્વજ્ઞ (અલ્લાહે) સજ્યી છે.” 55515 કરડ રવાર 


૧૧. (તે) જેણે તમારા માટે ધરતીને પાથરાણુ લા ર ૭છાડ્ડક ક 
બનાવ્યં અને તેમાં તમારા માટે માર્ગી બનાવ્યા કે તમે 


૦ જ “હડ છે ૯-.2૮૦૬,₹ર4 9 # 9 
તમારી મંઝ્લા ઉપર પહેચી શકો; (ઉ) “2૫-૪૦ 5ક-- મહ 





૧. જેનો બોધ સહેલાઈથી સમજાઈ શકે. 

ર. “ઉમ્મુલ કિતાબ' કિતાબાની માતા અથવા “આરેશોનું ઉદ્ગમસ્થાન' જ્યાંથી આદેશાના મૂળ 
નીકળ્યા છે. આજ દિવસ સુધી જેટલી પણ કિતાબો આવી છે અને જેટલા પણ ધર્મશાસ્રા આવ્યા છે તે 
સર્વનું ઉદભવસ્થાન એકજ છે, અને તે એકજ સિદ્ધાંતના આધીન હોવાથી તે સિદ્ધાંત તમામ ધર્મગ્રંથો 
માટે એક માતા સમાન છે. 


૬૭૮ 


સરાહ ૪૩ અલ-ઝુખરૂફ પારો ૨૫ 





૧૨. અને જે આકાશેથી પ્રમાણસર જળ વરસાવે ., , ૬:૧૬ « છે ર258 
નડ “- જ ી “ડ્‌ રિ મો રએ હિ ઉ તત! હ છહ્ા3 
છે અને જેનાથી અમે મૃતભ્મિને સજીવન કરીએ ઝક ટરપ્કે ન્ડ 2 


દર કુ ૧૧% જ "૧ ૧૧૬ (ઉ 1 ક 
છીએ; તેવીજ રીતે તમને પણ કરી ઉઠાડવામ 55ના હાર્ડાલદ (હાડ 4. ી 
આવશે-- 

#?7?9 777 જ 


કડુ સદ “ડ્‌ ક. ક પ દ 77 જ 
૧૩. અને જેણે દરેક વસ્તુના જેડાં પેદા કયી ૭8 ૪9 પ5 ૯95% છક્૭ઠા4 
અને તમારી સવારી માટે વહાણો અને પશુઓ ઉઠ છ 929 
બનાવ્યા, મમ્મ ક 
૧૪. કે તમે તેમની પીઠા ઉપર સવાર થાઓ ત્યારે ર ક £?૮ 7 કતી 
““ હ“ “હ હ શવ ન કક3 દ 
અલ્લાહના ઉપકારેોને યાદ કરો અને કહા “મહા પવિત્ર 2 
જ. ત ક જ નડ 1% શ ત12 2₹4%૮2 ઉ 
છે તે, જેણે આ (વસ્તુએ)ને અમારા આધીન કયી છે “5% ર ડા 5 દ્રશ્રાઃ-૩2*- 5) 


નહીં તો તેમને વશ કરવું અમારી શકિતથી બહાર આ 4 નાક 
ત છુ હડ 5 9. 
હતું. 
૧૫. “અને અમે અમારા રબ તરક અવશ્ય પાછા (કે મામ 4227 અડહાઉ)ડ દુ 
હ * ન *“ “હ કહા 3) 46 ૧ કદ્ર” ૭ [777 
૧૬. છતાં તેઓ તેના બંદાને તેનો અંશ હ હાડા) | |કકરુ ૪ટપ્ક હ? 4195 
ઠરાવવાનોા આગ્રહ રાખે છે ખરેખર, ઈન્સાન ચોકખોા ૬%» 2% 
નાશુક્રે છે. (રકુઅ-૨) 09૭ 


૧૭. શું તેણે પોતાના સર્જનોમાંથી પોતાના માટે €44 ઇં ડડ, કુ 
પુત્રીઓ પસંદ કરી અને તમારા ઉપર મહેરબાની કરી દિ છાં 
તમને પુત્રા આપ્યા છે? 


૧૮. અને જે લોકો કૃપાનિધિ (અલ્લાહ) સાથે 19411 ૦74 (૮), 97 2૮129716) ૮ 
૧ ક ૧ રટ જ મ *% પા ન %ઇડ “હડક ક૭&ડઈક 
(પુત્રીના) સંબંધ જોડનારા છે, તેમને ત્યાં તેના જ ક 
“્‌ * ક જ “"_ “-_ ન્ડ ન 2 
જવું જ અવતરયું હોવાના જો તેમને સમાચાર મળે છે જક %ક્કાકડ- ૧૨૨૦૭ 


તો તેમના મોઢાં ઉપર કાળપ છવાઈ જાય છે અને 
તેમની છાતીમાં ડૂમો ભરાઈ આવે છે. પ 

૧૯. શું જેને હીરા-ઝવેરાતો વચ્ચે ઉછેરવામાં “ 294 (...7,; 4૮77 4 ફટ 9૦ 
આવો હોય અને તે પોતાના વિચારોને પ્રદશિત લાક શશ્રાહૃદડ ડઝ 
કરવાની પણ શકિત ન રાખતો હોય (તેના સંબંધ તમે 
અલ્લાહ સાથે જેડોા છે)? 
્‌ ૨૦. અને તેમણે કરિશ્તાઆને નારીજાતિ ઠરાજા ઉદ) સ ક જ કા] પા ક 
છે જો કે તે પણ અલ્લાહના બંદા છે. શું તેમના 





૩. આ આયતનો નિર્દેશ ઇસા (અ)ને ખદાને પુત્ર હોવાના દાવા તરક છે. 
૪. હીરા ઝવેરાત, કિમતી આભ્ષણેોથી શણગારેલી પ્રતિમાઓ અથવા અન્ય સ્થળે કે જળ વસ્તુઓ 


જેમાં કંઈ બોલવાની કે પ્રાર્થના સ્વીકાર કરવાની શકિત ન હોય અથવા યથા સમયે પોતાનું રક્ષણ મે 
પણ શકિત ન હોય. 


૬૭૯ 


સૂરાહ ૪૩ અલ-ઝુખરૂક પારો ર૫ 


સર્જનના સાક્ષી છે? હવે તેમની સાક્ષીની નીધ લેવામાં ૦૭૪ 
આવશે અને તેમને અવશ્ય પૂછવામાં આવશે. 

ર૧. અને તેઓ કહે છે “જે કૃપાનિધિ (અલ્લાહ) 58 જતા હાક ૭5507 ઉ 518ાઈ; 
ચાહતો હોત તો અમે અન્યની પૂજા કરતજ નહિ. આ પ 
[વશે તેમને કોઈ સમજ નથી. તેએ। માત્ર તર્કવતકેાજ 0૮ ય ૭% ઝા; 
દ્રોડાવતા રહે છે. 


” ક #ડ્ડદ 5 ૮555 નન 
હક ધ્ન 


ર૨. શું અમે તેમને આ પહેલાં કોઈ એવી કિતાબ જ “૦4. ક વક ઝડ જના 
આપી હતી કે જેના ઉપર તેઓ કારબંધ થયા છે? ક કા વ 

૨૩. બલ્કે તેમનું કહેવું છે કે અમે અમારા %છે! ક ઉ)8ડૂફાહ- દૂ ઇળ ઉ00)) 
બાપદાદાઆને આ પંથે ચાલતા જોયા હતા અને 5 


તેમનાજ કદમે। ઉપર અમે ચાલશું. 
“હ હ“ ન કે. ત જ 2 ૦45 
૨૪. અને આવીજ રીતે, અમે તારી પહેલાં જે “૭5 હટ ડઝકહુયાફડઉ ઉણા 
વસ્તીમાં પણ ચેતવનાર મોકલાવો હતો તેમના જિ જા 
ન“ ૧ ૧ મ ૧૧ જ “૧% ન « “4-7 117 (7 જ વિન્જિડી દ 
આગેવાનોએ કહ્યાં, કે અમે અમારા પૂર્વજોને (એક) કદ્ર ૩! 530 ડકઉ! છઃ %5૦ ૭8% 


રસ્તે ચાલતાં જોયા છે, અને અમે તેમના જ પગલે શકે ક છા 
ચાલશું . ન દી પું 
૫ * દુ * ક ભ “જૂ » વર્યા કે 4. “/ળ મ 
રપ. (રસૂલે) કહ્યાં, શું તમારા બાપદાદાઓ જનું જી ક ક, ઈક કા 


અનુસરણ કરતા હતા તેનાથી બેહતર હિદાયત હું પી 

૧ ક 5 “૮6)]9 ““ “5 મ દુ “ “૨ ક 2 5114 હં 
તમને લાવી આપું તો પણ? તેમણે કહ્યાં, તને જ ઉહ માઇ” (દહ કહ ઊં. 
આપીને મોકલવામાં આવ્યો છે તેને અમે માનવા તૈયાર 
નથી.” 


ર૬. છેવટે અમે તેમનાથી બદલો લીધા; પછી ગૂ.ડુછુ કાણ ક 972 જો 


જઓ કે (સત્યને) અસત્ય ઠરાવનારાઓનોા અંજામ 


દ પ તર રુ 
કેવો આવ્યો! (રુકૂઅ-૨) 95૪૭ રહ 
ર૭. અને (યાદ કર) જ્યારે ઈબ્રાહીમે પોતાના દડ ન ય્ડ ત 31 40115 
પિતા તથા પોતાની કોમના લોકોને કહ્યાં. “તમે જેની છક દિિરાંઈ ડી રિ 
પૂજા કરો છો તેનાથી હું વિમુખ થાઉં છું. જેડ 9; 
. “સિવાય તેના કે જેણે મને પેદા કર્યે છે અને શી ન 
તેજ મને હિદાયત આપશે.” જછેઠ્પ્્છન દઈ દ ની 
ર૯. અને ઈબ્રાહીમે આવનારી પેઢીઓ માટે આ _ ,?7 977૬... .2?:₹..#. ર22 
શિયમ કાયમ કયી કે તેએ અલ્લાહ તરક રજ થતા ઉછ જ્ક્્હ વડ ૧૪૫૬5 
રહે. 
૩૦. પરંતુ મેં તેમને તથા તેમના પૂર્વજોને અનેક હશો 46 હૂડ્ઝકઉડકેઈડ્કઇ 


સુખસગવડો આપી, જ્યાં સુધી તેમની પાસે સત્ય 
આવી ગયું તેમજ સ્પષ્ટાપૂર્વક સમજાવનાર રસૂલ પણ. છવટ 


૫. હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ)એ તૌહીદ (એકેશ્વર)ની તા પલીમ પે પોતાના વંશજેમાં કાયમ કરી હતી તે 
બહુજ લાંબા સમય સુધી ચાલતી રહી. 


૧૬૮૦ 


સરાહ ૪૩ 


૩૧. પરંતુ જ્યારે તેમની પાસે સત્ય આવ્યું તો 


તેમણે કહ્યાં આ તો જાદુ છે, અમે તેને નહિ 
માનીએ.' હી 
૩૨. (શું) આ લોકો કહે છે કે આ કુરઆન બેજ 


વસ્તીઓમાંની કોઈ મહાનવ્યકિત ઉપર કેમ નથી 
ઊતારવામાં આવ્યું? 

૩૩. શું લોકોમાં તારા રબની રેહમતોની 
વહેંચણી કરવી તેમનું કામ છે? તે અમેજ છીએ જે 
આ જીવનમાં તેમને રોઝી પૂરી પાડીએ છીએ, અને 
તેમનામાંના કેટલાકને બીજા ઉપર અમેજ શ્રેષ્ઠતા 
આપો છે જેથી તેઆ એકબીજાની સેવાનો લાભ ઉઠાવે. 
અને તારા પાલનહારની રહેમત તેમના કરેલા સંગ્રહથી 
બેહતર છે. 

૩૪. જો સમસ્ત માનવજાતિના એકજ કોમ 
બની (ગુમરાહ થઈ) જવાનો સંભવ ન હોત તો અમે 
કૃપાનિધિનો ઈન્કાર કરનારાઓના ઘરના છાપરા 
ચાંદીના બનાવી દેત તથા દાદરાઓ પણ, કે જેના ઉપર 
તેઓ ચડઊતર કરતા રહેત. 

૩૫. અને તેમના ઘરોના બારણાં તથા આસનો 
પણ (ચાંદીના બનાવી દેત) જેના ઉપર તેઓ અઢેલીને 
બેસી રહેત. 


૩૬. બલ્કે (બીજી વસ્તુઓ) ર (બનાવી 


દેત), જે આ જીવનપૂરતોજ સામગ્રી!” છે. બેશક, 
પરહેઝગારે। માટે તારા અલ્લાહ પાસે તમા છે 
(તે બેહતર છે). (રુકૂઅ-૩) 

૩૭. અને જો કોઈ કૃપાવંતની યાદથી મુખ ફેરવી 
લે છે, તો તેના માટે અમે એક શયતાન નીમી દઈએ 
છીએ જે તેનો સાથી બની રહે છે. 

૩૮. જે તેમને રાહેરાસ્તથી ભ્લાવે છે, પરંતુ તેઆ 
પોતાને સીધા રસ્તા ઉપરજ સમજતા હોય છે. 

૩૯. ત્યાં સુધી કે તેમાંના કોઈ અમારી પાસે 
આવશે ત્યારે (પોતાના સાથીને) કહેશે કે કાશ, તારા 
અને મારા વચ્ચે પર્વ- પશ્ચિમનું અંતર હોત તો.' આ 

શયતાન) કેટલો બ્રા સાથો છે! 

૬. કા'બા તથા તાએકની વસ્તીઓ. 


અલ -ઝુખરૂક 





પારો ૨૫ 
41452 ૬1 [4 52, 72 € (૪77 
4) [5.5 ઈક કક હડદિઉ$ 


%,7«/9 


દડ ૭1 ડકવઝઈઉ: 
જશ્ન 


ન્ન 


#-22.૪27. “77 


9772 વિદ્દ કન 
કઇ જક ુ હ “કઇક: ૭ 


525525 નો! ક ન 
ટ્રક 


ન 
[ર ૭. કન 
કક 


ડડ્દઈકઝહ્રઝડખ્કહક 

જહ છ ટ હડર્હડ55 
ના ૭૭ ૮ 
સાહાદકેઇ * ને 


ન 97૮૬7૯ હિ કિ ક ન 
જેડ પદ ક [છડ 
ગે ઝે?ે “.-(:7-7.-,,! દ ઇશ્ડઃ; 
હ#ટઈલાં ૭58552 
જહા 
હવ કકક 
દાગડઈ હાઇટ ફડક 
%9 #“ /7.724 
જેહ ક# 


“ 97-૭9 


77 ૮277%7 [૦ ૦ રા 
(જહ હક ળઝાહ્્#ડ ન 


2 ક 
૦ 


જ જક 2, 7” ન 


બઇ ડીડ ડુ 


કનસ ડુ-રઇ-રાનઝ બળાનાનશાતાનાણ” જ “૪-9 ડઝ. જાગ. ૪ “-.“ 





૭, જે દુનિયામાં ઈન્સાનો વચ્ચે દૈલત, દરજજા સુખસગવડોની અસમાનતા ન હોત તો 


માનવસમાજ નિજીવ બની ગયો હોત. 


૬૮૧ 


મ 


ન 


સૂરાહ ૪૩ અલ-ઝુખરૂફ પારો ૨૫ 





૪૦. “અને (તેમને કહેવામાં આવશે કે) “તમે 42; ૬ર૦2-76 ? જ ૯ 
( ન “5 ન હાટ નિ ૦૦૪ 5], જ પ 
ઝાલિમ ઠરી ચૂક્યા છો માટે આજે તમારી આ વાત * 


તમને લાભ આપશે નહિ કારણકે તમે સી। અઝાબમાં છડ%ડ: 5 

ભાગૌદાર છો.” કાકા. કયાડ કડ 
૪૧. (હે રસૂલ) શું તું બહેરાઆને સંભળાવી હડહહક્2 ડડ હ્ત્ હઊા 

શકોશ, કે આંધળાઓને તથા જે ચોકખી ગુમરાહીમાં 


2 પ # ન કુક 
પડેલા છે તેમને તું સીધા રસ્તા ઉપર લાવી શકીશ?” 9થ્ર્ન ર 
જા 227 ન22 272 4” * ન જર 
7૨. અને જો અમે તને ઉઠાવી લઈએ તો પણ 9૭૦ ગ્પઈ હ, હક કા 
અમે તેમની પાસેથાં બદલો અવશ્ય લેશું જ, 
૪૩. અથવા અમે તને તે દેખાડી દઈએ જેનો અમે (જ ડર «નુ ?““ ૬.૩, ર૬: 7 : 
ને “૧ ન શ“ ક -કષ્ર્ન્‍ન ધ્ન હર! હડ. .- 2 ા 
તેમને વાયદો આપ્યો છે. ખરેખર અમને તેમના ઉપર. 4: ઠકડ કુ 
છે 17 «૬૬1 «2? “૧. શ 47% 
પૂરેપૂરી સત્તા છે. દ હડ] આલકનક-ફેલનત 
૪૪. માટે જે તારા ઉપર વહી દ્રારા ઊતારવામાં ઝાઈ 
આવ્યું છે તેને દ્રઢતાપૂર્વક વળગી રહે, બેશક તું છ્શ્ર્ક્ડ્ક 


રાહેરાસ્ત ઉપર છે. 
૪પ. અને આ (કલામ) તારા માટે તથા તારી કોમ 


બ 


માટે એક નસિહત છે જેના વિશે તમને સૌને પૂછપરછ 


94, ન 


77૬ ન 29474 ટુ #%2 
જડ ડડઝહ.5ઇડર્ગકડ છ) ૧5)9 


2 કો 7” ન ર2 ક # 29” ક- 
કેટ! ક. હડ... થે ક, ધક “૭લાર્કડ્ટઉ5 ૭૦૦55 
૪૬. અને અમે જે રસૂલોાને તારી પહેલાં મોકલ્યા દ મ 
““_. “4 “% 5% ૦ જ ક કના ક 97 » 
હતા તેમને પૂછી જે કે શું અમે કૃપાનિધિ સિવાય 095 ત છુકછ્ઠ૭2 ૭2 હઃ 


જ્જ 


અન્યને મા'બ્દ ઠરાવ્યા હતા કે તેમની પૂજા કરવામાં 
આવે? (રુકૃઅ-૪) 


૪૭. અને બેશક અમે મસાને અમારી નિશાનીઓ ૬“.--.2729* 11.1 ૫ 92(7?797 9:72 
પ ડે જ  લ,"4 96 છુ. ૭.92 59) હ 
આપી કફિરઓન અને તેના દરબારીઆ તરક મોક્લાબો »કકટ 
“૧% “ક “હ કડ ્ુ 2 (1? કક (૪ર 
હતો, તેણે જઈને કહ્યું “હું સૃષ્ટિના સર્જનહારનો છહ્કઝો ન 6પ 
રસલ છ.” ક 


| શરન” 
૦ “ “ઝર “ 29(ન ૧: 1(477 ૫% કક 5) 27 ળ[6 
૪૮. પરંતુ જ્યારે તેણે અમારી [નશાનીઓ રજ જડકકકઉૃછ 552% ્ર્ફ્પ્ન્ડ 
કરી તો તેમણે હાસ્યમાં ઉડાવી દીધી. 
૪૯. અને અમે જે નિશાનીઆ દેખાડતા ગયા તે ,-2.. 979 7 #2%.-. 6-2 22 
ન. હ સ જ ક કક 8 ર % ત્રિ પ ક 17” 
એકબીજાથી ચડીયાતી હતી, અંતે અમે તેમને 7 હક ઝદ %ક્ફાહ્ટ *જ-2 
ળું દ્રે નેરો ” 272 2747274. ન્ન 1 2721! ?7- 
અઝાબમાં પકડી લીધા, કે કદાચ તેઓ (હિદાયત તરક) જડશ્ક્ક ન હ્ાવ્ઝં, “ડક 
પાછા વળે. ટ કા ર 
૫૦. અને તેમણે કહ્યાં, 'હે જાદુગર, તું તારા ખટપડુર્હ દાડ ઉદા 1/%ઉ; 
પાલનહાર પાસે અમારા માટે તે વસ્તુની દુઆ કર 
૮. જે ઈન્સાન પોતાને બચાવી ન રાખે અને પોતાના કામ તથા આંખોને બૂરાઈઓથી દૂર નહિ રાખે 
તો ધીમે ધીમે તે પાપના અંધકારમાં દૂર સુધી ઊતરતો ચાલ્યો જશે, અંતમાં તેમાંજ [તિલિન થઈ જશે. 


૬૮૨ 


સૂરાહ ૪૩ અલ -ઝુખરૂક પારો રપ 





જનો તેણે તને વાયદો આપ્યો છે (જો તે આવશે) તો 
ખરેખર અમે હિદાયતને સ્વીકારી લેશું .' 

૫૧. પરંતુ જ્યારે અમે તેમના ઉપરથી આકત 
ટાળી દીધી, તો તેમણે પોતાના કરારનો ભંગ કયી. 

પર. અને કિરઔને પોતાની કોમમાં એલાન * 
કરાવી કહ્યાં હે લોકો, શું મિસરનું રાજ્ય તથા મારી 
નીચેથી વહેથી નદીઓ મારી નથી? શું તમે નથી જોઈ 
રહ્યા? 

૫૩. “બલ્કે હું તેનાથી “૦ બેહતર છું, તેની કોઈ 
ઈઝઝત નર્થી, અને તે સ્પષ્ટ બોલી પણ નથી શકતો. 

પ૪. “તેના ઉપર શા માટે સુવર્ણકંગન 
ઊતારવામાં નથી આવ્યા? અથવા ફરિશ્તાઓઆનોા 
રસાલો તેની સાથે કેમ નથી આજો?” 

પ૫. આવી રીતે તેણે પોતાની કોમને ભોળવી 
લીધી. અને તેઆ તેના કહેવામાં આવી ગયા. બેશક, તે 
બેહદ બદકાર કોમ હતી. 

પ૬. પછી જ્યારે તેમણે અમને ગુસ્સો અપાબજો, 
તો અમે તેમનાથી બદલો લીધો, અને તેમને સૌને 
ડૂબાડી દૌધા. 

૫૭. અને અમે આવનારી પેઢીઓ માટે એક 
દાખલો! બેસાડયો અને નિયમ કાયમ ક્યી. (રેકૂઅ-૫) , 

૫૮. અને જ્યારે મરિયમના પુત્ર (ઈસા)નેોા 
દાખલો વર્ણવામાં આવે છે તો જોઈ લે, તારી કોમ 
તેના ઉપર કેટલું ધાંધલ મચાવે છે! 

૫૯. અને કહે છે “અમારા ઉપાસ્યો સારા છે કે તે 
(ઈસા)?' આવું તેઆ માત્ર તારી સાથે કિસાદ ઊભે 
કરવા માટેજ કહે છે. બેશક તેઓ ક્િસાદી લોકો છે. 

૬૦. તે (ઈસા) તો માત્ર અમારો એક બંદો જ 
હતો! જેના ઉપર અમે ને'મત ઊતારી હતી અને બની 
ઈસરાઈલ માટે તેને એક નમૂના બનાવજો હતો. 

૬૧. અને જો અમે ચાહતા હોત તો તમારી 
“અંદરથીજ ફરિશ્તા બનાવી તેમને ધરતીમાં તમારા 
વારસ બનાવ્યા હોત.” 


059 242927 હ 
421 વાઉડડડહાઉ 


1 4“ 42 


21% 


ન 9 22 
25 
7૪62 7? 7 
24%2: “છા ્વ્ર્ડઉિ& 
છેડ 


તત ક 9” નન જ ક” 77 મનિ 
હાઈ" 
કા 

મક#”નનન 

ર ક ક 7 (: જ: 

છેહ્ડડઝઇકઇ ણા હક્ક 
ક ૧49 9૮7” 79?9?.2 77 
9૭2૦૬૫ ઈન્ડ ડી પ 
19૫ ન*/-- ૬૬01 તં 22! 9/7ન 


જિ ખ્ય ૦૩૫ 


૧55 હડ %ડડઝાડડછડ 


ખ્્.'ન, 2799777૬27 77 .»/697(2:7,77 મી 
-)ીહાક્ક્કઈકક્કઝર્ડવછીક 6 
2૭ - 694 2 

કા ન 

ક 4/7 19 / 9627 ક 
હકક 4ડડડતઝદાવક૭#ઝડડી 


“55 ઢં- ૬ ,છઝકાઉ 


હ 


૯. હઝરત મૂસા (અ) કદાચ બોલવામાં અચકાતા હોય અથવા મિસરી ભાષા તેમની માતૃભાષા ન 
હોવાથી કદાચ તે ભાષા ઉપર તેમને કાબ્‌ ન હોય જેથી તેમને બોલવામાં તકલીક થતી હોય. 

૧૦. કરિશ્તાઆના આમાલો ઉપર ઈન્સાના માટે દાખલાઓ કાયમ નથી કરી શકાતા. ઈન્સાનો માટે 
ઈન્સાનજ દ્રષ્ટાંતરૂપ બની શકે છે જેથી નબીઓને ઉદ્ભવ હમેશાં ઈન્સાનામાંથીજ થતો રહ્યો છે. 


૬૮૩ 


વ/ઝિપ્છ 


સરાહ ૪૩ 


અલ-ઝુખરૂફ 


૬૨. અ ખરેજ તે (ઈસા અંતિમ)ઘડીની એક 
નિશાનીરૂપ ' હતો. અને તેના વિશે કોઈ શંકા ન 
રાખા, અને મારું અનુસરણ કરે. આ'જ સીધે માર્ગ 
છે. 

૬૩. અને શયતાનને મોકો ન આપો કે તે તમને 
(સન્માર્ગથી) અટકાવે. બેશક તે તમારો ખુલ્લો દુશ્મન 
છે. 

૬૪. અને જ્યારે ઈસા ખલ્લેખુલ્લી દલીલો સાથે 
આવ્યો, અને કહ્યાં, બેશક હું તમારી પાસે હિકમતની 
વાતો લઈને આજો છું કે જેમાં તમે મતભેદ રાખો છો 
તેને હું સ્પષ્ટ કરી દઉં. માટે અલ્લાહથી ડરે અને મારું 
કહ્યાં, માના. 

૬૫. '“નિ:સંદેહ અલ્લાહ મારો પાલનહાર છે અને 
તમારો! પણ. માટે તેનીજ ઈબાદત કરો. આજ સીધો 
રસ્તા છે.” 

૬૬. પરંતુ તેમના (જુદા જદા) પક્ષો વચ્ચે 
મતભેદ ઊભે થયો. અકસોસ છે કે ઝાલિમો ઉપર 
ભયંકર દિવસનો અઝાબ આવવાનોાજ છે. 

૬૭. તેઓ માત્ર તે ઘડોનીજ રાહ જોઈ રહ્યા છે 
જ તેમને અચાનક આવીને પકડી લેશે જ્યારે તેમને 
ભાન પણ * નહિ હોય. 

૬૮. તે દિવસે દોસ્ત એકબીજાના દુશ્મન 
બની જશે સિવાય જ પરહેઝગાર હશે. (રુકૂઅ-૬) 

૬૯.(મોમિનાને કહેવામાં આવશે) “હે મારા 
બંદાઆ, આજના દિવસે તમારા માટે કોઈ ભય નથી, 
ન તમને કોઈ દુ:ખ આવશે; 

૭૦. “(કારણ કે તમે) અમારી આયતો ઉપર 
ઈમાન લાવ્યા અને અમારી તાબેદારી કરો,” 

૭૧. “માટે તમે તથા તમારી પત્નીઓ ઈઝઝત 
સાથે જન્નતમાં દાખલ થઈ સુખ ભેોગવેો.' 

૭૨. તેમની સામે (ભોજનના) સુવર્ણથાળ તથા 
પ્યાલાઓ ફેરવવામાં આવશે, અને તેમની મનભાવતી 


ન 


(૧૨) 


"હઝરત ઇસા (અ) પછી ઈસરાઈલીઆને નબુવ્વતથી મેહરૂમ કરી દેવામાં આવશે.' 


પારો રપ 


%ડ5ડઞાડકકકડ 


૯ ન 


ક 22% 72497 
ક્પ્ઝાડ પય 
ઉદ્ઠ 


%2 2 55 ન નિ 6 
ઉદે હ 6 ઇની 


વૂ હક 


ન 9.-૪- 
ઈ-૦2 2 


જકઈઝડ ઇહ કંદરા 

ર હ 5 6 2૦૮? 
ઈક ૫કક્-ઝ 4 હાક હઝ 
2791727.79,,2/૬6 

ઉછે હુ કાડ વિ 

87 2 ૭» (7 દે 4-7” 2૫# તકે ત ન 
ઊ/: 6592465555: છી 
ન ક 

7277૯9 ૦ 7-7” (૭ 2 કઝા 7772 
હરદ્ાડ:ક ૦૭ 
જ &કહટાય્ડડ 
ઉઘડજડકરફાડર્ગઘડાડા 5૮ કક 
ભઈ.» ઝડ્ક 
ન“. % ૭527 27727 57,7277- આ #97 
જ ગપ છડન કા 
હ હ! 


૦૭4 ટડ થિ 


ન” 


હે હા જોધ ઝો 


[1:૦1 ! 727229 


છે૦%૪ઇડીકરડઇડા ૧0119ઞ-21 
ક બ્યડડાઇ 


દ “(7ના ”-% ક ૫/ ક|/# 
જનના 


બના 


ઈસરાઈલમાંથી નબુવ્વતના અંતને અંતિમ નિશાની ઠરાવવામાં આવી હતી. હઝરત ઈસા (અ) બની 
ઈસરાઈલના નબી હતા. તેમના બાદ બની ઈસરાઈલમાં કોઈ નબીના ઉદ્ભવ નથી થયો. 
૧૨. સંકટની ઘડીમાં કોઈ કોઈને દોસ્ત નથી રહેતો બલ્કે એકબીજાના દુશ્મન બની જાય છે. 


૬૮૪ 


ધ 
1? 


સૂરાહ ૪૩ અલ -ઝુખરૂકૃ 


પ્રત્યેક વસ્તુ ત્યાં હશે જેને જોતાંજ તેમની આંખો ..7 


ઠરશે. (તેમને કહેવામાં આવશે) “તમે સદાકાળ આ 
(જન્નત)માં રહેશે. 

૭૩. “અને આ'જ તે જન્નત છે જેના તમને 
તમારા સદાચારોના બદલે વારસદાર બનાવવામાં 
આવ્યા છે. 

૭૪. “તેમા તમારા માટે પુષ્કળ ફળા છે જે તમે 
સદા માટે ખાતા રહેશો.” 

૭૫. બેશક, ગુનાહગારો જહન્નમના અઝાબમાં 
સદા માટે પડયા રહેશે. 


૭૬. તેમના ઉપરની સખ્તીને ઓછી કરવામાં 


નહિ આવે અને તેઓ નિરાશામાં ઘેરાએલા રહેશે. 

૭૭. અને અમે તેમના ઉપર કોઈ ઝુલ્મ નથી કયી, 
પરંતુ તેઆ સ્વયં પોતેજ ઝુલ્મ કરનારા હતા. 

૭૮. અને તેએ! પુકારશે “હે (જહન્નમના) 
રખેવાળ! તારો રબ જો અમારો અંતજ લઈ આવે તો 
સારું' તે કહેશે “તમને આવી રીતેજ જીવવું પડશે.” 
૭૯. (અલ્લાહ કહેશે) અમે તમારી પાસે સત્ય લાવા 
હતા પણ તમારામાંના ઘણાને સત્યથી નફરત છે. 

૮૦. શું તેમણે કંઈ કરવાનો ઈરાદો કર્યો છે? તો 
અમે પણ એક ઈરાદો કરી લીધે છે. 

૮૧. શું તમે ધારો છો કે અમે તેમના ભેદો કે 
તેમની છુપી મસલતોને નથી સાંભળતા? બેશક, 
અમારા કરિશ્તા તેમની સાથે (રહી સઘળી) નૌધ લેતા 
રહે છે. 

૮૨. તું કહે “જે કૃપાનિધિનો કોઈ પુત્ર હોત તો 
તેનો સૈથી પહેલો તો પૂજારી હું જ હોત.'*2) 

૮3૩. આકાશો તથા પૃથ્વી તથા અર્શનાો માલિક ૯% 
એવી વાતોથી પાક છે જે તે લોકો તેના વિશે કહેતા રહે 
છે. 


૮૪. માટે તેમના નિરર્થક લવારામાં અને 
ખેલકૂદમાં તેમને પડયા રહેવા દે જ્યાં સુધી કે તે 
દિવસના તેમને ભેટો થાય જેના તેમને વાયદો 
આપવામાં આવ્યો છે. 





પારે! ૨પ 





51 ક «7“(“ (72-47 
£કણ્ઝ 4 95 ટ્અ્- 4ડદે 


₹*.22|5 [૮2 
જેઠક5શ્પ્ડ 


“?9#7 


22 કં તત્‌ 2479 જ 
9હતઝકાડડ્ડ,કકોથડોાડડ 


છદ ઉડ 


નક 


ક “૬-2 ક” શક (#૭ ક 
ઈંડા દડહડઝકહા 


292192 655. 4૬79 
હડક ભ્ય્્ઝ્ઝ 


છઠા ઇઇઝીકન્કડડઇડ 
છક હેડઇડડ કડ 


૦૭% #ળડદ#ક્ડ 


4% દ્ધ છા 


₹ 2? 
છેહ#%- 8 1,119): કી 


૯5 ક5585.ટ5455 ડછાહ હક્ક 


૦ 5 ૭ તતા 


જડ%ોડઉ ક 51૮૪૭) 


હ્રીં 


-કૃપાવંત અલ્લાહને ખરેજ કોઈ પુત્ર નથી, અને હું 


૬૮૫ 


દ્રછ્ુ#હડહકન્ડાહ્ઠૂ કહ્ત્ડન 
હઇદઝ છ 
ક્ય ડડ 
9૭૭૦૭ 


ડું તે હકીકતને પહેલો સાક્ષી છું . 


સૂરાહ ૪૩ 


૮૫. અને તે'જ આકાશોનોા મા'બદ છે અને 


ધરતૌના પણ મા'બ્‌દ છે બેશક, તે હિકમતવાળે છે, 
સર્વજ્ઞ છે 
૮૬. અને તે અનંત બશકતોવાળા છે. આકાશે 


તથા પૃથ્વીની અને તેની વચ્ચે જે કંઈ છે તેની 
બાદશાહી તેનીજ છે, અને (કયામતની) ધડીનું જ્ઞાન 


સક ડડ “* 


(પણ) તે'જ ધરાવે છે. અને તેનીજ સામે તમને પાછા 
લાવવામાં આવશે. 


૮૭. અને તેઆ અલ્લાહને છોડી જેને પુકારે છે ૨ 


તેની પાસે ભલામણ કરવાની કોઈ સત્તા નથી. બેશક 
સત્યનો સાક્ષી આપનારને તેઆ (સારી પેઠે) જાણે છે. 
૮૮. અને જો તું તેમને પૂછ કે તેમને કોણે પેદા 


કર્યા છે, તો તેઓ અવશ્ય કહેશે કે અલ્લાહે. છતાં તેઓ 
ભટકોને કયાં જઈ રહ્યા છે? 

૮૯. તેની આ પુકાર (ના અમે સાક્ષી છીએ કે) 
“હે મારા પરવરદિગાર આ તે કોમ છે જે કદીપણ 
ઈમાન લાવશે નહિ.” 

૯૦. તો તું તેમનાથી વિમુખ થઈ જા અને તેમને 
સલામ કહે, વેળાસર તેમને સઘળું જણાઈ રહેશે. 


(રકૂઅ-૭) 


અલ--ઝુખરૂફ પારો રપ 





ઇહ હાહ 

છેડઝક્કડ્ક 
કટકડડ્ડડાહૉડ શહ ડાઇ 
ઇ.કાડા ક કપફઘ 





ડાડા દ્રઈહકટઝ૦બીય્‌ફડ 
૦૦5 ક કુર _્્જ્ટ્ઝ 

92-7 2 #/#7# 94, 297 
45855 ઝન્ઝડાઈઇઝુઃ 


૮. 274%" નન 


૦9૯૦%%% કકક “ચ %55: 


પ ન 2-નુ ક 2792 નત હ 
જ 


ઉછકઝ ધ્કે ક 


૬૮૬ 


સરાહ ૪૪ અલ-દુખાન પારો ૨૫ 





અલ- કિ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને છ-ક્ક્ઇાઠુ-્ા 3 
દયાવંત છે. ફ્ક્ક, 
૨. હા.માંમ, (હમીદ, તે સ્તુતિપાત્ર છે, મજીદ, ર ૦.૦ 
ક * કડ ૧ ક 1 
ત બૂલદ શાનવાળો છે) 2 1 90૪ 
ક “ “".-* ન્ડ ઊઠતી દી 
૩. આ રોશન કિતાબના સોગંદ છે. 


ઝ 5 ” *2 ટડ 56૬ ૦0#- 21₹%૯ 

૪. ખરેખર અમે તેને એક બરકતમય “ રાતમાં ૦૯૪ક-૪ઉ#કડન્રાડડુવ૬1ઉ 

ઊતારાં હતા, બેશક, ત્યારથીજ અમે (બર્દી વિરૃદ્ધ) 
ચેતવતા રહ્યા છીએ. 


૫. તે (રાત)માંજ સઘળા શાણપણભરયી નિર્ણયો ર26 27 ૧£27*#7£7». 

પ ઃ હ બેશક ક#હડઇપડ 
લેવાય છે, રી ય 
૧૧૬ ૧૨૬ ૧ ક ક ન દ્ધ કા જન 

૬. બેશક અમારા હુકમથીજ (રસૂલે) હમેશાં ૦૦ કાડડ) ઈઝ કહં 


માકલાવવામાં આવતા રહ્યા હતા, 


જજ * પ. છે /દ્રુ ર શ 8. 
૭. (જે) તારાં પરવરદિગારની રહેમત તરીકે બેકાકટકત્ક ₹ 45)હકહ્& વ 
હતા. ખરેખર, તે સર્વ સાંભળનારો છે, સર્વ 


જાણનારે છે, 922૬: 9૮%: 7 -9(?7....11411,૦,7 .:. ..- 
કી! ધ્ર ઈ »ઝકછુક4૫્ટઠ ઈ €પનેક 
૮. તિ ) આકાશે તથા પૃથ્વીનો ધણા છે અને તેની દેતા કા 
વચ્ચે જે પણ છે તેના પણ, જે તમને યકીન ૦5 


(આવતે!) હોય તે! 9% સા ક 
હ“ ચ % “૧% ૦ ન ન જ જ સ જ ૧ ત 3% 
૯. તેના સિવાય કોઈ મા'બ્દ નથી. તે'જ જીવન “રહ ક્ક્ક્ડ પ્ઝ્ક્ટ3છ્રકથઝં 49 


આપે છે અને તેજ મૃત્યુ નીપજાવે છે. તે તમારે ઉ૭389 
પાલનહાર છે, અને તમારા પૂર્વજોને પણ પાલનહાર 
છે. 


૧૦. છતાં પણ તેઓ શંકાઓમાં મહાલતા હોય 


છે. ભહકહાડ 


વ (તો હ૧) ન તે દિવસની રાહ જો જ્યારે બહર, દાહ ડાઉ 
આકાશમાંથાં ધુમાડા નીકળતો દેખાશે, 

૧. આ બરકતવાળી રાતે માનવજાતિને એક મહાન શિક્ષક, તથા એક મહાન અને આખરી પરંતુ 
સવાત્તમ કાનૃન નસૌબ થયો. આ'જ રાતે વહીંની શરૂઆત થઈ જે રાતને લયતૂલ કદ્ર કહેવામાં આવે છે. 

આ રાતને માનવજાતિની તકદીર બદલવાની રાત પણ કહી શકાય છે જેમાં માનવજાતિના રૂહાની 
દ વષ્યનાો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો. 

* વરતીના વિસજનનો દિવસ, કયામતનો દિવસ અથવા તે દિવસ જ્યારે આ દુનિયાનો અંત . 

કિપ ના. હાથેજ વિશ્વવિગ્રહમાં ન્યુકલીર હથિયારો વડે કરવામાં આવશે, 


૧૬૮૭ 


સૂરાહ ૪૪ 

૧૨. જે આવીને લોકોને ઘેરી લેશે, તે ધોર પીડાને 
અઝાબ હશે. 

' ૧૩. (ત્યારે લોકો પુકારી ઉઠશે) “હે અમારા 
પરવરદિગાર, આ મુસીબતને અમારા ઉપરથી ટાળી 
દે, ખરેજ અમે ઈમાન લાવીએ છીએ.” 

૧૪. (તો હવે) તેઓ નસિહતને લાભ કેવી રીતે 
મેળવી શકે છે જ્યારે આ પહેલાં તેમને સ્પષ્ટતાપૂર્વક 
સમજાવવા માટે રસૂલ તો આવ્યો હતો, 

૧૫. ત્યારે તેમણે મુખ ફેરવી કહ્યાં હતું કે આ તો 
કોઈનો પઢાવેલો પાગલ છે?” 

૧૬. જો અમે ટૂંક સમય માટે આ અઝાબને 
મુલતવી કરી દઈએ તો કરી પણ તમે પહેલાંની જેમજ 
વર્તવા માંડશે. 

૧૭. જે દિવસે અમે તમને ભયંકર ભીંસમાં લેશું 
ત્યારે ખરેજ અમે પૂરેપૂરો બદલે લેશું . 

૧૮. અને તેની પહેલાં અમે કિરઓનની કોમને 


અજમાવી હતી. બેશક તેમની વચ્ચે એક સદગુણી 


રસૂલ આજો હતો. 

૧૯. (તેણે કહ્યાં) “અલ્લાહના બંદાઓને મારા 
હવાલે કરી દો; બેશક હું તમારો ભરોસાપાત્ર રસૂલ 
* ૩ 
છુ. 


ષક 


૨૦. “અને અલ્લાહની નાકરમાની ન કરે, બેશક 


હું તમારી પાસે સ્પષ્ટ સનદ લઈને આવ્યો છું. 

ર૧. “હું મારા તથા તમારા પાલનહારની પનાહ 
માગું છું, રખે તમે મને સંગસાર “ કરી દો. 

રર. “અને જો તમે મારા ઉપર ઈમાન નથી 
લાવતા તો તમે મારાથી દૂર રહો.” 

૨૩. પછી તેણે પોતાના પરવરદિગારને દુઆ કરી 
કહ્યાં, "ખરેખર આ બદકાર લોકો છે.” 

ર૪. (અલ્લાહે ફરમાવ્યું) “મારા બંદાઓને સાથે 
લઈને તું રાતોરાત નીકળી જા; બેશક તમારે! પીછો 
કરવામાં આવશે. 


અલ-દુખાન 





પારો ૨૫ 

જે 29૭ 47 1 ક” 42૬ 
ઉ 5215 [જ 4 $1હડઝં 
જેડ%%કં-5]1૫૩5ઝઞ 1 ડાઇ 


ઈ ડન 9 2 મ, ૭/7 9પ 7» 27 ૬7 
ખડ: ભલ ૭32 ટઝદ્રાક્કહા। 


554541 


લિઝા રે થી થી ઇડ) જ 


ડઝ ડઝ ઊા વડ નુ] ટ ક 
મ દ “29:#.%૨૧ 79% 22 ઉ. 55 
હ *& 5૭ કઉકડઇડ 
૪%ત2 ત 
બ્ર 
0 પ 7 .૫ શિ 
(9૯-૩1 29 કક્િઠી હિ જ્ક્િ 


ડ%ડાઈડડહ પ / ક 


ભ છ્ક્ન્ૂન્મ્ટ 


ન્ન 
“92 95 9.,6ખ્ત્ર 217 4 


ન 7 ન 

ઉળક%સ્વ્૦9 કે વ્‌ કહ 
» 727742 ઉ દ્ર. જુ 

(ઝે૫9 ક્ન્ન૦ દ ર મ ન કર ક 


૩. હઝરત મૂસા (અ) બની ઈસરાઈલની કોમને તેમની સાથે લઈ જવા દેવાની માગણી કિરઓન 


પાસે કરી હતી. 


૪. “સંગસાર'- પ્રાચીન સમયથી ચાલતી આવતી દેહાંત દંડની સઝા યહૂદીઓમાં પણ પ્રચલિત હતી. 


૬૮૮ 


, સૂરાહ ૪૪ અલ-દુખાન પારે ૨૫ 
ત ત ક ત ત 
ક_ "હ ન (પ૫) નડ “ “જ 
રપ. “અને સમુદ્ર શાંત હોય ત્યારે (તમે પાર ૦2:27 927 224 ર૦૦? 217 
ન કુ ક હ જો ધ. ક»*૦૫ ઝર!» કઝ છ! 
ઊતરી જજે) નિ:સંદેહ તે (તમારો પીછો કરનારા) 9ષ્ઝ કકડ્ઝાટ્ટક 


લશ્કરેનું ડૂબી જવું નિમીણ થએલું છે.” 


ર૬. તેઓ કેટલાયે બગીચા તથા ઝરણાં પાછળ મજ5ટ્ડ થ્ડન્ટ્ 
ર ક આ 9 
મૂકી ગયા, ઉદ્ટક્ક્ડટ્ટક ઝક 
૨૭. અને (કેટલાયે) ખેતરો અને ભવ્ય ઈમારતો ડાઇ ક 
પણ! દિ 
૨૮. તેમજ (એવી) સુખ સગવડો જેમાં તેએ “2068691 ર્‌/”૮4 
લે વુ ક જેજહડાકઇડ5 
આનંદમસ્ત હતા. 
ર૯. તેવું જ થયું (જે થવા કાળ હતું ). અને અમે ઝડાછઠ્ઠ કહડાદહ દ્ર 
બીજી કોમને તે વસ્તુઓના વારસ બનાવ્યા. *2 [ન * 2ર: . પ્ર 
“૧ નર કિ "% 5“ ૪પ 50593 દત] કડ મડ ડદિહ 
૩૦. હી આકાશોા અને પૃથ્વીએ તેમના ઉપર 
દ્ર “૮ ક ન 
[વિલાપ નથી કયી, ન તો આ લોકો કોઈ વસ્તુથી તિ જ 
ડરનારા હતા. (રુકૂઅ-૧) પ પ નિ 
૩૧. અને અમે બની ઈસરાઈલને રૂસ્વાઈની છેથ્ટલ્છાપ્ટ્રાખ્ઝાડહો5૯ પકડ 
હાલતમાંથી છુટકારો અપાજો-- કઝ. 989. ઝા ૦૭૬, *કર 
છહણ્ઝદ્ડ૭છદડઇશડાડ#૭ 


૩૨. ફિરઓન (ના ત્રાસ)થી; જે હદ બહારનો 
ઘમંડી હતો. 

૩૩. અને અમે (બની ઈસરાઈલની હાલત) 
જાણતા હતા, છતાં તેમને બીજા લોકો ઉપર શ્રેષ્ઠતા , છ૯૦ઝઝોવપડડક ન્ટ: ૭55 


આપી. - 
૩૪. અને અમે તેમને અમુક નિશાનીઓ આપી રટ કદ 4 9219૮! 
ન મુ ખ્ડ્ર!કડત્રફાડડૂ, ૭ ડર 2 512 
હતી જેમાં ખુલ્લી આઝમાઈશ હતી. 
કે જે "“% “ 2 2277 ય્નન?ે ક 
૩૫. બેશક, આ (મક્કાના લોકા) કહે છે, જેઠક5 ક શ્ઝક્્હ! 
૩૬, “આ તો અમારું પહેલું (અને છેલ્લું) મૃત્ય ઇટ હ 
જ ન" દ ન ક ા ભે મક કડ બં 22 7272 #-વા / 
છે. અમને કરી સજીવન કરવામાં નહિ આવે, ણ “મબ્ઝાપ્5%૯બ૭ 
૩૭. “જે તમે સત્ય કહો છો તો અમારા છલ ગટા 0 15 
૧ મો કૃ ક ૬૫2૫૧૭૦ તિ 
પ્વજોને પાછા લઈ આવે. કું ર ક 


ટ 





કે જુ 


પ. અહીં 'રાહવ' શબ્દને ઉલ્લેખ છે જ રહા થા નીકળ્યો છે. “રાહવ'ને અર્થ શાંત, ચેતનહિન, 
પાણી એકઠું થતું હોય અને સ્થિર રહેતું હોય એવું સ્થળ. ' જ્યારે હઝરત મૂસા (અ) રાતા સમૂદ્રના : 
ઉત્તરમાં પહેંચ્યા ત્યારે આટ ઉતરી રહી હતી. જેમ પાણી ઊતરતું ગયું તેમ રેતીના ઢગલાઓ ખલ્લા થતા 


ગયા, ત્યારે ઈસરાઈલીઓએ સમુદ્ર પાર કર્યો. હતો. 
૬. તેઓ નામોશશીભરી તથા અપમાનજનક હાલતમાં પોતાની બદનસીબીને ભેટયા જના અકસોાસ 


કરનાર કોઈ ન હતે. પૃથ્વીને! કાર્યસાધક હોવાનો દાવો કરનાર બદબખ્ત ઈન્સાન સમુદ્રના તળીયામાં 
સમાઈ ગયો. 


ન્ન 





સૂરાહ ૪૪ અલ-દુખાન પારો ર૫ 
છ જ ન. (૩) ડ્‌ હે દ્ર?” 9% ક ર ૮775727279 72૮ 297 
૩૮. શું આ લોકો તુબ્બાની કોમથી વધુ હા ત્ય ૭જી 


ચડિયાતા છે, અથવા તેમનાથી પહેલાંના લોકોથી? 
સૌને અમે મિટાવી દીધા, કારણ કે તેઓ મહાપાપી 
હતા. 

૩૯. અને અમે આકાશે તથા પૃથ્વી અને તેમની 
વચ્ચે જે કંઈ છે તેમને રમતગમતમાં ઉત્પન્ન નથી 
કયા. 

૪૦. બેશક, સત્ય (તથા ન્યાય)ની 
આવશ્યકતાના આધારે અમે તે સજ્યાં છે પરંતુ 
લોકોમાંના ઘણા તે (હકીકત)ને સમજતા નથી. 

૪૧. બેશક, કેંસલાનોા દિવસ જ તે સૈ માટે નક્ક 
થએલો વખત છે, 

૪ર. જે દિવસે એક દોસ્ત બીજા દોસ્તને કામ 
નહિ આવે. ન તેમને કોઈ મદદ મળી શકશે, 

૪૩. સિવાય કે જેના ઉપર અલ્લાહ રહેમ કરે, 
બેશક, તે સર્વ સમર્થ છે, દયાવંત છે. (રૂકુઅ-૨) 

૪૪. ખરેખર, થોરનું ઝાડ (જ છે જે) 

૪પ. પાપીઆનો ખારાક હશે, 

૪૬. તે પીંગળેલા તાંબાની જેમ (તેમના) પેટમાં 
ખૃદખદશે. 

૪૭. જાણે દઝાડી દેનારું પ્રવાહી ઉકળતું હોય. 

૪૮. (ત્યારે કહેવામાં આવશે) “તેને પકડો, અને 
ઘ્રસડીને ભભ્કતી આગની વચ્ચોવચ્ચ લઈ જાઓ; 

૪%. પછી તેના માથા ઉપર ઊકળતા પાણીની 
યાતના નાખો. 

૫૦. (તેને કહેવામાં આવશે) “લે હવે ચાખ, તું 
પોતાને બહુ બળવાન તથા મોટો આબરૂદાર સમજતો 
હતો! 

૫૧. 'બેશક આ'જ છે, જેના વિશે તમે શંકાઓ 
કરતા હતા.' 

પર. ખરેખર પરહેઝગારો સલામતીના સ્થાનોમાં 
હશે, 

૭. હીંમયાર, હદરામ્ત તથા સબા' 


જહ 


ઉપર સત્તા ભોગવતો યમનને રાજવંશ 
પ્રખ્યાત હતો. એતિહાસિક વિગતોથી એવું જણાય છે કે “તુબ્બા 


#”ક્‌ કર્ક વની 
છે બ્ષ્ગ્વ૦કે 


હાન “9૮9 


ક ડડ્પદીડાડડ 


ઇડ ઈડા 


2/7? 797922૮૮29 97“?,/97 
0૭ અઝન્.-છ૬2૯/-૨૬૭»૭! 
7” 9772 


બક#ઝઇડકડડ; હડન્હઝ% 


«૫66 


છડ કડાડડડઝ$ _ી 


દ્વ “7 ચા 


જા છં 
જકડી છા 

ર 9? કહ 97ટં, 977 -. 
છેથ્ર#હઠ_ઇકે૪ 
%હ્રજ 

# 7227 


ઉક્ર્હ કો 145 હ! કઠડર્ટાઈ ૪9૫ 


છેડવ્ાડડટ “રહ કાક 


9 


બ્કઝડાહછ 


છેઈ%4 “પાઠક ટ 


“29.1 72. 


છછ હહહ) 





જ 


તુબ્બા'ના નામે 
' વંશે આપ્રાંતા ઉપર ઇ.સ. ૨૭૦ થી 


ઇ.સ. પરપ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું, અને તેમની આપખદીના વતાંતોથી ઇતિહાસ રંગાએલો છે. સમય 
જતાં તેમની સત્તા પૂર્વ આક્રિકા તથા આખા અરબીયા ઉપર કાયમ થઈ ગઈ હતી. આ લોકે! મૂતિપૂજક 


હતા. 


૬૧૯૦ 


સરાહ ૪૪ અલ-દુખાન પારો ૨૫ 





૫૩. બગીચા તથા ઝરણાંની વચ્ચે હશે આ ક્ય્ડ્ઠું 
બ છી ય છીષ્ટુક્* ષ્ટ દ્ર 

૫૪. તેઓ બારીક રેશમાં અને કિમતી નાકે. ઝટ 
કિનખાબને પોષાક પરિધાન કરી સામસામી બેઠા છબ્ઝ#૪ઝ-5વ્ટ્ 2છક-2 


હશે. 


“ડ્‌  _* “ડ્‌ “હ કર, ૨. ક 2 1! # #./૧- 1 
* (ખરેજ જ થશે. અને ને 99591942 ક 
ક ક ક ક. છેબ્ક્%૭ક્૬્્ક2 કઝ 
મોટી મોટી આંખોવાળી હરે સાથે પરણાવશું . ય ક 
૨ કે સ 6 ન2 મ «૬૮4 “9૭ 477 9: 
૫૬. ત્યાં તેઆ મનગમતાં કળો મંગાવી શાંતિથી છેડકાડૂછીડવકણજ ૦9૭% 


(ખાતા) રહેશે. '” 


કે ઝડ ઈ 297,7૦9. 4, - 2700₹79* 227927 
,૫૭. દુનિયામાં તેમનું મૃત્યુ એકવાર થઈ ચૂક્યું દ 5૬3) ઉઝ ડક 
હતું જેથાં તેમને અહીં કરીવાર મૃત્યુ નહિ આવે અને ક 
“% ૧૧ 9 ક દ્વિ 97.57 
અલ્લાહ તેમને ભડભડતી આગના અઝાબથી બચાવી બઝશહ્યાહ ૯-૫૦-૬૭» 
લેશે. 


૫૮. આ (બધું) તારા પરવરદિગારના કઝલથી 9205912751: ન જ 
નડ 9% ન ન ણ 55) | ક 
થશે: આ'જ એક ભવ્ય સકળતા છે. ગ્ક્ટ કડા જડ ઝી 


૫૯. અને આ (કુરઆન)ને અમે તારી ભાષામાં 2 ક હડ 45 હડ 94 જા 
સરળ બનાવ્યું છે જેથી લોકો (સરળતાથી) સમજી 
શકે. 

૬૦. માટે તું (તે દિવસની) રાહ જો, અને તેઓ ઉ હ 
પણ જેતા રહે. (રકુઅ-૩) ણ 


“નનન 


૮. આવનારું શાશ્વત જીવન કેવું હશે તેનું ખરૂં ચિત્ર આ આયતમાં દોરવામાં આવ્યું છે. 


ષ્ન્ઝ 


૬૧૯૧ 


સૂરાહ ૪પ અલ -જાસિયાહ પારે ૨૫ 





અલ-જ્સિયાહ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બ્-ક્ઇપછુ--5॥ દ્ર! ડઝ 
દયાવંત છે. ત 

૨. હા.મૌમ, (હમીદ, તે સર્વ સ્તૃતિને પાત્ર છે, ઉ.» 
મજીદ, તે બલંદ શાનવાળેો છે.) 

૩. આ કિતાબ અલ્લાહ તરકથી ઊતરી છે જે સર્વ ન ક્ટ! કની દ્રગ1 ઠ્કપ્ઝી પડ 


સમર્થ છે, હિકમતવાળો છે. 20 5 મં 
ન ન" ન્‌ કે કક ક ન 11 ક છ 
૪. ખરેખર, કામીલ યકીન રાખનારાઓ માટે ઊછળહ્ક5*38%:% %%7છુ»4“1૭ ૭ 
આકાશે તથા પૃથ્વીમાં ઘણી નિશાનીઓ છે. ક 
“% હ 9-૬ ૪2, 4 2 ન 9૦ 
૫. અને ખૂદ તમારા તથા (અન્ય) પ્રાણીઓના * ક ક્ફઇ ક યડપડઈડઝાંડ ઠડ 
સજનમા પણ, જે તેણે (ધરતી) ઉપર કેલાવી દીધા છે, 
તેમાં યકીન રાખનારાઓ માટે ઘણી નિશાનીઓ છે. ૦પ2ક્ર 
૬. અને રાત તથા દિવસની બદલતી જવસ્થામાં, *« કા 
“જ ન "“ -“ જ જહા ડફ ૭515 
અને તેમાં જે અલ્લાહ આકાશેથી ઊતારે છે, જેની દ્રારા રા કાતરા 55 
મત ધરતી કરી જીવંત થાય છે, અને હવાના 955 “9% 5 
તા રૂખમાં દાનિશમંદો માટે અનેક નિશાનીઓ છે. 7 હ! 
૭. આ અલ્લાહની આયતો છે જેને અમે સત્યપૂર્વક ઊડ ડક,.55 જતન 
“હ જ. શ. 227 
તારી સામે બયાન કરીએ છીએ, પછી અલ્લાહ તથા શ છ ્ડાડછુા,હ દા ક હડક કી 
તેનો આયતોને છોડી તેઆ કોની વાત ઉપર ઈમાન કી રી 
લાવશે? ર "594525 15 ર ધક્કે 
વાન પ? 


૮. દરેક જઠ્ઠા પાપી ઉપર બેહદ અફસોસ છે, ન્ડ (હા 55% 
૯. જેને અલ્લાહની આયતો જ્યારે વાંચી જ; ક્ઝંડ્ડ 


અ 9/7 ક તત 2 ન ન ૭ ૫? 
સંભળાવવામાં આવે છે, તો તે અભિમાનથી (કૂકને) હ! (€ 55 હ 52 શદ. છા 
વળગી રહે છે, જાણે તેણે કંઈ સાંભળ્યું જ નથી. માટે 
જ્જ, હ ક ન્ટ ન 27 
તેને દર્દનાક અઝાબની ખબર આપી દે. %રકાપ્ટ્રાગ્કૃ ઠત ડડ 

૧૦. અને જ્યારે અમારી આયતેોમાંથી તે કંઈ ૦72૮-74૮6 કાકી 
ક ક 1 ડડ છડ! કંક5 
સમજવા પામે છે તો તેની મશ્કરી ઉડાવે છે. આવા 2195 ટાહ્ટકકક 
જ. જે પડ “હ "૮ ન્ડ શિત જ 9,647 924 
લોકો માટે બહુજ નામાશીભર્યી અઝાબ છે. બ્પ્સ્ફક “પૅન 


૧૧. આવા લોકો સામે દોઝખ (ઊભી) છે, અને “૧ 252%“: 2% નદ 
તેમણે કરેલી કમાણી તેમને કોઈ લાભ આપશે નહિ,ન 5 શો કજ ટાઝહટ 
હ ૦ હ ચ ક્ર જે નન કરજ પ 9૦ 
તો તેઓ (કેઈ લાભ આપશે) જેમને અલ્લાહના બદલે ભ્ઈ2 2) 31 તં)! છુ હ» હકા9 ક! [5550 


૧૬૯૨ 


“રાહ ૪૫ 





-- “ગલા, 





માટે (પણ) સખત અઝાબ છે. 


પોતાના પરવરદિગારની આયતોનેોા ઈન્કાર કરે છે 


અલ -જાસિયાહ પારે ૨૫ 
તેમણે પોતાના રક્ષણહાર ઠરાવ્યા છે. બેશક તેમના 8 - જ 
પે ા ઉરન્કૃવહ-૫ 
ન્ડ "“* “- “- ન“ * ક છી ક # ન 
૧૨. આ (કુરઆન) હિદાયત છે અને તે લોકો જે ' ૯0૭% ઈષ્ટ | (ઈને [ક 
“કાઈ ક 9હ 9૪ હુ 
જે.્ટશ્્ઝંહ્ટ ઉ 


તેમના ઉપર રિબાવનારી યાતના પડશે. (રુકૂઅ-૧) 

૧૩. અલ્લાહ તે છે જેણે સમુદ્રને તમારા આર્ધાન 
કયી છે. કે તેના આદેશથી તેમાં તમે વહાણો ચલાવો, 
અને તેના ફઝલોને શોધો અને તેના શુક્રગુઝાર બનો. 

૧૪. અને આકાશોમાં અને ધરતીમાં જે કંઈ છે તે 
સૈને તેણે પોતાના તરકથી તમારી 'મિદમતમાં 
(સેવામાં) લગાવી દીધા છે. ચિતન કરનારા લોકો માટે 
ખરેખર તેમાં (ઘણી) નિશાનીઓ છે. દે! 

૧૫. (હે રસૂલ) તું મોમિનોાને કહી દે કે જે લોકો 


અલ્લાહના (બદલાના) દિવસથી નથી ડરતા તેમનાથાં ' 


તેઓ દરગુઝર કરે કે જેથી (અલ્લાહ) પોતેજ તેમની 
કરણીઓને તેમને બદલો આપે. 

૧૬. જે કોઈ નેકી કરશે તો! તે પોતાનાજ જીવ 
માટે કરશે; અને જે બદી કરશે તો પોતાનાજ નુકસાન 
માટે કરશે, અંતે તમારા પરવરદિગાર સમક્ષ તમને 
પાછા લાવવામાં આવશે. 

૧૭. અને બેશક અમે બની ઈસરાઈલને કિતાબ, 
અને સત્તા, અને નબુવવત આપી હતી; અને અમે 
તેમને શુદ્ધ વસ્તુઓ પ્રદાન કરી હતી, અને અમે તેમને 
બીજી કોમો! ઉપર શ્રોષ્ઠતા આપી હતી. ી 

૧૮. અને અમે તેમને આ બાબતમાં સ્પષ્ટ 
દલીલો! આપી હતી. છતાં તેમને (સત્ય) જ્ઞાન મળી 
ચૂકયા બાદ તેમણે મતભેદ કર્યો, જ અંદરોઅંદરની 
હસદના કારણે થવા પામ્યો હતો. બેશક, તારે 
પાલનહાર કયામતના દિવસે તેમની વચ્ચેના મતભેદનોા 
કૅસલે। કરશે. 


૧. સૃષ્ટિના તમામ સર્જનો માનવજાતિના કલ્યાણ માટે સર્જવામાં આવ્યા છે. 


તેડા ઝીકા ક ઈ 
હ જડ ઝકડડ તક 9તા્ઝઃ!%*5)5 


સમા ઠ્્ક્ન્ઝાહડ્ૂ ક ન 
ગ ૭.૬69; ઠુંડી વન 


9793. - 49 49.#.3/2 નક 27 


રે કો ઝડ શિન “૦૭/55 


(છ્ે 5 હક કકડા 
“5&:(7.777 "7 2૮૮7 € ત ” “ ક 
ક &ડડડપડક ૧-૭ 
કા 
(૭ક»*- “56! 
144 7? ઈવા (6% દધની 5 79 


(કેહ દિ | 5 ડક 55 કાના 
બટ ઝષ્ાપડડહટડ્ડ ઝર નાન 
ક 592 22 કહિ 
દ્ર 85-5૩ કસા શ હ કર 


ન22 # 9% 


ઉઊછક્ચ-ક્ટ 





૨. “તેમના બદલે લેવાનું કામ અલ્લાહ ઉપર છોડી દો.” 


૩. “બાબતમા 


નું સૂચન 'આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમન” તરક છે. આ આયતમાં આંહઝરત 


સ.અ.સ.ના આગમન વિશે સ્પષ્ટ આગાહી છે જેમના યહૂદીઓ કકત આંતરિક દુશ્મનીના કારણેજ ઈન્કાર 
ક્યા હતો કે રસૂલના ઉદભવ બીન-ઈસરાઈલી કોમમાં ન થવો જોઈએ. 


૬૧૯૩ 


સૂરાહ ૪૫ 


૧૯. હવે અમે તને (શરીઅતના) એક સ્પષ્ટ માર્ગ 
ઉપર કાયમ કયી છે, માટે તેનું અનુસરણ કર, અને તું 
નાદાનોની બૂરી વલણે પાછળ ન ચાલજે. 

ર૦. બેશક, અલ્લાહના મુકાબલામાં તેઓ તને 
કંઈ પણ કામ આવશે નહિ, અને તો  ઝાલિમો એક 
બીજાના સાથીઓ છે પરંતુ પરહેઝગારોનો સાથી 
અલ્લાહ છે. 

ર૧. આ (કુરઆનમાં) માનવજાતિ માટે સ્પષ્ટ 
દલીલો છે અને જે લોકો દ્રઢ યકીન રાખે છે તેમના 
માટે તે હિદાયત તથા રેહમત છે. 

૨૨. શું બદકારીઆ કરનારા એમ સમજે છે કે 
અમે તેમને તે લોકો જેવા બનાવી દેશું જ લોકો ઈમાન 


લાવી નેકીના કામે! કરે છે; કે જેથી તેમનું જીવવું તથા . 


મરવું એક સમાન ગણાય? તેમને આ કૅંસલે બેહદ 
અધમ છે. (રુકૂઅ-૨) 

૨૩. અને અલ્લાહે આકાશે। તથા પૃથ્વીને સત્યના 
આધારે સજ્યી છે અને તે હેતુથી કે પ્રત્યેક જીવને તેની 
કરણીને બદલો મળી રહે; બેશક તેમના ઉપર લગીરેક 
ઝુલ્મ નહિ થાય. 

ર૪. શું તે કિતની હાલત તેં જોઈ છે જેણે 
પોતાની કલ્પનાઓના આધારે પોતાનો મા 'બૂદ બનાવી 
લીધો હોય, અને અલ્લાહે જેને તેની બુદ્ધિ (ની , 
દુર્ગતિ)ના આધારે ગુમરાહ કરવાનો ફેંસલો ક્યો હોય, 
અને જેના કાન તથા હૃદય ઉપર તેણે મહોર મારી દૌધી 
હાય, અને તેની આંખો ઉપર પરદો નાખી દીધો હોય? 
તે! પછી અલ્લાહ સિવાય તેને રસ્તા ઉપર કોણ લાવશે? 
છતાં તમે ધ્યાન નહિ આપો? 

રપ. અને તેઓ કહે છે “અમારા આ (દુન્યવી) 
જીવન સિવાય બીજુ કંઈ નથી; અમારું મરવું અને 
જીવવું અહીંજ છે અને કાળચક્ર દ્રારાજ અમારો અંત 
આવશે. પરંતુ તેઆ કોઈપણ જ્ઞાન નથી રાખતા; તેઓ 
માત્ર અટકળાજ કરતા રહે છે. 

ર૬. અને જ્યારે અમારી સ્પષ્ટ આયતો તેમને 
વાંચી સંભળાવવામાં આવે છે તો તેમની એકજ દલીલ 
હોય છે કે જે તમે તમારા દાવામાં સાચા છો તો 
અમારા બાપદાદાઓને (સજીવન કરી) પાછા લઈ 
આવો. 


અલ -જસિયાહ 


-”! જ 7 ક 


કઉશ્ઠઉ હડક વડ 


“ 2772.“ “2 75 
(9 હ»કઝ % હહ! દીઠર્ટાટ હઝ 
21211612 £,૯4 5 2. 42212722 27 22% 
બડ યંડ્દકટ.ક્ં] 


૭52% હડક 


77 ર... 

ટક્યું છાના જ 
જ 

છે૦ક2 


ક નન “7 


ભ્ય 
કકક ફક સઝા. બનાના 
તન 


ક 7 લ. 114 
હહ ક હડ 
મ્ર્કાદ્ધા 2 ૪૭3 ન (ધ 


ટી 55 4.8 થફીદડક્હાદ્ ડક 


# ૦ 


છ ૭-*5ફકેડજ્-૭ડડ ન્ઝ્ક 5 ક્ર 


દ્ર! ખક છ»૬ 4 જડ્કશ્ડગ્કઃ ટશ 


દ્ર! ૨ ડઝ! કા 


“ક” 4 


હ ૩૭૩ 55 


હ#ડકડપા)ઇડદ્ડ ડાડા કઉડ 


ઝહાઝઝઇઇડઇટડાડાઈડઝઉડ 


ન” હી 27 પ. ક હુ 
છેડ»)55 5) 58 ૭% શ 


મ 772, ».7717? નિ 
નહકડ૪ઉ ડઝ ્યદડડ: 53 


કડાકા 


૬૯૪ 


પારો ૨પ 





સરાહ ૪૫ અલ -જાસિયાહ પારે રપ 





 ૨૭.તું કહે 'અલ્લાહજ છે જે તમને જીવન આપે 6) કડ ર3 » દ 97 95 કોડ 
છે અને તમારું મૃત્યુ નીપજાવે છે; પછી તે તમને છિ 
કયામતના દિવસે એકઠા કરશે જેમાં કોઈ શંકા નથી. હજી 451 છીડવ૩૭ડ૭૭%ડ 4.5 
પરંતુ ઘણા લોકો સમજ્તાજ નથી. (રુકૂઅ-૩) ન 
ર૮. આકાશો તથા પૃથ્વીની બાદશાહી અલ્લાહની ક 
છે; અને જ દિવસે તે ઘડી આવશે, તે દિવસે દાડ, કડઝીડટકડઝાય ઝંડ 
અસત્ય બાલનારાઓ ભારે નુકસાન ઉઠાવશે. જેઠપ્ર,. ડડ હર, 
ર૯. અને ત્યારે તું જોઈશ કે પ્રત્યેક ઉમ્મત ક ક શ 
ઘૂંટણીએ પડેલી હશે, (અને) પ્રત્યેક ઉમ્મતને ૬-હ૭્ઝ્ડા ડઝ ક 
પોતપોતાની કરણીના લેખ તરક બોલાવવામાં ” 422216 ડડ5 55 દૃ. 
આવશે (અને તેમને કહેવામાં આવશે) “આજે તમારા ડિ ૪. *ક્ઝ ઈ 
કમાનો બદલો આપવામાં આવશે, 


દ રડ, ક્ક૦. 72 ૬] ₹(€7ત4' 

૩૦. આ અમારાં કિતાબ છે; જે સત્યપૂર્વક તમારી હ્ક્ઝણાડ। હુક કઝ હઝ 

વિરુદ્ધ બાલે છે, જે કંઈ તમે કરતા રહ્યા તે સઘળં અમે ૦/794 9227 (5 
નોધ કરાવતા રહ્યા છીએ. 09 ૭*.ઝ 


972 


૩૧. પછી જે લોકો ઈમાન લાવ્યા હતા અને નેકી ભઇંડડડડ ખડંડ્ન્તં;ટે 4218 ઝી! રાડ 


કરતા હતા, તેમનો પરવરદિગાર તેમને પોતાની 
રેહમતમાં દાખલ કરી લેશે. આ ચોકખી સકળતા છે. 9૭5% ક્કર્ડ હી]ડ વડું ન્ડ 

૩૨. પરંતુ જે લોકો ઈમાન ન લાવ્યા હતા (તેમને ₹47..[22,., ષક 9?7#-27.,(ર3. 
કહેવામાં આવશે) શું મારી આયતો તમને કડ: હ કાડ ્િઝિ ડ્ર જ 
સંભળાવવામાં ન આવી હતી? પરંતુ તમે ઘમંડ કયી છ ૦ક્યરકકરક ન 0 
અને તમે ગુનાહગાર બની ગયા. 

૩૩. અને જ્યારે કહેવામાં આવતું હતું કે ૫૩5% વાડા હ 2હ।ડડ54 
અલ્લાહના વાયદો સાચો છે અને કયામતનો દિવસ (દ; ૬. 2 2૯ » જ્હા કેજે ક 
આવીનેજ રહેશે, તો તમે કહેતા હતા 'અમે નથી ઠકડ દ ફડ 
જાણતા કે તે કયામત શું છે, અમને તો તે એક છેલ 
કલ્પનાજ લાગે છે અને અમને ખાતરી નથી થતી.” 

૩૪. ત્યારે તેમની બદઆમાલી (ખરાબ કામોના ઇપ ત્ડઇડપઇડદૂ ૪ [૪ 
પરિણામેો।) તેમની સામે જાહેર થઈ જશે અને જેનું «9.929: 
તેઓ હાસ્ય ઉડાવતા હતા તેજ તેમને ઘેરી વળશે. , 9પ્ક્ક્ઝ 

૩૫. અને તેમને કહેવામાં આવશે “આજના 5 ક ડઝ «શા પ 


' દિવસે અમે તમને એવીજ રીતે ભૂલાવી દેશું જેવી રીતે 


ક દ (રડ 
2 


૯૪ ૮” ન 


ડિ 





૪. જેમ દરેક જીવ પોતાના વ્યકિતગત આમાલો (કરણીએઓ)નોા જવાબદાર છે. તેવીજ રીતે 
સંગઠના, સમસ્ત કોમ, રાજકતીઓ તથા પ્રજાસત્તાક રાજ્યો પણ સંયુકત રીતે પોતાના કમીના 
જવાબદાર છે. 


૬૯૫ 


સૂરાહ ૪૫ અલ -જાસિયાહ પારો રપ 





તમે આજના દિવસની મુલાકાતને ભ્લાવી રાખી હતી. 
અને તમારું ઠેકાણું આગ છે. બેશક (હવે) તમારો 
કોઈ મદદગાર નથી. 

૩૬. “કારણ કે તમે અલ્લાહની આયતોનું હાસ્ય, ,.. 4. 2#ક જા ર જ ક; 
ઉડાવ્યું હતું અને આ દૃનિયાની ઝિદગીએ તમને “ડડ ડીપ્રડ્ડે 222 
છેતર્યા હતો.' જેથી આજે તેમને ન તો તે #» 2૪%%(₹7 2997722797 ૧722, 2 1 7$ 

ત ઉપડ હાની 
(જહન્નમ)માંથી બહાર કાઢવામાં આવશે ન તો તેમને 


%૭હ&ઉઇડ કડ 


નડ ૬% ર ” 977 2:429# 
(અલ્લાહનાં) મહેરબાનીઓમાં કરી દાખલ કરવામાં છે ૭૦-- 
આવશે. 
ક ૫ ક ર ક ૧, ન ક 2-9 હાક ન જ 2૭ હ પ નાં 
૩૭. સવ પ્રશંસાને પાત્ર અલ્લાહ છે, જે આકાશો હ 9 હૃડકહુ5ાહ્ઝ ૭5 ડ્રો 
તથા પૃથ્વીના માલિક છે (અને) તમામ જહાનનો કિ 9૮43] 
પાલનહાર છે. ા ર ક 
ઝૂ કી જ &9.૮11727૦1.*940 7 114, & 71796127 
, 2૮-આકાશો તથા પૃથ્વીમાં તે જ'બાદશાહ છે, »છ5199962%14 ઠ્્ક્યાહુંડઈડશ4 
તે'જ સર્વ સમર્થ છે, હિકમતવાળો છે. (રકુઅ-૪) જ: ક હ 
મ ૨૦ «ન '. 


૬૯% 


સરાહ ૪૬ અલ -અહકાક રે 
ણૂ કેફી સ અલ-અહકાક સ પારો ૨૬ 





. અલ- -અહકા& 
લ્લાહ જ ૯ ( ન 1201 .૬ ? 
૧. અલ્લાહના નામથી; બેહદ કૃપાળુ અને જક-ક્કછાડ્ઉક-ચુ 
દયાવંત છે. . 
હ “ નડ દ / 
૨. હા, મૌમ, (હમીદ, તે સ્તુતિને પાત્ર છે, ઉ02- 


મજીદ તે બલંદ શાનવાળોા છે). જ. ઝા ક 

9 ૬,ન કફ ણક ન કે 2 9 9૯ 

૩. આ કિતાબ સર્વ-સમર્થ હિકમતવાળા અલ્લાહ 9 બાના 006 હ્૮ 
તરફથી ઊતરી છે. 


૪. આકાશે તથા પૃથ્વી અને તે બન્ને વચ્ચે જે લભાઇ 


કંઈ છે અમે તેમનું સર્જન હેતુપૂર્વક અને એક મુકર્રર ,7./« છ ક ત્ર ન 
પ 6 ઈતિ ઠકડ સડક 
સમય માટેજ કર્યું છે; પરંતુ જે લોકો ઈમાન નથ 
લાવતા તેમને જેનાથી ચે ચેતવવામાં આવે છે તેની તેઆ -?22 ૦»? 
દ મો વા? 
બેપરવાહી કરતા રહે છે. ઈ 
૦ “- જુ ૦ “હ "“ડ “% 5 "* મ ન? જાત 
પ. તું કહે 'શું તમને ખબર છે કે જેને તમે 6 ળક કઈક ર 
અલ્લાહ સિવાય પુકારો છો, તે શું (વસ્તુ) છે? મને વાઈ 
બતાવો તેમણે આ પૃથ્વીમાંનું શું બનાયું છે. જ“ »ઈર્કાઝ9 ૭્&ર્ય્ડ।ડડ 


અથવા તેમણે આકાશે (ના સજ્ન)માં શું ભાગ જ કઝકાઝીવડર્કડ્કદ ક કા 
ભજજવ્ો છે જો તમે સાચા છો તે! પહેલાંની કોઈ 


પી ક કઝ 

કિતાબ કે ઈલ્મનો કોઈ શેષ પુરાવા રજ કરે. ઉજ્ડન્ન- ડિ 

૬, અને તેનાથી વધુ ગુમરાહ કોણ હશે જે કદ્ર છક ૭્ટ 1-૭ ડડ 0 
અલ્લાહને છોડી તેમને પુકારે જે કયામત સુધી તેમને ગ દ?” નડ જ 

જવાબ નથી આપી શકતા અને તેમને તેનું પણ ભાન ટટ હ કઈક ઝ્ફર5 

નથી કે તેમને કોઈ પુકારી રહ્યાં છે? ડીક 


ગર ન..”?7 2247 
૭. અને જ્યારે સમગ્ર માનવજાતિને એકત્ર ” સ પ તીને ? 615 


કરવામાં આવશે ત્યારે તેઆ પુકારનારાઓના દુશ્મન 
બર્ની જશે અને તેમની પૂજાને ઈન્કાર કરશે. ૦૭ 
૮. અને જ્યારે અમારી સ્પષ્ટ આયતો તેમને વાંચી ,#€%# ત 
હ &૯ઝાવન્ડઝુધડડક્તડડ: 
સંભળાવવામાં આવે છે, તો ઈન્કાર કરનારાઓ તે સત્ય 
[વિશે કહે છે કે આ તો ચોકખે। જાદુ છે. ઉક 2. ૭ 8હાઈડુશું 


પા. 


૧. સૃષ્ટિનું જેમ સર્જન થયું છે તેમ તેનું વિસર્જન પણ નિર્મીણ થયેલું છે. માત્ર તેજ એક સી 


હમેશાં ઝિદા (અવિનાશી) છે, અનંત છે, મહાન છે, ગૈરવવંત છે. 
૨. ઈન્સાનના હાથે ઘડાએલા. ઉપાસ્યો કંઈ પણ સજવાની શકિત નથી રાખતા. 


૬૯૭ 


(વડ! 


શી. જ”. કનનાસ-ક#-. 


સૂરાહ ૪૬ અલ -અહકાક્‌ પારો ૨૬ 
અઝઝ ન 22212520 


જ ૨5૦ “ક: પ 9૮2 

૯. શું તેઆ કહે છે કે આ (કુરઆન) તેણે ઘડી ઠક 54 હ] ર 
કાઢયું છે? તું કહે “જે મેં પોતેજ આ ઘડી કાઢયું હોય ન ઝા ટ 
તો અલ્લાહના અઝાબમાંથી તમે મને નહિ બચાવી જિ તકાર 
શકો. તે ખુબ જાણે છે કે (મિથ્યા) વાદમાં તમે કેવા 33441344 ઈર ૪:14 -.54) 7 
પડી ગયા છો. મારી અને તમારી વચ્ચે સાક્ષી માટે તે 5. પ રઈ 
પૂરતો છે. બેશક તે અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળ છે. બ્ન્સ્ક્ર્ક 

૧૦. તું કહે, “હું પહેલોજ રસૂલ નથી, ન તો હું '14૮(૮ ૬. (:ડ 1”? 7૭% ? 772 ?: 
જાણુ છું કે મારી સાથે શું ભવહાર” 3) કરવામાં ઈશ્ક છા કહ હક 


ન ## ત: નન 


ન 1 92 1 ૪ ન ક 2 તિ ક્ર 
આવશે, તેમજ તમારી સાથે પણ. હું તો મારા તરક 1122 હ “% 45૫] હડ ૭ાક%ઠ 


કરવામાં આવતી વહીનું જ અનુસરણ કરું છું; અને ઈ 
હું તો એક ચેતવનારે।જ છું. બહ્ક્ઝ૭-%) 
ક ર. ક_ “પૂ 5% 2૦ પ 9% 
૧૧. તુ કહે, મને બતાવ ક જોઆ (કુરઆન) કેટ ર્ન ્રછ્ટડહાડ: ન 
અલ્લાહ તરફથી આવ્યું હોય અને તમે તેને ન માનો; વ 
“ન ન નુ 
જૉ કે બની ઈસરાઈલમાંથી એક વ્યકિતએ આવીને ૬ ટ “૪% બ્કર્ડકાર્ડડટડ કઝ 
ક જ 6 જ 
તેના જેવાજ (એક આવનારાની) આગાહી કરી £% 5,,7%%4 ૪.97 ર દ 
ણમ “- 5“ ્ ન 2 ન સ ક કન પ ક 
હોય; અને તે તો ઈમાન લાવ્યો હોય, પણ તમે 52 ક દ: 2 


ઘમંડપૂર્વક વતી, (તો કહે]; તમારી શું દશા થશે)?” 
અલ્લાહ તો। કદીપણ ઝાલિમોને હિદાયત નથી આપતો! . 
(રૃકૂઅ-૧) 

૧૨. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેઓ [૬ પડ છ ૪51%) કફ 
મોમિના વિશે કહે છે કે જો આ (કુરઆન)ને માચ 2. ૭729 
બેહતર હોત તો અમારા કરતા પહેલા તેઆ ઈમાન ન ૬» ક્ક--5 ૧૬ છ ઘન ૭ 2% 
લાવી શકયા હોત. અને હિદાયત ન પામવાના કારણે જ 
તેઓ એવું કહે છે કે આ તો જુનું (અને જાણીતું) 
જઠાણે છે. 

૧૩. આ પહેલાં મૂસાની કિતાબ (પણ) એ ક ડ'શઝઝઉાઇ 5 #હજીવાકડક 
હિદાયત અને રેહમત હતી; અને આ કિતાબ અરબી ક. ટા... કી 
ભાષામાં છે કે જેના થકો (પહેલાંની આગાહીઓનું ) બ્કઝીડદ્ડકુંછુ ઉ વંહઠદ્ડ્ક વ્ઝ 
સમર્થન થાય, અને જે ઝાલિમોને ચેતવે અને અડ. 22 
ભલાઈના કામ કરનારાઆને ખૃશખબર આપે. 


- 


2 


97% 7 





૩. ઇસ્લામ એક શાશ્વત હસ્તીને માને છે જેણે પોતાના ભક્તોની મૂસીબતોના સમયમાં તેમની 
દુઆઓ કબૂલ કરી તેમની સાથે વાતો કરી અને તેમને દિદાર આપી સંતોષ આપ્યો. 
૪. આ બની ઈસરાઈલમાંના સાક્ષી હઝરત મ્સા (અ) છે, જેમની કરેલી આગાહીનો સંબંધ ' 


આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમન સાથે છે, જેનું તોરાતમાં અનેક જગ્યાએ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. 


૬૯૮ 





ઝિશિ ન 


સરાહ ૪૬ અલ -અહકાક્‌ પારો ૨૬ 





4 


ર જે જ જસત જૂ ક જ“ 5, હ« ત નક ક %, 2 હ 
ન લ 8 9« ₹71?7(૬6:9) ૮ 5 75, (7૭7141£. 2779 ૪, ઉ 
૧૪. બશક, ક ડા કી ક અમારા હકઝ55૬1% ક વાકા 
પાલનહાર અલ્લાહ છે (અને) પછી તેઓ મક્કમ રહ્યા -,?7*% 22 ડુ 
તેમને કોઈ ભય નથી ન તેમને કોઈ દુ:ખ આવશે. ઈડન ક 
ક ૦ 2197 
૧૫. આ લોકો જન્નતમાં રહેશે છે અને તેઓ છ દાઇ છડ૭-૩& ઈદી હ દિ 


બખ્ 
પોતાની કરેલી નેકીઆના પરિણામે સદાકાળ તેમાંજ જહ 
રહેવાના છે. 9હ્ક્ 


૧૬. અમે ઈન્સાનને હુકમ આપ્યા છે કે તેઆ &£51તડુ મટ “&5% હાડઝ્ાડડ 
દ્વ 


પોતાના માતાપિતા સાથે સદવર્તન કરે. તેમની જ ક રિ 
સ. જ. ને મિ 2# ન 
માતાઆ તેમને ગભાશયમાં રાખી તકલીક ઉઠાવી અને ક તિ 4543 કુ 5 251% દ 
બેહદ પીડા ભાગવી જન્મ આપે છે, ગર્ભ ધારણથી «977: ૮૬ ૬7 ક ટડ ક 
છપ હૃ ૪૭-૭1 ષ્‌ 1! ફેડ. હન્ટ 
લઈને ધાવણ છોડાવવા સુધી ત્રીસ મહિના સુધી (તે 
ન પ પિ "% “ “% “ડક ૦ છ 27 97%:7-97%5% 7 (ર૭ 
તકલીક ઉઠાવે જ પ તે પુખ્ત વષે પહેંચે હા હાડ કકડા હડ બ 
છે. જ્યારે તે ચાલીસ વષની વયે પહેંચે છે. તે કહે છે મિ 
“ડ્‌ ન ડડ 417 4774 91(7%4%4.- 1૮7 જ 
હે મારા સજનહાર મને તૌકિક આપ કે હું તારી કપ્ડ્ઠકઠડહડીડઠક ઈડ ડક 
ને'મતોનાો આભાર વ્યકત કરું, જે તેં મને તથા મારા હડ કક કર ક્ડ-મા ૩1૦ 
હ સ 1વ્્ઠ્ાટડ્- ટ 55 
માતાપિતાને અર્પણ કરી છે; અને હું એવા ભલાઈના ્ટહડછક5 
કામો કરું જેનાથી તું ખૃશ થાય. અને મારી એલાદને ૭૯૭2૭4 
નેક બનાવ, હું તારા તરક રજ થાઉં છું બેશક હું ડી 
તારો! તાબેદાર બંદો છું.” મ 
ક “- ભ." હ “ તિ 5 કત 
૧૭. ક! ક નેકીઓને અમે સ્વીકાર કરશું ન ગક), કી જ 
અને તેમની બ્‌રાઈઓઆને અમે દરગૃઝર કરશું. તેઓ પ છ 
«્ તક કક ન 9 ૪“૬૫/ ક જ કઝ ક 22 
જન્નતીએ સાથે હશે. આ તેમને અપાએલા વાયદા “-2 કડી હડક હન્કરટડક હકાર 


નડ ન 99.99. 22 ક નુ 
અનુસાર થશે. 95 ઇદક કહું છુટ 
૦ ““ “હ ઉ “% “| “5 "હ હિ ક ક. 1-7 જ રી ન તન 
ી ૧૮. પરંતુતે કે પાતાના માતાપિતાને કહે છે ગઈ ઈ મ. મતિ 
કે તમારા ઉપર અકસોસ છે. શું તમે ધમકી આપો છા ન કુ 2 
૧૧૬ ન” “૭% કું જ 72 227.27 7 ક#,/ ,“.“૬૧૭% 
કે મને કરી કબ્રમાંથી કાઢવામાં આવશે, જે કે મારા £૦5 છડ ૭૭8 હ“ ૭32: 


પહેલાં ઘણી પેઢીઓ પસાર થઈ ગઈ છે (જેમાંથી કોઈ ક. કા કક ક 
એક પણ પાછે નથી આવો)? અને બન્ને “5%૫૫૦૭ હાજા 40 છુક 
(માતાપિતા) અલ્લાહને મદદ માટે પુકારે છે અને તે 9 હ5355] ન 4ર ડિ ન 5 
(પુત્ર)ને કહે છે કે 'અકસોસ છે તારી હાલત પર! તું ત ડુ 
ઈમાન લઈ આવ. કારણકે અલ્લાહનો વાયદો પૂરે 
થઈનેજ રહેશે.' પરંતુ તે કહે છે કે આ પ્રાચીન કાળના 
કિસ્સા સિવાય બીજુ કંઈ નથી. , ન 
૧૯. આ લોકો વિરુદ્ધ (અઝાબનેો।) કૅંસલેો ખર હડક ્ડડ ક* હમા ડામ 
અનિવાર્ય થઈ ગયો છે જેવી રીતે તેમના પહેલાની 9 2%) ₹ 
જીન્ના તથા ઈન્સાનોાની ઉમ્મતો (વિરૃદ્ધ) પણ થયું . પૌ 
હતું. ખરેજ, તે લોકો નુકસાન ભોગવનારા હતા. ઊઝ્ છક 


--૧.._ 


૬૯હ 


સૂરાહ ૪૬ અલ -અહકાક્‌ પારો ૨૬ 





ન. ક ૬... “નહ 97૯7297 2 9-9 વ ળી ૮1ન વ 2147 
૨૦. અને લોકોને તેમની કરણી અનુસાર ભજ્ોબ્ટ ૨4555319. પ૦ "22૭ 5 
દરજજાઓ મળશે અને અલ્લાહ તેમની કરણીનેો જ 
પૂરેપૂરો બદલે! ચ્‌કવશે અને તેમના ઉપર (લેશમાત્ર) છેય્ક્ન્ક્ટકેન્ટ 


અત્યાચાર નહિ થાય. ક ર 
"- " જે “ નડ. 2-#977 ક ન 
૨૧. અને તે દિવસે કાકરોને આગ સામે લાવી 5520014 ક ડઝડ 
ઊભા કરવામાં આવશે, (અને તેમને કહેવામાં આવશે) દ કકે ર «ર & નૂ; 
ન ક “9 "“““ ક ઝડ “ક £5150:3)14 55 હું નર” 


દુન્યવી જીવનમાં તમારા ભાગની ને'મતોનેો તમે 
૧% જ નડ જૂ. જ જ નડ હા ક 4 7 24 -?7(/% 
પૂરેપૂરા લાભ ઉઠાવી ચૂક્યા છો અને તેનો (પૂરો) હુ દદ .છુક્કાહાપડઝકટડકણ 
આનંદ માણી ચૂક્યા છો, માટે આજે તમને મ મ 
રી ર ક ત 9, ૭/9 24 ૨ 272, 9 
અપમાનજનક અઝાબ આપવામાં આવશે કારણ કે તમે હહ દ 4:5છ્ 2પ 
ધરતામાં નાહક્ક ગુરૂર (ઘમંડ) કરતા રહ્યા હતા અને. ર ક 
નાકરમાનાં કરતા રહ્યા હતા. (રુકૃઅ-૨) _ કી 
૧૧ ૦ 7 દ ? 947% 27 જ 
૨૨. અને આદના ભાઈના યાદી અપાવ 5 પકડ ૧૦૦-૦512 
જ્યારે તેણે પોતાની કોમને અહકાક ? (ના રણમાં) સક દ 
ને ી ી | "ડક | “૦ જ નન છટ પપ ૬. ચ 
ચંતવણાં આપી હતી--- જે કે તેની પહેલાં અને તેના ર 
ન 
૬ 


ન “નડ ક ચ નુ ક જ 
પછી પણ ઘણા ચેતવનારા આવતા રહ્યા હતા. (તેણે હ)182 %435: હ) 15095: 27 995 
કહ્ય.) “અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યની ઈબાદત ન કરે, છુ જ ૬. 9૮ 
૧૬, ૦ ૧૧ જૂ કછ દક **-ન ક્ટ 
મને તમારા ઉપર ભયંકર દિવસના અઝાબનો ડર છે. 
જપ ૧ ક ક * િ ૧૧ 3 ૭% #- 9 જિ 
ર૩. તેમણે કહ્યાં, “શું તું અમને અમારા [૮ » દગા હ કી હ્ય ઉ દડ વ (ડ.18ઉ 
મા'બ્દોથી કેરવી નાખવા આવ્યો છે? તો હવે જો તું નાક 
“૧ “૧ ન “.- “ “79 કક 5) ન *₹,7?1 [૨ ક 
સાચા છે તા જ યાતનાથી અમને ડરાવી રહ્યો છે તે લઈ છ ખડષ્ૂહ૭ 2? હડ છં ડહ્ઝ 
આવ.' 


ર૪. તેણે કહ્યાં “તેનું જ્ઞાન તો માત્ર અલ્લાહ જ હાઇ નિદ્ધા ઝ્ઝિ “કન્‍ઝાકીહઉ 
રાખે છે, હું તો જે પયગામ લઈને આજો છું તે તમને સ વ 
આપી રહ્યો છું પરંતુ તમે મને બહુજ નાદાન લોકો ૦હઝહ્ડઇ કકઝાક ક5 
જણાઓ છા.' 

૨૫. પછી જ્યારે તેમણે તેમની ખીણ તરક કંઈક 13 પક. ક ઝડપાઇ ઝાડા 
વાદળાના આકારમાં આવતું જોયું તેમણે કહ્યાં, 'આ 


ક 92,7૦9. 
તો વાદળા છે જે અમારા ઉપર વષા કરશે.” (તેણે હ કૃ#કાઉકડા ૦૫ 
કહ્યા) “નહિ, હકીકતમાં આ તો તે અઝાબ છે જેની ઉ ।૧૮ દૃ 
તમે ઊતાવળ કરી રહ્યા છો, આ એક આંધી છે જેમાં %555- પ્ક્પ્ક્ડ 
દર્દનાક અઝાબ છૃપાએલે છે. 


છે જે 
છે બે 


૫. '“અહકાક એટલે 'રેતીની ઢગલીઓ' અથવા હવાથી ઉડી પથરાઈ ગએલી રેતી.' આ એક 
હરીભરી ધરતી હતી જેના ઉપર સાત દિવસ સુધી સખત વાવાઝોડાના તોકાનના કારણે રેતીના ટેકરા 
જામી ગયા જેથી તે જગ્યાનું નામ અહકાક પડી ગયું. 


૭૦૦ 


ન"(:િનઃ 


સૂરાહ ૪૬ અલ -અહકાક્‌ પારા ૨૬ 


” ઈ ન” 
ષે 


જ સ 772 ન %& જદ 2૦72 
ર૬. 'તે (આંધી) પોતાના માલિકની આજ્ઞાથી & ક્વીન ગ્ર છન્ઠ્ધ્ડ્ઝ 
દરેક વસ્તુના વિનાશ કરી દેશે.' અંતે તેમના રહેઠાણા 9935)1.-:55 હં ડી કડી 
સિવાય કંઈ બાકી ન રહ્યં. આવી રીતે અમે છેલ ગી ઝટ“ મા 
"* ““ “જ “ (૬) ન“ ન" 
। રહીએ છીએ. 
ગુનાહગારાન તમના પ આપતા રહ કડ [દત કભ 
૨૭. અને અમે તેમને જેવી મજબૂતીથી સ્થાપિત હડ ૭ 5 5445 ૭ 
શુ “હ “ સ 
કયી હતા તેવી સ્થિતિ તમને નથી આપી. અમે તેમને ,7». ;-: 3૯827 ડાભી ડ5 
ક ૧૧ ૧ ક ક છ ક ગ્જ ડા 
કાન તથા આંખો તથા હૃદયો સર્વ આપ્યું હતું, પરંતુ જ. દ” કી22 [ઇડ 
તેમના કાન તેમની આંખો અને તેમના હૃદયો તેમને શ હક 
કંઈ લાભકારક ન નીવડયા કારણ કે તેમણે અલ્લાહની પ 
જ ક. “૨: “ક ૬૨૨% 9૦ 1૮ 9 ન (#” કે 
આયતોને। ઈન્કાર કર્યો હતો; અને જેનું તેમણે હાસ્ય 05.5 છ. છપ 195165) 
ઊડાવ્યું તે વસ્તુએજ તેમને ઘેરી લીધા. (રૃકૂઅ-૩) ઉહ ૬% 4. 
શને ૮ 
૨૮. આ અમે તમારી આસપાસની ઘણી મકા ડક જઇઈજી5૪ીડ 
વસ્તીઓને'” તબાહ કરી નાખી હતી તે પહેલાં અમે ઉં5ં-55(% હ 
વારંવાર તેમને નિશાનીઆ દેખાડતા રહ્યા હતા કે હ કે જપ (હા 
કદાચ તેઓ (અમારી તરક) પાછા વળે. કર્ક દિ 
“૧% કો શા 29 2 928 “7-૨ 
્‌ ૨૯. પછી જને અલ્લાહનો કુબે (નઝદિકો) તા ઝળકે 
મેળવવાનું માધ્યમ માની તેમણે મા બદ બનાવા હતા 4૧% ડડ પડ 
તેએ તેમની મદદે કેમ ન આવ્યા બલ્કે તે સર્વ વિ નિ 5ીહા]5 5 5ન્‍્સ્‍તક મજ 
તેમનાથી અદ્રષ્ય થઈ ગયા. આ તો તેમનું જઠાણે હતું હડ 
અને તેમનું ઘડી કાઢેલું હતું. ત કા 
૩૦. અને (યાદ કર) જ્યારે કુઆન સાંભળવાની ડકકડઝોડ્કડઇડડીઈડડ 
ઇચ્છા “' રાખનારા જીન્નોના એક સમૂહને અમે તારી 


452 ધા ઝજ# શક 


#/75.%9 9: ન 727727 વાં 

તરક ફેરવ્યા હતા જે વાચન પ્રસંગે માજ્‌દ હતા; તેમણે વ 1545૮ હર હાડા ઇડ 

25-90 5ક 2૮ 

એક બીજાને કહ્યું ચૂપ રહો અને (ધ્યાનપૂર્વક) ૦5 ગક 
સાંભળોા.' અને જ્યારે વાચન પૂરું થયું ત્યારે તેઆ ડે 


ક. જડ 


પોતાની કોમ તરક ચાલ્યા ગયા, (અને તેમને) ચેતવ્યા. 








૬. અલ્લાહ જ બેહતર જાણે છે કે ઈન્સાન કેવા સંજોગોમાં કઈ મજબ્‌રીના કારણે બૂરાઈઓ, કરતો 
રહે છે અથવા ક્યા કારણે નેકી કરતો રહે છે, માટે તેનો બદલે! કયારે આપવા અથવા ક્યા રૂપમાં આપવો 
તેનો અધિકાર અલ્લાહ રાખે છે. 

૭. “આદ અને તુબ્બાની' કોમો અરબિયાના મોટા વિસ્તાર ઉપર ફેલાએલી હતી. સમૂદની કોમ 
ઉત્તર- પશ્ચિમમાં અને પાયમાલ થએલા પ્રખ્યાત શહેરો સદોમ અને ગમોરા સુધી વસેલી હતી. આ 
વસ્તીઓની પાયમાલી મક્કાવાળાઓ માટે એક મિસાલ રૂપ હતી. 

૮. આ 'જીન્નોનું ટોળું ' નસીબીન યહૂદીઓ હતા અથવા બીજા વિવેચકોના મંતજ્માં તે યહૂદીઓ 
મૌસમ અથવા નીન્વાહ, (ઈરાક)ના હતા, જે મક્કાવાળાઆની બીકના કારણે છૂપાવેશ ધારણ કરી 
આંહઝરત સ.અ.સ.ની ખીદમતમાં હાજર થયા હતા. કુરઆને મજીદ સાંભળ્યા પછી તેઓ ઈમાન લાવ્યા 
અને પોતાની કોમમાં પાછા જઈ તેમણે કુરઆનને। પ્રચાર કયી હતો. 


૭૦૧ 





"૮-7 ર 


સરાહ ૪૬ અલ -અહકાક્‌ પારો ર૬ 


૩૧. તેમણે કહ્યં, “હે અમારી કોમના લોકો, અમે «હઝ ઝો હ:૬ડ ડી કઝ પિ 


2 ક મન ન” 
તે કિતાબનું વાચન સાંભળ્યું છે મજ મૂસા ર હરતી ક 
ઊતારવામાં આવી છે, જ તેની પહેલાં આવેલી ક ખટ ક્રપ? હ“ પ૭ 
(કિતાબો)નું સમર્થન કરે છે, અને તે સત્ય તથા ન 1 


સન્માર્ગ તરફ દોરનારી છે 
ર 25 3 નિ 92 4 €-29૮ઃ 
લ 9 જ દ ડુ ક 
૩૨. “હે અમારી કોમના લોકો, અલ્લાહ તરફ ક જવ વં 192 240 છ્ઠાડાકડકું ઉદ 
બોાલાવનારની વાતને માના અને તેના ઉપર ઈમાન ક 
“ડઝ ણ. ન“ મ 8% જેડ્ડાવાવહ&ક 772 હિ તાઇ 
લાવા. અલ્લાહ તમારા ગુનાહા માક કરશે અને દદનાક ક્ઝવ્ટ્રઈ્ન્ઝન્ઝ્2-%%»-૭2 
અઝાબથી તમારું રક્ષણ કરશે.” 
જ જ -277 પ ” ૭ 2 ક ન” 
૩૩. બેશક, અલ્લાહ તરક બેોલાવનાર ઉપર ૯ેઝીક્્ડહઈ છાડ “૪૦૦5 
ઈમાન ન લાવનારે।, અલ્લાહને આ ધરતીમાં નાકામ (2 ૮ 2: હઝ છા ક 
નહિ કરી શકે, ન તેનો અલ્લાહ સિવાય કોઈ  રક્ષણહાર છ્ક્હુહ 51 55525 
છે. આવા લોકો ખલ્લી ગુ-મરાહીમાં પડેલા છે. ક 
૩૪. શું તેમણે નથી ':મેયું કે અલ્લાહે આકાશે “ડડ ાર્ડહડો! અહા! ડા 
તથા પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું છે જે સર્જનના શ્રમથી તે નીં 


[ક ”7” 272 ન” 
થાકયો નથી અને તે મૃતદેહોને જીવંત કરવાની શકિત ઝક છ ઝદ શકે ઠકડ કક 
પણ રાખે છે? હકીકતમાં તે પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ 2 [ડીજુ 

છ દ ત 555 કદી 
કાબુ ધરાવે છે. 
97૮% 2:77 #2272 


૩૫. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેમને નડ: વ્ઝ (»%.»22» 


જ્યારે આગ સામે લાવવામાં આવશે (ત્યારે તેમને /;,«2$,, £92£૮ ર 3૬15 ડુ 
પૂછવામાં આવશે), “શું આ સત્ય નથી?' તેઓ કહેશે દપ! ઝહંછુડડ ઉ હૃ 


“અમારા પાલનહારના સોગંદ, આ સત્ય છે. ' અલ્લાહ જેડ કડછ 
ફરમાવશે “તો તમારા કુક્રના (ઈન્કારના) પરિણામમાં 
હવે અઝાબનો સ્વાદ ચાખા.' 

૩૬. માટે સબ્ર કર, જમ તમામ રસૂલા દ્ર ઝં4પ-#1૭&ક માકકોડકઝુટ જ 
નિશ્ષયથી સબ્ર કરતા હતા. અને આ લોકો માટે વક શુ 
(અઝાબર્ની) ઉતાવળ ન કર, જે દિવસે તેઓ તે જોઈ હક્ક તક ૪ 


લેશે %જનાથી તેમને ચેતવવામાં આવ્યો છે ત્યારે તેમને બદ મ ઝવ ઈટ દત્ઉ રિ ઝુ હી 
લાગશે કે તેઆ આ દૃનિયામાં એક ઘડીથી વધુ ન રહ્યા હકક ક 


દ ક? 7247 


હતા. (આ ચેતવણી) અપાઈ ગઈ છે (કે) માત્ર ૦૭6)£.505૪9) હ છે 
નાકરમાનોજ વિનાશ પામશે. (રકૂઅ-૪) 


“તાણા ાાાાાતાસાસાણરારાસસાતામાતસસાસણણતરતાુતુણારારપસસણાારણામાળાશાસસાસાઇગાાાસસાઇસાણારાણસપાણસરઇસસણણરાસારારસણાતલણાતાતામાાસાસરસરણસાસરણસલરરરારાસતતમાાણાસમાઇાસલનાળામસસાારારારાાસસતસવાઇપનલઇાતારરતાતણાકળડભસાસાતાણાાતાતાાગાસસલતરણરાતાસરાાલાતાતસાદસાાસગાણતસસાસાવમાાવવમાસણારસાસળતુ 
૯. આ આયતથી સાબિત થાય છે કે જીન્ના કોઈ ગેબી શકિત નથી. આ લોકો હઝરત મૂસા (અ)ને 


માનનારા યહૂદીઓ હતા જેને અહીં તેમની રીતભાત તથા વ્યવહારના આધાર ઉપર જીન્ન તરીકે વર્ણવામાં 
આવ્યા છે. 


૭૦૨ 


સૂરાહ ૪૭ મહમ્મદ પારો ૨૬ 





મુહમ્મદ: 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને (૦.૭ તટ)! ક્ર 
દયાવંત છે. 5 
ર. જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા અને (લોકોને) ક કઈ 2 5925 
અલ્લાહની રાહથી અટકાવતા રહે છે, તેમની કરણીને બ ગી 
અલ્લાહ મીટાવી દેશે. 


૩. પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવશે અને હા કક 


નેકીઓ કરશે અને જે મુહમ્મદ ઉપર વહી દ્રારા પ ન? સડ 
ઊતારવામાં આવ્યું તેને માન્ય રાખશે જે તેમના ૨ છદડહાડઈડટક 
પાલનહાર તરકથી આવેલું સત્ય છે, (તે) તેમની ઉ ક “સડ 
બૂરાઈઓને તે દૂર કરશે અને તેમની હાલતને સુધારી નક હડક 

દેશે. 


ન" ગ 5 ન »74.. 77/79 1, 7€₹-1! 

૪. કારણ કે જે લોકો ઈમાન ન લાવા તેઓ હ હવાઇ ઈઝી થડ 
અસત્યને અનુસર્યી અને જે ઈમાન લાવ્યા તે પોતાના ., [જ 24 
પાલનહાર તરકથી આવેલા સત્યને અનુસયી. આવી ૫૦ ડડ જડ કા 


ક્ષ કઝ ફર જ ય જ 095 
રીતે અલ્લાહ લોકો માટે મિસાલો કાયમ કરે છે. ન્ન ખા 


પ. અને જે ઈમાન નથી લાવતા તેમની સાથે -દ્ર ૬. ક ઝા ન કિ 
જ્યારે તમારે। મુકાબલો થાય તો તેમની ગરદને। ઉડાવી ઝહસ૫૪ટઅ ક “વ્ઝ કેક 
દો, અને જ્યારે તમે તેમને સંપૂર્ણ રીતે કાબૂમાં કરી લે વ ન કિ નડ 1 6% ન્ડ 
તો તેમને મુશ્કેટાટ બાંધો, પછી (ચાહો તા), ઉપકાર ક. દેન “૭%; 
કરી અથવા”કિદીયો (દંડ) લઈ તેમને છોડી દો. 5 ક 55 ટપક) 5ડાપ્ઝર “૨હ્કડડોરડડ 

ન્ડ 

૧. ઇસ્લામમાં જેગના નિયમો ઉપર કાયમ રહેવાનો હુકમ છે જેનું પાલન કરવાથી અન્ય અનથીથી 
બચવા ઉપરાંત ગુલામીના પાયાને પણ અહીં સખત કટકો મારવામાં આવ્યો છે. મુસલમાનો ઉપર પોતાની 
જાન, માલ, ઈઝઝત તથા પોતાના ઈમાન માટે લડવાની કરજ છે. બીજુ,જો એકવાર જંગ શરૂ થઈ જાય 
તો પછી જ્યાં સુધી શાંતિ, અમન તથા વિચાર સ્વાતંત્ર્યને કરી કાયમ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી જગ 
ચાલુ રાખવાનો હુકમ છે. ત્રીજું, નિયમસર જેગ લડયા પછીજ દુશ્મનોમાંથી કેદી પકડવા જોઈએ, અને 
નિયમ પ્રમાણે દુશ્મનો સામે પહેલાં યુદ્ધનું એલાન કરવામાં આવ્યું હોય તોજ કેદીઓ પકડવાને। હક્ક છે. 
તેના સિવાય કોઈ પણ આઝાદ પ્રજાજનને કેદી બનાવી તેની આઝાદીથી તથા તેની મિલકતથી વંચિત 
રાખવાની સખત મનાઈ છે. ચોથું) જ્યારે જગનો અંત આવી જાય તો કેદીઓને છોડી દેવા જોઈએ, 
ઉપકાર તરીકે અથવા તેમનો દંડ વસૂલ કરીને અથવા કેદીઓની અદલાબદલી કરીને. કેદીઓને અમયીદ 
સમય સુધી ગુલામ બનાવીને રાખવાની મનાઈ છે. જગે બદર પછી પકડાએલા સેંકડો બની મુસ્તલિક 
તથા હઝારો। હવાઝીન કેદીઓને દંડના બદલામાં છોડી દેવામાં આવ્યા હતા અને જે લોકો ગરીબ હતા અને 


૭૦૩ 


_સૂરાહ ૪૭ મહમ્મદ પારો ૨૬ 





ન” 922 :%૭ કા 


જ્યાં સુધી કે લડનારા પોતાના હથિયાર નાખી ન દે 9 “ક દાઝ 5% 
(ત્યાં સુધીજ લડો). આ (હુકમ) છે. જો અલ્લાહ ન 
ચાહત તે। તે પોતેજ તેમનાથી બદલો! લઈ લેત પરંતુ તે બડ ડા કં 
તમને એકબીજા દ્રારા અજમાવે છે. અને જે 

અલ્લાહની રાહમાં માર્યી ગયા તેમની કરણીને અલ્લાહ 

વ્યર્થ નહિ જવા દે. 





“% “૧ ૦ ૧. "% “ “22 72 ?2 9 2 ક્ર 
૬. તે તેમનું માર્ગદર્શન કરશે અને તેમની હાલત જ.-ગ્ક ત્ડ5532455 
સુધારી દેશે. 
“૧ “ 45 ક “૧ ૧૫ જૂ ###”#તન.,ન” ક્ર 
૭. અને તેમને જન્નતમાં દાખલ કરશે જેના વિશે ૦પ 4 ક્ત: 
તેમને પહેલા જણાવી દેવામાં આવ્યું છે. ક 
૬ “ "૧ ૧ ન ર. ૦ ન 9%2૮7*11 કે ૧૪7 ન 0 
૮. “હે મોમિના, જો તમે અલ્લાહની (રાહમાં) 24 હક 
સહાયરૂપ થશે। તો અલ્લાહ તમારી મદદ કરશે અને ૦ 
તમારા કદમ જમાવી દેશે. ક મ 


૯. પરંતુ જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેમના માટે %જઈડડદડફઇડકફ। ઇઝી ૭5 
સર્વનાશ છે, અને તે તેમની કરણીઓને વ્યર્થ કરી 
નાખશે. 4 કે 

૧૦. કારણ કે અલ્લાહે જ ઊતાયું છે તેનાથી ભ્ર્ન્ાડડા કર્કાર્ઉિ।; 5 
ક ક જ “-“ “હ ૮% 

ય ક ન 24 તિ ક 977? ૨.૭79 લ 
ન નકરત કરો જેથી તેણે તેમના કમાને મીટાવી ઠઇ-૬ટદ- 195 બવ ત 

।. જ 

કેડ સઝા ૦ “૧% “ક ૧ ૬” 7૮ 77-42 કુ #? ત ર 7૦%,” 
૧૧. શું તેમણે ધરતીમાં હરીકરીને નથી જોયું કે. ડઞયડજુ4ડ5ર્ક ૦2 ૭ વડડાદ 


ઉ દ્ધ 


હ“ અ કૂ ૦ ન “૧% “9 
તેમની પહેલાંના લોકોના શું અંજામ આજો હતો" ૦ 
અલ્લાહે તેમને નાબદ કરી દીધા, અને (આ) કાકરેોને। . દ નિ 


પણ તેવાજ અંત આવશે. ક પ 
૧૭! 2#ન ધ્ર ક 

૧૨. કારણકે અલ્લાહ ઈમાન લાવનારાઆનો «કહા 9 “હહ રી 2 ત છરૃહા]ડ 
મદદગાર છે, અને ઈમાન ન લાવનારાઓનો તો કોઈ જ જ 


મદદગાર નથી. (રુકૂઅ-૧) જો.ન્જહ 


૧૩. બેશક, અલ્લાહ ઈમાન લાવી સદાચારો છ્ઝી)#-4 4%.1હ ડડકગકાડ 
કરનારાઓને એવી જન્નતમાં દાખલ કરશે જેની ,,...., ૩ -*#1$29 ક 
તળેથી નહેરો વહેતી હશે; જ્યારે ઈમાન ન 2 516651 ક ઝષ્સ્ટહ્ટ્ક ષ્ટ 
લાવનારાઓ દુ દુનિયાની અલ્પ મોજ માણી રહ્યા છે અને ન શ 435 54 ૪5 65 ક ડક 
ઢોરોની જેમ ચરી ખાય છે, અંતે . આગ તે 
ઠેકાણુ છે. મ 
દંડ ભરવાની હેસિયત ન રાખતા હતા, તેમને એક મુદ્ત માટે અભણ મુસ્લિમોને શિક્ષણ આપવાનું કામ 
સૌપપવામાં આવ્યું હતું. આ આયત ગુલામીની પ્રથાને જડમૂળથી ઉડાડી નાખવાનું તીક્ષ્ણ હથિયાર છે. 

ર. મોમિનો પોતાના આચરણેોમાં ખાવા પીવા ઉપરાંત અલ્લાહ તથા તેની મખ્લુકની ખીદમત કરે છે. 
જ્યારે નાસ્તિકોનું જીવવું માત્ર એક પશુ જેવું હોય છે. જેમાં ખાવા પીવા અને મોજ ઉડાવવા સિવાય 





કપ હટ 
૬રિ- _ 





૭૦૪ 


સરાહ ૪૭ મહમ્મદ પારો ૨૬ 
ક---------------------- 


“7? 77 તક કૃપ 2૫ 
૧૪. અને આ વસ્તી જેણે તને હાંકી કાઢયો છે. હ.:4 5598 કડ ૯દ્ર ૬5% 5% 
તેનાથી | પણ બળવાન કેટલીયે વસ્તીઓને અમે મિટાવી 


મ 91૮797 ટ 9, 727% 
જ હડ 
દીધી છે, જેમને કોઈ બચાવનાર ન હતે. ૦-5 મકન કક 
"“% ૦ જ જડ દઈ પ? 27દ્ર જ ર ન 
૧૫. તો શું જે વ્મકિત પોતાના પાલનહાર તરકથી 25 ૬ર જક૭૬5૭ક દર્શ ડઝન 
સ્પષ્ટ દલીલો ઉપર કાયમ હોય તેના જેવી થઈ શકે જેને 
૧% ૧% “૫ ક ઝક ન ત 1 છડ ૦1 2 
પોતાની બદકારીએ। ભલી લાગતી હોય અને જે પોતાની ૦#ક્કાક્ગડ લિ 
મનાકામનાઓને અનુસરી રહ્યો હોય? કા. 
૧૬. પરહેઝગારે।ને જે જન્નતને। વાયદો કરવામાં ૬ જડ યી 5 
આવ્યો છે, તેમાંથી નહેરેનું પાણી કદૌપણ ગંદુ નથી %% ક »૨₹ 7૧ ..%ા? 
ે ક 
થતું; અને (તેની) દૂધની નહેરોના સ્વાદ કદી નથી “2 ડઝ કષ્ટ 
કે કે તે ૧૮ 27 છા 
બદલતો, અને તે નહેરોનું પાણી પીનારાઓ માટે 7514૬ ટ હ. નક કે 
બેહદ સ્વાદિષ્ટ હશે, અને કેટલીક નહેરોમાં મધ વહેતું 


હશે, અને ત્યાં પ્રત્યેક જાતના કળા હશે, અને તેમના અડ 55૪55 20 ક 
પરવરદિગારની ક્ષમા (પણ) હશે. શુ આ લોકા , હદ”; £..222 
આગ માં રહેનારા જેવા થઈ શકે જેમને આંતરડા * , “ગઝ કક છું 
કાપી નાખે તેવું ઊકળતું પાણી પાવામાં આવશે? ડક: | હછણડડદધ ક્્ન્ક 


૧૭. અને તે લોકો વચ્ચે કેટલાક એવા પણ છે જે ર કિ ક ડી 472૬2272 
તારી વાતા સાંભળતા રહે છે અને જ્યારે તારી પાસેથી ' “2 ક્ટ્ૂઝ લક હ્કઝ્ડગ્કછ 


ઊઠીને ચાલ્યા જાય છે તો જેમને જ્ઞાન આપવામાં ડી હડઉ5 ડઝ હ ફી ડિક 
આવ્યું છે તેમને પૂછે છે “આ (રસૂલ) ભલા શું કહી ત 5: જ 


1 દ્ધ 9 “794 “| ઉન” ૩ 

જિ ૬2 ઝે (૦ ડ્‌! 
રહ્યો હતો?' આ તે લોકો છે જેમના દિલો ઉપર ?** કકક ખ્ક્ક છટ કા હક 
અલ્લાહે મોહર મારી દીધી છે અને તેઓ પોતાની છ 5ડોદડા 


મનોકામના. પાછળ ચાલી રહ્યા છે ન 
* ““« "“ ન ન 29 ર પ 7 
૧૮. પરંતુ તે લોકો જે સન્માર્ગ પામ્યા છે, ક-૨ ૩1 5 હઝક-૭56 


બ 


અલ્લાહ તેમની હિદાયતમાં વધારે કરતે! રહે છે અને 9% 22 124 
તેમને પરહેઝગારી બક્ષે છે. -્ચ્ક2 


બ હ 


ક? “કે ર [જ “* જ ન ઘ્છ ત્રિ 7297 2-7 
૮. ળ તેનીજ રાહ જેઈ રહ્યા છે કે સૂ૮?79#%/“(૮₹2:7 
_ ૧૯. શું તેઓ કેવળ તે ઈ રા છે કે જડ ઝઝાધડાડાપીઠઝસફહક 
તે ઘડી તેમના ઉપર અચાનક આવી જાય? જો કે તેના 


&કફડઉકહઉનહા/ા દડ 
કોઈ ધ્યેય સુધી પહેંચવાની ઇચ્છા નથી હોતી. જીવનના મલ્ય વિશે તેમના વિચારો એક જનાવરના જીવન 
ધોરણથી ઉપર નથી આવી શકતા. 

૩. આ આયતની વહી તે સમયે થઈ હતી જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.ને મક્કા છોડવાની કરજ પડી 
હતી અને આપ મદીના તરક જઈ રહ્યા હતા. આપ (સ)ની ગરદન માટે મોટું ઈનામ રાખવામાં આવ્યું 
હતું તે સમયે મદીના તથા આસપાસના પ્રદેશમાં ઘણા સાહસિક ઉમ્મેદવારો આંહઝરત સ.અ.સ.ને 


જીવતા અથવા મૃત પકડવાની તાકમાં બેઠા હતા. આ આયતમાં આપ(સ)ની સલામત મુસાકરીને। વાયદો 
આપવામાં આવો હતો. 


પ ન ન” 


155516 


૭૦૫ 





સૂરાહ ૪૭ મહમ્મદ પારો ૨૬ 


પ.” 





જ 


ચિન્હો તો દેખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેના આવી પડયા ભ્ર્ન્જ્જ 
પછી તેમને લીધેલો બોધ તેમને શું લાભ આપશે? 

૨૦. માટે (સારી પેઠે) જાણી લે કે અલ્લાહ 9 હ) હક 440151શ]9 હ1ડડઇ 
સિવાય કોઈ અન્ય મા બૂદ નથી, અને તું પોતાની ,%....,/,..,! ક! 9-7; 
નબળાઈઆ માટે માકી માગતો રહે, અને મોમિન 2 કત્ક્કવઠહ્ઝર્ક૦15 હ્ક્ક્ક્ન 
પુરૃષા તથા સ્રીઆ માટે પણ. બેશક, તારી આવવા હ ન ક 
જવાની જગ્યાને તથા તારા રહેઠાણને અલ્લાહ જાણે 
છે. (રકૂઅ-૨) 

૨૧. અને ઈમાન લાવનારા કહે છે (લડાઈ 1515 વ્યુઝ 
[વિશે) કોઈ સૂરાહ કેમ નથી ઊતરી?” પરંતુ જ્યારે તે «ક 2527 કે 
નિણાયક સૂરાહ ઊતરે છે જેમાં લડાઈનું વર્ણન થાય જ કાદઝઝઈક 55-- પ 


-5્િ-ર 


છે ત્યારે તું જુએ છે કે જે લોકોના દિલોમાં રોગ છે તે 7, તત 22 21?27 ઝદ 
લોકો તને એવી દ્રષ્ટિએ જેતા હોય છે જાણે તેમના જિ હતી કકક 2 2ક5ઠડ્ી 
ઉપર માત આવી ગયું હોય. તેમનો સર્વનાશ નક્કીજ ઈ ડં હઝ ઉ હડ 
છે. ટ 

૨૨. કરમાંબરદારી તથા ભલાઈ કરવી (તેમના પ દાઈ ન 5855 
માટે બેહતર હતું). અને જ્યારે વાતનો નિર્ણય થઈ હ પ 9; ડછ (ોાર્ડેડડ 
ચૂકયો હતે ત્યારે અલ્લાહને વકાદાર રહેવું તેમના માટે 
બેહતર હતું . 

૨૩. તો શું તમને જે સત્તાસ્થાને બેસાડવામાં ડઝ કાક છી વ 
આવે, તો તમે ધરતી ઉપર બદઅમની કેલાવશે અને 
તમારા સગાસ્નેહીઓ સાથેના સંબંધો તોડી છ 6. ક 
નાખશે?” પી 

ર૪. આ તેજ લોકો છે જેમના ઉપર અલ્લાહે ૯51 ગાડ હોહા 
લા'નત નાખી છે અને તેમને બહેરા અને આંખે ન 1 


આંધળા બનાવી દીધા છે. 
રપ. છતાં પણ તેઓ કુરઆન ઉપર વિચાર નહિ છાઈ હાહ ડકઝા 
કરે, અથવા શું તેમના હૃદયો ઉપર તાળા લાગેલા છે? કા 
ર૬. નિ:સંદેહ, તેમના ઉપર હિદાયત પ્રગટ થઈ ડન કહ ઝહર 55) ફી) 


ગયા બાદ જો તેઓ મેં ફેરવીને ચાલ્યા જાય તો અવશ્ય [1,94૬ પ દ 
શયતાને તેમને કફ્ોાસલાવ્યા છે અને તેમને ખોટી 
ક 797 


આશાઓ આપી છે. 9ર 





૪. મુસ્લિમોને અહીં કાકરેોના આક્રમણો સામે લડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. જો કાકરો 
તરફથી થતા આક્રમણોને રોકવામાં ન આવ્યા હોત તો તેઓ દરેક સગાઈ તથા લોહીના સંબંધને તોડવામાં 
તથા અન્યના હક્કાને પોતાના પગતળે રગદોળવામાં પાછી પાની ન કરત. 


૭૦૬ 


સૂરાહ ૪૭ મુહમ્મદ પારો ૨૬ 





ા છેકે સરૂ (કે છ ક જ્જ જ જા ન” જ ન» મ જીદે 94૬ 
૨૭. કારણ કે અલ્લાહે જે ઊતાર્યું હતું, તેને ૯% 
પસંદ ન કરનારાઆને તેમણે (મુનાકિકોએ) કહ્ય 


હાડ 


241 9% «ન (22 2, 
બુ મ. ક... ૪ જ જ ર જ | 
અમે અમુકજ બાબતોમાં તમારું કહ્યું માનશું; કકકાડ ક છક ત 
ન “હ ""%“% " 5“ પ 
બેશક અલ્લાહ તેમના ભેદોને જાણે છે. ન નન 2૯ 
૨૮. પરંતુ તેમની શું હાલત થશે જ્યારે 75% 7? 4 ન્ડ ન | 5રૃ5 5383 પડ 


""% “જ *% જ મો €જક્ક ઈ.%્્જ 
કૂરિશ્તાઆ તેમના ચહેરા તથા તેમની પૌંઠો ઉપર માર 


ર ઝર ક “હ જ ર ર 
મારીને તેમને અંત લાવશે. બ્રગ્ય્ર 212 


ક 1 


૨૯. કારણ કે તેમણે તેનું અનુસરણ કયું જેનાથી 18૭ 0 5૬454 હટ હ હ 
ત્ક્જ્ટ્ર 


અલ્લાહ નાખુશ છે અને તેને જે પસંદ હતું તેનાથી 


૫ 


ઊન 7,772 છડ 7? 
તેમણે નફરત કરી, જેથી તેણે તેમના કમી વ્યર્થ કરી નાટ 58 421952) 


દીધા. (રુકૃઅ -૩) 


2 જ: જજે ક નડ "જ જ જ કે “?₹273૧27% ત. “222: 272 -8 નિ 2 
૩૦. શુ જે લોકોના હૃદયોમાં રોગ છે તેઆ એમ ઇકઈઝડ5સટ#3 હહ્ઝષ્તન્ઝ્ઃ 


સમજે છે કે અલ્લાહ તેમની કિન્નાખોારરીને ઉઘાડી નહિ 


કરે? બ%્ર્-્છાડ 4] 


# 77). 9%79#7#-#. 274 


૩૧. અને જો અમે ચાહત તો તને તેમની એવી 2 
નિશાનીઓ દેખાડી હોત કે તું તેમને આળખી શકત. 


૮? ત 2/77”“77 4 
“ગક ર 55 %9£૫5% 


દર ૦77727 2૮ ક ક 
અને તેમની વાતો (કેરવી ફેરવીને) કરવાની જ કા 


(૬) %: - ૧. : ગજ સડ ન 
રીતથી ' તું તેમને આળખી શકે છે. અને અલ્લાહ 
તમારા કામોથી માહિતગાર છે. 


૧ ધિ જ ણ. ૧ 27 127 “727 ડ.- જવિ 
૩૨. અને અમે અવશ્ય તમારો પારખા લેતા 5 «ઇઝ ન હ ઉડ 


રહેશું, જ્યાં સુધી કે તમારામાંના જીહાદ કરનારાઓ 


ત્રિ બ 2૮.22% 


-29 
૫ રિ છે ક ૫ "% " ક 5 ા 
અને ધૈર્યવાન લોકોને અમે જાહેર ન કરી દઈએ અને ૯ 2 મા 


તમારી હાલતનો (પૂરો) પરિચય ન કરાવી દઈએ. 


ક ન“ ગી ક /, 2: 92 2777.27. «4 
૩૩. જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા અને અલ્લાહની 5દ્ર0! #ડઝકહ૭*9૭5ડ59-5૯ઝીહઠી 


રાહમાં (બીજા માટે) અડચણો ઊભી કરતા રહે છે % , /» /72262 


જે 
અને રસૂલોને વિરોધ કરતા રહે છે, જો કે તેમની પાસે ૬ છારુ%૦૦૪૦૦ ઝ્ડ્્ક કા 


સ્પષ્ટ હિદાયત આવી ચૂકો હોય છે, તે લોકો અલ્લાહનું ઉ ડડ ઇલ 1 

મ છે સ 19 
કઈ પણ બગાડી નથી શકતા. બલ્કે અલ્લાહ તેમની 

ચાલોને નાકામ બનાવી દેશે. 


નન 


ક 


#*/0ન-% 


પ. મરદીનાના મુનાકિકો કાકરોને જાહેર રીતે સહકાર આપીને પોતાના સંબંધોને જોખમમાં નાખી 


દેવાનું સાહસ કરવા તૈયાર ન હતા.. અને તેઓ બન્ને હાથોમાં લાડુ રાખવા ચાહતા હતા. 


૬. મુનાકિકો વાકચતુરીથી કામ લેનારા હતા. જેમની વાત કરવાની રીત સંશયાત્મક અર્થવાળી અને 


દ્રિઅર્થા હતી જેનાથી એક પક્ષ તેમની વાતથી એક અર્થ લે અને બીજે પક્ષ બીજે અર્થ લે. આ આંટીઘુંટી 


નાખનારી તેમની વાણી તરક આ આયતનેો ઈશારે! છો. 


૭૦૭ 


 સૂરાહ ૪૭ મૃહમ્મદ 
*---- ----------------------- 


પારો ૨૬ 





૩૪. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહ તથા તેના ૮૦555115814 401,451 હ] હદ 


રસૂલની આજ્ઞાઓનું પાલન કરો અને તમારી 
કરણીઓને બરબાદ ન કરે. 

૩૫. “બેશક જે લોકો (પોતે) ઈન્કાર કરે છે અને છું 
અલ્લાહની રાહમાં (બીજા માટે) નડતરે। ઉભી કરે છે 9 
અને કુક્રની હાલતમાં મરણ પામે છે, તેમને અલ્લાહ %ઇડ ! 
કદૌપણ માક નહિ કરે. 


કિ 


ન(£.7277“૪, 27.7 
જશ્દાપ્ા:%% 
કન5244616441 છી 
94 574 2. 
જ 


૩૬. માટે હિમત હારશે નહિ અને તમે સુલેહની હછાઈાડઇ ડા હ]8₹55 7 ઝુ 


માંગણી ન કરો કારણ કે તમે અવશ્ય કતેહ પામશે. 


- મડ જિ “| “ર ક કિ વ ક 
અને અલ્લાહ તમારી સાથે છે. અને તે તમારી ક 5૬ 


કામગીરીના બદલા્થી તમને વંચિત નહિ રાખે. ન 


૩૭. આ દુનિયાની ઝિદગી કકત એક રમતગમત કહ! કઈ ક કડાક 


જ છે, અને જો તમે ઈમાન લાવશો અને સદાચારેો ક ક ઝડ 
"“% “"- 5 “ડ્‌ “હ “ “% સડ જ 
કરશો, તો તે અવશ્ય તમારો બદલે આપશે અને છહાકકઝડડડકકાકડકફડ 


તમારા પાસેથી તમારી મિલકત નહિ માગી લે. 

૩૮. જે તે તમારી પાસેથી (કંઈ) માગે, અને 
આગ્રહ રાખે, અને જો તમે કંજસી કરશે, તો અલ્લાહ 
તમારી નકરતની લાગણીને ઉઘાડી કરી દેશે. 


નન ૮ 2997 (7 27474 9 
9 નન ક 94 2 ક ક 1 9 ક 
2૩૩ કઝકડ્ય્ડપક મેષ 


જેઝડણૂદ! 


97 97, 2»: 22 ર 299 


૩૯. માટે યાદ રાખો, તમે તે લોકો છે જેમને દ્વ] દીના શ્જક્ક 2:35 


અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ કરવા માટે બોલાવવામાં આવે . 


ક 727 ન્ન જ ગ્કડ 44% 2 258 ર 
છે, પરંતુ તમારામાં ના કેટલાક કંજસ છે. અને જે કોઈ “હજ ૭ 


કંજસી કરશે તો કેવળ પોતાના જીવ માટે જ કરશે પિ કીક 2:47?) 79977 


છ9ક#્ક૯! ઝાત 


અને અલ્લાહ તો કોઈના મોહતાજ નથી. તમેજ 


ન્ન” 


9 


ઝે કે જે. સ ક ઝે “5 25% જર 
(તેના) મોહતાજ છો. અને જો તમે પીઠ ફેરવી જશે, જઇ: મ ક ડુ પાક 


“% "", ** ચ “* (૭) ગ 
તો તમારી જ્ગ્યાએ તે બીજી કોમને લાવશે, જે 
લોકો તમારા જેવા નહિ હોય. 





૭. આંહઝરત સ.અ.સ.ને પૂછવામાં આવ્યું કે આ શબ્દો “તે તમારી' જગ્યાએ બીજી કોમને 
"9" મ" " જિ " જે ૬ “ ડ 
લાવશે નો સંકેત કઈ કોમ તરક છે, ત્યારે આપ (સ)એ કરમાવ્યું “જ્યારે ઈમાન આકાશની હદોની બહાર 


નીકળી જશે ત્યારે ફારસી નસલનોા વંશજ તેને ધરતી ઉપર પાછો લઈ આવશે.” 


ઈશારો આખર ઝમાનાના મસીહ વ મહેદીની કોમ તરક છે. 


૭૦૮ 


(રૂહૂલ મા'આની) આ 


કત્લિન્ર 


સરાહ ૪૮ અલ-કત્હ પારો ૨૬ 





અલ-ફકત્હ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ભબેક્-ડક્ઈ0હ--5 પ 
દૃ ક છે, ન્ન અક 4” ન્ન પદ ન્ન” નટ 
યાવત ર ડિ આ ક ડે -૪િ”્કછૂઈડી 7974૮૪ 
૨. ખરેખર, અમે તને ચોકખી કતેહ ' આપી ઉગ્ઝ્ટ્ટ હ પડ્ટડાઈ) 
છે, 


. કે જેથી અલ્હ 7$€:72?.૮4₹77:9 74627 25. (7-70 
ઝે કે જેથી અલ્લાહ તારી આગલી તથા પાછલા 451૬159 હ૬5 ૭૭ ડઝ પાતક 
ભૂલોને ઢાંકો દે, અને તારા ઉપર પોતાની ને'મતોને ) ડાર ઝમત્કા 
્‌ કાઉ? .. ૬ ન ૦%, (1૮1૮ ક કાજ ૦૦7% જ. 
પરુપ્ણે કરી દે અને તને સૌધા માર્ગ ઉપર કાયમ રાખે: ભઇ ડકકક્ડ5 


ષે કક 
હિ 


* અને અલ્લાહ પ્રી શકિત સાથે તારી મદદ કરે. €9, 7 9726. 727927૬ 
ટ: __ ઊઝક 1. 4!હત 5 

૧. આ '“ચોકખી' કતેહનું સૂચન હુદેબીયાની સુલેહ-સંધિ તરક છે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ 
મદીનામાં છ વષના રહેવાસ દરમિયાન પોતાના દુશ્મનો ઉપર કતેહ મેળવી તેમના બળને હમેશાં માટે 
તોડી નાખ્યું પરંતુ તેમાંની કોઈ સકળતાને આ કતેહ જેટલું મહત્વ આપવામાં ન આવ્યું હતું. આ સંધિ 
ખરેખર એક ભવ્ય સફળતા હતી જે ઈસ્લામનેો ફેલાવા તથા મક્કાની કતેહ, અને અંતમાં આખા અરબિયા 
ઉપર વિજ્ય મેળવવાનું કારણ બની હતી. 

આ સુલેહનામાના રૂપમાં વ્યૂહરચનાના પહેલા કટકાએ આંહઝરત સ.અ.સ.ને રાજ્ય વ્યવસ્થામાં ભાગ 
લેવાના હક્કદાર માનવા માટે કુરેશાને મજબ્‌ર કરી દીધા હતા. 

હિજરતના છઠ્ઠા વષે આંહઝરત સ.અ.સ.એ સ્વપ્નમાં જેયું કે આપ પોતાના અમુક સાથીઓ સાથે 
કા'બાને કરતો તવ્વાક કરી રહ્યા છે. આ દ્રષ્ધને હકીકત બનાવવા માટે આપ ૧૫૦૦ મુસ્લિમો સાથે 
“ઉમરાહ' (નાની યાત્રા) કરવા માટે પવિત્ર મહિનાઓમાં મક્કા માટે રવાના થયા. અરબ રિવાજ પ્રમાણે 
આ મહિનાઓ દરમિયાન જગ કરવાની મનાઈ હતી. આ દસ્તૂર ઈસ્લામના ઉદય પહેલાંથીજ ચાલતું 
આવ્યું હતું. જ્યારે આપ(સ) મક્કાથી થોડેક દૂર 'અર-કાન' નામના સ્થળે પહેઆ તો અબ્બાદ બીન 
બીશરાની આગેવાની નીચે પરિસ્થિતિની ભાળ લેવા મોકલવામાં આવેલા ટોળા પાસેથી કુરેશોના તેમને 
મક્કામાં દાખલ ન થવા દેવાના નિણયની આપને બાતમી મળી. પરિણામે બન્ને પક્ષોમાં અથડામણો ન 
થાય તેના માટે આપે પોતાને માર્ગ બદલ્યો. બહુજ લાંબી અને થકાવનારી મુસાકરી બાદ હુદેબીયા પહેંચી 
આપ(સ)એ ત્યાં પડાવ નાખ્યો. 

આંહઝરત સ.અ.સ.એ 'ઉમરાહ' કરવાની ઇચ્છા દ્શીવી અને પવિત્ર સ્થાનની મયીદા સાચવવા માટે 
હર શર્ત માનવા માટે તૈયાર હોવાનો પયગામ મોકલાવ્યો. પરંતુ કુરેશા કોઈપણ ભોગે આંહુઝૂર સ.અ.સ.ને 
મક્કામાં દાખલ થવા દેવા માટે તૈયાર ન હતા. એક બીજા પક્ષને સંદેશો મોકલાવ્યો પછી આંહઝરત 
સ.અ.સ. તરકથી હર એક કોશિષ કરવામાં આવી કે આ બાબતમાં કોઈપણ રીતે શાંતિપૂર્ણ નીવેડો 
લાવવામાં આવે. અંતમાં કુરેશો સાથે નીચે બતાવેલી શતી પ્રમાણે સૂલેહનામું થયું હતું. (અ) દસ વષ 
સુધી કોઈ એક બીજા ઉપર હુમલો ન કરે અને બિલકુલ જંગબંધી કરવામાં આવે. (બ) તે દરમિયાન 


કોઈપણ એક પક્ષ આંહઝરત સ.અ.સ.ના પક્ષને જોડાવા ચાહે તો તેમને પણ છૂટ હોવી જોઈએ. (ત) 
૭૦૯ 


“૧ 9 સહ ઝે નડે 


૫. તે એ'જ છે જે મામિનોના દિલોમાં શાંતિ” 
પેદા કરે છે કે જેથી તેઓ પોતાના ઈમાનમાં ઓર 
વધારે। કરવા પામે અને આકાશે તથા પૃથ્વીના લશ્કરો 
પણ અલ્લાહનાજ છે અને અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, (અને 
એટલો) હિકમતવાળોા છે-- 

૬. કે તે મોમિન પુરષાને તથા સ્ત્રીઓને હમેશાં 
એવી જન્નતોમાં દાખલ કરતો રહે; જેની તળેથી 
ઝરણાં વહેતાં હોય, જમાં તેઆ સદાય રહે, અને 
તેમની બ્રાઈઆને તેમનાથી દૂર કરે. બેશક, 
અલ્લાહની નજીક આ મોટી સફળતા છે--- 


અલ-કત્ઈ 


પારે ૨૬ 


ન29 


તિ” હડક ઉડ 


9 9% ૮9, 


295355 ૬“ હ5ઉ1)]1) 929% 
2 (4 ૯7 ધ ક... 22 ન” 
દાર લનનનદ હડ ડડ્ડપ૬0 


ઈ્ટહ્ટડહ્ડકશંડહડઝકેઈહડડઝુ 


22277 “9૦ ડડ ! હિત્વા “92૮” કુ 
નતઈડ હ કરુ%૫૬ઝડહઠ્ક 
2197 €97 દ્ર ક . ન” 

હેલદઈ.ડ%હય હઇડગ્ફટર- 


*% "હ સ છો “; # 9 ક ટડ ?? 9 ક 
૭. અને મુનાકિક પુરષોને તથા સ્રીઓઆને અને #વચકદ્ ઝડ કહ ન 
મુશરાક પુરુષોને તથા સૌઓને તે સખત સઝા આપે જ ક દડ «7 ડાક, ન વાઈ 
અલ્લાહ વિશે બૂરા વિચારો ધરાવે છે તેમના ઉપર ડૉ 
ભયંકર આકત આવી પડશે અને તેમના ઉપર ક ક 7ડ452દ। 
૧% જિ “% “૧% “ર ક કઇજડડાઇઇડદડ કકક 
અલ્લાહના ગઝબ છે. અને તેણે તેમના ઉપર લા નત 
નાખી છે અને તેમના માટે જહન્નમ તૈયાર કરી છે. ઉ ક કે 
બેશક તે બહુજ બરું ઠેકાણુ છે. 
હિ સે ૧૧% ર દ 
૮. અને આકાશા તથા પૃથ્વીના લશ્કરો કદતાઈઈડ હ 9914 છ્ુક્૬1 5955 405 
અલ્લાહનાજ છે, અને અલ્લાહ સર્વસત્તાધારી છે, 2 
ન્‍ બિ 


હિકમતવાળો છે. 
૯. અમે તને એક સાક્ષી અને ખુશખબર આપનાર 
તેમજ ચેતવનાર બનાવી મોકલાવો છે, 





ણ 


જો કોઈ મોમિન પોતાના વાલીઓની પરવાનગી વગર મક્કાથી આંહઝરત સ.અ.સ. પાસે ચાલ્યો જાય તો 
તેના વાલીઓ તરક તેને પાછે મોકલવામાં આવે; (ચ) પરંતુ જો આંહઝરત સ.અ.સ.ને માનનારો કોઈ 
કુરેશા તરક આવે તો તેને પાછો મોકલવામાં નહિ આવે. (૫) આ વષૅ આંહઝરત સ.અ.સ. 'ઉમરાહ' કયી 
વગર પોતાના સાથીઓને પાછા લઈ ચાલ્યા જાય અને આવતા વષૅ તેઓ “ઉમરાહ' કરવા માટે કકત ત્રણ 
દિવસ માટેજ મક્કામાં વગર હથિયારે આવે. 

આ શરતી મુસ્લિમો માટે બહુજ આકરી હતી અને ઉત્સાહ આપનારી ન હતી, પરંતુ આંહઝરત 
સ.અ.સ. સંજોગોને માન આપી પોતાની કરેલી નિયત પ્રમાણે હુદેબીયામાંજ ઉમરાહની તમામ વિધિઓ 
પૂરી કરરી મદીના પાછા ફર્યી ત્યારે આ આયત ઊતરી હતી. આ સુલેહ કરારનામું ઈસ્લામની રૂહાની તથા 
રાજકીય કતેહનું ઉદભવસ્થાન હતું. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ની સહનશીલતા તથા ઓદાર્યનું આ પ્રમાણ છે કે બયતુલ્લાહની અઝમત માટે 
આપે એવી આકરી શતી કબ્લ ફરમાવી હતી, જેના પરિણામમાં મક્કાની ફતેહ તેમના કદમોામાં આવી 
પડી. તેમજ આપના આઓદાર્યને જોઈને પણ સેંકડો લોકો ઈસ્લામમાં દાખલ થયા હતા. 

૨. આ સૂલેહ કરારોની વાટાઘાટો દરમિયાન હઝરત ઉસમાન (રદી)ને કુરેશો તરક મોકલવામાં 
આવ્યા હતા જેમના શહીદ થઈ ગયા હોવાની અકવા જ્યારે ઉડાવવામાં આવી હતી ત્યારે મુસ્લિમોએ તેમની 
શહાદતને! બદલો લેવા પોતાની જાનની બાજી લગાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. 

૭૧૦ 


7 


સરાહ ૪૮ 


૧૦. 'કે તમે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ઉપર 
ઈમાન લાવા, અને તે (રસૂલ)ની સહાયતા કરે અને 
તેના આદર કરો તેમજ તમે સવાર સાંજ અલ્લાહની 
સ્તુતિ કરતા રહો. 

૧૧. તે લોકો જ તારી વકાદારી કરવાની 
કસમ ” ઉઠાવે છે તેઆ હકીકતમાં અલ્લાહ સાથે 
વકાદારીની કસમ ઊઠાવે છે, તેમના હાથ ઉપર 
અલ્લાહના હાથ છે. માટે તે (કસમ)નોા ભંગ કરનારા 
પોતાના નુકસાન માટે ભેગ કરશે; અને જે અલ્લાહ 
સાથે કરેલા કરારને પૂરો કરશે, અલ્લાહ તેને ભવ્ય 
બદલો અવશ્ય આપશે. (રૃકૃઅ-૧) 

૧૨. રણના અરબો!” (બદએ।) જે પાછળ રહી 
ગયા હતા તેઓ અવશ્ય કહેશે કે અમારી મિલકત અને 
અમારા ઘરવાળાઓએ અમને કસાવી રાખ્યા હતા માટે 
તું અમારા માટે માકીૌની દુઆ કર. (પરંતુ) જે તેઓ 
પોતાના મોઢેથી કહે છે તે તેમના દિલોમાં નથી. માટે 
તું કહે “જો અલ્લાહ તમને કોઈ હાનિ કરવા ચાહે કે 
લાભ કરવા ચાહે તો એવા કોણ છે જે તેની સામે શકિત 
રાખતો હોયર્ર બલ્કે અલ્લાહ તમારા કામોથી સારી પેઠે 
વાકેફ છે. * 

૧૩. “બલ્કે તમે એવું ધાર્યું હતું કે રસૂલ તથા 
મોામિનાો પોતાના ઘરોમાં (જીવતા) પાછા નહિ કરે. 
અને આ વાત તમારા મનને ગમતી હતી, અને તમે 
બૂરી વાતો વિચારતા રહ્યા જેથી તમે લોકો બરબાદ થઈ 
ગયા. 

૧૪. અને જે લોકો અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ઉપર 
ઈમાન નથી લાવતા (તે યાદ રાખે કે) અમે કાફરો માટે 
ધગધગતી આગ તૈયાર કરી રાખી છે. 


અલ-કત્હ 





ન 


દ્ર ટ 5 55૫905) હાંડ ર 


અ ૮ 


ઝકડાઇઉડ6.4 “45503164 
424445 હદૃદ્ષ જજન 
જષેષદાદ હૂ 

55 હાઈાઝડાઈહાઠ,ડ 
ઈદ ડાહઃઈઉર્ડડાદદ॥ડ 
ડાડા તિ 


ન્ન 
ઝે 


ખડક કડુ 91185 ક;44 છી 
ન ન્ન હઠ 2 
છ ત્ર5- કઝા હીન 


કાક કકડા 


% ૭% ટ ધ 





૩. હુદેબીયાના મુકામે મામિનાએ આંહઝરત સ.અ.સ. સાથે વકાદારી કરવાની કસમ ઉઠાવી હતી. 

૪. મદૌીનાની આસપાસ રહેતા આ બદૂઓઆને પણ 'ઉમરાહ' કરવા માટે મુસ્લિમો સાથે જવાનું 
આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમને આંહઝરત સ.અ.સ. તથા કુરેશો વચ્ચે ખૃનખખાર જગ 
થવાના ભય હતો, અને મુસ્લિમો પૂરા હથિયાર સામગ્રીથી પણ સજજ ન હતા જેથી તેમની હારના 
સંજોગોમાં નિ:શંક મોતના મમાં જવા જેવું હતું. તેઆ વિવિધ બહાનાઓઆના આધાર ઉપર પાછળ રહી 
ગયા હતા. આ આયત તબુકના જંગ વેળા પાછળ રહી ગએલાઆને પણ લાગુ થાય છે કારણ કે તેમના વિશે 
સૂરાહ તીબ માં પણ આવાજ શબ્દોને પ્રયોગ થયો છે. આ લોકો આમીર તથા અસદની કોમમાંથી હતા, 


અને મુનાફિક હતા. 


૭૧૧ 





' સૂરાહ ૪૮ અલ-કત્હ પારે ૨૬ 





દ્વિ ન 9,29૭ ટ 


૧૫. અને આકાશે તથા પૃથ્વીની બાદશાહી (ઇડ ક૪“57 %4ડુક્મ્કાહ 
અલ્લાહની છે. તે જેને ચાહે ક્ષમા કરે છે અને જેને ચાહે જ 
શિક્ષા આપે છે. અને અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, છછ કહ હક ઝા ઉડકહઇક 
બેહદ દયાળ (પણ) છે ક 

૧૬. જ્યારે તમે માલે ગનીમત (જંગમાં ક્ટ૨5 ૭! 5116 31૯ ઝા વ 
હાથમાં આવેલો માલ) લેવા જશો ત્યારે પાછળ રહી %: . 5555 ૬૯ ઇડશઉછુ 22? 


દ્ર 


૫) 


% લફ દ્ર 
જનારા કહેશે 'અમને પણ તમારી સાથે આવવા દો.' “1 ૯2૫ ઝટ કત છુ 
આ લોકે અલ્લાહના હુકમને બદલી નાખવા ચાહે છે. ૭55 ક 5#6ડ4 
તું કહે “તમે અમારી સાથે નહિ આવો, અલ્લાહે ક 


"“"% ૦ "% ક “જ "જૂ જ "૫ વાદ 7254 હાં ક કક 
પહેલાર્થીજ કહીં દીધું છે.' ત્યારે તેઆ કહેશે કડ ઠડક ઈ નિ છ ૬% નડ કડ 
“હકીકતમાં તમે અમારી હસદ કરે છો.' જો કે એવું ું 

જ ક “% "% "“ મ રકાસ 4,772“ 92 
નથી, બેશક તેઆ બહુજ આછી સમજ રાખે છે. 95.85 5નક્ક%૪ 
૧૭. પાછળ રહી જનારા તે રણવાસી (બદ) ળ0હડડ [૭૭ ૭#“59હટહ ક કાંડ] 
અરબોને તું કહે, “ટૂંક સમયમાં તમને એક મહા 99799 
“ "“ “ક "દ ૦ 2 9 [ 9૩ ૦% 
પરાક્રમી“ કોમ સામે લડવા માટે બોલાવવામાં હ ૦515 હ કરે નત 
આવશે; તે લોકો જ્યાં સુધી સંપૂણેપણે શરણે ન આવે (જ ર 

મ ર દિ . ય. કૂણેપ રા ક જ છ, ન £ ક 1401. (512 િ 

ત્યાં સુધી તમારે તેમની સામે લડવું પડશે, તે સમયે કેટક્ચાકહં 


જો તમે કરમાંબરદારી કરશે તો અલ્લાહ તમને તેના ક 1 “૮27 5 ૭ કિ (ાડુંતવ 

ભલે બદલો આપશે અને જો તમે મુખ ફેરવી જશો ર 

ન “% જ ક જ “હ “% 97 
જમ તમે પહેલાં ફેરવી ગયા હતા, તો અલ્લાહ તમને (| 


કક” 


દર્દનાક અઝાબ આપશે.” 
ક ક ર ર. #-72 જી નિ ૮2 1 ટ” #97 
૧૮. બેશક, આંધળા ઉપર દોષ નથી ન લંગડા હઝ છુ ઝવ કિન 
ઉપર દોષ છે ન તો માંદા ઉપર કોઈ દોષ છે. અને જ .. 0, 7755.. . ક 
મસ્ટ “% કડ ક. કડ | 9 
કાઈ અલ્લાહ તથા તેના રસૂલનો હુકમ માનશે, તો તે કક 2₹#૬2છ૪ૂવ૯% ર્ન ૭% 7 


ક્ટ જ «જે ““._* “. જ ને છ વા 
તેમને એવા બગીચાઓમાં દાખલ કરશે જેની તળેથી શ્ઠ ૭2૭; ટડ્ડડ- 3 ધાડ. વ 
જ જ ણ “હ જિ ન “ જ: “જ્જ જે ર કં 
નહેરો વહેતી હશે; પરંતુ જે પીઠ દેખાડશે, તેને તે જી 4722૬577 ૧74;.2.-:7_?#329 ? 
ક “ ન ળ પ ક્‌ 
ભયંકર (અઝાબની) શિક્ષા આપશે. (રકૂઅ -૩) જેછ્ડીા પ વેઝ વંક્૭૦55૪ો હં 


ત” 
ક 


પ. “માલે ગનીમત” દુશ્મનો પાસેથી ખૈબરની જગમાં હાથ કરાએલેો। માલ હતો. હુદેબીયાથી પાછા 
ફરયી પછી થોડા સમય બાદ આંહઝરત સ.અ.સ.એ યહૂદીઓ તરકથી કરવામાં આવતા વારંવાર 
હિશ્વાસઘાતની શિક્ષા આપવા માટે ખૈબર ઉપર ચડાઈ કરી હતી. મક્કા તરક ઉમરાહના કાકલામાં શામિલ 
ન થનારા બદૂઓને આ સાહસમાં 'માલે ગનીમત નો લાભ વધુ દેખાયો તેથી તેમણે જોડાવાની ઇચ્છા 
વ્યક્ત કરી, પરંતુ તેમને કહેવામાં આવ્યું કે જે લોકો આંહઝરત સ.અ.સ. સાથે હુદેબીય્યા ગયા હતા તે 
વકાદાર મુસ્લિમોને તેમાં શામિલ કરવાને! વાયદો પહેલેથી અપાઈ ગયો હતો. 

૬. તે “મહાપરાક્રમી' કોમ બાઈઝનટીન અને ઈરાનની બળવાન કોમો હતી જે સંખ્યામાં તેમજ 
સાધન સામગ્રીમાં બીજી તમામ કોમોથી 7 ચડીયાતી હતી જેમનો મુસ્લિમોને સામનો થયો હતો. 


૭૧૨ 


સરાહ ૪૮ અલ-કત્હ પારે ૨૬ 





૧૯. નિ:સંદેહ અલ્લાહ મોમિનો સાથે બેહદ હહ "516 કકક રા 
ખુશ થયો હતો જ્યારે તેમણે તે વૃક્ષ નીચે વકાદારીની ,, દી 
બએત ” કરી હતી; ત્યારે મોમિનોના દિલોની હાલતને “54 પ. 
તે જાણતો હતો જેથી તેણે તેમના ઉપર શાંતિ ઊતારી છકણડટઃ 2 ર5 જભ કા 
હતી અને તેમને તાત્કાલિક [વિજ્ય અપાવ્યો હતો; ર 


જ કુ 29 "“ ન ૮4295 દદ 
૨૦. અને તેમાં હસ્તગત થનારો માલેગનીમત ર પ મલમુતયજા દડત્ડુક 3258.25 


ભી 


જ "% (ર "“ 
પણ (અપાવ્યો). અને અલ્લાહ સર્વ સમર્થ છે, 25.6 
હિકમતવાળો છે. માના 
૨૧. અને અલ્લાહે તમને (બીજી) ઘણી 1શ85(૮#752 ( ઉદુડડ# રઝ ક 
“(૮ મ ( પી ન“. જા હ 
ગનીમતોનાો વાયદો કયી છે જે તમે હસ્તગત કરશો, ક 
અને તેણે તમને આ તાત્કાલિક સકળતા આપી છે છે અને ર મમા ટ્રક ક 


તમારી તરક લોકોના હાથ ઉઠતા રોકી ) દીધા છે, કે ન ક છ ક 
90૦ 2 97 1 ૬૮7 ૮૮ પત્ર “ # «29 2 ન ત્રિ 
મોમિને। માટે તે એક નિશાન બને અને તે તમને સીધી છે ન 6 5% છ્ત્ક્્ક્ક્નયં લડ 


રાહ ઉપર ચલાવે. ટ, ડક ન9 ર 
જ. જ ન“ જ" ન દ 77 7 જ કા વન 
૨૨. અને એક બીજી (સફળતા) છે જેને તમે ૬401154 ૭5 કટટકછગબ્બઝન્ઝ5 
હજી મેળવી નથી (પરંતુ) તે અલ્લાહના કાબૂમાં છે દ 211. 7૨ 
ય શ જ ર જોબ દ %ાડ૪ 
અને અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર કાબ્‌ ધરાવે છે. 


. અને જો કાકરેો તારી સાથે લડયા હોત તે જક) 86:૪૦: 
૨૩. અને જો કાકરો તારી સાથે લડ્યા હોત તો જુદ 55051990, ઈહપ ક્ડઞ ઈ; 
(નિ:સંદેહ તેઓ પીઠ કેરવી ભાગી ગયા હોત; બેશક 


તેમને ન તો કોઈ બચાવનાર મળત, ન કોઈ મદદગાર જોક્સ %૬છાડ ૭પ 
મળત. પી 
ર૪. આ અલ્લાહનો નિયમ છે જે પહેલાથી હક્ક ૪2૨552 1545 હ ાલર્દ” 
ચાલતે। આવે છે અને તું અલ્લાહના નિયમોને બદલતા _ ક 
નહિ જએ. છ; 49156 


૨૫. અને તે અલ્લાહ જ હતો જેણે મક્ાની 5 55 ઉદ ડર હશ 
ખીણમાં કાકરો ઉપર તમને કતેહ આપ્યા બાદ તેમના 


ક” 5(/#”# ૬27 કન 9-7 94 2 9.5 
ન“ ષે વપ્ન ક 
હાથ તમારાથી અને તમારા હાથ તેમનાથી રોકો લીધા ડઝાઝત્ક દિ ઝટ 


હતા. અને તમે જે કરો છો. તેને અલ્લાહ જેઈ રહ્યો #9 2 કઝ 
છે ઊત્ર્ઝડમ્ઝ્ડપકી। હઉ3 


૭, આ બએત શપથની વિધિ હુદૈબીયાહમાં બાવળના વૃક્ષ નીચે થઈ હતી જ્યારે હઝરત ઉસ્માન 
(રદી)ના કતલની અકવા ઊડી હતી જે એક એલચીની હેસીયતથી કુરેશો પાસે સુલેહના પયગામ લઈને ગયા 
હતા. 

૮. “પુષ્કળ માલેગનીમત'નું સૂચન ખએબરની જંગમાં મુસ્લિમોને હસ્તગત થએલા માલ તરક છે. 
૯. 'હુર્દેબીયાહના સુલેહનામા પછી અથડામણો બંધ થવા પામૌ અને એક સમય સુધી અમનના. 
પરિણામે તબ્લીંગ (પ્રચાર)ની અસરથી અરબ લોકો મોટી સંખ્યામાં ઈસ્લામમાં દાખલ થયા હતા. 


૭૧૩ 


સૂરાહ ૪૮ અલ-કત્હ પારો ૨૬ 
ક મ છ “ક ૯ “હ જ 7 ક # -)97777.9 «૧ 
૨૬. આ જ લોકા હતા જેમણે કુક ક્યું અને હાક ન ઈઝ મી 


તમને મસ્જિદે હરામ (પવિત્ર મસ્જિદ)થી અટકાવ્યા ઝક કઝ છ 
હતા, અને પશુઆને તેમની કુરબાનીની જગ્યાએ ઉ છવાઈ ની ૨2 (૬૫૬015 
પહીંચવાથો રોકયા હતા. અને મક્કામાં રહેનારા મોમિન ર “ઝડ 4! જી ડડ ડડ 
પુરૂષો તથા સ્રીઆ, જેમની તમને ખબર ન હતી, 
તેમને અજાણતામાં કચડી '” નાખવાને દોષ તમારા ભા આ ક શક્ય ડલ કક 
ઉપર આવી પડવાનો જો ભય ન હોત તો (તે અવશ્ય 2 .-. . તસ 2- “55016559 
લડવાનો હુકમ આપત, પરંતુ તેણે એવું કર્યું નહિ કે |!કડડડ ક રાડંહક ન ઉતાહકપ્ઝ 
જેથી) તે જેને ચાહે પોતાની રહેમતમાં દાખલ કરી જોટ]1ઉ| કક ઇદ ઈઝ 
લે, જો તેઓ (કાકરોથી) સાવ જદા પડી ગયા હોત તો ક 
અલ્લાહ કાકરેને દર્દનાક અઝાબની શિક્ષા આપત. ર 
કૈ સ્ક ન 1: 4774./7- ક 4457 ન” 

૨૭. ક કાકરોાએ પોતાના દિલામાં જક વાડ ુન્ 19467; દડ 5) 
અજ્ઞાનતાના સમયના હઠાગ્રહને પનાહ આપી 
ત્યારે અલ્લાહે પોતાના રસૂલ તથા મોામિનો ઉપર 2 હૂં 155% ક, 456 તાયા 
પોતાની શાંતિ ઊતારી અને તેમને પરહેઝગારીના રાહો પિ 12૬ કૂ 25 ક 
ઉપર કાયમ રાખ્યા જેના તે પૂરેપૂરા હક્કદાર હતા અને હ્યાવ્નટડ છક ભન 


લાયક પણ હતા. બેશક અલ્લાહ સર્વ વસ્તુઆનોા (છે “52 ન “૧-૭” 
ડ્‌ ન કટિ કકક 0 ૭૪૬ હ 
જાણનારે। છે. (રુકૂઅ - 7) દઈ હ 
(૧૨) અં“. ૬ 0-” 1 792 ભા દ્વ 97” 
૨૮. બેશક અલ્લાહે પોતાના રસૂલને સાચું ૭ ડઝાર્વા##ડ ઉતડહજ 


સ્વપ્ન દેખાડયું હતું કે તમે માથા મૂંડાવી (અને 
કેટલાકો) વાળા ટૂંકા કરાવી મસ્જિદે-હરામમાં 


હા*ડાકાડડ હાડકા 





૧૦. મક્કાવાળાઓઆ સાથે લડાઈની પરિસ્થિતિમાં મક્કામાં રહેતા અસંખ્ય મુસ્લિમોના અજાણતામાં 
મુસ્લિમ લશ્કરોના હાથે હણાઈ કે પાયમાલ થવાનો ડર હતો. 

૧૧. અજ્ઞાન તથા મગરૂર મક્કાવાસીઓએ મુસ્લિમોને ઉમરાહ ન કરવા દેવાની હઠ કરી અને પોતાના 
લાભનીજ તમામ શરતો લખાવવાનોા આગ્રહ રાખ્યો, છતાં પણ આંહઝરત સ.અ.સ.ના સાથીઆએ 
પોતાના પ્યારા આકાની આજ્ઞાને માન આપ્યું અને શાંતિ જાળવી રાખી, ત્યારે અલ્લાહ તરકથી તેમના * 
ઉપર સંતોષ ઊતર્યી હતો. 

૧૨. આ આયતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અલ્લાહે આંહઝરત સ.અ.સ.ને સ્વપ્ન દેખાડયું હતું કે આપ 
કા'બાનો તવ્વાક કરમાવી રહ્યા હતા જેના આધારે આપ ઉમરાહ (હજ સિવાયના દિવસોમાં પવિત્ર 
સ્થળાની ઝીયારત) કરવા મક્કા ભણી રવાના થયા હતા. જે કે કુરેશાએ તેમને મક્કામાં ઉમરાહ કરવાથી 
રેકી દૌધા હતા, પરંતુ મક્કામાં નજીકના ભવિષ્યમાં દાખલ થવાની પ્રથામિક મંઝિલનો પાયો અહીંજ 
નાખવામાં આવ્યો હતો, બાદમાં મુસ્લિમોને હમેશાં માટે મક્કા ઉપર અધિકાર મળ્યો હતો. આ મહત્વની 
સકળતા સિવાય એક બીજી બાબત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે અલ્લાહના મહાન નબીઆઓને પણ પોતાના 
સ્વપ્નાની તા'બીર વિશે સમજકેર થઈ શકે છે જેમ આંહઝરત સ.અ.સ.ને મક્કામાં દાખલ થવાની 
બાબતમાં સમજકેર થઈ હતી. 


૭૧૪ 


સરાહ ૪૮ અલ-કત્હ પારો ૨૬ 





અવશ્ય દાખલ થશે।, તમને કોઈ ભય નહિ હોય. તે જે 'છુ ૧45 7 58(જન2૮ “૬7: ૪7. 297 
(૧૩? જાણતો હતો તમે તે કઉઈડડઝડકણડદ ય જનાકાઇ 55558 
વાત જાણતા હતો તમે તે જાણતા ન હતા. ષા કે 
મ ૫૫ ૧ ૦ જ જ. જ જ? ૦૦ કથે ર ન#-ન 1 9ડ 
હકીકતમાં તેણે નજીકમાં તમારા માટે બીજી એક કતેહ જક્ટકદ્હા3 બ્ર 93 %ઝડક્ક્હા્ઝ 
નિર્માણ કરી હતી. ુ ક 
"““ "૬% " "હ" હ“ “ ની 57 2 | દ 
ર૯. તે એ'જ છે જેણે પોતાના રસૂલને હિદાયત હબ કટ 4199 - હ“ હડ કે 
તથા સાચો। દીન આપી મોકલાવ્યો, કે જેથી તેનેતમામ * _ 
છ. ખા જ ન” 229 
મઝહબો ઉપર ગાલીબ કરે.અને સચ્ચાઈની સાક્ષી માટે ઊપ દ્ર કહ 0૭5 તડ 
તો અલ્લાહજ પૂરતો છે. 
પે જિ. ક કેડે જ 77 729-4૧,7 *[ 5% 
૩૦. મુહમ્મદ અલ્લાહના રસૂલ છે, અને જે લોકા / નન 9 દ્રાવક 
તેના સાથી છે તેઆ કાકરોા ઉપર ભારી છે. પરંતુ તેઆ 


27 તિ 2779૮ 27 


જ: 5 ધિ. ર. ૧૫ 27 ક 491 
અંદરોઅંદર એકબીજાની સાથે બહુજ લાગણી રાખે “૯ક્થ્ક્ટ! 565. ક) 
છે. તું જુએ છે કે તેઆ (નમાઝમાં) રુકૂઅ તથા : 2 9 92274 ! 

આ : ક  છગ્ક્્કુડ્ક ક દ 
સસિજદો કરી અલ્લાહની ખૃશન્‌દી તથા તેના કઝલોની જીરા 


સાધના કરે છે. તેમના ચહેરા ઉપર પડેલા જે નિશાન કં દ. ય) ક્ડા ર્ન 
તને દેખાય છે તે (નશાન) સિજદા કરવાના લીધે કિક ઝાક , 
પડેલા છે. તૌરાતમાં પણ તેમનું આવુંજ વર્ણન ક હ લઇડઝંગ્રીહું 
રા આવ્યું છે અને ઇન્જીલમાં તેમની સરખામણી શકક ઈ બ ક 
ખેતીના (એવા) બીજ સાથે કરવામાં આવી છે, પ 
કુપણ કાઢયા પછી તે (કુપણ)ને મજબૂત કરે છે. ઝડાપઝડાાડી કાડડ ૦01] 
પછી તે ખેતી મોટી થઈ પોતાના થડ ઉપર ઊભી થઈ બાદ 
જાય છે. ત્યારે તે ખેડૂતોને આશ્ચર્ય સાથે આનંદ આપે બહ રૂ5 કેહગ્ડ ગ્ય હ 
છે અને કાકરોા (ના દિલે)ને જલાવે છે. જે લોકો 

ઈમાન લાવીને નેક કામા કરે છે તેમને અલ્લાહે ક્ષમા 

તથા ભવ્ય બદલાનો વાયદો આપ્યો છે. (રુક્અ-૪) 





૧૩. તમામ મઝહબો ઉપર ઈસ્લામની કતેહ. 


૭૧૫ 





સરાહ ૪૯ અલ--હુજરાત _ પારો ૨૬ 


કકભ બાઇ તટ. રના ખરં મોતા બર ાઝમાન--- સમડનયબગાનનતમામાાાકનાના. ક 








જાજા 1 ટડક-ન્‍ આ 





અલ -હુજરાત 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 6૭-ઝક%હુ--91# ક 
દયાવંત છે. ી 


શ્ય 


2» 4, “77%... 
ર. હે ઈમાન લાવનારાઆ! અલ્લાહ અને તેના શ્રાટઝડડાઝડઈંડીકટ ઝો! મિ 
રસૂલની હાજરીમાં આગળ “” આગળ ન થાઓ અને ૦ કન ૪-2 દનુડઇ 
1ન 


અલ્લાહથી ડરે, બેશક અલ્લાહ સર્વ સાંભળનરેો છે ત્ર 4316) જોત 


અને કા છે. જ ન 
*.»”“ 2.6, 72 97.1! 45 7 
. હેઈમાન લાવનારાઓ, નબીના અવાજ્થી ? હક્ક કડ.દ્રકા1, કમક શકા 
% ક 2-9નન # પ! 'વ/ 

છા અવાજે ન બોલો જેવી રીતે તમે એકબીજા સાથે “રક; હ 41955 ઝડ 
બોલો છે, ક્યાંક એવું ન બને કે તમારા સઘળાં કમી 2 જ. ક ઇન ક પી કી દ... 9૮ 
નષ્ટ થઈ જાય, અને તમને ભાન પણ ન રહે. ક 
ક મ 
૪. બેશક, જ લોકા અલ્લાહના રસૂલની હાજરીમાં ૦૭%/ડ55 


-2-.,-577-.-27#» ૦% 


ધીમેથી વાત કરે છે તેમના હૃદયને અલ્લાહે પરહેઝગારી ક કક્કડ, “૭! 


હ જ “7422 ન 
પ પાક ક્યા છે. તેમના માટે તમા અને ભવ્ય બદલો છ નિ ક ડ ડેડ ક |૭ઝ્ઞ કિ ક 


ન્ન 


*“ 9%247ત#ુ 9%. 24 22747 


૫. જે લોકો તારા રહેઠાણના બહારથી” ભ સ્ક્ઝ્ા5 કહ્ઠ 
(ઊંચે સાદે) પુકારે છે છે તેઓમાંના ઘણા નાદાન છે. ટ કડ) 
૬. અને જો તેમણે તારા બહાર આવતા સુધી ૦ પ નન 72૮૬ 
ધીરજ ધરી હોત તો તે તેમના માટે બેહતર હતું.પરંતુ . જ #-૮ ન ક 
અલ્લાહ દરગુઝર કરનારે! છે, દયાળુ છે. ક્ર ટક્કર્ટડ જ; 

* હે ઈમાન લાવનારાઓ! જો કોઈ બદકાર ઉ છ ર 


મ પાસે સમાચાર લઈને આવે તો પૂરતી તપાસ (૮4 ઝા 
હ ન 0 કા ઇળ 
કરી લો. એવું ન બને કે અજાણતામાં કામને નુકસાન 


પહેંચે અને પાછળથી પોતાના કર્યી ઉપર તમને 18 “હકક: ડાડા 


(૪) 
પસ્તાવું પડે. 9222#77 
કનવ રઈ...-2: છ 5252 18 દ 
સેક ઈ રે 


આવક ઝાઇના * રડ ૧ ૦૦ /ના 2. લડ બા ૦ણ "ખા 9 સ “જ નય આ “ણ સા ઝી નાઇ નના જ 
જડ ાકન- નન 


રાખવાનો મોમિનોને અહી જા આપવામાં આવૉ છે. 

ર. મદ સ્વરે, નમ્રતાપૂર્વક, આદરભાવથી સંબોધન કરે. 

૩. ધરનાં બહારથી ઘાંટો પાડી બાલાવનાર આંહઝરત સ.અ.સ.ને અયોગ્ય તક્લીક આપવા ઉપરાંત 
પોતાની મૂખતા તથા અસભ્યતાનું પ્રદર્શન કરે છે. 

૪. કોઈ પણ ખબર અથવા કોઈની અંગત બાબતની ચર્ચીઓઆ વિશે કોઈ પણ પગલું લીધા પહેલાં તે 
બાબતમાં પૂરતી તપાસ કરરી ખાતરી કરી લેવી જોઈએ. 


૭૧૬ 

















સરાહ ૪૯ ર અલ-હુજરાત પારો ૨૬ 


૮. અને જાણી લો! કે તમારી વચ્ચે અલ્લાહનો કના કાક 


રસૂલ માોજદ છે; જો તે સઘળી બાબતોમાં તમારા ટજ ક ત] પા 
કહ્યા પ્રમાણે ચાલશે તો તમેજ મુશ્કેલીમાં? આવી ઈઠકેડઇ,ડ ગોહ ડક 
પડશે. પરંતુ અલ્લાહે ઈમાન પ્રત્યે તમારો પ્રેમ જ ડડ; ડઝ 
જગાવ્યો છે અને તમારાઅંત:કરણમાં તેનું આકર્ષણ » મ 
પેદા ક્યું છે અને કુક્ર, ”દકારી તેમજ નારમાના ઉડાડ પાકા 25 
પ્રત્યે તમારા દિલોમાં નકરત જગાવી છે. બેશક આવા 

લોકોજ સન્માર્ગે ચાલનારા છે. 


દ્ર “2.7 ન” દ હ 2 
૯. આ અલ્લાહની કૃપા તથા ઉપકાર થકીજ ઊ હ “455 હડ 


(સંભવિત) છે. બેશક, અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, 


હિકમતવાળો છે. કી 
“% “% “% “ શ્ર મ ૦" _* ન ક ઈ હ 
૧૦. અને જો મોમિનોાના બે પક્ષા અંદરોઅંદર ડાડા ઈડકડડહનઈડડ 
લડી પડે તો તેમની વચ્ચે સમાધાન કરાવો; ત્યારબાદ % _.. ,,#. «€%૪ર૦#:* 
ર ક ક ક તે દે।૫િ બા દાહ હી ક 
જો એક પક્ષ બોજા ઉપર અતિરેક કરે તા તે દોષિત પ્જ્ટ કઝ 
થે લડે | કે તે અલ્લાહના હુકમ તરક 
પક્ષ સાથે લડો, જ્યાં સુધો કે ક્લાહના હુકમ તરક ઉડાડ નડી છંડડઝઝી 
રજ થાય. પછી જો તે પાછા વળે તે તેમની વચ્ચે 
કે ન“ છિ જ નં 7” 77*-,? ન 
ઈન્સાકપૂર્વક સમાધાન કરાવી દો, અને ઈન્સાકથી 41)1 ૪] કા કંખ્ઝ ઈની વાકા 


વર્તી. ખરેખર, અલ્લાહ ઈન્સાક કરનારાઆને પસંદ 


#9 291 ટું 
પ ૦બ્ઝડઈ્પટ 
જ “૧ ૦ ભાઈ ભાઈ છે, માટે 5 2? %-72 ન?» 99૦9 7 
૧૧. મોમિનો સો આપસમાં ભાઈ, ક કંક1૭#ડ૭1૫5] 
તમે પોતાના ભાઈઓ વચ્ચે સમાધાન કરાવતા રહો, ઈ 
શ ક જ ન 4” 9 ન હ ય 
અને અલ્લાહથી ડરતા રહો જેથી તમારા ઉપર રહેમ ઉ «9૪૦૦૭ ૦૧5 1182) હ 


જ 


કરવામાં આવે. (રુકૂઅ-૧) ક છદ 
૧૨. હે ઈમાન લાવનારાઓ! કોઈ એક કોમે બીજી મ આના માન..- 
વ 54 273૧ લિત ન્ન કન 
કોમનું હાસ્ય ન ઉડાવવું જોઈએ, કે કદાચ તેઆ જ ક ઝી 8551 
તેમનાથી બેહતર હોય. અને પરસ્પર _મેણાં- તાનાન ન 


મારો, ન એકબીજાને ઉપનામોથી ” બોલાવો. ઈમાન % ન પ ટિ ભુતમકમબાઝમમા રણા 
સજન પ્રમાણ, અસય વાકા સલાહ વીધી હામ તો તે સવને મો રાવશ ક રાતના 
રસૂલને પૂરો! હક્ક છે કારણ કે રસૂલને અલ્લાહ તરકથી માર્ગદર્શન મળતું રહે છે. તેમજ મામિનોની ભલાઈ 
તથા તેમની સલામતી પણ રસૂલની જવાબદારી છે. 
, ૬. આ આયતમાં ઈસ્લામી ભાઈચારા ઉપર બહુજ ભાર દેવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ બે પક્ષમાં મતભેદ 
ઊભો થાય તો મોમિનો ઉપર તેમની વચ્ચે ન્યાયપૂર્વક સમાધાન કરાવવાનું કરજ કરવામાં આવું છે. 
૭. ઈસ્લામમાં ઠપકાઓ, મેણાં વગેરેના પ્રયોગો કરવા ઉપર સખત મનાઈ કરવામાં આવી છે. કોઈની 
કુદરતી અશકિત અથવા શારીરિક ખાડખાંપણના આધારે તેનું નામ પાડવું, રોઝગાર ધંધા ઉપરથી નામ 
પાડવા, અથવા ઉપનામ કે મશ્કરીરૂપ વિશેષણોાના સંબાધનો કરવાની મનાઈ છે. દાખલા તરીકે જેને 
એક પગ ભાંગી ગયો હોય તેને લંગડો કહી પજવવા અથવા જેની એક આંખ ફૂટી ગઈ હોય તેને. કાણે 


૭૧૭ 


જાઇ 


સૂરાહ ૪૯ અલ-હુજરાત પારે ક 





ક 


ન ક 


લાવ્યા પછી આવું કરવું અસભ્યતા છે; માટે જે તૈબાઃ જ. ર છ5)50 1૭6: 


નહિ કરે તેઓ ઝુલ્મ કરનારા છે. ક (27૮ ઉ: 
નડ “ ૧ 
૧૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ! ખોટા છેહ ડા કડ55૫$ઝ 
ત્‌ નહ (૮) ૫ છો “« # ૫૪ “79, “29 
તર્કવતકીથી ” બચો કારણકે ઘણા તકી પાપનું મૂળ હ હાહ જ ડા દાહ પ 
છે અને કોઈની અંગત બાબતોની ખાદણી ન કરો,ન ,_.- જ 
એકબીજાની પીઠ પાછળ નદા કરે, શું તમારામાંના હ્ક્ક્ક જી ક 


કોઈ પોતાના મરણ પામેલા ભાઈનું માંસ ખાવું પસંદ કઝ ત કા રક કડ ક 


કરશે? બેશક તેવું કરવાથી તમને નકરત થશે. અને તર ક % કદ્ર ૦ 2 
અલ્લાહથી ડરતા રહો. ખરેખર અલ્લાહ તોબા કબૂલ “ હ 
કરનારે છે, દયાળુ છે. દિ “255 


પૃ 
ઉ % ક 4% 


-“ “““ ન “* ક “ _“% નર 2 
૧૪. હે લોકે! અમે તમને એક પુરૃષ અને એક હૂડ] હક છી નળ 
સ્રીમાંથી પેદા કયી છે: અને અમે તમને જદી જદી 


“7, 4૪ 2/4૭ 272 2 

કોમ તેમ જ તમારા જદા જદા કબીલા 5 બનાવ્યા 9 કી “પડ 32535555 

જેથી તમે એકબીજાને ઓળખી શકો. ખરેજ જ? 1 હં) કન 16 ?_? 21 
તમારામાંથી અલ્લાહ પાસે તે'જ વધુ ઈઝઝત પામશે “7 ડડ 

જ તમારામાંથી સૌથી વધુ પરહેઝગાર હશે, ખરેખર 0૮ 
અલ્લાહ સર્વજ્ઞ છે, સર્વ જાણનારે। છે. ક 
મ ગ ક [તાં સિદ્ધ 
હ ક “ક ક ક 11૪ 
૧૫. બદૂઆ કહે છે “અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ.' ઝક્ડાક5૭5 [ક “હડ 


ક ક 7 ૮4૮? 2 88% 
તેમને કહી દે “તમે ઈમાન નથી લાવ્યા બલ્કે કહા કે ડડ હી %પુ5૭3 ી કિ | સિ 


ત્ય. 


કહેવો, તે સિવાય કોઈ પણ અન્ય અણછાજતા ઉપનામોને ઉપયોગ કરી બીજાના દિલને દુભવવું 
અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં નાપસંદ છે. 

૮. કોઈના વિશે બદગુમાની કરવી, નિદા, ચુગલી, કુશંકાઆ કરવી, બોહતાતેો તથા હકીકતથી દૂરના 
તર્કીવિતકી કરવા, આબરૂ ઉપર હાથ નાખવો, બીજાના જીવનની અંગત બાબતોની જાસૂસી કરવી, 
છીદ્રા જોવા, નબળાઈઆની જાહેરાત કરવી, મેણા મારવા એવું ભયાનક અને ઘુણાજનક કામ છે જેવું 
કે એક મુરદાનું માંસ ખાવા બરાબર છે. આ આયતમાં આવા કૃલક્ષણાથી દૂર રહેવાનો મુસ્લિમોને હુકમ 
આપવામાં આવ્યો છે. ન 

૯. સમસ્ત માનવજાતિને અલ્લાહે એકજ અંશમાંથી પેદા કર્યી છે અને સમસ્ત માનવજાતિ એક 
કુટુંબ છે. કોઈ ઈન્સાનના રંગ, જાતિ, માલ-દૈલત કે સામાજિક માન-મોભાના આધારે ગણના ન કરવી 
જોઈએ પરતુ નીતિ-નયમ, ભલાઈ સદાચરણે। વગેરેના ધોરણ ઉપર તથા અલ્લાહ અને તેના બંદાઓઆના 
હક્કા તે વ્યકિત કેવી રીતે તે અદા કરે છે તે હકીકતના આધારે તેને પરખવોા જોઈએ. આંહઝરત 
સ.અ.સ.એ પોતાની છેલ્લી હજના પ્રસંગે કરમાવ્યું હતું “હે ઈન્સાનો, તમારો સૌને પેદા કરનારો 
તમારે પૂર્વજ એકજ અલ્લાહ છે. અરબને બીન અરબ ઉપર કોઈ શ્રેષ્ઠતા નથી, ન તો! બીન અરબને 





અરબ ઉપર સારસાઈ છે. ગોરાને, કાળા ઉપર ન કાળાને ગોરા ઉપર, સિવાય કે તે જ અલ્લાહ તથા” 


ઈન્સાન પ્રત્યેની પોતાની કરજે પૂરી કરે. તમારામાંથી અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં તે'જ ઈઝઝત પામ્યો છે જે 
સદાચારે કરનારો છે' (બાઈહકી). સારાંશે, અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં સર્વ ઈન્સાને। ગ્ગેક સરપ્યા છે. 


૭૧૮ 


સરાહ ૪૯ અલ -હુજરાત પારો ૨૬ 


“ઝક 
વા કનક 1 તું 912. 917 
અમે ઈસ્લામમાં (૧૦) દાખલ થયા છીએ'ઈમાન તો હજ ઉભહઈડૂડ5 49942 ત! કઝ હ)5 


તમારા દિલોમાં પેઠુંજ નથી. જો તમે અલ્લાહ અને 49 ૮9,247 
તેના રસૂલના કરમાનાનું પાલન કરશે તો તે તમારા જેન્ક્ટ્ઝ્્ક અહદ 
(સારા) કમીના બદલામાંથી કંઈ ઓછું નહિ કરે, 
ખરેખર અલ્લાહ (બેહદ) ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 
૧૬. (વાસ્તવમાં) મોમિન તે'જ છે જે અલ્લાહ 7409556! પહો હક્કર્કઈડી 
તથા તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન લાવ્યા, પછી તેઓ 
કદૌપણ શંકા નથી કરતા, અને અલ્લાહની રાહમાં ઉગ્ક્્ડડ્્ક ક હકક 
પોતાની જાન તથા પોતાના માલ વડે જીહાદ કરે છે, ક. જ કા 
આ'જ લોકો સાચા છે. 9%ટડા 5 હ ક પોડ 
૧૭. તું કહે *શું તમે અલ્લાહને તમારી ઠ-(4 5 1602] 
માન્યતાઓ વિશે સમજાવી રહ્યા છે જ્યારે અલ્લાહ તે। , ,, 
જ કંઈ આકાશેોમાં છે અને જે કંઈ ધરતીમાં છે તેની કનક 6 ઈટ ઝઠ્ડડક*। 
સંપૂ્ણે માહિતી ધરાવે છે? બેશક, અલ્લાહ પ્રત્યેક 254% 
વસ્તુના જાણનારો છે. ં ક 
૧૮. તેઓ ઈસ્લામ સ્વીકાર કરવાના તારા ઉપર 5 હદ જડ કાણ ૦2 ક ક 
એહસાન ચડાવે છે. તું કહીં દે “તમારા ઈસ્લામ કબૂલ ક૭ાકઇઠડજક 
કરવાને મારા ઉપર ઉપકાર ન સમજો, બલ્કે અલ્લાહે “2? હ્રપ્રં ડક કા 6 
તમારા ઉપર ઉપકાર” કયી છે કે તેણે તમને ઈમાન કા? 
તરક હિદાયત આપી, જે તમે સાચા છો તોર: કા 
૧૯. ખરેખર અલ્લાહ આકાશે તથા પૃથ્વીના હ5*%ડહકહ્ડ 5% કહં) 
રહસ્યોને જાણે છે અને તમે જે કંઈ કરો છો તે સર્વ સ નડે... 
અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે. (રેકૂઅ-૨) ઊડ બક હ 


4198): “9797 





૧૦. અહીં “ઈસ્લામ' લાવ્યાનો અર્થ અમે તમારી તાબેદારીમાં, શરણમાં આવીએ છીએ' એવો 
નીકળશે. જો આ અર્થ ન લેવામાં આવે તો આ આયતની શરૂમાં જ તેમણે કહ્યાં, 'અમે ઈમાન લાવ્યા છીએ' 
તેનો અને ઈસ્લામ લાવ્યાના એકજ ભાવાર્થ નીકળશે, જેકે આ બન્ને અર્થી, અલગ અલગ છે તેના 
ખૂલાસો પણ આ'જ આયતમાં કરી દેવામાં આવ્યો છે. 

૧૧. અલ્લાહની ને'મતોાથી લાભ ઉઠાવનાર અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ ઉપર એહસાન નથી કરતો બલ્કે 
સ્વયં પોતાના જીવ ઉપર એહસાન કરે છે, તે કદીપણ ભૂલવું ન જોઈએ. 


2 ન ક 


૭૧૯ 





સૂરાહ ૫૦ કાક પારો ૨૬ 


ક હ. [કવાત..ડત૦-. તતા, તતાઇમ-ત9 તા. તાતાન "૧, _ _-નાળનાશાણાણાાળઇ : 











કાઢ 
* અલ : જ બેહદ કૃપાળ અને ક શિ 
ન દે મો ક કિ ટ કિ 2 --સ્ક્ઝોંઠ્ઠ જ “ઝર દ્ર! ન્ન” ષ્ય ડમે 
દયાવત છ. 6 ર કુ 
૮ “%_* ક 9 [? 9 «૯ 5૭ 
ર. કા'ક, આ આદરણીય કુરઆનના સોગંદ! ષન ડી ત 4્ક્ુ 


૩. આ લોકોને અચરજ થાય છે કે તેમનામાંથી જ «24 772275 ઈ ૦97, 92 (છુ 
501: ઉક ઉ 


ક ૩૭ ૭-૦ ૦૭- 
એક ચેતવનાર તેમની તરક આબ્યો છે. અને કાકરે। કહે મો ળે ક્ન્ ન 
229 


છે “આ તો બહુજ વિચિત્ર વસ્તુ છે! છેપ્ન્ઝ છક 
ક મા સ છટ 6 5 
૪. “શું અમે મરણ પામશું અને ધૂળમાં મળી હ્ય] 5 ઉડ ૭5] 


જશું (તો કરરી પાછા સજીવન થશું )? આ ફરીવારનું 


ઝે 


આવવું તો અસેભવિત છે. 
ન કે 2297? 9797૬77 9૮ 
ઝે મિ કબ્ર ભન બક 
પ૫. ઝમાન તેમના (શરીરના) ક્યા ભાગને 55: રકડ ક “હ વા ક 
ઘટાડતી રહે છે તે અમે જાણીએ છીએ, અને ક 
ના બા વા અ ૦ ૦ ક ન કફ 
અમારી પાસે એવી કિતાબ છે જેમાં સઘળું સુરજ્ષિત છડ 


* 27358 2 77 22 6 («# ફતઇ।7૬૬ 9 
૬. બલ્કે, તેમની પાસે સત્ય આવી ગયું તો તેમણે ત કઇક ઝડ હ; 


ન 


તેના અસ્વીકાર કર્યે, પરિણામે તેઆ ગંચવણેમાં 2 4૬ 
અટવાઈ ગયા. ી પે બ્દ્ટ્ટ્ 
ક ““_ ન -“. £#!$ “7 42772924 «"ત7 નક 222 97 
૭. શું તેમણે કયારે પણ આકાશ તરક દ્રષ્ટિ કરીને ઝડ વા 0 કી 
પ ડાઘ 
અને તેને કેવું શણગાર્યું છે, અને તેમાં કોઈ તરડ નથી ઈદુટ 55 ૭5% 
૩ 


૧. કા'ક અર્થીત સર્વ સમર્થ અલ્લાહ. 

ર. પાથિવ શરીર ધૂળમાં દટાયા પછી ધૂળ સાથે ધૂળ થઈ ધીમે ધીમે નષ્ટ થઈ જાય છે. પરંતુ રૂહ તો 
સદા જીવંત રહે છે, જેને કર્મા અનુસાર આવનારા જીવનમાં નવું શરીર આપવામાં આવશે. પરંતુ ઝમીન 
ઈન્સાનના શરીરના જે પણ ભાગને જીર્ણ કરતી રહે છે તે અલ્લાહના જ્ઞાનથી બહાર નથી. 

૩. આ આયત તથા તેના બાદની અમુક આયતોમાં સૃષ્ટિના સજનોની અજાયબીભરી તથા, અદ્ભુત 
વ્યવસ્થાનું વર્ણન છે. આભ મંડળના અસંખ્ય સુંદર તારાઓ તથા ગ્રહો અને પૃથ્વીમાં વિચરતા અગણ્ય 
ઈન્સાના અને [વિવિધ પ્રાણીઓ તે, પાલનહારની બેહદ ચિવટભરી કારીગરી અને તેની કાર્યસાધકતાના 
નમ્‌ના છે. 

આવું અનુપમ તથા અલૌકિક આયોજન કરનાર, જેણે ઈન્સાનને સૃષ્ટિનું મહત્વ બનાવ્યું, તે અસીમ 
શકિતનો માલિક પોતાની ભવ્ય રચનાનું વિસર્જન કરવાનું અને તેને પુન-સૈજન કરવાનું પણ સામર્થ્ય 
રાખે છે. 


૭૨૦ 














સૂરા ૫૦ કાક પારા ૨૬ 


ને પા કે ડી ઉ કઝાઈપ નિ 555 535 


દીધા છે, અને તેમાં અમે વિભિન્ન સુંદર વસ્તુઆ ક ઝટ: જ 
ઉત્પન્ન કરી છે, તહ #*છટહ૦્ 
૯. જે (અલ્લાહની) બંદગી બની આંખા પ ન 2૮ 
(અ લાહની) બંદગ કરનારાઓની આંખો ઉષ્ટઝક્ ઝન 2 
ઉઘાડનાર અને (અલ્લાહ તરક) રજ થનાર બંદા માટે 
નસિહત છે. ન 
જ 29 9%, 
૧૦. અને અમે આકાશથી બરકતવાળું જળ નિચે હડ 545 કાક 5% 6૭5455 
વરસાવીએ છીએ જેના વડે અમે બગીચાઓ અને 2૦2144 
અનાજની કસલે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, હ ી 0શ્ક્ત «્ઝ્હાપ્ટ્ક્ક 
- 2 92.-9710[7(4% ! |! 724 
૧૧. અને ખજૂરીના ઊંચા ઝાડો પણ, જેમાં સ ટ? ઇર વવાડ 
ભરચક ઝૂમખા એકબોજા ઉપરથી લટકી રહ્યા હોય છે, 
હ ન ક ન ધા 
૧ર. જ અમારા બંદાઓનું રીઝક છે, અને તેની દર અડ ૭૬ 54. ક ઝા) ૫59 (૮ 
દ્રારા અમે મૃત ભૂમિને સજીવન કરીએ છીએ. તેવીજ કા 
રીતે (કયામતમાં) કરી સજીવન થવાનું છે. છદશ્ક્ય 
ન 2£ 99૮ 27-9૬ ક 
૧૩. આ લોકોથી પહેલાં નૃહની કોમ તથા છાટ 8 ટટ ક 


કૂવાવાળાઆ ” અને સમૂદની કોમ પણ (અમારા 
રસૂલાને) જહઠ્ઠા ઠરાવી ચકી છે. 

૧૪. અને આદની કોમે અને કિરઓન તથા લૂતના ફા? 29792૬૬૪૮૮ 
ક જ જ હ 9 કુકહક્કડક્ઝેક 
બધુજનાએ (પણ તેવું જ કયું હતું). જ 


૧૫. અને જંગલવાસીઆએ “ અને તુબ્બા 6% ક્ટ ઠ્ જ દડા 
(યમન)ની કોમે (પણ) અમારા રસૂલોને ખોટા ઠરાવ્યા 5 કુ 
હતા જેના પરિણામે તેમના ઉપર મારા ભયંકર 2 
અઝાબનો વાયદો પૂરે થઈને રહ્યો હતો. ક 


“2 ક લિ 
૧૬, તો શું અમે પહેલી વારના સર્જનથી થાકી ઠક ઝક “ઝહહુકદછઝ 
ગયા છીએ? નહિ: હકીકતમાં આ લોકો નવસર્જન હ ત્રી ર 
[વશે શંકામાં પડેલા છે. (રકઅ- ૧) દ્રન્ત્કપ્ટ્ હ 
ક 2૮:-.- 727૮7 5 
૧૭. અને બેશક અમેજ મનુષ્યને પેદા કયી છે ૧૯“%52૫4 મ ક હહ દડ 


અને તેના અંતરમાં ઉદભવતાં વિવિધ ભાવોને અમે કાજ 
સારી પેઠે જાણીએ છીએ, બેશક અમે તેની ધોરી નસ ઊઠ્રાપ“ ૭ હટ4%05ઝહ્ન્‍5&45 
(શાહ રગ)થો પણ વધુ નજીક છીએ. ળા ઉ: 

૧૮. જ્યારે બે કરિશ્તાઆ, એક જમણી તરક હહડાહ્છઝાડ૭કેડ ઈઝ્ઝે 
તથા એક ડાબી તરક બેસી પ્રત્યેક નીધ લઈ રહ્યા હોય તિ 
જ રની ક 





૪. અસહાબૂલ રસ્સ અર્થાત કૂવાવાળા' 
૫. હઝરત શોએબ (અ)ને માનનારા જંગલવાસી કહેવાતા હતા. 
૬, ઘણા વિવેચકોના અભિપ્રાયમાં જમણી તરકનેો કરિશ્તો સારા કામોની નીૌધ કરે છે અને ડાબી 


૭૨૧ 





સરાહ ૫૦ કાક પારો ૨૬ 


જ જ કમો જ ધ છમ ક 8 2 હક તપા વિ 9 
૧૯. તેમના મોઢેથી કોઈ પણ એવો શબ્દ નથી 9૭૦2૬6534૮ 65%] 6 ટ 
“%« "““ “૧ “૧% 5" આ ૨ કર કે ત્ટ્ટુક ટા 
[નકળતે। કે જે સાક્ષી (કરિશ્તો) લખી ન લેતો હોય. 
“ ક્ટ શ નર ક ર્ડા ક ચહ -૯€:2 
૨૦. અને મૃત્યુની મૂછી આવી પહેચશે (ત્યારે “55 પહ છુપૃહક»૪1 8 55 “45 


તેને કહેવામાં આવશે) “શું આ'જ છે જેનાથી તું હડ 
નાસતો કરતો હતો?” ક 
ર૧. અને ત્યારે સૂર કુંકવામાં શે (અને જ જ 
્‌ અને ત્યારે સૂર કુંકવામાં આવશે (અને 05 ક હાડ કહ 
એલાન થશે) “આજે (અઝાબના) વાયદાના દિવસ 
છે.” 
". _જ "૧% ન ક ત 4 મ કાન 
૨૨. અને દરેક વ્વનકિત આગળ આવશે જેની સાથે ઝડ; 
અક (તેને) ઘસડી લાવનાર હશે અને એક સાક્ષી હશે. ૬૯૨૦૬ થડ હકડદડ ત 7 
૨૩. (તેને કહેવામાં આવશે) “બેશક તું આ ડડ હડ્રચ્ક્છડ્ડઝગ્ક 
(પરિણામ)થી ગાઠ્દેલ હતો પરંતુ હવે અમે તારી ક 2૮24 ટ 
જુ “હ ર. “ જ કાડડ 3 5૮ હ 
આગળથાં પરદો હટાવી દીધો છે, અને આજે તારી દ્રષ્ટિ 
સતેજ છે.' 
ર૪. અને તેનો સાથી કહેશે “આ ત#તારું છ: ૮6102. 5 હઉ 
આમાલનામું) મારી પાસે તૈયાર છે.' 
“ ક "હ “% “ 7૬ ર «2 
ર૫. (હુકમ થશે) 'તમે બન્ને દરેક નાશુકરા હેપ્રઝ#5થ-45૪ ટ છઉં 
સચ્ચાઈના દુશ્મનને જહન્નમમાં કેંકી દો, ઈ ઝા. 
ર૬. જે ભલાઈને રેોકનારો છે, હદ બહાર ૦ઝ્ઝડવ્્દૃઈ 


જનારો છે અને શંકા કરનારે છે, જ... 
ક" ન જે ન પ ક્્* 
૨૭. “જે અલ્લાહનો શરીક ઠરાવનારે છે. તમે દાજાહુવાડતડ છાશ્ાટત્કડી 


બન્ને તેને ભયંકર યાતનામાં નાખી દો?' ઈ ની 
૨૮. ત્યારે તેના સાથી (શયતાન) કહેશે 'હે મારા ઠત તા ક” ત 

પરવરદિગાર મેં તેને ગુમરાહ ન કયી હતો. તે સ્વયં રેહા: ઈ £. ક તઉ 

પોતેજ ગુમરાહીમાં હદ વટાવી ગયો હતો. ” ત 4 


તરફનો નઠારા કામોની નૌધ લેતો રહે છે. પ્રચલિત માન્યતા પ્રમાણે “જમણા' શબ્દનો પ્રયોગ ભવાઇ 
તથા શુભ વસ્તુઆ માટે થાય છે અને “ડાબા'નો પ્રયોગ બ્રાઈઓ માટે થાય છે. કુરઆનના પ્રકરણ-૨૪ 
આયત-રપ અને પ્રકરણ ૩૬ આયત ૬૬ પ્રમાણે ઈન્સાનના હાથ, પગ, જીભ વગેરે શરીરના હર એક 
અવ્યવવ પોતાની સારી નરસી પ્રવત્તિઆના સાક્ષી હશે. આ રીતે માનવદેહ સ્વયં પોતે પણ એક વિસ્તૃત 
નોધપોાથી છે જેમાં દર હિલચાલની નોધ પોતાની મેળે અંકિત થતી રહે છે. 

૭. આવનારા જીવનમાં આંખો ઉપરનો પરદો આપોઆપ ખસી જશે અને તેની સમજશકિત તેજ 
અને સ્પષ્ટ થઈ જશે. ઈન્સાનને પોતાના કર્માના પરિણામો! સ્પષ્ટ દેખાઈ રહેશે કે દુનિયામાં તે જેને એક 
કલ્પના સમજતા હતો, તે ખરેખર એક નક્કર હકોકત હતી. 

૮. આ '“બન્ને'નું સંબાધન આમાલનેો હિસાબ લેનારા કરિશ્તાઓ તરક છે. 


૯. માનવપ્રકૃતિ પ્રમાણે પોતાના દોષનો જવાબદાર બીજાને ગણવો. 


૭૨૨ 


સૂરાહ ૫૦ કાક પારે ૨૬ 


ધ્ર 


“““. ર૪ “હ ન જ ં કકે 
ર૯. (અલ્લાહ) કહેશે “તમે મારી સામે દલીલો ન “ર! 659૯60] 
કરો, હું તમને અઝાબની ચેતવણી પહેલજ આપી 


9નન,” 92:-- પ ક ન્ન મ દિ 
[૭૯૫૮૭45 


કઝ # 
ચૂકયો હતો. છેદ્રન્ક્કષટ 
૩૦. “મારો કરેલો ફેસલો બદલી નથી શકતો, 694] “૬.294 1૧727 / 
ડે ર જ ક ૦ ઝકઇઇડહડ 1 હડ ઈ-.૫૦ હૂ 
અને હું મારા બંદાઓ :ઉપર કદોપણ ઝુલ્મ નથી 
કરતા. (રકૂઅ-૨) 2292, 


ર્‌ શ ર ક ૦ (ત. ”% ૭-2 4 
૩૧. તે દિવસે અમે જહન્નમને પૂછશું *શું તું “ડટા 
ભરાઈ ગઈ છો? અને તે કહેશે “શું હજી બીજુ કંઈ 


ત્ન્ઝ 2 ક ક ક 
“૮૬૧૦ જ 
બાકી છે?' (૦ છન પટ 
૩૨. અને જન્નતને પરહેઝગારોની નજીક જેષ્રક્કર્સ્ હક સહ્ડ 4 
લાવવામાં આવશે, જે (તેમનાથી બિલકુલ) દૂર નહિ 
હાય. (૯ ૪ 
“જ - ૦ “ડ્‌ “| ઝન" 1૦ 20 4૮ ૫%, “2? 277?, 41 
૩૩. (તેમને કહેવામાં આવશે) આજ છે જેને જ્ક્્ક્ક્પ્ટર! “૯59૩295૦૫૭ 


વાયદો દરેક (અલ્લાહ તરક) રજ થનારા અને 
(પોતાની કરણીઓની) કાળજી રાખનારાને કરવામાં 
આવ્યો હતો, 

૩૪. જે કૃપાવંતને જોયા વગરજ તેનો ડર ૦ન્રછજ્ઇડપ્ાદડ૭કાહ્ કડક 
રાખતો હોય અને ખુલુસથી (તેની) સામે રજ થયો 


હોય. 
5. ક, - મે રે “૧ નડ 279.72771! 51 “42272 
૩૫. (તેમને કહેવામાં આવશે કે) તમે સલામતી 81૯ [1 2720 (1૨ 77,1૦2 
હ“ ( ન ક ડ્‌ થિ દિ થડ શ્રડુપક્બ્ઝુ 
સાથે દાખલ થઈ જાઓ, આ સદા કાયમ રહેનારો 
દિવસ છે.” 


“ ન ષ્‌ સ. જે જ જ 9/7 ક 7 2ન 
૩૬. તેમનું મન જે ચાહશે તે ત્યાં તેમને મળી 69૭52 6.219 ૬265૫ કજ 
રહેશે અને અમારી પાસે તેમના માટે અનેકગણુ બીજુ 


". (૧૧) 
પણ હશ. તત 22 હહ તત ક 27-૦4 ન 
છુ "“*« 5 છ ર “ડ્‌ “ ન. જ 91 9 
૩૭. અને તેમની પહેલાં અમે ઘણી પેઢીઆને. બ્લ્ડ હન 
નાબદ કરી ચકયા છીએ જે આ લોકોથી વધ બળવાન 1444 ૪ 
ત પે જ ૦૦૭૩455 હુ ઉ કઝ 


હતી. (પરંતુ જ્યારે અઝાબ આવ્યો) ત્યારે તેમણે 
ઝમીનમાં ખૂબ નાસભાગ કરી હતી. શું તેમને ક્યાં 
પણ આસરે મળ્યો? રી 

૩૮. આમાં તે વ્યકિત માટે નસિહત છે જેની ઈ! 2 
પાસે હૃદય હોય, અથવા જે કાન ધરે અને ધ્યાન આપે. 2 


સ ઝબર્્યઝક 2 


૧૦. દોઝખનું ગુનાહગારોથી ઠસોઠસ ભરાઈ જવું. 
૧૧. અલ્લાહની ને'મતેો।ના ભંડારો તેમની કલ્પનાઓઆની બહાર હશે. 


૭૨૩ 





સૂરાહ ૫૦ કાક પારો ૨૬ 





ચે બે 22 હ્ક્ટ #“” કક #” 
ન્ડ ન ક્ટ નડ ન નન “વહ (ઉ લક 
કર્યું છે, અને અમને લેશ માત્ર પણ થાક નથી લાગ્યો. ઉ%ટક્૭#કડડપ ડડ 


ક્‌ સ ક્‌ જ 9" [727-2 ” 4૪:79 “10797. 297- 
૩૯. અને ખરેખર આકાશે તથા પૃથ્વી અને તેની કપ્ઈફહ£૭5%ડહ)૫51 તદ 4ર 
વચ્ચે જે કંઈ છે તે સર્વનું અમે છ દિવસોમાં સર્જન 
( 
૪૦. માટે તેમની વાતોને ધીરજથી સહન કર ઈ્કરહ્‌ઝ/ 2૮ “546૪૪ 1૮% 5 
દ ધધ ધ મોણ ણા શ તા.45 ૪2 
અને સૂયોદય પહેલાં અને સૂર્યીસ્ત પહેલાં તારા 2 2 


ર ક હ 7? 724 નુ ક 
પાલનહારની બૂલંદ શાનની તારીફ કર; 9 ષ્કમાખ્ડડહ્ડ ટટ 
' ૪૧. અને રાતના ભાગમાં પણ તેની હમ્દ બ રામ ક 
“ડ્‌ શ હ“ ન સ ર14 તઝ,૦74 , [7 ક” 
(સ્તુતિ) કરતો રહે અને તારા સિજદાઓ પછી પણ. છેટક્્વ્ઝા555 “્ડહડીહઠ્ડ 


* અને યાદ રાખ, જે દિવસે પુકારનારો ત્રેદ? ૬..(&#4 2) [૪2 (777297. ૯7 
જ ન જેડ ટ્ટ4 
નજીકથી પુકારશે, રી 

*“% ધિ “% ૦ "“%_"% 9770 929 17૯ ૬4 નજ ક 9૬7 ૮794 

૪૩. તે દિવસે સચ્ચાઈનો બૂલંદ અવાજ તેઓ જેઇઝ ્હીડજ્ૃજ્કાડ્ડકકર 

સાંભળશે, તે (કબ્રમાંથી) નીકળવાનો દિવસ હશે. જે 1૮,225: છ કં ક 

૪૪. ખરેખર, અમેજ જીવન આપનારા છીએ, છેક પડઝાઝપ્સ્ઝકહ્ક ઝં 
અને અમેજ મૃત્યુ નીૌપજાવનારા છીએ, અને 
(અંતમાં) અમારી જ તરક સૌને પાછું કરવાનું છે. 

7977 747.22 


૪પ. તે દિવસે મુદીઓઆ ઉપરથી ધરતી ફાટીને ડઝ દાદ “રહ“્્ાહયચ્કકક 


નજ 


ખુલ્લી થતાંજ (તેઓ તેમાંથી નીકળી) દોડતા આવશે, ” ક 
_ ““« &£૧ “* ર“ ૦ પીડ બ્્િ 
આવી રીતે સાને એકઠા કરવું અમારા માટે બહુજ ક 
સહેલું છે. 39(”,7 9 ગન “977 - ઝડ, નનન 494 
“હ “૧ ધિ. “% “હ 5“ કુ જન વી ટ ન કે ઝાડ 
૪૬. અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ જે તેઓ કહે દાદ દઈ 
નડ “. ન*« 5“ “4 927 9210 ૦/74 
છે, અને તું તેમના ઉપર બળજબરી કરનાર નથી, ઉ ૭% હ ૭2 હા ઝડ 
#૦૦- કક ન ન્ન” 


બ 


માટે તું કુરઆન વડે તેનેજ નસિહત કર જે મારી 


ષન 


ચેતવણીથી ડરે છે. (રૃ્કૂઅ -૩) 


૭૨૪ 


«2 


સૂરાહ ૫૧ અલ -ઝારિયાત પારો ૨૬ 





અલ-ઝારિયાત 


૧. અલ્લાહાના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને (2-૯ છુક કક્ન્ડુ 
દયાવંત છે. 


947 


ક્ષ" જ “૧ ધિ ૦ 5 ક પ 
ર. કસમ છે તે (પવન)ની જે વિખેરવું હોય તેને બ પ્ર્ર્ ધ 
વિખેરે છે. છ!#ંડ્ઝઝ્ડડ 
૩. કરી, કસમ છે તે (વાદળાઓ)ની જે ભેજથી બિ 
બોાજલ છે. 
૪. કરી કસમ છે તે (વહેણે)ની જે ધીમે ધીમે ર ર 
ણ “ડ્‌ ન્ડ ૭7 - ક 
વહેતા હોય છે. છબ્ઝદ્ર 
૫. અને કસમ છે તે (કરિશ્તાઆ)ની જે હુકમ મક... રટ 
પ્રમાણે વહેંચણી કરે છે બ્રશ 
ણે ણી કરે છે. ત્ર 
૬. બેશક તમને જે વાયદો આપવામાં આબૉ છે 2% ૮7:27:74 
હ  5પ્ઝંછ પસ) 
ત સાચા છ. ક નર દિ “4, ૫. 
“% ક્રૂ “% “હ હ બ ્‌ ય, રે 
૭. અને ખરેખર ઈન્સાક થઈનેજ રહેશે. ૦ હ»હછ્૭૭ 
૮. અને તે માર્ગીથી ભરપૂર આકાશની કસમ છે. ૦” હ્ઈ 4૮૬114 
હ પપ *% હુ “« જર. ન નુ કી 
૯. (કે) ખરેજ તમે તકવિતકા ' કરતા રહો છો. રિતિક લી 
૧૦. (પરંતુ સત્યથી) વિમુખ તો તે'જ થાય છે જે ઊષ્્ શક નિ 
૫ જ નન ક ન” 27/# 2 જ 
ગુમરાહ થવાનો છે. ઉઝેપ્કક ૭2 વડ હક 
૧૧. જઠૂં ઘડનારાઓ ઉપર લાનત પડે! બહક્&ડડી, નિ ન 
૧ર. જ (અજ્ઞાનતાના) અંધકારમાં ડબી ગયા છે. *ડઝહઇડ્ઝકુ બ 
૧૩. તેઓ પૂછે છે' તે ન્યાયનો દિવસ ક્યારે જોડક્થડ કેન ટન્ડ 
સ? ક ક્‌ | 2297 ક હ ડક 
આવશે? છેલ કકહડણાડ 
૧૪. બેશક, તે દિવસ જ્યારે તેમને આગમાં «9258 (5) 15 23 4% 
ી શ કઝ 
જલાવવામાં આવશે. ન તદ ક 


ર “« ““_ “ ""% ૦ જ ક ન્ઝ 9/7 ત, ક ત્ર ટથ 2 ૨97 
1૫. (ત્યારે તેમને કહેવામાં આવશે) 'તમારા (છેડ 5 2: 092. કે! ૭૦93 
અઝાખબનેો સ્વાદ ચાખો, જેની તમે ઉતાવળ કરી રહ્યા રી 


હતા. 


* "% “ડૂ “ડૂ પ મ. જ 7929 નુ જ 
૧૬. (પરંતુ) પરહૅઝગારો ખરેખર બગીચાઆ ઊેછ્ટક્ક્ ષ્ટ હ હ્ડંડ હ હઝ 
અને ઝરણાં વચ્ચે હશે, સિ ી 


તત હિ દા 922 ધઃ 2 2.1 ક 9 ક 
૧૭. તેમને પરવરદિગાર તેમને જે આપશે તેઓ હક! ડે પ5 ૭:૭૭! 
લેતા રહેશે; કારણ કે તેઓ પ્રથમથીજ સદાચારો કરતા જ. જ કે 
રહ્યા હતા. છે ઇડ-્વ્૦ ૫12 


૧. ગુમરાહ કરવાના આશયથી મતભેદો કરવા. 





૭૨૫ 


સરાહ ૫૧ અલ -ઝારિયાત પારો ૨૬ 


ન્‌ ક ય દિ ભડક પ્રિત 9૮ ,?2,- 
૧૮: તઓ રાતના આછું ઊંઘતા; ી જઈ ગાહ્ડ મી ક છ 
૧૯. અને સૂયોદય પહેલાં ક્ષમા માગતા રહેતા. 2 પ 
ણ. ૧ ૦ ૫ 477 2 ન્ન ન” 
૨૦. અને તેમની મિલકતમાં માગનારા તેમજ ક્ડઝકડ:5,::9) 2 
ન માગનારાઓનોા હિસ્સો હતો. 5 ન 
““ “ ડ્‌ ન ઉ ઝ્ગ્દ્કે। મતિ 8૧ 9 
ર૧. અને યકીન રાખનારાઓ માટે પૃથ્વીમાં ઘણી હાં છટ હ ર ક 
શ અજ 92? કા દ્રિ , 
૨૨. અને તમારા અસ્તિત્વમાં ')” પણ. છતાં તમે છ 
[વિચાર નથી કરતા? ડ્ડાઝડીક5ઉ) પ 
ર૩. અને આકાશમાં તમારી રોઝી છે અને તે 655૮ 5, દડ) 
(વસ્તુ) પણ છે જેનો તમને વાયદો આપવામાં આજો છજહ્કપ૭ઝર્કગ્ગકુ 


છે. 

ર૪. અને આકાશ તથા ધરતીના પાલનહારના 7૪ 77. ઉ કઈ 

ર 1 જવડ],%5 હ 
સોગંદ. આ પ એવું જ સત્ય છે જેમકે દ હી ઝે કિ 

3 ક 
તમારુ બોલવું (સત્ય) છે. (રુકૂઅ -૧) છે ૭25 
રપ. શું તને ઈબ્રાહીમના આદરણીય મહેમાનોના ક ુ પ, 40 
કિસ્સા પહેચ્યો છે? કા ઝપપ્થ્ન્ડ જહા: 


“"% “-_"% ૧ ક કુ ર ક ઝક 
૨૬. જ્યારે તેઆ આબા અને કહ્યા “સલામતી 2 હલ્કા છુક [215૬ 451555 | 


થાઓ.' ઈબ્રાહીમે કહ્યું 'સલામતી થાએ (તમારા 7 


(જ દ જ્જ € ૦ 27૮ ? 
ઉપર પણ). આ લોકો તદ્ન અજનબી હતા. 0627554 

૨૭. પછી તે પોતાના ઘરમાં ગયો અને (શેકેલો) , મ ક 
વાછરડા લઈ આવ્યો, છછ હ્ર્્ક્ત્ડડ વ! હ! દ, 


૨૮. અને તેમની સામે ધરી તેણે કહ્યાં 'શું તમે ગ્ર વત ૭7રજ * 4227૮ 
ન ક વ “ર533 ઉ) ૬5%55 
ખાશો નહિ? છેડ્ઝ 3 
ક ". ““““ “હ મી કે કિ. ગે 79 દહ 89747. .1₹€ 2272. 923 -- ક 
ર૯. અને તેને તેમનાથા ડર લાગ્યો. તેમણે કહ્ય 85535વ૨*%15 15 શ્વઝ-ક ૨૭ 5 
ડરીૌશ નહિ.' અને તેમણે તેને એક મહાજ્ઞાની પુત્રની ક 
ખૃશખબર આપી. ક ન 
૩૦. ત્યારે તેની પત્ની (ઘરમાંથી) બહાર દોડી મ “છ&:૬::4 2 નુ 
“. /ડ નડ ૪/૦૬ ત્‌ હ્ઝક 
આવી અને (પોતાના) ગાલો ઉપર હાથ મારતાં બોલી, ન 


જ દ સે? ક જ 2 
“શું ઘરડી વાંઝણી (બાળક જણશે)? છે ક્૬5* 8 


૩૧. તેમણે કહ્યું, “તારા પરવરદિગારે એમજ ,, દ્ર 15 ક જટ છુ જ ઇડ 
વ્‌! ત” ક ૮” ૮” 


કરમાવ્યું છે, ખરેખર તે હિકમતવાળો છે, સર્વ 
જાણનારે। છે.' છ 2411 








ર. તમારું સર્જન અને તમારું અસ્તિત્વ અલ્લાહની કાર્યદક્ષતાનો પૂરાવા છે. 


૩. તમારા મૅમાંથી જે શબ્દો નીકળે છે તે હકીકત છે ભ્રમણા નથી તેવીજ રીતે કુરઆન અલ્લાહનું 


ઉચ્ચારેલું કલામ છે કોઈ ભ્રમણા નથો. 


૭૨૬ 


સૂરાહ ૫૧ અલ -ઝારિયાત પારે 


1 ૨૭ 





૩૨. (ઈબ્રાહીમે ) કહ્યું 'હે કરિશ્તાઆ, તમારા 
આવવાનો (મુખ્ય) હેતુ શે છે? 

૩૩. તેમણે કહ્યાં. અમને એક ગુનાહગાર કોમ 
તરક મોકલાવવામાં આવ્યા છે. 

૩૪. “કે અમે તેમના ઉપર ભીની માટીના ઢેકાં 
વરસાવીએ. 

૩૫. “તે હદ બહાર જનારાઓઆ ઉપર, જેમના 
ઉપર તારા પરવરદિગારે નિશાની “” કરી છે?' 

૩૬. પછી તે વસ્તીમાં જે મોમિના હતા, તેમને 
સૌને અમે કાઢી લીધા. 

૩૭. અને અમને ત્યાં મૃસ્લિમાના એક જ ઘર 
દેખાયું 

૩૮. અને દુ:ખદાયક અઝાબથી ડરનારાઆ માટે 
અમે તેમાં એક નિશાની છોડી. 

૩૯. અને જ્યારે અમે મૂસાને સ્પષ્ટ દલીલો સાથે 
કિરઓઆન પાસે મોકલાવો હતો. તેમાં પણ (એક 
નસિહત છે). 

૪૦. પરંતુ તેણે પોતાની સત્તાના મદમાં મૅ ફેરવી 
જતાં કહ્યાં, 'આ તો કોઈ જાદૃગર છે અથવા દીવાના 
છે.' 

૪૧. જેથી અમે તેને તથા તેના લશ્કરને પકડી 
લઈ અને તેમને સમુદ્રમાં કૈકી દીધા; તેમાં તેના પોતાના 
જ દોષ હતો. 

૪ર. અને આદ (ની કોમના વિનાશમાં પણ એક 
નસિહત હતી) જ્યારે અમે તેમના ઉપર હવાનું 
[વિનાશકારી તોકાન મોકલાવ્યું હતું. 

૪૩. તે (તુકાન) જેના ઉપર પડતું તેના સડેલાં 

ડકાના સિવાય કંઈપણ બાકી ન રહેતું. 

૪૪. અને સમૂદ (નીક કામના વિનાશમાં પણ એક 
નસિહત હતી) જ્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું; થોડા 
સમય માટે મો।જ કરી લે! 


0 કા 1 છ 5 
કેબઝકઠઝદાછ 
ઉછ મઝ 


્ખ્ક ક 


ઉકકહપહટહ# 
હહ જ ક ડક પા હર્ટ જણા 


જ્ન્નત “ક 
ઝેન 


કકક 


2-૮ 


22 72૮2૫952: (7,. ન્ન 
ઈાડ૬ડ ડુ જાઇ નિ 
12 કે 97 29 


પ ન 
છા ઝક કડક ક 


૨ ?7.*777/79?77 


4 કફ! દટેગ્ક૦--5592952 


જ્ર્વ્ઝ્તાં કન”? સ 2 ન ક 
હષત્ક્કપ 5303 


હ ન્ન 9779 


વડ 5-૪. 


વડ 


્રદઠુંડ 


બઇ ક મકી ૭૭ 


2 છુ ૯7૮227 7,. $ 


“274 


/59₹ 5 





૪. જે લોકો ગુનાહિત પ્રવૃતિઓમાં હદથી બહાર ચાલ્યા ગયા છે. અલ્લાહે તેમને આઝાબ ભોગવવા 
માટે અંકિત કરી રાખ્યા છે, તેમના ઉપર નિશાની કરી રાખી છે. 


૭૨૭ 


દ 


સરાહ ૫૧ અલ -ઝારિયાત પારે ૨૭ 


૪પ. પરંતુ તેમણે પોતાના સજનહારના હુકમની 
નાકરમાની કરી, જેથી વીજળીની ભયંકર ગજનાએ 
તેમને ધેરી લીધા અને તેઓ જેતાજ રહી ગયા; 

૪૬. અને તેઓ કરી ઊઠીજ ન શકયા, ન તેઓ 
પોતાનો બચાવ કરી શકયા. 

૪૭. અને (અમે તેમની) પહેલાં નૃહની કોમનો 
વિનાશ કર્યી હતો, તેઓ બેહદ નાકરમાન લોકો હતા. 
(રકૂઅ-૨) 

૪૮. અને અમે આકાશને અમાર્રી શકિત વડે 
બનાવ્યું છે. અને ખરેખર અમારી પાસે અસીમ શકિત 
છે. 

૪૯. અને અમે ધરતીને પાથરી દીધી છે, જુઓ 
અમે કેવા ઉમ્દગીથી રચનારા છીએ. 

૫૦. અને દરેક વસ્તુની ૫0 અમે જેડી બનાવી 
છે કે તમે કદાચ વિચાર કરતા થાએ. 

૫૧. માટે અલ્લાહ તરક રૂખ કરે, ખરેખર હું 
તેના તરકથી તમને ચેતવવા આવ્યો છું. 

પર. અને અલ્લાહનો શરીક કોઈને ન ઠરાવો 
બેશક હું તો તેના તરફથી આવેલો એક ચેતવનાર છું . 

૫૩. જે કે તેમના પહેલાંના લોકો તરક પણ એવો 


કોઈ પણ રસૂલ નથી આવો જેને તેમણે એમ ન કહ્ય 


હોય કે આ તો જાદુગર છે, અથવા દીવાનો છે. 

૫૪. શું તેઓ વશંપરંપરા આ જ રીતે વસિયત 
કરતા આવ્યા છે? બલ્કે તેઆ બધા નાકરમાની 
કરનારાજ છે. 

પ૫. માટે તેમનાથી વિમુખ થઈ જા; અને તારા 
ઉપર કોઈ દોષ નહિ આવે. 

પ૬. અને તું ઉપદેશ આપતો રહે, કારણકે 
ઉપદેશને જે માનશે તે ખરેખર લાભ ઉઠાવશે. 





ક ૦9 ક પ # 97 ક,ન 
નજ ક 
જેટ? 
2/9? /,2 9૮ ન્ન મક કૃ 9 “7”, £ ન 
છશતરક૪પ્કઝપદ 


2 42૮7 


ધ.2.. 122 27% 
છડ 5 4% 


ભ? ન 22 કકક ક 
ત્ર ?7“7 422» 


કહાતઈપે ૯594 


છેહ ન્વિદ્ધ “627 છ .23 7277શ્ર 74 ૫૪% 
નન 
નિ ઈ-%છક 
₹ 2 5 


હડ 5 
ક 
કઠુ'કાઉ),ાઇજડ 


ટ 4 ન 

ધ ક 72 «4 ન્ન. ક 
હઝડ્૯ઝીડાઉવાદ 

₹ 727 ક 2૮7 

છવ્કસડઝ્દ ઉ 


ક ,#7#7 


૬“ .,.2(1. 6.6 2 
છેલ ડક કહ રા 
છ હરકત 1 
છહકકસઇ- ઝાડ 





૫. અલ્લાહે પ્રત્યેક સજેનની જેડી પેદા કરી છે. પશુ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ જડ પદાર્થી, બલ્કે રૂહાની 
વ્યવહારમાં પણ જોડી છે; અલ્લાહની વહી તથા તે વહીને મેળવનાર રૂહ અથવા વ્યકિત (રસૂલ વગેરે) 
બન્ને ભમિકાઓ મળી એક જોડી બને છે. વહી મેળવવાની લાયકાત ધરાવનારનેજ વહી મળે છે. તેમજ 


આકાશ તથા ધરતી પણ એક પ્રકારનું જોડું છે. 


૭૨૮ 


સૂરાહ ૫૧ અલ -ઝારિયાત 


૫૭. અને મેં જીન્નો તથા ઈન્સાનોાને (નિરર્થક) 
પેદા નથી કયી, પરંતુ એટલા માટે તેઓ મારી ઈબાદત 
કરે. 


૫૮. હું તેમની પાસેથી (વળતર, નથી માગી 
રહ્યા ન તો હું ચાહું છું કે તેઆ મારું” ભરણપોષણ 
કરે. 


૫૯. બેશક, અલ્લાહ જ છે જે રોઝી આપે છે, તે 
બેહદ શકિતશાળી છે, સર્વસત્તાધારી છે. 

૬૦. અને જે લોકોએ ઝુલમ કર્યા છે, તેમને ભાગે 
એવીજ સઝા આવશે જેવી તેમની પહેલાંના લોકોના 
ભાગમાં આવી હતી; માટે તેઓ મારી પાસે સઝા માટે 
ઉતાવળ ન કરે. 


૬૧. સર્વનાશ થાએ, તે ઈન્કાર કરનારાઓને. 
જમને તે દિવસનો વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. 


(રફૂઅ-૩) 


દ્ર 


૭૨૯ 


722 
છે હ્ુ2બ્ઝક 


કું 1 ક- 227 ૮:72 6 
મસા છી 


“27/22 47 જા 


ડા છછ 


. અલ્લાહ સ્વાવલંબી છે, સ્વયંપૂ્ણ છે, કોઈનો મોહતાજ નથી. 


પારો ૨૭ 





દ 


5) હંપ્રેડ ડનઝાહ્ડેડપડ 


27 ઝી 
શ દ વ) 


તક 


જા 9/૦9. ન 
ઉદ્ક્ક્વ-253 


2 9557716. ૭255 છુ 





સૂરાહ પર અલ -તૂર પારે ૨૭ 





અલ -તૂર 
* અલ્લાહ " જ બે ને 9 હા 3941] ૨ 9 
૧ અ લાહના નામથી: બેહદ કૃપાળુ અને ઉકેન્ડ્ક 51/41 પ) 
દયાવંત છે. મ ક 
"“%_* નડ 91 1? ન 
૨. તૂર (પર્વત)ના સોગંદ છે. ૦93.15 
ષે ૧૧ ૨/૧ _ન્‍ “કુ “ષે ક ઝં ના 1] 

૩ 2 2179૧ ક 
સા અને તે કિતાબના (સો [૬ છ જેનું લખાણ, બડ. 
૪. ખુલ્લા પાનાઓ ઉપર છે; છ જ 

ર હ. 2 ઊતર 
૫. અને (તે) આબાદ ઘરના (સોગંદ), પ શ્રન્ષ્ટ 
- અને (આ) ઊંચા છત્રના (સોગંદ 9997 97૧ 
૬. અને (આ) ઊંચા, (સોગંદ); છે હડ 
૭. અને ઊછાળા મારતા સમુદ્રના (સે સોગંદ), હેં ની કા 
૮. (કે) તારા પરવરદિગાર તરકથી અઝાબ ટઈંઝખ્કન્‍3 
શ “ક “ 25. 
આર્વાનેજ રહેશે; ્‌ ૦; ત] તીડ 
૯. જેને કોઈ ટાળી નહિ શકે. 2 
હ કડ જ % ક ત્તિિ 5) ૫.1૫. છિ 
૧૦. તે દિવસે આકાશ થરથર કાંપી ઊઠશે. બહ દા કત 
૧૧. અને પહાડો ઊખડીને ઊડવા માંડશે. દાવા 
૧૨. તે દિવસે સચ્ચાઈનો ઈન્કાર કરનારાઓના ગજરા તક 
[વનાશ થશે. ઊડ ઝ્ક્ન્ન્ક 
- લુ “૬” “% *% જ પ] 
૧૩. જ નિરર્થક વાદોમાં રષ પચઆઆ રહે છે. (9: હિઝ કકક 
૧૪. તે દિવસે તેમને જ્હન્નમની આગમાં ત કાલ્રા ક 
હોમવામાં આવશે. પ ૂખ્્ઝુગ્ક્જ્ડ્ 





૧. 'સોગદ' લેનાર જના નામે સોગંદ લે છે તેને પોતાના કથનને। સાક્ષી બનાવે છે. 
દાખલા તરીકે અલ્લાહના સોગંદ લેવાનો અર્થ અલ્લાહને સાક્ષી રાખવાનો હોય છે; કોઈ જડ વસ્તુના 
સોગંદ લેવાથી તે વસ્તુને અલ્લાહની કુદરતની એક દલીલ તરીકે પેશ કરવાને હોય છે કે આ વસ્તુનું 
વજ્‌દ (અસ્તિત્વ) તેના સજનારની શકિતના અસ્તિવની દલીલ છે. અને તે સર્વસર્જનહારની કુદરતના 
નિયમોના આધાર ઉપરજ તે વસ્તુનું વજદ છે. 

ર. કુરઆન મજીદ અથવા તૉરાત. 

૩. 'મૂકદ્સ (પવિત્ર) ઘર કા'બા' 

૪.(અ) કયામતના દિવસનો ચિતાર. 

(બ) ઉછાળા મારતા સમુદ્રનું સુચન કદાચ રાતા સમુદ્ર તરક હોય જેમાં કિરઓઆન પોતાના લશ્કર 


થૂ 


સાથે ડૂબી મૂઓ હતો, અથવા જગે બદર તરક પણ હોય જેમાં કુરેશ કબીલાના આગેવાનો માર્યી ગયા હતા 


હષ 


જ જગને “અલ -બહર' અર્થીત “સમુદ્ર'ની ઉપમાં આપવામાં આવી હતી. (નીહાયાહ) 


૭૩૦ 








સરાહ પર અલ -ત્‌૨ર પારા ૨૭ 


વા કહતામાં આવશે) “આ તે (દોઝખની) 6૭555 ઝટકેડડા 2 

૫) - “હ ન ન 

આગ છે જેને તમે ખાટી ઠરવતા હતા. “કફ ઝા ક 
52 585)0 હે! ઝન 


૧૬. “શું, આ કોઈ જાદુ છે, અથવા તમને કઈ 
જ હ ન 92 2? 
દેખાતું જ નથી? 8ના ૫% હ! કહુક 

૧૭. “હવે તેમાં બળી મરો; અને તમારાથી સહન જા ન 

છે શ ૦ જિ કા 99 
થાય કે ન થાય, તમારા માટે સરખું જ છે. તમારી ૦૭૭% 1૭ સડકો 


દ. ક " ૦ “જ્‌ "2 
કરણીનોા જ બદલો તમને આપવામાં આવી રહ્યો છે. કે£##:#ૂ છક ક 
જ જ મ. સ. “ ક. કુડ કડકાઇ શામકનકદા 

૧૮. બશક પરહઝગારા તા જન્નતા અન ન મતા 


“ મો ક્ર ટ ે 
વચ્ચે હશે. દક ક હ 6::5ડઇડ હુ 
૧૯. તેમના પાલનહારે તેમને જે ઈનાયત િ 
જ સ ર9 હ કસે ક છ 9 2 બક પે? ક 
(અર્પણ કયું [ હશે તેમાં તેઆ મસ્ત હશે, અને તેમના જેક કડ ઝદ 


પાલનહારે તેમને દોઝખની આગથી બચાવી લીધા છે કઃ કકક 
૨૦. (તેમને કહેવામાં આવશે) તમારી ત્બ્અ “૦૩229. પક વડ 
કરણીઓઆના બદલામાં આનંદથી ખાઆ પીઆ, 9 ક 
૨૧. અને હારમાં ગોઠવેલા આસનો ઉપર હે દી માક 
અઢેલીને બેસો! અને અમે મોટી (સુંદર) આંખોવાળી ક કપ્ક ક છ 51945151 [ડક 
હૂરો સાથે તેમને પંરણાવશું . કે ર “-9ત્ 
' ૨૨. અને જે શેકો ઈમાન લઈ આવ્યા છે, અને કરકડઇવ્ઇડ,&: ક નકન 
તેમની ઓલાદ જે તેમના લાવેલા ઈમાન પ્રમાણે 
અનુસરશે, તેમને અને તેમની ઓલાદને પણ તેમના ષ્ટ 
(દરજજાઆમાં) શામિલ કરશું અને તેમની ર્ડા ટક ટ ઝાત દ્ર ક કા જ 
ભલાઈઓના બદલામાં કંઈપણ ઓછું નહિ કરીએ. _ 2 9૪૮: ૯% કા 
દરેક ઈન્સાન પોતાની કરણી (ના બદલા) માટે ઝડ કડ 


૦ “૧ જ દ્ર 
બંધાએલો છે. ક ઝે ઝાઈ હઉ કે. 
“હ ન ૦ ક્ટ્ઝ. ર ક્ર શાં કડ કક હ 

૨૩. અને પુષ્કળ ફળા તથા માંસ, જે કંઈ તેઆ છેખ્કહવ્હઝ કડ 

ઇચ્છશે અમે તેમને આપતા રહેશું. જેક ન્ટ ળ્‌ ઇડ ટ ર 
ર૪. તેઓ એકબીજાને પ્યાલાઆ આપી રહ્યા હશે _ છ 

“"% _ મ ર 9“ 98 274 દ્ર ” 9૦» # 977(/777 

જમાં ન નાદાનીની,ન પાપની અસર હશે. છે ડઝ કપડ ઝં ઉલ્કા ઝડ 





૫. કયામતના દિવસનો નઝારે. 

૬. ઈન્સાનની કરણીઓનો ભલા બૂરા બદલાનેો અંદાજ બાંધવા તે પણ કલ્પના શકિતથી બહારની 
વાત છે. કુરઆને મજીદ સૂ.૩ર૨ આયત ૧૮માં જણાવ્યા પ્રમાણે “કોઈ જીવ નથી જાણતો કે તેની 
ભલાઈઓના બદલાઆમાં મળનારે। તેમની આંખોને ઠંડક આપનારે! બદલો કયા રૂપમાં હશે'. આંહઝરત 


સ.અ.સ.એ કરમાવ્યું છે. “કોઈ આંખોએ કિરદીસની ને'મતો નથી. જોઈ, ન સાંભળી છે અને ન તો 


ઈન્સાનની અક્કલ તેનો અંદાજ લગાવી શકે છે.' (બુખારી) 


૭૩૧ 





સૂરાહ પર 


રપ. અને હારબંધ ય્‌વાના હર પળે તેમની 
તહેનાતમાં હશે, જાણે પટામાં જડાએલા મોતી હોય! 

૨૬. અને તેઓ એકબીજાને સવાલ કરશે. 

૨૭. તેઓ કહેશે “આ પહેલાં આપણા પોતાના 
ઘરોમાં બેઠા અલ્લાહ (ની નારાઝગી)થી બહુજ ડરતા 
હતા. 

૨૮.“પરંતુ અલ્લાહે આપણા ઉપર ઉપકાર કયી 
અને આપણને ભડકે બળતી આગના અઝાબથી બચાવી 
લોધા. 

ર૯. “આપણે પહેલેથી તેનેજ પુકારતા રહ્યા હતા. 
ખરેખર તે મહાઉપકારી છે, દયાળું છે' (છૂઅ-૨) 

૩૦. તું નસિહત કરતો રહે. તારા પરવરદિગારની 
મહેરબાનીથી તું તું ન તો નજમી (જ્યોતિષ ) છે, ન તું 
દીવાનો છે. 

૩૧. શું તેઓ કહે છે કે તે શાએર છે કે જેથી તે 
ઉપર જમાનાની આકૃ્તે। કયારે આવી પડે છે, તેની 
તેઓ રાહ જેઈ રહ્યા છે?” 

૩૨. તું કહે “તો રાહ જતા રહો. હું પણ તમારી 
સાથે જ રાહ જાનારામાંનો છું.' 

૩૩. શું આ લોકોની સમજશકિત તેમને આવી 
પ્રેરણા આપે છે, અથવા શું તેઓ નાકરમાની કરનારા 
છે? 

૩૪. શું તેઆ એમ કહે છે કે આ (કુરઆન) તેણે 
ઘડી કાઢ્યું છે? બલ્કે તેઆ ઈમાન લાવવા ચાહતાજ 
નથો. 

૩૫. જ તેઓ સાચા હોય તો આવું કંઈક કરી 
બતાવે. % 


અલ -તૂર 


ના 





પારે ૨૭ 
%222 ટડ ક ડુ 
૮ અઈ વડ બર્યડડ 
૭ 257 ક 
બક 
તિત 972 297 77277” 
હાઇ? ક કજ “ન્વ રે ઈ-ડ13 


જે હડ કડડદક3ઠડઈ#ઉ, ડવ 
કડાઉદડ દડા 
ઉટકાકકઈલડી#ડડ્ઝઝ્રઈઉ) 


બક 2 પ દ ડહ્ડ્%્ડડ્કક55 


2.2“: 256% ૬ ડટ ૨22: 
ભેછ્ઠ કબ્ર ટ ૬£257- દ છ્ઝંક્જ્ક! 


દ. પા ત લ 
હ“્ઝ્કઝ૭ ક છા! 


/77%* 2 ત્રિ દન 
કે 8) 9 | 
કિ જેડક્દાઇક 


/777# 


કેક ઝેહરા હકક 2 


ર ક ધ ડ્ર? 92 72૮ 
9બડડ૦કઇઠાક્દ્ર્ઝકકમડડ 


દ 


૭. કાકરેો આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર તરેહ તરેહના ઈલ્ઝામો (આરેર્પો)ઃ લગાવતા હતા. તેમને કવિ, 
શાયર અથવા ભવિષ્ય ભાખનારની ઉપમાં આપી કહ્યાં, કે “ભોળા માનસના#વિશ્વાસ કરનારા લોકોને 


છેતરનાર દીવાનો બહુજ જલદી પોતોની અવદશાએ આવી પહેંચશે. 


” પરંતુ તેમની આ નિરર્થક 


માન્યતાઓનું પરિણામ જાણવા માટે કયામત સુધી તેમને રાહ જોવી ન પડી. અલ્લાહે જ્લદી આંહઝરત 
સ.અ.સ. તથા તેમની વચ્ચેના મતભેદોને કેંસલો કરી દીધો. 

૮. આહઝરત સ.અ.સ. ઉપર કુરઆન ઘડી કાઢવાના આરેપનું આ આયતથી ખંડન કરવામાં 
આવ્યું છે. જે કાકરોના કહેવા પ્રમાણે તે અલ્લાહ તરકથી નથી ઊતારવામાં આવ્યુ અને એક બનાવટી 
વસ્તુ છે તો તેમને અહીં પડકાર કરવામાં આવ્યો છે કે તેઆ કુરઆનના જેવું કંઈક, જમાં માનવજાતિની 

ભલાઈના મહત્વના સવાલેો। તથા ઉસૂલો (સિદ્ધાંતોનું મનોહર શૈલીમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય, તે 


૭૩૨ 


સૂરાહ પર્‌ 


૩૬. શું કોઈ સજક વગર તેઆ આપમેળેજ પેદા 
થઈ ગયા હતા. અથવા તેમણે સ્વયં પોતાને સજ્યી છે? 

૩૭. શું તેમણે આકાશે। તથા પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું 
છે? વાસ્તવમાં તેઓમાં ઈમાનને અભાવ છે. 

૩૮. શું તારા પરવરદિગારના ખઝાના તેમના 
અધિકારમાં છે, અથવા તેઆ તેના રક્ષક છે? 

૩૯. શું તેમની પાસ કોઈ નીસરણી “” છે કે 
તેઆ આસમાનમાં ચડી વાતો સાંભળતા હોય? જ તેમ 
હોય તો તે સાંભળી આવનારાએ સ્પષ્ટ સનદ લાવવી 
જોઈએ. 

૪૦. શું અલ્લાહ માટે પુત્રીઆ છે અને તમારા 
માટે પુત્રો છે? '” 

૪૧. શું તું તેમની પાસેથી કોઈ વળતર માગી 
રહ્યા છે. જેના દેવાના ભાર તળે તેઓ દબાઈ ગયા 
હાય? 

૪૨. શું તેઆ ગએબનું (ગુમનું ) ઇલ્મ રાખે છે કે 
જની તેઓ નૌધ કરી રાખે છે? 

૪૩. શું તેઆ કોઈ કરેબી ચાલો કરવા ચાહે છે? 
પરંતુ (સચ્ચાઈને) ન માનનારાઓજ પોતાની ચાલોમાં 
સપડાઈ જવાના છે. 

૪૪. શું અલ્લાહ સિવાય તેમનો કોઈ બીજ્ન 
મા'બુદ છે? અલ્લાહ તો તેનાથી બેહદ બ્લંદ છે, જેનો 
શરીક તેઆ તેને ઠરાવે છે. 

૪૫. અને જો તેઓ આકાશનો એક ટૂકડા પણ 
તૂટી પડતો જએ તો કહેશે કે આ તો ઘણા પડોવાળું 


વાદળ છે. 


અલ-તૂર 


પારે ૨૭ 





છેઠકકોટડઈકકટડખ્ટક 
 95%ઝ5 ૪)ડ્ક ડડ વા 

૭/5 કતા 
ટે હાાજ્ડડડઉડડ 2% 


ક 97.7 તન 2170 
જછે૦#%તક્ધ્ઈડરટફોર્ઈક 


7/7? 97 »૧૫ 2724 2્ર.(:777:4 2 
હડક ઝત ાડ% 


526 કુ“ ૯૬5 


ઉડ,૭જાકાઈલાઉાહુ 


જિ 227247 


€2૫ 


71722725 


જ્હા હડપ ડઈઇ 


કરઈી,૭ ક 
% શ ન” 
બ 


ર ન %.*91 # 0 
હડક» પક્કડ £4 16% 


રજ કરે, અથવા તેવું જ કંઈ રચવામાં તેઓ ચાહે તો બીજા ઈન્સાનો તથા જીન્નાની સંયુકત મદદ લઈને 
પણ કોશિશ કરી જુએ. કુરઆને મજીદ બહુજ ભારપૂર્વક એવો દાવો કરે છે કે તે અલ્લાહનું પોતાનું કલામ 
હોવાથી તેવું રચવું ઈન્સાનની શકિતથી બહારની વાત છે. 

૯. જો કાકરે! કુદરતમાં કોઈ દખલ કરી શકે છે, તો આંહઝરત સ.અ.સ. વિશે અલ્લાહના રસૂલ ન 


હોવાની દલીલો તેમને રજ કરવા દો. 


૧૦. કાકરે। પુત્રીઓને લા 'નત ગણે છે છતાં અલ્લાહને તે સંબંધ આપવાથી તેઓ લજજાતા નથી. 
૧૧. કાકરેની બેપરવાઈની આ હદ હોય છે કે જો તેમના ઉપર આકાશ પણ તૂટી પડતું દેખાશે તો 
તેઓ તેને આસમાની ચેતવણી નહિ પરંતુ અલ્લાહની રહેમત ગણી સ્વય પોતાને છેતરતા રહેશે. 


૭૩૩ 


સૂરાહ પ૨ અલ-તૂર 


૪૬. માટે તું તેમને છોડી દે, જ્યાં સુધી કે તે જડી 


પ 


દિવસ આવે જ્યારે તેઆ ભયંકર ગજનાથી ઘેરાઈ 
જવાના છે. 

૪૭. તે દિવસે તેમના કરેબ તેમને કામમાં નહિ 
આવે, ન તો તેમને કોઈની મદદ મળશે. 

૪૮. અને ખરેખર જે લોકો ઝુલમ કરે છે તેમના 
માટે તે (અઝાબ)થી પહેલા પણ સઝા છે, પરંતુ. 
તેઓમાંના ઘણા બેખબર છે. 

૪૯. માટે ધીરજપૂર્વક તારા ૫૨વરદિગારના 
હુકમની રાહ જો, બેશક તું અમારી નિગરાનીમાં છે” 
અને જ્યારે તું (નિદ્રામાંથી) જાગે, ત્યારે તારા 
પાલનહારની હમ્દ સાથે તારીક કરતે! રહે. 

૫૦. અને રાતના તારાઓ અસ્ત થવાના સમયે 


પણ તું તેની તસ્બીહ કરતો રહે. (રકૂઅ-૨) 


૦ “27792, દ 


છળ 


ખ્્ઃ 
797 


૭૩૪ 


ક” 


દ્ર 


72 2 


ર્ન ક 
નહિ 


272 


લક્કી! 


પારો ૨૭ 





9 279447 
સ &જક્કડહકડ્છડડ 


કસન છૂ 
હ ઊ।36556 ન હડક 


“297797 
ક 


દ્વ 


હાડઈહ હા ઝુ જુ ઝ215 


રે છ 
જેક અક 


15023]9 વક્દ#ઠઝીઠટ5 હ 


સૂરાહ ૫૩ અલ -નજમ પારો ૨૭ 





ણા! ક 


તેનું દિલ બેવકા ન હતું. 


ખને 


અલ -નજ્મ 
"જ્‌ 5 . "હ 1 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળ અને ૦૦--ક્ાહ-,હક- 
દયાવંત છે. કાક 
૨. ખરતા તારાના સોગંદ છે. છછ» 5015 
૩. (કે) તારા સાથીએ કોઈ ભ્લ નથી કરી, ન તો ઈ“ _।«£:7.78 (2 ૬૨૯7 
સ ન છ563525૫5 ૭5 
ગુમરાહ થયો છે, બ પ્રિ ક 
-નતોતેપે | ઉપજાવી કાઢે હ ,.5,૧13:૫£44 
૪. ન તો તે પોતાના મનમાં ઉપ ઢેલી ૦૯ક૪હ્ક્હકધ૦5 
વાતા કરે છ. છ, ક 727 ન 2 વિ 
પ. તે તો તેના ઉપર ઊતારવામાં આવેલી વહી છે. 0૦52૯2596૭] 
“હ "હ" 5% મ જ 7 729 તિ દ 
૬. મહાશકિત(શાળી) એ જે તેને શીખવાળ્યું છે, ૦૮-1૭-5 4૮ 
૭. તે સર્વસત્તાધારીએ (અર્શ ઉપર) પોતાને ક પડર. :$ 
5 
કાયમ કયી. રે 22 
“ "“ “* ૦ જૂ. “ડ્‌ “ /“- ॥ 9#2 279 
૮. અને જ્યારે તે ઊંચાણોમાં હતો ત્યારે (તેણે હડ૫॥ 4:5૬ 
ક ર જ ડે ( ૦ેબજાહુક% 455 
પોતાના કલામ ઊતાયો), ક 
૯. જ્યારે તે (રસૂલ અલ્લાહની) નજીક આલો, ઉત૭5 83 ડ5 
ત્યારે (અલ્લાહ) તેની વધુ નજીક આજો. 
ડ્‌ ૦ જ જ ૦ * 997”ક»7 9૬. 9૪6 ન [4 ન દ્ર 
૧૦. જેમ સાઝ (વાજ્ત્રિ)ના બે તારેમાંથી 0૦-2૪-૦૦૫5 ૯ 
નીકળતા બે સુરો (એકતાન થઈ) નીકળે છે, બલ્કે 
તેનાથી પણ વધુ નજીક. 
"“- 5 % "ક ક ત્વિમઈ ન 
૧૧. ત્યારે જે વહી કરવાની હતી તે વહી તેણે 24 
્‌ ણ (લ્ક્રકાક ૪૭-૬૯! ૭ 
પોતાના બંદા ઉપર કરી. દા છ 
"% જ જ જ્‌ * ૧૦ મ ૧% ર 2% ન્ન 
૧૨. તેણે (રસૂલે) જ કંઈ જોયું હતું તેનાથી જેછ9 8 31ડાહડઝડઉ 





૧. આ સૂરાહ આંહઝરત સ.અ.સ.ના મએરાજ સાથે સંબંધ રાખે છે. જેમાં આંહઝરત સ.અ.સ. 
તથા અલ્લાહતઆલાની વચ્ચે કંઈપણ અંતર રહેવા ન પામ્યું હતું. 

૨. જેવી રીતે તાનપુરાના બે તારોમમાંથી નીકળતા સૂરને એક સાથે બહાર કાઢતા તારે! તે સૂરને એકજ 
ધ્વની દ્રારા વ્યકત કરે છે, તેવીજ રીતે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ બન્ને મળી એકતાર બની ગયા, એકતાન 
બની ગયા. 

૩. અલ્લાહ પોતાના નેક બંદાને એક સત્ય દ્રશ્ય દેખાડયું હતું તેની તરફ આ આયતનું સૂચન છે. 
આ સુરાહમાં મએરાજની ઘટનાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે આંહઝરત 
સ.અ.સ.નું મએરાજ રૂહાની હતું કારણકે આ ઘટના બેવાર બની હોય એવું સાક જણાય છે. જેનો 
ઉલ્લેખ આ પછી આવનારી આયત ને.૧૪માં પણ છે. 


૭૩૫ 


સૂરાહ ૫૩ 


૨-૪ ડ્‌ 


જયુ તના 


ત્ષ્ન્ે 


જ 


૧૩. છતાં પણ તેણે જે વિશે તમે 
વાર્ઘવવાદ કરશે? 

૧૪. અને ખરેખર તેણે (ઊતરતી વેળા) 
અલ્લાહને બીજી વાર પણ જોયો હતો, 

૧૫. તે સીમાના છેડે બોરડીના ઝાડ પાસે, 

૧૬. જ્યાં સદા રહેવાની જન્નત છે. 

૧૭. ત્યાં જે છવાઈ જનારું હતું .તે બોરડીના ઝાડ 
ઉપર છવાઈ રહ્ય, હતું ” 

૧૮. ત્યારે તેની (રસૂલની) આંખા અંજાઈ ન 
ગઈ, ન ભટકી ગઈ. 


૧૯. ખરેખર, તેણે પોતાના રબની મોટી 
[નશાનીઓમાંની એક નિશાની જેઈ. 
૨૦. હવે મને લા'ત અને ઝા' વિશે 


જણાવો. 

૨૧. અને ત્રીજી (દેવી) મના'ત વિશે પણ! (શું 
તેઆ ઈબાદતના લાયક છે?) 

૨૨. શું તમારા ભાગમાં પુત્રા આવ્યા અને તેના 
ભાગમાં પુત્રીઆ આવી! 

૨૩. આ તો ભારે અન્યાયી વહેંચણી છે. 

ર૪. આ તો માત્ર રાખવા પૃરતાજ નામો છે જે 
તમારા પૂર્વજોએ કલ્પી લીધા છે, જેના માટે અલ્લાહે 
કોઈ અધિકાર નથી આપ્યો. તેઓ માત્ર અટકળો અને 
પોતાના ઈરાદાઆ પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે; જ્યારે તેમના 
પાલનહાર તરક્‌થી તો તેમને હિદાયત પહેંચી ચકો છે! 

રપ. શું ઈન્સાનને જે ચાહે તે મળવું જ જોઈએ? 

ર૬. બલ્કે આ (દુનિયા) તેમજ આખેરત બન્ને 
અલ્લાહના અધિકારમાં છે. (રુકૃઅ-૧) 

૨૭. અને આસમાનોમાં ગમે તેટલા કરિશ્તા હોય, 
પણ તેમની ભલામણ કદાપી કામ લાગશે નહિ. સિવાય 


૫. અરબોમાં લ!” 


અલ -નબળ્ન્મ 
ર સારસારતસતાવસતસતવયુગાસાવાવાતાસનાનતવા..૦૦-૦૦૦....................ન........_-.-..--.-.-.2:.2-:224૦-૦૦-૦૦૦-૦૦૦૦૦૦૦-૭-૦૯૯૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૯૦૦૦૦૭૦૭૯- લ કાાાલાસસસાસસાસછ 


પારો ૨૭ 


૦ [૮ 4૮79 71 
5975 6:61 
1? %(7 20 


યી 4. 


ન 9#7# / 


૪17૫812 
૦૯54 ઇહ. ૭5% 

હ 
કડ) 5૪ 
ક 5% દઈ 
9૦% 43કહ્ા૭ટાડ 


કા 


છે “24 ડા ક 
છઠ ઘડ). 


* 7: 


89-૦2 


77772777 ૬, જ 
જે ટ*%942 7-53 84 


% ન “7૦47, -,? 
છેવ્ઝ2 “૫-૩15હ જ 


કવણાડડાઉ ડઝ્ફડા-ઝી હ 
ઝહકડ૦વ-ડ૫ક ત 
ઝત તહડડઇડકો.કઈઉડડીડા 
જેદબ્ઇપ્ટ 
હઇડત 
૦9624 કોડ 


04 હટ્ૂડાહહૂડટ્ટ 


પા ક દ્રિ 
જ 1 ડડ 5552 ર 
૪. બોરડીના ઝાડમાં અમૃતનો ગુણ હોવાની માન્યતા પ્રચલિત છે, જેના પાંદડાંને પાણીમાં ઊકાળીને 
તે પાણી વડે મૃતદેહોને નવડાવવામાં આવે છે, કે જેથી તે લાશમાં સડા ન થવા પામે. અહીં બોરડીના 
પાંદડાના ગુણને કુરઆનના ગુણ સાથે સરખાવવામાં આજો છે કે કુરઆનની તા'લીમ (શિક્ષા) સદા 
રહેનારી છે. અને તે તા'લીમને મેળવનારામાં રૂહાની સડો કદાપિ નથી થતો. 





ત, ઉઝઝા અને મના'ત નામની કલ્પિત દેવીઓની પૂજા કરવામાં આવતી હતી. 


૭૩૬ 


સૂરાહ ૫૩ અલ -નજમ પારે। ૨૭ 


કે અલ્લાહ જેને ચાહે શફાઅત “ (ભલામણ કરવા) 
માટે પસંદ કરે. 

ર૮. જે લોકો આખેરત ઉપર યકીન નથી રાખતા 
તેમણે કરિશ્તાઓને નારીજાતિ નામો! (તે) આપ્યા છે, 

ર૯. પરંતુ તેમના વિશે તેમને કોઈ જ્ઞાન નથી. 
તેઆ માત્ર તરંગોમાંજ રાચતા હોય છે, અને તરંગે 
સત્યના સામે ટકતાં નથી. 

૩૦. માટે જે અમારી યાદથી મોઢું ફેરવી લે છે 
અને દુનિયાના - જીવન સિવાય બીજું કંઈ નથી ચાહતો 
તેનાર્થી તું વિમૂખ થઈ જા. 

૩૧. તેમના જ્ઞાનની આ જ હદ છે. ખરેખર તારે 
પાલનહાર તેને સારી પેઠે જાણે છે જે તેની રાહથી 
ઊતરી ગયો છે. અને તેને પણ સારી પેઠે જાણે છે જે 
હિદાયત પામ્યો છે. 

૩ર. અને જે કંઈ આકાશે તથા પૃથ્વીમાં છે. તે 
સર્વસ્વ અલ્લાહનું છે જેનાથી તે ચાહે તો બદકારોને 
તેમની (બદાનો) બદલો આપે અને જેનાથી તે નેકી 
કરનારાઆને ઉત્તમ બદલો આપે, 

૩૩. જે લોકો મોટા ગુનાહો તથા બેશરમીના ું 
કામોથી બચતા રહે છે; સિવાય કે તેમનાથી નાની ભલા 
થઈ ગઈ હોય. ખરેખર તારે! પરવરદિગાર તો બેહદ 
બક્ષનારો। છે. તે તમારી હાલતને તે સમયથી જાણે છે, 
જ્યારે તેમણે તમને માટીમાંથી પેદા કર્યી હતા અને 
જ્યારે તમે તમારી માતાના ગભાશયમાં હતા, માટે તમે 
પવિત્રતાનો દાવો ન કરે. ખરે પરહેઝગાર કોણ છે 
તેને તે સારી પેઠે જાણે છે. (ર્કૃઅ-૨.) 

૩૪. શું તે ગુમરાહ થનારાને જોયો છે જે મોઢું 
કેરવીલે 

૩૫. મો અલ્લાહના રાહમાં તેણે થોડુંક આપ્યું 
તે પણ અણગમાથી? 


જછટ્ટ.-: 

7₹“ઝ૭?। 2 ૪૭૧૬ "27 22 ન 4. 
ઝહક્ડ#ક્ધ ડક હ 
૪9 7929 4 ર 

૦6૭-9૧5 


9હાઈ। 5) હક્ડડદડકડઈછક 
હઇડડંડઝડડડાડ ઝા 

ઝક કપ ક્ેઝઝટટ ન્ડ 
પ 

દ લયના કિ નનમત 


ડા ઉરમાં મજ 
[હ 52254 (ન માં 


ના 
જહટાડ ઝક હક્ક શમ 
&ડઇરટઇડઇડપઃ 
જ ના 2» 
કડછ 
ક કાઇટ દ જુ કક કઝકકાહ 
દ ૧ 
જેહ છન્દ 
છેવકડી! | હ4521 
છર્હ્ઝ1 કગ્ક્ટાઃ 





૬. ગુનાહગારોાના બચાવ માટે ભલામણ કરવૉ# 


૭. માનવપ્રકૃતિનું નાના નાના દોષા તરક ઢળતું વલણ, નાના પાપો કરવાની પ્રેરણા આપતા 
ઝબકારાઓ જે કોઈ અસર નથી મૂકી જતા, જેવાકે અજાણપણે પારકી સ્રી ઉપર નજર પડવી, કોઈનું 
સુખ જોઈને હસદ કરવી,આ દોષો ક્ષણિક અને અણધાયી હોય છે, જેમાં બદદાનત કરવાનું પાપ નથી 


હોતું . 


૭૩૭ 





ક 


ક 


સરાહ ૫૩ 


૩૬. શું તેની પાસે ગએબ (અદ્રષ્ય)નું ઈલ્મ છે કે 
તે (પોતાના અંજામને) જોઈ શકતો હોય? 

૩૭. શું તેને મૂસાની સહીકા (ધર્મશાસ્રા)માં જે 
કંઈ છે તે જણાવવામાં નથી આવ્યું; 

૩૮. અને ઈબ્રાહીમે જે (સહીકફા) 
પાલન કર્યું હતું તે પણ-- 

૩૯. કે કોઈ પણ બોજે ઉઠાવનાર બીજાનો 
બોજો “ નહિ ઉઠાવે; 
૪૦. અને ઈન્સાન માટે બીજુ કંઈ નથી સિવાય 
કે જેટલી તેણે મહેનત કરી હોય; 
૪૧. અને તેની કરણીને 
આવશેજ; 

૪ર. પછી તેનો પૂરેપૂરો બદલો તેને આપવામાં 
આવશે: 

૪૩. અને (દરેક વસ્તુને) તારા પાલનહાર પાસે 


નું સંપૂર્ણેરીતે 


ષ્ષ્ન્?ે 


અવશ્ય જોવામાં 


૪૪. બેશક તે જ છે જે, હસાવે છે અને તે જ 
રડાવે છે; 

૪પ. અને તે જ છે જે મૃત્યુ નીપજાવે છે, અને 
જીવન આપે છે; 


૪૬. અને તે જ નર માદાનું જેડું બનાવે છે, 

૪૭. જ્યારે વીર્ષબિંદુ ગભાશયમાં જઈ પડે છે 
ત્યારે; 

૪૮. વારંવાર સર્જન કરવાનું કામ તેજ કરે છે. 

૪૯. અને તે જ છે જે કળ - સમદ્દ્ર આપે છે અને 
દોલત આપી સંતોષ આપે છે. 

૫૦. અને તે જ શિઅરાનો માલિક છે, 

૫૧. અને તેણે જ આદ (ની કોમ) નો વિનાશ 
કયી હતો, જે પ્રથમ હતી ,, 

પર. અને સમૂદ (ની કોમ)ને પણ, અને 
તેમનામાંથી કોઈને બાકી ન રહેવા દીધે. 


અલ - નજ્મ 


પારો ૨૭ % 


7777 9૦27 9 /#.9 7 
જારી 
ઝં ક ૦2 ૦9૦ (/ (ત 27247 
જછેટ્52૭- હુપ્ડક 


17 79777247 #-ન/ન 


0ઊહ૭- 


5» 17-૦2 જનન $ક 


છતંશઝ કલી અ ડડ 





પડેબ્વ વગ» 


દ્વ હરહાઝતાટ કા 


ઉડ 


1252 નન 


%સ્‍્ઝ્ 455 


છ, ત 3૦૭, /67 
9:52 
બ્ઝ્ક્રવ્ડક 4514 


૭, 


9 હઝ હાડી દક 


ઝે કિ 77 5/99%૬ ર 
છેટ્ટૃ'પ૭ 1595 





૮. _કરણીનો બદલો કરણી કરનારોજ ભોગવશે કોઈ એક બીજાના ગુનાહોને રસ્મી માન્યતાઓ પ્રમાણે * 
(વિધિ -સિદ્ધિ અથવા ક્રિયાકાંડ દ્રારા માક નહિ કરાવી શકાય. 


* અરબોમાં શુભ શુકન માટે 'શિઅરા' નામના તારાની પૂજા કરવાની રસમ હતી. આ તારાને 


હાં 


અંગ્રજીમાં *સાઈરસ” કહે છે. 


૭૩૮ 


ત્‌13 


સૂરાહ ૫૩ અલ -નજમ પારો ૨૭ 





“% ક ૨ “"_* 5% ૧#/-૬% %4 7-૭૮ 
૫૩. અને નૂહની કોમનો પણ (પહેલાં તેણે છડે ક [888૪ જી ડઝ ક 
વિનાશ કર્યા હતો), ખરેખર તે લોકો બેહદ ઝાલિમ 
અને હદ બહારના નાકરમાન હતા. 


પ૪. અને તેણે જ (લૂતની) બદકાર વસ્તીને ક. ટ 
, બક & ક9 * ન્ન 
ઉથલાવી મારી હતી. ઉછેછક#1 49ક55૪19 
૫૫. અને તે (વસ્તી)ના ઉપર જે કરી વળવાનં * કફ (21૮ રર 
(૧૦) ક ઉ» «5 ઉડ 


હતું તે ફરી વળ્યું. 
પ૬. તો પછી (હે માનવ પ્રાણી) તારા 


પાલનહારની કઈ કઈ ને'મતોમાં તું શંકા કરતો છેહ ડં ટા 
રહીશ? 
૫૭. પહેલાના ચેતવનારાઓઆ જેવાજ આ એક 97 ક 22 
ચેતવનાર છે. છેહ9,ગ્યાહ્કઝ હ 
૫૮. (જ ઘડી) આવવાની હતી છે તે નજીક આવી છેઈ% ઠડ 
લાગી છે. 
૫૯. જેને અલ્લાહ સિવાય કોઈ ટાળી નહિ શકે. દામ 
ર છ ક ડડ હહ 
૬૦. શું તમને આ કલામથી આશ્ચર્ય થાય છે? જે 
૬૧. જેથી તમે હસો છે, અને રડતા નથી? લંડન ક્ય 
૬ર. અને તમે ધમંડથી બેપરવાઈ કરશે? બેડક 25 3 
૬૩. , અલ્લાહને સિજદોા કરો, અને તેની બંદગી છડ ન 2 
કરો “ (હોશમાં આવે). (રફઅ-૩) ઉઠાડે 59ઝઉ 





૧૦. (અ) સર્વનાશ કરી વળ્યો (બ) પ્રલયમાં જમીન કાટવાથી તેઓ તેમાં દટાઈ ગયા અને તેમના” 
ઉપર ધૂળ ફરી વળી. 

૧૧. આંહઝરત સ.અ.સ.ને માન્ય ન રાખનારાઓને પહેલાની કોમોના અનેક દાખલાઓ આપવામાં 
આવ્યા પરંતુ તેમણે પોતાની વલણ ન બદલી અને એવીજ વર્તનણુક કાયમ રાખી જેવી દરેક નાબૂદ 
થનારાઓ કરતા રહ્યા હતા. 

૧૨. તેજ વિશ્વ નિયંતા છે, તમામ જહાનોનોા ખાલિક વ માલિક છે. 


૭૩૯ 


સૂરાહ ૫૪ 


અલ -કમર 


પારે ૨૭ 


1 





અલ -કમર ઃ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 


દયાવંત છે. 


ર. (તે) ઘડી આવી પહેંચી છે અને ચંદ્ર ફાટી 


ણ 


ગયો છે. 

૩. અને જો તેઓ કોઈ નિશાની જએ છે તો મોઢું 
ફેરવી કહે છે “આવું જાદૂ તો હમેશાથી ચાલતું જ 
આવ્યું છે!” 

૪. તેઓ (સત્યનો) અનાદર કરી પોતાની 
મનોસૃષ્ટિમાં મહાલતા હોય છે. પરંતુ દરેક કોમનો એક 
સમય નક્કી થયેલો હોય છે. 

૫. હવે તેમની પાસે એવી ખબર આવી પહેંચી છે 
જમાં તેમના માટે ચેતવણી છે, 

૬. જેમાં સંપૂર્ણ શાણપણ છે;પરંતુ ચેતવણી તેમને 
લાભદાયક નથી થતી. 

૭. માટે તું તેમનાથી વિમુખ થઈ જા. (અને) જે 
દિવસે પુકારનારો તેમને અણગમતી વસ્તુ તરફ 
બોલાવશે, 


ક 


બ-ક્કઠુ-ઝાડ્રા-૩ 
2777 જતન? 


ભન 9415 કકદાડાહ્ડ4ઉ) 


$ ક## 


“કઝા 


ક 
બ્ક્સ્ઝ 


4.2, 


છક હકટક્ઉડાક ઉ 


છ હટ: 
ઉ) હ ડચડ દદ 


જ્# 97 “297 “૫.૦ 


બકઇ૭દડદઝઈ્ક્કડક્ 





૧. ચાંદના બે ટૂકડા થતા જોવા ઈન્સાનની આંખ માટે કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ હોય કે ન હોય પરંતુ 
આ એતિહાસિક અને ચમત્કારિક ઘટના બનવા પામી છે તેમાં કોઈ શંકા નથી; ન તો કુદરતના તમામ 
રહસ્યોની સંપૂર્ણ સમજ રાખતે। હોવાનો કોઈ દાવા કરી શકે છે. 

આંહઝરત સ.અ.સ.ના સહાબી હઝરત ઈબને મસૂદના ધારવા પ્રમાણે ચાંદના ટૂકડા થયા હોવાની 
ઘટના આંહઝરત સ.અ.સ.ના જીવન દરમિયાન થવા પામી હતી. ઈમામ ગઝાલી તથા શાહ વલી 
અલ્લાહના મંતજ્માં ચાંદના ટૂકડા ન થયા હતા, પરંતુ અલ્લાહે જોનારાઆને એવાજ આભાસ કરાવ્યે 
હતો. હઝરત ઈબને અબ્બાસ અને શાહ અબ્દ્લ અઝીઝના મંતબમાં ચંદ્રગ્રહણ જેવું કંઈ થવા પામ્યું 
હતું. કંઈ પણ હોય પરંતુ કાકરોની ચાંદના ટૂકડા કરવાની માંગણી ઉપર આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમયમાં 
થએલા અનેક મો 'જીઝાઓમાં આ એક મો 'જીઝા હતો. કાફરોના સવાલનો જવાબ તેજ ક્ષણે તેમને મળી 


ગયો હતો, માટે તે એક સાધારણ ચંદ્રગ્રહણ ન હતું. 


૨. કાકરે। માટે ગણત્રીના દિવસોજ બાકી રહી ગયા છે. તેમના પરાજ્યને। કેંસલો અપાઈ ગયો છે. 


૭૪૦ 


સૂરાહ ૫૪ અલ -કમર પારે! ૨૭ 


ભ જ ક જ * ક જો “૧% ક બ ક 2 227 999(-૮7 ત્ર 
૮. ત્યારે તેમની આંખો મિચાયેલી હશે અને તેઆ ઝ્ટંઇ્‌ડાડકાડટડક કાડડ 
કબરેમમાંથી તીડોની જેમ ઊભારાતા ચોમેર નાસભાગ 


2%.૮49?%,.7 


કરશે, (અને) બે ક ગમ 
૯. પુકારનારા તરક ત્વરિત ગતિએ દોડતાં કાકરા | ક દા ક 
કહેશે 'આ ખરેખર બહુજ સખત દિવસ છે. દ 3% 
૧૦. તેમની પહેલાં નૃહની કોમે (સત્યના) ઈન્કાર »,.26€2-. ક ?ન્‍ડ ક 
કયી, યાને અમારા બંદાને ખાટો ઠરાલો. અને તેને રા કડ ટક પ્રક 
દીવાનો તેમજ નકરત કરવા લાયક ઠરાવો. 7 92, 9992 


“ર ક જ “ * ૪ (ક્સ્5 9 ૫૪99-૬૦ 
૧૧. જેથી તેણે પોતાના રબને દઆ કરી કહ્યાં “હું જ 


શ રુ હે ક સ ન7,9(4 792 .૬7 ક નક 
તો હારી ગયો છુ,તુ જ (મારી) સહાયતા કર. 5525 હ વ જ 
૧૨. ત્યારે અમે આકાશના દ્વારો ખોલી તેમાંથી 


ર ન2૭2, ક તિ ત્ર ૦ (₹ર[૮ 9 777 

ધોધમાર પાણી વરસાવ્યું. ' બ ક કન્યાડીદન્ડ 

ી કે જે “૧ ક જ ડો વ ન કનક 49૬274 

૧૩ અને અમે ધરતા કાડી તેમાંથી દ ળની ક્ર ઉ ર૫૬ ૫ પ 
ધારાઆ વહેડાવી અનેલબન્ને)જળ પ્રવાહો પોતાનું છ 


ત ત ુ ન્‌ €? , 9? 2.4 
નિર્મિત કાર્ય પૂરું કરવા માટે ભળી ગયા. જેક્ડ્કંગક 
૧૪. અને નૂહને અમે ખીલાર્થી જોડેલા પાટીઆ કા 919. 
(ના વહાણ) ઉપર સવાર કયી. જડ ૭2૬ 

શ જે શ “ડ્‌ ણ જડ ર ક 7. 24 
૧૫. જે અમારી દેખરેખ નીચે તરતો રહ્યો. આ (7 5552 જાણ પ્ર 


તેનો બદલો હતો જેને (લોકોએ) તરછોડયો હતો. , 
૧૬. અમે આ (ઘટના)ને એક નિશાની બનાવી ૦૬5૭-૪૬ ન્‍ઇડ ક 
હતી, (પરંતુ) કોઈ છે જે તેનાથી નસિહત લે? ર 
૧૭. (જોઈ લો) પછી મારો અઝાબ કેવો બાબાના 
(ભયંકર) હતો અને કેવી હતી મારી ચેતવણી! . ૦2૭૩૩ હ્્ટડ#ડ્ડ 
૧૮. અને ખરેખર અમે કુરઆનને બોધ ગ્રહણ ૦/૭વઈ્ડા8 સ ક 
કરવા માટે સરળ બનાવ્યું છે, પરંતુ કોઈ છે જે 
તેનાથી નસિહત લે? 
૧૯. આદની કોમે પણ ઈન્કાર કર્યો, પછી મારે કકથ 
અઝાબ કેવા (ભયંકર) હતો અને મારી ચેતવણી કેવી . છટ્રહ્ઝડહી હહ 
હતી! 
૨૦. તેમની ઉપર અમે કદાપણ ન ટળનારી હ્ર*ક૭ દિ 55 છ હ્ડહાઝીઉ 


' બદબખ્તીવાળા દિવસે પ્રચંડ વાવાઝોડું મોક્લાવ્યું. 
ક ઉ 


લવણ. વ-લામ ડડ. ત ૫, 





“--ૂૂૂન્‍કનન-ન------.-0488--.-.---૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦.............................ાનતલ 5... ૦૦૦...૦-.....ન.ન..નન. 
૩. હઝરત નૃહ અ )ની કોમ અરબિયાની ઉત્તરમાં ઈરાકમાં વસેલી હતી. આદ દક્ષિણમાં હદરામૂત 
યમનમાં હતા, જ્યારે સમૂદ ઉત્તર દક્ષિણમાં હિજાઝ તથા કલ્સતીનમાં વસેલા હતા, અને પાયમાલી 


વહોરનારી લૂતની કોમ સદોમ તથા ગમુરામાં, ક્લસ્તીનમાં વસેલી હતી. આ સર્વ કોશની દુર્દશા તેમની 
નાકરમાનીઓના કારણે થઈ હતી. 


૪. આ જળપ્રલયથી હઝરત નહ (અ)ની કોમને વિનાશ થયો હતે. 
૭૪૧ 


સૂરાહ ૫૪ અલ -કમર પારો ૨૭ 


ન ક 9 7 જા 97૬૬૫ ન 

૨૧. જે ઈન્સાનને ખજૂરીના થડની જેમ ઊંચકી છુ) ક્યુ કદ્ાગ્ક ટઝહાદ્ુ 
કૅકતું હતું. 

૨૨. (જુઓ) મારે અઝાબ કેવા (ભયંકર) હતો ૦%5ડ૩ડડડ#ડડ 
અને કેવી હતી મારી ચેતવણી? પ ક. ૪ 

- ક આ ઝે 155561 ઝી હા 15:55 હ 

૨૩. અને ખરેખર અમે કુરઆનને (સમજવા ક 

માટે) આસાન બનાવ્યું છે. પરંતુ કોઈ છે જે તેનાથી 


નસિહત લે? (રુૃકૂઅ-૧) 


ર૪. સમૂદ (ની કોમે પણ) ચેતવનારાઆને જઠ્ઠા 22, 997₹ 97૬ 
ઠરાવ્યા. જેટવ્ડ0 29 હ્ગ્ગ્ન 
“ “5 .-: 9: નત. ૨ ૬.,247972 4 ન ૭૮774 

ર૫. અને તેમણે કહ્યાં. શુ, અમારામાંનો એકજ હ413)] દ કડ ક 16૭45 958 
વ્યકિત જે કહે તે પ્રમાણે અમે અનુસરીએ? તો અવશ્ય , 

ન. ક કે છ ?-ન ળક“ 

અમે ખુલ્લી ગુમરાહીમાં પડી જશું, દોવાના ગણાશું . %ર્ચ્ગ્ડપ્ટટડ 

ર૬. 'શું અમારામાંથી કેવળ તેના ઉપરજ કટ 

હાડ ઉક 


નસિહતની વહી ઊતારવામાં આવી છે? નહિ, તે પ હડક 
ખોટી બડાઈઓ હાંકનારે છે.” જન ડી 
ક સે ૦ ક. “૮ ન્ય 

૨૭. દહાડા ચડતાજ તેમને ભાન આવી જશે કે દા 
ખોટી બડાઈઓ હાંકનારે કોણ છે! 9ર 1 છક્ન્‍ંગગ્ક-ક 


૨૮. “અમે તેમની કસોટી માટે એક ઊંટડી ,7:..: , (4 9? #.2. 
ણ ક ૧ ક ણ. પી દી થૂ ૧૬ હિ. ૧૧ ક કહ ક્સ્ તી 8 [5] 
મોકલશુ માટે તુ તેમનાં હાંલચાલ જોતો રહે, (હે ક 


સાલેહ) ધીરજ રાખ. છ) ન 


“" સ, 2 


ર૯. “અને તેમને કહે કે (ઊંટડી તથા) તેમની નાદ 
“% જે 55 મરે કડ 2 કક ક કિ “77! ક 
વચ્ચે પાણી વહેચાએલું છે માટે પ્રત્યેક પોતાના વારા ષે “5૬૬૪ છડી ન્ડ 


પ્રમાણે (પાણી પાસે) આવે.' કક જ 
૩૦. પરંતુ તેમણે પોતાના એક સાથીને બોલાજો ૦ગ્ક્વ 

જણે ઊંટડીને ઘૂંટણીએથી કાપી (મારી) નાખી. છ કકક ૭ ઈડ્કર્કાડ!5245ુ 
૩૧. (પછી જુઓ) મારે અઝાબ કેવો (ભયંકર) ગાઈ 

હતો અને કેવી હતી મારી ચેતવણી! 9૭-૩૯ 55૭૪ 


૩૨. અંતે અમે તેમને એક ભંયકર સૂસવાટો .,4ત૮- ૮%: ૮7૪7-27 ? _77(7;2 2% 
સે ચે! હે કે ન રે [3 2 ૪૫ પ: 
મોકલ્યો જેથી તેઓ સુક્કા ભ્સા જેવા થઈ (ઊડી) ક્પ્ધ્ડ 2 ૧૬૦ લક ડ્ફઝનદાંડ5 ળી 


ગયા. (૬) છે પ *2) ક 


૩૩. અને ખરેખર અમે કુરઆનને બોધ લેવા ન દ [૬5 જુ: 
છે, પરંતુ છે કોઈ જે 9/&ઝહઝકંપ્રડા,ઇ,ડ 


માટે બહુજ સહેલું કરી દીધું છે, પરંતુ 
તેનાથી નસિહત લે? 





૫. ઊંટડીને પાણી પીવા માટે વારો આપવા એક શુભ તથા સવાબનું કામ ગણાતું. 
૬. જેમ અનાજના સૂક્કા ભોથાં છૂંદાઈને ભૂક્કો બની જાય છે તેવી રીતે અઝાબના પરિણામે તેમની” 
દશા કિમત વગરનાં ભાથા જેવી બની ગઈ અથવા તેઓ હવામાં ઊડી ગયાં. 


૭૪૨ 


સૂરાહ ૫૪ અલ -કમર પારો ૨૭ 


૩૪. લૂતની કોમે પણ રસૂલાને જ્હા ઠરાવ્યા. ઉ, યે રિ 
૩૫. ત્યારે અમે તેમના ઉપર પથ્થરોની વષા કરી, ક, ન ક 
સિવાય લૂતના પરિવાર ઉપર, જેને અમે સૂયીદય પહેલાં ભક ૭» 6] ગડત 3] તિ 

બહાર કાઢી લાવ્યા. 

૩૬. આ અમારા તરકથી ઉપકાર હતો. આવી ા કક 
રીતે અમે ઉપકાર માનનારાઆને બદલો આપતા રહીએ જક ૦2૭ હાઉ ઝં વ 
છીએ. ક 

૩૭. અને લૂતે તેમને અમારી પકડ વિશે ચેતજો ઉડ ઇહદફડીઝ ૪536 “456 
હતો પરંતુ તેમણે ચેતવર્ણી વિશે રકા કરી. 


કે ક 7297 કુ» ન #” ?259:#,૬7# ?:- 

૩૮. અને તે લોકોએ તેને મહેમાનોથી દૂર ક ઉ-ડ5ત4 5૭૬૬2206૭54 
હટાવવાનો અને તેમને” ઉઠાવી જવાને પ્રયત્ન કા 
કયી. જેથી અમે તેમની આંખોમાં અંધાપો નાખી જેડ 2 હાઈટ 929૫5 


દીધો. (અમે કહ્યાં) “હવે તમે મારા અઝાબ અને મારી 
ચેતવણીને સ્વાદ ચાખોા.' 


કડ ન મ જ ન 5 ન. -દ.2 તિ ૮ 
ન 6 કૂ ફી ક 
5 થી પરોઢિયું થતાંજ તે ન ટળનારા અઝાબે છ 5535 મ્ઝેગઞ્ક્ટ-૦૫૫૦ 5 
તેમને (અચાનક) ઘેરી લીધા. 


૪૦. (અમે કહ્યાં) “હવે તમે મારા અઝાબ અને 24. -₹27.79292 4 
જ ( જ ધ) “ષ્‌ ક પી 0-૦-૩૩૯૦ છપ 199૫5 
મારી ચેતવણીનો સ્વાદ ચાખો. ત 


સ હ ૧ ન “૧ ન દ. ૮8» 17729 1 922 2૮7 “5૮ 
૪૧. અને અમે કુરઆનને સમજવા માટે સહેલું 6 હડ ઈ હ, 85 
કરી દીધું છે, છે કોઈ છે જે તેનાથી નસિહત લે? #* શ 
(રકૂઅ 5) 
૪૨. અને કફિરઓનની કોમ પાસે પણ ચેતવાનારા «૦૭૦; નિ 4 
ઉ ૭%ઝં ક 


પહેચ્યા હતા. 

૪૩. (પણ) તેમણે અમારી બધી નિશાનીઆને થય 22 [ડે હટદા દિ 
જી, ઠરાવી, જેથી અમે તેમને એવી પકડમાં લીધા 
જ એક ઝબરદસ્ત, શકિતશાળીની ભીંસ હતી' 

ક, શ તમારામાંના કાકરો તેમનાથી ડે-52 ન જી હ કાં ક ગ 
બહેતર છે અથવા દિવ્ય ક્લામમાં તમારા માટે કોઈ 
છૂટ રાખવામાં આવી છે. છ 





૭. લોકોએ હઝરત લૂત(અ)ને તેમના મહેમાનોથી દૂર કરવાની કોશિશ કરી કે તેઓ મહેમાનેને 


ઊઠાવી જાય પરંતુ તેઓ કાવ્યા નહિ. તે મહેમાનો બાદમાં ગૃપ્ત સ્થળે ચાલ્યા ગયા હતા, અને કરી દેખાયા _ 


નહિ, અર્થીત અલ્લાહે તેમનું લક્ષ મહેમાનો તરકથી હટાવી દીધું હશે. 
૮. “શું કુરશી પોતાને નૂહ, હદ, લૂત અથવા મૂસાની કોમથી વધુ બળવાન સમજે છે ' કે તેઓ 
અલ્લાહની સઝાર્થી બચી 'શકશે?' 


૭૪૩ 











સૂરાહ પ૪ અલ -કમર પારો ૨૭ 





૪૫. શું તેઓ કહે છે કે તેમનું લશ્કર કતેહ પામ્યું % :*792 27-27 27#*2727 
છે? %/હ્ૂહક્૦૯૪»»-4 
૪૬. (તો) હવે તેમના લશ્કરોને શિકસ્ત દ... ક 
૦ “ ક. ક્ર જફ ક કા 72971,#7272?27 
આપવામાં આવશે અને તેઓ પીઠ ફેરવી (નાસી) ઉઝળ૭હ૪»%ક%52૪-.-ક- 
જશે. 


જ 


૪૭. બલ્કે તેમના માટે નક્કી થએલો સમય તે ઘડી ક. ક 
જ કે ૧% કક ક કે 64.ડ)1૬.4 7 9“.મ૫7₹£7 ન 
(કયામતની) છે જે ઘડી બેહદ આકતરૂપ અને બેહદ ઉઝર ૭૯24-5195 9૫૭૭૦ વા. 6: 
કડવી હશે. 
૪૮. ખરેજ, ગુનાહગારેો ગંભીર ભ્લમાં છે અને જ ક રટ. 
તેમની અક્કલ બહેર મારી ગઈ છે. ભક ક્ટ હે હલ્ક હ) ૯“ 


૪૯. તે દિવસે તેમને ઘસડીને ઊંધ-મૂંધ “” 13555: ધ ડય ડડ 
આગમા કૅકવામાં આવશે, (અને કહેવામાં આવશે) બક ણ ઇર ર 





6“ “૨% જ% જી ”તત ન 
દોઝખની દાઝનો સ્વાદ લો. ક 
૫૦. ખરેજ અમે દરેક વસ્તુ પ્રમાણસર પેદા કરી ની 

"“% ન “% ન ન“ -% જુ ને “ “7...” 
૫૧. અને અમારો હુકમ તો જાણે આંખના એકજ ૮૧10 બર ₹ 57 ૧1(₹7217 
ભરન્વ્ડ * ટૂ 5૭ ક ઝ્ન્જ » 


પલકારે. કિ 
પર. ખરેજ, અમે તમારા જેવી અનેક કોમોનેો 


ન કરી ચૂકયા છીએ. શું તેનાથી કોઈ ઈબ્રત ર્વ ક હાઉ 
બોધ) લેશે? 





૯. આ ભવ્ય પેશગોઈ (આગાહી) મક્કાની બળવાન ક્ોજના જ્બે બદરના પરાજ્ય સાથે સંબંધ 
રાખતા હતાં. તે સમયે મુસ્લિમ ફોજ સંખ્યાની તથા હથિયાર સરંજામની દ્રષ્ટિએ બહુજ કમઝોર હતી, 
અને જ્ગ શરૂ થતાં પહેલા આંહઝરત સ.અ.સ.એ અલ્લાહ પાસે દુઆ માગી કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, 
આજે હું તારી પાસે તારું વચન પૂરું કરવાની પ્રાર્થના કરું છું. જો આ નાનકડું ટોળું આજે નષ્ટ થઈ 
જશે, તો તારું નામ લેનારા આ ધરતી ઉપરથી સદંતર નાબૂદ થઈ જશે.' (બુખારી). આ દુઆ બાદ 
આંહઝરત સ.અ.સ. પોતાના ખેમાની બહાર આવ્યા અને આ આયતની તલાવત કરમોવી “હવે તેમના 
લશ્કરોના પરાજ્ય થશે અને તેઓ પીઠ ફેરવી (નાસી) જશે.' 

૧૦. બદરનોા પરાજ્ય કુરેશો માટે એક મોટી બદબખ્તી હતી. તેમની આબરૂ તથા સત્તાના ચરેચરા 
ઊડી ગયા. અને તેમના લગભગ બધા સરદારે। મારયી ગયા. જેમનાં શબોાને ઘસડી ઊંડા ખાડામાં કૅંકવામાં 
આવ્યા હતા; ત્યારે આંહઝરત સ.અ.સ. તે ખાડાના કિનારે આવીને કહ્યાં *શું જેનો તમને તમારા 
પાલનહારે વાયદો આપ્યો હતો. તે તેમને મળી ગયું? જેનું મને મારા પરવરદિગારે વચન આપ્યું હતું તે 
મને તો આજે મળી ગયું છે.' (બુખારી કિતાબુલ-મગાઝો) જ્બે બદરમાં કુરેશોની શિકસ્ત એક 
વીજ્ળીના કડાકાની જેમ આવી, જે સંપૂર્ણ રીતે તેમના ઉપર એકદમ કરી વળી હતી. તેમની 
જાહોજલાલી આંખના એક પલકારામાંજ નષ્ટ થઈ ગઈ.' 





૭૪૪ 


સૂરાહ ૫૪ અલ -કમર પારે! ૨૭ 





પે સ જ કડ લિ 9/7 #ૃ?૬ ૧.2 
૫૩. અને તેમના તમામ ડહુત્યો છટઝ1હું કઝ દડા 
આમાલનામામાં લખાએલા છે. ન 97. ક 
૫૪. અને તેમાં દરેક નાની મોટી બાબતની નોધ ક્ટ 
થએલી છે. ઝનસ્ટ્ડ ક 
૫૫. બેશક, પરહેઝગારો બગીચાઓ તથા ઝરણાં વચ્ચે છેલ? હ્ર્ડ-- હડક૭) 
હશે. 7972; ₹ 


કિ ૫-૭ ્-*ે૦ હક 
૫૬. તે સર્વસત્તાધારી સાથે સચ્ચાઈની રાજધાનીમાં છ્ઝકહાઝ#ડઝહુન હ્ૃૃછ્ 
(નિવાસ કરશે). (રફઅ-૩) 





૧૧. ઈન્સાનના કિં નાનામાં નાની નેકો અથવા બરદીના કુદરતના નૌમાએલા નિયમ પ્રમાણે 
નીકળતાં પરિણામોને રોકો નથી શકાતું. 


૭૪૫ 


પપ અલ 


સરાહ 


-રેહમાન 





અલ -રેહમાન 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને . ઉક પાક 
દયાવંત છે. 

૨. (તે) રહેમાન (કૃપાવંત) જ છે. ઉ હઠ્ક્ક્ઝા 

૩. (જેણે) કુરઆનનું શિક્ષણ આપ્યું. ઉઠા ાડ 

૪. તેણેજ ઇન્સાનને પેદા કયી. નુ 

૫. (અને) તેણેજ તેને સ્પષ્ટ બોલતાં શીખવ્યું. _ ૦૭ ગ્રહ 

૬. સૂર્ય તથા ચંદ્ર તેમની વ્યવસ્થિત ચક્રમાં ૦૭4 4ડદ 
(ચાલતા જ) રહેશે. ઉંઠડ55 જ બ ક 

૭. અને વેલા તથા વૃક્ષો (અલ્લાહનેજ) જ 
સિજદા કરતા રહેશે. છઠ્ઠ કસ્ટડ।। વસ્યા 

૮. આકાશને તેણે અદ્ધર રાખ્યું અને મિઝાન' 6 ૪ લી 
કાયમ કરી, જા હમરાઝ 

૯. કે તમે પરિમિત' હદથી બહાર ન જાઓ. જેથ્ટુપઝાહું 55551 હ 


૧૦. માટે ન્યાયપૂર્વક તોલ કરે અને માપમાં 
આછું ન આપો. 

૧૧. અને તેણે ઘરતીને (પોતાના) મખ્લૂક માટે 
કાયમ કરી છે, 

૧૨. જેમાં દરેક પ્રકારના કળ તથા ગુચ્છાદાર 
ખજરીઆ છે. 

૧૩. અને કોતરાંવાળું અનાજ તથા સુગંધિત 
જડીબૂટીઓઆ છે. 


બ્હાર ઝકઝડઈટઝડ 
6 છા પ્ક્જવ્ઝી; 

ભેટ 040 કઝ 
જેઠાકડહ્ડકરડર્ટ5]4 


ટિ નિ 


* “સિજદો' આ અરબી શબ્દોના કુરઆન-મજીદમાં ઘણી જ્ગ્યાએ પ્રયોગ થયો છે જ્યાં તેનો ભાવાર્થ 
નમવાનોા નથી લેવામાં આવ્યો. અહીં પણ તેને અર્થ “હુકમની તાબેદારી' અથવા “આજ્ઞા કે ઇચ્છાને 
આધીને થવું” તેવા નીકળે છે. 

“મિઝાન! ત્રાજવા, સારાસારનો વિવેક, ઈન્સાક, દરેક વસ્તુનું પ્રમાણસર નિ્મીણ પૃથ્વીનું તથા 
અન્ય ગ્રહોનું પોતાની મયાદીઓમાં રહી ભ્રમણ કરવું,” 'સમતુલા' ,પરિમિત, “માપસર અંદાજાથી' 
વગેરે વગેરે. 

૩. અલ્લાહ તરકર્થી મુકરર કરવામાં આવેલી હદોથી બહાર ન જાઓ. 


૭૪૬ 


સરાહ પપ અલ -રેહમાન પારે ૨૭ 


૧૪. તો (હે ઇન્સાના તથા જીન્ના) તમે બન્ને છ 5 ડડકાહપ 
તમારા પાલનહણારની કઈ કઈ ને'મતોનો ઈન્કાર કરશો. 
નડે ્ "હ જ છે] ૬૧7? કકે ક જ 
૧૫. તેણે ઇ સાનને ઠીકરા વી સૂક્કો છ/કડા#પકંડડ ડડ 
ખણખણતી માટીમાંથી પેદા કયા છે. રી ૌ“ક્ ન 
ર જે ઝે જે પ કી સે 1 ક 
૧૬. અને જીન્નને તેણે અગ્નિની થ્રકેડઇ્ટગઝડડ હક્ક્3 
જવાળામાંથી પેદા કર્યે છે. દ 
૧૭. તો. (જીન્નો તથા ઇન્સાનો) તમે બન્ને ણા 
તમારા સર્જનહારની કઈ કઈ ને'મતોનેો ઈન્કાર નરન 52-25 
કરશે? 


૧૮. જે બન્ને ઉદય સ્થાનોનો તથા બન્ને અસ્ત 
સ્થાનોનો માલિક છે! 


€ શ. શ૦ટ * -.- શન જ ટ 
છછઠ*ોવ્ડ55 ૭5૫૭ 


૧૯. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ બજક 54. કકે કાડ 
ને'મતોને ઈન્કાર કરશે? 

૨૦. તેણે બે સમુદ્રો“ એવી રીતે ચલાવ્યા છે કે ઠઠ દ તદ 477 
જ (યથા સમયે) બન્ને મળીને એક થઈ જશે. પ 

૨૧. (અત્યારે) તેમની વચ્ચે આડ છે જેથી ઊં ડડ ટક 
એકબીજામાં દાખલ નથી થતા. 

૨૨. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ ૦ટ્ટડઉપડઉુડ ા ડુ 
ને'મતોનો ઈન્કાર કરશે? ક કે! છ 

ર૩. જ સમુદ્રમાંથી મોતી તથા પરવાળા નીકળે હ જ કં રાડ, ટંક ક 
છે. 

૨૪. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ અજ જ. ક 2 
ને'મતોનો ઈન્કાર કરશે. છ ૯.9 પડ છોટ 


ણ. ૦ બ જ ૦ શિ ક. ₹- ૮૮૮ ૦? ફી જસ 7? 7 
ખે 6૪ 6૪ ક દ્ર 
૨૫. અને ઊંચા વહાણા (પણ) તેનાંજ છે_ %્રડ્ઝ્ઝઇ્ાહડ્ડ્કડા 21ક) 555 
સમુદ્રની (સપાટી ઉપર) પર્વતોની જેમ ઊભા હોય છે. 
૨૬. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ જ નાકા. ટાટ 
ને મતોનોા ઈન્કાર કરશો. (રુકૃઅ-૧ ) છઠ્ઠ ટ્ર કાટ 


કૃ 





૪. બન્ને અર્થીત ઇન્સાન અને જીન્ન. આ બન્ને પ્રકારો માનવ પ્રાણીનાજ છે. એક વર્ગ, તા'લીમ 
યાકતા, દાનેશમંદ, સમજદાર, બાઈખ્લાક (સભ્ય), અને ગુણિયલ છે, તે ઇન્સાન ગણાય છે. બીજ વર્ગ 
પણ માનવ પ્રાણીજ છે, પરંતુ તે અશિક્ષિત, જડ, જાહેલ, જગલી અસભ્ય, બદકાર, નાદાન, અવિવેકો, 
ઝાલિમ, અસંસ્કારી, બદહવાસ ભરેલો હિસક પશુવૃત્તિવાળા છે, જે જીન્ન ગણાય છે. 

૫. “આગમાંથી પેદા કયી'નો ભાવાર્થ તેમની આગ જેવી ફ્રિતરત છે. એવા વાતાવરણમાં તેમને 
ઉછેરવામાં આવ્યો હોય જ્યાં ઝુલમ, જહાલત, બદકારીઓ અને અન્યાયનું રાજ્ય હોય. બદઅમની 
અસંસ્કારીતામાં જહાલતમાં પરવરીશ પામેલાને જીન્નાની અલંકારિક ઉપમા આપવામાં આવી છે. 

૬. રાતો સમુદ્ર તથા મેડીટેરેનીયન (ભ્મધ્ય) સમુદ્ર જેને સુએઝ કેનાલથી જેડી દેવામાં આવ્યો છે. 
અથવા અમેરીકામાં એટલાંટિક તથા પેસીકીક મહાસાગરનું પેનામા કેનાલથી જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે. 


૭૪૭ 





સૂરાહ પપ અલ -રેહમાન પારો ૨૭ 


નલીન વન. મત. તા-.નાર-૦સ%.--તાન... 





ર૭. આ સર્વ જે કઈ (પૃથ્વી ઉપર) છે તે સર્વ “77-22 
વિનાશમય છે. હાક પત હ ઠડ 
૧ હો ક દ ર જ 2 *૦77 
ર૮. અને માત્ર તારા સર્જનહારની હસ્તીજ જરકા/8-15 દ કે 
ન” કુ ન” * કન 


બાકી રહેશે, જ બૂલંદ શાનવાળો છે, કૃપાવંત છે. લિ કી દડ 
જ જ જ્જ ક ૧૦ 1” ધ# મે 
૨૯. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ ઊછ્ટ૭:ન્ટ્રટશ્ઝછ્ટઝ 
ને મતાની ન શે? ઈ 4% ક છા ૨ કુથેન 
ને મતોના ઈ કાર કરશો; ર કજ ાહડ૦-- 
૩૦. આકાશો તથા પૃથ્વીમાં રહેનારા સા તેનીજ ક ટ 
પાસેથી માગે છે અને દરરોજ તે એક નવી પ્રવૃત્તિમાં 9ર 
હાય છે. 
૩૧. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ છુ “જ. "રડ 
ને મતોને। ઈન્કાર કરશો, છેઇ્#૭૩- પ5 શ્ઝોછઝટ 
ખૂ કે ૧% ૭ ક ફર જ ટ 1-46 7 શ્ર 2 92 નત 
૩૨. હે બન્ને પક્ષા ટૂંક સમયમાંજ અમે છે 451 ; દ 
તમારા તરક ધ્યાન આપશું. ક 
“ જો ર” નહિ 7? દ્ર ન મ વિ 
૩૩. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ ૦25 2 કા 
ને મતોાનેો ઈન્કાર કરશે. 
શ "ડ્‌ “ જ 1 5 
૩૪. હે જીન્ના તથા ઇન્સાનાોના સમૂહો, ગડા ટ્રે ઠુઝોુડચ 
િ 92 227 


આસમાનો તથા ધરતીની હદમાંથી બહાર જવાની જે 
તમારામાં શકિત હોય તો અજમાવી જુઓ પરંતુ તમે 


55.2 કા ડડ હામહ#ાઇ ઇડ 


ક શિ મી 
પરવાનગી વગર નહિ જઈ શકે.” જટ 5૭2૭55 

૩૫. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ “જ. '૩'-4 
ક છે - -,૪૪-૬-હ્ાડુ 
ને 'મતોનોા ઈન્કાર કરશો? ત ષ્ટ 


૩૬. તમારા ઉપર પ્રચંડજવાળાઓઆ તેમજ ધૂમાડા 7. ૬.2 ૪3 હ 


જિ ૦ “% "૧ જ "% " મ. ક કે ષક કાડડ ન ત (દિ 

છોડવામાં આવશે અને તમે બન્ને તેની સામે ટકો નહિ ૬"“ત્ટ252 ર હ્ટ 

શકો. ૦હ%5-4 44 
૩૭. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ ક 

5.૦. ૨. જ મ. ક 

ને મતોનોા ઈન્કાર કરશો? જેડ છ કો હુ 


૩૮. તા. જ્યારે આકાશ કાટશે અને રાતા ચામડા ટા રી 
મ ન શ્ર કક કહ હક કક 
જવું તુ થઈ જશે (તે અંતિમ ઘડીએ તમારું શું પક દડડાદર્ડડ। 8 


થશે). 





૭. આ બે પજ્ઞા, પૂર્વ તથા પશ્ચિમની સૂપર પાવરે। અમેરિકા તથા રશીયા/ચીન થઈ શકે. “મૂડીવાદ” 
તથા “સામ્યવાદ' પણ બની શકે છે. 

૮. (અ) કિલોાસોકકી તથા સાયન્સના મહાન ગણાતા સંશોધનો (રીસર્ચ) હજી સુધી કુદરતના 
રહસ્યોના એક અંશ સુધી પણ નથી પહેચી શક્યા. અલ્લાહની બાંધેલી હદો સુધી પહેચવા માટે 
ઇન્સાનના પ્રયાસોની સકળતા તો અલ્લાહના અધિકારમાં છે. (બ) અમેરીકા તથા રશીયાના રેકેટ દ્રારા 
બીજા ગ્રહોમાં પહોંચવાના પ્રયાસોને સફળતા આપવી અલ્લાહના અધિકારમાં છે. 

૯. ન્યુક્લીઅર હથિયારોના ઉપયોગથી વાતાવરણ ઉપર ખનનો રંગ ચડી જશે. 


૭૪૮ 


સૂરાહ ૫૫ અલ -રેહમાન પારો ૨૭ 


૩૯. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 
ને'મતોનોા ઈન્કાર કરશો? ૭૭95 દી છ કકાર 
૪૦. તે દિવસે ઇન્સાના તથા જીન્નાને તેમના દ કૃ'૪ 2. (;:. -.9: મે 
ક્ષ જ * ક "% ૦ જ નશ 2 (ક * ન 459 ક 
ગુનાહો (ના કારણે) વિશે પૂછવામાં નહિ આવે”, બબક “૧૬5 ૭પ ા 
પિ. ૫ શે 5 હુ 2 
, ૪૧. તા તમે બ ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ જટ છી ક ઝાહ જાડ 
ને મતોનોા ઈન્કાર કરશો? 
૪૨. ગનાહગારેને તેમને ચેહરા ઉપરથી આળખી 27 9 _,૮૮ 2 ન દ? 2%1% 2797 9979 2-22 
મ “ડ્‌ “*« 5“ ન ન ન 9૯62 ટ પ સઘન ૩ 
કાઢવામાં આવશે અને તેમની ચોટીઓથી તેમજ કપડ કૂં “નકપ્છક કે 


ન“ ધિ ક જ ક “ ર 2” 
એડીઓથી તેમને પકડવામાં આવશે, જે કહી 
૪૩. તો તમે બન્ને તમારા પરવરદિગારની કઈ વ મી 

"9 “ “જ “હ “ધા પ ત્ન્‌ 
કઈ ને મતોનોા ઈન્કાર કરશો? જ્છહકડ ઝદ પ 

૪૪. (ત્યારે કહેવામાં આવશે) આ છે તે જહન્નમ -*-?9 મ 
“હ ક પ છટક 
જનો ગુનેહગારો ઈન્કાર કરતા હતા. 

૪૫. તેઆ જહન્નમમાં ઉકળતા પાણીમાં %ઠ્ાડ્ન્ટ નાડ કુ 
આળોટતા હશે. 

૪૬. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ છ ગા. . ઈઝ 
ને મતોાનોા ઈન્કાર કરશો? (રુકૃઅ-.૨) ૭ “કાઠ 
૪૭. જે જકિત પોતાના પાલનહાર સામે ક 4: ૬૯૭૦ 

કક ક “ “ છહ્ઠચડવડ કિ હડ હસ 
(ગુનાહગાર બનો) હાજર થવાથી ડરે છે, તેના માટે બે 
બગીચાઓ હશે. 

૪૮. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ ઝે લિ ર ખટ, 
“9 “. “ બો? છછ ક #ઝદ્ધ ે 
ને મતાનોા ઈન્કાર કરશો? 2 ર 2 "૬ 

- ભ હ નિ “૧ ટ ૮978 
7૯. બન્ને વિભિન્ન ( લીલોતરીથી) ભરચક જિલ્ડડા ઠડ 
હશે. ની 
ન “ડ્‌ “ 1 ૨પ ક 
_, 4૦. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ બેબ પ5 ઠઝાહુ ડં 
ને મતોનોા ઈન્કાર કરશો? જુ 
“ "૧_ * "૧% (૧૧) *% “હ ક 24 *?-“(7# 9. 

૫૧. તે બન્નેમાં બેઝરણાં વહેતા હશે. છેષ્ટછ્ છટ પકડે 

પર. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 8-9. 
“૬. ૨,૧૨૬. વ] ? બેડક શ્રી દ્્પ્ડ 
ને મતોના ઈન્કાર કરશો? જ ક 

ન" ક... ક ઝક નૂ ઇ ક “ 19ન- 
૫૩. તે બન્નેમાં દરેક કળ જોડ!.માં હશે. છઠ્ઠ ના ઝક 


૧૦. પાપીઓના શરીરના પ્રત્યેક અવયવો તેમના પાપોના ખનમાં રંગાયેલા હશે અને પ્રત્યેક અંગ 
ગુનાહોમાં પોતાના ભજવેલા ભાગની સ્વયં પોતેજ સાક્ષી આપશે. સારાંશે તેમના ગુનાહો સ્વયંપ્રકાશિત 
હશે. 

૧૧. હઝરત ઉમર (રદૌ)ની ખિલાકતના સમયમાં બે કળત્રૂપ ખીણો તેમની સત્તા નીચે આવી હતી. 
જમાં આવા ઝરણાં વહી રહ્યા હતા. 


૭૪૯ 





સૂરાહ પપ અલ -રેહમાન પારો ૨૭ 


|, પ૪. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ છેહ ઝકોાદ્ષ 
ને મતોના ઈન્કાર કરશો? ્‌ ્‌ કશ્છુડ્દડ] ક છ છદ હાડ 7 5% કુ? 
પ૫. તે (જન્નતી)ઓઆઓ ગાલીંચાઓઆ ઉપર તકીયાને ન 
“(ન 5%“ “% 5 “૨% ન ક 
અઢેલીને બેઠો હશે જેના અસ્તર કૌનખાબના હશે, છઠ્ઠી હ્હડક્ઞોઉડ 


અને બન્ને બગીચાઆના કળના ઝૂમખાં તેમના ઉપર 
લચી રહ્યાં હશે. 


પડ “% “ યતર શ્ર ભા 

૫૬. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ છછ પડ કાડ 
૧.2.2. “૨. . કુ ઝન તો ? ન જિ સ 
ને મતોના ઈ કાર કરશો; _ . 2765. :%272:15)1,2, પ9 5.255 

૫૭. તેમાં શરમીલા નયનોવાળી (પાકોઝા) હૂરો ઈબ૬્ઝ૦૭5ડત્કંઠ્ક્ડ 
હશે. જેને પહેલાં કોઈ મનૃષ્યે અથવા જીન્ને સ્પર્શ નહિ નાઈ ત 

“ત - વ €કે હૂ 
ક્યા હોય, 
“હ “૫ હો દદ કા ન દ્વિ” 

૫૮. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ છછ 1 છાડ 
ને'મતોાને ઈન્કાર કરશે? હાડળ#ટ સા જા 

૫૯. (રૂપમાં) તેણીઓઆ જાણે રત્ના તથા ૫૨વાળાં 5”5ડકઝઃ હટ 
હાય, ન 

ન જ “ડ્‌ જ દિ 

૬૦. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ બેહ “435૭ હાડ 

ને'મતોનેો ઈન્કાર કરશે? 7 જ 
“% ન“ “૧ અ. ૧ 9 રી 12 2177 1૮7 

૬૧. નેક કમીને બદલો ભલાઈ સિ વાય બીજું શું બબાડ્ક્રાઝીડડકા# ક 
હોય શકે. 

૬૨. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 5 «જહા 
પા જેછ્ઠક્ેગ્ગ્ખટ કંદ" 
ને મતોનોા ઈન્કાર કરશે? દ 

“ જે ન“ * “% મા ૦22 ક ૮” 

૬૩. અને આ બે બગીચાઓ ઉપરીત બે (બીજા) જ ૧₹22 ૭25 

“૬ ૧૨ ૫ તન” 
બગીચાઆ પણ છે. હેડ તજ ઝુ નુ 

૬૪. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ ર દ 


ને મતોનેો ઈન્કાર કરશે? 


જ ને જ *% ટ ન 9 
૬૫. જે ખીચોખીચ લીલોતરીથી ભરપૂર હશે. ઉ 55552 
૬૬. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ હ રિ “53 ક 
ને'મતોનોા ઈન્કાર કરશે? %છ્ક્કમ્-ટ2કાદ્ષ્ટટ 
૬૭. તેમાં (પણ) પાણીથી છલકતા બે ઝરણાં હશે. ૯ (૮ [5.324 લ 
“૧ ષ્‌ “૧ રી ઈ ઉેણ્ઝ્કા-ડ છ ક 
૬૮. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહણારની કઈ કઈ મમ ક 
“૬ “5 “ “૫ ક ન? 9 
ને'મતોનો ઈન્કાર કરશો? ૦હ્ટડ કિધુ કહુ 
૬૯. તે બન્ને પ્રત્યેક પ્રકારના કળા તથા ખજર તથા દ ણ£.૬ ઈ. 
ડે કે ”._ 98 
દાડમ હશે. ડીપ 


મજ 


પી મુસ્લિમોને બે બે રળીયામણા પ્રદેશાના વાયદો આપવામાં આજો હતો. જેમાંનો એક મિસર અને 
બીને ઈરાક છે છે. 


૭૫૦ 


સરાહ ૫પ અલ -રેહમાન 


૭૦. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 
ને મતોનેો ઈન્કાર કરશે? 
૭૧. તેમાં ગુણવાન તથા સૌદર્યવાન (હરો હશે). 


૭૨. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહણારની કઈ કઈ . 


ને 'મતાનોા ઈન્કાર કરશે? 


૭૩. (ત્યાં) સુંદર કોળા નયનોવાળી ખુબસુરત હરે 
સુરક્ષિત ઝરુખામાં બેઠી હશે. 
૭૪. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 
ને મતોનેો ઈન્કાર કરશે? 


૭૫. જેમને કોઈ ઇન્સાને અથવા કોઈ જનને 


સ્પર્શ સુદ્ધા નહિ કયી હોય. 

૭૬. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 
ને'મતોને ઈન્કાર કરશે? 

૭૭. ત્યાં (જન્નતીએ) લીલા રંગના ગાદીતકીયા 
અને સુંદર ગાલીચા ઉપર બેઠા હશે. 

૭૮. તો તમે બન્ને તમારા પાલનહારની કઈ કઈ 
ને મતોનેો ઈન્કાર કરશે? 


૭૯. તારા પાલનહારનું નામ અનંત' 
બરકતોવાળું છે, જે બૂલંદ શાનવાળા છે, ઈઝઝતવાળોા 
છે. (રેકૂઅ-૩) 


પારો ૨૭ 





જેદ્રહ પડ કાહા 


#” «ન 


છર ૦૮4 29 
ખ્પ્ડ્હ્ઝક શ્ઝ્રબ્હ્2 


મકન” 


હદ ક ડાહી 


ન”? 


છે. નત 24૭2 
જક 


ક. જજ 


કામ ર િકકકાન- 


બ ૯9ડશહ્ડ૯ ઝી ડાહી 





૧૩. આ સૂરાહમાં ૩૧વાર મોમિનને મળનારી અલ્લાહની ને'મતોનું વર્ણન છે જે વણન કોઈ હેતુ 
વગર નથી કરવામાં આવ્યું. ઇન્સાનને તેમના નેક કામોના બદલો બેશક અલ્લાહ આપશેજ પરંતુ 
ગુનાહોથી તૌબા કરી પોતાના સુધારો ન કરનારને એક અપૂર્વ તેમજ વિનાશકારી અઝાબમાં ઘેરાઈ 


પાયમાલીથી બચવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 


૭૫૧ 


હ 


18” 


સૂરાહ ૫૬ અલ -વાકેઆહ પારો ૨૭ 





અલ -વાકેઆહ 





૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 9 ઝહ્ટળત-ે 
દયાવંત છે. ય ન 
“હ ૧ કડ “ 
ર. જ્યારે તે સમય આવી પહેંચશે, ત્યારે. 2 હ-215) રડ 
"% "" હ“ કક "% “(* -2-7 ન 27 
૩. તેના આગમનને કોઈ ખાટું નહિ ઠરાવા શકે. ડક ર 
૪. જે કેટલાકને ઊતારી પાડશે અને કેટલાકને 29 હ ર ડુ 
બ્લંદી આપવશે. ન હડ ક્ટ 
(ર 
૫. તે દિવસે પૃથ્વીને હચમચાવી દેવામાં શા 
» (7%1ક5્2535 
આવશે, ઉન્‍્ક્છ્ન 
૬. અને પર્વતોના ભૂક્કે ભૂક્કા ઊડાવી દેવામાં જા “જાહ્ક 
આવશે. ત” 22 શહ: 
૭. તેની બારીક રજકણો બની હવામાં ઊડી € પડ દક 
જશે, 
"% ર “ડ્‌ ફે “« 9 શહ ભદ ક ત્ય હ શ્ર 
/ ગ ડડ ન નર 
૮: અને તમે (તે સમયે) ત્રણ વર્ગેમાં વહેંચાઈ દઈ ક 
જશો, 


કન ક જિ દિ હ ક 
૯. (પહેલા) જમણા તરકના લોકો છે, તે કેવા ૦4:5૭ ક મા ડી પિની 
(નસીબદાર) છે, તે જમણી તરકવાળા. 


*. 7-7 71 2 
૧૦. (બીજા) ડાબી તરકના છે, કેટલા છ્રડ્ડડઝાહ્કક “ઉડે 
બદનસીબ “” છે તે ડાબી તરકવાળા. જ , 
૧૧. (ત્રીજા નેકીઓમાં) આગળ નિકળી ગયેલા હડ કી 6»લ515 9 
છે, તે સૌથી આગળ નીકળી ગયા છે; ટ 
૧૨. તેમણે (અલ્લાહની) નઝદઠિકી પ્રાપ્ત કરી છટક હકર 
હશે.  , 
૧૩. તેઓ ને'મતોવાળી જન્નતોમાં હશે-- (જે છર 3 
૧૪. જેમાંનો મોટો ભાગ પહેલીવારમાંજ ઈમાન ક 
લાવનારાઆને હશે, ભછછ્ઝ%ાહ્ઝ ટ 


__._..----------------------------------------------- 


૧. કયાતમને। દિવસ અવશ્ય આવીનેજ રહેશે. 

૨. મુસ્લિમો તથા કાકરો વચ્ચેનો જે સમયે ફેંસલો કરવામાં આવશે તે ઘડી અટલ છે, ત્યારે ભલાઈ 
કરનારાઓ ભલે! બદલો પામશે અને બૂરાઈ કરવારાઓનું પતન થશે. 

૩. પોતાની શહેવત (વષય વાસના)ની ગુલામીમાં જકડાયેલા જીવો. 

૪. સદાચારેમાં પરિશ્રમ કરનારાઓની રૂહો સંતુષ્ટ હશે અને નજાત (મોક્ષ) પામશે. 





૭૫૨ 


સૂરાહ ૫૬ 





૧૫. અને બાદમાં (ઈમાન લાવનારાઓમાંના) 
થાડાંકજ હશે, 

૧૬. તેઓ (સુવર્ણ તથા રત્નજડિત) આસને 
ઉપર, 

૧૭. સામ સામે અઢેલીને બેઠા હશે. 

૧૮. તેમની તહેનાતમાં અમર જવાની પામેલા 
યુવકો હાજર રહેશ, 


અલ -વાકેઆહ 


પારે ૨૭ 


ક ક 2 ૧ 4૦.૮2 
છેઈઝ્શ્ઝા૭#ડઝઝંક 
“97 કન 


0, ,-૭ 
છડ હક 
455525) હ્ય 


ક વું 


૧૯. તેમના હાથમાં ઝરણામાંથી ભરેલાં (નિર્મળ) (9 જેઠ્ટ ઝંવ્ઝઈંડડેડણ4 ક ત્ટ્રાક્ 


પૌણાની સુરાહીઓ અને પ્યાલા હશે. 

૨૦. જેના (પીવા)થી ન તે તેમનું માથું ભમશે 
ન તેમને નશે। ચડશે. 

૨૧. અને તેમના મનપસંદ કળો (તે યુવકો લઈને 
કરતા) હશે. 

ર૨૨. અને તેમના મનપસંદ પક્ષીનું માંસ (યુવકો 
લઈને કરતા) હશે. 

૨૩. અને (તેમના માટે) મોટા સુંદર નયનોવાળી 

। (પણ) હશે. 

ર૪. જાણે સંભાળર્થી સાચવેલા મોતી હોય. 

રપ. આ સર્વ તેમની કરણીઓના બદલા તરીકે 
મળશે. 

ર૨૬. ત્યાં તેઆ નિરર્થક અથવા ગુનાહની વાતે 
નહિ સાંભળે 

૨૭. માત્ર “સલામતી થાઆ, 
નાજ શબ્દો (સંભળાતા) હશે.” 

૨૮. અને જે જમણી તરકવાળા છે-તે કેવા 
(નસીબદાર) છે. જમણી તરકવાળા--- 

૨૯. કાટા રહિત બોારડીએઓ વચ્ચે હશે. 

૩૦. અને ભરચક લૂમખાઓવાળી કેળોમાં, 

૩૧. અને પથરાએલી શીતલ છાયા (નીચે) 

૩૨. અને વહેતાં નિર્મળ પાણી (વચ્ચે) 

૩૩. અને પુષ્કળ કળા, (વચ્ચે રહેશે), 

૩૪. જે (કદાપિ) ખૂટશે નહિ અને ન 
(ખાવામાં) તેમને રોકટોક થશે, 

૩૫. અને તેમના પાકીઝસાર્થી (હશે), 


સલામતી થાઓ. 


૭૫૩ 


ઝે 7.૬.9 ૪4 


ઊઘ»: 7૫૪૦ 


ર“ડ્્વકર્ 


2» 2777.77 ક 
ઉડઝકપઇડ 


2%2 622 દ્વ 
છહ્ઝ્દ્ર 2-52 


ક કક 9527 ત « 
છ્ઠ્ટર્ 415311 પડ 
“9/7 92 -૭ન્ન્ન 
2161414 ક ૫૦૮ દક્ઝ 

૮ર *દ7 4,2721((£/2- 7 455% 

ડ્િદ્નીઈ ૬9૭ 

જાડ હાડ 55 

ક 9 ,2 4૦૯ ૧ ૭ નિજ પી 
જે હઝ પ્કા૫ કેટ્સ્ઝપ્તક્૦ા5 


2. ૪ 9 
૦%ક્ક્ક્ન્‍્ડ્ હ 
ઝર કર શન 7ના 
ઉ.2-૮૦- ક 
2 શ્ર 
7 ક» ન 
€.્ક્ખ્ઝ્ડ 225 
જ ર ક 
9ન્ટ્ટ્ઝ શ્ર 


બેકી 


જ્ટ્ર કક ૮” 








સરાહ ૫૬ અલ -વાકેઆહ પારો ૨૭ 


જનન 


જ ચ ક જ 2 ર 
૩૬. જે અમે એક ઉમદા સર્જન કર્યું છે. ઝશાાડક ઉ 
“૫ "* 5.“ "“;્‌ * સી 211 ”-- 
પ જને અમે તેમને માટે કુવારીઓઆ બનાવો છો ઉ્ક્ક્ડ 
દોધી છે 
૩૮. તે સ્નેહાળ (યુવતીઓ) સમાન વયની હ હશે, છછાઝણ#ડ 
ક 77૪ 1 
૩૯. જે જમણી તરકવાળાઓ સાથે હશે, ઉંટ ધિ ઉડ 
(રકૂઅ-૧) _ ્‌ જ 
૪૦. જેની મોટી સંખ્યા પહેલા (ઈમાન) _ ઉક 
વાળાઆનાં છે. ક, ડમ. ૬૬2 
૪૧. અને એક મોટી સંખ્યા બાદમાં ઈમાન ઊય્ક્પ્ટ 


લાવાનારાઃમાંથી છે, ર0 
૪૨. પરંતુ જે ડાબી તરકવાળા છે તે કેટલા છેષ્પ્ડડ!પક* ક હડ્ડપ્ડક 
(બદનસીબ) છે. આ ડાબી તરકવાળા-- 


ઝર 9 “નન 9%. 9» 


૪૩. દઝાડનારી લૂ તથા ઊકળતા પાણી વચ્ચે ક ક્૦-5 #કહ 
હશ, ક? ક ક પ ફા 
૪૪. અને કાળા ધૂમાડાની છાયામાં હશે, બક ત ઝેક 
૪૫. જેમાં ન ઠંડક હશે ન રાહત હશે. જ 55દ્ઝ 
૪૬. આ પહેલાં તેઓ દુનિયામાં મોજ ઉડાવતા ડડ ડ%5હાઃ નું “છ ૭5) 
રહ્યા હતા. 2૩95૬ 


“27 2 


૪૭. અને ગંભીર“ ગુનાહોમાં રઃ પઆ' રડકા ડડડઝક 
રહેતા. 


9»-72927,2? છદ 
૪૮. અને કહેતા, શું અમે મરણ પામી માટી ૧છાહહદ- ₹-કઉઝ કઠ ડઝક્કેઝ કઈક 

તથા હાડકામાં ફેરવાઈ જશું તો કરી પાછા સજીવન *-£*2 ટ 
1? કી છ૦»5** 8 પડ 
કરવામાં આવશું ? ી જ 
ક ૧ "ર “% ન” ઝુ 2 નાં “1/7” 
૯. “અને અમારા બાપદાદાઓને પણ (સજીવન ૯» ક%ઉડઉ। ળા 
થશે)? ર 2 /% શિ # ૮79 પ ક 
૫૦. તું કહે *(બેશક તમારા) આગલાઓ અને ૦4 ળ્ાકાઠાડં- 


(તમારા) પાછલાઓ પણ, 


પ. જન્નતની ને મતા મોમિનાને આપવામાં આવશે જેમને અલ્લાહની કુરબત (નઝરદિકો) હાંસલ થઈ 
હશે, જેમને સૂરાહ અલ રહમાનમાં 'અલસાબીકૂન'નેો દરજજો આપવામાં આજો છે. આ રુકૂઅમાં 
વણાયેલી જન્નત મોમિને। માટે રૂહાની સૂકુન (સંતોષ) તથા શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સ્થાન હશે, જ્યાં પાપ 
તથા બદકારીઓનું અસ્તિત્વ નહિ હોય. કુરઆને મજીદમાં આ સ્થંળને શાંતિ તથા સલામતીનં સ્થળ 
કહેવામાં આવ્યું છે; જે શાંતિ બક્ષનારે અલ્લાહજ છે. રી 

૬. મૃત્યુ બાદ કરી સજીવન થવાને માન્ય ન રાખવું, તે દુનિયામાં પોતાની જવાબદારીથી મોઢું 
ફરવી લેવું અને આખેરતના ઈન્કાર છે. આ માન્યતા આ જીવનની તમામ બુ્‌રાઈઓનું જન્મસ્થાન છે. 
મૃત્યુ પછીના જીવનમાં ન માનનારા પોતાના પાપાચારોના બ્‌રા પરિણામોની ગંભીરતાનાો તથા” 
ભલાઈમાંથી પ્રાપ્ત થનારા અનેક લાભો તથા સંતોષનો અંદાજ નથી કરી શકતા. 





૭૫૪ 











સૂરાહ ૫૬ અલ -વાકેઅૃહ પારો ૨૭ 


# દ “૧ "- /7-% “હ ન ક” 7૮9 % 27922257224 
૫૧. એક મુકરર દિવસે, નક્કો સમયે (સોને) જશકેગ્વકડ૫૬૦૭)૩૭૦૭*૦ 
એક જગ્યાએ એકઠા કરવામાં આવશે. કાઈ કેદ 

જ ણ. જ "૧ ૦ ય 2 જૂ 7૭ 4 પા ** 
પર. 'હે ગુમરાહ થનારાઆ, હે (સત્યને) ઈન્કાર છે”»ડહ્ઝોર્ડ) ૭૦૭ 
કરનારાઓ હવે,” ઝા. 2 
કૂ “હ *_ હ“ *્ર?્૯ 5 બ્ર.” 0 દે. 
૫૩. “બેશક તમે કાંટાળા તોર ખાશે, છછ્ટ દિ ઝડ 
જ શ જ ન્સ નક “9 -:7#9 દ્વ 
પ૪. 'અને તેનાથી તમે તમારું પેટ ભરશે. ઝી હહ 5% 
ડં દ ક દનો 
જ ક? 1! 
૫૫. “અને ઉપરથાં ઊકળતું પાણી પીશે. કુ ટ ડડ નૂ % નિ હ 
૫૬. 'જેમ તરસ્યો ઊંટ પાણી પીધા પછી પણ જ ન ન 
અતૃપ્ત રહે તેમ (તમે અતૃમ રહેશો). 
રિ રી આવી મહેમાન 2794) 
૫૭. ન્યાયના દિવસે તેમની આવી મહે ઝના પ ન ક 
નવાઝી (અતિથી સત્કાર) થશે. 
૫૮. જ્યારે અમેજ તેમને પેદા કર્યી છે, તો તમે છે કહ્‌ ક 55 6 હઠ 
શા માટે (આ સત્યને।) સ્વીકાર નથી કરતા? 
જે તૂ ૦ ક ક -૧5૨ મિ તાઈ જાડ ફા 
૫૯. તમે જે વીર્ય (ગભમાં) પાડા છો તેના વિશે. છ૦૦%અ૫૩ ૭-55! 
તમે શું ધારો છો? હ ક “ન 
૬૦. શું તે (જીવનું) સર્જન તમારું કરેલું છે કે ઈકક્ટાહન્ડ “ઝક 
અમે (તેના) સજનહાર છીએ? 
૬૧. અમે તમારું (સૌનું) મૃત્યુ નિમાર્ણ કર્યું છે. જ્ડ્કટ4 ક ન ક પ વી 


અને અમને કોઈ નહિ અટકાવી શકે, 


૬ર. કે અમે તમારા સ્થાને બીજાને પેદા કરીએ, નાક દલાઇ; ડડ જ 
અને તેમને એવું રૂપ € આપીએ છીએ કે જેનાથી તમે હ દ્ર 
અજ્ઞાન છો? જલક 

“99 2297,7 ?77 

૬૩. અને તમે પહેલી પેદાશથી વાકેક છો છતાં જીહુ 555093, ક 

કેમ કંઈ સમજતા નથી? 


“|, “, “* “ નિ 2૮ 279-૮77 
૬૪. તમે જે કંઇ વાવા છો તેના વિશે (કંઇ) 5 5 
જાણો છો? 


૧ 








૭. ગુનાહગારોની સઝા કેટલી દર્દનાક હશે તેનો ચિતાર આ આયતોથી સહેજ મળી રહે છે. માટે 
પ્રત્યેક જીવે આ દુનિયાની મોહમાયા્થી અતૃપ્ત રહેનારા પોતાના જીવન ઉપર ચિંતન કરવું જોઈએ અને 
પોતાના વિચારો, વાણી તથા વર્તન ઉપર કાબુ રાખવા જોઈએ. 

૮. ઈન્સાનના સ્થાને બીજા સર્જનની સ્થાપનાને અર્થ તે જીવનો અંત લાવવાને નંથી. મૃત્યુ વડે તો * 
માત્ર ઇન્સાનનું રૂપ અથવા તેની સ્થિતિ બદલવામાં આવે છે. પાધિવ શરીરમાંથી મુકિત મેળવ્યા પછી તે 
જીવને બીજું શરીર આપવામાં આવે છે, જે શરીર તે જીવની કરેલી કરણીના ભલા બૂરા અજામના 
અસરરૂપ પદાર્થથી અથવા તત્વોથી બનેલો હોય છે. જે અવારનવાર કરવામાં આવતી નેકી અથવા બદીની 
પ્રગતિશીલ અસરેથી સુધરતે। કે બગડતો રહે છે. સારાંશે તે શરીરના સારાનરસા વિકાસને આધાર તેના 
આમાલો ઉપર હોય છે. આ પરિવતિત વિકાસ ક્રિયા ઇન્સાનની બેખબરીની હાલતમાં થતી રહે છે. જેનો 
તેને આ જીવનમાં આભાસ થતે।જ નથી. જેથી જીવ પોતાની કિતરત પ્રમાણે પોતાની કરણીઓમાં અભાન 
હાલતમાં પ્રવૃત રહે છે. 


૭૫૫ 








સૂરાહ ૫૬ અલ -વાકેઆહ પારો ૨૭ 


#બાનતાાતુણ--કના,તઇ - _-.* -.--૦-૦૪નાણઇ૦૦ સનાન ..સર----૫. જ .-- ૦૫. ૦-૧-૪૬-ક૪ડેનશલનવુ,ટી.. 


૬૫. શં તમે તે ઊગાડા છો, કે અમે તેને છર £,ઉ 9747922724 22972 
અ “કક ક [459 ઝ 2 
ઊગાડનારા છીએ? જ 5 પ ટડ] 
“% હ સ. કૂ “હ “% ક ન ક 4્ઠદુ ન 
૬૬. જો અમે ચાહિયે તો તેનો ભ્ક્કા કરી ઊહમ્ર્જ સઝ (:1:5 55% 
નાખીએ કે તમે વિલાપ કરતા કહો, ક છી 
૬૭. “અમે તો બરબાદ થઈ ગયા, ઉેઈ»૦*- 5! 
છ “ડ્‌ જ. “૧ * 5 “979 -# #ઝ 
૬૮. “બલ્કે, અમે તો બધું ગુમાવી દીધું ? 9૭૭ 
* જ "% ડુ કહ કડ 227277 
૬૯. શું જે પાણી તમે પીવા છો તેના વિચાર ઉ. જ ટડ! વિદ્રા કી 


કદીપણ તમે કયી છે? હાદ છ 

૭૦. શું વાદળાઓમાંથી તે પાણી તમે વરસાવોા હહર 5 દિ 
છો, કે અમે તે વરસાવીએ છીએ? 97૪૮ 7૮૯%? 217: પહ 

૭૧. જે અમે ચાહતા હોત તો તેને કડવું કરી ૦૯555 ૩51ફડ દાંડ ઇ# 
નાખત,છતાં શા માટે તમે શુક્રગુઝાર (બદા) નથી 
બનતા? 

૭૨. શું તમે જે આગ“? જલાવો છે તેનો વિચાર 
કદીપણ તમે કર્યે છે? 


કે. 95% 7722/#-4ન 


જછડ»59 હઉ] પ 


૭૩. શું તે (બળતણના) ઝાડ તમે ઉત્પન્ન કયી બરડા નન “(4૬(%૬ ક ક 
છે, કે તેના ઉત્પન્ન કરનારા અમે છીએ? જ કરી ટણ 4₹19727 7297 
૭૪. અમે તેને (જહન્નમની) યાદ અપાવનારી “ક્ર કક પાડા 

અને મુસાફરો માટે લાભદાયક બનાવી છે. 

૭૫. માટે તું તારા બ્લંદ શાનવાળા બ્ક્રકાહ;ડ2 ઝા ત્ત્ડ્ક 
પરવરદિગારની તસ્બીહ (જપ) કર. (રુકૂઅ ૨) છ ન 
૭૬. બલ્કે કસમ છે ખરતા “ તારાની. જક્છ્ક્22 
2૭. અને ખરેજ, આ કસમ બહુજ ભારે છે, જો બે રે 91.2 જ હદવ્જુજી 454 
તમે એટલું જાણતા હો તો, મ ક. ગ 

૭૮. કે આ કુરઆન ખરેખર આદરણીય છે, બેશ્ઝ્ક્કહ%૬ ૧૭) 

૭૯. (જે) એક સુરક્ષિત કિતાબમાં લખાયેલું છે, ૪ 22 6 

૮૦. જેના સુધી કોઈ નથી પહેચતું સિવાય કે ઉદ્ટ રી માન 
જેમને પાકીઝગી અર્પણ કરવામાં આવી હોય... -*& બેહાર ૬ દડ 


કઝ ક દ જક ટ. ક 
૯. આગ ઇન્સાનના જીવનમાં એક બહુજ અગત્યના ભાગ અદા કર છે, જમ જીવનમાં તેન ધણુ 


મહત્વ છે, તેમ વિનાશમાં પણ તેનું એટલું મહત્વ છે. વર્તમાન જીવનની પ્રત્યેક વસ્તુ 'મિકેનિક્લ' 
હોવાથી તે' આગ ઉપર નભે છે. દા.ત. હુન્નર ઉઘોગ, વેપાર, સફર વગેરે અનેક ક્ષેત્રોમાં આગ બેહદ 
જરૂરી વસ્તુ છે. 

૧૦. કુદરતના અટલ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે પણ કોઈ રસૂલ કે મુજદ્‌દિ જાહેર થાય છે, ત્યારે તારાઓ 
ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે, આવું જ આંહઝરત સ.અ.સ.ના ઝમાનામાં થવા પામ્યું હતું કે તે સમયે 
તારાઓઆનું ખરવું એક સાધારણ વસ્તુ હતો. 

૧૧. પરહેઝગારી દ્રારા પોતાના અંત:કરણને શુદ્ધ કરનારા નસીબદાર લોકોનેજ કુરઆનની આંતર 
દ્રષ્ટિની અને તેના મેહફમ (તાત્પર્ય)ની સમજણ હોય છે. કુરઆનના રૂહાની તત્વા તથા ઊંડા ઈલ્મ સુધી 

૭૫૬% ર 





“પાઇ 











સરાહ ૫૬ અલ -વાકેઆહ . પારો ૨૭ 





૮૧. તમામ જહાનના પરવરદિગાર તરકથી તે તે 77979, જ ૦૦૦૦.24 
૦ ન જ ઝી 8 7 
ઊતારવામાં આવ્યું છે. ર ૦%ઝ્ઝગા૭્્પ્ઝ 
મ ડ્‌ 2 97. 792 2797 
૮૨. છતાં તેમ અલ્લાહના કલામના અસ્વીકાર જેછક્્ટ્૭્ડ કહ હક 
કરા છો? 
"* -“ “હ ક રે હ ઝં 7-72 
૮3. અને તેના ઈન્કારને તમારા રીઝકનું ૦૭૭૭૭ ક. 51 % 55૮ 9-5 
સાધન બનાવો છો? ૭૯1 
૮૪. પછી જ્યારે જીવ (મરનારના) ગળા સુધી જેક ઝ્ડાષ્ટ્ક ડઝ 
આવી પહોંચે છે. 
"૧ ૧ ન" “જ “% . 27,727 ક» ક 
૮૫. ત્યારે તમે (હતાશાથી કાટી આંખે) જોઈ છ ક 
ણ. ૫ ( ) છડ 47 ક્કનન 
રહ્યા હા છા. 


જ 2 2- ન” 


ક ક દ્ધ ક 2 દં 
૮૬. અને (તે વખતે) તમારાથી વધુ અમે તેની 55 4]૭5કહ્ક્55 
નજીકમાં હોઈએ છીએ પરંતુ તમને તે દેખાતું નથી! 


૮૭. અને જો (કર્મનો) હિસાબ દેવા માટે તમે દં હાડ લિ 
કોઈથી બંધાયેલા નથી. નકન 

૮૮. (અને) જે તમે સાચા છો તો, શા માટે તે ઉક ક ડ્-25 
(જીવ)ને પાછો નથી લાવી શકતા? ન 

૮૯. જો તે મુકરંબ (અલ્લાહની નઝદિકી ઇડા છ 
પામેલા) લોકોમાંથી હશે, ન ર $ ;ન્‍ ર 

૯૦. તો તેના માટે આરામ તથા (સુખાથી) %ેશ્રક્કં “સ્ક 2 
મહેકતી ને'મતોવાળી જન્નત હશે. પ છ. સક ઝગ... ઈક ક 

૯૧. અને જો તે જમણી તરકફવાળાઆમાંથી છે. છે ટ્ટ્ઝષ્રાડ્ટવઇછી ૭ 

૯૨. (તો તેને કહેવામાં આવશે) “તારા ઉપર જ્ર્હ્ ટપ્ડ્ે હાડ 
સલામતી થાઓ (કે તું) જમણી તરકવાળા લોકોમાંથી ધ છં 
છે.” 


હા 


૦ જ ૧ ૧૧૨ ૦ ા્ ૧ જ જન ન 
૯૩. પરંતુ જો તે તેમનામાંથી છે જે (સત્યને) જા કા ૪0૭૭૭૪૭ ઉડ 
જું કહેનારા છે અને ગુમરાહ થનારા છે, કાં ઈ કં 


હ સેઝ ૦ ઝે ન” ધ્ર 7727 

૯૪. તો, ઊકળતા પાણીથી તેનું સ્વાગત કરવામાં ક્“૭ં--ક 
આવશે, 9:52, 9૮૬ 
૯૫. અને જહન્નમની જલનથી. બ્ક્ક્ક ટ્**2 
૯૬. બેશક આ'જ સત્ય હકીકત છે. છહ્ડડ 14 કિ આ. 
૯૭. માટે તું તારા પાલનહારની તસ્બીહ (જપ) 525 

ન્ડ જ મ 5 
કર, જે સવીચ્ચત્તમ “- છે... (રફ્અ-૩) બેક્ક5ાહડ્ડ ક હહ 





નાપાક માનસ ધરાવનારા નથી પહેચી શકતા. સાહજિક રીતે નાપાકીની હાલતમાં કુરઆને મજીદને 
સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. 

૧૨. ઇન્કાર કરનારાઓને કુરઆન ઉપર ઈમાન લાવાવાથી પોતાના જીવનનિવીહનું સાધન ગુમાવી 
દેવાની બીક રહે છે. ્‌ 

૧૩. 'સધીચ્ચત્તમ' -સર્વથી ઉચ્ચતર, તેમજ સવથી ઉત્તમતર, બૂલદ શાનવાળો. 


૭૫૭ 





સરાહ ૫૭ 


અલ -હદોદ 


પારે 


ર૭ 





અલ -હદીદ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

૨. જે કંઈ આકાશે તથા પૃથ્વીમાં છે, તે સર્વ 
અલ્લાહની સ્તુતિમાં મગ્ર ' છે, જે સર્વસમર્થ છે. 
હિકમતવાળો છે. 

૩. આકાશે તથા પૃથ્વીની બાદશાહી તેનીજ છે, 
જ જીવન આપે છે અને તે'જ મૃત્યુ નીપજાવે 
; અને તે સર્વ વસ્તુ ઉ ઉપર કાબ્‌ ધરાવે છે. 

જિ તે જ અવય છે અને તે'જ આખર છે, 
તે'જ ઝાહિર છે; તે'જ બાતિન છે, અને તે'જ દરેક 
વસ્તુનો જાણનારો '” છે. 

૫. તે એ'જ છે જેણે આકાશો તથા પૃથ્વીનું છ 
દિવસમાં (છ સમ્યાંતરે) સર્જન કર્યું, પછી તે અર્શ 
ઉપર કાયમ થયો. જે કંઈ ધરતીમાં દાખલ થાય છે અને 
જ કંઈ તેમાંથી નીકળે છે, અને જે કંઈ આકાશમાંથી 
ઊતરે છે અને જે કંઈ તેમાં ચડે છે; તે બધું તેની 
જાણમાં છે; અને જ્યાં પણ તમે હો તે તમારી સાથે જ 
હાય છે. અને તમે કરતા રહા છો તે તેને જોઈ રહ્યા 
હાય છે. 

૬. આકાશો તથા પૃથ્વીની બાદશાહી તેની જ છે 


અને પ્રત્યેક બાબતને અલ્લાહ સામે રજ કરવામાં આવે 
છે. 


ક 


તે 
છે 


કર) ન] 
22 2. ?9272€ 


ક્ય હઝ છુક દાહ 


જકડદક ૪% ૬; 


કડ કપડ) કડ ૭કાડ 
ન ભદ ઇડ ઝુ 
£,ડકઝૂેૈંડડ્કાહઈહ ડક 


છડકકફખંડક છકડા) દહ 
ળગ્ડપડપઇ દક ઝીહું 
કડ જપડડકા 

૦ હડપ કોડકી 


ઉઉ તરક ક 
779 


દર્‌ 


ઠરી ૭ હ્ર્ુ્ડડ। હાડ 45 


2 97.9 


9-૦ 





૧. આ આયતના વણન પ્રમાણે સમગ્ર સૃષ્ટિની દરેક વસ્તુ પાસેથી કોઈને કોઈ કામ લેવા માટે અલ્લાહે 


તેનું સર્જન ક્યું છે; તે પ્રમાણે દરેક વસ્તુ તેના ઉપર નાખવામાં આવેલી જવાબદારીને પ્રેપરી નીભાવી 
રહી છે. આ સર્જનોનું પોતાના નીમાયેલા વર્તુળામાં રહી અલગ અલગ અથવા સંયુકત રીતે પોતાની 
નૌમાએલી કરજેને સંપૂર્ણ રીતે બજાવતા રહેવું પણ સર્જનહારની કાર્યદક્ષતા, કારીગરી તથા ખામી 
રહિત કામગરીની એક દલીલ છે જે કરજેને સ્તુતિની ઉપમાં આપવામાં આવી છે. | 

ર. સૃષ્ટિમાં સજન અને વિસર્જનનું વ્યવસ્થિત તંત્ર સતત ચાલુ રહે છે. 

૩. અલ્લાહ અવ્વલ છે, અને તે'જ આખર છે. 

૪. તેનાથી કોઈ વસ્તુ છૂપી નથી. 


૭૫૮ 


સરાહ ૫૭ 


૭. તે'જ રાતને દિવસમાં દાખલ કરે છે અને 
દિવસને રાતમાં દાખલ કરે છે. અને અંત:કરણના 
સર્વ ભેદાને તે જાણે છે. 

૮. અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન લાવો, 
અને તેણે તમને જે (દાલત)ના વારસ બનાવ્યા છે 
તેમાંથી (તેની રાહમાં) ખર્ચ કરો. અને તમારામાંથી જે 
લોકો ઈમાન લાવ્યા છે, અને (તેની રાહમાં) ખર્ચ કરે 
છે, તેમને ભવ્ય બદલે! મળશે. 

૯. અને અલ્લાહ ઉપર ઈમાન ન લાવવાનું તમારી 
પાસે શું કારણ છે? જો કે રસુલ તમારા પરવરદિગાર 
ઉપર ઈમાન લાવવા માટે તમને બોલાવી રહ્યા છે અને 
અલ્લાહ તમારી પાસેથી વચન“ (પણ) લઈ ચૂકયો 
છે, જો તમે ખરેખર મોમિન છે તો. 

૧૦. તે એજ છે, જ પોતાના બંદા ઉપર સ્પષ્ટ 
આયતે મોકલે છે કે તેના વડે તે તમને અંધકારમાંથી 
કાઢી પ્રકાશમાં લઈ આવે, બેશક અલ્લાહ તમારા પ્રત્યે 
બહુજ માયાળુ છે, દયાવંત છે. 

૧૧. તમે શા કારણે અલ્લાહની રાહમાં ખર્ચ 
કરવાથી અચકાઓ છે, જ્યારે આકાશે તથા પૃથ્વીના 
વારસ “ તે! અલ્લાહજ છે? તમારામાંથી જેમણે 
(મક્કાના) વિજય પહેલા ખર્ચ કયી અને જીહાદ કયી 
હતો, (અને બાદમાં આવનારા) બીજા એકસમાન 
નથી. બેશક બાદમાં આવીને જીહાદ કરનારાઓથી 
પહેલા લોકો દરજજામાં ઊંચા છે, જેકે સૈને અલ્લાહે 
ભલા બદલાનું વચન આપ્યું છે, અને અલ્લાહ તમારા 
કામોથી સારી પેઠે માહિતગાર છે. (રફઅ- ૧ 

ર એવો કાણ છે જ અલ્લાહને સારું એવું કરઝ 
આપે જેને તે અનેકગણે વધારીને પાછું આપશે, 
ઉપરાંત ઉત્તમ બદલો (આખેરતમાં) પણ આપશે. 

૧૩. અને તે દિવસે તમે જેઈ લેશે કે મોમિન 
પુરૂષા તેમજ મોમિન સ્્રીઆની આગળ અને તેમની 
જમણી તરક નૂર ઝળહળી રહ્યાં, હશે (અને તેમને 


અલ -હદીદ 


-------------- 





જ સક છા કાડડ, 


હાન દઈ 


! દરા” ઝડ ૪-92 
ઉક279# 2227 વિ 
5) ઝદ ડે કં 


ડી છી. નડ 55559 બડ ક્ટ 


“7. બ 
ઊજ્ક્કક 
શ ૧59૫ 1 7 2 ન્ન 
“” બ કષા” 1 ૭૮ 11” કબ? 2 ક નક 
હ હ્ડવાણ્&હરહોક્ક 
હ 


છાડકઝડ લડકા ઇહ 


ઊં નિ 9૮ ી 
જટકક્ઝહથાડડડકાં 
ન્ન 


નં 1% ૪7 ક ક 
દિ કાઈ હક 
જ્જ ઇજ 


સકે) ક હકક ઉઝકઝાટ્ઈટઝ 


કકક 


9: “9 - 


“કકડા 


4# મ (“બક 





૫. ઇન્સાનની ફિતરત (પ્રકૃતિ)માં 'યકીન' તથા અલ્લાહની કુબંત (નજદિકી) પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ 


ઇચ્છા કુદરતી રીતે હોય છે. 


૬. બેશક, આ દુનિયામાં સંગ્રહ કરેલું સઘળું અહીંજ મૂકોને ચાલ્યા જવાનું છે. અને 


ભોગવનાર અંતમાં અલ્લાહજ છે. 


ને તેનો વારસો 


૭૫૯ 


સૂરાહ ૫૭ 


કહેવામાં આવશે), “આજે તમને ખુશખબર આપવામાં 
આવે છે.(કે) તમે નહેરો વહેતી જન્નતોમાં સદાય 
[નિવાસ કરશે. આ તમારી મોટી સફળતા છે. 

૧૪. તે દિવસે મુનાકિક પુર્ષા તેમજ મુનાકિક 
સ્રીઆ મામિનોને કહેશે 'અમારા માટે જરા થોભો, 
અમે તમારા ન્‌રમાંથી થોડુંક (ન્‌ર) લઈ લઈએ.' 
(પરંતુ) તેમને કહેવામાં આવશે “પાછા હટો, અને 
(તમને નૂર મળે ત્યાંથી) તમે શોધી લો.' પછી 
તેમની વચ્ચે એક દિવાલ ઉભી કરવામાં આવશે જેમાં 
એક બારણ હશે, અને તે દિવાલની અંદરના ભાગમાં 
રહેમત હશે અને તેની બહારના ભાગમાં અઝાબ હશે. 

૧૫. તેઓ (મુનાકિકો) પુકારી કહેશે શું અમે 
તમારી સાથે ન હતા?' તેઆ જવાબ આપશે “બેશક 
હતા પરંતુ તમે સ્વયં પોતાને લાલચમાં નાખ્યા અને 
તમે શંકાઓમાં રહી (અમારા ઉપર) આફતો પડવાની 
આશાઓના ફરેબમાં આવી રાહ જોતા બેસી રહ્યા 
હતા, જ્યાં સુધી કે અલ્લાહના નિર્ણય આવી લાગ્યો. 
બેશક છેતરનારાએ તમને અલ્લાહના સબંધમાં છેતયી 
હતા. 

૧૬. “માટે આજના દિવસે તમારા તરકથી કે 
કાકરોા તરકથી કોઈ જામીન સ્વીકારવામાં નહિ આવે. 
તમારું આખરી ઠેકાણું આગ છે. તેજ તમારો સથવારે 
છે, બેશક તે બેહદ નઠારૂં ઠેકાણુ છે. 

૧૭. શું ઈમાન લાવનારાઓ માટે તે સમય હજી 
નથી આવ્યો કે તેમના હૃદયો અલ્લહની યાદ તેમજ 
તેના ઊતારેલા સત્ય માટે નમ્રતા ધારણ કરે; અથવા 
તેઓ તે લોકો જેવા ન થાય જેમને પહેલાં કિતાબ 
આપવામાં આવી હતી જેની લાંબી મુદ્ત પછી તે 
(કરી) નાકરમાન બની ગયા? 

૧૮. તમે સારી પેઠે જાણી લો કે અલ્લાહ ખરેજ 
મૃત ભ્મિને કરી સજીવન કરતો રહે છે. બેશક, અમે 
આ આયતોનું તમારા માટે સ્પષ્ટીકરણ ક્યું છે કે તમે 
સમજદારીથી કામ લો. 

૧૯. બેશક, દાન આપનારા પુરષાને તથા દાન 
આપનારી સ્ત્રીઓને અને અલ્લાહને સારું એવું કરઝ 


અલ -હદોદ પારે ૨૭ 





મ્હ્ડ ઈ 


છી ાઉ્ટડહટ ક 
ઉકા) 
પીટ મ ક કિક 


155.31455%ઢ છીક ન 
શતક ક ડયા ઈ 


950545) ડ ધઉં 


કા 


છખ્ટાઠઝા 


ડ॥ઠઉ કઇ ડફર 


82 કટ્ટર 54 કન” 


૮77.57 ” 2 ૦-7 તિ ક 
કડ વ હ્ક્કક્કાકક 


9% કઈક, દરક્ઝ 55 


ર ક 


4.6 ૭255 ૭૭ ૭2 છા. 
ક ન કજ ક [$, ન તક 
છ 50% ટક ૬) 5-9 ડુકા કકક 

બ્્ઝ્ત્ 


2797 72૪ 2-૦-5777 


ભક ઃ-્ઝઝડઝાઝઝડ કા 

કાકડ ીાડવઈઇડત ત! 
5 જ 47 77 

૭૭92405555 ઝૂ ન્હ્ડ્। 


ક 


97 31 772% 4. ક? રડ 
છેઈક કક 5 ૨ 
5પ, હાહ) 
ઝે 1 64: શ 7 
9હ ડક કકઝહ કફ 
«1 કકમડડ્ક્ડ૬)4બડડ૬)હ 


૭૬૦ 


સરાહ ૫૭ 


આપનારાઆને અનેક ગણુ વધારીને પાછું આપવામાં 
આવશે અને તેમના માટે ઇઝઝતવાળો બદલે। પણ છે. 

૨૦. અને જે લોકો અલ્લાહ અને તેના રસૂલે 
ઉપર ઈમાન લાવ્યા છે તેઆજ પોતાના પાલનકતી 
પાસે સિદ્ધીક અને શાહિદોને દરજજો પામ્યા છે. 
આ લોકો પોતાનો ભલો બદલે! મેળવશે, (જીવનમાં) 


૮ ન “ક “જ 
પ્રકાશ પણ, પરતુ જેમણે અમારી આયતોનોા 
અનાદર કર્યા તેઆ જહન્નમના રહેવાસી છે. 
(રકૂઅ- ૨) 


૨૧. સારી પેઠે જાણી લો કે આ દુનિયાની ઝિદગી 
માત્ર રમતગમત તથા બહારનો ભપકો અને તમારી 
પારસ્પરિક બડાઈ મારવા માટે છે, અને દૌલત તથા 
ઓલાદનેા સંગ્રહ કરવાની હરીકાઈ છે. જે 
(ઝિદગી)નો દાખલો એક એવી વષાનો છે જેના લીધે 
ઉપજેલી ખેતીથી વાવનારને (ક્ષણિક) ખુશી થાય છે. 
પછી તેના એકદમ કરમાઈ જતાં તું તેને પીળી પડી 
ગયેલી જુએ છે, પછી તે ભ્સું બની જાય છે. બેશક, 
(જમ) આખેરતમાં દર્દનાક સઝા છે, તેમજ ક્ષમા તથા 
ખુશહાલી (પણ) છે; (પરંતુ) દુનિયાનું જીવન કેવળ 
એક કફરેબ છે. 

૨૨. તમારા પરવરદિગારની ક્ષમા મેળવવામાં 
અને જન્નત જે આકાશે! તથા પૃથ્વી જેટલી વિશાળ 
ર 7 છે છે, તેને મેળવવામાં એકબીજાની હરીક્‌ાઈ કરો; જે 


અલ -હદોદ 


હાટડી 


પારો ૨૭ 


ઉ 29૫2555 


29/, “2 


જ... કા 


૬2 7% 2 ક “ક ૦-7 િ દિ 
સિ ક 63% રઈફ)15 


કહ રા ક 34 


9 નન 


બ્ક્ક્હ! 





“”#7#-9#7 


હો 


"652૭7 


«5255 ક#5હ્ઝઇ5) ૭ પડા જડ) 
ઝદ આત” પ રા પ 
લ્પ્સ્ઝ ડડ 5 હઈણ ઉ ડ્ફાહૂર ઈ 
હોડ ક 


ક્છ નિ દ કે 27292 દ્વ ત 
છ1£5 કે ૪ેતકે2 હષ વપ 


992 


જદ ધન 


હડડ્રડડક્ડડઠ;કહ॥ક્ઠ ન 
કાબ ડ્ન્‍ાટટ જતી ઠક 


૭, સિદ્ધિક “સત્યવાદી” શહિદ “સત્યના સાક્ષી આ આયતમાં અલ્લાહ તથા તેના રસૂલો ઉપર 


(ભૂતકાળમાં) જે લોકો ઈમાન લાવ્યા હતા, તેઓ અલ્લાહ પાસે સિદ્ધિક તથા શહિદનો દરજ્જો પામ્યા 


તેવીજ રીતે સૂરાઅ નિસા' આયત ૭૦માં કહેવામાં આવ્યું છે. “જે અલ્લાહ તથા તેના આ રસૂલની 
આજ્ઞાનું પાલન કરનારા લોકોમાંથી હશે, તેમના ઉપર અલ્લાહ (ખાસ) મહેરબાન હશે. અથીત તેઓ 
નબીઓ, સિદ્ધિકો, શહિદો અને સાલેહીન (પરહેઝગાર) લોકોમાંથી હશે. અને આ લોકો કેવા ઉત્તમ સાથી 
હશે.” 

૮. હિદાયત, માર્ગદર્શન, સન્માર્ગ. 

૯. જન્નત આ જહાન જેટલી વિશાળ છે તેનો ભાવાર્થ એવો 
આખેરતમાં બેહિસાબ હશે. વિશેષમાં કિરદૈસ આકાશે। તથા પૃથ્વી જેવડું મોટું હશે તો જહન્નમ કયાં 
હશે તે સવાલ ઉભે। થાય છે. તેના ઉપર વિચાર કરતા એવું જણાય છે કે જન્નત તથા જહન્નમ બન્ને 
માનસિક સ્થિતિઓ છે. આંહઝરત સ.અ.સ.ની એક હદીસ જન્નત જહન્નમ વિશે કુરઆને મજીદની 
માન્યતાને સમજવાનું ઈરફાન (આંતરજ્ઞાન) બક્ષે છે. કેટલાક સાહાબાએ આંહઝરત સ.અ.સ.ને સવાલ 


છે કે નેકીઆ કરનારાઆનેો બદલે 


ક કડ 


૭૬૧ 


અઇ. 


5૩.૦ “ર 


સૂરાહ ૫૭ અલ -હદીદ પારે ૨૭ 





(જન્નત) અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન ,,_.. મ) 
*% "“* -૧ ક જ કિક ક ક ?“ ર” ક7227 ડે 
લાવનારાઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ “૫5 “54%કૃદ્રં! “કે હડ જ-૦૩ખૃ 
અલ્લાહની કૃપા છે, તે ચાહે તેને અર્પણ કરે છે. અને બ્ર ી 7 રી 
અલ્લાહ અનંત કૃપાઓનો માલિક છે. હાદ 


૨૩. આ ધરતી ઉપર કે તમારાઉપર કોઈ એવી દિ ઝશાહુંડ 5 
ને 


પક્ષ 


આકત નથી આવી પડતી જે આકતને ઊતારવા પહેલાં 25 


“ -“"% ક ક ક 7 “[૫૦* % 7૦ ક કક 
અમે એક કિતાબમાં લખા ન લીધું હોય. બેશક ક ૭) *9175 કર્ડાપકડ્ક કહ્ડઠઝી 
અલ્લાહ માટે આવું કરવું ઘણુ સહેલું છે. */,.-:! 

જૂ ૦૬ કઈ ।ી ધ હિ “૨% લે 

ર૪. તમે જે કંઈ ગુમાવી દીધું હોય તો તેના ઉપર ટ ક 
૦ ૧ “૨ ૧. ૧ ક ક ૧૧૬ # 1/૦ 
રંજ ન કરે। અથવા તેણે તમને અર્પણ કંઈ કયુ હોય ક્ઝાછા# કડક 4 ક૬ઝડું 
તેનાથી કુલાઈ ન જાઓ કારણકે અલ્લાહ બડાઈ 2 2227 [₹:22 ૧827 97 

૦ ૧% જ ય ્ કન કફ ક પ# 4૨૧% રાં 
હાંકનારા અભિમાનીઆને પસંદ નથી કરતો, જક્હ ક્વહહ્ક્રઝન્ 


“૧ ૫ ૧ ૦ ૫ “૫ “૧ “૧ ક.” ક 7? 
રપ. જ પોતે કંજસ હોય છે અને બીજાને કડછા 46મા 
કંજસી કરવાની શિખામણ આપે છે. અને જે કેઈ 


દ 


“૧ કષ. 9. જ ૦૨. ૧૨૬. . - દક 2. 7775 ક 8 ૫ર 
(દાન ખેરાતથી) મોઢું કેરવી લેશે, તો બેશક અલ્લાહ 9૭: ૨1) હડ “ક છ 
તેના મોહતાજ નથી, તે સર્વ પ્રશંસાને લાયક છે. 

ર૨૬. બેશક અમે અમારા રસલોને સ્પષ્ટ 25-2(?7?72 1૦2 “2979 
હે 4851 કહ્નદૃહ 1 હ 


નિશાનીઓ આપી મોકલાવતા રહ્યા અને સાથે સાથે 
કિતાબ તથા મિઝાન '” ઊતાર્યું કે તેનાથી લોકો નન વ ય ઇડ જ્યા 
ન્યાય ઉપર કાયમ થાય; અને અમે લોખંડ ઊતાયું ડી) ન િ પવ. 
૧ ધિ બજ ક 9 ક ક સ 
જ સખત લડાઈ (ના સાધનો બનાવવાની ધાતુ) છે, “5 સ ક 4:ડેપષ્ગ્નં 
ને લોકો માટે તેમાં બીજ (અનેક) લાભો છે. બેશક 4.9 941 «72 24 ક ક 
અન ક તમ જ ( ક ક) ય ર છાઈ ર મબન 574454555514054 
(અલ્લાહે તે પણ) જાણી લે કે તેને જોયા વિના તેને ક 


“૨ “૧ "% “% "૧ જ ૬% ગર કઝ 
તથા તના રસલાન સાથ કાણ આપ છે. બશક અલ્લાહ બ છઠ દ્વા)! 


બા 


મહાશકિતશાળી છે, સર્વ સમર્થ છે. (રુકૃઅ-૩) 





કયી, “જે બેહિશ્ત (સ્વર્ગ) તમામ સૃષ્ટિ ઉપર ફેલાયેલું હશે. તો જહન્નમ કયાં હશે?' આપે કરમાવ્યું 
“જ્યારે દિવસ ઊગે જે ત્યારે રાત કયાં હોય છે?' (કથીર) અર્થીત જ્યાં જન્નત હશે ત્યાં જહન્નમ નહિ 
હોય અને જ્યાં જહન્નમ હશે ત્યાં જન્નત નહિ હોય. 

૧૦. (અ)લોકો સાથે ઈન્સાક તેમજ ઈમાનદારી વર્તણુક કરવાની સમજદારી, (બ) તરકદારીથી 
અતિરેક અથવા બળજબરી ન કરવી. 

૧૧. લોખંડ માનવજાતિના ઉપયોગમાં આવતી એક મહત્વની ધાતુ છે જે ધાતુના વિકાસ ઇન્સાનના 
[વિકાસના સાથે સાથે થતે। રહ્યા છે. આ આયતમાં “અમે લોખંડ ઊતાર્યું છે; એવું કહેવામાં આવ્યું છે, 
કુદરત તરકથી બંધાએલા નિયમ તથા ક્રિય! પ્રમાણેજ તે ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં 'નૂઝુલ'ના ક્રમીક રૂપ 
“અન્ઝલના'નેો પ્રયોગ થયો છે. જેનો અર્થ “ઉપરથી ફેંકવામાં આવ્યું' એવો નથી થતો, પરંતુ “પેદા 
કરવામાં આવ્યું ' થાય છે. 


૭૬૨ 


નૃ 


બિ ન 


સૂરાહ ૫૭ 


ર૭. બેશક, અમે નહ તથા ઇબ્રાહીમને 
મોકલાવ્યા હતા અને બન્નેની ઓલાદમાં નબુવ્વત 
તથા કિતાબ કાયમ કરી હતી, તો તેઓમાંના કેટલાકે 
હિદાયત મેળવી અને તેઓમાંના ઘણાં લોકોએ 
નાકરમાની કરી. 

ર૮. પછી અમે તેમના નકશેકદમ (પગલે) 
ચાલનારા રસૂલોાને મોકલાવતા રહ્યા; પછી અમે ઈસા 
ઈબને મરિયમને મોકલાવ્યો અને અમે તેને ઈન્જીલ 
આપી, અને તેની તાબેદારી કરનારાઓના દિલોમાં 
ભાવના તથા રહેમ જાગૃત ક્યા*. સંસાર ત્યાગનો? 
નિયમ (તે લોકોને) પોતાનો ઘડેલો છે જ અમે તેમના 
ઉપર લાઝિમ નથી કર્યો. અલ્લાહની પ્રસન્નતા 
મેળવવા માટે કરવા જેવું હતું તેનું પાલન તેમણે ન 
કર્યું, છતાં તે લોકોમાંના જે ઈમાન લાવ્યા હતા, અમે 
તેમને (ઘટતો) બદલો આપ્યો, પરંતુ તેમનામાંના 
ઘણાખરા નાકરમાની કરનારા હતા. 

૨૯. હે ઈમાન લાવનારાઓ, અલ્લાહથી ડરે અને 
તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન લાવો; અલ્લાહ તમને પોતાની 
રહેમતમાંથી બમણું આપશે, અને તે તમને ક્ષમા 
આપશે અને ખરેખર અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત, બેહદ 
દયાળ છે. 

૩૦. એઉહલે કિતાબ એવું ન ધારી લે કે આ લોકો 
(મુસ્લિમો) અલ્લાહની કૃપાઓઆ નથી મેળવી શકતા; 
જ્યારે કે તમામ કૃપાઓઆ અલ્લાહનાજ અધિકારમાં છે. 
તે ચાહે તેને આપે? છે. બેશક અલ્લાહ અનંત 
કૃપાઓઆનેો માલિક છે. (રકૂઅ-૪) 


અલ -હદીદ 


પારો ૨૭ 


15554 
ન 
છેહ 

વક્ષ ક ઇઇક કહા 
ડ-પાંડડડટેડઝ%ાવઝફડડ#ત 
ક હી 


2% [772244 
હા 36 8ક્મ્વ્ઝા 
95% 5%] 


ઝા 1ની (તાજ ઇન 


ઇશ્ક ૩5 ૬5505 હ! ડડ, 

તઇકદઝડઇકાડકાષાહડ 
#”9 2 

9% 


955 કાડટ ન 


66 2 2... ુ કક છે 
ઈકડડવઝકઝ્જઈ ટક 

% 224 2 792.૮4 
દઇ કડકાઇ 19 9 
ડે ન 
છક 


છકડકઝબ્ાહાડ ક ક્કર્ઝ્છુ 


ક 
દ દ પજ 9 કક તક 2.” 
છ ક 





૧૨. ઈસા (અ)ને માનનારાઓઆએ સમય જતાં અવિવાહિત રહેવાની પ્રથાને ધર્મમાં દાખલ કરી લીધી 
જને અલ્લાહે તેમને હુકમ આપ્યો ન હતો. આ કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધના દુષણથી ઈસાઇ સમાજમાં ઘણા 


“૮ કહું જૂ 
અનથા ઘર કરીને બેસી ગયા. 


“કોમનલે! વાઈફ' બદકારીને પ્રયોજન આપતી એક ભયાનક રસમ છે, 


વર્તમાન સમયમાં પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રચલિત કોમન લો હસબંડ' તથા 


તેમાં સંડોવાએલા કુટુંબોની 


ઈખ્લાકી હાલત ઉપર આ બદી બહુજ બ્રી રીતે અસરઅંદાઝ છે. 
૧૩. અલ્લાહના કઝલોાના,કૃપાઓના હક્કદાર માત્ર બની ઈસરાઈલ જ છે, તે એક ખોટી ધારણા છે. 


કારણકે બનીઈસરાઇઈલે 


૭૧૩ 


નલુવ્વતની ને'મત ગુમાવી દીધી હતી જે બની ઈસ્માઈલમાં કાયમ થઈ 





ક 


સૂરાહ ૫૮ અલ -મ્‌જાદિલાહ પારો ૨૮ 





અલ- મજાદિલાહ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બ૦ેગ્સ્ઝ્ક૭--»%2- 
દયાવત છે. ર 9૦ 
ન ક ૪ કક 
ર. ખરેજ, તે સ્ત્રી જે પોતાના ધણી વિશે તને કાપતા ક વાં)! હ -૭ 
ફરિયાદો કરતી રહે છે અને જે શિકાયત તે અલ્લાહને દડ “ર ક જી મ ક 
ક હ 
કરતી રહે છે તે અલ્લાહે સાંભળી લીધી છે. અલ્લાહે 
તમાર્રી બન્નેની ચર્ચી સાંભળી છે-બેશક, અલ્લાહ સર્વ 
સાંભળનારે। છે, સર્વ જોેનારે। છે. પ 
૩. તમારામાંના જે પોતાની પત્નીઆને માતા ઠ્ક [5 ડોડ હક હ 
7 ૧ ન જ્‌. 4૦7. 272 ત 2 
કહીં તેમનાથી અલગ થઇ જાય છે તો (હકીકતમાં ક £5 ૩555 મા 15% ર નિ 
તેમના કહેવાથી) તેઓ તેમની માતાઓ નથી બની 


2 ન” 43%.₹₹ 27૬ 
જતી; તેમની માતાઓ તેજ છે જેમણે તેમને જન્મ મ૬-9%3૯6 5 6 ૭8૭૨. ૨૭! 
આપ્યો છે; અને તેમના ઉચ્ચારેલા આ શબ્દો બેહદ 4222 ૬૬2% ક 
અધમ અને અસત્ય છે; બેશક અલ્લાહ દરગુઝર 0-2ક*5 ઈક 


કરનારે! છે, બક્ષણહાર છે. , ન 
ક »7ન્‌ “7૨364, 
૪. જે લોકો પોતાની પત્નીઓને માતા કહે છે 655% ડડ હહ કકે 


પછી પોતાના કહેલા શબ્દો પાછા લેવા ચાહે છે, તો & ક્રમ 
«2 ૦૭ જ જિ ! 
તેઓ એકબીજાને સ્પર્શ કરે તે પહેલાં એક ગુલામને [ડદડડહ હટ દ્રક કક છ 


આઝાદ કરે. આ તમારા માટે નસિહત છે. અને બ 5 ય ક ત્ર 
અલ્લાહ તમારા કામોથી માહિતગાર છે. 





૧. આ ઘૃણાજનક પ્રથાને અરબોમાં “ઝીહાર' કહેવામાં આવે છે. આસ બીન સામીૌતની પત્ની અને 
સા'અલાબાની દીકરી ખઉલાહે આંહઝરત સ.અ.સ.ને કરિયાદ કરી કે તેના પતિએ તેને “માતા' તરીકે 
સંબોધન કયું હતું. જેના શબ્દો હતા કે “તું મારા માટે મારી માતાની પીઠ સમાન છો.' અરબોામાં આ 
વાક્યના ઉચ્ચાર પછી પતિ પત્નીના સંબંધોના અંત આવી જતો અને કમનસીબ સ્ત્રી તલાક મેળવી બીજ 
લગ્ન કરવાનો હક્ક ન રાખતી હતી કે ન પોતાના દાંપત્ય જીવનને કાયમ રાખવાનો કોઈ હક્ક રાખતી 
હતી. બલ્કે, સંભાળ સારવાર મેળવવાનો પણ તેમને હક્ક ન રહેતો. તે સ્રીએ આંહઝરત સ.અ.સ.ને આ 
ગંભૌર પરિસ્થિતિની જાણ કરી મદદ કરવા વિનંતી કરી. આ બાબતમાં જ્યાં સુધી અલ્લાહ તરફથી અને 
માર્ગદર્શન ન મળ્યું ત્યાં સુધી આપ (સ)ને તાત્કાલિક ફેંસલો ન કરી શકયા. અંતે આપને વહી ઊતરીને 
માર્ગદર્શન મળ્યું અને “ઝોહાર'ની આ ક્રર પ્રથા ગેરકાયદેસર ઠરી. 


૭૬૪ 


સૂરાહ ૫૮ 





પ. પરંતુ જેની પાસે (ગુલામ) ન હોય તો તેઓ 
એકબીજાને સ્પર્શ કરવા પહેલાં બે મહિના માટે 
નિરંતર રોઝા” રાખે. અને જે આવું પણ ન કરી શકે 
તે સાઈઠ ગરીબોને ખવરાવે. આ એટલા માટે છે કે 
અલ્લાહ તથા તેના રસૂલ ઉપર તમે દ્રઢ ઈમાન લાવો; 
અને આ અલ્લાહની (ઠરાવેલી) મયીદાઓ છે, જેને ન 
માનનારાઆ માટે દર્દનાક અઝાબ (નિશ્ચિત) છે 

૬. જે લોકો અલ્લાહ અને તેના રસૂલનોા વિરોધ 
કરે છે, તેમને એવીજ રીતે બેઆબરૂ કરવામાં આવશે 
જ્મ 
અને અમે અમારી આયતોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી ચૂકયા 
છીએ જેને ન માનનારાઓઆ માટે (બેહદ) નામોશીભર્યી 
અઝાબ 

૭. જે દિવસે અલ્લાહ તેમને સૌને કરી સજીવન 
તેમની કરણીઓ વશે તેમને જણાવી 
શે. તે લોકોએ તો પોતાના કૃત્યાોને વિસારી દીધા હશે 
પરંતુ અલ્લાહે તેના પૂરો હિસાબ રાખ્યો છે, અને 
અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુના સાક્ષી છે. (રક્અ- ૧) 

૮. શું તું નથી જાણતો કે આકાશા તથા 
પૃથ્વીમાંની પ્રત્યેક વસ્તુનું અલ્લાહને જ્ઞાન છે? ત્રણ 
વ્યકિતઓ વચ્ચે ગુપ્ર મસલત ચાલતી હોય ત્યાં ચોથો 
અલ્લાહ હોય છે અથવા પાંચ વબકિતઆ વચ્ચે 
(મસલત) ચલાતી હોય તો તેમની સાથે છઠ્ઠા અલ્લાહ 
હાય છે. એવી આછાની અથવા વધુની કોઈ મસલત 
નથી હોતી કે તે તેમની સાથે ન હોય, પછી તેઓ ભલે 
ગમે ત્યાં હોય. અંતે કયામતના દિવસે તે તેમની 
કરણીઓ વિશે તેમને જણાવી દેશે. ખરેખર અલ્લાહ 
દરેક વસ્તુને સારી પેઠે જાણે છે. 

૯. શું તે નથી જેયું કે જેમને ગુમ મસલતો 
કરવાની મનાઈ કરવામાં આવી હતી તેઓ કરી પણ 
એવાજ કામો તરક ગયા જેનાથી તેમને રોકવામાં 


આવ્યા હતા, અને તેઓ ગુનાહ તથા ઝુલ્મ ત્‌થા 


ક ગ 


7 


અલ -મુર્નાદિલાહ 


તેમની પહેલાંના લોકોને કરવામાં આવ્યા હતા, 


પારો ૨૮ 


ક/9 ન” ક “ન તિ ક” 


52 “ડ&હપટ્ટ.૭ 
ક “ડી ક ક હાઈ 
કદાઇકાઇડાં'દઝ 


હાં 


9 2- કક 
ઉ 
ન્ન કક -” નન 


7. -2 ક. ૪:૪7 ન” 
ઈઝી “5૦ પ્રા હા 225: હા 5 
ન ઇં “ક%52 ત્ય 5૪. હઝ હ 


હ 6૮21 જન ક "7 4 
ખ્ટ્ન્ઝ્ઃ ષ્ટ ક ૭45 535 ૭ખ#ખટ્દઃ 
ટ 62 ક તિ ર પ 9 


દ. ૯52542 


શ 


કછ સઝ્ઝઘ 


૬ 924 “કન “| 9; 


ધ 


2 ો હિન 


9274.77, 


૭” ત ક ૯ / મ નનન 


હ ઝાઠઠઈહ્ુાહુઇ કાહા 
૪કક૬ડકઝટ્રદ રડ 52 


ઉન્માદ ્ક5્ટડ 555) ડ્ડઝડ 


ક5નઈટઇાડાઈડઝડીઝ(જ; 
હક ભાના મ પ 

બડડહુડ 
ડઝ કદહટાહદાદક૮ ૭4! 14551 


729: 


હ્રઈવ ઝડ દડેઝદ ક 42૬58219) 


ર. આ સખત સઝા ગુનાહની ગંભીરતાનોા ખ્યાલ આપે છે. માતાના પવિત્ર સંબંધને આવી હલ્કા 


કક્ષાએ પહેંચાડવું એક ધાર અનર્થ છે. 


૭૬૫ 


19 00 ન હ 


સરાહ ૫૮ અલ -મજાદિલાહ પારો ૨૮ 


રસૂલની નાકરમાની “ કરવાની છૂપી મસલતો કરતા [, ડ],44 ન આ 
રહે છે? જ્યારે તેઓ તારી પાસે આવે છે તો તને એવા ન ી 
શબ્દોમાં ? સલામ કહે છે કે તને સલામ કહેવામાં ડઝ ઉડઇડહાકૃલ#: 
અલ્લાહે તે શબ્દોનો કદીપણ ઉપયોગ નથી કયી; પરંતુ ? 6 ક ડુ કી છે 
અંદરોઅંદર તેઓ કહે છે “અમારા તેમ કહેવાથી 
અલ્લાહ શા માટે અમને શિક્ષા નથી આપતો?' આ 9 1% 
લોકો માટે તો જહન્નમજ બસ છે, જમાં તેઓ સદા 
જલતા રહેશે, અને આ બેહદ અધમ ઠેકાણે છે. પ નો 

૧૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જ્યારે તમે 8.5. 5.94 ન્ડ 3 હ ડં હ શ 
એકાંતમાં કોઈ મસલતો કરો તો ગુનાહોની, ઝુલ્મની , જતઝાહ્ડડઝહા 92.” 
અથવા રસૂલની નાકરમાનીની વાતો ન કરો, પણ “2 તકક હ્રઈ્વઝડ રપ 
ભલાઈ તથા પરહેઝગારીની ચચા કરો. અને અલ્લાહર્થી () ૦ડઊી; સિ કી દાન કા! 
ડરો જેના સમક્ષ તમો સૌ એકઠા કરવામાં આવશો. , -._ 

૧૧. એવી છુપી મસલતે। શયતાની કામ છે, જેનો બ 5 ઉ ઇહ અહ 
હેતુ) મોમિનાને દુ:ખ પહેચાડવાનો હોય. પરંતુ , «4... 2: 4 ૪,૯- ક 27 
પી આજ્ઞા વિના તેમને કંઈ હાનિ નહિ કરી દરા ડાહી ઝડ 
શકે, અને મોમિનોએ અલ્લાહ ઉપરજ ભરોસો રાખવો 0525 55 કહ 
જોઈએ. ્‌ ્‌  . ટ જ 

૧૨. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જ્યારે તમને જ્ગ્યા ર્ટૂ-!* કનયા લિ [4 1%54 રઝ કિ 
કરી આપવાનું આપવાનું કહેવામાં આવે તો તમે & 


કક ક દ ક 1-7 

મજલિસમાં જગ્યા મોકળી કરી દો; અલ્લાહ તમારા હઝ &ટ્વ્કાક્કડ | 

સે હ ી "૫ "૫ શ્ર "૫ [ઠી 2 ા [221 ક 
માટે (વધુ) મોકળાશ કરશે, અને જ્યારે તમને ઊઠ જ 2 થટ 0૬૬: 


જવાનું કહેવામાં આવે તો ઊભા થઈ જાઓ; બેશક 
તમારામાંના જેઓ ઈમાન લાવ્યા છે અને જેમને જ્ઞાન હડ પ ક છ્ડ્ડ5 ડી શિઝિ% 
બક્ષવામાં આવ્યું છે તેમને અલ્લાહ ઉચ્ચપદે સ્થાપશે. 


કક 
અને જ તમે કરતા રહા છો તેનાથી અલ્લાહ માહિતગાર 9 નઇ 
છે. શ્ર્લ્ 


ક જ ઝી 72797 ક 'ક “72 * 4૫૪1 
૧૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ! જ્યારે તમે છા દ ડી જ 2૫ 


“પ 9 ૦ ક, ક 9 “ડ્‌ (પ ન કુ 

[તમાં રસલની સલાહ ચાહો તો તે પહેલા સદકા ક ક 
સ ક જી “ડ્‌ ન્ડ કકક ડડ હ]]35 દ પી ક (૫ હ 
આપો, તે તમારા માટે ભલાઈ અને શુદ્ધ કરનાર છે. જ લ 


પવન 


૩. આ આયતનું સૂચન યહૂદીએ તથા મદીનાના મુનાફિકોના ઈસ્લામ વિરુદ્ધના કાવતરાંઓ તરક છે 
જમાં તેમણે આંહઝરત સ.અ.સ.ને કતલ કરવાની યોજના બનાવી હતી, જેના પરિણામે ત્રણ યહૂદી 
કબીલાઆને મદીના્થી હદબહાર કરવામાં આવ્યા હતા. 

૪. અસ્સલામ અલ્યકૂમના બદલે તેઆ અલ-સા'મુ અલેઈકા અથોત તારૂ મૃત્યુ નીપજે” કહેતા. 


૫. ગરીબ, મોહતાજને ખોરાક વસ્દ્ર વગેરે અન્ય સહાયતા કરવી. 
૭૬૬ 





સૂરાહ ૫૮ અલ -મર્જાદિલાહ પારો ૨૮ 





?7 1 ન”? 
પરેતુ જે તમને (દાન કરવા માટે) કંઈ ન મળે, તો જજ#ઈકાડઇડ કઝા” 
અલ્લાહ બક્ષનારેો। છે, દયાવંત છે. 4 4% 

૧૪. શું તમે સલાહ લેવા પહેલાં સદકો આપવાથી પ પ; હરક હ કણ 8 


અચકાએ છો? જે તમે તેમ ન કર્યું હોય અને અલ્લાહે , દૃ._; ?% ક 
ષે જ હ, ” “ર4 1૯591 થી 5 છુડઈ૭ 
તમને માક કરી દીધા હોય, તો તમે નમાઝની પાબંદી ત્ર 


ર ક 9 1 77! 79 
કરે' મ ઝકાત ક અને અલ્લાહ અને પી 7 9 જિ 11951 5 ૪%-50119:2 
રસૂલની કરમાંબરદારી કરો. બેશક તમારા કામોથ [44$6,4:55)14*:; 

બહક#ઝઇ, (5 9 4) 9“) 


અલ્લાહ સારી પેઠે માહિતગાર છે. (રુકૃઅ ૨ , ક 
૧૫.તેંતેમનેનથી જોયા, જે એવા વોકોથી દોસ્તી બ ાહ્ડકઈડ 5 કિ 1 


અ 


રાખે છે જેમણે અલ્લાહનો પ્રકોપ વહોર્યી છે( આ લોકો 5 22 ડટ કા કી 
ન તો તમારા છે ન તેમના છે. અને તેઆ જાણી “દષ્ટુઝાક 5 ડડ ક 


અ 


“% "૧ “% “૧ "% #?7(€97282 ક 
જોઈને ખાટી વાતો ઉપર કસમ લેતા રહે છે. 0૯2 


૧૬. અલ્લાહે તેમના માટે સખત અઝાબ તૈયાર (4 ટર 5૨95 કિ 


ટિક 


977477 


તાં) 
રાખ્યો છે ખરેજ, જે કંઈ તેઓ કરતા રહ્યા હતા તે ક [છુ 
બેહદ બુરું છે. ક 0ઠ્્ત્ક! 
સ ૧૧ પૂ ક અ (૬) ૧૧ ક 4“ 9-ન્‍ત7 216% પ? * ડ્‌ ન્‌ 
૧૭. તેઆ પોતાના સોગંદનો (બદીઓ ૯% ૭512૫૫45 વ“સ₹પ્ન ૭પ 
છપાવવાના) પરદા તરીક ઉપયોગ કરે છે અને તેઆ દ રે 
5. ી 2 દ 
લોકોને અલ્લાહની રાહથી અટકાવતા રહે છે; જેથી છ; 
તેમને અપમાનજનક અઝાબ મળશે. કાઈ ક ક 
૧૮. તેમને ન તો તેમની મિલકતો, ન તેમની ઈસમ 52 “૬414 


ને ક્ટ. 29 ક જ ““ 
ઓલાદ અલ્લાહ સામે કંઇ કામમાં આવશે. તેઓ . 7%, (૮2. “૫૪1૭ કહા/મ્દગડ. 
મ ર રવાના છે. ભણ હડહીઝ દડા, 
આગના! રેહેવાસી છે, તેમાંજ સદાય રહેવાના છે. 
જ ૧ "% _"% " પ ૦-7 છ 9 727 ક” 
૧૯. જે દિવસે ક સર્વને એક સાથે સજીવન ન કામ દ 2915 
કરશે ત્યારે તેઆ તેની સામે પણ એવાજ ખાટા 
“%__* (૭) જ્જ. “હૂ જ નડ "“% “_"% %ક્દ્ડ 5 4 22292 
સોગંદ લેશે જેવા તમારી પાસે લે છે, અને તેઆ હ ક 
એવં સમજતા હશે કે તેમની પાસે કંઈક છે (જેને ઝના ઝ 
જ (9૯ ૭45 


અ 


તેમને આધાર છે). આ લોકો ખરેખર જઠ્ઠા છે. 
૨૦. શયતાને તેમના ઉપર કાબ્‌ જમાવ્યો છે અને કાવડ: ન હ માજા 

તેમના દિલોમાંથી અલ્લાહની યાદ વિસરાવી દીધી છે. 14 ન 

આ શમેતાનાનાજ સાથીઓ છે. ખરેખર, શયતાનોના છી 2 કઠ્કાહ% 


સાથીઓજ નુકસાન વેઠનારા છે. 25 
૬. મુનાકિકો પોતાના ઈમાનની સચ્ચાઈ સાબિત કરવા સોગંદોનો આશરે લેતા રહેતા. 
૭. જ્યારે જઠૂં બોલનારો પોતાના દગુ ણોનો હેવાયો થઈ જાય છે અને ગુનાહોમાં પાવરધો થઈ જાય 
છે ત્યારે તેને પોતાનું જઠાણુ સાચું ભાસે છે. આવી ગલત કેમીમાં કસાએલા હોવાથી મુનાકિકો આખેરતમાં 
અલ્લાહ પાસે પોતાને નિદીષ સાબિત કરવા માટે વલખાં મારશે. 


૭૬૭ 


સરાહ ૫૮ અલ -મજાદદલાહ પારો ૨૮ % 


1 ન ન 
ર૧. બેશક, જે લોકો અલ્લાહ અને તેના રસૂલના જક ૪9-62 વ૪0હ૩5પ્ફ હહ્ધાહ। 
વિરોધ કરે છે તેઆ બધાજ લોકોમાં સીથી હલકટ હશે. છઈ,5% 
રેર લ્લ શ ર? ૬“ 1 કિ *77? 44 
ર૨. અલ્લાહ (નિર્ણય કરી ચૂક્યો છે. જોત તેણે હુ. ત 2 જ કા હ્ફ 
કહ્યાં છે), “હું અને મારા રસૂલો હમેશાં ફત્તહમંદ 
રહેશું, બેશક, અલ્લાહ મહાબળવાન છે, સર્વ સમર્થ છ-ઝ્ન્ઝ્ક 


છ. 1 ૭ ૮ હ પી 27? 27% [ઝુ ન 
ક “ _* “જ ડ ૨ 5" ઝે ક ણી જ ૦4.4: કછ છુ 
ર૩. તું કદાપિ એવું નહિ જએ કે જે લોકો 2 દ્રમદઈક્કકપક્્ડ્કૃક 
તે દ્ે ટળ'ઝહ્# «72224 1 “ત 9.” 22 ત 
ક ઇડઇઈડવ૬કા ડડ ડડ 
ના 9 4% ક 21 બિ શી દ્ધ 
હ1* 7 ત 2 7? [૯ ન ત્ત્ુ 


અલ્લાહ તથા આખેરત ઉપર ઈમાન રાખે છે તેએ 
અલ્લાહ તથા તેના રસૂલના વિરોધીઓની દોસ્તી 
રાખતા હોય, પછી ભલે તેઓ તેમના પિતા કે પુત્રો ્રડુ£ કાશક» 
અથવા તેમના ભાઈઓ કે કુટુંબીઆ હોય. આ તે લોકો 
છે જમના દિલોમાં અલ્લાહે ઈમાનને અંકિત કરી દીધો 


જ રઝ ઘ#ફુ ન ન2 9 [ ૦૦ ન 
છ કશકડઇઝકડ ડડ 
ણ ક. જ ન કી 
છે અને જેમને તેણે પોતાનો પ્રરણા દ્રારા શકિત આપાં ક્ક્ડ “૭4૯ કતર 94૦ 


હ 


છે. અને તે એવી જન્નતોમાં તેમને દાખલ કરશે, ,/ - 
ક કિક હાડ . ૬ 
જની ની ઝરણા વહેતાં હશે, જમાં તેઆ સદા મ 


ણ 





ક 


સર્વદા રહેશે. અલ્લાહ તેમનાથી બહજ ખશ છે અને ૦5.૬1% ા હી [7 જૂર 

"૧% "૫ ન જા કા ભઝડ્રાહ્ઝ સછી જ 401૫5 ડી વ 

તેઆ અલ્લાહથી ખુશ છે, આ લોકાજ અલ્લાહના 1 7 ક શ રિ 
ન્ડ સૂ અટ ન "% દ 29 277 

પક્ષકાર છે. (હે લોકો), યાદ રાખા, અલ્લાહના હાઇ 

પક્ષકારોજ કામયાબ રહેશે. (રેફ્અ-૩) 








૭૬૮ 


સરાહ ૫૯ અલ -હશ્ર પારે ૨૮ 





, ,અલ-હશ્ર 
વૃ, અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને %૦-૭5હ5591ક પ5 
૦ જ “ન ૦ર નન ન્ન ન ન્ન ન્ન 
દયાવંત છે. 
“હ * જ મ ન્ડ ન ક "પ ન - #%77૪૭.977, ૨૬7 114 કિ[7 નદ 
ર. આકાશેમમાં જ કંઈ છે અને ધરતીમાં જે કંઈ છે છુ હુપડઠ્ડનઇાઠઈકલહ્ડ 
તે સર્વ અલ્લાહની હમ્દો સના' (સ્તુતિ) કરે છે, તે'જ “૯1 £5:: 
સર્વ સમર્થ છે તે'જ હિકમતવાળો છે. બ્ર્ક્કટ ગ્રા 
૩. તે એજ છે જેણે એહલે કિતાબમાંના કાકરોાને , !૯, [91 2» .177€#72 ૧ 47% 7? 
“ડ્‌ “._ ૦ ક જિ જે હ ાહકા૭ ટ-ળબ્રાક્ક 
તેમના ઘરોમાંથી બહાર કાઢયા હતા, જે તેમના પહેલો 


ક ૨ ૧ 
“ શ “ડ્‌ જડ ૨ કડ “પ _* હુ ક 277? 2725 2૪ દ્વ ન”? નરન ર તિ ક ય 
, દેશવટો હતો. તેમણે કયારેય એવું ધાયું ન હતુ કે 1#ઝકહ નિ શહ કઝર ક જક ઝે. 


ન 
4 


ર જ કે જ હ“ જુજ હ નર દો પુ 
તેમને ત્યાંથી ચાલ્યા જવું પડશે. અને તેઆ પણ કુ 25:55 કાહ 518; જ 
એવુંજ સમજી બેઠા હતા કે તેમની કિલ્લેબંધીઓ ભૌ”૭ દ્રમાઈઇટન્રુ૪4- પડ૭ફ!952 


"૩ 


%ક 


ક કુ કિ મિ - 4 ક ન ૭ નન , 
અલ્લાહ સામે તેમના બચાવ કરશે. પરંતુ અલ્લાહ #ક 28 «47197 4297 9₹. 2૮ 2.7 
ક ફૂ ડે ત 5 ક “«-૭#4! 
તેમના ઉપર કઈ દિશાએથી આવી પડયો તેના તેમને “ 7 5 જ 
“% ૧ કડ: - “૯૨. ક. % : ૧૨ જિન * 61 ન ક*9? ટ 
ખ્યાલજ ન રહ્યો. ર અને તેણે તેમના દિલોમાં ભય છછ! બકર “કડક! 
પેસાડી દૌધો, જેથી તેમણે સ્વહસ્તેજ પોતાના ઘરોને 


“દ. 





૧. યહૂદીઓના ત્રણ કબીલાઓ, બનુ-કઈનુકા, બનુ-નઝીર તથા બનુકુરેઝા ત્યારે મદીનામાં રહેતા 
હતા. આ આયતનો સંબંધ બનુનઝીર સાથે છે જેમને બાદમાં મદોનાથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. 
બનુ કુરેઝાએ પણ આ પહેલાં મુસ્લિમો સાથે ઘણી વખતે વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. બનુનઝીરનોા સરદાર 
કા'બ બૌન અશરફ આંહઝરત સ.અ.સ.ને અને મુસ્લિમોને મદીનામાંથી હાંકો કાઢવા માટે કુરેશાની તથા 
મક્કાના આસપાસ રહેતા નાસ્તિક કબીલાઆની મદદ લેવા મક્કા ગયો હતો. જંગે આહદમાં મુસ્લિમોની 
પીછે હઠથી દુશ્મનોના ઉત્સાહમાં વધારે! થવા પામ્યો હતો પરંતુ તેમનાં અત્યાચારો તથા અન્યાયી વલણ 
હદથી વધારે વધી જવાથી અંતે આંહઝરત સ.અ.સ.એ સાહસિક પગલું ભર્યું'અને તેમના કિલ્લાને ઘેરી 
લીધો. એકવીસ દિવસ સુધી સતત ધેરાના પરિણામે તેઓ હથિયાર મૂકી મુસ્લિમોને શરણે આવ્યા તેમની 
સતત મુનાકિકાના વલણના કારણે તેમને મદીના છોડી જવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું અને તેમના બે 
કુટુંબા ખઅબેરમાં વસી ગયા હતા તે સિવાયના બધા સીરિયા તરક ચાલ્યા ગયા હતા. 

ત્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેમને પોતાનો સરસામાન ઢોરઢાંખર વગેરે લઈને મદીનાથી 
સહિસલામત જવા દીધા હતા, અને તેમને અનુભવ થઈ ગયો હતો કે તેમના મજબૂત કિલ્લાઓ પણ તેમને 
કોઈ રક્ષણ આપી શક્યા ન હતા. 

યહ્‌દીઓના આ સ્થળાંતરને “પહેલો દેશવટા'ની ઉપમાં આપવામાં આવી છે. બીજી વાર તેઆ હઝરત 
ઉમર (રદી)ની ખિલાકતના સમયે આખા અરબિયામાંથી દેશનકાલ કરવામાં આવ્યા હતા. 


૭૬૯ 


સૂરાહ પ૯ અલ -હશ્ર પારો ૨૮ 





(૨ર) ૯ "“"* હ“ “% જ “29 
તારાજ ક્યા અને મોમિનાના હાથે પણ બરબાદ 9% 97 42 ₹ 5 , 
"૧% ૦ ક ૧૧ ૧ ય જ પ હ, શ્ર હડ 
' કરાવ્યા. માટે હે આંખાવાળાઆ, નસિહત પકડો! વિ ર 

“* _"% " જ “ડ્‌ “ શિ 9 જ 
૪. અને જો અલ્લાહે દેશવટાનો ચૂકાદો ન આપ્યો હ્ંન્કઃ ઝ તડ દડી પાહા ર 
હાત તો તેમને દુનિયામાં (બીજી રીતે) સઝા આપી હું પ 7 વ ડુવપડ 25 7દ: 
હોત. અને આપવેરતમાં તો બેશક તેમના માટે લ્ટાપન્કેક્્2ન્‍ડન્‍્૭ 


આગની સઝા છે. 

૫. કારણકે તમણે અલ્લાહ અને તેના રસૂલનો “ઉ :; 19 401146 3551૮ 
[વિરોધ કર્યો હતો; અને જે કોઈ અલ્લાહને વિરોધ કરે ર ક છ 
છ. તેરે ઝુ છોક જાડા 
છે, તેને સઝા કરવામાં અલ્લાહ બહુજ સખત છે. ઊષ્દ્રષ્ય્ ઘરદ સિ 


૬. તમે જ ખજરીઓ કાપી % નાખી હતી, ઉડદડઉઇ;ઇઇઇ 1૭55&૬6; 


* અથવા તેમના મળ ઉપર ઊભી રહેવા દીધી હતી તે સર્વ 
હ ક ડૂ જ દિ 7 
અલ્લાહના હુકમથોં જ થયું હતું કે જથો તે હદવટાવી જહ ત્ર ઝી હડક હડપ» 
જનારાઆની ક્જેતી કરે. ી ક કક 
“" "હ "હ "“% 5 “હ ૭ 4 2 
૭. અને તેમની પાસેથી અલ્લાહે જે માલ રસૂલને ૦5 કઉડ્ઇ કહાક્ઝકતી 1 દ્કાઈ59 
(જગ લડયા વગર) અપાબો છે, જેના માટે ન તમે તટ ઈન્ડ ક 
પ કા જ ઇવલાહ#ડ કઝડૂટઝ# 
ઘાડા દોડાવ્યા હતા ન ઊંટ; પરંતુ અલ્લાહ જેના ઉપર દ્ર્ટન્ટશ્્ 
“% “ "૧% ક જે "૧ # 4૬૪? ય? 7: 5776 27 17 ૮729? 
ચાહે પોતાના રસૂલને ગાલીબ (સત્તારૂઢ) કરે છે; અને હ 3 5 ડદ 415 અ ૭&૭4- 
' અલ્લાહ પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર સત્તા ધરાવે છે. ઈન દ 
૮. અલ્લાહે પોતાના ' રસૂલને શહેરની માળાના વં! ડાક (ક 
કે ન પ સ, ૨ નડ 
વસ્તીપાસેથી જે માલ ' અપાવ્યો છે તે અલ્લાહ અને ી 1૮ 
- - - 1-5 -. 65251 5 5 
તેના રસૂલ અને તેના (નિકટના સગાસ્નેહીઓ યતીમો, 27 
મોહતાજો અને મુસાકરો માટે છે, કે જેથી તે (માલ દ ૮%? ૮%જ જઃ મના 
જ ર ર 1 ( ) થે કઝ હ ૧1»3૯ હ%##4 હુ2 
તમારામાંના દૌલતમંદોના હાથમાં ન આવી જાય. અને 
રસ્‌લ તમને જ કેઈ આપે તે લઈ લો, અને જેની તમને 


ર. આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેમને મદીના છોડી ચાલ્યા જવા માટે દસ દિવસનો સમય આપ્યો હતો. 
તેમણે જવા પહેલાં સ્વહસ્તે આગ લગાવી પોતાના ઘરોના તેમજ અન્ય સામાનનો વિનાશ કયી હતો. 

૩. બનુનઝીરના આ સઝા બહુજ અપમાનજનક હતી. વિશ્વાસઘાત કરવાના કારણે તેમને જેવી 
સખત સઝા મળવી જેઈતી હતી તેવી મળી ગઈ. 

૪. કબીલાવાળા જ્યારે કિલ્લાઆમાં ભરાઈને બેસી ગયા ત્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેમના 
ખેતરેોમાંની વ્યર્થ ઝાળી તથા બગડેલી ખજરીઓના થડ તથા અન્ય ઝાડો અને ખાવાના ઉપયોગમાં ન 
આવી શકે તેવા નકામા છોડા કાપી નાખી સકાઈ કરવાનો હુકમ આપ્યો હતો. 





૫. આ માલ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તકા સ.અ.સ.ને એટલા માટે આપવામાં આજો હતો કે તેને ગરીબો 
તથા મોહતાજોે વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવે ન કે ધનવાનો તેને હાથ કરી પોતાની મિલકતોમાં ઓર વધારે 
કરતા રહે. આ માલમિલકત વડે અનાથો, લાચારો, સામાન્ય સ્થિતિના મુસ્લિમો તથા મુસાકરોની 
સહાયતા કરવામાં આવે અને તે મુડીવાદોની અંગત જાગૌર ન બની જાય. 


૭૭૦ 


સૂરાહ ૫૯ અલ -હશ્ર 


તુ છ? 22 ? 229 
કક હી 


દાહ પ 


મનાઈ કરે તેનાથી દૂર રહો. અને અલ્લાહ ખાતર 
સંયમ ધારણ કરે. ખરેખર અલ્લાહ સઝા આપવામાં 
સખત છે. 

૯. (બલ્કે આ માલ) હિજરત કરનારા ગરીબો 
માટે છે જેમને પોતાના ઘરે(માંથી અને તેમની 
મિલકતોમાંથી હાંકો કાઢવામાં આવ્યા છે, જે લોકો 
અલ્લાહની કૃપા તથા ખુશન્‌દી મેળવવામાં પ્રયત્નશીલ 
છે, અને જે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની મદદ કરે છે. 
આ જ લોકો સચ્ચાઈ ઉપર કાયમ છે. 

૧૦. અને જે લોકો મુહાજેરો (હિજરત 
કરનારાઓ)થી પહેલા ઈમાન લાવી અહીં (મદીનામાં) 
વસેલા હતા તેઓ બાદમાં હિજરત કરી પનાહ 
લેનારાઓ સાથે મહોબ્બત રાખે છે. અને મુહાજીરોને 
જ આપવામાં આવ્યું છે તેની કોઈ લાલચ નથી 
રાખતા, બલ્કે મુહાજીરોનું પોતાનાથી અધિક ભલું 
ચાહે છે પછી ભલે પોતે મોહતાજ હોય. અને જે લોકો 
પોતાની લાલચુ મનોાવત્તિથી મુકિત મેળવે છે, તે 
લ્ોકોજ સકળ થનારા છે.” 

૧૧. અને (તેમના પણ આ માલમાં હક્ક છે) જે 
તેમના પછી આવ્યા અને જેમણે કહ્યાં, 'હે અમારા 
પરવરદિગાર, તું અમને તથા અમારી પહેલાં ઈમાન 
લાવનારાઓને રા આપ અને અમારા દિલોમાંથી 
ઈમાન લાવનારાઆ પ્રત્યેની દૃશ્મનીને દૂર કરી દે, હે 
અમારા પાલનહાર, તું ખરેખર મહેરબાન છે, દયાવંત 
છે.” (રફૂઅ-૧) 

૧૨. શું તે મુનાફિકોને નથી જોયા? જે એહલે 
કિતાબમાંના પોતાના ભાઈઓઆ જે ઈમાન નથી લાવ્યા 
તેમને કહે છે “જો તમને અહીંથી કાઢી મૂકવામાં 
આવશે તો અમે પણ તમારી સાથેજ જશું. અને અમે 
તમારી વિરૃદ્ધ કોઈનું કહ્યાં માનશું નહિ; અને જે 
તમારી સાથે લડાઈ થશે તો અમે તમારી મદદ અવશ્ય 


કઇ, 


હી 


ક જ 


પારે ૨૮ 


ડક્કાકડાદ 6 


32 પ્રક 





વ ઝ્ક્ય્કદં 


* 2. ,.?72:79-7 


કદ ડાડડડ:ડડડકઇ બાન 


₹ #”ર્ત્ટ 


0૯9માહ્કહા, ી 


દ 
0 


ઇહ 


ઝહાપડ 


4 ૭૭% 


ઈવા ૮ ડઝ 


હકેક્ઈડ્કહઝ કિન: ૯5 


૪૪૭૫૩૬૪5: ડીઇડઝીડદ 
હાજા 5દદ#ડડંડ 


હાજ ઝડ 


કહ) 


૪% 


ભરગ્પ્ક્ક ૬.2 9.7 


ર ક્્ઉ હહ 


7-7 22 શઝષ્ાઠ્મબાહઈ 


ઈ 


કાઉ શ્ર77 


(11૫૫૭ 


નિ ક) "5 54 


૬. અન્સારાનો કુરબાનીઓ તથા ભ્રાતૃભાવનાનો આ એક પુરાવો હતે। કે મક્કાથી તેમની પાસે આવેલા 
મુહાજીરોને તેમણે પોતાના ગલે લગાવ્યા અને પોતાની મિલકતોમાં તેમને હક્ક આપ્યો. અન્સારો તથા 
મુહાજીરો વચ્ચે આંહઝરત સ.અ.સ. એ કાયમ કરેલી આ ભ્રાતૃભાવના અને પ્રેમનો દાખલે। દૃનિયાના 


ઈતિહાસમાં અજોડ છે. 


૭૭૧ 


હ ક 


ન 


નર 


૧. 








જ | 
સારાહ પલ અલ -હશ્મ પારા ૨૮ 





કરશું.' પરંતુ અલ્લાહ સાક્ષી છે કે આ લોકો તદૃન કી દ 22%, 5૮૬7 કદ તડ જ 
ક. ૫ (૮) દ 7 ર 015 
જહા છ. 
૬ જૂ... કે ૦ "“* 5“ જ -_% ક ૬46 22૭ 25 
૧૩. જો તેમને હાંકો કાઢવામાં આવે તો તેઓ ।કાંડડ5 ડાઇ ઝન 
“હ રડ જો ક સ, , “ 
કદાપિ તેમનો સાથે જશે નહિ; અને જો તેમની સાથે મ 5,45545%9૪ી;5ઇ% 
લડાઈ થાય તો પણ આ લોકો તેમની કદાપિ મદદ કરશે “ર295 ક ભત્ષ્ટટડ શ્ર. 
, નહિ. અને જો તેઓ કોઈ મદદ કરશે, તોપણ ખરેજ 4:૭૮ઇષુ દૂ 
ણ 0૦૭26૦ ૭- 


તેઆ પીઠ ફેરવી નાસી જશે; પછી તેમને કોઈ મદદ 
કરવામાં નહિ આવે. 
ડુ | તે ।[ અલ્લ ધ 41:51 7%49-.972-2દ 47 272 
૧૪. હકૌકતમાં તેમના મનમાં અ તાહથી વધુ હાડ ક્હ*#કઠુવ્કપડાડડક 
તમારો ભય પેસાં ગયો છે કારણ કે તેઆ નાસમજ લોકો 
ક છછક્શ્યલે ન 
૧૫. તેઓ ભેગા મળી કદીપણ તમારી સાથે લડશે ક 
ત્‌7 [2 9 જ 
નહિ સિવાય કે કિલ્લેબંધ વસ્તીઓમાં રહીને અથવા ર હ5હ)૯ કર 
દિવાલોનો આડ લઈને (લડે). તેમના અંદરોઅંદર «4: મન હ 52 છ 
જ છ બ ભજ ૦ ૫ બ હ ૦ ૦૦ ન” ૦૭૦ ક્ર ક ન્ન 
અણબનાવ છે. તું તેમને સંગઠિત સમજે છે, પરતુ . . ૮ 
૧ “"% ૧ જ જ ૦ ન ૦794 2? ક કા મ ક 
તેમના દિલ એકમેકથા જુદા છે. આ તેમની નાદાનીનું છડ. ેન્ટા!5 કગ ક52 
પરિણામ છે.“ 
૧૬. તેમની હાલત તેમના જેવીજ છે. જેમણે , કવા ક 
“%& ડક જે દી ી ફે રિ જ બ મઠ રા કિક હ હહ ન્ય 
થોડા સમય પહેલાં પોતાની કરણીના માઠાં પરિણામોના 
સ્વાદ ચાખ્યો હતો.” અને (આખેરતમાં પણ) ર ડે ન 
તેમના માટે પીડાકારી અઝાબ છે. પ. જા 
““_ “ “5 નડ જ 7 જ? જા, મ 2. છ 
૧૭. તેમનો દાખલા શયતાન જવા છે, જ તડ ૯ હ્્ 168 ડછ્ઝઝાહ 
ઈન્સાનને કહે છે, 'કાકર બની જા' અને જ્યારે તે ક 2૪2%, 2 ૭,679, 4૯ 
1 જાય છે તો તે કહે છે “મને તારી સાથે કંઈ ઝમાજત્રાહાઠહ હ#ઠાવઈ 
કાકર બની જાય છે તો તે કહે છે “મને તારી સાથે કં 22“ 


બ 


લેવાદેવા નથી. હું તો સૃષ્ટિના સર્જનહારથી ડરું છું.” 





૭. આ સિદ્ધાંત મદીનામાં બાદમાં આવનારા મુહાજીરોને જવી રીતે લાગુ પડે છે તેવીજ રીતે * 
આવનારી પેઢીઓને પણ લાગુ પડે છે. 

૮. મુનાકિકોના કહેવા ઉપર યહ્‌દીઆએ આંહઝરત સ.અ.સ. સાથેના કરારેના ભંગ કર્યો જેના 
પરિણામે તેમના ઉપર ચડાઈ કરવામાં આવી ત્યારે મુનાકિકો મોકો જોઈને ભાગી છૂટયા હતા. 

૯. આ આયતનનું તાત્પર્ય એવું છે કે ઈસ્લામના વિરોધી પજ્ષાના સંગઠનોમાં સંપના અભાવ છે કારણ 
કે તેમની દુશ્મનીમાં દરેક પક્ષનો પોતાનો અંગત સ્વાર્થ તેમજ ઉદેશ છે. જો કે યહુદીઓ, મુનાકિકો તથા 
નાસ્તિક કુરેશા, ત્રણે ભેગા મળી ગયા હતા, પરંતુ દરેકને પોતાનો પ્રભાવ દેખાડવાના અને પોતાનું વર્ચસ્વ 
કાયમ કરવાને ઉત્સાહ હતો. 

૧૦. કુરેશોને જ્ગે બદરમાં મોટી હાર મળી હતી, અથવા બનુ કઈનુકાને જંગે બદર પછી તેમની 
શરારતોના કારણે સઝા ભોગવવી પડી હતી; કારણ કે તેમણે જગે બદર પછી કરેલા સંધિ કરારોનો ભંગ 
કયી હતો. જેના પરિણામે તેમને મદીના છોડી જવું પડયું હતું. મદીનાના ત્રણ યહૂદી કબીલાઓમાંનેો 
આ એક કબીલો હતો જે સીરિયામાં જઈ વસી ગયો હતો. 


૭૭૨ 


સૂરાહ ૫૯ અલ 





૧૮. અંતમાં તે બન્ને સડગ.માં જનારા છે 
અને બન્ને સદાય તેમાંજ રહેશે. ઝાલિમાોની સઝા 
આવીજ હોય છે. (રુકૂઅ-૨) 

૧૯. હે ઈમાન લાવનારાઆ! અલ્લાહથી ડરો અને 
દરેક જીવ આગળ શું મોકલી રહ્યો છે તેની સંભાળ 
રાખે, અને અલ્લાહથી ડરતો રહે. ખરેખર અલ્લાહ 
તમારા કામોથી પૂરેપૂરો વાકેક છે. 

૨૦. અને તમે તેમના જેવા ન થશો જે લોકો 
અલ્લાહને ભ્લી ગયા હતા, પરિણામે અલ્લાહે તેમને 
સ્વયં પોતાના જીવ (ની ભલાઈથી) ભલાવી દીધા. 
આ'જ લોકા (ખરા) નાકરમાન છે. 

ર૨૧. આગમાં રહેનારાઆ અને જન્નતમાં 
રહેનારાઆ એકસમાન નથી. તે જન્નતમાં 
રહેનારાઆજ છે જે સકળતા પામનારા છે. 

૨૨. જો અમે આ કુરઆનને કોઈ પર્વત ઉપર 
ઉતાયું હોત તો તું જોઈ લેત કે તે અલ્લાહના ભયથી 
કાટી ગયો હોત. અમે ઈન્સાનો માટે આવા 
દાખલાઓ કાયમ કરીએ છીએ કે તેઓ વિચાર કરતા 
થાય. 

ર૩. તે'જ અલ્લાહ છે જેના સિવાય કોઈ બીજે 
મા'બ્્‌દ નથી. તે અવ્યક્ત તેમજ વ્યકતનો જાણનારે 
છે, બેહદ કૃપાળુ છે, રહેમ કરનારે! છે. 

૨૪. અલ્લાહ એજ છે જેના સિવાય કોઈ મા'બૂદ 
-નથી, તે શહેનશાહ છે, મહા પવિત્ર છે, અમન 
બક્ષનારો છે, શરણ આપનારે છે, રક્ષણહાર છે, સર્વ 
સમર્થ છે, સર્વ સત્તાધારી છે, અને બલેદ શાનવાળો 
છે. અને બેહદ પવિત્ર છે તેનાથી, જેને તેઓ તેને 
શરીક ઠરાવે છે. 

૨૫. તે અલ્લાહ છે, જ સજનકતી છે, જે બનાવે 


જિ જ ગ ૦ સ્પ ન ન્‌ 2 
* છે, આકાર આપે છે. સર્વ સુંદર નામો તેનાજ છે. જ 


કંઈ આકાશો તથા પૃથ્વીમાં છે તે સર્વ તેનીજ સ્તુતિમાં 
[નિમગ્ન છે. અને તે સવ સમર્થ છે, હિકમતવાળેો છે. 


ક 


પારો ૨૮ 





તદ 5. હું 72૬47 (પડા હાડ 


£ 2 


છ૯ઝાઉડડહા) હૂં 


હઉ ઈડા હ 


ઉઠકઝપુ 
9. 275 ક 


ક્ત્કાન-ઉી 


હ“ કક્રઈડા” 


દ્ધ 


92-7૧ 9247 “૮7 
વક કાહ] જોઈ ઠડી 


દ્વિ 


2 કિ 5૬ 


792 ન ક 
છડક્યક્ઇ!ડ્કર્ડ,કાં 


નત 2 


પ“ક*5.₹1 હ જ 


“ 2? 


દડ 


છડ ડઝ ૭ હકઉ4ઝ 
ઇક”-૯૦૦૦૬૦૦૦૫.૭ 
ક 00%. ઇર 


7-૭2 ન 1/7? 
(“9૫ ડિ 
ક ન ક ક 
2₹(%7117:7929. 

સિ શફક 


ન્ન 


%રકડ૭-કાકક 
«૦૪૧% કાક 
ડા જુ ૭કકે»1 44) 
૦૯૬૫. 


કડક જાથઇુડોર્ક નાહક 148 


9 77૯ 
ક) »*હ્ 


(રક્અ-3) 





દ ૫# ત્રિ 


ૌડહ્-ડાહાઇકટક 
છે. હ 


જ 


૧૧. મગરૂર નાસ્તિક અરબો જેમને ઈસ્લામ પહેલાં કોઈપણ તા'લીમ તેમને દેવી દેવતાઓ, જડ 
પદાર્થીની વહેમી માન્યતાઓ, તથા પ્રતિમાપૂજનોાથી ન હટાવી શકી, અને તેમના પાડોશી દેશોમાં ઈસાઈ 
સંસ્કૃતિની જાહોજલાલી પણ તેમને સ્પર્શ ન કરી શકી; પરંતુ ઈસ્લામના ઉચ્ચતમ તથા બળવાન પયગામે 
તેમને નમાવી દીધા, અને તેમના પથ્થર દિલોમાં ઈલ્મ તથા ઈખ્લાકના પ્રકાશની જ્યોત જ્લાવી, અને 
તેમનીજ દ્રારા અલ્લાહે આ પવિત્ર નૂરને દુનિયાભરમાં ફેલાવી દીધે. 


૭૭૩ 


સરાહ ૬૦ અલ -મમ્તહિના પારો ૨૮ 





અલ ક 


લ્લાહ " જ બેહદ ળ અને કરબ 
૧. અલ્લાહના નામથી; બેહદ કૃપાળુ અને છ દા 
દયાવંત છે. પી 
ી “". “ “ “હ મુ ન હ? “29 ન નદ 
૨. હે મોમિનો, મારા તથા તમારા દુશ્મનોને 45૬ ભ કઝ $5 5 ૭ઝીખ્ઉ 
પોતાના મિત્ર ન બનાવો. તમે તેમને પ્યાર મુહબ્બતના ન 


* 
સંદેશા ન આપો, જ્યારે તેઆ તમારી તરક આવેલા 25/35 ડક શકા |હક્કનડડ્કા 
સત્યને માનવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. (તેમણે) રસૂલને ; “હડ ૭૦0 2 ક 7%: 
તથા તમને માત્ર એટલાજ માટે (તમારા ઘરમાંથી) * ઝટઉ5૮ પ%્ઝાહક્્ નટ લિ 
કાઢી મૂકયા હતા કે તમે અલ્લાહ પર ઈમાન લાવ્યા છો, 5% 222 ક્લ્ની -ટ્ટક કાડ; ડી, 2 
જ તમારા સજનહાર છે. જો તમે મારી રાહમાં જીહાદ 
કરવા ખાતર તથા મારી ખૃશનૂદી પ્રાપ્ત કરવા નૌંકળ્યા ડ્ડીડડકસ્‍ઝીડ2 (૬ર: ક 4હઠ્ઝહું 
છો, તો તેમને (દોસ્ત બનાવી) છૂપી શુભેચ્છાઓ ન #., દદદ. 1૪૯૯4 બા 
મોકલે. બેશક તમે જે કંઈ છુપાવા છે અથવા જાહેર ત્તઝઝડ્ડડ ડાઇ ક ક 
કરો છો તે સર્વ હું સારી પેઠે જાણુ છું. બેશક બડા કડ ૪ 
તમારામાંથી જે આવું કરે છે તે ગુમરાહ થઈ ગયો છે. 

૩. જો તેઆ તમારા ઉપર કાબૂ મેળવે તો તેઓ હ 55:52 ક 56 ; કા 
તમારા (કટ્ટર) દુશ્મન બનો જશે અને પોતાના હાથ. , _ .£ . . કર ક 5 
તથા જીભ વડે તમને આઘાત પહાચાડશે. તેઆ ચાહે છ કઝ 2522 શ્ર્ક્ચ # દ 
કે તમે (તેમના જેવા) કાકર બની જાઓ.. * “ક 

૪. કયામતના દિવસે તમારા કુટુંબીઆ અથવા ૨ બ0હ્ 
તમારી ઓલાદ તમને કંઈ કામમાં નહિ આવે. (પરંતુ કક; વ કાડડ 9 
અલ્લાહ) તમને ન્યાય આપશે. બેશક, જે કંઈ કરો છો જ ક 
તે સર્વ અલ્લાહ જેઈ રહ્યો છે. જ્ઇ્હઝ્ઝછૃડઈેદફ,-છે 

૧. આ એક ખાસ હુકમ હતો કે જે લોકોએ આંહઝરત સ.અ.સ. તથા તેમના સાથીઓને મક્કાથી 
હાંકી કાઢયા હતા તેમને દોસ્તી અથવા શુભેચ્છાઆનો સંદેશો ન આપવામાં આવે, ભલે કોઈ કેટલો પણ 
નનકટનો સગોસ્નેહી કેમ ન હોય. 

હાતીબ બીન બલતા'હ નામના એક જણે મક્કાવાળાઓને સંદેશા મોકલાવો હતો. જે સેદેશાની 
વિગતમાં તેમને હુદેબ્બિયા ઉપર હુમલો થવાના છે એવા ઈશારે મળતો હતો, જે ચડાઈ હુદેબ્બિયાની 
સંધિનો ભંગ કરવાના કારણે કરવામાં આવી હતી. આંહઝરત સ.અ.સ.ને વહી દ્રારા આ વિશે ખબર 
આપવામાં આવી જેથી અલી બીન ઝૂબેર અને મીકદાદને તે પત્ર લઈ જનારની ખોજમાં મોકલવામાં 
આવ્યા, જે તે સંદેશો લઈ જનાર સ્ત્રી પકડી મદીનામાં લાવવામાં આવી. હાતીબનો આ અપરાધ બહુજ 
ગંભૌર હતો, પરંતુ તેણે અજાણતા તેમ કર્યું હોવાથી આંહઝરત સ.અ.સ.એ તેને માકી આપી હતી. 


૭૭૪ 


સૂરાહ ૬૦ અલ -મૃમ્તહિના પારો ૨૮ 








જ જે ક. ૨ ર વી સ છે ૬%. %.2? 2 ણ 
૫. તમારા માટ ઇબ્રાહીમ અને તેના સાથાઓનો હ છવ ૮77 ન્ડ કડડ# 
ઉત્તમ દાખલે। છે, જ્યારે તેમણે પોતાના કામને કહ્ય 

“જ ૧ ૧૧૨ જ ક 2” ન 
અમને તમારી સાથે અને અલ્લાહ (સિવાયના તમારા િ દ્ર છડી તી કડ 
ઠરાવેલા મા 'બૃદો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. અને અમે ..... બઇઝુઉડ ..;? ૦૦૭૩૭૭ 

૨) કફ ૭ ક ક ન ક 

તમારી વાત માનવાનો ઈન્કાર | કરીએ છીએ. જ્યાં સઇ ૬ શર! ષ્ર22 ૭પ 
સધી તમે એકજ અલ્લાહ ઉપર ઈમાન નહિ લાવો. 
જો “હ ન રે “--“. 
આપણી વચ્ચે દૃશ્મની તથા નકરત સદા માટ રહશે; 

ન ન્ડ ક ચૂ ક ન જ પ્ર જ ી 
સિવાય કે ઈબ્રાહીમે પોતાના પિતાને કહ્ય, હતું કે હું છઠ્ઠ વકક ૦] પ 445 ક ન 
તારા માટે માકીની દૂઆ અવશ્ય કરીશ પરંતુ તારા માટે ક? રાજજત 

બ ૧૧ “ડ્‌ ન ક ક “(4 

અલ્લાહ પાસેથી માકી મેળવી લેવાની શકિત હું નથી હાક ઇ-્ઝાહટહાહઝ 4 
રાખતો. તે સા આ જ દૂઆ કરતા. (કહેતા) હતા હે ત્રી હાઠીકઇહાડી ક; 
અમારા પરવરદિગાર, તારામાં જ અમે ભરોસો રાખોએ 
છીએ, અને તારાજ શરણમાં અમે આવીએ છીએ, અને 
તારીજ તરક અંતે અમારે પાછું ફરવાનું છે. 


7 27 “?,77227,772?, 28 


19552 ટડ ઝે 9 ક ક ત 


“હે ।, પાલનહાર, તું અમને કાકરોાની ..7 2.3 કે ઉનાઈ 
૧: છં અમાર ડું અમને ુ 5044 ઇદ જડ 
કસોટી (લેવાનું સાધન) ન બનાવ. અમને ક્ષમા કર કહા સક 
જુ જ ન ન ડં જ. ક નિ 5 
અમારા માલિક. બેશક, તું સર્વ સમર્થ છે, કિ ઝડ ન હાઇ 


હિકમતવાળો છે. મ ઇડ “ઉજ 
૭, જે અલ્લાહ તથા કયામતના દિવસની આશા વફ શક્ક પહ 

રાખતા હોય તેમના માટે આ લોકોમાં ઉત્તમ નમૂના છે -! 4 “24૮2-25. 1૮70751. ર 
“« 5% “5 “હ ક. ૦ ક ડે ક ત્ર ઉકડક્ઈ૭54ક5 ઝોકક્44! 4 

અને જ કોઈ તેનાથી પોતાનું મુખ્પખ કેરવી લેશે, તો 

અલ્લાહ કોઈનો મોહતાજ નથી, (તે) સર્વ તા'રીકને 5024 હડક 

તાયક છ. (રકફૂઅ-૧) દ, 0.3 ક ક યા જ 5729. 1776 નિ ટ 
૮. શકય છે કે જે લોકોની તમારી સાથે «55 «ષા ૪ 

દૃશ્મનાવટ છે, તેમની અને તમારી વચ્ચે અલ્લાહ 





ર. આ આયતમાં અરબીમાં '“મિન્દૂનિલ્લાહે કકરના બેકુમ' અર્થીત "સિવાય અલ્લાહની કુકર કર્યું અમે 
તમારી સાથે માં કુકરનો અર્થ “ઈન્કાર' થાય છે. ઈન્કાર કરનારો કાફર ગણાય છે, તો અહીં હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અ)એ શિર્ક કરવાનો ઈન્કાર કર્યી જેથી તેઓ શિર્કના કાકીર થયા. આ શબ્દને અર્થ બહુજ 
સાદો અને સરળ છે પરંતુ કાકર શબ્દનો ઉપયોગ તથા તેની અસર એક ગાળ કાઢવાના રૂપમાં કરવામાં 
આવે છે. હકીકતમાં જેવી રીતે અલ્લાહને ન માનનારે। અલ્લાહને! કાકર છે તેવીજ રીતે શિર્ક ન માનનારો 
શિકનોા કાકર છે, તેમજ એકબજાની વાત ન માનનારા, એકબીજાના "કાકર' છે, આ શબ્દને અપમાન 
અસભ્યતા, કે ગાળ સમજવું ઉચિત ગણાશે નહિ. 

જમ શયતાનને ન માનનારે। શયતાનને। કાફર છે. સારાંશે જો કોઈ વ્યકિતની વાત ન માનવામાં આવે 
તે ન માનનાર કાકર કહેવાશે. આ શબ્દ એક સાધારણ “ઈન્કાર'નો ભાવાર્થ રાખે છે તેમાં કંઈ પણ 
અજુગતું અથવા અસભ્યતા નથી. (મજલિસ સ્વાલજવાબ કરાચી) 


૭૭૫ 


કે 


સૂરાહ ૬૦ અલ -મૃમ્તહિના પારો ૨૮ 





ન ઝ ડ્‌ “% તિ 4%.,27 
મુહબ્બત પેદા કરી દે; અને અલ્લાહ સર્વ સત્તાધારી 095 2022 2 કક કે 
છે, તેમજ અલ્લાહ બેહદ ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 


“હ ન હ જ ક? 2 જક 5 દ 
૯. અલ્લાહ તેમની સાથે એહસાનભર્યં તથા ની કાઈન 


ઈન્સાકૃભર્યું વર્તન કરવાથી તમને નથી રોકતા. જે 229267 279 જ 
લોકો તમારા દીનના કારણે તમારી સાથે નથી લડયા “ઝવ રહ ક 48દ ક્ટ 


અને તમને ધરેમમાંથી નથી હાંકી કાઢયા. બેશક, ક કઈ કંડ 
અલ્લાહ ઈન્સાક કરનારાઓને પસંદ કરે છે. ધા નન 
જડ સડ ક ક ન્ડ “હ ણ 9/૮2[-“.77* ન્ન 197: ૯ 

૧૦. અલ્લાહે તમને કેવળ તે લોકા સાથે દોસ્તીના 09% 


સંબંધ રાખવાથી મનાઈ કરી છે જે લોકો તમારા કી દ્ર ઇમ 2૮ 92 55621 
દીનના કારણે તમારી સાથે લડયા અને તમને તમારા ડડ 
ઘરે।માંથી હાંકો કાઢ્યા અને તમને હાંકી કાઢનારાઓઆનોા ઊે જહ, ટીક ડડ ઈઝ ઝા 


સાથ આપ્યા, બેશક જ કોઈ આ લોકોની દોસ્તી રાખે 
છે તેઆ હદબહાર જનારા છે. 


૧૧. હે ઈમાન લાવનારાઓ, જે સ્ત્રીઓ ઈમાન ના ઇક 
“ ન“ કક ક કક જ બ! 
લાવીને હિજરત કરી વ પાસે આવે તેો। તેમની ઠ્ર્ઝ્નક નભ કાણા જ લિ 
. પૂરેપૂરી ચકાસણી” .* જો કે તેમના ઈમાનને તો ૮2 ન ૦ (2 26 2 %2 [૮ 
અલ્લાહજ બેહતર પ છે. પછી જે તેમના મોમિન 
ન ““ _-- ““ “_ થિ ન્ન ન શ 
હોવા ઉપર તમને સંતોષ થઈ જાય તે તેમને કાકરાના (૯૩% મ જોન પહ. 
નર્ક 


હવાલે ન કરે! કારણ કે તેઓ કાકરે। માટે હલાલ નથી. ''ઇિં5:5156%. ડઝ 5૮:54 
ન તો તેઓ તેણીઓના માટે હલાલ છે. પરંતુ (તેમના 55) 10 ૦૭૭19 હ ડદક 


૩. આ આયતથી એવું જણાય છે કે જે મિત્રચારી ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આજો હતો તે એક 
મુકર્રર સમય માટેજ હતો,ન કે કાયમ માટે. શાંતિના વાતાવરણમાં મુસ્લિમો તથા બિન-મુસ્લિમો વચ્ચે 


ટે 
ય 


દોસ્તીના સંબંધો રાખવાની મનાઈ નથી. 

૪. તે સમયે મુસ્લિમોને બહુજ સતામણી કરવામાં આવતી હતી અને તેમના માટે મક્કાથી મદીના 
જવું બહુજ મુશ્કેલ હતું, છતાં પણ મોમિનોાના ટોળેટોળા મદીનામાં સતત દાખલ થતા રહેતા હતા. 
જમના કુટુંબીઓ મક્કામાં રહી ગયા હતા તે મુહાજીરોનો મોટો ભાગ સ્રીઆનો હતો જેની તરફ આ 
આયતને ઈશારે! છે જેથી તેમના વિશે કોઈ નિર્ણય લેવા પહેલાં તેમના સંજેગે તથા તેમના ઈમાન વિશે 
પૂરેપૂરી ખાતરી કરી લેવાના આદેશ આપવામાં આવજો હતો. જે સ્ત્રી પોતાના બીનમુસ્લિમ પતિને છોડી 
મુસ્લિમોમાં શામિલ થાય તે। તેના પતિ સાથેનો તેનો સંબંધ આપમેળે તૂટી જતો હોવાથી તેને મુસ્લિમ 
સાથે અમુક શરતે પરણવાની છૂટ હતી. પહેલી શરત તે હતી કે તે સ્રીને પરણનાર નવો પતિ તેણીના 
પહેલાના પતિને તેણી ઉપર કરેલો તમામ ખર્ચ ચ્કાવી દે બીજી શરત, તે સ્ત્રીને તેની યોગ્ય હક્ક મહેર 
આપે. આવાજ નિયમ મુસ્લિમ તથા ઈસ્લામ છોડી જનારી પત્નીને પણ લાગુ પડે છે. જો કે આ નિયમ 
વ્યકિતગત સમય તથા સંજેગે સાથે સંબંધ રાખે છે. પરંતુ આ વ્યવસ્થાને અમલમાં લાવવાની 
જવાબદારી સત્તાધીશા ઉપર છે. 





૭૭૬ 


સૂરાહ ૬૦ 


કાકર પતિઆને) તેમની ખર્ચેલી મહેર ચૂકવી દો. અને 
તમારા માટે તેમને પરણવું અયોગ્ય નહિ ગણાય, તે 
શરતે કે તેણીઓને હક્ક મહેર ચૂકાવો. અને કાકર સ્્રીઆ 
સાથે વિવાહ સંબંધ નીભાવો નહિ અને જે ખર્ચ કરી 
' ચૂક્યા છો તે તેણી પાસેથી પાછું માગો: તેમજ કાકરોને 
પણ તેમનું ખર્ચેલું વસુલ કરવા દો. આ અલ્લાહનો 
હુકમ છે. તે તમારી વચ્ચે ન્યાય કરનારે છે, અને 
અલ્લાહ સર્વ જાણનાર છે, હિકમતવાળે છે. 

૧૨. અને જો તમારી પત્નીઓમાંથી કોઈ કાકરો 
તરક નાસી જાય અને તમે આક્રમણ કરો તો જે 
માોમિનાોની પત્નીઓ નાસી ગઈ હોય તેમને (માલે 
ગર્નીમતમાંથી) તેમના કરેલા ખર્ચ જેટલી રકમ આપો 
(અને તેનું નુકસાન પૂરું કરી દો). અલ્લાહથી ડરતા 
રહો કારણ કે તમ તેના ઉપર ઈમાન રાખો છો. 

૧૩. હે નબી! જ્યારે મોમિન સ્રીઆ આ વાત 
ઉપર તારી બએઅત કરે કે તેણીઆ કોઈ અન્યને 
અલ્લાહના શરીક નહિ ઠરાવે અને તેણીઓ ચોરી નહિ 
કરે અને બદકેલી નહિ કરે, અને પોતાની એલાદને 
મારી નહિ નાખે અને ન તો કોઈના ઉપર એવી 
તાહમત લગાવશે જે પોતાની ઘડી કાઢેલી હોય; અને ન 
કોઈ યોગ્ય કામમાં તારી નાકરમાની કરશે, તે 
તેણીઓની બએતને સ્વીકાર કરી લે, અને તેમના 
માટે અલ્લાહથી માકીની દુઆ કર. બેશક અડ્લાહ 
બહુજ ક્ષમાવંત છે. દયાળ (પણ) છે 

૧૪. હે ઇમાન લાવનારાઆ, જમના ઉપર 
અલ્લાહના કોપ ઉતમ છે તેમને પોતાના દ્રોસ્ત ન 
બનાવો; તેઓ આખેરતથી એવી રૌતે (રાશ છે જેવી 
રોતે કાકરો કબ્રમાં મુડીઆ (ના સજીવન થવા)થી 7 
[નિરાશ છે. (રેકઅ-૨) 


અલ -મમ્તહિના 


પારે ૨૮ 


ઠકઇઝઈલદ દાઇ 
મટ કી કાકુ 
18 15511180 5 2 કલિ 
જડ ક##& કફ 
શરશ્્ઝાડકદાઇહ્ટક્ડકકઉઠા; 


કુ 272774 જ ?.(૪ 979૮૮27 
નિ ડુ હઝ ઉ ડડ ડઝ 





જ “277 


જક 


ઊહ%2 કુહાડા કિ 
રહાઇઇડડ ડહાહ્િઇહાઉદ 


“%ઝ359 -ઝછ્ડ્દડદડ કઠ 
અ ઘ૦ઝઝડક ૦૬૭; 


દ્વ 


62259 હ-24હ ઈક%રડાઈડ 6 


કઝકાહઠાશાાઇઈકકંડ ાઇહ&ડઈ 
બ્“્ક્ત્ક 

્ઈવકાહડદઇકાઈઈકઝા#હઝીઉઈ _ 

ક્યૂ ૭53 યે 


૭૭૭ 


સૂરાહ ૬૧ અલ -સકક પારો ૨૮ 





અલ-સકકફ 
૧. અલ્લાહના નામથો; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 
“%્‌ ૨ “ડ્‌ પિ. ન: "હ "૧ 7 ₹# ૦?-#7 ૨ ૯/ ન્ન ક જુ નન 
જ દૃ રે શ તત નર % દવ પ 114 દ્વ અઃ «ન 
ર્‌ કઈ આકાશોા અને પૃથ્વીમાં છેને સર્વ 995 ઇ*ઝહંધકહ્હુઇત ટક 
અલ્લાહની સ્તુતિમાં નિમગ્ન છે; અને તે કે 
ણે મ 456] 
શકિતમાન છે, હિકમતવાળો છે. છે ઝુ 
૩. હે ઈમાન લાવનારાઓ, તમે મોઢેથી એવી વાત ન 222! ને 
મરે કડ? જડ.,-,--બ્ડે ડા જેડ ; (૧) ભ્હ ઉહ 551416 કક છળ 
શા માટે કહા છો જે તમે પોતે નથી કરતા? 
“હ ક જક ક. ૭% દિ વિ 72 ન 9 
૪. જે તમે મોઢેથી કહો છે તે પ્રમાણે તમારું ન ૦૭કડઝડાપ કનાન રકડ 
કરવું અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં બેહદ નાપસંદ છે. 4211 
ક “૧ ત ન્ન કક કક ન દ્વિ” 
પ૫. નિ:સંદેહ અલ્લાહને તો તે લોકો પસંદ છે જે ક હંહ હઉ હ “હદર હ! 


1 /# બક 


૦શ્ર્સ્કાડ-ાપડ-૩ 


તેની રાહમાં (મજબૂત દીવાલની જમ) હારબંધ થઈ % 229૬ કહ 27૧૮ 
લડે છે. જાણે ઢાળેલા સીસાની બનાવેલી (રક્ષણાત્મક) ઉહ્ઝબ્ન્‍્ઈ 
દીવાલ હોય. 

૬. અને (યાદ કર) જ્યારે મૂસાએ પોતાની કોમને 555655 9૮ 5 83)4 
કહ્યાં 'હે મારી કોમના લોકો, તમે શા માટે મને દુ:ખ ઇજ 
આપો છો તમે સારી પેઠે જાણો છો કે હું તમારી તરક દાઈ ઉક 6 ક પછ ઠડા 


આવેલો અલ્લાહનો રસૂલ છું?' છતાં જ્યારે તેઆ  .,. ક 
અવળે માર્ગે વળ્યા, ત્યારે અલ્લાહે તેમના હૃદયોમાં બ્હાક્ક્બકઈહ્હ્રછડકઉકકઇક 
અવળાઇ નાખો દીધી, કારણ કે અલ્લાહ નાકરમાનેોને 

| હિદાયતઃ નથી આપતો. *' 





૧. મુસ્લિમોએ હમેશાં આપેલા પોતાના વાયદાને પૂરા કરવા જોઈએ. બડાઈ ભરેલી ખાટી ડેકાસો 
નિરર્થક વસ્તુ છે જેના પરિણામે ઈન્સાનના સ્વભાવમાં અપ્રમાણિકતા તથા નિકાકને અર્થીત દંભનાો જન્મ 
થાય છે. 

૨. બદીના બળો સામે મુસ્લિમોએ સંગઠિત થઈ એક આગેવાનની સરદારી તળે ભેગા મળી મજબૂત 
મોરચા! ઊભા કરવા જોઈએ. પોતાના સરદારની પૂરી વકાદારી સાથે કરમાનબરદારી કરવી જોઈએ. 

૩. હઝરત મૂસા (અ) તથા તેમના અનુયાયીઓને જેટલું દુ:ખ પહેચાડવામાં આવ્યું હતું તેવું દુ:ખ” 
બીજા કોઈ રસૂલને કદીપણ નથી આપવામાં આવ્યું. પરંતુ તેમની કોમે કિરઓનના લશ્કરોને ડૂબતા 
પોતાની આંખે જોયા છતાં મૃતિપૂજામાં કરી અટવાઈ ગઈ અને હઝરત મૂસા (અ)નેજ પૂજા કરવા માટે 
પ્રતિમાં મુકરર કરવાનો આગ્રહ કર્યી. (સૂ.૭ આ.૧૩૯) હઝરત મૂસા (અ) પોતાની કોમને અલ્લાહના 
વાયદા પ્રમાણેના પ્રદેશ કનાનમાં દાખલ થવાનું કહ્યાં ત્યારે તેમણે નકરતથી હઝરત મૂસા (અ)ને જવાબ 


૭૭૮ 


સરાહ ૬૧ અલ -સકક પારો ૨૮ 





૭. અને (યાદ કર) જ્યારે ઈસા ઈબને મરિયમે 4 એવમ 
કહ્ય. “હે ઈસરાઈલની ઔલાદ, બેશક હું તમારી તરક 1 9 
માોકલાએલો અલ્લાહને રસૂલ છું, હું મારી પહેલાં “ઝક રેકી છ 

' આવેલી તૌરાતનું સમર્થન કરનારે છું, અને હું મારા 2૮૦ 


*૦ ૬ હ 9 હિ 2 
ન્-પ્ક્ઝ્ ક કઝર 
પછી આવનાર એક રસૂલની પૂશખબર આપું છું ઝ્છું શકા 


_ ફિ કી 2 
જેનું નામ આહમદ હશે.' “| અને જ્યારે તે સ્પષ્ટ ઝકાષ્ઉદ્ડઝાંદ 5 તદા હા 
પ્રમાણે સાથે તેમની તરક આવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્ય જી 
છી 7 ૫, જ 9 
“આ તો ચોકપખનું જાદુ છે.' ૦૭% 


ન્ન 
જ જી 


૮. પરંતુ તેનાથી વધુ ઝાત્િમ કોણ થઈ શકે છે કે શ: ..૯; ! 
ક કન કુ 
જ અલ્લાહ ઉપર અસત્યનું આરોપણ કરે. જ્યારે કે *હડડાઈઝહુદ 5165 
તેને ઈસ્લામ તર ? 22૬] મ મ? 
ક બોલાવવામાં આવી રહ્યો હોય ક૬૨)1૮-૫્% 155 હબ: 
અલ્લાહ ઝાલિમાને કદીપણ હિદાયત નથી આપતે. દ જા 
તેઆ અલ્લાહના નરને ફૂંકોથી ઓલવી બ્યા 


નાખવા ચાહે છે, પરંતુ અલ્લાહ તો પોતાના નરને 2..7;! 792, ન 
ધા ૦૦ 2૪ 9 9%, “927% 
સર્વત્ર ફેલાવી દેશે પછી ભલે કાકરોને તે કેટલું પણ વ્કિા12 ભ્હુક કકે કકક વ્ખ્ય્ક 
નાપસંદ હોય! ૮27 22 
જ “ ૧૫4 ઈક નિત 
૧૦. તે એજ છે જેણે પોતાના રસૂલને હિદાયત જ 
ડે હ કે સજ ને ક 
અને સત્યદીન આપી મોકલાવો છે કે જેના થકી તે હશ હરટ23૯ ૫૭ 4 ક» 158 
પ્રત્યેક મઝહબ ઉપર કૃ્તેહ મેળવે, પછી ભલે ૭ પ 
“"% ““ “| -"“[_ ન ક ર નિ 21/ # ૮ કા 
મુશર|કાને તે કેટલુંપણ નાપસંદ હોય. (રુકૂઅ-૧) ૦હ્ક ગઇઈકડતઈડ ટ્રા કઇ હ 





આપ્યો હતો “તું અને તારો તે ખૃદા જેના ઉપર તને બહુજ વિશ્વાસ છે, તમે બન્ને તેમાં દાખલ થાઓ 
અને અમે જ્યાં બેઠા છીએ ત્યાંથી એક તસુ પણ ખસવા માટે તૈયાર નથી.' (સૂ.૫. આ.ર૫) આવી રીતે 
હઝરત મૂસા (અ)નું વારંવાર તેઆ અપમાન કરતા રહ્યા અને શિર્કના વિરોધના તેમના પ્રયાસોને નિષ્ફળ 
કરવામાં પ્રયત્નશીલ રહ્યા. 

૪. (અ) તે તમારી તરક સદા માટે આવશે, .... તમે તેને આળખી લેશો ..... તે તમારી વચ્ચે 
રહેશે. (યોહાન પ્ર.૧૪ આ.૧૬-૧૭) 

(બ) તે જ્યારે આવશે, ત્યારે મારા હક્કમાં સાક્ષી આપશે. (યોહાન પ્ર.૧૫ આ.ર૬) 

(ત) તો પણ હું તમને સત્ય કહું છું; મારું ચાલ્યું જવું તમારા માટે લાભકારક છે, કારણ કે જો હું 
નહિ જાઉં તો તે ઉપદેશક તમારી પાસે નહિ આવી શકે, પરંતુ મારા ચાલ્યા જવા પછીજ તે આવશે. 
(યોહાન પ્ર.૧૬ આ.૭) 

આ આવનારા રસૂલની નિશાનીઓ કુરઆને- મજીદના વર્ણનો સાથે આબેહૂબ બંધબેસતી છે. 
આંહઝરત સ.અ.સ. હઝરત ઈસા (અ)ના આ દુનિયાથી ચાલ્યા જવા પછીજ આવ્યા હતા તેમાં કોઈ શક 
નથી. જેથી હઝરત ઈસા (અ)નું વકાત પામવું અહીં સાબિત થાય છે, અને આંહઝરત સ.અ.સ.નું 
આખરી શરિયતી નબી ખાતમ્‌ન અંબીયા હોવું પણ સાબિત થાય છે. 

(ચ) ગ્રીક શબ્દ '“પેરીક્લૂતાસ' અરબી શબ્દ આહમદનેો સમર્થક છે. પ્રખ્યાત ઈસાઈ વિદ્રાન જેક 
ફિનીગને પોતાની કિતાબ વિશ્વભરના ધમીનું પુરાવશેષશાસ્ર'માં લખ્યું છે કે ગ્રીક ભાષામાં “પેરીકલૂતોસ' 
તથા “પ્રેરકોલુયાોસ' બન્ને અરબી ભાષાના 'આહમદ' 'મૂહમ્દ'ના સમર્થક છે. 

૭૭૯ 


છે. 
છે 


સરાહ ૬૧ અલ -સકક પારો ૨૮ 





૧૧. હે ઈમાન લાવનારાઓ, શું હું તમને એવા “4% ૪તડઈ કઈંક હી 


સોદો બતાવું જે તમને દર્દનાક અઝાબથી બચાવી લે? કુ «7. 
જટા 
૧૨. તમે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન , ર ક 


નક ૧ ક ન ક 5૦૭ 
લાવા, અને તમારી દૌલત તથા તમારી જાન સાથે ત્રાઠડ્ંડ/ ક 54555 હ ડક 


અલ્લાહની રાહમાં જીહાદ કરે. આ તમારા માટે 9૨548 6% 45% 25 2૬ 
જ જ ઝે “% “5% ૦ “્ “હ 42 કડર્કાડગ્ક્રાક 


બેહતર છે, જો તમે એટલું જાણતા હોત તો! 


“હ ક કજ “હ હ ક 
૧૩. તે તમારા ગુનાહો માક કરી દેશે અને તમને 25. 
એવા બગીચાઓમાં દાખલ કરશે જેની તળેથી નહેરો 2_ હન ત લ ૯ ન 1324 2.77 
વહેતી હશે, અને સદાય રહેનારી જન્નતોમાં પા જ 
૦ ડ ક ન્ડ ન્ન કથ ન જં પ 
આલીશાન ઘરોમાં રાખશે. આ જ ભબ્ સફળતા સ ટે ડૂ દ સટ ુ પ છ» 
૧૪. અને પ કેઈ પણ આપશે જે તમને ચિ ની હાડ 
બહુજ પસંદ છે; તે છે અલ્લાહની મદદથી નજીકમાંજ કે વ » 2 છુ 
પિ ૨ ""% 5“ 27“ 9૦૦ 2 નુ 7795 1 
થનારી તમારી કતેહ. માટે ઈમાન લાવનારાઓને “દ ટક કત ર૪ હડ 
૧૫૬૧4 બર ને જ ન 
મ્શખબર આપી દે. જ 


૧૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ! અલ્લાહના ન ક 
કી કા 


હિમાયતી બને. જ્યારે ઈસા ઈબને મરિયમે (પોતાના) ત 
ક ક «ન ઘઇ 77? 1૮ 
હવારીઆઓને કહ્યાં, 'અલ્લાહની રાહમાં કોણ મારી મદદ તહ, ાહક ક! ભ્૭ાહ્કકટ 


કરનાર છે?” ત્યારે હવારીઆએ જવાબમાં કહ્યાં, 'અમે ઢિં ક. 

“% જ મુ ન રા! જી જ | જ 
અલ્લાહના હિમાયતી છીએ.' તે સમયે “પ૭૦૫કઝઇટ ઈ દ્ર! 
બનીઈસરાઈલમાંથી એક વર્ગ ઈમાન લાબો અને એક ૬ર ળ્ડાઈ 5 સ તર 

"“« «( દ ક “; ૯ (૫) _ જ 825456 તક 
વર્ગે ઈન્કાર કર્યો. પછી જેઈમાન લાવ્યા હતા તેમને: ૦૮; ૮ ૧૬4 ૮: ઉઠડઇ 
અમે દુશ્મનો સામે મદદ કરી જેના પરિણામે કક કરડ 5926 હટ 
તેઓ કતેહમંદ થયા. (રેકૂઅ-૨ #9 ક -” 
? ઉડ હ 





૫. કાહેરાના “એઝરા દેવળમાંથી' ૧૯મી સદીના અંતમાં હાથ લાગેલા “દમસ્કના ર 
બીજા પાનામાં હઝરત ઈસા (અ)ની આગાહી પ્રમાણે આવનાર પાક રૂહને 'એમેથ' કહેવામાં આવ્યો છે, 
જને અર્થ હિબ્રૂમાં “સત્ય' કે “સત્યવાદી અથવા 'સદગુણે ધરાવનાર' (જઆ સ્ટ્રાચનનું ૪ થું ગોસ્પેલ * 
પાના ૧૪) 

યહ્‌દીઆએ આ શબ્દનો અર્થ “અલ્લાહની મહોર' કાઢયો હતે. બેશક હઝરત ઈસા (અ) પણ તેના જ 
આધારે “'આહમદ' નામનો ઉપયોગ કર્યો હશે. જેનું હિબ્ર, ભાષાનું ઉચ્ચારણ “એમેજ' છે. અહીં 
ખાતમૂલ -અંબીયાનોા અર્થ 'નબીઓની મહોર' છે તેનો ખૂલાસો થઈ જાય છે. 

એક અગત્યની દલીલ અહીં અસ્થાને નહિ ગણાય કે આંહઝરત સ.અ.સ.ના આગમન વિશે “બરના 
બાસની ગેોસ્પેલમ?ચોકખું વર્ણન છે. 

૫. હઝરત ઈસા (અ) ઉપર ઈમાન લાવનારાઓ દુનિયા ઉપર ગાલીબ થઈ ગયા અને તેમને દુ:ખ 
આપનારા મુન્‍્કરો દુનિયાભરમાં ભટકતા રહ્યા અને 'રખડુ યહૂદી'ની ઉપમાં પામ્યા. 


૭૮૦ 


'સૂરાહ ૬૨ અલ - જમઆહ પારો ૨૮ 





. અલ- %મઅહ 


319#- 


ર ૧ ણ ૧% ન દ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જ બેહદ કૃપાળુ અને %૦-ઝ#છ-5-કદ્રા!.- 
ક જ #” બક નન ક ત” સ 
દયાવંત છે. 

૨. જે કંઈ આકાશેો અને પૃથ્વીમાં છે 


ર્ન 


તે 
અલ્લાહની હમ્દો સના” (સ્તતિ)માં પ્રવત છે, જ ,63.9.27; 222? 
પર નડ ( ન ) ર ક ત ન બ્રા 
સાચો! બાદશાહ છે, પવિત્ર છે, સર્વસમર્થ છે, 7 


'હિકમતવાળો છે. પા 
૧૧ ણ ૧૧ ૦ ૧ ? 7/9 9 77૯ જી. ## પાં સ/ ડિ દ્વ ક 
૩. તે એજ છે જેણે નિરક્ષર લોકોમાંથી તેમના 1%ઝ હહઝક્ઝબડઝઝાઠય્ઝહકાક્ક 


માટે રસલનેો ઉદભવ કયો, જે તેમને તેના આદેશો 999.94 2 
આ .. કહ્ડડ૪ક કડ કઝર 
વાંચી સંભળાવે છે, અને તેમને (આચાર વિચારમાં) “ ,૬* 2 «97% ૪»- «7 
“ “ “- “_.“ “ ૦ ૪-22 ર ક ક નહ 
પાક કરે છે અને તેમને કિતાબ તથા વિવેકબુદ્ધિનું દ્ધ હ્ ““બ્હડડ્યડ્તીં 
છે કે તે પહેલાં તેઓ ખુલ્લેખુલ્લી બહ્સ્ટ્ક 

દ્ર 


7 થિ 


સહારા હુઈડડ્ડડાહૃંધેઝ ક 


દ્વિ 


ન ન 


ન ર 


ગુમરાહીમાં હતા; 


૪. અને તેઓમાંના અમુક હજી તેમની સાથે કકક કડક(ઇ્ડંઝડદડાદ 
શામિલ નથી“ થયા. અને અલ્લાહ સર્વ સમર્થ છે, * ન ન 
હિકમતવાળે છે. 9“ 

પ. આ અલ્લાહની મહેરબાની છે તે જેના ઉપર 1, ઇડ, ”ક42૩3 હઝ પી 
ચાહે કરે છે અને અલ્લાહ અનંત મહેરબાનીઓનોા “* 22#2*ઝેહ્ચ્ન્સ્ક હૂર 

માલિક છે. બ%ક્ઝક્કા 
' છ, જેમના ઉપર તોરાતની આજ્ઞાપાલનની ને 97 5459 1 વ ઊરતજ 
" જવાબદારી નાખવામાં આવી હતી તે જવાબદારીનેન 2-24 ક ક ન નર 
નીભાવનારાઓનો દાખલો એક એવા ગધેડા જેવો છે “5-૩૯ 5૬ “-્ડટક્ાહ-૭ 





૧. હઝરત અબ હરેરાથી રિવાયત છે કે એક વખતે આંહઝરત સ.અ.સ. સાથે સૈ બેઠા હતા ત્યારે 


“2 ઝડ 
છકો ક 


તેમણે આપને પૂછ્યું કે આ આયત જેમાં “અને તેઓમાંના અમુક છે જે હજી તેમની સાથે શામિલ નથી 


થયા'નું વર્ણન આવે છે તેના ઈશારે। કોની.તરક છે? ત્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.એ અમારી વચ્ચે બેઠેલા' 
હઝરત સલમાન કારસી (ર)ના ખભે હાથ મૂકો કરમાવ્યું “જ્યારે ઈમાન આકાશોની બ્લેદીઓમાં અદ્રષ્ય 
થઈ જશે, ત્યારે આ (નસલ)માંથી એક વ્યકિત તેને શોધી લાવશે.” (બુખારી), આંહઝરત સ.અ.સ.ના 
આ બયાનથીો એવું સાબિત થાય છે કે તે વ્યકિત ઈરાની નસલના હશે. આહમદિયા સિલસિલાના સ્થાપક 
મસિહ મોઉદ ઈરાની વંશજ છે. આંહઝરત સ.અ.સ.ની બીજી હદીસમાં મસીહ પ્રગટ થવાની નિશાની 
છે. કુરાને મજીદની તા'લીમની સાચી રૂહ અદ્રષ્ષ થઈ ગઈ હશે (બાઈહક્કો). જેથી આ આયત તથા 
હદૌસમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના મસિહના આગમનની તથા મસિહની જરૂર હોવાની દલીલો મળે છે. 


૭૮૧ 


સૂરાહ ૬૨ અલ - જમુૃઆહ પારો ૨૮ 


જળે કિતાબોનો બાજે (જ માત્ર) ઉઠાવી રાખ્યો ,« .%ફ?£૮ ૭૪) -1[. |92%૯૬,.%, » 2 
સા ઉડી ન ન મી છ્9406 હ 9: ૭ છ ટક 
હોય. અલ્લાહની આયતોને જઠી ઠરાવનારાઆની આ 
(મિસાલ કેટલી હલકી છે! ખરેજ, આવા ઝાલિમોને ૦૭8 14 
અલ્લાહ હિદાયત નથી આપતો. 
ક “2 ૬૨ “"“ અક ઝે ૧% જ *% “7. 249-4૦૦ 9“. 9 4 (.77.. 92 
૭. તું તેમને કહે 'હે યહ્‌દોઓ, જે તમારો દાવો 25) ડઉ(25 ૭9 હહાઉ. 
છે કે આખી દુનિયાના લોકોમાંથી માત્ર તમેજ % કઝા 
અ ૧ ક. | [| 7૬-44 [૬)] પ 272 ક ચક 
અલ્લાહના વહાલા છો, તો તમે મૃત્યુની ઇચ્છા કરી મિ હક્ડાક ડડ 9-૦ (#પ-છુ»2૭%ડ# 
જઓ, જે તમે સાચા છો તો. હલાક 
ર ૦ “%_"% હ ક ક જ ક “)9_9 22૮ 22 ત્ર કક” 
«૮. પરતુ તેઓ પોતાની કરણીએઓ આગળ 4 5 દ્રવ્ કડાકા કટ 
મોકલી ચૂકયા છે તેના કારણે તેઆ કદાપિ આવી ઇચ્છા ક 2 
કરશે નહિ. બેશક અલ્લાહ ઝાલિમોનને સારી પેઠે જાણે બડા જદ 
છે. દદ 
ક 
ક. જ “ક૪“% ઝર “% ““ “હ 2૦14264 9 
જ મ જશ ભાણા ઉઝડાછહઝીડઝહાતા 
તે તમારા ઉપર અવશ્ય આવીને જ રહેશે. પછી તમે 


ડ્‌ ક સ. જ 24] [9 [1 292272 2૬ 
તેની સમક્ષ લાવવામાં આવશે જે અવ્યકત અને ઉ; ગઠ્યાડહ ક ક૭)ડકડ5 


વ્યકકતનેો જાણનારે છે, અને તમે જ કરતા રહ્યા હતા કા 
"“% _ રવ સ્ય “ડ્‌ 9 જેઠકડડકદ, 
તે સવે તમને તે જણાવી દેશે. (રુકૂઅ-૧) 


૧૦. હે ઈમાન લાવાનારાઓ, જુમ્આના દિવસે. ટ*ઝછ-ાહડડ [5]! 5 8 


શ શ (2૨) નડ ૦ “- ઝ 
જ્યારે નમાઝ માટે અઝાન કહેવામાં આવે તો તમે કડ કામ જીરુ ક ી 
ન ન ક ફુ સ મૈ “| દ્ર! || “72 
અલ્લાહની યાદ માટે મસ્જિદમાં જાઓ અને વેપાર 7 હ*19૮53 5૯ ટક્સ્ન ક“ દંડ 


ન્ડ નડ "- ગ“ ક્ઈન્. ન્‌ ડઝ ઉડ 
વ્યવહાર છોડી દો, જો તમે સમજે તે તે તમારા માટે સિ છ 
ે ન્સ ઝં જ શ 1 તુ 
બહતર છ. ખ્ટ્રત્ઝાઢ-1 કાટ છ તક; 


૧૧. અને જ્યારે નમાઝ પૂરી થઈ જાય તો |%...દૂ_ ક 
ધરતીમાં ફેલાઈ જાઓ અને અલ્લાહની રોઝીની તલાશ ક્ટ્કકદ હાઈઉઊડડાઝટ#ાઈડ 
કરો. અને અલ્લાહને ખુબ યાદ કરતા રહો કે જેથી તમે 9્હક્ડુ ટ તી 

સફળતા મેળવો. પાકા 

૧૨. પરંતુ જ્યારે લોકો વેપાર, તમાશા જુએ છે ગડી! । ફી ઇ161)4 

તો તને ત્યાંજ ઊભો મૂકો તેઓ (તેમના તરક) ભાગી . પ જુ પ યીકત 
જાય છે. તું કહી દે “જ અલ્લાહ જા છેતે ત ઝા કડાક ઉ 





અને વેપારથી બેહતર છે. બેશક અલ્લાહ ઉત્તમ રોઝો છ 
ઉંડાઇડ કાડડ કડ હૂં ક 


આપનારે છે. (રફ્અ-૨) 





ર. “અઝાન” નમાઝ માટે પુકારવામાં આવે! 


૩. મુસ્લિમોને જુમ્આાની નમાઝ ટાણે કામ ધંધા છોડી નમાઝ અદા કરવાના સખત હુકમ છે. 


નમાઝ બાદ તેમને પોતાની રોઝી શોધવાની છુટ છે. 


૭૮૨ 








સરાહ ૬૩ અલ -મુનાકકુન પારો ૨૮ 
ક ૬૭5૭ છી ર ઈ કક 9 કી 
_ અલ-મુનાકકુન 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 0 જ ક્કાહુ-- 901 મરને 


દયાવંત છે. 

ર. જ્યારે મુનાકિકો તારી પાસે આવે છે અને કહે 
સાક્ષી આપીએ છીએ કે બેશક તું 
સૂલ છે.' અને અલ્લાહ તો જાણે જ છે કે તું તેનો 
સૂલ છે, પરંતુ અલ્લાહ સાક્ષી આપે છે કે મુનાકિકો 
તદ છિ. 

૩. તેમણે સોગંદને પોતાની ઢાલ બનાવી છે 
જેનાથી તેઓ લોકોને અલ્લાહની રાહથી અટકાવે છે. 
આ બેહદ અધમ કૃત્ય છે જે તેઓ કરી રહ્યા છે. 

૪. કારણકે પહેલાં તેઆ ઈમાન લઈ આવ્યા પછી 
પાછા કરી ગયા હતા. જેથી તેમના હૃદયો ઉપર મહોર 
મારી દેવામાં આવી છે. પરિણામે તેઆ કંઈપણ 
સમજતા નર્થી. 

પ. અને તેમના બાહ્ય રૂપથી તેઆ તને 
સંતાષકારક દેખાય છે અને તેમની વાત પણ તું 
સાંભળે છે પરંતુ તેઆ (ની મિસાલ એવી છે) જાણે 
લાંબા લાકડાના (નિર્જીવ) ઢીમચાં 
ટેકાવીને ઊભા રાખેલા હોય. તેઓ દરેક ચેતવણીને 
પોતાના વિરુદ્ધ સમજે છે. તેઆજ (ખરા) દુશ્મન છે, 
માટે તેમનાથી ચેતતેો। રહેજે. અલ્લાહે તેમના ઉપર 
લા'નત નાખી છે! (જેઈ લે), તેમને કેવા બહેકાવી 
દેવામાં આવ્યા પ.  . 

૬. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે કે આવો, 
અલ્લાહનો રસૂલ તમારા માટે માકીની દુઆ કરશે, તો 
તેઓ મોઢું કેરવી લે છે, અને તું જએ છે કે તેઓ 
અભિમાનરથી ૬૨ ચાલ્યા જાય છે, 


૭. તું તેમના માટે માકીની યાચના કર અથવા ન 


કર, તેમના માટે સરખું છે, (કારણ કે) અલ્લાહ : 


દીવાલને 


શતિ ન ઉહ ડડ ડટદાઇ) 


, ઈડા “ઉ55હાઇ ડડ £015 વઉ 
ઇડા હા 


9#૮//# ન 


છ! ક,“ ૧ ત્ર ક 9૮7 94 “ક “ન 
દ્રા ઝટ ક૧૬૬ડછદ પ 
97227% 

છક હક ૩1૭ ક 


8 ન ઝડ 22%ન 


ભટ 4 ૦૫ હક 
96 કન જ્જ 
23“ “297-1722.» કઝ જ 
|9ક્જડા 9શકગ:ડડાહાૂડક!) 50 
૪ મ 92.2 કી 94 9૮-૮૬ 
7217..[.92 ૦9472 બુ */૦૦ 
કડ કે ઇદ 5 
સ 5191 


ત્ર ક 9૦2797 નન ક 77 કખ્ 
દ્ર! હ 54 2551915526 ૫31813 
ત્રિ 9 ન” ધી ”/# 2 79229 
5555-552૬: 59 5શૃઝછાકક 


| 95% હ:5 


ઝા ઉઝક.ઇડઝઇઝડકડડઇઇડ 


૧. મુનાકિકાનું આ એક ખાસ લક્ષણ છે કે તેઆ ઈમાનના ખાટા દાવા પાછળ પોતાની બેવફાઈ તથા 


અંત:કરણની અશ્રદ્ધાને છુપાવે છે. 


ર. (અ) ઝાડને પાડીને તેમાંથી કાપેલાં થડો તથા લાકડાના ટૂકડાં જમાં સ્વયં ઊભા રહેવાની શકિત 
ન હોય, તે નિર્જીવ હોવાથી બીજાના ટેકા ઉપર ટકાવી રાખવામાં આવ્યાં હોય અથવા ખીલે લગાડી 
લટકાવ્યાં હોય. (બ) લાકડાની બનાવેલી જડ નિર્જીવ મૂતિઓઆ હોય જેમાં લાગણી અથવા સમજદારીનો 


અભાવ હોય. 


૭૮૩ 


સૂરાહ ૬૩ અલ -મુનાકકુન પારો ૨૮ 


““_ “ ર. પ. ॥ રે 9«ન 27 2977 
તેમને કદાપિ માકી નહિ આપે. બેશક, અલ્લાહ «-હજદ્ાહીછકજાતક૭2 દ 
નાકરમાનોાને હિદાયત નથી આપતે. ક 

ના 


૮. આ તે લેકકો છે જે કહે છે, 'અલ્લાહના ,,. કમ 
“9 ક. દ્ર સ ક*”% ₹,917ન્‍ ડક 
રસ્‌લના સાથીઓ ઉપર ખર્ચ કરવાનું બંધ કરો જેથી ઈ્્ય્બ્ઝહ્્ક્ઝ»  ન્‍ 


તેઓ (રસૂલને છોડી) ચાલ્યા જશે; જ્યારે આકાશો .:4 “2 ૮22૩ 

જે ક જ _. ૬2995 ટ» ઝત કર્કશ! 
તથા પૃથ્વીના ખઝાનાને। માલિક તો અલ્લાહ છે; પરંતુ જ પ યા 
આ મુનાકિકો સમજતા જ નથી. ક્છડડ હડ 


૮7 9227 7299” 


વં 79-74 

૯. તેઓ કહે છે જો આપણે મદીના પાછા જઈએ કદ્ર, ી 43] ઝઝડક્ક 

તો આબરૂદાર લોકો હલકટ લોકોને ત્યાંથી કાઢી ી 
ત] 737 £૯ 4 “7 19 1, ક 

મૂકશે (અને આપણને વસાવી લેશે) પરંતુ ખરી ઝા 4૬ક-23 કઝ યું ઝાછ્ક 
ઈઝઝત તે। અલ્લાહ અને તેના રસૂલ અને ડો દ 220 ક 
જ હ ) “%« 5 મી જ ઊડક્ઝ-55૭-જ 9 હ ઉ 
છે; પરંતુ મુનાકિકો તે નથી જાણતા. (રુકૂઅ - 


7 દી 2 29../ 2 
૧૦. હે ઈમાન લાવનારાઓ! ક દૌલત ક કક 9 ક જવાન મા[તાલ 


' તમારી ઔલાદ તમને અલ્લાહની યાદથી હટાવી ન દે. 2227 9227૬ 
51 થી હટાવી ન દે. 9 કુ હજી,ઉ હા] કડક ઈઝ 
અને જ આવં કરશે તેઆ નકસાન વેઠનારા છે. કઝ ર 
ર્‌ ૧૧ જર ૧% ૦ ધા અ લ 0૯23 | 
૧૧. અને અલ્લાહે તમને જે આપ્યું છે તેમાંથા વ કા કક ક 
“ડ્‌ ન "“-_- ક ક “ ન્ન ક 

ખર્ચ કરો, તે પહેલાં ક તમારામાંથી કોઈના ઉપર જઉ છુક કઈઉઈ ઝાક 
મોતનો સમય આવી પહેંચે તો તે કહે કે હે મારા «૮૦૬7 “૮727 

હ ! તમે હ્કઠાક કનવ, ર 
પાલનહાર! જે મને તું હજી થોડી મોહલત આપે તો 


જુ 9 


ક ##નઝમ2 7 
હું દાન કરું અને સદાચારીઓમાં શામિલ થઈ જાઉં. ઉ૯ઝકાહટડ કક 2છવ-૭ ક હડ 


ત્ર 


૧ર. પરંતુ કોઈ જીવનો મુકરર સમય આવી કક ટ 
પ છાર અહ તને નાર 78155 “કકદાઇદકડ& 52 
પહેંચે છે ત્યારે અલ્લાહ તેને મોહલત નથી આપતો; 


અને જે કંઈ તમે કરે છે! તેનાથી અલ્લાહ સારી પેઠે ૦5 ક જ 
જે, (રુક્અ-ર ન્ટ 17 
માહિતગાર છે. રુકૂઅ-૨) 





૩. મુનાફિકોના સરદાર અબ્દઅલ્લાહ બીન ઉબય્યા મદીનાનો આબરૂદાર આગેવાન બનવાનું સ્વપ્ન 
જોઈ રહ્યો હતો અને તેણે આંહઝરત સ.અ.સ.ને મદીનામાંથી કાઢી મૂકવાનો ઈરાદો કરી રાખ્યો હતો 
પરંતુ જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ. મદીના પહેીંચયા ત્યારે અબ્દુલ્લાહના પુત્રે પોતાના પિતાને મદીના બહાર 
અટકાબજો. અને જ્યાં સુધી તેણે પોતાના શબ્દો પાછા ન લીધા અને સ્વયં પોતાને હલકટ ન કબૂલ કયી 
અને આંહઝરત સ.અ.સ. ને આબરૂદાર આગેવાન તરીકે ન સ્વીકાર્યી ત્યાં સુધી તેને મદીનામાં દાખલ ન 

' થવા દીધો. આવી રીતે તેનું અભિમાન તેને વીંટળાઈ વળ્યું. 


૭૮૪ 


સૂરાહ ૬૪ અલ -તગાબુન પારો ૨૮ 





અલ -તગાબૂન 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બજ્ક્ક્ઝ્કાટ59 ડઝ 
દયાવંત છે. પ સાકક .ઝઝ-. ે ડુ ૮2 
ર. જે કંઈ આકાશોમાં તથા ધરતીમાં છે % સર્વદા હુપડદ્કન્‍ઃ હ ક ટટ 
અલ્લાહની તસ્બીહમાં નિમગ્ન છે. (સર્વ) જ8થ- કડ 9% ડક 
છ 2 


બાદશાહી પણ તેનીજ છે, સર્વપ્રશંસાનાો હક્ક (પણ) 
તેનો જ છે, અને તે જ સર્વસત્તાધારી છે યમા ક 
9 ૦૭૦%» ૦ 2/7₹707%* 99 *૧1- 
૩. તે એજ છે જેણે તમને પેદા કર્યી છે પરંતુ 59 બક 
તમારામાંના કેટલાક કાકર છે અને કેટલાક માોમિન છે ક ૦૦૦૩૮55 
“ કઝ ક. ક જક્ડડજ્ુ “% “* “ (૨) ક ડ 4015 
અને તમે જે કરે। છો તેને અલ્લાહ જોઈ રહ્યો છે. ત છા હકર જ 
૪. તેણેજ આકાશે તથા પૃથ્વીને સત્ય હેતુથી ડઠ્ન્કક દ ઝકઠડ,ડાહુઈ 
સજ્યાં છે,અને તેણેજ તમને કાયા આપી, અને તમને 
4% ત ન ૨2૨ ક ન ર1 તર્ડ!9૬ ક 
સાદર્ય બક્ષ્યું, અને તેનીજ તરક (અંતમાં) તમારે છન કજ 
પાછું કરવાનું છે. 
જી દ્વિ 11- 0 
૫. જે કંઈ આકાશે! તથા પૃથ્વીમાં છે તેનું તેને હમ ક્ષા કડ્ઝન્કાહઠ ૦ 
જ્ઞાન છે અને તમે જે છુપાવો છો અને જે જાહેર કરો 92, 4 ,%”17 2.5 9? *£.. 
છો, તે સર્વ કે જાણે છે. અને અલ્લાહ તમારા ૦9૭૫૫૭ા૭્ટાષ્ટર (તાક 
ઝે ષે! 
અંત: કરણની' વાતોને (પણ) સારી પેઠે જાણે છે. ; જ 
(4.27? કક જુ 9% 4-4” ક 72 $ ક૦ 2 
૬. શું તમને તમારાથી પહેલા કુક્ર કરનારાઓની 190૭ 85 5564, કાક 55૬ 


(અવદશાની) હકોકત નથી પહોચી? તેમણે પોતાની 





૧. અલ્લાહનું પ્રત્યેક સજન પોતાની નિયુકત કરેલી જવાબદારીને વ્યવસ્થાપૂર્વક પૂરી કરી અલ્લાહની 
કાર્યકુશળતા, અને હિકમતભરી કુદરતની સાક્ષી આપે છે કે, તે'જ સર્વકોષ્ઠ સર્જક છે, સૃષ્ટિના સંચાલક 
છે, ખામી રહિત છે, આ'જ તસ્બીહનું તાત્પર્ય છે. 

ર. અલ્લાહે ઈન્સાનને ઘણી કુદરતી શકિતઓ બક્ષી છે કે જેનાથી તેઓ નેતિક તથા રૂહાની લાભ 
ઉઠાવી શકે, પરતુ તે શકિતઓનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરવાથી તે અલ્લાહની ને'મતોાનોા હક્કદાર નથી બની 
શકતો. જ લોકો આ શકિતઓને માનવજાતિની ભલાઈ માટે ઉપયોગ કરતા રહે છે તેઆ અલ્લાહની 
ખૃશનૂ્દીને પ્રામ કરે છે. આજ કાકર તથા મોમિનની ઉપમાંઆના ભાવાર્થ છે. આ સૃષ્ટિનું સંચાલન 
કુદરતના ખાસ સિદ્ધાંતોના આધારે ચાલી રહ્યાં છે. આ સૃષ્ટિ કોઈ અકસ્માતનું પરિણામ નથી. અલ્લાહે 
ઈન્સાનને દુનિયામાં પોતાના ખલિકા નીમ્યા છે અને તેમને ઘટતું જ્ઞાન તથા શકિતઓ બક્ષી છે. 

૩. અલ્લાહ વિશ્વનયંતા તથા સર્વસત્તાધારી હોવાથી તેની નજરથી કંઈપણ છૂપું નથી રહી શકતું 
અથવા તેના ધ્યાનબહાર કોઈ વસ્તુ નથી રહી શકતી, માટે ઈન્સાનને પોતાની જવાબદારીને સમજી 
[વિચારીને પૂરી કરવા સિવાય કોઈ છુટકો નથી. 

૭૪૮૫ 


સૂરાહ ૬૪ અલ -તગાબુન પારો ૨૮ 





કરણીના માઠા પરિણામોને સ્વાદ ચાખ્યો હતો, અને 51૭ 55ગકડ 3%. કઈઇક 
ઈ૦૬૪56%%2૮ 


આખેરતમાં પણ તેમના માટે દર્દનાક અઝાબ અનિવાર્ય 
છે, 

૭. કારણકે તેમની તરક તેમના રસૂલે સ્પષ્ટ હ્્વ્ડધ હ વ્મ દા, હાડ 
(નિશાનીઓ લઈને આવતા રહેતા હતા પરંતુ તેમણે . કા 5ઝ”4 જ ક 
કહ્યું, “શું ઈન્સાનો અમારું માર્ગદર્શન કરશે?' 519-5952! ક ગ 95 
પરિણામે તેઆ ઈન્કાર કરી તેમનાથી મુખ ફેરવી ગયા, હફ ન હદ 4 ઈ ાહશદડા 
પરંતુ અલ્લાહને તેમની કોઈ પરવાહ નથી; અને 
અલ્લાહ સ્વયંપૂર્ણ છે, સર્વ પ્રશંસાને પાત્ર છે. પ 

૮. જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેઓ ભાસપૂર્વક 6544273 કઈ 


ધ. 


કહે છે કે તેમને કરી સજીવન કરવામાં નહિ આવે. . 


# 9927 ન દ ડુ 5 ત બિ “2 બહ 
તેમને કહે *શા માટે નહિ? મારા પાલનહારના સોગંદ, ળ્ક્હા3 કપ હક્ક 
તમે અવશ્ય ફરી ઉઠાડવામાં આવશો; પછી તમે જ બટ ક 
કરતા રહ્યા હતા તે સર્વ તમને જણાવી દેવામાં આવશે. શ્્્્ 


અને આવું કરવું અલ્લાહ માટે સહેલું છે.' 
દ્રિ 2? [4 
૯. માટે અલ્લાહ અને તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન 014 ઇહ, 01 ૧2545દ0 કર્ચ 
લાવા, અને તે ન્‌ર (કુરઆન) ઉપર, જે અમે ઊતાર્યું - જ્ઝ્ટ ક 
છે, અને અલ્લાહ તમારા કામોથી સારી પેઠે માહિતગાર ઠ્મ્ર્ડ્ઝ | 
કિ ન “% “ “- ક જ 1૭૭. ક. | *₹:22% 2 
૧૦. એકઠા કરવાના દિવસે જ્યારે તે તમને સૌને દ્ર ક%હા]ગ્હ્પ કકક 
૧ જિ હ ૪ 
એકઠા કરશે, તે દિવસ એકબીજાની હાર (જીત)નો »* .ત# ક ઇ કડ 
દિવસ હશે. અને જે લોકો અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવી છડ ઝડ. ર્ર ટક 22 
ભલા કામા કરશે, તેમની કરણીઓની બૂરાઈઆને તે 9 કકગહટ ૭5હ્ટ ન 7 ;તડા:ડ 
ભ અ પા. કક 1 «ન 9૦૦ 
દૂર કરી દેશે અને તેમને એવી જન્નતોમાં દાખલ કરશે ક ક ક 
“૧ “હ “%“ જ “*; ફહ ન ક ઇં # 9૦ /##9 
જમની વચ્ચેથી નહેરો વહેતી હશે, જેમાં તેઆ સદા બરડ! હાડ વઝહઝડ 
માટે રહેશે. આ'જ ભવ્ય સકળતા છે. ન ક 
ન કત ક ક ક કે “4ર 
જે - 3... ઊૂર્હ્ક્ક હઝ ક 19 5 ઝક 
૧૧. પરંતુ જે ઈમાન ન લાવ્યા અને જેમણે અમારી ત” “ 


આયતોને ખોટી ઠરાવી છે, તેઓ આગના રહેવાસી 02 ક, 26૭ ડક હ ઠું સ 
છે, જમાં તેઓ સદા માટે રહેશે, આ બેહદ અધમ ઠેકાણે 
છે. (રુકૂઅ-૧) 


2-7ક્મ કે 29 
5554 ૪ 
૧૨. અલ્લાહના હુકમ વગર કોઈ આકત નથી હડટ્રોછ્ઝદેકકક્ડડ્ટપ 


ક?49 કે 1 (/#”?ત4 રિત 3 ક 
આવતી. અને જે અલ્લાહ ઉપર યકીન રાખે છે તેના ઇડ, છાક*455 હ્જદ્ર હક્ 
દિલને અલ્લાહ હિદાયત બક્ષે છે. અને અલ્લાહને પ્રત્યેક છુ 


9 217” 
વસ્તુનું જ્ઞાન છે. પિ બ્ર્ન્‍્ડ 
-------:---------::-- -“કકકઝ-----નન----5--. 


પેન તણાય 


૪. “યવમે તગાબન'ને। અર્થ "નકા તથા નુકસાનના દિવસ' અથવા ન્યાયનો દિવસ' થાય છે, જ્યારે 
'ઈન્સાનને પોતાની કરણીઓના બદલામાં મળનારા પરિણામોથી તેમણે શું મેળવ્યું અને શું ગુમાવ્યું તેની 
જાગ થશે (મૃકરાદાત). 

૭૮૬ 


સૂરાહ ૬૪ અવલ - તગાબન 


૧૩. અને અલ્લાહ તથા તેના રસૂલના કરમાનોનું 
પાલન કરે।, પરંતુ જે તમે વિમુખ થઈ ચાલ્યા જશો, તો 
અમારા રસૂલ ઉપર તો માત્ર સ્પષ્ટ સંદેશો પહીચાડવા 
પૂરતૌજ જવાબદારી છે. 

૧૪. અલ્લાહ સિવાય કોઈ મા'બૃદ નથી; માટે 
મોામિનાએ અલ્લાહમાંજ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. 

૧૫. હે ઈમાન લાવનારાઓ! તમારી પત્નીઓ અને 
તમારી ઓલાદમાંથી (કેટલાક ખરેખર) તમારા દુશ્મન 
છે, માટે તેમનાથી ચેતીને રહો. અને જો તમે 
નઝરઅંદાઝ કરો, અને દરગૂઝર કરો અને માક કરી દો, 
તો ખરેખર અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. 

૧૬. નિ:સંદેહ તમારી દૌલત તથા તમારી ઓલાદ 
તમારા માટે એક આઝમાયશ છે; પરંતુ ખરે બદલો તો 
અલ્લાહ પાસેજ છે. 

૧૭. માટે અલ્લાહ ખાતર બની શકે તેટલો સંયમ 
ધારણ કરો. અને (તેના આદેશોાને) સાંભળો અને તેનો 
અમલ કરે, અને પોતાના ભલા માટે (તેની રાહમાં) ખર્ચ 
કરો. અને જે આવી રીતે પોતાના જીવની કંજસાઈથી 
બચતા રહે છે, તેજ લોકો સકળ થવાના છે. 

૧૮. જો તમે અલ્લાહને સારું એવું કરઝ આપશો 
તો તે તમને અનેકગાણી વધારીને આપશે, અને તમને 
બક્ષી દેશે. અલ્લાહ બેહદ કદરદાન છે, સહનશીલ છે. 

૧૯. જેઅવ્યક્તનો(૫) તેમજ વ્યકનો(૬) જાણનાર 
છે, સવ સમર્થ છે, હિકમતવાળો છે. અનર 


છડ ઈન્કાઈડડા। 


પારો ૨૮ 





રા 


ભડ કકે કા ડડકડીશ 


$ નન 1 


| 


ક કકક્ડઈા અહા ઈક ઈશા ઈ 


97492744 


97224 ટ797245 કજ? 
ક 32 184. ૭, મદ 


્ ?7 7 


ન 


4% કાડમ્ઇડ 56 છાડ 


બ્રા 
કુ 2*421515૨2519 5 


9. 72 


24૪ 97 £:??ર:,%-7,22 
ત_-5૬#હકહડકકઝપ્ડાઃ દક 


કહ ક. હ 


& હાડ 


વવ વિ કા પક હં 


જ 


92 જાન 6 5, 15 2 
ઉ કશટ્ટ તિલ 


4% 2 . 9 


કક 


પટી હ 





પ. 'અભકત. ગએબ, છુપં,અદ્રષ્ય. 


૬. '“જભકતન જાહેર, ખલ્લું. 


૭૮૭ 


સૂરાહ ૬૫ અલ -તલાક પારો ૨૮ 





અલ -તલાક 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭-55 
દયાવંત છે. 924 


પન 22,૫૦૦ *- 

૨. હે નબી! જ્યારે તમે સ્રીઆને તલાક” ડક દોડી કઈ હાઉ 
આપવા ચાહો તે। ઈદ્ત (નિયમ પ્રમાણે)ની મુદ્ત પૂરી ૬ «..:.. , £4 
થઈ ગયા પછી તેમને ન પા. અને ઈદ્તના રિ શોખ્કડડકડઝ 
દિવસોનો હિસાબ “ રાખા અને અલ્લાહથી ડરતા હીઝીડ 554 ઈક દુકટઇડ 
રહો, ઈદ્ત દરમિયાન તેમને ઘરમાંથી કાઢી ન મૂકા,ન , મ બ 
તેઓ પોતે ચાલી જાય સિવાય કે તેમણે કોઈ બદકારીનું કક્દ્રાકડડડકૂડડ્ડધૃડડ ઝડ 
કામ કર્યું હાય. અને આ અલ્લાહની નિણિત મયાદાઓ હઝ ડાઇ. 45: 555: 
છે. અને જો કોઈ તે મયીદાઓનેો। ભંગ કરશે, તો તેણે 4:55 કકક 
સ્વયં પોતાના ઉપરજ ઝુલ્મ કર્યો છે. તું નથી જાણતો છાડ છ 401 હક 
કે કદાચ અલ્લાહ (સમાધાન કરાવવા માટે) કોઈ નવી 
પરિસ્થિતિનો ઉદ્ભવ કરે. 

૩. પછી જ્યારે તેણીઓ પોતાની ઈદ્ત (નિણિત 91૯ ્ક 5 ડાડા 
મુદ્ત) પૂરી કરી લે તો તેમને ભલાઈપૂર્વક પાછી 





૧. આ આયતમાં અપાયેલો આદેશ આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર લાગુ નથી થતો કારણ કે આપને 
પોતાની પત્નીઓને તલાક આપવાથી અટકાવવામાં આજો હતો. આ હુકમ આપના અનુયાયીઓ માટેજ 
આપવામાં આવ્યો હતો. 

ર. આ આયતનું તાત્કાલિક ઉતરવાનું કારણ આ હતું કે અબ્દુલ્લાહ બીન ઉમરે પોતાની પત્નીને 
તેણીના હએઝ (માસિક રજોેદર્શન) દરમિયાન તલાક આપી હતી જેના વિરોધ આ સૂરાહમાં પ્રગટ 
કરવામાં આવ્યો હતો (બુખારી). 

૩. તલાકના નિમાએલા કાયદા પ્રમાણે તેના નિર્ણયને બે માસિક હએઝ દરમિયાન બે વાર બન્ને 
હએઝના સમયના અંતમાં જાહેર કરવા જોઈએ. જે ગાળા દરમિયાન પતિ પત્નીએ શારીરિક સંબંધ 
કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. જે ગુસ્સાના આવેશમાં વગર વિચારે કોઈ પગલું લેવાઈ ગયું અથવા 
સ્વભાવિક ચંચળતાના કારણે ભ્લ થઈ ગઈ હોય, તો  ઈદૃતના સમય દરમિયાન ગંભીરતાથી અને 
સમજદારીથી પરિસ્થિતિ ઉપર વિચાર કરવાનો અવકાશ મળી રહે છે. બીજે, જેને તલાક આપવામાં આવે 
તે ઈદ્તનો સમય પૃરો। થાય ત્યાં સુધી પતિના ઘરમાંજ રહે. જ્યાં સુધી કે ત્રીજી તલાકના ઉચ્ચારણના સમય 
આવી જાય. તે પહેલાં પતિ પત્નીને એકજ ઘરમાં રહેવાનો નિયમ કાયમ કરવાને મૂળ હેતુ આ છે કે કદાચ 
ત્રણ તલાકના મૂકર્રર વખત દરમિયાન તેમની વચ્ચેના અણબનાવ ઓસરી જાય અને સમાધાન થવાના 
સંજોગો ઊભા થાય. 


૭૮૮ 


ક ૬૫ અલ -તલાક પારે ૨૮ 





લે! અથવા ભલાઈપર્વક અલગ કરી દો, અને [7૮ 5 4 ૬25) 
રાખી“ લો અથવા ભલાઈપૂર્વક અલગ કરી દો, અ ક નમાજ 
તમારામાંના બે ન્યાયી સાક્ષી રાખા. અને (સાક્ષીઓ?) , 
અલ્લાહ માટે સાચી સાક્ષી આપે. આ બાબતનો ૭૬.53 %કહડ 1645314 ક 


નસિહત તેને કરવામાં આવે છે જેને અલ્લાહ તથા , 4 રા જ. 
આખેરતના દિવસ ઉપર વિશ્વાસ હોય. અને જે કોઈ “ હ ક્ર કદ્ર 2 હ 


અલ્લાહથી ડરતો હશે તેના માટે અલ્લાહ રસ્તો કરી લા વ” 
દેશે. 
ક 5-ક- ડડ ર જ 7274 
૪. અને તેને એવા રસ્તેથી રોઝી આપશે કે જેના ક્”્હ-2 ૫૭% હડ ૭2 ૧૭) 2 
તેને વિચાર સુદ્ધાં નહિ હોય. જ અલ્લાહ ઉપર ઉ 9$ક 30105) ડડડ-૯54 
વિશ્વાસ રાખે છે તેના માટે તે પૂરતો! છે. બેશક તે “કટા છી -5ક્ઈન્રમ 
ણ. ૦ ૯ "% “હ ડિ “ડ્‌ 
પોતાનું ધાયુ પૂરું કરીને રહે છે. અને અલ્લાહે દરેક 
ુ દ ટડ ન 90-56-૭4 ડુ 
વસ્તુ માટે એક અંદાજ નક્કો કરી રાખ્યો છે. પ 
૫. અને જે તમારી સ્ત્રીઆમાંથી (તલાક «દક ક ડઝ ઝા 
આપવામાં આવનાર સ્ત્રી) માસિક રુતુ (હએઝ)થી » 2 ટ 


[નિરાશ હોવાની તમને શંકા હોય તો (જાણી લો!) કે “કડ્ક છું ક્્લ્ક ચડ 


ન” 


તેમના માટે (પણ) ઈદતની મદત ત્રણ મહિનાની છે, “77૮7545 ₹7: 22744 2 ₹6 2927 1॥(729ર: 
૬ ક ક ણ) ક જ છુ૭્ઝ૭રે-ડખ્૦૭ઝબ્શે હપ્ગ્ઝા 
અને જેમને હએઝ (ત્#તુશ્રાવ) કદૌોપણ ન આવતું ર 

દ /૫/ 


“ ““ 5% ષ્‌ જ ન્ડ “ 1 975 કનક 
હોય તો તેમના માટે પણ (આ જ નિયમ છે). અને ઊત્ડ ક. જ 
ગર્ભવતિ માટે તેમની પ્રસૂતિ થઈ જાય ત્યાં સુધીની 
મુદ્ત છે. અને જે અલ્લાહના ડર રાખતે। હશે, તેના 
કામોમાં અલ્લાહ આસાની કરી આપશે. 
ી ન ક” 275247 ««₹727 વ 2૮:- 1 

૬. આ અલ્લાહનું કરમાન છે જ તેણે તમારી ક હઝડઇઈઇપ્ઇક હા) 

તરક ઊતાર્ય છે. અને જ અલ્લાહથી ડરતો રહેશે તેની 


" “પ૧ “ડડ ““ 55“ 4 ૦૦ | ,/ મ 27 
કરણીના (બુરા પરિણામોને) તે દૂર કરી દેશે, અને તેને 9ર ડકક2 તઊુડર્વજ 
મહાન બદલો (પણ) આપશે. 

૭. ઈદ્તની મુદ્ત દરમિયાન તેણીઆને તમે જ્યાં દિ લ ક જના ત 


રહેતા હો તેજ ઘરમાં તમારી સ્થિતિ પ્રમાણે સગવડ ક દા:ડઇ5;ડ 
આપીને રાખા, અને તેમને દુ:ખ આપવા માટે સતાવે ક 7 દિ ઈ2 ૭૯2 કે દાડ ૭3 


૪. જો પતિ પત્ની વચ્ચે અણબનાવનું કારણ પતિની નિ (નાણાકીય તંગી) હોય તો 
અલ્લાહ તેમને એવા સાધને। દ્રારા બરકત આપશે કે તેમને ખ્યાલજ નહિ હોય, શર્ત કે તેઆ અલ્લાહથી ' 
ડરતા રહે અને પ્રમાણિકતાથી તે પરિસ્થિતિમાંથી નીકળવાને પ્રયાસ કરે. 

તે સિવાય લગ્ન જીવનમાં અનેક નાના મોટા સવાલો। ઊભા થતા રહે છે. આ નિદીષ દેખાતા સવાલો 
ઘણી વખતે બેહદ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આવા સમયે પતિપત્નીએ એકબીજાની લાગણીઆ, પોતાની 
ઓલાદનું ભવિષ્ય તથા પોતાના લગ્નજીવનના હિત ખાતર ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. શંકાઓથી દૂર 
રહેવું જોઈએ, એકબીજાના સુખદુ:ખમાં, બીમારી સ્વાસ્થયમાં, અમીરી ગરીબીમાં સદ્ભાગ્ય દુલાગ્યમાં 
ભાગૌદાર બની એકબીજાને સહકાર આપવો જોઈએ. 


૭૮૯ 


સૂરાહ ૬૫ અલ -તલાક પારો ૨૮ 





નહિ. અને જે તેઓ ગભૈવતિ હોય તો બાળકના જન્મ નાકમા: કડ સડ 


સુધી તેમનો ખર્ચ પૂરો કરો. અને જો તેણીઓ તમારા »ૃ 


1 ૯ ૬૧?:79?2 42-27 -924247 
માટે બાળકને ધવરાવે તો તેમને અનુકૂળ બદલો આપો. (5ર 9%» કાડ૭૫ લા છ) 
અને (બાળકના સંબંધમાં) ભલાઈપર્વક એકબીજાની ક .)% ઝે 


1* 9૬,૬૦૦ 9૭૦નન 
સલાહ લેતા રહો. જો આપસમાં મુશ્કેલી ઊભી થાય તો બવ ઇટ્ડ્્ક્ઝક "૭%ઝ્મ્ય 
બીજી કોઈ સ્ત્રી (પિતા માટે બાળકને) ધવરાવે. 

""% “"%ૂ ક ફિ દ કન્ન 9 ક 9 ક ન 

૮. દરેક વ્યકિતને પોતાની હેસિયત પ્રમાણે ખચં રાતિ ર 9 રિ દ્રડ્ડ કી 
કરવા જોઈએ. અને આથિક તંગી ભેોગવનારાને [235% ૬154 પ 

ક કડ ર જ ક 57ઠ [1 સ 

અલ્લાહે જે પણ આપ્યું હોય તેના પ્રમાણમાં તેઓ ખર્ચ 5ના કકેડ્ વડ) 


કરે. અલ્લાહ કોઈના ઉપર તેને આપેલી શકિતથી વધ શ 22 જ ન ક 
3 હુ! “*્ક“હગ(% 
[૫5] &ં 


"૧ હિ ક »શ્ર્ 
બાજે નથી નાખતે. તંગદસ્તી બાદ અલ્લાહ ' જલ્દી 


આસાની કરી દેશે. (રકૂઅ- ) 
૯. કેટલીયે વસ્તીઓએ પોતાના પરવરદિગાર 4.2 5 ૬ ર્ન 555. ઝડ 


તથા તેના રસૂલે વિરુદ્ધ બંડ પુકાર્યું હતું. બેશક, અમે _ છૂ 4432 ઝુ 
તેમની પાસેથી સખતીથી હિસાબ લીધો હતો, અને બઉ પક છી દ 30 
તેમને સખત શિક્ષા કરી હતી. 

૧૦. જેથી તેમણે પોતાની વર્તણુકના માઠા [8.5 14ડડઇડઠાદ- 46,46૪ 
પરિણામો ચાખ્યા અને તેમનો અંત પાયમાલીમાં કડ 
આવ્યો. કી કક 

૧૧. અલ્લાહે તેમના માટે ભયંકર અઝાબ તૈયાર ્-9 દ11%56 દિના 52 કી 
કરી રાખ્યો છે. માટે હે બુદ્ધિશાળીઓ, અલ્લાહથી ,૬.?, 7#, 177 *રડ* [૮3 કા 
ડરો. બેશક અલ્લાહે તમારી તરક (પોતાને) ઉપદેશ ઝઝીક્ષાડક “3519541 ઇના! 
મોકલાવો છે (અને)-- ક 


ક 


૧૨. એક એવો રસૂલ, જે તમને અલ્લાહની સ્પષ્ટ ટૂ .્યાં ઝન દ્ર! હઠ! દાઝ 
આય તે વાંચી સંભળાવે છે, કે જે ઈમાન લાવી નેકોઓઆ વિ હા 
કરશે તેમને તમામ અંધકારેમાંથી કાઢી તે પ્રકાશમાં છો ષ્ટ! 9.૬3] હટ 
લઈ આવશે. અને જે કોઈ અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવી 41 ડે છડ 2 પ ડક 9૦૭ ની 
સદાચારે કરશે, અલ્લાહ તેને એવી જન્નતોમાં દાખલ ર 

“;% શ“ નડ ન નડ મો ક "હ ##77₹[/#3* 29 (ક કફ 
કરશે, જેની તળેથી નદીએ વહેતી હશે, ત્યાં તે સદા હા “9ઉ ઝટ ડન 
માટે રહેશે. બેશક, અલ્લાહે તેના માટે ઉત્તમ રોઝી 

૧૫ કં થી 1 છન -:77-ન 9% 
રાખી છે. ર ઊેષ્ક)2 4) વપ હડ 

૧૩. તે અલ્લાહ જ છે જેણે સાત આકાશે ડઝઝડઈબ્કડહરડડહ]ડા 
સજ્યાં છે, અને તેટલીજ પૃથ્વીઆ (પણ); તેમની હ દત “ળી ૬547 7 ક 
વચ્ચે અલ્લાહના કરમાનોા સતત ઊતરતા રહે છે, %જથી ક છ કસ્ય હાન 


તમે જાણી લો! કે અલ્લાહને દરેક વસ્ત ઉપર સામર્થ્થ હું છાડ (:1:3૮515(૬$%*ક*ડુ % 
જે રે પ. 5 ર ી દક છાઇડ ૫2 41૭!» 2 ૭5 ૭ હ 
છે, અને અલ્લાહે પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના જ્ઞાનમાં 


સમાવી લીધી છે. (રેકૂઅ-૨) 
૭૯૦ 


સૂરાહ ૬૬ અલ -તહરૉંમ પારો ૨૮ 





ભજ. * 


યા કટ સ 


કામે 

૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ભબેક-ડક્/ાહક-514ઈપત- 
દયાવંત છે. ન ક. 
ન જ ”#ત4 2૭ 7 ન ?- ન થઇ ક ્‌ ક 
૨. હે નબી! તું શા માટે તે વસ્તુને હરામ ઠરાવે વડ કકક પડ 
છે જે અલ્લાહે તારા માટે હલાલ ઠરાવી છે? શું તારી #9 ૮%24 ? (0 
ખાને તં રુ 7 બેજ્્ઝંઝચ કયાડ 
પત્નીઓને તું ખશ કરવા ચાહે છે? ' બેશક, 


અલ્લાહ અત્યંત ક્ષમાવંત છે, દયાળુ છે. કા 

૩. અલ્લાહે તમારા સોગંદોમાંથી તમને મુકિત થઇ ઘાક ક દ ઝ્ર્ઝ 
અપાવવા માટે નિયમો ઠરાવ્યા છે. અને અલ્લાહ જ ન અલા કાના 
તમારો! માલિક છે, તે સર્વજ્ઞ છે, હિકમતવાળો છે. 

૪. અને નબીએ પોતાની પત્નીને એક ખાનગી હરડ “(ક હાઈ હાડ ઝડ 
વાત કહી હતી. જ્યારે તેણીએ તે વાત બીજા સામે. 





શાતા ૧ 


૧. આંહઝરત સ.અ.સ.ની ધર્મપત્નીઓમાંની એકે આપને મધનું બનાવેલું પીણુ પાયું જે તેમને 
બહુજ ભાવ્યું હતું પરંતુ બીજી પત્નીઓએ તે પીણામાં 'મગાકીર' નામની બૂટીનું મિશ્રણ હે હોવાની શંકા 
દર્શીવી હતી જેના પરિણામે કરીથી તેવા પીણાને ઉપયોગ ન કરવાનું આપે વચંન આપ્યું (બૂલદાન). આ 
આયતનો સંબંધ આ ઘટના સાથે છે પરંતું આંહઝરત સ.અ.સ. પોતાની પત્નીઓનું માન રાખવા 
ખાતર એક હલાલ વસ્તુ ઉપર હમેશાં માટે પ્રતિબંધ મૂકે એવું સંભવત નથી જ્યારે કે તે વસ્તુમાં 
કુરઆને મજીદના આદેશ પ્રમાણે ઈન્સાના માટે રોગનિવારણના અનેક તત્વો સમાએલા હોય. (સૂ.૧૬ 
આ.૩૭૦), અને આર્વી સાધારણ વસ્તુ માટે આપે પોતાની ધર્મપત્નીઆથી એક મહિના સુધી જેદાઈ રાખી 
હોય એવું આપની શાનને ઘટતું નથી. 

આ સૂરાહની શરૂની આયતોની ગંભીર વાક્ય રચનાથી સાધારણ મધના પીણાને। કોઈ સંબંધ જણાતે 
નથી પરંતુ તેનો સંબંધ કોઈ મહત્વના પ્રશ્ન સાથે હોય તેમ લાગે છે જેનું વર્ણન પછીની આયતોમાં આવે 


કા. 


છે. 

ર. ઇસ્લામની સફળતા બાદ આંહઝરત સ.અ.સ.ની પત્નીઆએ સુખ સગવડોાના સાધનો 
મેળવવાની આગ્રહપૂર્વક માગણી કરી હતી જેનાથી આપને દુ:પ) થયું હતું અને તે કારણે આપે એક 
મહિના સુધી પત્નીઓથી દૂર રહેવાના સોગંદ લીધા હતા. 

૩. હકીકતમાં આ આયતનો કઈ ખાસ ઘટના સાથે સંબંધ છે તે જાણવું બેહદ મુશ્કેલ છે, હઝરત 
આએશા (રદી)ના બયાનથી કદાચ આ આયતને સંબંધ હોઈ શકે એવું લાગે છે. જ્યારે સૂ.૩૩ આ.ર% 
ઊતરી હતી તેમાં હઝરત આએશા (રદી)ની સુપ્પસગવડાોની માંગણીમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ને। સાથ તથા 
દાનિયાની એશઆરામની સગવડો, બેમાંથી એક વસ્તુની પસંદગી કરી લેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. અને 
સૌથી પહેલાં આપે હઝરત આઝએશાને તે પસંદગી કરવાનો મોકો આપ્યા હતે. (બુખારી 
કિતાબુ-લ-મઝલીમ, વલ ગસ્બ, આંહઝરત સ.અ.સ. તથા હઝરત આએશા (ર) વચ્ચે આ સંબંધે 

૭૯૧ 





સરાહ ૬૬ અલ -તહરીમ પારો ૨૮ 


ન્ન 


જ ૫ “%્‌ ૦ ૦ 9#-ન્ન નન ૮ ન ન 9% ન 
ખુલ્લી કરીં ત્યારે અલ્લાહે નબીને આ બાબતમાં ખબર ક 555 ઈ દ્રર્કડ જિ ય કજ 
આપી હતી. (જે કે) નબીએ તેણીને થોડુંકજ છ 

બ ર વે ન. હ્ી5ન્‍ઈહડ વ ક જનની (1 
જણાવ્યું હતું અને ઘણે રહેવા દીધું હતું. પરંતુ જ્યારે “7 ખઝ્જહ૭્ક 
તેણે આ બાબત વિશે જાણ કરી તેો। તેણીએ પૂછ્યું 29 4ક 41 2૯% 
ન સ ૦ ડાળ6ઉતઇ54 હાહ 
તને આ બાતમી ક્યાંથી મળી?” તેણે કહ્યાં, “સર્વ 
જાણનાર, સર્વ માહિતગાર અલ્લાહે મને આ ખબર 
આપી છે.' 

હ“ "“ જો જ દિ 14 ક ન ૪ જે 
પ. (હવે) તમે બન્ને અલ્લાહ પાસે તૌબા કરે ઝકજકકડડડઇઈ દ્ર! [ઈલ છાં 


વે 
કારણ કે તમે બન્ને મનથી (તેમ કરવા) તત્પર છો. ટ ક 
ડે જે ( “% 1 “ડ્‌ ઉહઝઝ543 વ] 224 ક દ્ર] ન 


કેત 
પરંતુ જે તમે નબીના વિરૃદ્ધ એકબીજાનો સાથ 
“હ હ“ “% “““% ઝ નડ “”9:7?ત પા ૬, % 
આપશો, તો (યાદ રાખા) અલ્લાહ તેના મદદગાર છે, છાડ ઠક ય ધિ 6 ૯59 હ્ઠ્ડ 
તથા જીબ્રાઈલ તેમજ મોામિન પરહેઝગારે।, અને સર્વ 
કરિશ્તાઆ પણ (તેના) મદદગાર છે ( ૪ ) 
છ, જો તે તમને તલાક આપી દે તે અલ્લાહ 
તમારી જગ્યાએ બીજી બેહતર પત્નીઓ આપશે હ 
મુસ્લિમ, ઈમાનવાળી, તાબેદાર, તોબાહ કરનાંર., - ““૬” રૃ ર્ર ત્ર 
ઇબાદત કરનાર, રોઝા રાખનાર વિધવાઓ અને જ કહ્્ઝંન્રક- 
કુવારીઓ હશે. ઇ ક 
“ ન "% “હ “હ “ [દ 69 છ 92 79૦%, (757%. 
૭. હે ઈમાન લાવનારાઓ! તમે પોતાને અને 55 ઝક 41% પ0 
તમારા પરિવારોનેતે રવાગથી બચાવો જેનું ઈંધણ . (6 ન લા ટાક ક 
ઈ જ ૧ વ  પ્હડ ૪ 14 ઉ) કકે 9 
ન્સાન તથા પથ્થર છે, જના ઉપર બેહદ સખત કં 
ક મે જે જે દ્વિ ન” 27 9 % “ન ન” 9 9- ન 
સ્વભાવના કડક કરિશ્તાઆ નમાઅલા છે, જે કુ ક 2 5 શહ 


"“" 5 “ 2૭2 ઉ. 9૮ 
અલ્લાહની નાક્રમાની નથી કરતા અને તેના હુકમોનું 
“ડ ગ ન 922-27૮7 
પાલન કરે છે.  હડ૭કઇ 
જ ન ણ. ! "ૂ"% 66 “૦” નડી ૬?9ન 
શહે ઈ કાર કરનારાઓ: આજના દિવસે બહાના [55!*4%11»5ડ 5%; હ ] જછુ 
બનાવવાનું છાડી દો, તમને તમારી કરણીઓનોા 


જ ર ર કી »7797?£22 કે 
બદલા આપવામા આવે છે. (રુકૂઅ-૧) ૦૭ ન ઈ“્ક્ક્ક્ટ 


થએલી તમામ પખખાનગી ચર્ચી હઝરત આએશા (ર)એ હઝરત હાકસા (ર)ને જગાવી દીધી ની આ 
આયતનેો સંબંધ ઉપરોકત ઘટના સાથે હોય અથવા બીજી કોઈ ઘટના સાથે હોઈ શકે પરંતુ આ આયત 
પ્રત્યેક વ્યકિત ઉપર કરજિયાત કરે છે કે જો કોઈના ઉપર ખાનગી બાબત વિશે વિશ્વાસ કરવામાં આવે 
તા તેણે તે વાતને બીજા સામે પ્રગટ કે ઉઘાડી ન કરવી જોઈએ, ખાસ કરીને પતિ પત્નીએ પોતાના 
દાંપત્ય વહેવાર [વશે અથવા અન્ય અંગત વ્યવહારને બીજાઓ ઉપર જાહેર ન કરવા જોઈએ. 

૪. _“બન્ને'નું સૂચન હઝરત આએશા (ર ) અને હઝરત હાકસા (ર) તરક છે જમણે સુખસગવડોના 
સાધનોનો માગણીમાં આગળ પડતો ભાગ ભજજબો હતો જે બન્ને ક્રમમાં હઝરત અબુ બકર (રદી) તથા 
હઝરત ઉમર (રદૌ)નો દીકરીઓ હતી. બાકીની પત્નીઆએ પણ તેમને! સાથ આપ્યો હતે. 


ક (₹ 2? 22.22 «2 
કઈં, છં કાઇટ) વ 


ક 
ન 
જ 

6૪ 





૭૯૨ 


કઃ 


સરાહ ૬૬ અલ -તહરોમ પારો ૨૮ 





૯. હે ઈમાન લાવનારાઓ! શુદ્ધ ભાવનાથી 
અલ્લાહ સમક્ષ તૌબાહ કરે।. શકય છે કે તમારો 
પરવરદિગાર તમારી બ્‌રાઈઓને તમારાથી દૂર કરી દે 
અને તમને જન્નતોમાં દાખલ કરે જેની વચ્ચેથી 
નદીઓ વહેતી હશે, આજે અલ્લાહ નબીને તથા તેના 
ઉપર ઈમાન લાવનારાઓને બેઈઝઝત નહિ કરે. તેમનું 
નૂર તેમની જમણી તરક આગળ આગળ ચાલતું હશે. 
તેઓ કહેશે "હે અમારા રબ, તું અમારા નરને 
અમારા માટે કામિલ બનાવી દે, અને અમને માક કરી 
દે, ખરેખર, તું સર્વ વસ્તુઓ ઉપર સત્તા ધરાવે છે. 

૧૦. હે નબી! તું કાફરે તથા મુનાકિકો સામે 
જીહાદ કર; અને તેમની સાથે સખ્તી કર; તેમનું ઘર 

જહન્નમ છે, બેશક તે (બેહદ) અધમ ઠકાણે છે. 

૧૧. ઈમાન ન લાવનારાઓ માટે અલ્લાહે નૃહની 
પત્ની તથા લૂતની પત્નીનું ” ઉદાહરણ કાયમ કર્યું 
છે. તે બન્ને અમારા પરહેઝગાર બંદાઓઆના આધીન 
હતી. તેણીઓએ પોતાના પતિઓ સાથે બેવકાઈ કરી 
જના પરિણામે બન્ને (બંદાએ) અલ્લાહના વિરુદ્ધ 
તેણીઓઆને કામ ન આવ્યા. (તેણીઓને) કહેવામાં 
આવ્યું આગમાં દાખલ થનારાઆ સાથે તમે 
બન્ને પણ દાખલ થઈ જાઓ..' 

૧૨. અને ઈમાન લાવનારાઓ માટે અલ્લાહ 
ફિરઆનની પત્નીનું ઉદાહરણ આપે છે. જ્યારે 
તણીએ વિનતી કરી (કહ્યાં) “હે મારા પરવરદિગાર! 7 
જન્નતમાં તારી પાસે મારા માટે એક ઘર બનાવી દે 
અને મને ફિરઓન તથા તેની બદઆમાલીઆથી 
છટ કારો અપાવ અને આ ઝાલિમ કોમથી મને ઉગારી 


47) 


ક્‌ 





દરન 


'હ.ઘડઝકાહાય ક મા 
કડ ડપ્ડડદહઝઈગઝડ 


“5 45% અહ 
ન્ય ાકીડહડ 
નકા ડકક્ઈ૪ 05 કઝ 


ઉડ પ્રક છ દહાડ 155 %ઉ 
ડાઇ ઠકડ હડાપઇ 
૦20૮5 5શ્યહડ ૧૮ કયદ 
ન જ -ન્ડ 

ઇડઇાઇલાઝી%કા હત્ક 


ઇના નથિ 
ત્રાડ ણફ ળા હ્ર્ન્ડ 
જેલા 4534 ડા છ્્ડ 


ઉડવા, ૯5૬ જહ 
ક્રવ્ડાહંધફતાડટ ૭૯હ્પ્ઠ હઉ 
નાઝ 


દ 





૫. ઉચ્ચ ૬રજજાઆ મેળવવાની ઈન્સાનની આશાઓ સદા માટે કાયમ જ રહેશે, કદીપગ ઓછી થશે 
નહિ. ઉલટું મોમિનોા બેહિશ્તમાં રૂહાની તરક્કોમાં વગઅટકે આગળને આગળ વધતા રહેશે અને કોઈ 
એવી મંઝિલ નહિ હોય કે જેની આગળ તેમને એક બીજી ઊંચી મંઝિલ ન દેખાઈ રહી હોય, બેશક 


મોમિના માટે બ્લંદીઓની મંઝિલઞોના અંતજ નર્થી. 


૬. પરહેઝગારે તથા નબીઆ સાથે સગાઈનેા સંબંધ હોવાથી લાભ મેળવવાનો દાવા કરવો અથવા તે 
સંબંધના આધારે નજાતની આશા રાખવી નિરર્થક છે, તેવીજ રીતે ફિરિઆન જેવા ઝાતિમની પત્નોએ 
ગુનાહોથી તથા એક બદકારથી વિમુખ થઈ અલ્લાહની દ્રષ્ટિમાં ઉચ્ચપદ મેળવ્યું હતું 


૭૯૩ 


જ્હા 





(ઝબ્ 


સરાહ ૬૭ અલ -મ્‌લ્ક પારો ર૯ 





૧૩. અને ઈમરાનની પુત્રી મરિયમ /નું 
ઉદાહરણ જુઓ), જણે પોતાના શિયળનું રક્ષણ કર્યુ 
જથી અમે તેમાં અમારી રે ફૂંકી, અને તેણીએ 
પોતાના પાલનહારના વચને! અને કિતાબને સત્ય 
સાબિત કરી દેખાડયા. બેશક તેણી તાબેદારી 


કરનારાઓમાંની હતી. (રેકૂઅ-૨) 





ક હડ5ડ-છહા ડવ 
ઘ# નક 44:--(7 ?7,2 જ ઉજ ભા 
છપ ૯૭4.55£5ઝહ% 4 $પક્ડક 





ર્ટ 9 ક “(4 2” 
છબક્ોહ્ટહઈડન5 હૂ 


 અલ-મૂલ્ક 


૧. અલ્લાહના નામથી; જ બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 
૨. અનંત બરકતોવાળા છે તે, જેના હાથમાં 


હ 


(સૃષ્ટિની) બાદશાહી છે, બેશક, તે પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર 
સત્તા ધરાવે છે: 

૩. જેણે મૃત્યુ તથા જીવનનો ' ઉદ્ભવ કયી છે, 
કે જેથી તે તમને અજમાવે કે તમારામાંથી કરણીમાં 
કોણ બેહતર છે. બેશક તે સર્વસમર્થ છે, બક્ષનાર છે. 

૪. જેણે એક બીજા ઉપર સાત આકાશે 
સજ્યા છે. તે કૃપાનિધિના સર્જ્નોમાં તું કોઈ ખામી 
નહિ જએ. તું કરીથી નઝર કરી જે, શું તેમાં તને 
કોઈ ખામી દેખાય છે? 

પ. હા , કરીને જો, કરીને જે, તારી નઝર 
થાકી નાકામ થઈને પાછી કરશે. 

૬. અને અમે નીચલા આકાશને દીવડાઓ વડે 
શણગાર્યું છે અને અમે તે (તારાઓ)ને શયતાનેને 
મારી ભગાડવાનું સાધન બનાવ્યું છે, અને તેમના 
માટે અમે ધગધગતી આગને અઝાબ તૈયાર રાખ્યો છે. 


પ 
ઉન્હ્ડડડણાઝનકઝળઈઝીહાઝ 


ડા 


૦-૯ 
“ફાકાઝઇડડહઝહઇહં 
જઝઝડોક ડક ક્ઝ્ડ 
૭૦૯૦૦૦ 
ઝક હઉલુકબહ#ડહંડ 
૦ટટ૦્ટ્હ્ઝ 
ગ્ઝયઝહ્ઞઇદ્વડઈડહટઝડ5 
જટ-5 5૯ 

હિંડડટટ ૬ડદે નર્‌ ડાઉડડતઇઇ (1; 


ક# 7” 


જશહહ્કદ લાક 





૧. જીવન તથા મરણનો નિયમ પ્રત્યેક જીવને લાગુ થાય છે. પ્રત્યેક જીવ ઉપર મૃત્યુનું આવવું બેહદ 
અનિવાર્ય છે કારણ કે મૃત્યુથી ઈન્સાન ઉપર એક કાયમ રહેનારી ઝિદગીની અને અસીમ રૂહાની તરક્કોના 
પ્રવેશડ્રાર ખૂલે છે. જ્યારે દૃનિયાની ઝિદગી તો! માત્ર એક અસ્થાયી પડાવ છે. 

ર. અહીં અરબીના શબ્દ 'તિબાક'નો ઉપયોગ કરવામાં આજો છે. જેને ભાવાર્થ 'એકસમાન” 


ર 


એકસરખા  'એક જેવા' 'બરોબરીઆ' એકબીજાને મળતા' “એકબીજાને અનુકૂળ”. થાય છે. 
૭૯૪ 


૬૧૭૩૩૪ 


સૂરાહ ૬૭ અલ -મુલ્ક પારો ર૯ 





૭. અને જે લોકો પોતાના પાલનહારનેો ઈન્કાર ઈ; 3ક્ફડ ૯ “જંક 1, 5 હ 05 
કરે છે તેમના માટે જહન્નમનો અઝાબ છે. બેશક, તે ૦554 
બેહદ અધમ ઠેકાણુ છે. પ ર 
૮. જ્યારે તેમને તેમાં નાખવામાં આવશે ત્યારે જે.્ઝાઉઝણ;: ક્ચ્ડ્હ્ઝઇયાઝી 


શષ 


તેમને ભડકાઆનોા ભડભડાટ સંભળાશે. ક 
૯. પ્રચંડ દબાણથી તે કાટી પડતી હશે અને દક5૫૬:56 હા: કા 


અ 


જ્યારે (કાકરોના) ટોળાને તેમાં ફેંકવામાં આવશે ત્યારે "જદ કળ 
જ ( જ “* ર્‌ હ ઈન ૧: જે ઉ કલ મ ૦૩714 
તેના રક્ષકો તેમને પૂછશે શું તમારી પાસે કોઈ 
ચેતવનાર આવ્યો ન હતો?” 
૧૦. તેઆ કહેશે “બેશક, અમારી પાસે ચેતવનાર હ કબ ટેજ ઇદ હડ કહ રઈ 
નન 


આવ્યો હતો, પરંતુ અમે તેને જ્ઠ્ઠો ઠરાવો અને તેને ખવડ ક 
ક | 1૬ હ ૯૦ 
કહ્યાં, અલ્લાહે તને કાઈ વહી નથી કરી, તું આડે રસ્તે હક ટ ક! હ ળ્7 401655 


મ 
ચડી ગયો લાગે છે.' 0 

૧૧. અને તેઆ કહેશે 'જે અમે તેનું કહ્ય, માન્યું 1. 4)(24“4 
હોત અને સમજદારી કામ લીધું હોત, તો અમે આજે હેઈટ ટં: ક ઉ 
આગ નિવાસીઓમાં શામિલ ન થયા હોત.' બ્ર્ક્ક્ડા 


4 


જ ૫ ૧૧૫ “૧ ૧૬ ણા. જ ૦ ન નુ $ 2”૪૭ *? ? 4 ક 774 ક ૮2 ન 
૧૨. પછી તેઓ ગુનાહોના એકરાર કરશે, પરંતુ હ ડઝ 5-55 ૬ ક! ઉ 
આગનિવાસીઆ (અલ્લાહની રહેમતથી) બહુજ દૂર હશે. 
ત ૧% "૧ 9 ક ૧ ૨ % તર હ નુ 
૧૩. બેશક, જ એકાંતમાં પોતાના પાલનહારનેોા ૬:7૮”7૬4?7:724, 4 
અ શે (હારના કુકી ર ક4૭ 5૯ ાહ 
ડર રાખ છ તમના માટ ક્ષમા તથા ભજ બદલા છ. કે છું 
૧૪. અને તમે ચાહે કોઈ વાતને છુપાવતા હો પ ક હઝ 
હડ છે હ ૦ જ% ક» બં 
અથવા જાહેર કરતા હો, (પણ) તે તમારા અંતરની દ્વ, 4! 4, 
(તમામ) વાતોને સારી પેઠે જાણે છે. 22 
ક 5 “% ચ € “4 0)5૫૭! 
૧૫. શું જેણે પેદા કયો છે તે તમારી હાલતથી 2 


(૪ ) યિ ૧૧૬ 
અજાણ્યો હોઈ શકે? તે સુક્ષ્મદ્રષ્ટિવાળા છે, તે દ??? 222,724 ? 2 2722: 
પુ કાન ડી 5» 
વ છા (રફઅ-૧) ન ઝહ 


૧૬. તે એજ છે જેણે તમારા માટે ધરતીને સપાટ ક6584 «2% 60 ઈગ્ક્હીડ્ક 


અ 


તથા નરમ બનાવી છે, મોકળા રસ્તા બનાવ્યા છે કે 

તમે (સરળતાથી) તેમાં હરીકરી શકો અને તેની હા ૧55) હઝાડ 
આપેલો રોઝીમાંથી ખાઓ. અંતમાં તમને સજીવન 

કરી તેની સમક્ષ હાજર કરવામાં આવશે. 





૩. અલ્લાહની કાએનાત ખરેખર કેટલી અદ્ભૂત છે જેમાં આપણી પૃથ્વી તો કૃદરતની.સૂર્યમાળાનું 
એક માત્ર ટપકુંજ છે. આ સૂર્યમાળાના કરોડો સર્યી, ગ્રહા તથા તારાએ એકબીજા સાથે સંકળાએલા 
[વિશાળ વિસ્તાર ઉપર કેલાએલાં છે જેમની સીમાઓ સુધી માનવ દ્રષ્ટિનું પહોચવું અસંભવિત છે. 

૪. સુક્ષ્મદ્રષ્ટિવાળા- બારીકમાં બારીક વસ્તુના જાણનાર 

૫. સર્વદર્શી- સર્વ વસ્તુની ખબર રાખનાર, જોનાર, જાણનાર. 


૭૯૫ 


સૂરાહ ૬૭ 


શ 


૧૭. શું આકાશમાં રહેનારી તે શકિતથી તમે 
રભય થઈ ગયા છો કે જ્યારે પૃથ્વી ધ્ર જી ઉઠશે ત્યારે તે 
' તમને ધરતીમાં ગરક નહિ કરી દે? 

૧૮. શું આકાશમાં રહેનારી તે શકિતથી તમે 
[નિર્ભય થઈ ગયો છો કે તે તમારા ઉપર ભારી તોકાન 
નહિ લાવે? એવું બન્યા પછીજ તમને સમજાશે કે 
મારી ચેતવણી કેવી (ભયંકર) હતી? 

૧૯. બેશક તેમની પહેલાંના લોકોએ પણ (મારા 
રસૂલોને) જહ્ઠા ઠરાવ્યા હતા; પરિણામમાં મારો અઝાબ 
કેવા (ભયાનક) હતો! 

૨૦. શું તેમણે પંખીઓને પોતાના પાંખે ફેલાવી 
તેમજ પાંખાને સંકેલી લેતાં આકાશમાં અદ્ધર ટકો 
રહેતા નથી જેયા? તે કૃપાનિધિ સિવાય કોઈ બીજાએ 
તેમને અદ્ધર ઉડતા નર્થી રાખ્યા. ખરેજ, તે સર્વ 
વસ્તુઆનોા નિગેહબાન છે. 

૨૧. અથવા બીજે એવો કોણ છે જે કૃપાનિધિ 
(અલ્લાહ) સામે તમારું લશ્કર બની તમારું રક્ષણ કરે? 
આ કાકરે તો! કકત ભ્રમણાઆમાં કસાએલા છે. 

૨૨. જે તે તમારી રોઝીને બંધ કરી દે, તો એવા 
કોણ છે જે તમને રોઝી પૂરી પાડશે? બલ્કે આ લોકો 
કિસાદ તથા નકરત ઉપર અડીને બેઠા છે. 

૨૩. વિચાર કરે। કે ઊંધું ઘાલી ઢસડાતો ચાલનારે 
વધુ રસ્તો! કાપશે કે ઊંચું જોઈ સીધી સડક ઉપર 
ચાલનારે? 

ર૪. તું કહે “તે એજ છે જેણે તમને પેદા કયી 
અને તમને (સાંભળવા માટે) કાન તથા (જોવા માટે) 
આંખ તથા (ચિતન કરનારા) મન આપ્યા; પરંતુ તમે 
ભાગ્યેજ આભારવશ થાઆ છા! 

રપ. તું કહે, “તે એજ છે જેણે તમને ધરતી ઉપર 
ફેલાવી દીધા, અને તેની જ સમક્ષ તમને પાછા એકઠા 
કરવામાં આવશે. 

૨૬. અને તેઓ કહે છે “જો તમે સાચા છો તો 


ક સ 


કહો, અઝાબનેો આ વાયદો કયારે પૂરો થશે?” 


૨૭. તું કહે, “આ બાબતનું જ્ઞાન અલ્લાહ પાસે 
છે, હું તો માત્ર ચેતવનારોજ છું.' 


૭૯૬ 


અલ -મ્‌લ્ક 


પારો ૨૯ 


4979. ?? વ 9-૮77-77 
ળક વાડક છોદાવ્ઝાહહ્ડ219 


29974 દ. પ 
ન 


૦૦» 
દદ, કા 
%૭ લ 3 





%૮૪ઇડ ઝય 


#”?9- ૧-૦7 
ડહટઝપ્રાડ-૦૪૩ 


“જુ 


ધ 974297 9##). 


હસ્કડબ્કકટહ રઝા : 


બ «ક્શ્દ 
7૫૮ (૭ 


૭કાડીડરડઇ 


%#979 /£2 ક 


નક 


હન છક» 


$ વત 


હા“ક૭)ક5% હઠ હક૭્ક 
9, વબ 
ડઝડાબડછીહ્ડટક ઝક 
બક ધં 
*53 2 ડદ.ઈકીડકડ 


27૬4 ન, કક ક ક ન 
૦૭5 ઇડ ુઇડડાડડ 


છંશ્ક- 7237 ક 


₹* ,92 
35 યા) 


દ 57૮ 


#” 2: જુ 


કા ટાક 


“97. શ 72 9 
૦૯૩ %૦તહ ઈક ઈ ૭કક3 


%ડઇાઈક,ડષાતકડઝાધ)ડ 
2? 
ઉક્ત 


ન 





સરાહ ૬૮ 


ર૮. પરંતુ જ્યારે તેને પાસે આવી પહેંચેલું 
જોશે, ત્યારે કાકરાના ચહેરા ઊતરી જશે. ત્યારે તેમને 
કહેવામાં આવશે કે શું આ જ વસ્તુ છે જેની તમે 
સતત માગણી કરતા રહેતા હતા? 

૨૯. તું કહે, 'વારૂ, 


બ 


જો અલ્લાહ ચાહશે તો મને 


અને મારા સા્થીઆને મિટાવી દેશે અથવા ચાહશે તો 


અમારા ઉપર રહેમ કરમાવશે, 
પૌડાજનક અઝાબથી કોણ બચાવશે?” 

૩૦. તું (તેમને) કહી દે, “તે બેહદ કૃપાળુ છે, 
તેના ઉપર અમે યકીન રાખીએ છીએ. અને તમે 
' ટૂંકમાંજ જાણી લેશો કે કોણ ખુલ્લી ગુમરાહીમાં પડેલો 
છે.” 

૩૧. તું કહીં દે, 'મને બતાવો, જે તમારું 
(બધું) પાણી પા ઉતરી જાય તો તમારા માટે 
(નિર્મળ) પાણીના 5? ઝરણાં કોણ વહેડાવશે? 


પરંતુ કાકરેને 


૫ 


(રકૂઅ-૨) 


જિઝ, 2-5 શ ઈ્ન-્કસ્ત્‌ 








અલ - કલમ 





પારો ર૯ 
2 «દ્ર હુ ન 2૦૪ ૬4972 277 7. 
056648! ઇક હ ૧95 55121235 


ન 97 4 


૦૯% 5614545: 


૪ « £ શિ 9? 


દ્વ 8 629 2૭ 
81 હ્ય 1 ઈ. ક 
કજ 74 ન્ન 


જ્ટ્ટ ખાડા ઉ છ” પક” 


# ?7 ૧” દ તત 


હચ *્૮$4ઉડાટ-5। 2 


ન 7 9 


બ્ટ્સ્%હપક્ઠુડ 


જ #” 


છન |) 


શક 
19 »- | 99:77 


હ ક 





અલ -ક્લમ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. કસમ છે, તે ખડિયા તથા કલમની, અને 
જ તેઆ લખે છે તેની, 

૩. કે તારા સજનહારની કૃપાથી, તું દીવાના 
નથી. 

૪. અને તને મળનારા બદલાને।, બેશક કોઈ અંત 
નથો. 

પ. અને બેશક, તું ઉત્તમ સદ્ગુણો ધરાવનારે 
છે, 

૬. અને વેળાસર તું જોઈ લઈશ અને તેમને પણ 
(સઘળું ) જણાઈ રહેશે. 


(૧) 





દ 
ક» 
ન 
* "સમ 


રયા તહા દદ” 
* માનવજીવનના આધાર પાણી ઉપર છે. પાણી ઉપર શરીર તથા રૂહ બન્નેની 


$ 4 ન 


ઉક-ડ્કકાહુ-91રા' કઝ 
હ૭&%૬૩૪ડ,48 કછ 


૬% 


૬ ક»5727#7-9#7 ફિદા નન 


0૦છ્ઠુ ૦ »૦%હાઠ૩ 


પ" 29. 7? 927 


૦૯૭૪૮૭.» 


ઉન્નતિ નભે છે. 


શરીરનું જીવન પાણી છે, રૂહનું જીવન દિવ્ય પ્રેરણા રૂપી પાણી છે. 


૧, આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર એક દીવાના, ગાંડા શાયર હોવાની તોહમત લગાવવામાં આવી હતી. 


૭૯૭ 


બેછ્ટક્્હા હાડ હાઇ 


જઝિ "૨ 


સૂરાહ ૬૮ અલ -ક્લમ પારો ર૯ 








૭. કે તમારામાંથી કોણ દીવાને છે. ઉડા 
૮. નિ:સંદેહ અલ્લાહ બેહતર જાણે છે છિ કે તેની ૧3૭૬૬૭4 ડા 
રાહથી કોણ ભટકી ગયા છે, અને તે બેહતર જાણે છે કે પી “હકક હાઇડ 
કોણ હિદાયત પામ્યા છે. 6ર્હ થક? છિ 
૯. માટે (સત્યનો) ઈન્કાર કરનારા જે ચાહતા “?%. “છ, ૬૮ 
હોય તું કરીશ નહિ. બાઝ 
૧૦. તેઓ ચાહે છે કે તું (ઉપદેશ કરવામાં) ૦૯૦૭૦ ૭૭૩૩»1055 
તેમની સાથે થોડી નરમી કરે તો તેઆ પણ નરમાશથી 
૮ 
ક ર ર ે ન € ./7. ૧9 71 *.7 
૧૧. પરંતુ વાતવાતમાં (ખાટા) સોગંદ ખાનારા 6૭૭-૭5ડ 0. હ%3 
કોઈ હલકટનું કહ્યાં, તું માનીશ નહિ, રી ક 
સ ક ટ ક 2 ન ષૃ નદ્ધા 
૧ર. જે પીઠ પાછળ બોલનારો, નિદા બશ્કદુપ્૦ પ૭ 
ચાડીઓમાં ') પ્રવૃત રહેનારો (હોય), ર 
૧૩. ભલાઈથી રોકનારો, હદબહાર જનારે, જ્જ ક છ્કવ્ઝઝઝ હા 
ગુનાહ કરનારે, 
૧૪. અસભ્ય અને વધુમાં જેનો જન્મ શંકાસ્પદ હ દં ઝડ 
હાય, 0 
૧૫. માત્ર એટલા ખાતરજ કે તે માલદાર અને 9ણ હુક -૭ઈટા 


(ધણો) ઓલાદવાળોા હોય, ક 
* જને “૫ યો ક ૦,૪77, ?૦ 7 4/7 (721 વ 22,ન 
૧૬. કે જેને અમારી આયતો જ્યારે વાંચો ૦5૦% હઉ 4ડ॥ડડાડ) 
સંભળાવવામાં આવતી હોય, તે કહે “આ તો જ 
! 
પ્રાચીનકાળની લોકકથાઓ છે! ૭ ક હુક 
૧૭. અમે તેના નાક ઉપર ડામ રેશું. ન 9#ઝંઝ્ઝ૦ 


ષને 


૧૮. અમે તેમને (મક્ાવાસીઆને) એવીજ ,9/727 


[5:54 જ જઆાંહ્ડક નક લ ન સિવ છી 


' આઝમાઈશમાં નાખશું જેવી આઝમાઈશમાં અમે. 7 
“ (૫) “હ ક. 76 9૮% 
બગીચાઓના _ માલિકોને નાખ્યા હતા, જ્યારે તેમણે હઝ 


પાક્કા ઈરાદો કર્યો હતો કે તેઆ વહેલી સવારમાં (ઝાડ 
ઉપરથી) કળોા ઊતારી લે, 





ર. આ આયતનો નિર્દેશ વલીદ બીન મુગીરાહ અથવા અબુ જહલ તરક તેમજ પ્રત્યેક દુરાચારી તરક 
છે. 

૩. કોઈ બદકારને તેની દૈલત તથા ઓલાદના લીધે આદર સન્‍માન અથવા સેવા આપવી, તેની 
આસ્ાાઓઆને માન આપવું બેહદ હલ્કું કામ છે. 

૪. તેમની કતી કરવી, રૂસ્વા કરવો, અપમાનિત કરવો, ઝલીલ કરવો. 

પ. મોટા કળદ્રપ બગીચાઓના તથા સ્વાર્થી માલિકો જે પોતાના મજર તથા કામવાળા પાસેથી સખત _ 
મહેનત મજરીના કામ લેનારા હતા અને પોતાની કમાણીમાંથી ગરીબોના હિસ્સો ન કાઢતા હતા; તેમના 
ખેતરે તથા બગીચાઓ ઉપર તે વિનાશકારી રાતના અંધકાર પછીની સવાર બેહદ અશુભ અને ભયાનક 
હતી. 

૭૯૮ 


સૂરાહ ૬૮ અલ -ક્લમ 


૧૯. અને તેમણે (અલ્લાહની મદદની) કોઈ 
આવશ્યકતા ન રાખી હતો. 

૨૦. પછી જ્યારે તેઓ (નિરાંતે) ઊંઘી રહ્યા હતા 
| ત્યારે તારા પરવરદિગાર તરકથી ઘેરી લેનારી (આકત) 
તેમના ઉપર કરી વળી. 

૨૧. અને સવાર સુધીમાં તે (બાગની) સ્થિતિ 
વાઢેલી ખેતી જેવી થઈ ગઈ. 

૨ર. પછી સવાર પડતાંજ તેમણે ઊઠીને 
એકબીજાને પુકાયી, 

૨૩. (અને) કહ્યાં, “જે તમારે કળે ઊતારવા 
' હોય તો ચાલો વહેલી સવારમાંજ બગીચાઓમાં ચાલ્યા 
જઈએ. 

ર૪. અને તેઓ ધીમા સ્વરે વાતે। કરતા જઈ રહ્યા 
હતા. 

૨૫. તેમણે કહ્યાં, “આજે કોઈ મોહતાજને તમારી 
પાસે બગીચામાં ન આવવા દેજો.” 

ર૬. અને તેઓ પોતાનો ઈરાદો પ્રો કરવા વહેલી 
સવારે નીકળી પડયા હતા. 

૨૭. પરંતુ તેમણે (બગીચાની દુર્દશા) જેતાં 
કહ્યું, “કદાચ આપણે માર્ગ ભ્લ્યા છીએ, 

૨૮. “અથવા આપણે સઘળું ગુમાવી દીધું છે! 

૨૯. તેમાંના એક ભલા જીવે કહ્યાં, *મેં તમને 
કહ્યું નહતું કે તે અલ્લાહનીતસ્બી શા માટે નથી 
કરતા? ' 

૩૦. (પછી) તેમણે કહ્યાં, 'આપણેો પરવરદિગાર 
બેહદ પવિત્ર છે, બેશક આપણેજ ઝાલિમ હતા.” 

૩૧. પછી તેઆ એકબીજાને ઠપકો આપવા 
મંડયા 

૩૨. અંતે તેમણે કહ્યાં, 'અકસોસ છે આપણા 
ઉપર! બેશક આપણે (અલ્લાહ સામે) કિતુર કરનારા 
હતા. 

૩૩. “શકય છે કે અલ્લાહ આપણને તેનાથી પણ 
બેહતર (બગીચો) આપે, (ચાલો) આપણા 
પરવરદિગારની ભાવનાપૂર્વક બંદગી (શરૂ) કરીએ.” 


છેલ્લ 


પારો ૨૯ 


ઉ ક્ય 
ઝંવાપદડા 





બહ હા 


૧/ » “(ત 277? 
2-72 
૧૦1૭54 


1 92,277; 


2 ?9 
૯૩% ૬% ૮59૫૭ દ્ર! 


બાહ 
9ર્હ્ટદ્2 4 માન 
છેઠકીઉ છંડાદ#(ઇ 

ન 9હક₹ડન્‍ડ ૭; 
૦૭%%-5કક 56 


૦હકઉ)ઉ: ડઝ* 6 


ક ૬ 


૦૭% હ્ય “હજરત 


૦બક૦5/ઉ) ડઝ 


ઈક ૭6) હિઝ હડ, 92 15 


#” 909૦5 $ 


બઊપક્ક્ક્» 


સરાહ ૬૮ અલ 

૩૪. (દુનિયામાં મળનારો) અઝાબ આવો હોય 
છે, અને ખરેખર આખેરતનો અઝાબ તેનાથી 
અધિકતર છે. કાશ, તેઓ એટલું જ જાણતા હોત તો! 
(રકૂઅ - ૧) 

૩૫. બેશક પરહેઝગારેો માટે તેમના પાલનહાર 
પાસે ને'મતોવાળા બગીચા છે. 

૩૬. તો શું જેવો વતીવ અપરાધીઓ સાથે કરવા 
જોઈએ તેવા વતીવ અમે અમારી તાબેદારી કરનારાઓ 
સાથે કરશું? 

૩૭. તમને આ શું થઈ ગયું છે? આ તમારે કેવો 
ન્યાય છે! 

૩૮. શું તમારી પાસે કોઈ કિતાબ છે જેમાં તમે 
એવું વાચ્યું હોય, 

કે 


ણ 


તમને જે પસંદ હેય તે તમને મળવું જ 


૪૦. અથવા અમે તમારી સાથે કોઈ કોલ કરારોથી 
બંધાએલા છીએ કે તમે જેના હુકમ આપો તે તમને 
કયામત સુધી મળતું રહે? 

૪૧. (હે રસૂલ) તેમને પૂછ કે તેમનામાંથી તેનો 
જામીન કોણ થશે? 

૪૨. અથવા તેમના ઠરાવેલા (અલ્લાહના) કોઈ 
ભાગીદારો છે તો પછી તેઓ તે શરીકોને લઈ આવે, 
જો તેઓ સાચું બોલતા હોય તો. 

૪૩. તે દિવસે જ્યારે સત્યને જાહેર કરવામાં 
આવશે અને તેમને સિજદોા કરવા માટે બોલાવવામાં 
આવશે ત્યારે તેમનામાં (સજદો કરવા જેટલી) પણ 
શકિત નહિ હોય! 

૪૪. તેમની આંખા (પણ) ઢળેલી હશે (અને) 
તેમના ઉપર નામોશી છવાએલી હશે; પરંતુ જ્યારે 
તેઓ સ્વસ્થ અને સલામત હતા ત્યારે તેમને ખરેખર 


(સજદો કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા (પરંતુ 


તેમણે ઈન્કાર ક્યે). 

૪૫. માટેક્રહે નબી અમારા) કલામને ઈન્કાર 
કરનારાઓને મારા ઉપર છોડી દે. અમે તેમને ધીમે 
ધીમે (ડગલે પગલે બરબાદી તરક) લઈ જશું જેનું 
તેમને ભાન પણ નહિ હોય. 


૮૦૦ 


-ક્લમ 


પારો ૨૯ 





2/7 ૭.7? 
કાઇ: 
£ -277»- ી 
૪ ૭ક્ન"ટ હ 
હ 
દ્ર! ઠ્ર્ટ્ડ ્ંડગ્%હડકરપહ! 


? ” ૩##” 


હઈ૪ઇડ્ક-કોડઝક્સ્ની 


હડ કાઇ 

નાળા 
ઈડ્ડુર્ઝડ 

હ! દલ! કમ૯ડ૬#ડ૬, પા 


હહ 2% 4 


લકડગ્ક્ટ 222 ક 
કાદગ્યબ્કઈકકાઇઇડ દ ન 
ઊડ 
નિ 292 ન્ન 9# 7724 .₹#” 27 247 ડા 
૪જાડ)૭%ઝકડા:૭ઉઇડડ 
ઝં # 9૬ #૬ ન%૮# 
૦્૭ક્ચ્-2 

*.€ “૭ 9 # #-. 2-72-2૪ ક 9 
196૭839412. લડ્ઝુહિ 


ન 2# 92 


૦૯૭.4852551 6165443 


ષ્ઝુ 
ષ૩ 


8,224 ઈના પ્પ્હ્ ટ છ્23 ઠકડ 
ઝ હડઝઉઝહઝડ જ 2: છ જ્છ 


જ્રઝાછાડકડછાડઝાડા 7 «ઇહ 


સ્રરતતાસતરવસામમમામાતાવસાણાલરરારરરસા#વાઇાાઇનાણાસાસાતતાલાડાસાસાભમમાસાઇઓતાકલમાઇગઇન્નકનનઅનઝ-ન-નન્-્નન-ન-નન્ન્ન્ન્ઝ 


સરાહ ૬૯ અલ-હાક્કા પારો ૨૯ 


“* * “_.“*% “* પે નિ 62 6447 227₹.]??/ 
૪૬. અને હું તેમને મોહલત આપી રહ્યો છું, ૦૭ક%કહ્6]|ક્ઈડુ#9 
બેશક મારી તદબીર અટલ છે. પ જ 
૦ * “જ “૧ જ 1 હે ન ક ક 2 ક. 2 « 49 (₹??7.1..2*2 
૪૭. શું તું તેમની પાસેથી કોઈ વળતર માગી ૭૭૩854 હઝ ખૂ 
રહ્યો છે કે જેના બાજા નીચે તેઓ દબાઈ ગયા છે? 
કુ કક નકહ ૧ ક ક ર જ 24 2 2 “27૩૬૪ 
 ૪્્શું તેમની પાસે કાઈ ગએબનું ઈલમ છે જે ૦6૭૭58 છ ્ડાક્ક્વ્જમ 
તેમણે લખી રાખ્યું હાય? પ ક કે સ 
ષો ક “..“« 42 927 # “#”9 (“4 ૧%/# “1૫” 9 થે 
૪૯. માટે તું તારા સજનહારના કરમાનોને ઉ.#ોહ્કઈઈઝડશ્‌ડ નર ુંક્્કક 


" "“% (૬) જ કો 
દ્રઢતાથી વળગી રહે અને માછલીવાળા જેવો ન “8 ગ :ડર, ૮16] 
બનીશ, જેણે બેહદ રૅજ્થી (પોતાના) પરવરદિગારને બઊ.ઝ9 »9૦ ૭૯-૩૦ 5) 
પુકાર્યી। હતો. 
ળે તે ઝ તે ખટ? 77.૦૬ ૦૦.૦. ૮48 '૮ 97: , 
૫૦. જો તેના પરવરદિ ॥રની તેના ઉપર કૃપા ન યુ કી ઈ5હ્%વડ૯#ડટાયડુ 
હાત તો જ ઉજજડ મેદાનમાં તે કૅકાઈ ગયો હતો . 
ક ભ ક ૧૧ જ કે # 95% 5-7? 
ત્યાંજ તે બૂરી હાલતમાં પડયો રહ્યો હોત. છ”૩૫૦૩95 
૦ ણ મુ ૬-2૨ નક નર રૂ ૧ - 
૫૧. પરંત તેના સજેનહારે તેને ચંટી લીધો અને કાક હાક જિ (22 જા 
ક ફો ક છેવ્ટ્પ્ા:«1૭2વ4ઝ્ઝં 4354 ડક 
તેને પરહેઝગારોમાં શામિલ કરી લીધો. _. “૯% છ “ક 
ડ્‌ *( 7799, 997, *? 7૬79 .ઉ 7૦ 
પર. અને ઈમાન ન લાવનારા (કુરઆનના) વ્કા્ગક્ય 5૭265૭34 
ઉપદેશને સાંભળે છે, ત્યારે તેઆ તને એવા ઘૂરકોને .-%,,-: કા કાટ 
જએ છે જાણે તને હમણાંજ ઊંચકીને કેંકી દેશે; અને બેઘ્ક્સ્દ “9! ડક 5ઝદ્ધા।ઇ*્ઝ ઉ ર્‌ 
ક: જ: દ. “9 * ડટ ૧- 
તેઆ કહે છે, 'ખરેજ, આ દીવાનો છે! 
"_- 5 હ“ ડે દ£.-2૦૫?/2 .51,/?(7 દિ 
૦ ઉ૪ $ 9 દદ નિ 
૫૩ ન કી ધાં તો તમામ જહાનો છેહ -વગ્ડ ૪૦૭૫૭૩ હ 
માટ બરકતોનું ઉદગમસ્થાન છે. 





ઝે ન જ નં 1 થિત દ ન 

૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૧૦૭-#'હૂૂ5'&*-ઝ3 
દયાવત છ. % 9 નષ્ન 2 

" ૫ બટન 
ર. તે અટલ” છે. ઊ | 
૩. આ અટલ (વસ્તુ) શું છે ઉડાણ 


? 
૪. અને તું કેમ જાણીશ કે તે અટલ (ક્યામત) 


છ 9 «કન 
ક્્ક 


ક ઈ 
શું છે ી ભવાન] હા..31૫45 





૬. “માછલીવાળા' અર્થીત હઝરત યૂન્‌્સ (અ) જેમણે ગુસ્સાના આવેશમાં અલ્લાહને કરિયાદ કરી ' 


૧. 'હક્કા' “હક્કની ઘડી' 'સચ્ચાઈની' અથવા “હકીકત જાહેર થવાની ઘડી' ન્યાયના દિવસ 
"કયામત. 
૮૦૧ 


સૂરાહ ૬૯ 


૫. સમૂદ (નોં કોમે) અને આદ (ની કોમ) એ તે 
ત્‌ટ| પડનાર્રા યાતનાને ખોટી ઠરાવી. 

૬. પછી સમૂદ (ની કોમ)ને (ભયંકર) ધડાકા 
સાથે નાબુદ કરવામાં આવ્યા. 

૭. અને આદ (ની કોમ)ને એક ભયંકર સૂસવાટા 
વડે નષ્ટ કરવામાં આવ્યા. 

૮. જૅ વંટોળીઆને તેણે તેમના ઉપર સાત 
દિવસો અને સાત રાતો સુધી સતત ચાલુ રાખ્યો. જે 


તેં જોયું હોત કે તે લોકો એકબીજા ઉપર એવી રીતે. 


(ખ ડકાએલા) પડયા હતા જાણે ખજરીના કોહવાએલા 
થડોના ઢગલે પડયો હોય! 

૯. શું તે લોકોનું બાકી રહી ગયું હોય એવું તને 
કંઈ દેખાય છે? 

૧૦. અને કિરઓનનું (કોઈ નામોનિશાન) કે 
તેની પહેલાંના લોકોનું અને ઊંધી ફેંકવામાં આવેલી 
વસ્તી જે બદકારીઓમાં ઓતપ્રોત હતી તેમનું (કંઈ 
બાકી રહ્યાં, દેખાય છે)? 

૧૧. બેશક તેમણે પોતાના પાલનહારના રસૂલની 
નાકરમાની કરી હતી જેથી તેણે તેમને સખત ભીંસમાં 
લૌધા હતા. 

૧૨. નિ:સંદેહ જ્યારે (રેલાનું ) પાણી ઊંચું 
ચડી આવ્યું હતું ત્યારે અમેજ તમને વહાણમાં સવાર 
કયી હતા, 

૧૩. કે જેથી અમે તમારા માટે એક નસિહત 
કાયમ કરીએ કે જેને સાંભળનારા કાન (હમેશાં) યાદ 
રાખે. 

૧૪. પછી જ્યારે સૂરનો એકજ નાદ ગાજી ઉઠશે, 

૧૫. અને ઝમીન તથા પહાડોને ઊખેડી એકજ 
ઝટકે તેમના ભૂક્કા ઊડાવી દેવામાં આવશે. 

૧૬. તે દિવસે તે (મહાન) ઘડી આવી પહેંચી 
હશે. 

૧૭. અને જે દિવસે આસમાન કાટી જશે અને તે 
બેહદ તકલાદી બની જશે. 

૧૮. અને કરિશ્તા તેના છેડાઆ ઉપર આવી ઉભા 
રહેશે અને તે દિવસે આઠ કરિશ્તાઆએ તારા 
પરુવરદિગારના અર્શને અદ્ધર ઊંચકી રાખ્યો હશે. 


ર. હઝરત નહ (અ)ના સમયનું તોફાન. 


પ. 


7 


૮૦૨ 


અલ -હાક્કા 


પારો ૨૯ 
કશક ઝા 


બ્રાઇપઈકઉ 


ઝદ, દં 
ના વડુઝપઈહડઃ હહ્૬૫ડ 
રાઇ 2 નકા “તદ અક 





કમક 


બ્જઇા; જિ હત 
ધ્ય ઈશ્વર ધતઇતી 


ન. €૬ ૦-4૦ ૯/૮૪ -₹૬ (” 
૧ાઇડાઉઝઇદ 9 ડ્ડક્પ્ઈત્ડી 
દ નિ 5 %.7:૮ 2 * ન «(# 
છચ્ઈન્ઠક વ ઝડાહુંહૃકા$ 
જટ કિ છ ન 96.%- 9#79 «૮ 
ક ઉઇઈઇડહણક કકડા 


૦૧5૩૪૭ કદ 


છ #જુ# 


બેવ્કઈહ્ટ#દઉડાહ્રડડાદ 
ક 


હ વ ક ખન 92 


2૬9#-.” %2- 27 


“૪૦૦૦૦4૦૯26. 


સૂરાહ ૬૯ 





૧૯. તે દિવસ તમને (અલ્લાહ સામે) ઉપસ્થિત 
કરવામાં આવશે અને તમારે। કોઈ ભેદ છુપો નહિ રહે. 

૨૦. પછી જેને પોતાના કર્માના લેખ જમણા 
હાથમાં આપવામાં આવશે તે કહેશે 'આવોા,મારા લેખ 
વાંચે!. 

૨૧. '“ખરેજ મને વિશ્વાસ હતે! કે મને મારો 
બદલા અવશ્ય મળશે જ.” 

૨૨. પછી તે આનંદથી જીવન વિતાવશે, 

૨૩. તે આલીશાન બગીચાઓમાં, 

ર૪. જ્યાં તેની પડખેજ કળાના ઝૂમખા 
લટકતા હશે. 

રપ. ( તેને કહેવામાં આવશે) “આનંદથી ખા 
અને પીં, આ ભૂતકાળમાં કરેલા તારા (નેક) 
કામોના બદલે છે. 

ર૬. પરંતુ જેના ડાબા હાથમાં તેના કમીના લેખ 
આપવામાં આવશે તે કહેશે 'જો મારી કરણીની નોધ 
મને ન આપવામાં આવી હોત તો સારું હતું. 

ર૭. ' . ન તો મેં મારો હિસાબ જોયો હોત. 

ર૮. (અને) મારા મૃત્યુ સાથેજ (સઘળે।) અંત 
આવી ગયો હોત. 

ર૯. (હાય) મારી દૌલત મારા કોઈ કામમાં ન 
આવી. 

૩૦. 'મારી સત્તા પણ નષ્ટ થઈ ગઈ.” 

૩૧. (ત્યારે હુકમ મળશે) તેને પકડી લો અને 
તેની ગરદનમાં તોક (ગાળિયો) નાખો. 

૩૨. “પછી તેને જહન્નમમાં કૅંકી દો. 

૩૩. “અને તેને સિત્તર હાથ લાંબી સાંકળમાં 
જકડી દો; 

૩૪. “બેશક તે બૂલંદ શાનવાળા અલ્લાહમાં 
ઈમાન ન રાખતો હતો. 

૩૫. “અને ન તો ગરીબોને ખવરાવવાને ઉત્સાહ 
રાખતો હતો. 

૩૬. “જેથી આજે અહીં તેના કોઈ મિત્ર નથી. 

૩૭. “ન (અહીં) તેને પરના સિવાય બીજે કોઈ 
ખારાક મળશે. 


૩૮.જ માત્ર “પાપીઓનોા જ ખોરાક છે. (રકુઅ- 


૮૦૩ 


અલ -હાક્કા 


કક ડ-ટ્ડડ 


પારો ૨૯ 


હ “૦7 2 $24% ” «92 79£6 ૦ #97” 
ઉવ્કઇ કુ # 5૭૪૭ 

9 ૭?ષ્ન 7279#નન 2» 7 ૮/1/4:₹9? 27 (77% 
તઉઈડડલકર્ટ્ઝઉંઇટક 
હશ 


ઉડી 
છક 2 નુ “24 


જ # ૦૮? 
9%) દર. બે૭ ૨ 


«# ૦૦ ૮” 
“29?2 
૦૧૪, 
ભક“ ,?9# ૬, બિ 
દિડક 1924-1318 


9શ્ડડી 


$ «ર 


હ ટતપક્ઇહઉાડ 


દ “9227 
૦૧%” 
₹.ક9 ક? 
ેવકાડઝુપકર્મર્ક 

૪” 9 
 ઉવડ્ઝપડ્ડટ, 
૨ 9 # 937: 69 (૦૦? 
૦વઉ૦બડાઇ 
₹2 ક 5/7 «7 
૦-૭ 
7#5#27722? 
ઊઠ 89૫ 


ન ન? #ન્‍7? ડક 
છન ૦૯” છુ ને 


હઝ 
જક ઠઇજડઇ4$] 
બડ કજ 
6-55%*944 
બડ્હગ્કહ૪કક5 

૦૬15 5 





1 


હ 


થક 


સૂરાહ ૬૯ 


૩૯. માટે તમારી આંખે જે કઈ તમે જેઈ રહ્યા 
છો (તે હકીકતના) સોગંદ ઉઠાવી હું કહું છું . 

૪૦. અને જે કંઈ તમે નથી જોઈ શકતા તેના 
પણ; 


૪૧. કે ખરેજ આ એક મહાન રસૂલનું લાવેઃલું * 


(અલ્લાહ'નું) કલામ છે. 

૪ર. અને તે કોઈ શાયરની કલ્પના નથી, પરતુ 
તમે ભાગ્યેજ ઈમાન લાવો છો! 

૪૩. ન તે। આ જ્યોતિષના અડસટ્ટા છે, (પરંતુ) 
તમે ભાગ્યેજ લક્ષ આપો છા! 

૪૪. આ (કિતાબ) આ જહાનના સજનહાર 
તરકથી ઊતારવામાં આવી છે. 

૪૫. અને જો તેણે અમારા નામ ઉપર કોઈ વાત 
ઘડી કાઢી હોત, 

૪૬. તો! અમે ખરેખર તેનો જમણો 37 હા્‌થ 
પકડી લીધો હોત. 

૪૭. અને અમે (તેના હૃદયને લોહી 
પહેંચાડનારી) તેની નસ કાપી નાખી હોત. 

૪૮. અને તમારામાંથી કોઈ પણ તેને 
(અમારાથી) બચાવી ન શક્યો હોત. 

૪૯. અને બેશક આ (કુરઆન) પરહેઝગારે માટે 
એક નસિહત છે. 


૫૦. અને બેશક, અમે જાણીએ છીએ કે 


તમારામાંના કેટલાક (અમારી નિશાનીઆને) 
અસ્વીકાર કરે છે. 

૫૧. ખરેખર, આ (માન્યતા) કાકરોા માટે 
પસ્તાવાનું કારણ બની જશે. 

પર. અને ખરેખર, આ (કુરઆન) સત્ય છે. 

૫૩. માટે તું તારા બ્લંદ પરવરદિગારની 
પવિત્રતાની તસ્બીહ કર. (રકૂઅ-૨) 


અલ -હાક્કા 


પારે ૨૯ 





૬/27 


છેટ%ટર્ઈપ્કુ કઝ 
€૭%/ક્રન્‍્ઝક 
બ્ટ્ઝ્ડ્ક હ,ઈ] 
€ડકઃઉડ્‌ગઇ કાઇ 
૭ડઉઇજટુકઇવ:ડ 

જત 2 
૦269 કઝા 
9ડધ ૧૫55 


કં ન્ડ “514:ઉ ક 
ી #” 7 હૃ 9 # - ઝુ ધઃ ૮ ૮ 
9ઝક્્હ- 4૬% પાં ઝટપટ 


૦૦ ઇશ %ાડ કડ 
વડઉ#ડડાઇાડઉડ 


«? 4 1 છ -૦-૦૮#/7 
૦૯4 ૪-૯ 


મ?,.” 2-7૮7-47 
છઠ્ટ્કે#ાહડ મા 

૪ 2॥9#2૬ ન 9 ,-#ન- 
હાબ્યઇ,ગહુડ 





૩. આ આયત તથા તેના પછીની બે આયતોમાં અલ્લાહે પોતાના નામ ઉપર અસત્ય ઘડી કાઢનારને 
પકડી લેવાની તથા તેનો ધોરી નસ (શાહ રગ) કાપી નાખવાની ચેતવણી આપી છે. આવા ખોટા દાવા 
કરનારાઓના ઉપદેશો અથવા નસિહતોનું દુનિયામાં કાયમ થવું, ફળવું અથવા સકળ પામવં અલ્લાહના 


વાયદા પ્રમાણે અસંભવિત છે. 


૮૦૪ 


સૂરાહ ૭૦ અલ -મઆરીજ પારો ર૯ 





અલ -મઆ રજ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને માઝા 
1૯,૭14! »-.: 
દયાવંત છે. બ્કક્ક્ક-- 
૧ ન “% "% “હ કક ન્ન %જ૧ૂ૦_ ,# 
ર. એક પૂછનારો '? અઝાબ વિશે પૂછી રહ્યો છે જેટ્ટે વ્ટ્રપ્કડડ દિ 
જ (ખરેજ) આવી પડનાર છે,__ હ 
ષ્નિ -“ “ક ડ્‌ ટક! ડા ન97 
૩. કાકરે ઉપર, જેને કોઈ ટાળી નહિ શકે. ૦ટ્ટ2-4(“ઝ૭ 
૪. જે (અસીમ) બૂલંદીઆ (ઉપર રહેવા)વાળા ડી 
ક ઉટશડડોન્ છુ 
પરવરદિગાર તરકથી આવનાર છે. 


૫. કરિશ્તાઓ તથા રૂહોા એકજ દિવસમાં (તે હાહ ઠુંડી ટ લ્દ્ ટુ 
ઊંચાણામાં) ચડી તેની પાસે પહેંચી જાય છે, જ દિવસ કલ ન 
સ જ, ૦“ જ 4 7? 4 #? 

પચાસ હઝાર વર્ષ જેવડો લાંબો છે. બ્દ્ર્ડ હાહ ઝહ 56%. 


નન 


૬. માટે તું ભલી રીતે સબ્ર કર. 0952455556 
૭. આ લોકોને તે (ન્યાયનો દિવસ) બહુજ દૂર વટઝટટ 
દેય દે જું 4 ૮72૮7 27% 
દખાય છે, જ જ ્‌ ઊપ્૫ઝ 49277 જ) 
૮. પરંતુ અમે તેને નજીક જોઈ રહ્યા છીએ. ન 
ભજ ક: રે ૦ જ. છ હ જ જ 
૯. જે દિવસે આકાશ પીંગળેલા તાંબા જેવું ૦5 ૦૫૦%, રઝ 
(રાતુંઝ)થઈ જશે. “છ નર ત્ર 5 
૩ ક ક , ર ગ્‌ | 
૧૦. અને પર્વતો ઊન (ના પૂંમડાં) જેવી બની ૦છ્કઇડડિડાઠ 
જશે જ 2 9 2૮. "ત ત વે 7/૯. 
ક જ હે છે હ“ ન ટ 
૧૧. અને દોસ્ત દોસ્તનોા હાલ નહિ પૂછે. ક 
“_.“% -ડ “-* “જ ક્ન્ ક ક 29 - 99 # 9૪૧૯૫ 
૧૨. તેમને એકબીજાને જોઈ શકે એવા અંતરે ઉડ ક જૂ 42% 


રાખવામાં આવશે, ત્યારે ગુનાહગાર ઇચ્છશે કે તે ૮7) 972 ક? 2૧૦? ૮૦ 
ન ષ્ટ્રટ્ઝ્ટકંડર કજ 5-૨2» ૪ 


પોતાની ઔલાદને મુકિતદંડ ? તરીકે આપી પી 


દિવસના અઝાબથી છૂટી જાય, 9૧55 છ ક 





૧. જેવી રીતે દરેક પયગમ્બરના સમયમાં ઈમાન ન લાવનારા લોકે અઝાબની માગણી કરતા રહે છે. 
તેવીજ રીતે આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમયમાં પણ વારંવાર અઝાબની માંગણી કરવામાં આવી હતી. 

ર. આ આયત તથા તેના પછીની આયતોમાં કયામતના મહાન દિવસને! ભયાનક નકશે। ખૈચવામાં 
આશ્ચો છે. તે દિવસે ઈન્સાન પોતાને એક ભયંકર યાતના સામે ઉભેલે। પામશે અને તેમાંથી છૂટવા માટે તે 
પોતાનો અમૂલ્ય વસ્તુ અથવા સંબંધને પણ કુરબાન કરવા તૈયાર થશે. પરંતુ તે સમયે તેને મુકિત મળવી 
ખસંભવિત હશે. 


૮૦્પષ 


સૂરાહ ૭૦ 


૧૩. અને પોતાની પત્ની અને પોતાના ભાઈને 
પણ, 

૧૪. અને તેને આશરો આપનાર પોતાના 
સગાસંબંધીઓને પણ. 

૧૫. અને ધરતીમાં વસનારા તમામ લોકોને (દંડ 
તરીકે આપીને) પણ. જો તે પોતાને બચાવી શકતો 
હોય તો! 

૧૬. પરંતુ એવું નહિ થઈ શકે, ખરેજ તે (આગ) 
પ્રચંડ જવાળા હશે. 

૧૭. જે ચામડી ઉતરડીને (શરીર સુદ્ધાંને) 
ભરખી જશે. 

૧૮. તે પુકારી પુકારીને તેને બોલાવશે જે 
(સત્યથી) પીઠ કેરવી ચાલ્યો ગયો હતો. 

૧૯. અને (દૌલતને।) સંગ્રહ કર્યી અને તેને 
દબાવા રાખી, 

૨૦. ખરેખર ઈન્સાન સ્વભાવે લોભી અને 
અધીરે। છે 

૨૧. જ્યારે તેના ઉપર મુસિબત આવે છે તો તે 
ગભરાઈ ઉઠે છે. 

૨૨. અને જ્યારે ભલાઈ પહેંચે છે તો તે લોભમાં 
પડી જય છે. 

૨૩. પરંતુ નમાઝ પઢનારા તેવા નથી, 

ર૪. જે પોતાની નમાઝામાં નિયમિત છે. 

રપ. અને તે લોકો જેમની દૈૌલતમાં (એવા 
મોહતાજેને।) મુકર્રર હિસ્સો હોય છે-4 ૩) 

૨૬. જે (મોહતાજેો) હાથ ફેલાવતા હોય અને જે 
હાથ નથી ફેલાવતા-- 

૨૭. અને જે લોકો કયામતના દિવસ ઉપર યકીન 
રાખે છે: 

૨૮. અને તે લોકો જ પોતાના પરવરદિગારના 
અઝાબથી ડરનારા છે-- 

૨૯. બેશક તેમના પરવરદિગારનાો અઝાબ એવી 
વસ્તુ નથી જેનાથી નિર્ભય થઈ શકાય--- 

૩૦. અને જે પોતાની શરમગાહેનું રક્ષણ કરે છે, 

૩૧, સિવાય કે પોતાની પત્નીઓર્થી અને પોતાની 
માલિકીની લેડીઓથી, તેમના ઉપર કોઈ દોષ નથી; 


૮૦૨ 


અલ -મઆરીજ પારો ૨૯ 





બદયા કાક 
હટ નમ 5 


૭-૦ ૮” ત” ૦૦ ત” 


બક હડડડ9ડંટ૦ 


બ “7૮ ક 
કે પ] 
ઉછ થક 
બહ 8525251943 


ક 


ઉહકક્ટ્ 


હેટકકહડહાડઝોહ 
૦ેઈકડઝટડડણી 
૦45 [૬5118 
ડનર 
હડક ગ્કહ૭૯ 
ઈક ની “મહુડી 
કડક પશી! 
ઉહ્ટણ રાણ ઝીંક 
2 પ્ાટ્ટગ્મ્ઝીડ 
તડ 

ડઝ ક્જન્કરહ હક 
જઇ્ાહડધર્કડફટાઈ 25 
હ 





સૂરાહ ૭૦ અલ -મઆરીજ પારો ૨૯ 
૩૨. પરંતુ તેનાથી વધુ (કામવાસના)ના ર _./૫?,92 ત 
મ જે. કઝ 
અભિલાષી હદ બહાર જનારા છે--- ૦69પઝપડ૦ હ, હક] દહ 


૩૩. અને જે લોકો પોતાની (પાસે રાખેલી) 
અમાનતો તથા પોતાના કરેલા કોલ કરારોને નિભાવે 
છે; 

૩૪. અને જે સાક્ષી આપવામાં સચ્ચાઈ ઉપર 
કાયમ રહે છે, 

૩૫. અને જે પોતાની નમાઝોમાં નિયમિત છે, 

૩૬. આજ લોકો છે જે જન્નતમાં ઈઝઝતથી 
રહેશે. (રુકુઅ- ૧) 

૩૭. પરંતુ (હે નબી) આ કાકરેને શું થઈ ગયું છે 
કે તેઆ અવારનવાર તને ધેરી લેવા માટે દોડે છે. 

૩૮. જમણી તરકથી તેમજ ડાબી તરફથી જદા 
જદા ટોળાંમાં (ચડાઈ કરતા રહે છે). 

૩૯. શું આ લોકો એવી આશા રાખી બેઠા છે કે 
તેમને ને'મતોવાળી જન્નતમાં દાખલ કરવામાં 
આવશે? 

૪૦. કદાપણ મિ તેઓ જાણે છે કે અમે તેમને 
કઈ વસ્તુમાંથી પેદા કયી છે. 

૪૧. બલ્કે પૂર્વ તથા પશ્ચિમનો પરવરદિગાર સાક્ષી 
છે, કે અમે (એવી) શકિત રાખીએ છીએ (કે), 

૪ર. તેમના સ્થાને તેમનાથી બેહતર લોકોને 
લાવીએ. અને અમને (અમારી યોજનાઆમાં કદીપણ) 
[નષ્કળ નહિ કરી શકાય. 

૪૩. માટે તેમને પોતાના નિરર્થક વાદોમાં અને 
રમતગમતમાં પડયા રહેવા દે જ્યાં સુધી કે તેઓ તે 
દિવસ ન જેઈ લે જેના તેમને વાયદો આપવામાં 
આવ્યો છે. 

૪૪. તે દિવસે તેઓ પોતાની કબરેમમાંથી નીકળી 
એવા નાસી રહ્યા હશે જાણે એક નિશ્ચિત ધ્યેય ” તરક 
જઈ રહ્યા હોય. 

૪પ. તેમની આંખો (શરમથી) ઢળેલી હશે; અને 
તેઆ નામોશીથી ઘેરાએલો હશે. આવો હશે તે દિવસ 
જનો તેમને વાયદો આપવામાં આજો છે. (રક્અ-૨) 
ઝે. સૃષ્ટિની તમામ વસ્તુઓ, દૈલત વગેરે 


ન 


ટે ન 24 # 2 ૧ 27 77 ક 
9૭૭48૫૯૭ જ્ચૂ-્ેગ્થ્ઘન ક 
72.77 -*.૧397., ?27 72૦027 
ામ્હાતકેવામા ક 
3ડટાદડ 


૦૦ડઝકાડડઝકાર્ઝ 


ન#:#-#/:/૦94372 2૮7 2૫્ક ઝરકેઝ 
૦5:65 છાત્લ્છ હ,કાજટડજા 


6૭6 જઇ 


નાદ દ “5% 


54 ઉડ જ કા ષ્ટ રુ 


૦૭૩254 ક 9. 4 


જ 5505 ઝત 
271221 1277૮[7ર 77977 2722૮77 
દ્ધ ડડ વહ 
-,27-27 2 

હડક 
! 927 કડ , ૬-97 22727947 
ઈ્કઈદડ હાઈટ 

2»:,722€ જ 

છ» 

3 %૬. ૮ #” ૩-૦ ૭ ન” 2” 2. 

કિ હડમ્વાડગ્૯૭,૦૭ કઝ જણ 


દ 2 “2? ? 9 ક 
૭5૫૮: ઈઝ 


તમામ માનવજતિની સહિયારી છે, કોઈ એકને 


તેના સંગ્રહ કરી ધણા થઈ બેસવાનો અધિકાર નથી; શ્રીમંતની મિલકતમાં ગરીબ માોહતાજને પણ હક્ક 


છે. 


"નિશ્ચિત ધ્યેય' તરક અર્થીત ખાસ સૂચના કે દબાણ નીચે કોઈ દિશામાં ખેંચાવું. 
૮૦૭ 


ન જનારાની જેમ.” 


*જેયા વગર . 


હ 


હ 


કૈ 


ક લિ નૂહ પારો ર૯ 





૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦-3૭ હુ“ ૭-૩ 
દયાવંત છે. 
કે ૃ ત્ર 92 ૮777 જ 
૨. અમે નૂહને તેની કોમ તરક મોકલાવો (અને હહાકપ્ડાઝજકહ૭ાધ,ધાઝાઉ) 


ક 
કહ્યું ) તારી કે કામ ઉપર દર્દનાક અઝાબ આવતા પહેલા ૦ઝાહ ન ઝી હંહ ક 
તું તેમને ચેતવી દે 
૩. તેણે કહ્યાં, 'હે મારી કોમના લોકો, હું બેશક બ્છ્કકઝકંઠંટકકહઉ 
તમને ચેતવનાર (તરીકેજ આવ્યો) છું , ટવ... કઈ 
૪. “કે તમે અલ્લાહની બંદગી કરો, તેનાથી ડરે ૦છ્ઠકકાડ કક515 41196.દાર્ઠ્ા 


અને મારી આજ્ઞાનું પાલન કરે,” ક કાડ... 
ખા કુ મ ૭૪૪ ધા 
૫. “તો તે તમારા ગુનાહો માક કરશે અને તમને હૂ્શાહ્ ન્‍5ડુદડ5 ઝવ 


ક્ઝ્ઝ્ટ ક ન્ન 497 3 
મુકરેર સમય સુધીની મોહલત આપશે, બેશક અલ્લાહે /. #શ૬ ૬% દપ 
નિર્મીણ કરેલા સમયને આવતો ટાળી શકાશે નહિ, જો કેકક્કડડાઊાડાડ્ાઇશહ। સડ ટડ 

ન 277% 
એટલું જ તમે ક હો તો!” ૦૯૭ 
ન %* / ક ત ૪. તત ને ત ન કો 
૬: તેણે કહ્યાં, હે મારા પરવરદિગાર, હું મારી હઉછ૬ 45૦% 5 ઠં! હ્ઝડઉ 
કોમને રાત અને દિવસ (ઈમાન તરક) બે બોલાવતો રહ્યો ક ડિ 
છું. 
૭. “પરંતુ મારી પુકારોએ તેમને મારાથી વધુને ૦#!65ીઉદ ઇકક્ક્ઝ કડ 


વધુ દૂર કરી મૂકયા છે; કડ 


” કક. ન 
૮. “અને જ્યારે પણ મેં તેમને બોલાવ્યો કે કદાચ તિશ્રન્ઝ કડડ્ઈક્#ડપઈડઠુંડ 


તેઆ તારી ક્ષમા મેળવે, તેમણે પોતાના કાનમાં આંગળા , 7; ઈ જઉ ૬:25 ડા 
91999 ભ્ઝક-ચ્ડ૭ કાડાદ્ધ 


પ જે ન મ ગે341: (૧) 
ઘાલ્યા અને પોતાના દિલોને ઢાકો લીધા, તેમણે ક 
હઠાગ્રહ કર્યી અને અભિમાનથી તુચ્છકારતા રહ્યા. ૦ઉછૂરડ 
ટુ બક બ ૧ ૦ પ હિ 972.29: ને તિ 
પછી મેં તેમને ઊંચા સાદે (પરહેઝગારી કાના 


રી દાવત આપી. પી જજ 

૧૦. “પછી મેં તેમને જાહેરમાં નસિહત આપી 90/44 #ડઝઠડંપ્5 
અને ખાનગીમાં પણ શિખામણે આપી. 

૧૧. “અને મેં કહ્યાં, “તમારા પરવરદિગાર પાસે ઉછૂદ ઠઇરકઈ કક ડા હાઈ 
માકૌની દૂઆ કર્‌ો; બેશક, તે બહુજ બક્ષનાર છે. 

૧. હઝરત નહ (અ)એ વિવિધ રીતે પોતાની કોમને તૌહીદ તથા હિદાયત તરક બેલાવ્યા પરંતુ તેઆ 
સંગ ગઠિત થઈ અલ્લાહના દિવ્ય સંદેશની અવગણના કરતા રહ્યા. 


૮૦૮ 


સૂરાહ ૭૧ નૂહ 


૧૨. “તે તમારા ઉપર આકાશેથી પુષ્કળ વરસાદ 
વરસાવશે. 

૧૩. “અને તમારી મિલકત તથા ઓલાદમાં 
(પુષ્કળ) વધારે! કરશે, અને તે તમને બગીચાઓ 
આપશે, અને તમને નદીઓ આપશે. 

૧૪. “આ તમને શું થઈ ગયું છે કે તમને અલ્લાહ 
તરકથી હિકમત (શાણપણ)ની આશા નથી? 

૧૫. (જ્યારે) તેણેજ તમને (વિભિન્ન) 
રૂપોમાંથી અને (વિભિન્ન) હાલતોમાંથી (પસાર કરી) 
પેદા કયી છે?) 

૧૬. 'શું તમે નથી જ્યું કે અલ્લાહે એકબીજા 
ઉપર કેવી રીતે સાત આસમાનો રઆં છે? 

૧૭. “અને તેમાં ચંદ્રને પ્રકાશ બનાજો અને 
સૂર્યને દીવા બનાબો? 

૧૮. અને અલ્લાહે તમને ઊગનાર 
(વનસ્પતિ)ની જેમ ઝમીનમાંથી પેદા કર્યા છે. 

૧૯. “પછી તે તેમને તેમાંજ પાછા ફે્‌રવશે. અને 
કરી તમને નવેસરથી પાછા લાવશે. 

૨૦. “અને અલ્લાહે ધરતીને તમારા માટે વિશાળ 
કરી બનાવી છે. 

૨૧. “કે જેથી તમે તેમાં ખલ્લા માર્ગી ડ્રારા 
(છૂટથી) હરીકરી શકો.” (રૂકુઅ -૧) 

૨૨. નૂહે કહ્યાં, “હે મારા પરવરદિગાર, તેમણે 
મારી નાફરમાની કરીને તેના પગલે ચાલ્યા જેની 
પાયમાલીમાં દોલત તથા ઓલાદે વધારે! કરી દીધો છે. 

૨૩. “અને તેમણે મોટી યોજના બનાવી છે. 

ર૪. “અને તેમણે (એકબીજાને) કહ્યાં કે (કાઈ 
પણ સંજોગોમાં) તમારે તમારા મા બ્દોના ત્યાગ નથી 


હડ ડટડહકકવૃ; 
કેળા#ડ૪5 


ઉદ 


₹ ૮૮૦ 
01392 


રઝ ઇન 


સિર 


$$ ૮# 4૭” 9 ત 


રા 


પારે ૨૯ 


5.4... જ ”/ ક ક ક 
છઇપ્વ્ટક્ઝડદપડાવ્ઝ 


091» 


#” 299. 


રુ ળ્ક્ઝ 


હ ૬% 


ગધક 


જુઝીણ 


717મી ૦(€7ર નહ 
૦568ઝઝ5 3 2 


તન 
19૩- / 
ફર 


3179»- 


૦ 249 


હ%૭ 


ઉકા 


ક અક૭2૦હડ્ડ 
મા 


8 કજ 


14! 2 ફી 5 હિ કઝ ડક 


બારકાડ ક જી % 8 55 414 
૦હણ%4દછાકડી 


- ન /₹ 92 
કઝ ઝ્રફાડઠક્કુક્ ટઃવઉ 


2-,- (7૮ 2 

જ્જ] 554424૫4 પકડ 

જ હંઉ1%૬ 15% 253 

ઠક હ55૬5૯દુ)ફડડડજ છઉં 








૨. અલ્લાહે ઈન્સાનને વિભિન્ન ગુણે તથા કાર્યકુશળતા બક્ષી હોય છે જેના આધારે તે વિવિધ 
શાર્રારિક તથા માનસિક વિકાસમાં પ્રગતિ કરતો રહે છે. અહીં 'અત્વાર 
ઉપયોગમાં લેવાયો છે જેનો અર્થ વિભિન્ન હાલતો, પ્રસંગે, 


ડગલેપગલે [િકાસમય પ્રગતિ છે. આ આયતને ભાવાર્થ એવો છે કે અલ્લાહે જીવને વિવિધ સંજ્ેગે। તથા : 
માનસિક પરિસ્થિતિઓઆમાંથી પસાર કરી અંતમાં એક દાનેશમંદ વિકાસમય સંસ્કારી ઈન્સાનનું રૂપ : 


આપ્યું. 


૮૦૯ 


કૃ 


ષ્ન્ઝ 


સંજોગો, ખબીઆઓ. 


નું બહુ વચન 'તોર' 


શબ્દ 


રૂપા, આકારો તથા 


સૂરાહ ૭૧ નૂહ પારો ૨૯ 


૯ 





૩» 


2 4 «નન ક્‌ 


કરવો, અને *૧૬' નો ત્યાગ નથી કરવાના, ન ઊ!૬#5535%4ડ%85૬3ડૃઇાન.9 
“સુવ્વાઅ'નો, ન “યા'ગૂથ'નો, ન યા'કુનો અને ન તો 


'નસ્ર'નો. 
ર૫. “અને તેમણે અનેકને ગુમરાહ કયી છે; માટે ગ્ર હા કઝ કઇ 55૩.૩૩ 
તું તે ઝાલિમાોને વધુ ગુમરાહીમાં નાખી દે.' ૦ર 


૨૬. (અંતમાં) તેમની ગુમરાહીના કારણે તેઓ | પૂદર્ઝઈડઇ ઉર્ડડડ 22 ભટટ ટ [ 


ગરક કરવામાં આવ્યા અને આગમાં કૅકવામાં આવ્યા.ઃ 
અને અલ્લાહ સામે તેમને કોઈ મદદ કરનાર ન હતું. ૦0૫15 
૨૭. અને નૂહે કહ્યાં 'હે મારા પરવરદિગાર, નજક જો. 16૬7635 £,૬૭”: 1 
4 જુક૦પ#_%૭“*૦૦%૭૪૪છુ-5૪5 
, ધરતી ઉપર કોઈ એક પણ કાકરને બાકી ન રહેવા દેજે, 8184 
૨૮. “કારણ કે તું તેમને રહેવા દઈશ તો તેએ ક 
તારા બંદાઓને ગુમરાહ કરતા રહેશે. અને સિવાય ગ છ જડપ 8ક2*ધઝહ હા! 
બદકારોને અને ઈન્કાર કરનારાઓને તેઓ કોઈ (૬૬૪. 
મ (1દરકાક 
બીજાને જન્મ નહિ આપે. 9.2૫૦ -% 
૨૯. “હે મારા પરવરદિગાર, મને ક્ષમા ક, અને કહિ 55 5975595 પછ 
મારા માતાપિતાને પણ, અને તેને પણ જે ઈમાન લાવી # # ૯4. .. ઉ... 4 # ક * 99 9, 
ક ન મેઃ ક ટ ૦3.૮ 1 2% 5 હડ 59156 ક 
મારા ઘરમાં દાખલ થાય, અને મોમિન પુરૃષાને તથા “ડઝકાછઝડક્ઝક- 
મોમિન સ્રીઓઆને (પણ); અને ઝાલિમાોની બરબાદીમાં * 
ઓર વધારે કરી દે. (રફઅ-૨) 


૩. (અ) બનુ કલ્બનોા કબીલા 'વધ' નામની પ્રતિમાની પૂજા કરતો. 
(બ) “સુવ્વાઅ' નામની દેવીની પૂજા બનુ હુદેલના કબીલાવાળા કરતા જે સૌદર્યની રાણી ગણાતી 
હતાં. 

(ત) 'યા'કૂ' નામની ઘોડાના આકારની પ્રતિમાની પૂજા હમદાન નામનો કબીલો। કરતો. 

(ય) 'યાઅગૂથ'ની પૂજા મુરાદના કબીલો કરતો. 

(૫) નસ્ર' નામની ગરૂડપક્ષીના આકારની પ્રતિમાની પૂજા ઝ્લ -કિલા નામને કબીલે। કરતો! જ અમર 
" જીવન તથા આંતરસજ્ઞાનનું પ્રતીક ગણાતાં હતો. 

આવી રૌતે હઝરત નૃહ (અ)ની કોમ વિવિધ મૃતિઓની પૂજામાં ઓતપ્રાત હતી. ઉપરોકત પાંચ 
મૃતિઆનું પૂજન આ લોકોમાં પણ પ્રચલિત હતું જે અમુક સદોઓ પછી અરબ લોકો ઈરાકમાંથી દક્ષિણમાં 
લઈ આવ્યા. અમીર લોહાય સીરિયામાંથી તેમની પ્રખ્યાત મૃતિ “હુબ્બ્લ'ના પૂજનની પ્રથા અરબસ્તાનમાં 
લઈ આવો હતો જેકે અરબસ્તાની દેવાની પ્રતિમાઓ '“લાત', “મનાત' “ઉઝઝા' અને 'ઓર' હતી 
જમના નામો હઝરત ન્‌હ (અ)ના અમુક કબીલાઓના નામા ઉપરથી રાખવામાં આવ્યા હોય તેમ લાગે છે. 
હઝરત નૃહ(અ)ની કોમના નાના નાના કબીલાઓ બે મુખ્ય ભાગમાં વહેંચાએલા હતા અને એકબીજાથી 
દૂર ઉત્તર તથા દક્ષિણમાં કેલાએલા હતા. આ બે મુખ્ય ભાગો! વચ્ચે વેપાર વહેવાર હમેશા ચાલુ રહેવાના ' 
કારણે તે બન્ને મૃતિપૂજક પાડોશીઓ એકબીજાનું અનુસરણ કરતા રહ્યા હોય તેવું બની શકે. 


૮૧૦ 


૫%. / 


સરાહ ૭૨ અલ - જીન્ન પારા રલ 





અલ -જીન્ન 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭-સ#હન55્ર! તડ 
દયાવંત છે. %777જ 2.72 મ? 
હ કે «૫ 77 £ 9,97૪: 97 ૫4 
૨. તું કહે, “મને વહી દ્રારા જણાવવામાં આવ્યું ડડ હટી તક હ“વડુાહટ હક 
જૂ ૦૧૬ ક . (૧ 5 ૮7ત૮ત્ર."૦? ક 4 
છે કે જીન્નાનાં એક જૂથે (કુરઆન) સાંભળ્યા પછી ઉછ”: ની 
કહ્યાં અમે કુરઆન સાંભળ્યું છે જે ખરેખર ન 
અ જાયબીભર્યું છે, 


ર ન « કદ્્ક્ન ર 


૩. “જે સત્ય માર્ગ બતાવે છે; જેથી અમે તેના દક ,ડઝઝડવદડ ઇહ 6. 
ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા છીએ અને અમે અમારા જા 
સર્જનહારનો શરીક (ભાગીદાર) કોઈને નહિ, બાહ 
ઠરાવીએ. ન 

૪. અને અમારે પરવરદિગાર મોટી શાનવાળો ૦0%*ડડકાઇ૬,હ તહ65545 
છે, તેની કોઈ પત્ની નથી, ન તેની કોઈ ઔલાદ છે.” ન 

૫. “અને (ખરેજ) અમારામાંના નાદાને અલ્લાહ હંઘાકક,કા ઇડ ઈક હછ મભ 
[વિશે હદબહારનું અસત્ય ઉચ્ચારતા રહેતા.  _ 

૬. 'જે કે અમે એવું ધારતા રહ્યા હતા કે ઈન્સાન દ દડડ્'ડ 5% વક ઇઉ 
તથા જીન્ન અલ્લાહ વિશે જઠૂં કદીપણ નહિ બોલે. ઉ ્ 


૭. “અને સાધારણ લોકોમાંથી પણ કેટલાક હ ઇડર 
ન ર છૃ્્ટહ ક્ષ કઝા ઝવ 6૪47 
જીન્નામાંના કેટલાક લોકાની” ) પનાહ અવશ્ય લેતા 


હતા જેનાથી તે (જીન્નેો)નું ગરૂર વધી જતું . 655528; કાડ ઠું ડક 





ઘા દાઇ 


૧. 'જીન્ન'ના એક અર્થ 'અજનબી' કે 'આંગતૂક' પણ થાય છે. આ આયતને। ઈશારો નના 
યહૂ્દાઓ' તરફ પણ હોઈ શકે કારણ કે તેઆ બીન અરબ હતા અને તેમના માટે અજનબી હતા. અમુક 
આલિમો આ આયત અને સ સૂ.૪૬ની આ.૩૦ થાં ૩૩ વચ્ચે સંબંધ હોવાને અભિપ્રાય રાખે છે. 

2૨. આ આયતથી મુરાદ તે જીન્ના ઈસાઈ અથવા યહૃદીઓ બન્નેમાંથી એક હોય કે બન્ને હોય, કારણ 
કે બન્ને કોમો! વચ્ચે ગાઢ સંબંધ હોવાથી યહૂર્દીઆ ઈસાઈઓના પ્રભાવ નીચે આવી ગયા હોય તેવું બની 
શકે છે. 

૩. અહીં 'રિજાલ' અથીત જણ કે 'માણસ' શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે જે શબ્દ માત્ર ઈન્સાન 
માટેજ વિશિષ્ટ છે જેથી 'આ આયત તે જીન્ને'ના ટોળાને મનુષ્યનો એક વર્ણ તરીકે વર્ણવ્યો છે, અને 
સૂરાહ અલ-અહકાકમાં વર્ણીએલા જીન્નેો પણ ઈન્સાનેોજ છે અને કોઈ અન્ય સર્જન નથી. અરબીના 

જીન્ન શબ્દના અર્થ મો ાઈવાળી કે પ્રભાવશાળી વ્યકિત, અને “ઈન્સ'ને અર્થ નમ્ર તથા શાંત 
સ્વભાવવાળો વ્યકિત પણ થાય છે. 


૮૧૧ 


સૂરાહ ૭૨ અલ -જીન્ન પારો ર૯ 


૮. “અને બેશક તેમની માન્યતા પણ તમારા હા %ાહ%ઃ જર્ઝઠા *(*5£:41૬(4૪1૬]: ઝાડુ 
જેવીજ હતી કે અલ્લાહ કોઈને પણ ફરીવાર સજીવન 





નહિ કરે. 

૯. (તેમણે કહ્ય )1અમે આસમાનમાં પહેંચવા” સકહ્ડુકઉડદડાદડઉઇ 
ચાહ્યં, તો આ બળવાન રક્ષકો તથા અગ્નિખરતા ક 
તારલાઓથી ભરપૂર જોયું. _ ત કુ 2 પહ 

૧૦. “અને અમે (પહેલાં) ત્યાંના કેટલાક હશ ઇકટ-50ઝપ૫૬ ૭ પફ 
સ્થળોમાં સાંભળવા માટે બેસતા હતા, પરંતુ હવે કોઇ ઉ જાલ 
સાંભળવા જાય છે ત્‌ અગ્નિખરતા તારાઓ તાક માં હાહ.કઉહ હઝ 


"જ “ જ (૬) 
બઠલા દખાય છ. 


રડ “ડ “ડ્‌ ક? નિત 8 
૧૧. “અને અમે નથી જાણતા કે પૃથ્વીમાં “પે ૭બ્૩4-5 કઈપ્કડઉક 
રહેનારાઓને હાનિ કરવાને! ઈરાદો કરવામાં આવ્યો છે આ ક? 
કઝ ૬-5% સ. સક ત ક 
કે તેમને કેઈ ભલાઈ આપવાને તેમના પરવરદિગારનોા 9૭૦-્૬ક 
ઈરાદો છે! છ 
૦ રિ , જ ક કિ ના ન ન 271 ટે, જ તુ 
૧૨. “અને અમારામાંના કેટલાક નેક લોકો છે ડણપા5૯2 કજ્્કાઉઉ5 
અને કેટલાક તેનાથી ઊલટા છે; અને અમે વિભિન્ન ર 


હે નડ હડ 
[વચાર ધરાવતા ફિરકામાં વહેંચાએલા છે. જ ન બે 
ક 5% ણ ર ક "% ૪/૪ ૧/7 6 2:79 ક “૦ "દૃ 9 17127127 
૧૩. “અને અમે જાણીએ છીએ કે અમે પૃથ્વીમાં ઇેઝઝકડુકડક્ડડડઝહઇક 
અલ્લાહ (ના નિણયો)ને નિષ્ફળ નથી બનાવી શકતા, કઝ 
ન તો અમે નાસી જઈ તેનાથી છટકી શકીએ છીએ.” છ 


૧૪. “અને અમે હિદાયતની પુકાર સાંભળી ઈમાન ::,9 «55 ઝક,છાફાડ હઉ 
લઈ આવ્યા. બેશક જે પોતાના પરવરદિગાર ઉપર 


. ઈમાન લાવે છે તેને કોઈ નુકસાનનો કે અન્યાયનો ભય બેડકઝણઝડછૂઝડ જક 
નથો. ડક 
૧૫. 'અને અમારામાંના કેટલાક તાબેદાર છે અને કનક દં). કાઇ.ડહડા 5ઉ,6% 
કેટલાક (હિદાયતથી) ગુમરાહ છે.” અને જે ક હય 
(અલ્લાહની) તાબેદારીમાં આવી ગયા તે ખરેખર રથ હજાક્કડ હા 


હિદાયત્‌ પામ્યા. 





૪. “આસમાનમાં પહેચવા ચાદ્યં અથાત "ગઅબનું સાન મેળવવા ચાહ્ય..' 
પ. જ્યારે રૂહાની સુધારક જાહેર થવાનો હોય છે ત્યારે તારાઓનું ખરવું કુદરતી રીતે સાધારણ બની 
જાય છે. 


ર ૩્હાની સુધારકના જાહેર થવા પહેલાં ભવિષ્ય ભાખનારાઓ તથા રૂહાની ઈલ્મના દાવેદારે। ' 


પોતાના સંશયાત્મક ઈલ્મના જગથી ગએબના સ્તાની તરીકે ભોળી પ્રજા ઉપર પ્રભાવ નાખ્ખી છેતરવામાં 
પ્રયત્નશીલ રહેતા હોય છે, જમાં થોડે ઘણે અંશે તેઆ સફળતા પણ મેળવી લે છે; પરંતુ રૂહાની સુધારકના 
આગમનર્થી તેમના છળ કપટેો ખૃલ્લાં પડી જાય છે અને તેમનું નકલી ઈલ્મ બેનકાબ થઈ જાય છે. જેકે . 
આ આયતનો સંબંધ આંહઝરત સ.અ.સ.ના સમય સાથે છે પરંતુ સાધારણ રીતે આવી પરિસ્થિતિના 
પ્રત્યેક અલ્લાહના નબી તથા નેક રૂહાના સમયમાં ઉદભવ થતો રહે છે. 


«૮૧૨ 


સૂરાહ ૭૨ અલ -જીન્ન પારે ર૯. 





૧૬. અને જે લોકો આડે રસ્તે પડી ગયા છે ઊંટ“ 55૬૭)।) કડડ છ 
તેઆજ જહન્નમનું ઈંધણ છે. 420 વ 
૧૭. અને જો તેઓ સન્માર્ગ ઉપર કાયમ દેઈ), કડા, હે છ. 
રહેશે તો અમે તેમને પીવા માટે પુષ્કળ પાણી” આપતા મુતત 
૧% ૦ ઉ 
રહેશું. 
“૧ ણે જ જ મે 4? 2 2% 2-59. 977..54 
૧૮. જેના વડે અમે તેમની આઝમાઈશ કરીએ કવ «8ઝ,ઝટક હડ કર્ક 


ણ. 


અને જ પોતાના પરવરદિગારની યાદથી મુખ કેરવી ઝાઈ 

લેશે, તેને તે અત્યંત ભયંકર અઝાબમાં ધકેલી દેશે. ઊપક્ક 
૧૯. અને ઈબાદતના સર્વ સ્થળો અલ્લાહનાજ હ।441.91541% [45 4..'-1 77૮ 

છે; માટે તેમાં અલ્લાહ સિવાય કોઈ અન્યને ન પુકારે. ઝી 7 ક 
૨૦. અને જ્યારે અલ્લાહના બંદો (હઝરત 5353 155 ઇ#ડાહકઉઈફી$ 


મુહમ્મદ સ.અ.સ.) બંદગી કરવા ઊભે થાય છે ત્યારે દદર 
તેમનું (મક્કાવાળાઆનું ) ટોળું તેને ઘેરી ગુંગળાવી થિ “ડુ્રઈદઇ 
મૂકે છે. (રફૂઅ ૧) 
૨૧. તું કહે, “હું માત્ર મારા પરવરદિગારનીજ 914 ક%ૃહ. 8400» ડુ 
બૅદગી કરું છું, અને તેની સાથે કોઈને શરીક નથી ક 
ઠરાવતેો 
૨૨. તું કહે, “હું તમારું ભલું અથવા બુરું ૦।555#કકહાક% જંઠં! ક 
કરવાની કોઈ શકિત નથી ધરાવતે।.' વ ૦ઝકાં ,* 2 
૨૩. તું કહે, “ખરેખર, અલ્લાહથી મને કોઈ કરા -722 ડડ્ાહવકંઝંડ 
નથી બચાવી શકતો. અને ન તો તેના સિવાય બીજા હાન) 27 9 


કોઈનું શરણ મને મળશે. 

ર૪. “હું તો માત્ર અલ્લાહ તરકથી આવેલી 5 5015584: ૧1.5 હ્ા(ઝી 
(વહી) તથા તેના સંદેશોજ પહેંચાડી રહ્યો છું: અને ક #..ઝ.. _, .* 2 
જ લોકા અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની નાકરમાની કરશે, કાળાઉડઝ ડડ “હ*5ઉ4 વહી ક 
બેશક તેમના માટે જહન્નમની આગ છે જેમાં તેઓ 
લાંબા સમય પર્યત રહેશે. 

ર૫. જ્યાં સુધી કે તેમને અપાએલા વાયદાને (7-9 ૭5૫૮45 656$546.5ઉ1ઇ0 ડૂંડ 
તેઆ પૂરો થતો જોઈ લેશે અને તેઆ સહજમાં જેઈ 


4-7 "₹4#₹૭.ત્ર ન 72,“ 29: 
લેશે કે કોના મદદગાર કમઝોર છે અને સંખ્યામાં ૦6445655#હડડ 
(પણ) આછા છે. 

ર૬. તું કહી દે, “હું નથી જાણતો કે જેનો તમને હક્ડડાહ ઉફ 5૭31954 
વાયદા કરવામાં આવ્યો છે તે નજીકમાં આવશે કે મારા કે 
પરવરદિગારે તેની લાંબી મુદ્ત ઠરાવી છે. 9૫૫-162 


૨૭. ગએબ (ની વાતોને!) તે જાણનારો છે; અને હાક હ 5955 -:$/1 કુ 
તે પાતાના ભેદા કોઈના સમક્ષ જાહેર નથી કરતો. ક ક ડા 
કવયખામાસુામતાના સય 





૭. માત્ર જીવનનો આધાર પાણી છે, “પુષ્કળ પાણીનો અર્થ અખૂટ દિવ્ય તેમજ દન્યવી લાભો છે. 


૮૧૩ 





સૂરાહ ૭૩ અલ - મઝમ્મીલ પારો ૨૯ 


હડ ડડ 
-“ "““ ડઝ “* _* જો ?7૮ર 21297૮૬ 4 ,?74-) ક ક્ય 
૨૮. સિવાય કે તે કોઈ રસૂલને ચૂંટી લે. પછી દ્હ્ઝહા-8.૦કઝઝળછ્કંકાઝ્૭% 
" “હ છે સ્ક: જ 
તેની આગળપાછળ તે રક્ષકો નીમે છે, 
ર૯. કે જેથી તે જાણી લે કે તેણે પોતાના રબના 





નન 


તજ “ #«” ,# 


ર [47 9 

છ1૫૫55૬&5 ઝ5 £%5૨ 
ન (ન, ષા પા 98 25 ?77797 
પક્કડ ત્ડઝ%છ્યપ્ડઝડ 


સંદેશા પહેંચાડી દીધા છે. અને તેમની પાસે જે કંઈ છે પે ક સ 

"“ * ૦ "*% ગ“ ન “ન નડ દ્ર”ન કે?ન્‌ 1૦ન » ૩977 # 
તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન અલ્લાહને છે. બેશક તેણે પ્રત્યેક 9124૪ 5.82- હ 
વસ્તુની ગણત્રી કરી રાખી છે. (રકૂઅ-૨) 





અલ -મૂઝમ્મૌલ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦-ડ-ા%2-ગઝ 
દયાવંત છે. કા પ ઇ 
હે 1 કો (૬7,1(74 
૨. હે (જવાબદારીની) ચાદરમાં ' વીંટળાએલા, હ ડાઈ 





૮. આ આયત ડ્ઠારા ગબેબની ખબર વિશે કુદરતના કાયમ કરેલા અટલ સિદ્ધાંતનો ખુલાસો કરવામાં 
આવ્યો છે કે અલ્લાહના મુકદ્સ રસૂલ અને અન્ય નેક બુઝર્ગે ઉપર જાહેર કરવામાં આવતા ગએબના 
રહસ્યો વચ્ચે ઘણો તકાવત છે. અલ્લાહના રસૂલોને 'ઈઝહાર અલા અલ ગએબ' અર્થીત 'ગએબ ઉપર 
સરસાઈ મળી છે જે સરસાઈ અન્ય નેક બુઝર્ગીને નથી મળી શકતી. તદુપરાંત અલ્લાહના રસૂલોને ખાસ 
પહેરા નીચે વહી કરવામાં આવે છે જેના ઉપર કોઈ બદ રહને પ્રભાવ નથી પડી શકતો, પરંતુ અન્ય નેક 
લોકો ઉપર જાહેર થતા રહસ્યો બદ અસરથી સુરક્ષિત નથી રહી શકતા. 


૧. “ઝમાલાહુ' અર્થીત તેણે તેને પીઠ ઉપર ઉઠાજો , 'ઝમાલા' અર્થીત “ઉઠાવવું ' ઉપરાંત 'તે ત્વરીત 
ગતિએ દોડયો.' 'તઝામ્મલા,' 'ઈઝામલા' અથવા “ઈઝદામલા' અ્થીત “તેણે પોતાને વીંટી લીધો' તેણે 
ઊંચકયો,' 'તેણે ઉપાડી લીધે ' અથવા 'માથે લીધો. 'મુઝઝમ્મૌલ ' અ્થીત 'તે જણે પોતાને વસ્રમાં વીટી 
લીધો[' અથવા 'ભારે જવાબદારીનો બાજે ઉઠાવનાર' ('અકરબ, કદીર, મા'ની.) 

આંહઝરત સ.અ.સ.ને જ્યારે પહેલીવાર ગારેહીરા માં ફરિશ્તાની લાવેલી વહીંના સમયે જે ૩્હાની 
અનુભવ થયો ત્યારે આપ ગભરાઈ ઉઠયા. અને જ્લદીથી પોતાના ઘર તરક ચાલી નીકળ્યા, કારણ કે આપને 
વહીનો થએલો આ અનુભવઆપનામાટે એક નવિન વસ્તુ હતી. આંહઝરત સ.અ.સ.એ ઘરે પહેીચતાંજ 
પોતાના ઉપર એકદમ કામળી ઓઢાડી દેવાની માગણી કરી હતી. ઓઆઢાડવા અથવા વીંટળાઈ લેવાને! અર્થ 
જોડી લેવું' અથવા સંગઠિત કરવું' અથવા એક ધ્વજ નીચે લાવવું' પગ થઈ શકે છે. સારાંશે 
બુખયાર્સીમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ને 'અલ હાશર' અર્થીત 'આલમગીર એકમ રચનાર'ની ઉપમાં આપવામાં 
આવી છે. 


૮૧૪ 





સરાહ ૭૩ અલ - મઝમ્મોલ પારે! ૨૯ 


ક " રે % ન પ૪22.,-.-_ન ન” | 
૩. તું (નમાઝ માટે) રાતના ઊભો રહે,પરંતુ ૦5% 5525 
થોડાકજ સમય, પ ડત ક. 
“% પિ ચ %[? ન કે છ ટે ન દાન્‌ ન 
૪. મધ્યરાત પૂરતો અથવા તેનાથી આછા (સમય) ૦54 (7૨9121 વ 
માટે રહે, ર 9૪: ,” '? ટ? છ ત ન” 
“ “હ ન હ “ જ. પથ | ક ૧1. 54 
૫. અથવા સમયને થોડા વધારી દે-- અને ધીમે ૦ગ્ઇ ૭૦૪5594૩ 
ધીમે ધ્યાનપૂર્વક કુરઆનનું વાંચન કર. 
૬. નિ:સંદેહ, અમે તારી ઉપર એક ભારે હ..5 નડ, ત 47 -4]?- (૮ 
જ ક... કે. ઝક (૨) હ 0ગક%5 પાડ ન છી 
કલામના બોજો નાખવાના છીએ. 


ન ક કે સ 2... 7-2:7₹,.. 2.-.- ન 4. 
૭. બેશક મધરાતે ઊઠવું (મનની નબળાઈઆ ૦5૪% 8ાઇડઝડઝુાઝીનદડઇહ। 
ઉપર) કાબુ મેળવવાનું મઝબૂત સાધન છે કારણ કે 


(એકાંતની) ઈબાદતના શબ્દોમાં બહુજ શકિત છે. 
૮. બેશક, તું દિવસના ભાગમાં કામકાજમાં ક, ૦72 (4 ટ 777 
સ અ 8935 રૂ અહહ ઈ] 
અટવાએલો રહે છે. ી ટ ષ્ટ છ 
ન્‌ " “ડ્‌ ન્ડ હ છ કા (::47ર31*229 ૨7 
૯. માટે તારા ૫રવરદિગારને યાદ કરતો રહે અને ઊગજઈગ હા 
ભકિતભાવથી તેને સમર્પણ કર. 
' ૧૦. તે જ પૂર્વ તથા પશ્ચિમના માલિક છે; તેના કહઝું 4560]: -55હ૭,-ડહ 
9 તષ ડડ જ કે નન ૫ ર ન્ન 2૪ બન? 


સિવાય કોઈ મા'બુૃદ નથી; માટે તેને જ પોતાનો ઝુ, 
કાર્યસાધક બનાવી લે. મ છન 
૧૧. અને તેમની વાતો ધીરજથી સહન કર. અને ૦ શક ૭» ઇપ-૩4 
ભલાઈપૂર્વક તેમનાથી અલગ થઈ જા. ક. સ ર 
૧૨. અને તે ધમક સશ ભોાગવનારા બડ ઝક 
(સત્યનો) અસ્વીકાર કરનારાઓને મારા ઉપર છેડી દે 


“- ** 


અને તેમને થોડીક મોહલત આપ. 


૧૩. બેશક (અમારી પાસે) મઝબૂત બેડીઓ અને હદ રડ 
ધગધગતી આગ છે. ર જા 
ન ૦ "“. “૧ ન ક? 19, “4 ૧“7% 724 (7)7૧ 

૧૪. અને ગળામાં કસાઈ જનારો ખોરાક અને 950 ર્ડડ્રહદ!) છાડ 5 


દુ:ખદાયક અઝાબ પણ (છે). 





ર. આંહઝરત સ.અ.સ.ને માનવજાતિને ઉપદેશ આપવાની જવાબદારીને ગંભીર બાજે ઉઠાવનાર 
પણ ગણવામાં આવ્યો છે. 

ઝે. મધ્ય રાતે ઊકીને બંદગી કરનાર ઈન્સાન પોતાની સ્વાભાવિક નબળાઈઓ ઉપર કાબુ મેળવી શકે 
છી જે હકીકત અલ્લાહના પરહેઝગાર બંદાઓએ સાબિત કરી બતાવી છે. રાતની એકાંત તથા શાંતિની 
પળોમાં મન અને વાણી વચ્ચે આડ ન હોવાથી બંદા તથા તેના પરવરદિગાર વચ્ચે એક મીઠા સંબંધનો 
ઉદ્દભવ થાય છે. આ સંબંધોનું માધુર્ય તો તેજ વ્યકિત માણી શકે છે જ શુદ્ધ અં :તકરણથી ઈબાદતના 
સમુદ્રમાં ઝપલાવે છે. 

૪. સંતતિ, સંપતિ તથા સુખ-સગવડો ભોગવનારા, અર્થીત અય્યાશ, વિષયવાસનાના ગુલામ. 


૮૧૫ 


સૂરાહ ૭૩ અલ - મઝમ્મોલ પારો ર૯ 


૧૫. તે દિવસે ધરતી તથા પહાડો કાંપી ઉઠશે અને ઢી૬ હડઇ; ટા 954% 
તા ભક્તે રે સ ્ોષ્ર્ડઈક ્ાક 2794: 
પર્વતો ભક્કો થઈ રેતીની ઢગલીઓઆની જેમ વેરણ થઈ સ્ળષ્ર્ડકપ્દ2૫૦2 ૫૯ 


જશે. 9ર ઝુ 
૧૬. બેશક, અમે તમારી તરક રસૂલ મોકલાવો દૈડ્ડવઇ। 5 % 9? ટડ 1 
ને 


છે જે તમારા ઉપર સાક્ષી છે, જવી રીતે અમે કિરિઆન 

તરક રસૂલ મોકલાવો હતો. ર ૦55 ૭*5ઈડ 

૧૭. પરંતુ કિરઔને રસૂલની નાકરમાની કરો બગડ ૬1 નડ 25 

જથી અમે તેને સખત ભીંસમાં લીધો હતો. ક 
૧૮. જે તમે પણ ઈમાન નહિ લાવો તો તે હઠા૭%ાઈક્ઉ ઈજા કહન 

દિવસથી પોતાને કેવી રીતે બચાવશોે જે યુવાનોને 


ઘરડા“ કરી નાખશે. હપ્ડડ 
જ જશે ર્‌ે તેનું ૦૦ 9” ૦૬ય્‌,%: ક. 
૧૯. જ્યારે આકાશ કાટી જશે ત્યારે તેનુ ડઝ ઈ તી 


વચન પૂરું થઈનેજ રહેશે. ન પ 
૨૦. આ બેશક, એક નસિહત છે માટે જે ચાહે તે ઉગ્્ડ- જ: તાજ હુ 
ન ષ્? 
પોતાના પરવરદિગાર તરક જવાનો રસ્તો અપનાવી 
લે. (રૂફૂઅ ૧ ) ન ##”7- ઈ :70 3 
૨૧. બેશક, તારો પરવરદિગાર જાણે છે કે તું ડક ઝડમન ક કા 
અને તારા કેટલાક સાથીઆ રાતનો લગભગ બે ».% 2: 2. 2; દ 
5. ક 4૬૬૩ 
તૃતિયાંશ ભાગ અને (કયારેક) અધિરાત અથવા રાતનો ત કડ ઝડ 
ત્રીજે ભાગ (ઈબાદતમાં) ઊભા રહો છો. અને રાત ર 
( ) 2098 રક 4૯૪443 તા)! 5 
તથા દિવસના સમયની લંબાઈ અલ્લાહ નક્કો કરે છે. 
તે જાણે છે કે તમે સમયને નહિ નીભાવી શકો, માટે ડુઝ્'ઠગ્ક્હદ 55 પતત ડાકુ 
તેણે તમારા ઉપર રહેમ કયી છે. માટે જેટલું ૦૨,૦/4:%155 *ક 5 
સહેલાઈથી બને તેટલું કુરઆનનું વાંચન કરતા રહો. હઝવ્હ 4 
ન 27942 ૦ 
તે જાણે છે કે તમારામાંના કેટલાક માંદા હશે, બીજા ૪૭-23 ડટ ન 
અલ્લાહની ને'મતોની શોધમાં સકર કરતા હશે. અને .૩#); 4411224 
દ્રડડફઉઇકછાકાડડડ 
કેટલાક અલ્લાહની રાહમાં લડતા હશે માટે તમે જેટલું 225 કદ 
તમારાથી બને તેટલું (કરઆનનું ) વાંચન કરતા રહા, (9૬૮% ર 
જ ર રતા રહો, (ડાકક દઝડાઇાડકડાખ- 
અને નમાઝ કાયમ કરે, અને ઝકાત આપા, અને 
હ શ્‌ જ. જ. જ 3 #ક 9.“ 7૪7 2» 97 “4. (7.-.1277- 
અલ્લાહને ભલી રીતે કરઝ આપો. અને જેટલી ભલાઈ ડઝન 19૦૫૭ ઇડ 


દ 


તમે પોતાના માટે આગળ મોકલાવશે તેને અલ્લાહ /.. ., તાઇ? ઝં 

પાસે પહેંચેલી પામશો, જ બદલાના રૂપમાં ઉત્તમ અને ઇહ »્ટાક્ક્કા3 558 

અખૂટ હશે. અને અલ્લાહ પાસે માકી માટે દુઆ કરતા હ 5#)6 સારા થે 
રહો. બેશક અલ્લાહ બહુજ બક્ષનાર છે, બેહદ દયાળુ પં :૦ « 
છે. _ (રુકૂઅ-૨) 





પ. સ્વચ્છંદી, વિલાસીજીવન વિતાવનારા. 


૮૧૬ 





અલ -મૃદસ્સિર 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૭-712-5૨ 

દયાવંત છે. ક દ ઇનનઈ 
૨. હે કામળી આઢીને પોઢનારા! લ્ટર્ડઃ ન્‌ ફિકર 
૩. તું જાગૃત થા અને (લોકોને) ખબરદાર કર, ઉપડ ક 
૪. અને તારા સર્જનહારની મહત્તાનું વર્ણન કર, જ જ 
૫. અને તારા મનને પવિત્ર રાખ, ,૦ઝ%-2૭ 
૬. અને નાપાકીથી દૂર રહે, ઈંટ હાડ 
૭. અને વધુ મેળવવા ખાતર ભલાઈ ન કર. હક 552515 
૮. અને તારા પરવરદિગાર ખાતર સબ્ર કર. ટકેટ્નડ ક ૬2૬ જીદ 
૯. અને જ્યારે સૂર કૂંકવામાં આવશે. 
૧૦. તે દિવસ બેહદ દુ:ખમય દિવસ “? હશે. ૦5543 


૧૧. કાકરે માટે તેમાં આસાની નહિ હોય. 


2 શહ હે 3 4515 
“હ “ “% ્ જય સ્વ ટ પ 
૧૨. તેની સાથે મને જ સમજી લેવા દે જેને મેં બ 


ક 3 ન થે 
એકલો પેદા કયી છે, ૦9: ડાક 
૧૩. જેને મેં પુષ્કળ દૈલત આપી હતી. જક ઉ કિ 

શ, અડ ધિ ““.. (૩) ન્ટ ન 
૧૪. અન તને ફરમાબરદાર પુત્રા આપ્યા બિ? 4:22 9427 »૬97 
હતા, ઝક્યદ ડક; ૯22 
ન 5 5 -., 5" ઝુ ૦1354345 /€ £(774 
૧૫. અને તેની પ્રત્યેક જરૂરિયાતો પ્રી કરવાની “4% 4 ડાંડ્ડડ 
ત્‌ ડ્‌ જ 97 #9 નન 
વ્યવસ્થા કરી હતાં, 095 
7 શ» ક ન ૪ 24|-ન 
ઊપ ૦૩૩૩૦5 
અનન... .........................................-..... 

૧. ક્યામતનોા દિવસ. કાટા 


ર. દરેક ઈન્સાન પોતાની કરણીનો જવાબદાર છે. અલ્લાહે તેને એકલે પેદા કયી છે અને તેની 
બદોઓનેો જવાબદાર તેને એકલાનેજ ગણવામાં આવશે, કોઈની સાક્ષી અથવા જામીનગીરી કામ લાગશે 
નહિ. આ આયત તથા તેના પછીની અમુક આયતો સાધારણરીતે દરેક મગરૂર તથા આપવડાઈ કરનારા 
કાકરને લાગુ થાય છે, પરંતુ ખાસ કરીને વલીદ બીન મુગીરાહને ખાસ બંધબેસતી છે જે કુરેશનના 
કબોલાની આગેવાન વ્યકિતઓમાંનો હતો. તે 'કુરેશના કબીલાનું નાક' અને એક અનોખી વ્યકિત ગણાતો 
હતો. તે બેહદ દેખાવડો અને લલિત શાયરી માટે બહુ પ્રખ્યાત હતે. અને દસથી તેર દીકરાઓને! પિતા 
અને પૈસે ટકે બહુજ સુખી હતે. 

૩. વલીદના પુત્રાને પણ સમાજમાં એટલુંજ માનપાન મળતું હતું જે પોતાના પિતાના બેહદ 


કરમાંબરદાર હતા. ખાલીદ બીન વલીદ તેના પુત્ર હતા. 


૮૧૭ 


સૂરાહ ૭૪ અલ -મુદસ્સિર 


નમ 


૧૬. છતાં તે મારી પાસેથી વધુ ને વધુ 
મેળવવાના મોહ રાખે છે, 

૧૭. હરગીઝ નહિ, કારણ તે અમારી 
(નશાનીઆનો વિરોધી છે. 

૧૮. હું પણ તેને બેહદ તકલીફોમાં ઘેરીશ. 


ઝે 
બ 


૧૯. (બેશક) તેણે વિચાર કર્યો અને એક ગણત્રી 
કરી! 

૨૦. તેનું સત્યાનાશ થાઓ! તેણે કેવી (ખાટી) 
ગણત્રી કરો! 

૨૧. તેનું સત્યાનાશ થાઓ! તેણે કેવો (ખોટે) 
અંદાજ” લગાવો! 

ર૨. પછી તેણે (ચોતરક) નઝર ફેરવી, 

૨૩. અને તેણે ભવાં ચઢાવ્યાં, મોઢું બગાડયું, 

ર૪. પછી અભિમાનથી“ પીઠ ફેરવી ગયો, 

રપ. અને કહ્યાં, “આ તો કંઈ નથી, આવું જાદુ 
તો વંશપરંપરાથી ? ચાલતું આવે છે; 

ર૬. “આ તો ઈન્સાનના કલામ સિવાય બીજુ 
કેઈ નથી.” 

ર૭. હવે તો હું તેને જહન્નમની આગમાં કૅંકોજ 
દઈશ. 

ર૮. અને તને શું ખબર કે જહન્નમની આગ 
કેવી છે? 

ર૯. તે કંઈ બાકી નથી રહેવા દેતી અને કંઈ પણ 
જવા નર્થી દેતી. 

૩૦. તે 'ચેહરાને જલાવી ભસ્મ કરી નાખે છે. 

૩૧. તેના ઉપર પહેરા માટે આગણીસ ફરિશ્તાઓઆ 
નીમાએલા છે. 

૩ર. અને બીજા કોઈને નહિ, પરંતુ 
કરિશ્તાઆનેજ અમે જહન્નમના પહેરગીરે। નીમ્યા છે. 
અને અમે તેમની સંખ્યા માત્ર કાકરોની આઝમાઈશ 
માટેજ મુકરર કરી છે, જેથી એહલે કિતાબને વિશ્વાસ 


“હ હક્ક 51,274 ળ્ત્ 45 ગજુ 


પારે ૨૯ 





7.“ ૦૧-૦૪-7 % ડક 


૦પ૦૩૭ટ-૩.- 
૦ઈ%%ઇ%ડ૪શા% 
૪ 4#«*ક7 ન #્2 ધિ 
ઊંચ “૨૭2 
1 ૬૮-46 ન 
955) 
ઝન” ન 2 
કિટ જ 
૪-૮ ખિ 
ઉડવુ 
6545 
અ “/.--. -77દ્ુક 


૦-5૬. 
«૮ ન” 
ઉ 52 
લરક ય 5 [પક હં ત 
[55 પ 
છે. 4ગુડાડ 
ર, કિ 


૬ #77 77 .-"# 


૦૦552 ઝ-% 
કા કાળા 


છી નના ૬ ,છડ્૦ «દડ 


«7? 26. 9 


ન 


૪. વલીદ બીન મુ્ગીરાહની પડતી ડગલેપગલે તેની સાથેજ ચાલી રહી હતી જેનું તેને ભાનજ ન હતું. 
તેના ત્રણ પુત્રા, વલીદ, ખાલીદ તથા હીશામે ઈસ્લામ અંગિકાર કર્યો હતો, બાકીના સૌ તેની આંખો 
સામેજ નષ્ટ થઈ ગયા. તેની દૈલત તેનાથી રીસાઈ ગઈ અને તે બહુજ મોહતાજીની હાલતમાં મૃત્યુ પામ્યો. 

પ. કુરઆને મજીદને સાંભળતાજ તે ભવા ચઢાવતે। અને ઘમંડથી મોઢું ફેરવી ચાલ્યો જતો. 


ન 


૮૧૮ 


૬. આ 'જાદુ'ના શબ્દનો પ્રયોગ પ્રત્યેક નબીના વિરોધમાં કરવામાં આવતો રહ્યો છે. 


સૂરાહ ૭૪ 





આવે અને મોમિનોના યકીનમાં વધારે થવા પામે, 
અને એહલે કિતાબ તથા મોમિનોાને શંકા ન રહે. 
બેશક, જેમના મન રેગિષ્ટ (મુનાકિક) છે તેઓ તથા 
કાકફરોા કહે છે કે આવી વાત કરવાથી અલ્લાહનો આશય 
શું હશે? અલ્લાહ આવી જ રીતે જેને ચાહે ગુમરાહ 
કરી દે છે, અને જેને ચાહે હિદાયત આપે છે. અને 
તારા રબના લશ્કરને ખૃદ તેના સિવાય કોઈ નથી 
જાણતું. ઈન્સાનાો માટે આ એક નસિહત સિવાય 
બીજુ કંઈ નથી. (રુકૂઅ-૧) 

૩૩. બલ્કે ચાંદના સોગંદ, 

૩૪. અને રાતના (સોગંદ) જ્યારે તે વિદાય થતી 
હોય છે, 


૩૫. અને તે સવારના (સોગંદ) જ્યારે તે 
' પ્રકાશિત થતાં હોય છે, 
૩૬. (ક) બેશક તે (જહન્નમ) ભયંકર 


ણ. 


આકતોમાંની એક છે. 

૩૭. (તે) ઈન્સાના માટે એક ચેતવણી છે, 

૩૮. તમારામાંના તે લોકો માટે જ? આગળ વધી 
જવા ચાહતા હોય અથવા પાછળ રહી જવા ચાહતા 
હાય. 

૩૯. પ્રત્યેક જીવ પોતાની કરણીના પરિણામો 
(ભાગવવાથી) બંધાએલો છે; 

૪૦. સિવાય કે જે લોકો જમણી તરકના (નેક 
આમાલોવાળા) છે. 


૪૧. (જે) જન્નતોમાં સી ભેગા થઈ અંદરોઅંદર 
પૂછશે. 
૪ર. ગુનાહગારોની હાલત (વિશે તેઓ 


ગુનાહગારોનેજ પૂછશે) 
૪૩. (કહેશે) તમે જહન્નમની આગમાં શા કારણે 
આવી પડયા. 


૪૪. તેઆ કહેશે “અમે નમાઝ પઢનારાઆમાંના 


ન હતા, 
૪પ. 'ન તો અમે માોહતાજેને ખવરાવતા હતા. 
૪૬. “અને અમે ન કરવા જેવા લવારા 


કરનારાઓ સાથે ભળી નિરર્થક વાતો કરતા રહેતા. 


અલ -મુદસ્સિર 


ગહાડડકાડીલા 25555 ક; 


પારો ર૯ 


77,74 ક “4506. 4 “27 2292 
હ કહ 4 હ૯્ઝે 3222 જડ કા 


22 477 ૫ ન 22775 90 9 

ટપ ન હડ, 
#% #”#” 9 
તા 4015668 ન 01555925 6 


મા હ22 ઉડ કાયગ ઇ5૬ 


દદ 


હ,ઇમવ્ંડ 


હેઝ 


».//મ-439 4. 
ઉ»ઝ-5 મા 
જુ...” કડ “નન 


છેચ્-151 હ 
ન જ 


ન 47 55 


ક 
ઝા 


છર્્કદ 


# 2” #-“,#7# 9-૦ 


ક પન 


છુ દ અવા જા 
ઠત 


ન” દા ઝજ્ક્‌- છુ 
૦યાડ ડડ 


722 ક 9 9 9૬” કક 
૦૭5૫૭3 


2 227 
9ડ્્ક્ટં ટ (ઈ 


હ્વઉ 


સૂરાહ ૭૫ અલ -કિયામાહ 





પારો ૨૯ 
ક... “ હ કડ “2 
૪૭. “અને અમે ન્યાય (કયામત)ના દિવસનો ઉડ ટ્ર જ. 5ઉ છૂટ 
ઈન્કાર કરતા હતા. 
મુ ૦ "ડ્‌ * "હ કકે 22૦71117 34 ક 
૪૮. “જ્યાં સુધી કે અમારું મોત આવી ગયું. ભાન 
૪૯. હવે ભલામણ કરનારાઓની ભલામણ તેમને ર. ઝા 
કંઈ કામ નહિ લાગે. ઠાક 
5 5. 2.54 મ “હ ક" શ“ દ નરક ૪ 974(-#5 
૫૦. ભલા આ લોકોને શું થઈ ગયું છે કે તેઓ 61803 
નસિહત (કુરઆન)થી મોઢું કેરવા ચાલ્યા જાય છે, * ૬.૮ “૬જી “કઇ 
૫૧. જાણે ભડકો ઉઠેલા ગધેડા ન હાય, છ૪*-૦ 
-. 7 ઝુ -1)) * ટ ૮72૬6૦  ?ન4 
૫૨. જે સિહથી ભડકોને નાસી રહ્યા હોય: છ્ઝડં#હ હક્ક 


૫૩. બલ્કે, તેઓમાંના હરએક ક રાહે છેકે ઝાક કાઇટ મ 55% પડ 
ન ૮) ગ“ ૦ છ 
(આસમાનથી) એક સ્પષ્ટ કિતાબ ' તેના હાથમા છશકહકેડટ હ 2 


પ કર્ય 
(સીધી) આપવામાં આવે. ૦6*--54 

જૂ ક ક ક ૮01 “૧ ક પ ક ન ક 

| પ૪. એવું થવું અસંભવિત છે! બેશક, આ હંકહઝોડઈઉપ દ્ર રજ 

લોકોને આખેરતના ડર નથો. ક 

૫૫. એવું થવું અસંભવિત છે! બેશક, આ છટરઝડ 158 


હશ: 


(કુરઆન) નસિહત (માટે (પૂરતું) “હ કહ -4 
પ૬. માટે જે ચાહે તે નસિહત લે. છેટઈ5 2 હઝ 


# ક 


૦ ક ધ શ 97%29/ 
૫૭. પરંતુ અલ્લાહ ચાહશે તાજ તેઓ નસિહત છત! કાત્ક દ1 તરહ હષાડકઝઝઉ 
લેશે. તે'જ છે જેનો ડર રાખવા જોઈએ, અને તે જ 


ખરે! બક્ષનાર છે. (રકૂઅ-૨) છે8કકશ્નાહકાં 





અલ -કિયામાહ 





૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭ કાડા; ક ગુ 

' દયાવંત છે. રુ 
ર. મને તે કયામતના દિવસની કસમ છે. 9ેશ્રેડૂક', 55 ભ. ન્‍ઝકોક 
9. પ્રત્યેક જીવ પોતાના આમાલોનો બદલો! મેળવવા માટે બંધાએલો છે, સિવાય કે તેના ગુનાહોથી _ 


તેને પાક કરવામાં આવે અથવા તે પોતાના ગુનાહોની સઝા પૂરી કરી લે. 


૮. કુરઆને મજીદમાં જણાવવામાં આવ્યા પ્રમાણે કાકરાની તોછડાઈભરી માગણી હતી કે જ્યાં સુધી 
આકાશેથી કિતાબ તેમના હાથમાં સીધી નહિ ઊતરે તેઆ ઈમાન નહિ લાવે. 


૮૨૦ 


સરાહ ૭૫ અલ -કિયામાહ પારો ૨૯ 





જ 5 નડ (૧), ી જ્‌ ક ન 
૩. મને તે ડેંખનાર “ અંત:કરણની કસમ છે. ૦424 કડક જંક 
૪. શું ઈન્સાન ધારે છે કે અમે તેના હાડકાં એકઠા 9 ન 08. 

ન્ન ન છ મ “ક 8% :9-ન 
નહિ કરીએ? ૦૧ “ન*હોારછાડગ્રાડ્ડડ 
૫. બેશક, અમે તેની આંગળીઆના ટેરવાં સુદ્ધાંને કિ 
છે “૧ ક ણ. ધિ. કક 0૦૧4૬ ન છા ડિ તન ધક છ. 
કરીથી સમારી દેવાનું સામર્થ્ય ધરાવીએ છીએ. છડુગહા હ ડટ 
૬. પરંતુ ઈન્સાન ચાહે છે કે તે હમેશાં બૂરી ઉછાળકડઠાઝડહ 
કરણીઓજ આગળ મોકલતો રહે. 15) હઉહદડ 
૭. તે પૂછે છે, “કયામતના દિવસ ક્યારે બ્&ઝડ)4 ૭2 છ1૩ ૯5% 
આવવાનો છે?” “૪ મે ન્ન તિ 
૮. જ્યારે આંખો અંજાઈ જશે, ક શ: ક દુ 
૯. ત્યારે ચંદ્રને ગ્રહણ લાગશે, 8 ક 
૧૦. અને સૂર્ય તથા ચંદ્રને ભેગા કરી દેવામાં હ 1૬54 
આવશે. ન “્ગ્ગહ 
“હ ન કે. જૂ: “ક “હ ૮?” ક ##29 
૧૧. તે દિવસે ઈન્સાન કહેશે “હવે હું નાસીને બહદ્ર દ્રે, 

કયા જાઉ? ક 

૧૨. બલ્કે પનાહ લેવાનું કોઈ સ્થાન નહિ હોય. ઇન 
- તે દિવસે તારા પરવરદિગાર પાસેજ પનાહ ૬૮૦? _45હા; 
૧૩. તે ઉર નક 

મળી શકશે. કક 

૧૪. તેણે આગળ શું મોકલાવ્યું છે અને તે પાછળ કક 





૧. કુરઆને મજીદે ઈન્સાનની રૂહાની ઉન્નતિની ત્રણ મંઝિલોનું વર્ણન કર્યું છે. પહેલી મંઝિલનું 
નામ '“'નફસે અમારા'' છે જે ઈન્સાનના સ્વાભાવિક અથવા પ્રાકૃતિક હાલત છે, અને ઈન્સાનના અંદર 
છુપાએલી પશુવૃત્તિ છે જે તેની કુદરતી વાસનાઓ દ્વારા તેના ઉપર કાબુ ધરાવે છે, બીજી મંઝિલનું નામ 

“નકસે લવ્વામાહ' છે જે ઈન્સાનની વિચારોને જાગુત કરે છે, ઈન્સાનના મત માનસને જમાવે છે, બેદાર 
કરે છે, દુગુણો તથા પાપકર્મીથી સાવધાન કરે છે, વાસનાઓ તથા વિષયોથી ખબરદાર કરે છે. આ 
મંઝિલ ઉપર પહોચવા માટે ઈન્સાનને વિષય વાસનાના બંધને।ને તોડી નાપ્ખી બેહદ શ્રમ ઉઠાવવો પડે 
છે. આ મંઝિલ ઉપર પહેંચતા માનવની માનવતાને પરિસ્થિતિ ઉપર કાબુ મળે છે, અને અહીંથીજ ત્રીજી 
અને આખરી મંઝિલનું નિ્મીણ થાય છે જેને *નકસે મુતમઈન્ના' કહેવામાં આવે છે જે “રૂહાની મંઝિલ 
છે. અહીં પહેીંચતાંજ ઈન્સાને સારાનરસાનેો વિવેક કરવાની શકિત મળે છે અને તે અવળે માર્ગે જવાથી 
સાવધ થઈ જાય છે. જે પોતાના પાપાચરણોાને। હિસાબ દેવાની ઈન્સોનની જવાબદારી ન હોત તો ગુનાહ 
કરવા ટાણે ઈન્સાનનું અંત:કરણ શા માટે ડૅખતું હશે? આ ત્રીજી મંઝિલ ઈન્સાનના રૂહાની વિકાસ 
તથા સિદ્ધિની ઉચ્ચત્તમ મંઝિલ છે જ્યાં ઈન્સાનના આત્માને સંતોષ તથા શાંતિ મળે છે અને આ મંઝિલ 
ઉપર પહોંચનાર જીવ દરેક નાકામીઓ તથા દેષાથી વિમુકત થઈ પોતાના સર્જનહારના શરણમાં આવી 
જાય છે. (ઈસ્લામી સિદ્ધાંત દર્શન) 


૮૨૧ 


સૂરાહ ૭૫ અલ -કિયામાહ પારો ર૯ 





શું મૂકાં આવ્યો છે, તે સર્વ તેને તે દિવસ જણાવી 5૦4% 
વાવ ઝે ઊં? 08 
ટેવામાં આવશે. 
સડ ક્ષેડ ૧૬ જન નિ ક ર 
ખડ કા ૧1../2 **!1” ??(7”૦ ન. 
૧૫. બક્ક ઈન્સાન પોતેજ પોતાના વિરૃદ્ધ સાક્ષી 9ટક્કવ૧-ક*કહહડાઈડ%ક 
ક “"* “હ “-_“% ન “7૬6 
૧૬. જે કે તે ઘણા બહાના આગળ ધરતે। રહે છે. ૦૭52૫૨૦ (૦ 92 
૧૭. (હે નબી) તું આ વહીને યાદ કરી લેવાની ક. કઝ ઝાક 2.૦24 
તક ૧૦0 હક” ધ 
ઉતાવળ ન કર. ૦૬ઝ્ડાડકૃહ5 
ન “ડ્‌ “જ ૦ /.-:£-૮૭-૦- “ નનન 
' ૧૮. બેશક, તે યાદ કરાવવાની અને વાંચી 6૬છા;5૧૯ ૭૫5૮ હં 
સંભળાવવાની જવાબદારી અમારી છે. ક 
“* ક “હ % “; મ 1 9 ક 3 41૨ 4[4 
૧૯. અને જ્યારે અમે પઢીએ ત્યારે તું ધ્યાનપૂર્વક 9409» હ ૧૩,૩38 
સાંભળતો રહે. કઈક 29 
ક ૦વ૧૦ઇ.ઇત4ડહઠા ૬5 
૨૦. પછી તેને સમજાવી દેવાની જવાબદારી ધ નાં 
ર જ 9 ૦ ૭ ર ક? 2, 9-ન્ત_ 
બમારી છે. પ ૦૧15૫0 ૭6#%ં. 
ર૨૧. બલ્ક, (હે લોકો) તમે દૃન્યવી જીવનના કા 
જિ 4... નન 
ચાહનારા છા. 9૭45168564 » 
રર. અને આખેરતરથી બેપરવાહી કરે! છો. લેટ: િ્‌ડુડ 5%? 
ર૩. તે દિવસે કેટલાક ચહેરા તેજસ્વી હશે, બિ શર્ટ. 
ક “૧ નજ જ" ૪ "૬.1. રે 
ર૪. (અને ઉત્સાહથી) પોતાના રબ તરક જોઈ 95 વિધિ હર કહું 
હ્યા હશે; 
ઓ ક ર ક્ટ “ “ડ્‌ “ તૂ 2૬ દડ ”#* 527974 
રપ. અને કેટલાક ચહેરા તે દિવસે નિરાશાભયી 5૭૪ ષકથ્કટ ૪૯9» 
હશે, & ન ## # 9 
"“% 5“ ૧ ક લ હન રટ 9 ષ્ટ 
ર૬. અને તેમના ઉપર બરડા ભાંગનારી આકત ૦586૪ ઝાઈ 
ફર ર ૭ ૦ ર ૧ 9. નટુ નરન 
આવી પડવાની ચિતામાં ડૂબેલા હશે. “01611 છડ જ 
૨૭. જ્યારે (મરનારના) જીવ ગળામાં આવી * 
અટકી જાય છે, 
૨૮. ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે કોઈ મંત્ર” ી કા 
જાણનારે છે? 5 
ર૯. અને મરનારને ખાતરી થઈ જાય છે કે જ 29 9ઝ# ઝક 
"ટ જ 96કા | જ ધ કફ હ 
[વિદાયની ઘડી આવી પહેંચી છે; «14ડાહક 
૦. ત્યારે (દુ:ખથી) પગની નાડા એક 4 3400 ૬(૮1।, 5૮ 
દ (દુ:ખથી) નાડો એક બીજા ઇડ્ાડદ (હ; 


ઉપર ચડો જાય છે. 








ફુ 


ર. તે ગુનાહો કર્યી જે કરવાના ન હતા અને જે નેકીઓ કરવી જોઈએ તે ન કરી. તેની ગકલતેો। તથા 
તેની બદઆમાલીઆનેો હિસાબ તેને દેખાડવામાં આવશે. 

૩. અંતિમ ઘડીએ મંત્રોચ્ચાર કરનારા તથા જાદગરોની મદદ વડે મૃત્યુને આવતાં અટકાવવાની 
કોશિશ કરતા રહે છે. 


૮૨૨ 


સરાહ ૭૬ અલ -દહર પારો ૨૯ 





૩૧. તે દિવસે તારા પરવરદિગાર તરક ઉકત્ઝા કાનન બ હં 
સૌધારવાનું છે. (રકુઅ-૧) 

૩૨. કારણ કે તેણે ન (સત્યને) માન્યું ન નમાઝ હે/254હ 
પઢી: » ૧27% 

૩૩. પરંતુ (સત્યનો) અનાદર કયી અને પીઠ ધન જ કેક 
કરવી: ઉહ5કકતીડ્ડ 8355 

૩૪. અને પોતાની ઓલાદ તરક અકડાઈથી પી 
મ ૦906હાં 1 

૩૫. 'તારા ઉપર અકસોણસ છે! કરી અકસોસ છે! ન 

૩૬. “કરી અકસોાસ છે તારા ઉપર! કરી ૦૭ 
અકસોસ છે!” 

૩૭. શું ઈન્સાને એમ ધારી લીધું છે કે તેને પ કી 
કરજમુકત કરી એમજ જવા દેવામાં આવશે? છછ” શરબયડપ્રાહ્ડા 

૩૮. શું તે (ગર્ભમાં) પાડવામાં આવેલું 50 માત્ર ટક વડાડહાઈડી 
પ્રવાહીનું એક ટીપું જ ન હતો? ઉઝહુઝડ્ટ 

૩૯. પછી તે થીજ્યો, જેને (અલ્લાહે) આકાર જેઠ્ડંડ ડડ વકદ હઈરર્ડ 
આપી પૂણતાએ પહેીચાડયો. 5 જજ 

૪૦. પછી તેમાંથી તેણે નરમાદાની જોડીઓ 697 ઝાહ્હીવર્ડક્ડ 
બનાવી. 5૦.” «: 

૪૧. શું આવું કરનારમાં મૃતદેહોને સજીવન કેળની દિગઈવકયાહ્ી 


કરવાની શકિત નથી? 





અલ -દહર 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭-ક#હુ-*9૫4પક-૩ 
દ્યાવંત છે. પી 
ર. બેશક ઈન્સાન ઉપર એક એવો સમય હતે ઈદક,ક4 હ હ્ઝઝ્રા૭હતંડ 
જ્યારે તે વર્ણન કરવા લાયકજ ન હતો. ૦૪૪03 €-4 દ 


શ ર ક. 
૩. અમે ઈન્સાનને વીર્યના મિશ્રણથી પેદા કયી દરઈકજાડડ ડ્ડાઇઝહઇડગ્રાધડ [ઇં 

૪. ઈન્સાનને પોતાની તંદુરસ્ત તથા શિક્ષિત ઓલાદ ઉપર માન હોય છે જેથી તે પોતાને કોઈપણ 
મુસાંબતર્થી સુરક્ષિત સમજે છે. 

૫. આ પામર જીવ એક તુચ્છ પાણીના ટીપાંની ઉપજ છે તે ભૂલવું ન જોઈએ. 

૬. જેગે સર્જન કર્યાં છે તે વિસર્જન કરવાની પણ શકિત રાખે છે. માટે ઈન્સાને સાવચેતીથી ચાલવું 
જોઈએ. 


૮૨૩ 


સૂરાહ ૭૬ _અલ-દહર પારો ૨૯ 





હતો કે અમે તેની કસોટી લઈએ; જેથી અમે તેને જ. 
૦ "૧ ન ૧ ન ર નિ ન ** 7-”ન 
સાંભળતો, દેખાતો કયી. ઉઊપ્ન્ટ કર 2% 4 ડક 


ભ 


7 બેશક અમે તેને (યોગ્ય) માર્ગ દેખાડયો. પછી છ મ્ય 4૭8! 
ભલે તે આભારવશ થાય કે નાશુક્રે બને. 
૫. બેશક અમે કાકરોા માટે બેડીઆ તથા 454593 [46 ઇાઉ 
લોખંડના તોક અને ધગધગતી આગ તૈયાર કરી છે. આ 
૬. બેશક સદાચારીઆ કપુરની ખુશ્બુવાળા પીણા સ ાઇયાઇાઇાં 20:9૭ 


પીશે. હ ૪ 
૭. તે ઝરણામાંથી, જેમાંથી અલ્લાહના બંદા પીતા 2595 


હશે, અને તેઓ ચાહશે ત્યાંથી (સતત) ઝરણાં બિનિકિિ તુ ગકૃવ્ઝડ “૪ 
વહેવડાવતા રહેશે. ડે ન વા કાકા £27 
૮. જે લોકે પોતાની માનતાઓને ” ? પૂરી કરેછે. 5-૭5૭ઉ૪ક્ડ ૭૭56૬5 ્ડ)ઇ ડઝ 
અને તે દિવસર્થી ડરતા રહે છે જે દિવસનો ત્રાસ કાક 
સર્વવ્યાપી હશે, ૦5 
૯. અને જે લોકો અલ્લાહની પ્રીત્યર્થે માહતાજે, ઇદ: 2 પ્કરધાઈ। ૭3 
તયીમોને અને કેદીઓને ખવરાવે છે. અ ધિ 


જજ 


૧૦. (અને જે કહેશે) “અમે તો માત્ર અલ્લાહના જત્ર-કાર્ક 
ખુશન્‌દી ખાતર ખવરાવીએ છીએ. ન તમારાથી ?? 5૦ 45 ઝ%15 ઈ) 
વળતર ચાહીએ છીએ, ન તમને અમારા એહસાનમંદ દઉડર્વ કેન્ર! શક ક 
બનાવવા ચાહિએ છીએ. ઊરદ કષ 

૧૧. “અમે ખરેખર અમારા રબ તરકથી મ બા ક 
આવનારા તે ભયાનક અને દુ:ખદાયક દિવસનો ડર ન 59205 જડ 


રાખોએ છીએ.' 2 ₹4૬૦:૦ડાડ૬૬ક 125 
૧૨. તે લોકોને અલ્લાહ તે દિવસની આકતથી ઝન્ડડક 2935૭ 
બચાવા લેશે, અને તેમને ખુશી તથા સુખચેન અર્પણ ઉઇ455 
કરશે. 
૧૩. અને (દીન ઉપર) દ્રઢતાપૂર્વક કાયમ બ્ક્ઝ્ છા તદ 
રહેવાના બદલામાં તેમને જન્નત તથા રેશમી પોષાક કકક 
અર્પણ કરશે. (ઉ૩ડ5 હઝ દ્ડહઈક 
૧૪. જ્યાં તેઆ આસનો ઊપર અઢેલીને બેઠા હાજ "ક્ઝઝડ 


હશે, તેમને ન વધારે તાપ લાગશે ન ટાઢ. નુ 
ન સ્ટ. જ. ચ જ “પ 1 9૬7” ૮. 
૧૫. તેમના ઉપર (વક્ષાનાો) છાંયડો હશે જેના ૦ર ની 59 હર્લડ કડુ ડડ 2. 


ફળાનાં ઝૂમખાં તેમની પહેંચ સુધી લાવવામાં આવશે. 


૧. “માનતા' અર્થાત કોઈ કામ સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધીની બાધા રાખવી અથવા કોઈ સફળતા લાભ 
મેળવવા ઉપર દાન ખએરાત કરવાની નિયત અથવા પ્રતિજ્ઞા કરવી. 


૮૨૪ 





સૂરાહ ૭૬ અલ -૬હર 


૧૬. અને ચાંદીના વાસણોમાં તેમને પીરસવામાં 
આવશે, તેમજ પારદર્શક પ્યાલાઆ(માં પણ). 

૧૭. જે પારદર્શક ચાંદીના હશે જે તેમની 
જરૂરીયાત પ્રમાણે ભરેલા હશે. 

૧૮. અને ત્યાં તેમને પ્યાલામાં શૂંઠવાળું પીણુ 
પાવામાં આવશે. 

૧૯. જે ત્યાંના સલસબીલ નામના ઝરણાનું હશે. 

૨૦. અને સદા યુવાવસ્થામાં રહેનારા યુવકો 
તેમની સેવામાં નીમાએલા હશે, જે તને ચોતરક 
[વિખરાએલા મોતી જેવા લાગશે. 

૨૧. અને જ્યાં પણ તું નઝર કરીશ ત્યાં તને 
ને'મતોના અને એક (રૂહાની) સલતનતના દર્શન 
થશે. 

રર. તેમના ઉપરના વસ્ત્રા બારિક લીલા રેશમના 
અને કિનખાબના હશે અને તેમને ચાંદીના કંગન 
પહેરાવવામાં આવશે. અને તેમનો પરવરદિગાર તેમને 
પીવા માટે પવિત્ર પીય આપશે. 

ર૩. (તેમને કહેવામાં આવશે) “આ તમારે 
બદલો છે અને તમારી મહેનતની કદર છે.' 
કરવામાં આવે છે. (રુકૂઅ-૧) 

ર૪. (હે રસૂલ) બેશક, અમે કુરઆનને તારા 
ઉપર થોડું થોડું કરીને ઉતાર્ય છે. 

રપ. માટે ધીરજપૂર્વક તારા પરવરદિગારના, 
(નણૈયની રાહ જો, અને કોઈ પાપી અથવા નગુણાનું 
કહ્યાં, ન માનજે. 

ર૬. અને સવાર સાંજ નિત્ય તારા 
પરવરદિગારનું નામ સ્મરણ કર. 

૨૭. અને રાતની ઘડીઆમાં (તેના ચરણોમાં) 
સિજદો કરતો રહે અને મોડી રાત સુધી તેની બ્લંદ 
શાનની તસ્બીહ કરતે રહે. 

ર૮. નિ:સંદેહ આ અલ્પજીવી દુનિયાની 
ઝિદગીનાો મોહ રાખનારા તેમની સામે આવનારા 
ભયંકર દિવસ પ્રત્યે બેદરકારી કરતા રહે છે. 


શ 


છ 
[આર 


૬ ૬-.-૦9-ન 


૦ગશ્ઝ્ક્૦ક 


રિ 


પારો ૨૯ 





“ન 


નિ ક્કડ્ટકૂંડઇ# ઝડ પક 


2 


65 


%2,% “55 


હ 


52 પડ ક્ઝકહ્# જાઝ 


હાઈ ડઇઇદઉઝઠક્ડ દન 


ઉહ પટ 
મ્ર્ડ જ: ૫૭99 


9૦ 


7-4 ? 
5? *”૦”9૬74 % 22, 
(“15 


ઈન્ડ ડકદ-ડ 274? - 


4 ૮7૪૬૬૮: 


ડઇ%ડ૪65 


ક ૭ 


5 પ5૫% 
છછ્કણ, ન્ટ ભ્ઈ્નન્- દહ 


ઠંઇડઇ૬ડડઇા૬/ઇડ#૪ છી 


નત 222 


જ્જ 


ઉપરા હડડદાંઇ૬ ઠં 


22 


2ણ 25 હ55હ) ઝાત 


227 
4- 


હ નન ન? 


ઠડક 


ઝે 


-₹ 4 97ન 


1) 


૯54 05174 


8 કઇ નુ 


ઝેન ભાઈ. ન ?74-#ન4ન 


99૯2-52» વાઝ 


તિ 


ન2# 7 ષ્ત્્ટ્જ 


બક." * 926) 
છ્ડ્ક કા 


ર. કુરઆને મજીદનું ઊતરાણ ર૩ વષના ગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે થયું હતું જે ધીમી ગતિ 
પાછળ બે ખાસ હેતુ હતા. પ્રથમ, તેનાથી મોમિનાને શીખખવા ઉપરાંત યાદ રાખવા તથા તેની નસિહતોને 
પોતાના જીવનમાં ગ્રહણ કરવા માટે પ્રતો સમય મળી જતો, 
ઈમાનને તથા તેમના ઈરાદાઆને બળ મળતું કારણ કે તે ગાળા દરમિયાન કુરઆને મજીદની ઘણી 
આગાહીઓ પૂરી થતી જોવાના પણ તેમને મોકો મળી જતો હતે. 


૮૨૫ 


બીજુ, બદલતા સંજોગોમાં મુસ્લિમોના 


| 


સૂરાહ ૭૭ કિર ડડ ધ: 


૨૯. અમે તેમને પેદા કર્યી હતા અને અમેજ 
તેમને શારીરિક બળ આપ્યું; અને જ્યારે અમે ચાહિએ 
ત્યારે તેમની જ્ગ્યાએ તેમના જેવાજ બીજા લાવી 
શકીએ છીએ. 

૩૦. બેશક આ એક નસિહત છે, જેની દ્રારા જે 
ચાહે તે પોતાના પાલનહાર તરક જવાને રસ્તો લઈ 
શકે છે, 

૩૧. અને તમે એવી આશા તોજ રાખી શકશે 
જો અલ્લાહ ચાહતો હશે! ખરેખર અલ્લાહ સર્વ 
જાણનારે છે, હિકમતવાળેો છે. 


૩૨. અને તે જેને ચાહે પોતાની રેહમતમાં દાખલ 


કરે છે અને ઝાલિમો માટે (તે) તેણે દુ:ખદાયક : 


અઝાબ તૈયાર રાખ્યો છે. (રક્અ-૨) 


પારો ૨૯ 





દપઇકાઇક ભડ ઉ.ડડગ્હઈકડ્ડ 


નાણા 


વઝવાકઉહ્ડજજફટ૭] 


કઇક 


તન 


5 # ૭ બ 
16] 214 દજયાજીડકઉઇ 


હં: # 1791 
હૃ ૮૦ સફ 


451લ#વડકટુદઉડ૭ 5 


ઉંછ્ઝાઉાદ શ હ 





અલ- મુ રસલાત 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. તે (કરિશ્તાએ)ના સોગંદ જેને ભલાઈઓ 
આરપી મોકલવામાં આવે છે, 

૩. (અને) પછી તેઓ પૂરતા બળથી ધસારો કરે 
છે. 

૪. અને (તેના સોગંદ) જે (સત્યને) પૂરી રીતે 
ફેલાવી દે છે, 

૫. પછી તેઓ (ભલાઈ તથા બૂરાઈને) સંપૂણ 
રીતે અલગ કરરી નાખે છે; 

૬. પછી તેઓ નસિહતને (દૂર સુધી) પહેચાડી દે 
છે, 

૭. (કેટલાકને ક્ષમા અપાવવા માટે, કેટલાકને) 
ચેતવી દેવા માટે. 

૮. બેશક, જેના તમને વાયદો આપવામાં આજો 
હતો તે આર્વીનેજ રહેશે. 


૮૨૬૨ 


જાડ 
છાશ્ાનક 
હાઇડ 0 
કરાઇ 
૦ઉહ્ડ ક 
બન 
૦5 21637 
615૭૩» ઈક) 


સરાહ ૭૭ અલ -મરસલાત 


૯. ઝ્યારે તારા નિસ્તેજ!') થઈ જશે. 

૧૦. અને ખ્યારે આકાશ ચીરી!) નાખવામાં 
આવશે. 

૧૧, અને બ્યારે પર્વતોને (રજકણોાની જેમ) 
ઉડાવી દેવામાં આવશે. 

૧૨. અને જ્યારે રસૂલોને નિશ્ચિત સમયે (સાક્ષી 
માટે) લાવવામાં આવશે-- 

૧૩. તો! (જાણે છો કે) આ સર્વ ક્યા દિવસ માટે 
મૂલ્તવી રાખવામાં આવ્યું છે? 

_ ૧૪. બેશક, કેંસલાના દિવસ માટે. 

૧૫. અને તું શું જાણે કે કૅસલાના દિવસ કેવા 
છે? 

૧૬. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે. 

૧૭. શું અમે પહેલાંની કોમોનો વિનાશ ન કર્યી 
હતો? 

૧૮. હવે પાછળ આવનારાઆને પણ અમે તેમની 
પાછળજ મોકલાવશું . 

૧૯. ગુનાહગારે। સાથે અમે આવી વર્તણૂક કરીએ 
છીએ. 

૨૦. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે. 

૨૧. શું અમે તમને એક તુચ્છ પ્રવાહી 
(પાણી)માંથી પેદા નથી કયી? 

ર૨. અને અમે તેને એક સલામત સ્થાને, 

૨૩. એક નિશ્ચિત સમય સુધી (ન રાખી મૂકયું 
હતું )? 

૨૪. આવી રીતે અમે પ્રમાણસર ઉત્પન્ન કરતા 
રહ્યા, અને અમે કેવા ઉમદા પરિસાણ નક્કો કરનારા 
છીએ. 

રપ. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે. 


પારો ૨૯ 


૩.7 ૧34272₹€0610117124 
બગ્ઝ્ઝટા૬01313 
૪ 2-2 2 
રતિ ડી 


ધ? 2799 


૦૩5૭-1114 





9દ્રગ્ડઠઝહા, ઈ 
૦્વ્દ્ર્#ડઃ 
૦હ્ક્ઝાશ્્ 
બેદ્કહટ#ઝાદઝી 
છઠ્ઠ ડડ 
બેા્ડ,ઝક ળં 
૦૭૫૭-5454; 


9૦ ૭૦ નન્રકુ 





૧. તારાઓનું અદ્રષ્ય થવું અરબ લોકોમાં અપશુકનિયાળ ગણવામાં આવતું . 


ર. જ્યારે દૂનિયા ભપર ભયંકર આકતેો આવી પડશે. 


૮૨૩૭ 


સૂરાહ ૭૭ 


૨૬. શું ધરતીને અમે સૌને (પોતાની અંદર) 
સમાવી લેવાના લાયક નથી બનાવા-- 

ર૭. જીવતા તથા મરણ પામેલાઓને? 

૨૮. અને એમે તેમાં ઊંચા પર્વતો ખોડો દીધા 
અને તમને પીવા માટે મીઠું પાણી આપ્યું. 

૨૯. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે. 

૩૦. (તેમને કહેવામાં આવશે) તે (અઝાબ) તરક 
ચાલો જેને તમે ખાટો ઠરાવતા હતા. 

૩૧. (અર્થીત) તે ત્રણ(3) શાખોાવાળા આળા 
(છાયા) તરક ચાલો. 

૩૨. “જે ન તો ઠંડક આપે છે અને ન તો 
દાજવાથી તે બચાવે છે? 

33. જે મોટા કિલ્લાઓ જેવડી જવાળાઓ 
ઉછાળે છે, 

૩૪. કે જાણે પીળા રંગના ઊંટો ન હોયઃ 

૩૫. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે. 

૩૬. આ તે દિવસ છે જ્યારે તેમનામાં કઈ 
કહેવાની શકિત નહિ હોય. 

૩૭. ન તેમને બહાના કરવાની તક આપવામાં 
આવશે. 

૩૮. તે દિવસ 
કરનારાઓની બરબાદી છે. 

૩૯. (તેમને કહેવામાં આવશે) “આ કેંસલાનોા 


અ 


દિવસ છે; અમે તમને તથા તમારા તમામ પૂર્વજોને 
એકઠા કરી લીધા છે. 


(સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 


૧ 


૩. આ “ત્રણ શાખોા'ના અનેક અર્થે! નીકળે છે. 


અલ -મુરસલાત 


પારા ૨૯ 





૦8૪૬59 ૬-1 
6ઉકદાડડા 
દ્રાદઝ્‌ ન ન્ડ “હુડાઈઉઝડદ 


ઉબા, ન 2. 
ટ 2 
ેષ્ર્યહ્ાડહ ૭5! 


દત 
ત” 2૦ 22૫૪૦2 # 4#. 


ટે 
૦ષ્ટ્્ાઠ#છ2»2%કઝ 


ન 20ર(- :“ન-ન 7 “#(-%/ 
ઉષ્્બેડ?ઝવપ્ક 
૯» 

ત્રિ રી “ડ્ર 

ફ્ન્ર 9 ન 

9ઝબ્ટકડ: 
»7-્ત્ર્ટ ક 72-7,ન! 

9૭ 24221૫42 
૧૭૩2૭545 ? 7 4 ન 2% 4” 
કપ 


રિ ૦ ”?97₹9% 


5 મ છુઝઇ- 
૦૯૦595 9# € 2 ન? 15% કે 





ને કે ૧ કૃ" ૦ 
ઈસાઈ ત્રતવાદ, “પિતા, પૂત્ર અને પવિત્ર રૂહ'નો સિદ્ધાંત અર્થીત “ટીનીટી*. 


( 
(ત 


(ચ) ભય, ગરૂર તથા ગુનાહપરસ્તી. 


ભાવના, ચિતન તથા વિવેકના અભાવને અંધકાર. 


બ) કાકરોને તેમની જમણા ડાબા તથા ઉપરના ભાગમાંથી સળગાવી નાખનારી આગ. 


સારાંશે, માનશસાત્ર (સાઈકોલોજી)ના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ઈન્સાનને દોઝખમાં ધક્લનારા ત્રણ ખાસ 
તત્ત્વા છે. સારાનરસામાં વિવેક કરવાની શકિતની ઉણપ, કામવાસના અથવા શેહવત પરસ્તી અથવા 
ગુનાહો તરક વલણ અને ત્રીજું મનોબળની વલ પાવરની ઉણપ. 


૮૨૮ 


સરાહ ૭૭ 


૪૦. “જે તમારી પાસે કોઈ દાવ હોય તો મારી 
વિરૃદ્ધ અજમાવી જુઓ.' 

૪૧. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે! (રુકૂઅ-૧) 


૪૨. પરહેઝગારે શીતળ છાયા તથા ઝરણા વચ્ચે હશે, 


૪૩. અને તેઓ પોતાના મનભાવતા કળા (ખાશે) 

૪૪. (તેમને કહેવામાં આવશે) 'તમે જે 
(નેકીના) કામો કરતા હતા તેના બદલામાં મોજથી 
ખાઓ તથા પીઓ.” 

૪પ. ખરેખર નેકી કરનારાઓને અમે આવાજ 
બદલે આપતા રહિએ છીએ. 

૪૬. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે! 

૪૭. (કાકરોને દુનિયામાં કહેવામાં આવશે) 
“ખાઈ લે। પીલે અને થોડી મોજ ઉડાવી લો, બેશક તમે 
મહાપાપી છો.' 

૪૮. તે દિવસે (સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે! 

૪૯. અને જ્યારે તેમને કહેવામાં આવે છે “નમાં 
જાઆ,' તો તેઆ નમતા નથી. 

૫૦. તે દિવસે (સચ્ચાઈના) ઈન્કાર 
કરનારાઓની બરબાદી છે! 

૫૧. તો (આ કુરઆન સિવાય) બૉજુ ક્યું કલામ 
છે જમાં તેઆ ઈમાન લાવશે? (રુકૂઅ-૨) 


અલ -મુરસલાત 


પારો ૨૯ 





૦%ઠ્ઠક્ય્ડ્ક ડડ કુ હડક 


4 


નશ 


ઈડર હ 
હ 
છેઠડઇજીકક 
છક્કા ડોડા 
૦9૦૭5 હહહ 
૭૦ ડ્રઝવડ 
9૭ક્ઇ્ક5। ડેઝ ક 


હ્દડડવૂ-4 નિક 
ઠક કા, જ 


ઉદબબયના “વખ -ડાનાણ હ હ કજ નલનકાતતાનઝનઇ્કન ઝતા ર-૦-૭તાઝડઝ૭ઝ૦૦૦૦૪૭૯૭૩૯૦૨૪૭૩૦૭૭૦૦:૩૪-૦-૭-૪૪--૦:૩:૭૦૦૦૩૭૯૪૦૦૩233₹5%5232-૭૭૦૪૫૭૭૦૭- ઝના ૦નઝઝડનઝઝયાજઝનાઝઝલઝા૪૦ઝાનલ#ડ૦૩૩૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-ઝાભાઝઝાઝન્સઝવાછી, 


(૪) જેમણે કુરઆન જેવી કમિલ કિતાબને ખોટી ઠરાવી, તેનો અસ્વીકાર કયી તે અભાગીયા જીવો 
સચ્ચાઇને સાંભળવાથી અને સીધો રસ્તો મેળવવાથી મહેરૂમ (વંચિત) રહ્યા. 


૮૨૯ 


સૂરાહ ૭૮ 





અલ-નબા' 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કુપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. આ લેકે એકબીજાને શું પૂછી રહ્યા છે? 

૩. તે મહાન અવસર વિશે (પૂછી રહ્યા છે), 

૪. જેના વિશે તેમની વચ્ચે મતભેદ પ્રવર્તા રહ્યો 


(7 


૫. બલ્કે, તેઆ જલ્દો જાણી લેશે. 

૬. અવશ્ય તેઆ જલ્દી જાણી લેશે. 

૭. શું અમે ઝમીનને પાથરણુ નથી બનાવ્યું? 

૮. અને (શું અમે) પર્વતોને ખંપાઆની જેમ 
નથી જમાવી દીધ? 

૯. બેશક, અમે તમને જેડાઓઆમાં પેદા કયાં છે. 

૧૦. અને અમે નિદ્રાને તમારા આરામનું સાધન 
બનાવ્યું. 

૧૧. અને અમે રાતને એક પરદા તરીકે બનાવી. 

૧૨. અને દિવસને અમે જીવનની પ્રવત્તિઆ માટે 
બનાવો. 

૧૩. અને અમે તમારા ઉપર સાત સુદ્રઢ આકાશ 
બનાવ્યા; 

૧૪. અંને અમે એક પ્રકાશમય દીવા (સૂર્ય પણ) 
બનાવ્યો. 

૧૫. અમે ભેજવાળા વાદળાંમાંથી પૃષ્કળ 
જળ વરસાવીએ છીએ, 

૧૬. કે તેનાથી અમે અનાજ તથા લીલોતરી 
ઉત્પન્ન કરીએ, 

૧૭. તેમજ ખીચોખીચ બગીચાઓ લગાવીએ. 

૧૮. નિ:સંદેહ ન્યાયના દિવસના સમય મુકર્રર 
થઈ ચૂકયો છે. 


અલ -નબા 


પારે ૩૦ 


૦ પડાટદ 
ઉઠઝ શ્કટ્કહડૂં 
ઉેહઝ્નન્નક 
9૦**5%ડ5 
9 છકી 
જોરિ કટુ તડ ક 
બા ૮177 
ઇળ ઉ ત વુ 
હાઇ 45 


શ,7 ક[1ત્ર?” “6.96 7977૬ 
ઊ186કું- 92 પ૪ 9 


ન્ડ 
હંઇઝઠ# ડડ) 





૧. કાકરે. 
ર. કયામતનો દિવસ. 


૮૩૦ 


સરાહ ૭૮ અલ -નબા પારો ૩૦ 








૧૯. તે દિવસે જ્યારે સર કૂંકવામાં આવશે, ત્યારે (શ 777 લ .? &। 5 54?” 2: 
""% પે સ ક વે હ ઊંઠ્ાકકાં 985 9%#દ ટડ 
તમે ટોળાબદ્ધ (કબરોમાંથી) નીકળી પડશો; ક 
ન ન “ * (3૩) ન 2 ૭,797 27(74 ન તિ 6% 
ર૦. ત્યારે આસમાનને ખુલ્લું મુકવામાં ઉંકાક્દાહડછ #ધિકાડ્ક્ક5 
આવશે જેમાં ચારે તરકથી પ્રવેશ થઈ શકાશે. સ 72૮. 4 
જ 7077” 24 (429 દ્રિ રી “૫/7 નૂ 
ર૧. અને પર્વતોને ચાલતા કરવામાં આવશે ૦ણા£કડ૪ ૫ાડકુ-5 
જ્યાં સુધી તે મૃગજઃ બની જશે. નશા “ટૃ.54: 4 
યાં સુધી તે મૃગજળ (સમા) બની શે 9 ફડક 
ર૨૨. ખરેજ જહન્નમ તાકમાં બેઠી છે. ક, 
ર૩. જે નાકરમાનેોનું રહેઠાણ છે. જઉ હાડા 
ર૪.જમાં તેઆ યુગોયુગ રહેશે. દ ક 
કડ «4 દક; ર51 
રપ. ત્યાં તેમને ન નિદ્રા મળશે ન પાણી, જરહકાં ડડ 
જ ક જ "જ ન ટશિત5%% કઝ “5292 7૪7 
ર૬. સિવાય કે ઉકળતું પાણી અને ઝખ્મોનું ઊરણ,-%512 5૭૭૭૭૫:% 
સિ પ્‌ 
ધાવણ, હવા [ દ્રિ 
છ જ “% દ " “૫ કે 2 4 ૧) 
ર૭. જે (તેમનો) કરણીઓનો યોગ્ય બદલો હશે. કો ક જ ત્ક્ 
ર૮. બેશક તેમને (કરણીના) લેખનો ડર હતે।જ છે ક કાક 
નહિ. ટિ ક # ?297,7 .22/%& 9 ?/જ 
"% "% ક“. , . “ડઝ ૭ 1 | 
ર૯. અને તેઆ અમારી આયતોને ખાટી ઠરાવતા છર ન કિ ન ણુ 
” ન્રજ 711 97: 
રહ્યા. _ ્‌ _્‌ 1 ઉરી ઉ કહ 2 
૩૦. બેશક, અમે આમાલનામામાં દરેક વસ્તુર્ન 251” ડ54&5 ૪: 
હિ ર ૧૧૫૫ ર ન્ન શ 47 કક 
નીધ કરી રાખી છે. 9"“ક-૯-૫2 
અ: - ભ... ૧૨, “પ ૨ ક જ જ ૬ (6... -, 22 “ “7 927979 । 
ડફ #, 79 “7૪*ક 2 [૦ “ર ૧ 
2૧. (અમે તેમને કહેશું) “માટે હવે (અઝાબ) જોર % 55% હ 
ચાખા (હવે તો) અમે તમારા અઝાબ સિવાય બીજુ ક. 
કઈપણ નથી વધારી શકતા.' (રુકુઅ-૧) છે! હક 
૩૨. બેશક પરહેઝગારે। માટે કામયાબી છે. ટજ ઉમઇડ 
૩૩. બગીચાઆ (છે) તથા દ્રાક્ષની વેલો (છે), બરન 
““ જ ને 9 “ જ જ 727 દવ 
૩૪. અને સદાયોવન ધરાવનારી યુવતિઆ છે. . જકાટાહ્ક્ાક. 2 
૩૫. અને છલકતાં જામ (છે). પિ ક 
૦ “%_“% જ *% ૦ “ [ક છદ 
૩૬. ત્યાં તેઆ ન બેહુદી વાતો સાંભળશે, ન હરા ઊ૭પ્કટૃપ્ખ્છે 9 
૦ ન ્રિષ્ન્ન્/ુ.દ્ર2/([૮#૦9* 277971 
અસત્ય સાંભળશે. ા જેર્૩ઝ5ા#૩૭ક-ડ5 





ન નઝ--૦-૦૫-૦ ભાડણનતચિ.. 


૩. તે દિવસે આસમાનમાં એટલા બધા નિશાના જાહેર થશે કે જાણે આસમાનમાં ઠેકઠેકાણે દરવાજા 
બની ગએલા જણાશે, જેમાંથી મોમિન માટે પુષ્કળ ને 'મતે તથા રેહમતે! વરસવા માંડશે અને ગુનાહગારે 
માટે તેમાંથી અઝાબ પડશે. 

૪. મોટી મોટી રાજ્યસત્તાઓઆ રેતીની રજકણોાની જેમ હવામાં ઊડી જશે. મોટા મોટા વિદ્ઠાના 
ઝલીલ થઈ જશે અને સત્તાવાળાની સત્તા, ઈલ્મના ઈજારદારો।નું ઈલ્મ મૃગજળ બની જશે જેમાં તૃપ્રિના 
અભાવ હોવાથી તે કેઈ પણ હેસિયત નહિ રાખતું હોય. 

પ. ઝખ્મોનું વહેતું પરૂ. 

૬. અલ્લાહના પ્યારમાં છલકતા રૂહાની પૌણાના પ્યાલા. 


૮૩૧ 





સરાહ ૭૯ અલ -નાઝિયાત પારો ૩૦ 








૩૭. આ તારા પરવરદિગાર તરકથી તેમની જેટિંડ રિત ઝતા 
ક જ બિ ન્વ નિ 


કરણાઓનું ઇનામ હશે , 
પિ “ “૧ “૧ ન ' કનુ[[77729 કકે ન્ન ઈ 
૩૮. જે આકાશે તથા ધરતી તેમજ તેમની વચ્ચે છુ-515#7ઈ 4 હ&95ડૃ»ન્‍્ઝાહ્ઠ 
જ કઇ છે તેના માલિક, તે રહેમતોને માલિક છે. તેને જાવ 7”. ૮154 
સંબોધન કરવાની તેમનામાં શકિત નહિ હોય, જફ 4૭૯5 
૩૯. જે દિવસે રૂહા તથા કરિશ્તાઆ હારબંધ હઠડ#૬ઉ્‌ત હદન | 251 ક દડ 
ઉભા હશે, ત્યારે કોઈ બોલી નહિ શકે સિવાય કે ર હ ક 
ક ચન ર 4% ૮ નિ નિ નુ 
કૃપાનિધિ પરવાનગી આપે અને તે પણ યોગ્ય વાતજ 214558 5૭-&146ડાડ% 
કરે. 
૪૦. તે દિવસ અવશ્ય આવીનેજ રહેશે, માટે જે છ. કાઈક 
સ 2) ર ૭« 164% ..1% 776૯૨311721 દ્‌ 
ચાહતો હોય તે પોતાના પરવરદિગારનું શરણ મેળવી “56 રકકક્ટાહી3 
"% ન ! 
લે. બ્તીઇ 
૪૧. બેશક, અમે તમને નજીકમાં આવી રહેલી ન 
જ ૦ - સ ક 79721712797 794૬૦ 4 દ ૧7 ?9&₹9 7ર 
એક ભયંકર શિક્ષાની ચેતવણી આપી દીધી છે, જે 555% 54 કાપડ 55૭ છી 


ક જો 





દિવસે ઈન્સાને પોતાના હાથે જ આગળ મોકલ્યં હશે તે દ ૪%?“ ળી 278:₹'7 2૬૬૬ / 
સ્ક “% “ “ જ ફર દ ટ શજી ક સન ડે જ 
તેને જોઈ લેશે, અને ઈન્કાર કરનાર (હઅએરતથી) ઉ્ન્ઝ્ 7 પ» 28%હ્૦૫ડઉ હું 
બોલી (કેટરી જે હું ધૂળજ રહ્યો હોત તો સારં 
૬12૭ ફો 
હતું. (રકૂઅ-૨) 
ટડ 93.52 
અલ -નાઝિઆત 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 411 261] ૪ 9 
ર ટ ૦૦-ટ્ટ#હછુ-કદ્રાત-કે 
દયાવંત છે. જી પી 
ક ન્ડ 227 મ ૦૪147 
ર૨. લોકોને (ઈમાન તરક) ખેંચી જનારાની 0ઊ8હ્નક્ડ3 
કસમ. 
૩. અને મઝબૂત બંધનોમાં બાંધનારાની (કસમ ૩૦૮2૮ _।' &ર 
ફા લોર્ડ હૂડુકંઉક 
૪. અને ત્વરીત ગતિએ હવામાં જે સરકતા રહે છે 
“ . 7(9- ક 
(તેમનીકસમ); છડ 
પ. પછી તેઓ (એક બીજાથી) આગળ નીકળી સ 
જતા હોય છે, છપદડડહ્ટર્ાડ 
૬. અને તેમને સૉપવામાં આવેલી *,%9₹# 1.7? 
( છ ્ગ્ઝંખ્ઝાક (“૦5 


જવાબદારીને નીભાવતા રહે છે, 


સ. --" 








૭. જો મેં જન્મજ જ લીધે હોત તો સારું હતું. 


૮૩૨ 





સરાહ ૭૯ અલ-નાઝિયાત પારે ૩૦ 
૭. પછી (તે દિવસ આવશેજ) જ્યારે (પૃથ્વી) હવ: । ાર્યસ્ઝથક 
કપી ઉઠશે, ન 
૮. અને બીજો (ઝટકો) આવશે, કાજ” 
૯. તે દિવસે હૈયાં થરથરી ઉઠશે. પ 
ઊડ ઈઝ ડ સ 


૧૦. (પાપીઓઆની) આંખો નીચી ઢળેલી હશે-- 

૧૧. તેઓ કહે છે 'શું અમે પહેલાં જેવી હાલતમાં 
પાછા ફેરવાશું ? 

૧૨. “શું અમે કોહી ગએલા હાડકાં (ના રૂપમાં) 
હશું તો પણ? 

૧૩. તેઆ કહે છે “આવું પાછું ફરવું તો બેહદ 
નુકસાનકારક થશે' 

૧૪. ત્યારે માત્ર એકજ પુકાર થશે. 

૧૫. સઘળા ખુલ્લા મેદાનમાં (આવી જશે). 

૧૬. (હે રસૂલ) શું મૂસાની હકીકત તને પહેંચી 
છે? 

૧૭. જ્યારે તેના પરવરદિગારે તેને તુવ્વાની 
પવિત્ર ખીણમાં સંબોધન કર્યાં (કહ્ય) . 

૧૮.*તું ફિરઆન તરક જા, તેણે નાકરમાની 
કરી છે 

૧૯.* અને તેને કહે કે જો તને પવિત્ર થવાની 
ઇચ્છા હાય, 

ર૦.*તો હું તને તારા પાલનહાર (તરક 
જવાનો)ને માર્ગ દેખાડું કે જેથી તું તેનાથી ડરે.” 

ર૧. અને તેણે (કિરઓનને) મોટી નિશાની 
દેખાડી, 

ર૨. પરંતુ તેણે (તે નિશાનીને) ખાટી ઠરાવી અને 
નાકરમાની કરી. 

૨૩. પછી, તે (મૂસા વિરદ્ધ) ચાલ ઘડવા માટે 
[વિમુખ થઈ ચાલ્યો ગયો. 

ર૪. અને તેણે (પોતાની) કોમને ભેગી કરી 
એલાન કર્યો 


૧. આ આયતમાં ટૂંકમાં પૂરી થનાર આગાહીના ઈશારા છે કે કાકફરે તથા અલ્લાહના પરહેઝગાર 


ઊશડડઉ 35 ૦ 
મ... 32, ડુ 929 ૦ #”7 
જક્કહ]હુંડકક્ઝઉ-:ડકક 
ઉડ દાઇ. (15) 4 


૮ 


હઉ છદં ઉ લન્ડ 


"ર ત દૃ “૧ના ત્રિ 
9૪5 કઝ હ ઈની, 


છકડા કક. 


તન 


” ૨ 9% # નિ ક 
કાઈ 


જ 


છ્દ્ હ્ય; 55 ત વંરગઈ3) 
ક છ નઇ” 


ષ્ષ્ટ 


નાઈ 
ના 


$# “ન ન કજ્દ્ર 
ઉત્ગ5 હ 
લ? 97 //97-% 


મા ઝગ 
ક્ય ગવ્ડત્ડ્ક્હ ન્ન # «*. 


બંદાઓ વચ્ચે થનારી ભૌષણ જગમાં સચ્ચાઈની ફતેહ તથા કાકરોને પરાજ્ય થનાર છે અને કાકરેોની 


સત્તા સદા માટે નાબુદ થઈ જવાની છે. 


ર. કાકરો એક બાદ બીજા પરાજ્યથી તેમને આખેરતમાં મળનારા અઝાબની ચિંતામાં ઘેરાઈ જશે. 


સૂરાહ ૭૯ 


શાકે... 


અલ -નાઝ્િયાત 


પારે ૩૦ 





“હું તમારો પાલનહાર છું, સવેથાં 


59” 


રપ. કહ્ય, 
ઉચ્ચતર છું.” 

૨૬. અંતે અલ્લાહે તેને આખેરતના તેમજ આ 
દુનિયાના અઝાબમાં ઝડપી લીધે. 

૨૭. બેશક આ ઘટનામાં અલ્લાહના ડર 
રાખનારા માટે એક બોધ છે.' (રુકૂઅ-૧) 

ર૮. શું તમારું સર્જન કરવું મુશકિલ ”છેકેતે 
આકાશનું જે તેણે બનાવ્યું છે ? 


હ 


ર૯. જેને તેણે વવવસ્થિત રીતે અદ્ધર ઊંચકી 
રાખ્યું છે. 

૩૦. અને તેની રાત અંધારી બનાવી છે, જેમાંથી 
દિવસને! ઉદય કયી; 

૩૧. અને સાથે સાથે ઝમીન પાથરી છે. 

૩૨. જેમાંથી તેણે પાણી તથા ઘાસચારો! ઉત્પન્ન 
કયી, 

૩૩. અને તેણે પર્વતોને તે તેમાં કાયમ કયી. 

૩૪. (આ સઘળું) તમારા પશુઓનું તથા તમારું 
પોષણ કરવા માટે છે. 

૩૫. પરંતુ જ્યારે તે ભયાનક બરબાદી આવી 
પહેચશે, 

૩૬. તે દિવસે ઈન્સાનને (દુનિયામાં) કરેલું 
સઘળું સાંભરી આવશે, 

૩૭. અને જોનાર સામે જહન્નમ ખુલ્લી 
મૂકવામાં આવશે. 

૩૮. પછી જે હદ બહાર ગયો હશે, 

૩૯. અને જેણે આ દુનિયાના જીવનને પસંદ 
કયું હશે. 

૪૦. તેનું ઠેકાણુ બેશક,ધોઝખની આગ હશે. 

૪૧. પરંતુ જેણે પોતાના પરવરદિગાર સમક્ષ 
ઉપસ્થિત થવાનો ભય રાખ્યો હશે અને જે 
મનેોવિકારથી પોતાને બચાવતેો રહ્યો હશે, 

૪૨. તેનું રહેઠાણ અવશ્ય, જન્નત હશે. 





૦૦9955૮ 


હઈ#ક૯5 


હ&ડકફઉહક 

જ%હાજાક્તક 

બ્ત્ડ્ કઇઝલાકડડી 
6૯ ઉડા ણદડડાડડડા 

ઉડ “2 જિ 
કટાઇ ઈ 

ના હાડ ૭5 ૪%4 

ર ઉનક. 

ક્ાડિનયીઈ 

દા “કરીંદછક 

હટ વઇાડુકેદડઉ 

ટક ડ૬ઇડડઝકડ૬ડ 

છછ કક્હ્ઝ575 

સિમિત 52 

૭08 ઝીંક 

જજ ઇહાડા 

કડન્ડઉફટક 
હારો 
છા ૭૬૬ ડા 


જપે 


ફેક 


૩. આ બાર આયતેોમમાં હઝરત મૂસા (અ) સામે બંડ પુકારનાર કિરઔનના ઘમંડને તોડનાર- 
અલ્લાહની હસ્તીનો અંદાજ આપવામાં આવ્યો છે જે દરેક સત્યના વિરોધીઓ માટે એક દાખલા 3પ છે. 
૪. આ આયત પછીનો છ આયતોમાં અલ્લાહની શકિતને પરાવા આપવામાં આવ્યો છે. 


૮૩૪ 


સૂરાહ ૮૦ આબાસા પારે ૩૦ 








૪૩. તેઓ તને પૂછે છે 'તે ઘડી કયારે આવવાની 


ક” [૭ ન (57 **” « # “ન 7/#.,- 
છે?' ક-૭#ડઊદડ્રાડાહયાઉડડુ 


૪૪. પરંતુ તેના વર્ણન સાથે તને શું સંબંધ છે? 


ઠક # ઉ ક #9“ /7ક 
મ કો ન ન %૭૬ઝ હડક 
૪૫. તેનું અંતિમ જ્ઞાન તો તારા પરવરદિગારને ન ટેખ્ટપ્કકક 
દે “ 77 “૫ 

વ જપ૬૦૯ઝઝછી 
૪૬. તુ તો માત્ર ચેતવનારો।જ છે કા. ઝડ 2422 
ડ્‌ સે ક - ર ક્રૂ નર્‌ છરે આજુ, (* ક ઈઝ 
૪૭. જે દિવસે તેઓ તે (ક્યામત)ને જોઈ લેશે, , હડ ક 

૧% 9% “૧% ૦ “૧% થ્‌ 9 ૧૧ ૫ કે #., ર ની નુ ક જ કિ ક ન 
તો તેમને એમ લાગશે કે જાણે તેઆ એક સાંજ અથવા 91૧8 _ડૂટ ઝં] ૪ ઇક ગક 


એક સવાર પૂરતાંજ (દુનિયામાં) રહ્યા હતા. 


₹(. 152 #? 
(રકૂઅ-૨) . ઉડે હુ 





આબાસા 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૦-કકઇાહુ્ન ડં! ૦-૧ 
દયાવત છ. ર ર ૧ / પી. નન 
૨. તેણે ભ્રકુટી ચડાવી મોઢું ફેરવી લીધું 1 બઈ» 


૩. કારણકે તેની પાસે એક આંધળા આવી ચડયો. દ 97 વ િ.?1 

“% “ડ્‌ “* * ર 
૪. તને શી ખબર કે કદાચ તે પાક થઇ જાય? કે માં 
૫. અથવા તે નસિહત લે તો આ નસિહત કદાચ 9 #્વાઝહા?,૭ ૫૩5 
લ નુ 


તેને લાભકારક નિવડે. 


- (૨ર) -- ન "“* -“* ણુ 1૮% 4. 4 શ્ર 
૬. જે લોકે (સચ્ચાઈથી) બેપરવાઈ કરે છે. બકો ૨5-૦૫ 
“% 5 ૦ "% " ૫ ઝે 32 દ્ધ 
૭. તો તેની તરક તું વધુ ધ્યાન આપે છે. ઉહ્ક્ક૦૭#ઉ! 
૮. જો કે તે સુધારે! ન કરે તો તું તેના જવાબદાર ક 
નથી. ઉ6છ૫ 4/૫૭ 


“પ્રાણ - તાણ ગાઇ 





પ. અઝાબનો કોઈ સમય, સ્થળ અંને 'પ્રકાર સાથે કંઈપણ સંબંધ નથી પરંતુ ગુનાહગારેને 
અઝાબનું ભાન થતાંજ તેમની ગકલતમાં પસાર થએલા જીવનને ગાળો માત્ર અમુક કલાકો જેટલેોજ 
તેમને લાગશે. _ * જ 

૧. આ આયતનો સંબંધ એક પ્રખ્યાત એતિહાસિક ઘટના સાથે છે. એક સમયે આંહઝરત સ.અ.સ. 
કુરેશના અમુક સરદારે! સાથે દીન વિશે ચર્ચી કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક આંધળા મુસ્લિમે, જેનું નામ 
અબ્દુલ્લાહ બીન ઉમ્મે મકતૂમ હતું; આંહઝરત સ.અ.સ.નોા કિમતી સમય કાકરોને સમજાવવામાં 
[નિરર્થક વેડકાતો ધારી આપ (સ)નું ધ્યાન અન્ય દીની વિષયો તરક દોરવાની કોશિશ કરી. તેમની આ 
કવેળાની દખલગીરી આંહઝરત સ.અ.સ.ને ગમી નહિ જેથી આપ તેનાથી વિમુખ્ખ થઈ ગયા (તબ્રી અને 
બયાન) કુરેશના નામાંકિત આગેવાનોને રૂહાની લાભ પહેચાડવાની ઉમ્મીદથી આંહઝરત સ.અ.સ.એ તે 
અંધ સહાબીની વાત ધ્યાનમાં ન લીધી અને પોતાના કામમાં લાગ્યા રહ્યા. 


૮૩૫ 








સૂરાહ ૮૦ આબાસા પારે ૩૦ 
૦ જ "* “હ કે 7-૬૮. ન, 
૯. પરંતુ જે તારા તરક ઉત્સાહપૂર્વક આવે છે, ૦૭% હાઇડ 
૧૦. અને જ (અલ્લાહથી) ડરતો હોય છે, ક 
કે ડ ક ઉહ હાદા 
૧૧. તેનાથી તું બેપરવાઈ કરે છે. ક 
૧૨. યાદ રહે, આ (કુરઆન) એક નસિહત છે. ન 
૧૩. માટે જે ચાહતો હોય તેને તેની તરક 6.64 હડ ડિ 
ધ્યાન આપવા દે. કમ 
ફક કક ક ક] 
૧૪. તે આદરણીય પાનાઓમાં (અંકિત છે), ” કગ 1% 
“ ન ૮ દત 
૧૫. જે એક બલંદ, પાકીઝા (સ્થાને છે), થક કા 
૧૬. (એવા) લખનારાઆના હાથોમાં છે, ' હેં ર 
૧૭. (જે) ઉત્તમ ઈઝઝત પામેલા અને સદગુણી ન છ્યું ખુ 
ડં ૪૪.1” ”છ 
છે. જજ કક 
૧૮. તે ઈન્સાનનો સર્વનાશ થાઓ, (જુઓ) તે 27૬7 ૬. 
કેવા નાશક્રો છે ફિ 92 છટ 
કા ક “૧૫ “૧% "% "% ૦ ઊ5૪₹91% 
૧૯. (શું તેને ન નથો કે) તેણે કેવી વસ્તુમાંથી #-શ*ઝ 
તેને પેદા કયી છે? 


ઉદાઉડાડડાડ 


૨૦. વીર્યના એક ટીપામાંથી, તેણે તેનું સર્જન હ છે હ 
૯ "%* 5“ ૦ ૦ £477 ૬ૃ? કુ 
કયું અને તેને શે શોભતું રૂપ આપ્યું. ઊવડ #- ૭૭ 
૨૧. પછી તેની રાહોમાં સગવડો પેદા કરી, ર 
૨૨. પછી તેને મૃત્યુ આપ્યું અને કબરને હવાલે જ ત 
અ ૮/7. ન્ન 
કયી. “ છટ-ડપ“ડઝકાડ 
ર૩. પછી જ્યારે તે ચાહશે તેને પાછો સજીવન ક ઉ દઇ ડડ 
કરશે. છક ન 
* ૨૧“ ૨૬ ી ક/7727 ખ્ન્ર 
ઝે લ 
ર૪. હકોકતમાં તેણે અલ્લાહના આહકામોની છેક દાઉ।5 હ કિ 
જવાબદારી ન નીભાવી. ક! 
ડી ધ. "(૪ 5“ 5-5“ “હ ન 
રપ. માટે ઈન્સાનને જોઈએ કે તે પોતાની જેક જ 
ખારાક ઉપર વિચાર કરે. કાકા 
કષ સૂ કૂ જ ૧૧ ક ક મે 2 
ર૬. (કે) અમે કેવી રીતે પુષ્કળ પાણી વરસાવીએ છેજહ૬/)ઠાડડ્રો,દડડાંડ 
મ ર૦ 7€ 2#- (૧7 
છીએ, પ ઉડ ૬1૪” હ 





ર૨. કુરેશના સરદારે. 

૩. જ કુરઆનમાં ઈમાન લાવવા ચાહતો હોય તે ઈમાન લઈ આવે, આ વિષયમાં કોઈ બળજબરી 
અથવા આગ્રહ રાખવાની આવશ્યકતા નથી. 

૪. કુરઆનનું લખાણ સુરક્ષિત છે, તેમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરકાર કે સુધારે વધારો કરવાની કોઈની 
શકિત નથી. 

પ. અલ્લાહના કલામની નાકરમાની કરનારા પોતાની પેદાએશની હકોકત તથા પોતાની પામરતા તરક 


ધ્યાન કરીને જુએ કે તેઓ કેટલા નિબેળ તથા અશકત છે. 


૮૩૬ 


(“9.5 


સરાહ ૮૧ અલ -તકવીર 


૨૭. અને ઝમીનને ચૌરી કાડી નાખીએ છીએ. 

૨૮. પછી તેમાંથી અમે અનાજનું ઉત્પાદન 
કરીએ છીએ. 

૨૯. તેમજ દ્રાક્ષઅને વનસ્પતિ (ઉત્પન્ન કરીએ 
છીએ), 

૩૦. અને ઝયતૂન તથા .ખજરીઓ (પણ). 

૩૧. અને વેલાની વાડાોવાળા ભરચક બગીચાઆ 
(પણ), 

૩૨. કળા તથા ઘાસચારો, (પણ પેદા કરીએ 
છીએ) 

૩૩. તમારા પોતાના માટે તથા તમારા પશુઆ 
માટે. 

૩૪. પરંતુ જ્યારે કાનના પરદા કાડી નાખનારી 
ગજના થશે, 

૩૫. તે દિવસે ઈન્સાન પોતાના ભાઈને (પણ) 
છોડીને નાસી જશે, 

૩૬. તેમજ પોતાના માતા તથા પિતાને: 

૩૭. અને પોતાની પત્ની અને ઓલાદને (પણ). 


હશે. 
૩૯. તે દિવસે અમુક ચેહરા તેજસ્વી હશે, 
૪૦. હષિત હશે, ખૃશહાલ હશે. 


૪૧. અને કેટલાક તે દિવસે ધૂળથી ખરડાએલાં 


૪૨. તેમના (ચેહરા) ઉપર અંધકાર છવાએલો 


જ: જ ન 


૪૩. આ તે લોકો હશે જમણે ઈન્કાર કર્યો હશે, 
અને બદકાર હશે. અ) 


૩૮. ત્યારે પ્રત્યેક ઈન્સાનને પોતપોતાની પડી 


પારે ૩૦ 

7 «ટ્‌ ન 97 દ 9. 
છેડ 59૪૬ 
માણ 


છિ હ? રુ 


25729 

ક 
છલ 
%5ઝશ્ડડ્દાદછ 
છેવર્ફપડહુીહાઈ 
જેજ્ઝાડ્ટઈકોડડઝ 
કશ્ય્ડાડશ્કાં5 


જકકડ્કાડડ 
દ્ર નબ 
£ડહડડ,ડ૦ નક કકક 





છઠ 55 ક 5 


2૦92 ૭99 


ઉદ ચ્હે 
ક “9:22 કે 


7 
૩2774 દ 


જેકૅંઝ્્ ખ્્%૦ક્2 852929 


ન 77 ન 


ઊઠૅ”3 
છેક શા ડઝ 





અલ-તકવીર 


૧. અલ્લાહના નામથી; જ બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 
“૧ ૬ 


ર. જ્યારે સૂર્ય (ના પ્રકાશ)ને લપેટી લેવામાં 
આવશે, 


૮૩૭ 


૦-ક્કાઠ*51દ્રપત-ઝ 


ટર. 


છપ: [5] 


સૂરાહ ૮૧ 


૩. અને તારાઓ ઝાંખા પાડી દેવામાં આવશે, 

૪. અને પર્વતને ચાલતા કરી દેવામાં આવશે. 

૫. અને દસ મહિનાની ગભિત ઊંટડીઓને ત્યજી 
દેવામાં આવશે. 

૬. અને જ્યારે (હિસક) પ્રાણીઓને એકત્ર 
કરવામાં આવશે, 

૭. અને જ્યારે સમુદટ્રોને એકબીજામાં ભેળવી 
દેવામાં આવશે, 

૮. અને તમામ ઈન્સાનને એકઠા 
આવશે. 

૯. અને જીવતી દાટવામાં આવેલી બાળકીઆ 
[વશે પુછવામાં આવશે. 

૧૦. (કે) “કયા ગુનાહ માટે તેમની કતલ 
કરવામાં આવી હતી?” 

૧૧. અને જ્યારે લેખ (સામે) ધરવામાં આવશે. 

૧૨. અને જ્યારે આસમાનનું પડ ઊખેડી 
નાખવામાં આવશે, 

૧૩. અને જ્યારે 
ધગધગાવવામાં આવશે, 

૧૪. અને જ્યારે જન્નત નજીક 
આવશે, 

૧૫. ત્યારે પ્રત્યેક જીવ જાણી લેશે કે 
લઈને આવ્યો છે. 

૧૬. બલ્કે કસમ છે મને અસ્ત થતા તારાઓની, 

૧૭. (જે) એકદમ આગળ જઈ છુપાઈ જાય છે. 

૧૮. અને કસમ છે (મને) તે રાતની, જે વિદાય 
થઈ રહી હોય છે, 

૧૯. અને તે સવારની જે શ્વાસ લઈ (ઉદય થઈ) 
રહી હોય છે, 

૨૦. કે આ (કુરઆન) 


પને 


કરવામાં 


(જહન્નમની) આગ 


લાવવામાં 


ક રે 


તે સાથે શં 


ન્ન 


તે આદરણીય રસૂલ(ઉપર 
ઊતરેલું અલ્લાહ)નું કલામ છે, 
૨૧. જે (રસૂલ) સર્વસત્તાધારી 
માલિક પાસે (ઉચ્ચ) મરતબો રાખે છે. 
૨૨. ત્યાં તેના પડયા બોલને ઝીલી લેવામાં આવે 
છે. તેના (ઉપર કરવામાં આવેલા) વિશ્વાસને તે 
વકાદાર છે (અમીન છે). 


અર્શના 


અલ -તકવીોર 


૮૩૮ 


પારો ૩૦ 





ઝૅ?--૯-* 797% 1 
9૯52551 4%1 13]9 


5 
-૦2/#૭૭27 


7 171 ન 
છેહ્ક-ડધ્ક્ઝા5!3 
ઝે દ્વા નુ ક. 
છપ્ઝપ્ર£ 55)115]2 


7 2,7૮?7111# 
ઉ. ઠડક 1319 


ઇંડકડઇઇ#ાઉાડ 


ઝં #” # 9: કુ ક્‌ દ્ધ 
9૮૬13૯3 
કેં ક 5 9% 117” 
ઉદ/“* 121#:513 
92»:7 ૭22944 લડ 


%શ્ર્દ્ર ન 
જઈ 99૭ 
છટક છડ ઈ; 


સૂરાહ ૮૨ 





૨૩. બેશક તમારે! સાથી દવાને નથી. 

ર૪. અને તેણે ખરેખર તેને (મએરાજમાં) 
આકાશનાં ઊંચાઈ ઉપર જેયો હતે. 

ર૫. અને (ગએબની બાબત) વિશે તે 

કંજસી નથી કરતો. 

ર૬. ન તો આ (કુરઆન) ધૂતકારેલા શયતાનના 
વચનો છે. 

૨૭. તો પછી તમે (બહેકીને) કયાં જઈ રહ્યા છો? 

૨૮. આ તો તમામ જહાને। માટે એક મહાન 
નસિહત છે, 

ર૯. તમારામાંના તેમના માટે જે હિદાયત ઉપર 
ચાલવાના અભિલાષી હોય. 

૩૦. જો કે તમે કોઈ (પણ) વસ્તુની ઇચ્છા નથી 
કરી શકતા, જ્યાં સુધી તમામ જહાનોને પાલનહાર ન 
ચાહતો હોય. (રકુઅ-૧) 


_ શક્ક. જુ કડક 








અલ -ઇન્કોતાર 





પારે ૩૦ 
ક 
ઉદર છુ %0 (“55 
ક ન નાના 7 





કિ કદ, «ત 


છે 353 
હડ 9 9%. જ્ન્ર ઈ 


કલ -.3 ક્ક્ઠા 





 અલ-ઈ ક 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 

ર. જ્યારે આકાશ કાટી પડશે, 

૩. અને તારાઓ વિખરાઈ જશે. 

૪. અને જ્યારે નદીઓ છલોછલ ઉભરાશે, 

૫. અને જ્યારે કબરેોને ખોલી નાખવામાં 
આવશે, 

૬. ત્યારે પ્રત્યેક જીવને પોતે આગળ મોકલાવેલું 
અને પાછળ છોડેલું જણાઈ રહેશે. 

૭. હે માનવ, કઈ વસ્તુએ તને તારા રહેમાન 
સામે થવાની હિમત આપી છે. 

૮. તેણે તને પેદા કર્યો, પછી તને કામિલ 
(ઈન્સાન) બનાવ્યો, અને તારા પ્રમાણસરના અવયવો 
ઘડયા. 


(૧) 


ઝે ડી €૬)18 
ઠડ 1 ન 


કડક 61 
2 કેડ્ડકઝડઝકા8: 


ક »ક.-નન્‍નન,- મુ કથ ધટ 


જળ 2૫5૦૭ ન્‍ 
ઝે શન દ્વિ હી દ્ધ જ દ 
જ્્્્્ઝાલ્ઝુક જ નડહ 5% 
કજ હાક કાર્ડ ઈડા 





૧. “અલ્લાહનો પુત્ર' ઠરાવવાના અનર્થથી આકાશ કાટી પડશે. 


૮૩૯ 


સૂરાહ ૮૩ અલ તત્કોફ્‌ પારો ૩૦ 





૯. અને તેણે જેવું ચાહ્યં તેવું રૂપ તને આપ્યું. કહ મી 

૧૦. બલ્કે, તમે તો તેના ઈન્સાક (ના દિવસને!) પ જા 
ઈન્કાર કરો છો. બખમાડ “પ 
૧૧. જો કે તમારા ઉપર નિગેહબાનો નૌમાએલા ન જ ઊના 46140 14 
છે. ઝક ૭5 

૧૨. તે માનવંતા (નિગેહબાનેો) કરણીની નોધ ૦હછાક 
લેનારા છે. 252: 9 2 

૧૩. જે તમે કરતા રહા છો તેઓ (તે સઘળું) છ્હ પ ઘ્ક્નઝ 
ક ર જક હ575હ) 

૧૪. બેશક, નેક લોકો સદા જન્નતમાં રહેશે; 

૧૫. અને બદકારેો જહન્નમમાં રહેશે. બ્ર બાહ) 

૧૬. ન્યાયના દિવસે તેઆ આગમાં દાખલ થશે. _ ટ 1 4% જ 

૧૭. અને તેઆ તેમાંથી છટકી શકશે નહિ. ી 

૧૮. અને તું શું જાણે ન્યાયના દિવસ શું છે! ઝ્ન્ર બ%ડદદડક ૪ ક 

૧૯. પણ ન્યાયને દિવસ કેવો છે તેની તને ક્યાંથી હે 5૯ 
ખબર હોય? 

૨૦. તે દિવસે જ્યારે એક જીવ બીજા જીવ માટે લટ કાઇ મજ 


કંઈ પણ કરી શકશે નહિ, અને તે દિવસે કેવળ હ જ કકક 
ગ 224 494 “ 1%? » કા દાન ૪92 
અલ્લાહની જ સત્તા ફેલાએલી હશે. (રુકૂઅ-૧) 





અલ-તત્કોક 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને %્-ડક!હ્-કડ્રાત-કે 
દયાવંત છે. 9 2179 જ ક# 
૨. માપતોલમાં આછું આપનારાઓની બરબાદી બહ વક 
છે! ક-/222/97 5 (ઉ 4 72-41 
જ-2 “શ ક: ્ષ ૧ ૧ ૧% ભ 2૨. 06 કઝઝબાઉહક નન 115] બ | 
૩. જ્યારે તેઆ કોઈ પાસેથી લેતા હોય છે તો કે ક 
રેપરું લે છે, 
ડે કે થા ૦ ૧ ૦ ક.» 92 92925742797 ક 
૪. પરંતુ આપતા સમયે માપમાં તથા તોલમાં ૦96» શહ.૦૭૭2285 | *%6 
આછું આપે છે. ક ૧ 2./,/59797 97:47 ી 2177.27 
પ. શું આ લોકો નથી જાણતા કે તેમને કરી બે૯કક્ક્ડન્સાહ, ટક 
સજીવન કરવામાં આવશે, ક 
બક ઈ, 
નૌ * ન કક 


૬. એક એવા ભયંકર દિવસે? 
૮૪૦ 


સરાહ ૮૩ અલ -તત્કોક્‌ પારે। ૩૦ 





૭.તે દિવસે સમગ્ર માનવજાતી સૃષ્ટિના ૦૦ કી છા ન 
સજનહાર સમક્ષ હાઝર થશે 
૮. હકોકતમાં બદકારોની કરણીઓની નોધ બલ્યુ હ હ/% 
સિજ્જીનમાં હશે. '') ર હ ઇડ. હાડ ઉ 
૯. અનેતું શું જાણે સિજ્જન શું છે? હ: કપડ 
૧૦. તે એક (વિસ્તૃત) લેખ છે, ન 89 હજુ 
૧૧. તે દિવસ તે (સચ્ચાઈને) જ્‌ઠી 
ઠરાવનારાઓની બરબાદી છે--- ઠઈડઉ1 હરક ઝક 9 
૧૨. જે ન્યાયના દિવસનો ઈન્કાર કરે છે. ક ડી ધા 
૧૩. અને કોઈ ઈન્કાર નથી કરતું સિવાય જે છેદ! (ટક ક62 
હદથી વધી જનારા પાપી છે, જોહ્ન ઈ ડક; 


૧૪. (જેમને) અમારી આયતો સંભળાવવામાં , , 
આવે છે, ત્યારે તેઆ કહે છે * આ તો પ્રાચીન ૦૯૦% 4હઉદ દાડ 56 2] 
લાકકથાઆ છે.” 

૧૫. હકીકતમાં તેમના દિલો ઉપર તેમની મામા 
બદઆમાલીનેો કાટ ચડી ગયો છે. ન 

૧૬. બલ્કે તે દિવસે તેમના સર્જનહારના ટ કહ કા 558 
દિદારથી તેમને વંચિત રાખવામાં આવશે. 


જ કજ ૦ મ કે 9 % ઈ ત 
૧૭. બેશક તેઆ જહન્નમમાં જલતા રહેશે. નાભના છ 
૧૮. ત્યારે તેમને કહેવામાં આવશે 'આ તેજ છે , 
“ “-“._“ - જયુ ઝદ કીતા દ 
જને તમે ખાટું ઠરાવતા હતા. 09૯» 4 કડ ર્હક 
૧૯. બેશક, નેક લોકોના કર્મના લેખો «5-1. ”૪,।64 ફી 
ક ક. 29 પુ હ“ ન ઝક | ક 
ઈલીય્યીન'માં હશે. ૨) નક જઈ બડ ઝં 
ર૦. અને તને શું ખબર કે “ઈલીય્યીન' શું છે? ૦૯કીદૃધ હ, ન ક 
ર૧. તે એક (વિસ્તૃત) લેખ છે. જ કા 207 
રર. (અલ્લાહના) મ્‌ મુકર્રબીન” તેના સાક્ષી મ કક 2 
79 5% દ્ધ 27-94 
હશ. ્‌ ક રી ,૦લ્ક્ેન કપ 
ર૩. બેશક, સદગુણીઓ આરામમાં હશે. 
જ કિ બ્ર્કર્ક્ક દ£ ઠ્ 





૧. 'સિજ્જીન', જેમાં કરણીની નૌધ રાખવામાં આવે છે જેનો સંબંધ આવનારા જીવન સાથે છે. 
સિજ્જીનના શાબ્દિક અર્થ 'એક સખત વસ્તુ, 'આવેશયુકત,' કડક, અખંડ, લાંબા સમય પર્યત 
ચાલનારુ, વિસ્તૃત. 

ર. *ઈલ્લીયોન'ય કેટલાક સો અભિપ્રાયમાં આ શબ્દ 'અલા'થી નીકળ્યો છે જેનો અર્થ 
“બૂલંદ' છે, જેથી ઈલીય્યીનથી બેહદ ઉંચ્ચો ૬રજજ ગણાય છે. 


૩. “મુકરંબીન' અલ્લાહનો કુર્બ, નઝદિકો પ્રામ કરનારા નેક લોકો, કરિશ્તાઓઆ. 


૮૪૧ 


ળી 


સૂરાહ ૮૩ 


ર૪. આસનો ઉપર બેસી (જન્નતના) નઝારા 
જોઈ રહ્યા હશે. 

રપ. તેમના ચેહરા ઉપરના ભાવોથી તેમના 
અંત: કરણના આનંદને તું પારખો લઈશ. 

ર૬. તેમને અકબંધ “ નિર્ભેળ 
આવશે. 

ર૭. જેની મોહર કસ્તુરીની હશે જેથી તેના 
અભિલાષીઓ તેની આશા અવશ્ય રાખશેજ. 

ર૮. અને તેમાં તસ્નીમની “) મહેક હશે, 


પીણે પાવામાં 


ત 


ર૯. આ ઝરણામાંથી (અલ્લાહના) ર 


બંદાઆ પીશે. 

૩૦. ગુનાહગાર લોકો (દૃનિયામાં) મોમિનોનું 
હાસ્ય ઉડાવતા રહેતા; 

૩૧. અને જ્યારે (મોમિનો) તેમની પાસેથી 
પસાર થતા તો તેઓ એકબીજાને ઈશારા કરતા. 

૩૨. અને જ્યારે તેઓ પોતાના ઘરો તરક પાછા 
કરતા ત્યારે ખુબ બડાઈઓ મારતા હતા: 

૩૩. અને તેઓ જ્યારે (પણ) મોમિનોાને જોતા 
તો કહેતા 'આ ખરેજ બહેકી ગએલા લોકો છે.” 

૩૪. જેકે તેમને (માોમિનેો)ના નિગેહબાન નથી 
નીમવામાં આવ્યા. 

૩૫. માટે આજના દિવસે મોમિનેોા કાફરેનું 
હાસ્ય ઊડાવશે, 

૩૬, (અને) આસનો ઉપર બેસી, (તેમની 
દુર્દશાના તમાશે।) જોતા હશે. 

૩૭. (કહેશે) “શું કાકરોને તેમની કરણીનેોા 
(આ) યોગ્ય બદલો નથી ચૂકવવામાં આજો?' 


(રફૂઅ-) 





' અલ-તત્કોફ પારો ૩૦ 





» “927)?27 .[9779 47 

છેહ કક હાઃ) ગહ 
₹ ન. તિ 2૦2 
બ્રક્સ્ક્ક ક 1855 5%, ક્ુવ્ક્ 


ન” 2-2 92 
જડહઝડટહડદડ 
રિ છ્‌ «(7777?7૮ 7 ટું નશ 
છ.૫%૭ હણી દ. વ 
ક 4: છ્2 ્્ઝ 
ને 095% દાઇ, % ન 2 વિ 56 


# 172 9 કક 
જક હ» ભક 4 ડય) 
જ ક્ટ 9%.” 


[છ 
ન 97” ન 9» કરક ત્તિ 
૦6૭૭4૬ મ 2 5 


6 ઝર્કઠી કઈ) 


#” 7% “ન” 


છઠ 95% બનની ઉ 88813)3 
કડ હ્યટાઠ5 2 


દાના ક છ ઉહ! કકક 


કક 


ક હાઈ 
હ પ ૭5 હૂ 


૪. “અકબંધ: સીલ્ડ, જેમાંથી કોઈએ પીધું ન હોય, એઠું ન હોય તે. 


૫. 'નિભળ૬ સ્વચ્છ, નિર્મળ ભેળસેળ વગરનું. 


૬. “તસ્નીમ[ નેક લોકોને જન્નતમાં મળનારું બેહદ સ્વાદિષ્ટ પીગ. 


૮૪૨ 


સરાહ ૮૪ અલ -ઈનશિકાક પારો ૩૦ 





અલ-ઈ નશિકાક 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 9ર છું હ્્મ્ક્કા હ નુ 
દયાવંત છે. _ શ સ 
ર. જ્યારે આકાશ કાટી પડશે. બહ ઉડા, ) 
૩. અને તે | પોતાના પરવરદિગારના હુકમનું % 24% ટડ હડાદ 
પાલન કરશે જે તેના ઉપર લાઝિમ છે. છષ્ટ્ક્ડ ક ર 2 
૪. અને જ્યારે ઝમીનને સપાટ કરી દેવામાં હ 9 
આવશે. જ 
“% ૫૬ જ જ 9 મ“ /ક૪ 114 
૫. અને તેમાં જે હશે (સઘળં) તે કાઢી બહાર હહર કઈ ડડ 
ફેંકી દેશે (અને) ખાલી થઈ જશે; 2) #હુ#- દડ ટડ4 
૬. અને તે પોતાના સર્જનહારના હુકમો નું પાલન ઊર્્ડ#2 ટઝપ્ઝ2 
કરશે જ તેના ઉપર લાઝિમ છે--- ક! ટટઇહાઇ હાડી નઇ 
૭. હે (પામર) માનવી, નિ:સંદેહ તું તારા. છુ ક ન 
પાલનહાર પાસે પહેચવા માટે બેહદ પરિશ્રમ કરી રહ્યો ૦4ડ-5 
છે; અને તું તેને મળીનેજ રહીશ. પ મી 
૮. પછી જેના જમણા હાથમાં તેનું આમાલનામું બ્ડ્ડ્ક ડિ ૭ 
(કર્મનીધ) આપવામાં આવશે. 9 ડિ ઉડ. જ ઇડ જ 
૯. તેની પાસેથી હળવા હિસાબ લેવામાં આવશે. પ થે. 
સડ રો નિ [727 
૧૦. અને તે ખુશ થતો પોતાના પરિવાર તરક ન નમી 
પાછો આવશે. ર 2૬2૯22) છુ ૦૮૬ 
૧૧. પરંતુ જેનું આમાલનામું (કર્મનીધ) તેની બક કિ ઝા 
પૌઠ પાછળ આપવામાં આવશે, હ કેના ક છ જુ 
૧૨. તે પોતાના સર્વનાશની ઇચ્છા કરશે. ક ર 
"% 5 ક ૫ 2 4 || 9 નુ 
૧૩. અને તે ધગધગતી આગમાં જઈ પડશે. છેપ્ક- ૮5૦.35 
૧૪. બેશક, પહેલાં (દુનિયામાં) તે [522 9: 121% «૪4૬ 
પોતાનાપરિવારમાં ખુશ હતે. છાઈ 4*હંડઇ4) 


ડે નાન”... ગાઇ છ, બય, નની. નાહ, 
તમામ આસમાની નિશાનો ઝાહેર થઈ જશે. આ આખર ઝમાનાનું ચિત્ર છે. 

. પ્રત્યેક જીવનું લક્ષ પોતાના પાલનહાર તરક હશે. 

ઝમીન તેમાં દટાએલા ખઝાના બહાર કાઢી નાખશે. 


૫7 ૮0 «૭ 


૮૪૩ 


સૂરાહ ૮૫ અલ -બરૂ%જ પારો ૩૦ 





૧૫. બેશક, તે સમજ્તો હતો કે તેને પાછું ફરવું ઈ “274 2197281772 
જ ક ન્ટ ઝં હે જ તરડ 
નહિ પડે. ન ડિ બઢ ન 
" “.“% ૮ “““% "“ "."“ “" “ર? «- નન * ૮૮7 તન કે 
૧૬. બલ્કે, તેના સર્જનહાર તેને સારે પેઠ જોઈ ઊ4₹૭#૬ ૭859 હઠ) ન 
રહ્યા છ. % ન 27 ક 
૦ ૦ ૧ હ ક ક હ ત *૦| ૧૧ 
૧૭. હું સંધ્યાની લાલીને સાક્ષી રાખું છું. છછ કક્કો 
૧૮. અને રાતને (પણ) અને તે (વસ્તુઓ)ને » ૮7૮7(77 [47 
ક ી ણ ( ૩ ) ( ષ્ઝ ) ઊકે**9 9 ૯19 
જને તે ઢ્ાંકો દે છે. 
૧૯. અને પૂનમના ચાંદને” પણ (સાક્ષી રાખું જ કયુ. ઝા. ઝાક 
ર ર મું જ્્ડાં 5! , 919 
છું), 2 કઝ 
"“% 5"“% બ્ર ક ક ક નર 
૨૦. કે બેશક તમે એક બાદ બીજી સ્થિતિમાંથી ૦77 97 દ ડા 
જ“ (૫) છછ જ તિ છે 
પસાર થશો. ન ન 
૦ ન્ય બ. જૂ. ૦ ક ક... હ. , - ૨. ન્ન કિ ક 
ર૧. છતાં આ લોકોને શું થઈ ગયું છે ક તેઆ ઊછ»5૦૭૩૨2 % ૪પ 
ઈમાન નથી લાવતા? ઈંપૂક”! શ્ર પ્ક્ન 9૦- જ્્ઠ નિ (ી 
૨૨. અને જ્યારે તેમને કુરઆન વાંચી છષ્ઝઘદ્ દે 1 ગન ક 
સંભળાવવામાં આવે છે તો તેઆ સિજદામાં નથી પડી 
જતા? 79 2747 પડ 
૨૩. ઊલટું કાકરા તેને અસત્ય ઠરાવે છે. ઠડી કહ બ 
૨૪. અને અલ્લાહ ખબ જાણે છે જે તેમણે %₹-297277[7. 772717 
ક ના ક (૬) છ કાકા 
(પોતાના દોલોમાં) છૂપાવી રાખ્યું છે. 
“જ ૧% 5 ક ન્‌ 2 97 2 ૩” ડડ 4 
રપ. માટે તેમને દુ:ખદાયક અઝાબની ચેતવણી બટ્ટ ધક ડગ્૦-ડ-5 


આપી દે 

ર ક. “ 92.” 1 ન કલિ 
ર૬. પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે કર્કહ્કકા-ટ દ્ર હહ્રાકી 
સદાચારે। કર્યી, તેમના માટે સવાબના અંતજ નથી. 
(રકૂઅ-૧) 





અલ-બુરૂજ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 


* નજ 19ન્ક પ 9 
દયાવંત છે. કી %ક-સ્્કછ્ઠઝા#ક-ન 


ચિ 4. 





પૂનમનો ચાંદ 
મુસ્લિમોને એક બાદ બીજી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડશે. 
કાકરાના દૌીલોમાં જે કંઈ છુપાએલું છે તે અલ્લાહના ઈલ્મમાં છે. અલ્લાહ તેનાથી બેખર નથી. 


“જ 


૮૪૪ 


સરાહ ૮૫ અલ -બરૂજ પારો ૩ 


" "% (૧ “૦ જિ 
૨. મને બુરૂજોવાળા ! પી આકાશના સોગંદ છે. 
૩. અને તે દિવસના ' (પણ) જેનો વાયદો 





ી પ ઝ 2227 તત્ર 
આપવામાં આવ્યો છે. છ9*ક"*ક#12 
% જૂ જડ (૩) ક. ક 

૪. અને તે સાક્ષીઓ તથા તે જે ક ક 
સાક્ષાઆ તથા તે ની સાક્ષી 99653655 
આપવામાં આવી છે (તેમના સોગંદ છે). % 9#??9 7127 7-2 
૫. (કે) ખાઈવાળાઓ : ઉપર લા'નત પડે. ૦૫૭% પ્ત 
(૫) ઝે ૧૨71 ...1૬ [(૬ 
૬. બળતણના પૂરવઠાથી બળતી આગ. 028552 હાડ ઈ) 

ન ક ક ર... ૯/7 જુ ક 
૭. જેના કાંઠે તેઆ ' બેઠા હતા, 4. (7429» ” 
જ અનેતેમણે જ મોમિને। સાથે કર્યું હતું તેના રાર ઉઝ્ પડદ ઝં 
કે 2, 7? 92નડ 
ક ની ક 0 41૦ 1 

। સાથે તેમને એટલા માટેજ ., 7 92 9૮૬ 

ી ૭: ક નદ ક જું 277 22૮7 હત 
નકરત હતી કે તેઓ સર્વ સમર્થ, સર્વ તા'રીકને લાયક કચછ ક્છ્ાઝી કછ ક્વ» 
કૈ ક 
અલ્લાહ પર ઈમાન લાવ્યા હતા, ઊચા 


ક સસટ:ણસસાસટસસટમસસસસાસદાસસદસસસસરસરદરદાદદસદદર દારો 
૧. 'મુજ્જદોદો' અથવા ઈસ્લામી આસમાનના બાર સિતારાઆ સૂર્યાસ્ત થયા પછી 
આસમાનને ઝળહળતું રાખશે, અર્થીત ઈસ્લામની પહેલી ત્રણ સદીઓ પછી દુનિયાભરમાં અંધેર ફેલાઈ 
જશે ત્યારે એક મુજજદીદ પ્રગટ થશે અને ઈસ્લામની, કુરઆનની તથા અલ્લાહના મુકદ્સ રસૂલની સાક્ષી 

આપશે. 


ર. આ '*વાયદાનોા દિવસ' મહેદીના ઝાહેર હોવાનો સમય છે જ્યારે ઈસ્લામ કરી સજીવન થશે. 
અલ્લાહ સાથે મુલાકાતના દિવસ પણ આ થઈ શકે છે. 


છ! 


અલ્લાહની હસ્તીનો સાક્ષી આપે છે. આ સૂરાહને। ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી એવું જ સાબિત થાય છે. 


હદીસો।ની [વિગતના આધારે ૧૪મી સદીમાં ઝાહેર થનારા મહેદી માટે અહીં સાક્ષીના શબ્દને ઉપયોગ થયો : 


છે, જે સાક્ષીની સાક્ષી આપનાર એક સાક્ષીના સોગંદનેો ઉલ્લેખ છે, અહીં તેનો ભાવાર્થ એવો થાય કે તે 
લોકોના પણ સોગંદ છે જે સાક્ષીના સાક્ષી છે. આંહઝરત સ.અ.સ.ના સાક્ષીઆમાંનો એક સાક્ષી મહેદી 
પણ છે. 

૪. '“ખાઈઓવાળા' મક્કાની કતેહમાં પરાજ્ય પામેલા દૃશ્મનાના અંજામ વિશે આગાહી હતી જે 
જંગે બદરમાં પૂરી થઈ હતી. 

૫. અમુક ઈતિહાસકારો તથા વિવેચક્નના અભિપ્રાયમાં આ તે આગ છે જેમાં યમનના યહૃદી રાજા ઝૂ 


૩. અલ્લાહને પ્રત્યેક રસૂલ, સુધારક અથવા ઉપદેશક '“સાક્ષી' ગણાય છે જે સચ્ચાઈની તથા ' 


નુવાસે ઈસાઈઓઆને જીવતા જલાવી દીધા હતા; અને અમુકના મંતવ્યમાં બાબીલના રાજા બૃખ્તેનસરે 


ઈસરાઈલીઓને અગ્નિકૂંડમાં હોમી જલાવી નાખ્યા હતા તે આગ છે (ડાનીએલ ૩ આ.૧૯ થી ૨૨) જેકે 
આ આયત દરેક સમયના નબીઓના વિરોધીઓને બહુજ બંધબેસતી આવે છે અને આ પછીની અમુક 
આયતોમાં મસિહ મો।ઉદ (મહેદી)ના વિરૃદ્ધ ભવિષ્યમાં કે આખેરતમાં ઊભા કરવામાં આવનારા તૂકાનેો 
અને ભયંકર પરિસ્થિતિઓ તરક ઈશારે કરવામાં આવ્યો છે. 

૬. સત્યના દૃશ્મનાો નેક લોકોના વિરોધમાં સતત આગ ભડકાવીને બેઠા હોય છે. 

૭. આશ્ચર્યની વાત છે કે આ વિરોધીઓ પોતાના મનમાં તે અત્યાચારેને સમજતા હોવા છતાં ઝૂલ્મ 


૮૪૫ 





દે કકે અલ -બુરૃજ પારો ૩૦ 





જ "હ 


૧૦. જ આકાશે તથા પથ્વીની બાદશાહીનોા મ “7૭ *?૮9 112) 77/72 .૬ 
૨% "% “ છડ ન જ વા012 | પ૦ ળન ા ઝ ન | 
માલિક છે અને તે પ્રત્યેક વસ્તુ ઉપર સાક્ષી છે. 2 કપટ ઝડડ્ટડડારટીક છડ 


૧૧. જે લોકો ઈમાન લાવનારા પુરૃષો અને ઈમાન 
લાવનારી સ્ત્રીઓ ઉપર સીૌતમ ગુઝારે છે અને તીબાહ ,.% અ 554 
નથી કરતા, તેમના માટે જહન્નમના અઝાબ છે અને 5 હ્્હ્ટ્કકાહ છ ઝાય 
તેમના માટે દિલ જલાવનારો અઝાબ છે. ઉટી ન્ડ જ 15:5 

૧૨. પરંતુ જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે 524 
નેક કામો કયી, તેમના માટે એવા બગીચાઓ છે : ૧% ન 8૬ ડડ છા 
જમની વચ્ચેથી ઝરણાં વહે છે. આ એક ભવ્ય સકળતા ' 


*#2 «કૃ?4 


બક ન” 


છુ “. 2, 9૧.9 571: 
છે. જડતા #છઝહ્ી 
૧૩. બેશક, તારા પરવરદિગાઃ?ની પકડ બેહદ ૨%» જ રાન્ટ 61૦ 
જ જન 7 ઈ! 
સખત છે. 
“૧% ન ન "“"% " ન દ? ઝટ કક ક “2૮ 
૧૪. તે'જ પ્રથમ પેદા કરનાર છે અને તેજ છે ૦૫૫26 58 45) 
પુન:સર્જન કરનાર; જ 
ય "“* ન "જ ન “% " ટ મલય 
૧૫. અને તેજ બક્ષણહાર છે, તેજ બેહદ સ્નેહાળ ૦5 29૨1822 
છે. ઊઠ #* ન જત 
“૧%. જ જ ક જ ડા | 
૧૬. તે અર્શનો માલિક છે, બૂલંદ શાનવાળા ” ખ.ોક5 
જે ન્રિદ ત્ર 
કે સ, રઃ જ નક 
૧૭. તે જે ધારે તે કરનારે! છે. કે... માતાન 
૧૮. શું તને તે લશ્કરે (ની દુર્દશાના) સમાચાર 9.»્૭ાપ્ઝહ્ક હઝ 
મળ્યા? ઉડ ક 
હ 392 
૧૯. કિરઔન તથા સમૂદના? ક 
૨૦. હકીકતમાં ઈમાન ન લાવનારાઓ માત્ર ૦૫૭૭૦ 25! હું285 ૭) 156 
હિ. ક “૧ ૧૧ નુ” 
(સચ્ચાઈને) જઠીં ઠરાવવામાં જ પ્રયત્નશીલ રહે છે. 
૨૧. પરંતુ અલ્લાહ તેમને આગળથી તથા દિ હ 4 
પાછળથી ઘેરી લે છે. 24. 4%:,2 2.232 
જ જ ુ થુ 09૫૫૩ ૪» 
ર૨. બલ્કે, આ બેહદ ઇઝઝતવાળું કુરઆન છે. કાક 
૧ ક જ% (૧૦ થ્‌ * છુ * હ હૃ 24. “૪ 1 
6૪ લ ક 2૦ હ# ૬૬? 
૨૩- ) શલવ્હે મેહકૂઝ માં (અંકિત બ વક ટર્કઠું કન 
થએલું ) છે ળે 


(રુકૂઅ-૧) 





કરવામાં લગીરેક અચકાતા નથી. 
૮. 'ગૌરવશાળી', 'બ્લૅેદ મરતબાવાળો'. 
૯. “તેમની પ્રચંડ ગણાતી શકિતએ પળવારમાં હતી ન હતી થઈ ગઈ.' 
૧૦. “સુરક્ષિત તખ્તીઓઆ ઉપર કોતરાએલું છે.' 


૮૪૨ 


સરાહ ૮૬ અલ -તારિક પારો ૩૦ 





અલ-તારિક 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ઉક-ક્ક્કાટ*-૬1%01 4-5 
દયાવંત છે. જ લ પ... 
ર. આસમાન તથા પ્રાત:કાળના ' તારાની જછછટ૫5દા£5019 
કસમ! ઉદ કાળજુ 
૦ જ ૫ ૧૫ જ ્‌ હ કડ ધ [8 ટિ 9 ન 
૩. અનેતું શું જાણે કે પ્રાત:કાળને તારે શું છે? છટ 51૫2 
"૧ સિ શ ૦ ન " % -” ક 
૪. તે આંખોને આંજી નાખનારા પ્રકાશવાળો તારે છેઈડા 554) 
છે-- ક... (7277674 ન 6 
“ડ્‌ % “% જ ચ નિ 9 પ્ત ડન ટ 2 
૫. કોઈપણ એવા જીવ નથી જેના ઉપર એક ૦% ક -૭) 


રખવાળા ન નીમવામાં આજો હોય. ઝે ઝે. 
છન “૧ પો "(૮% “ “૧ 8) ડે છ (3% 3... 1૧ 
૬. માટે ઈન્સાને વિચાર કરવો જોઈએ કે તેને ઝક તર ચડ 


કઈ વસ્તુમાંથી પેદા કરવામાં આવ્યો છે. 


૭, તેને વછુટતા પાણી (વીર્ય)માંથી પેદા કરવામાં સાટા. કાઈ 
આવ્યો છે, બછુઠાઝ દૃ હાક 
ઝર ગ * - ગે ત. ક 
૮. જ પાઠ અને છાતીની પાંસળીઓ વચ્ચેથી બષ્ટા-5ા5પ્બઝકાહઇ ટ 
સ્ખલિત થાય છે. જજ 
૯. બેશક તે તેને કરી (જીવંત કરી) લાવવાની 952૫ ૧૩56 વડ! 
શકિત પણ રાખે છે-- ડન ક. કાર 
જ હ ૦ કજ. જ | જજ | ન 
૧૦. જે દિવસે (અંત:કરણના) ભેદોને ઉઘાડા %6ક 
કરી દેવામાં આવશે. 
"% 5 ૦ ૧૧ ધિ મો ક ન **2 » . (77 
1૧. ત્યારે તેનામાં કાઈ શકિત નહિ હોય ન કોઈ જ્બ#કહડટ ક્ીડડ 
તેનો મદદગાર હશે. જા ૪ 
ક ી ક ક [૬ 77)17 
.* ૧૨. તે વારેવાર વરસનાર વાદળાની કસમ! . જઊહ્સ્ઝ દક કાકડ। ડિ 


૧. અંધારી રાતના છેડે પ્રકાશી ઉઠનારો તારો. પરોઢના અંધકારને ભેદનારો તારો. તમામ દુનિયા 
ઉપર કરો વળેલા અંધકારમાં પ્રાત:કાળના તારાનું ઝળહળી ઉઠવું . જહાલત તથા કુક્રના અંધકારને દૂર 
કરવા માટે આંહઝરત સ.અ.સ. એક પ્રકાશમય તારાનું રૂપ લઈ પ્રગટ થયા. 

ર. અલ્લાહ તરકથી આવેલી સચ્ચાઈનો ઈન્કાર કરવા પહેલાં ઈન્સાને પોતાની ઔકાતનું પરિક્ષણ 
કરવું જોઈએ કે તે પામર જીવનું મૂલ્ય શું છે? 

૩. “પૌઠ તથા છાતીની પાંસળીઓ” અર્થીત પિતાના વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થવું અને માતાના સ્તનથી : 
પોષણ લેવું હકીકતમાં ઈન્સાનની પેદાએશ તથા પરવરિશ સ્ખલિત થતા પ્રવાહીઓમાંથી થઈ, અને તેને * 
પ્રત્યેક કુદરતી શકિતઓ આપી શારીરિક, માનસિક તથા રૂહાની વિકાસ કરવાની પ્રેરણા આપવામાં આવી : 
પરંતુ, જો ઈન્સાન તે સગવડતાનો સદૃપયોગ નહિ કરે તો પતનની ઊંડી ખીણામાં જઈ પડશે. 


૮૪૭ 


સૂરાહ ૮૭ અલ-આ'લા પારો ૩૦ * 





૧૩. અને ઉત્પાદન સમયે કાટતી ઝમીનની જ કુ 
ક છ5 “2313 


(પણ), 
ન િ ડી (૪) ક 9 2૮7 જા 
૧૪. કે આ (કુરઆન) નિણૈય આપનારે જેહ 
કલામ છે. 
“૧ /"% જ ર દ્વા 
૧૫. અને (કોઈ) નિરર્થક વાણી નથી. ઝાડા 
૧૬. બેશક, તેઓ પોતાની એક તદબીર વિચારે £2(૪ 2 
૫ 2 27૮ 
છે. ભ 675% ડડ5 
૧૭. અને હું પણ એક તદબીર બનાવું છું . ક ન્‍ જજ; 
૧૮. માટે (હે રસૂલ) કાકરોને થોડી મોહલત ક 557 2 
“૫ “_.“% “ “ ક “ 9૫% વ “શડ્ગહ# વન | 
આપ (અને) તેમને થોડા સમય માટે છોડી દે. 4% જ 
11 
(રુકૂઅ-૧) 





અલ-આ।'લા 

ક અલ્લાહના નામથી; જ બેહદ કૃપાળુ અને' બ પ“*જાહી 
દયાવંત છે. કા 

ર. (હે રસૂલ) તારા બૂલંદ શાનવાળા રબની હ ગઢ 
તસ્બીહ કર. દ 

૩. જે ખામી રહિત સર્જનો કરે છે. , કેવડી 

૪. જે (આવશ્યકતા અનુસાર) રૂ છે, ઉ ડહબ્મીક 
હિદાયત બક્ષે છે. સ જ લ. 2517 

પ. જે ઘાસચારો (લીલોતરી) ઉત્પન્ન કરે છે. પી 

૬. પછી તેને કાળા કચરો” બનાવે છે. ૦છનાદર 55 કડ 


૪. આ સૂરાહમાં દશીવવામાં આવેલી દલીલોથી કુરઆને મજીદ એક ફેંસલો આપનારી ક્તાબ સાબિત 
થાય છે કારણ કે તેમાં પ્રત્યેક આવશ્યકતાઓની ચર્ચી તથા તેના ઉપાયો જણાવવામાં આવ્યા છે. અન્ય 
મઝહબી કિતાબોમાં માનવજીવનને લાગતી ગંભીર સમસ્યાઓનો કોઈ ઈલાજ દશીવવામાં નથી આવજો, 
પરંતુ કુરઆન મજીદમાં સમગ્ર સૃષ્ટિને લાગતા-વળગતા કેવા પણ ગંભીર પ્રશ્ના હોય, તેના ખૂલાસા 
આપવામાં આવ્યા છે. 

ઈન્સાનની હૅગામી જરૂરીયાતોને પૂરી કરનારી વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ ટૂંકુ હોય છે તેની જરૂરત 
પૂરી થઈ ગયા પછી તેમાં સડો થઈ તે નાબુદ થઈ જાય છે. આ સિદ્ધાંતના આધાર ઉપર પહેલાના 
મઝહબોની શરિયતો તે સમયના લોકોની સંજોગો પ્રમાણેની આવશ્યકતાઓને પૂરી કયી બાદ તેમાં સડો 
પેસી ગયો અને સંજેગાવશાત તેમનો અંત આવતો રહ્યો. 


૮૪૮ 


સૂરાહ ૮૭ 


૭. અમે તને કુરઆન યાદ કરાવશું તું (જેને) 
#૬ઇપણ ભ્લીશ નહિ.' 

૮. સિવાય તે કે જે અલ્લાહ ચાહે, બેશક તેજ 
જાણે છે જે જાહેર છે, અને જે છૂપાએલું છે. 

૯. અને અમે તને સર્વ સગવડો પૂરી પાડશું. 

૧૦. માટે તું લોકોને નસિહત આપતો રહે, 
(બેશક) નસિહત બેહદ લાભકારક (વસ્તુ) છે 

૧૧. જે (અલ્લાહથી) ડરતો રહેશે તે વહેલો 
નસિહત પકડશે; 

૧૨. પરંતુ જે અભાગીઓ હશે તેજ તેનાથી દૂર 
ભાગશે, 

૧૩. (અને) ધગધગતી આગમાં જઈ પડશે. 

૧૪. જેમાં ન તો તે મરશે ન જીવી શકશે. 

૧૫. ખરેખર, તેજ સકળ થશે જે પોતાને 
(શિર્કથી) પાક રાખશે. 

૧૬. અને પોતાના પરવરદિગારને યાદ કરતો 
રહેશે અને નમાઝ પઢતે રહેશે. 

૧૭, પરંતુ તમે આ દુનિયાના જીવનને પસંદગો 
આપો છો, 

૧૮. જ્યારે આખેરત તેનાથી બેહતર છે, અને 
સદા કાયમ રહેનારી છે. 

૧૯. બેશક, આજ નસિહત પહેલાંની કિતાબોમાં 
પણ હતી, 

૨૦. જે ઈબ્રાહીમ અને મૂસાની કિતાબો હતી. 

(રકૂઅ-૧) 


(૩) 





અલ -આ।'લા 


પારે ૩૦ 





ક ગ્ય 5 રાઈઝ) જાઇ 


ત્રિ 


કહલ: 
છછ હ્ઝ્ઝ૭ %6$ 


* ૦4 “427 


%ત્ડક્ઠ હ ઈ“ 
4:2.77?.(774.-.--2.. 
બઈ્્ડાઉ્ક્કંડ 


ઇછદફઝીઉાર્ડક૦ી 


ભ્હ્ગ્ડ% 2: તુ 


*/ બાબાના 2 
દિ કળ 


“ન 47545-4 9% [ઉદર 
ઉડ ૪4 252 


“2%22,,4 173,૬79 ત 17 
ક ઝિી હઝ કિ 


979૦5 


દક મી હ્ાઈકહ 
1 92/72 મટર 
ઉછ-ક23 કક્ષ 


૨. “મનૃષ્ય માત્ર ભ્લને પાત્રની કહેવાત પ્રમાણે આંહઝરત સ.અ.સ. રેો(જિદા જીવનની ઘણી 
બાબતોમાં અવારનવાર ભ્લ કરતા હશે પરંતુ અલ્લાહે આપને એટલું શાણપણ આપ્યું હતું કે આપ અભણ 


હોવા છતાં આપના ઉપર ક્રમે ક્રમે ઊતારવામાં આવેલી લાંબી સૂરાહ આપની સ્મરણશકિત ઉપર અંકિત 


થઈ જતી હતી. આપ કદીપણ તેમના કોઈ ભાગને ભ્લી ગયા હોય કે તે વિશે આપને કદોપણ સમજફ્ેર થઈ 


હાય તેવું કદાપિ નથી બન્યું. 


૩. કુરઆને મજીદના નિયમો વકિતગત ઈચ્છાઆ ઉપર આધારિત નથી પરંતુ તેમના આધાર * 


શાણપણ તથા સમજદારી ઉપર છે જે હકોકતોના આધાર ઉપર કુરઆને મજીદ શીખવું અને તેના ઉપર 


અમલ કરવું સહેલું થઈ જાય છે. 


૮૪૯ 


કક 


સૂરાહ ૮૮ અલ -ગા.શિયાહ પારા ૩૦ 





અલ -ગાશિયાહ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને %૩-52571૯ પ5! 9 
ડિ ક ૧ "મ" (૧) "% 4“-5/* ક. ક ક ર 
૨. શું તે ઘેરીલેનારી “ (ક્યામત)ના તને લૅહડડણા૭૭5 હાડા 
સમાચાર પહેઆ છે? ક 
૩. તે દિવસે (કેટલાકના) ચેહરા ઊતરેલા હશે. હધદકાડ ક શ્ર મ્ક્ટ્ 
૪. થાકેલા, કંટાળેલા, ટેડ ઈશ. 
૫પ. (તેઓ) ધગધગતા અગ્નિમાં દાખલ થશે. ત ુ' ફક 
૬. (અને) તેમને ઉકળતા પાણીના ઝરામાંથી ક 
પાણી પાવામાં આવશે; વાવડ, 
જ. ટ જ. પિ ૦ દ્રિ નિ ના તા 
૭. તેમને કાંટાળા થોર સિવાય ખાવા માટે બીજુ જક્ડઝઝકણ ૦૭: 5૨4447 
કંઈ નહિ મળે. 
જ "% “ "% શ બ્ર હ્2 | ક ક જ. ક 
૮. જે ન તો પૌષ્ટિક હશે, ન તે ભૂખ મટાળશે. હક ઝડ ઝિ 
જ રે ૧૧ જુ ૧૫ રિ ૨૧ હિ ઊં કે -”247 49272 
હ. (અને કેટલાક) ચેહરા તે દિવસે પ્રકુલ્લિત વડ હૂ-5 ટકર કક 
હશે, આ. 
" “% ણો રે “ધ ૨ 17(# 9/% 
૧૦. (તેઓ) પોતાની મહેનત ઉપર ખુશ હશે, 0% તી 
"૧૧% ક ૦ જ ૦ ૦૦ કક” ચિ 
૧૧. (તેઓ) ઊંચી જગ્યામાં આવેલા બગીચામાં 044 વડ રી 
૧૧૬ નુ ૦૦ નન તન ક નકિ 
હશે. 
ક ૦૧ દ્વ. ત 
૧૨. જ્યાં તું કોઈ અસભ્ય વાત નહિ સાંભળે; બ્યડડહઝટડ5 
ક 1 ગ્‌ હેતં શે, હ“ દ્ર %ક ર 
૧૩. ત્યાં (નિર્મળ) ઝરણે વહેતું હ ન મ ક 
૧૪. ત્યાં ઊંચા આસનો હશે, જ 
૧૫. અને પીૌણાની સુરાઈઓઆ વ્યવસ્થિત ગોઠવેલી ઉપડ ૧5૭52599 
સ %% 7?2 ન ક “7 4-7 
હશ. ર્‌ ્‌ ન નાં ૬.219“515 
૧૬. અને હારબંધ તકીયા મૂકેલા હશે. ન 2 ન નર 
૧૭. અને ગાલીચા બીછાવેલા હશે. ર ઈ જડ 
૧૮. શું તેઆ ઊંટોને ” નથી જોતા કેતે કેવા _  , 95૦ ન 
ક જ 29 ક 21797 રિ 
બનાવવામાં આવ્યા છે? ૦૯&5૭૭૪:%9૭ા૭ 2% પ5 





૧. “ન્યાયનો દિવસ' કયામત એક ભયાનક આકતનેો દિવસ હશે. મક્કામાં સાત વર્ષ સુધી પડેલા 
દુકાળના સમયને પણ આંહઝરત સ.અ.સ.એ કુરઆન મજીદમાં *ગાશિયાહ'ની ઉપમાં આપી છે. 

ર. ઊટેો પોતાના માલિક પાછળ કેવા હારબંધ વાંધાવચક રહિત ચાલતા રહે છે, અને દિવસો સુધી 
પાણી વગર સખત તાપમાં રેતી ઉપર ચાલતા રહે છે. મોમિનોએ તેમની પાસેથી બોધ લઈને પોતાનું 


રૂહાની સફર પૂરું કરવું જોઈએ. 


૮૫૦ 


સરાહ ૮૯ અલ -ક%જર પારે ૩૦ 





૧૯. અને આકાશને (પણ), તે કેવં ઊંચં અદ્ધર ઝેક. રુ. જ 
ર (પણ), તે કેવું ઊંચું  ઉખ્ઝંવ્સ 9 
રાખવામાં આવ્યું છે? ર 
“હ ““% સ. છ 5 દિ 
ર૦. અને પર્વતોને”) (પણ), તે કેવા જડી ક 5 ક ર 
દેવામાં આવ્યા છે? ન ન 
૨૧. અને ઝમીનને (પણ)? તે કેવી રીતે પ્ઝ્્ન્વ્બ્ ગક 
0) તપ ? ઈ ષ્્ 
પાથરવામાં | આવી છે? હંઇક્ડડ ક ડિ લ ન 
"% "૧% ૦ હ“ ન 2૫5 
૨૨. માટે (હે રસૂલ) તું નસિહત આપતો રહે: 
૦ ૦૧ બ ૧ 9 «ન કૃ ક ન” 
તું તો માત્ર નસિહત આપનારે છે. છે ગડ ભ્સડહ ક 
૨૩. તું તેમનો રખવાળો નથી. ક 
૨૪. પરંતુ જે મોઢું કેરવી લેશે અને ઈન્કાર કરશે, જજલ 
ર૫. તેને અલ્લાહ ભારે અઝાબ આપશે. *./2. 2) 2.42 ન 
છ#%5ડાહાતસગાડ ડવ 
૨૬. બેશક, તેમને અમારીજ તરક પાછું ધં 
224947 
આવવાનું છે. ટ બશ્કણઇફીઠં 
૨૭. ત્યારે તેમના હિસાબ નું. કામ અમારુ ઉ:57:.૪ નંડડારુડ; ક 
છ. ્ેન્થ્ટ(55૫ ્વ્ગ્છૃ ય 
(રકૂઅ-૧) 





ી વ દિવ ક ૧ 





અલ-&જર 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બક્ક્ત 
દયાવંત છે. હ પ 
"“% ૧ ન્ડ 
_ર૨. મને આ સવારની | કસમ છે. ઉક15 


૩. આયત ૧૮થી ૨૦માં મોમિનોા માટે ઘણા બોધ સમાએલો છે. ઊંટ જેવી સહનશીલતા આકાશ 
જવા બ્લંદ વિચારે! પર્વતો જેવી મક્કમતા અને દ્રઢનિશ્ષય જેવા સદગુણે કેળવે. 

૪. ધરતી જેવી વિનમ્રતા અપનાવે. 

૧. આ સવાર બેશક તે સવાર છે જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ.ને મક્કામાં કરવામાં આવેલી 
સતામણાંના પરિણામે આપે મદીનામાં થોડો સમય વિતાબજો હતો, તેના પછીની મક્કાન કતેહની સવાર 
હતી. આ એક મહત્વનો બનાવ હતેો। જેની ભ વષ્યવાણી આ સૂરાહમાં કરવામાં આવી છે. આ સૂરાહને 
ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે “મને તે કફતેહમય સવારના સોગંદ છે, અને તે દસ અંધકારમય રાતે (વધા)ના 
સોગંદ છે, અર્થીત દસ અંધેર પ્રસરાવતા વર્ષ ત્રણ વર્ષની સુખમય સ્થિતિ પછીના સોગંદ છે અને તે રાત 
(નો અંધકાર) જ્યારે વિદાય થતો હશે તે પ્રકાશના સમયની સોગંદ છે. શું દાનેશમંદ લોકો માટે આ 
ભવિષ્યવાણીને સમજી લેવું સહેલું નથી. 'આદની કોમની હાલત પણ એવીજ હતી. આદના લોકોની 
હાલત જેવીજ આ મક્કાના લોકોની અને ઈરમના કબીલાને। પ્રભાવ કારગરી તથા તેમની દૈલત તેમના કંઈ 
કામમાં ન આવૌ. આ આગાહીઓ કેવી રીતે પૂરી થઈ? ઈતિહાસ તેને સાક્ષી છે, જેની વિગત નીચે પ્રમાણે 
છે. 

૮૫૧ 


સૂરાહ ૮૯ અલ -કજર પારે! ૩૦ 
પ સડસડાટ 


". /" ન (૨) રિ 
૩. અને (તે) દસ રાતોની | (પણ) ઝક ગ 
ધ. શિ રી ભે જ ક& 2 
૪. અને શકઅ (બેકાં)ના તથા વિતર ક 
(એકી)ની 5:07. 1૯ 
ર જુૂૂૂઝહટ5 
૫. અને રાતના (પણ) જ્યારે તે વિદાય થઈ રહી છ. 
હાય છે. 6શ9દ* ન 
૬. શું સમજદારી રાખનારા લોકો માટે આ 742! કહ 
પ બ 2૭ ડક 
સગીન દલીલ નથી? ઈન દાડ ઠક 
જા ક ““* ૧૫ કડ “,?/7 ---# ન 
૭. શું તું નથી જાણતો કે તારા પરવરરદિગારે છછ હુ ડડ કિક 
આદ (ની કોમ) સાથે કેવા વહેવાર કર્યો હતો? 
ણો ડ્‌ ન ન રા વિદ્ધ 
૮. (અને) ઈરમ (ના કબીલાવાળા સાથે), જે ઉછ જા 
ભવ્ય ઈમારતોના માલિક હતા, 
૯. તેમના જેવા કોઈ બીજા આ પ્રદેશોમાં પેદા 2792 _7 2 
* હડ હ પ | 
કરવામાં નથી આવ્યા. હ્ય હ હે 
"૧ ૧% "૮ ૪ ૫ જહ ઝં 9 મ 
૧૦. અને સમૂદ (સાથે પણ અમે શું વહેવાર કયા 5૪16]. 2 ર34 
૧% “૧ “જ ર ક જ જ ે ૦્ડ્દડા કમાડ હ ઝી 29.52 
હતે।) જેમણે ખડકોને કાોતયા હતા, ક 
ધિ ન જ રા, ક ક ક ન 
૧૧. અને કિરઓન (સાથે પણ) જે વિશાળ ભડ ગ્રાહ્ક 
છાવણીઆનો માલિક હતો? ઝા 








ઈસ્લામની પહેલી ત્રણ સદીઓની જાહોજલાલી તથા ગૌરવ પછી દસ સદીઓની કક્ોડી સ્થિતિ વિશે 
આંહઝરત સ.અ.સ.એ અહીં વર્ણન કર્યું છે જે બુખારી કિતાબુ-લ-રીકાકમાં જોવામાં આવે છે. હિજરીની 
ત્રીજી સદીમાં એક તરક સ્પેનના ઉમ્મીયીદ ખલીકાએ પોપને બગદાદના અબ્બાસી સામ્રાજ્ય વિરુદ્ધ 
સહકાર આપવાના કરારે। કયી હતા ત્યારે બીજી તરક બગદાદના ખલીકાએ રોમના સીઝર સાથે સ્પેનના 
ઉમ્મીયીદ ખલીકા વિરૃદ્ધ કરારો કર્યી હતા ત્યારથી ઈસ્લામની પડતીનો પાયો નખાઈ ગયો હતો. આ 
પડતીની દસ સદીઓ પછી મહેદી તથા મસિહના ઉદયના ઝમાના આવવાના પણ આ સૂરાહનો સંકેત 
હોઈ શકે છે. સારાંશે ત્રણ કતેહમય સવાર ઈસ્લામની ત્રણ %હોજલાલીની સદીઓ છે અને દસ 
અધાર્રી રાતો ઈસ્લામની પડતીની દસ ગોઝારી સદીઓ છે, જેના પછી ઈસ્લામના સૂર્યનો કરી ઉદય 
નિશ્ચિત છે. 

ર. આ દસ રાતો વિશે બીજા ઘણા મંતવ્યો છે જેમાંના થોડા નીચે પ્રમાણે છે. 

(અ) હજજે કા'બાની પહેલી દસ રાતો, (બ) મુહરરમની દસ રાતો (ત) રમઝાનની પહેલી દસ રાતો , 
(ચ) રમઝાનની, છેલ્લી દસ રાતે. જો આ ભાવાર્થ લેવામાં આવે તો તેમાં સવાર પણ દસ હોવી જોઈએ. 
જોકે દસ રાતો પછી એકજ સવાર આવે. હકીકતમાં આ રાતોનું વર્ણન 'અલંકારીક' 'મેટાકોરીકલ' 
રૂપમાં કરવામાં આવ્યું છે, ન કે દિવસ તથા રાતના સમયનું વર્ણન છે છે. 

૩. બેકી તથા એકી વિશેના અમુક મતો નીચે પ્રમાણે છે. 

(અ) એકોથી અલ્લાહ બેકીથી મખ્લૂક જે જોડાઓઆમાં સજવામાં આવી છે (ના સોગંદ). 

(બ) બેકીથી નમાઝની બબ્બે તથા ચચ્ચાર રકાતો અને એકોથી વિતરની ત્રણ રકાતો (ના સોગંદ). 

સારાશે અહીં વિવરણ નં.ર અને નં.૩ ના સોગંદના બાકીના આયતો સાથે સંબંધ સ્થાપિત નથી 


થતો અને પરાણે સંબંધ જોડવાથી પણ તે આયતોનેો કોઈ અર્થ નથી નીકળતો. 
૮્પર 


સરાહ ૮૯ અલ -8%ર૨ પારો ૩૦ 


શ. 
-----ગળતામાાસણાાઝન૦૦%-. - _ણણ, 





૧૨. તેણે શહેરોમાં ઉપદ્રવ મચાજો હતો. 


૧૩. અને બ્‌રાઈઓની હદ બહાર ચાલ્યો ગયો ,કટહુંદડડ 
હતો. છ 4% 
૧૪. અંતે તારા પરવરદિગારે દર્દનાક અઝાબને ડહાયુ ક 
“ ન્‌ ન રા ન વિ 
તેમના ઉપર છૂટો મૂકયો. ” હન્ટ્રવડ કહા પ્્પ્ન્ક 
૧૫. બેશક તારે। પરવરદિગાર (નાકરમાનોની) “૦272૮777 
ક હ ક ક 
તાકમાંજ છે. ક,૦ઝપજ ગ્છ 
કસ સે ક /7-7૯€૬/222 127? ? 274 
૧૬. જ્યારે ઇન્સાનને તેના પાલનહાર અજમાવે 4 ૬45ઉદ્ર5 5૦ 14 15515 ઠાર ધિ 
છે અને તેને આવી ને 'મતો પ્રદાન કરે છે ત્યારે તે કહે ૬/84 1:&ઉ)&ઝ 
છે, “મારા પરવરદિગારે મારી આબરૂ વધારી દીધી” બ્હ્ઝક્ઝઠ 6હક્શ્ક વચ 
૧૭. પરંતુ જ્યારે તેને કસોટીમાં નાખી તેની ક 545૬ ક ત્તત7 
પ 9 2 2. 592 “ “* જક કે રે વિ 
રોઝીમાં તંગી આપે છે ત્યારે તે કહીં ઊઠે છે કે મારા હક્,તફદડડડ દડ્રાહા હિં 
પરવરદિગારે મારી કજેતી કરી. 072 
૧૮. હકૉકતમાં તેમ નથી, તમે યતીમોને ુ ની ક 
હ ૬. 2 નુ 
ગણકારતા “ નર્થી. %5::5હ૭ ૭2૦%૦૪૯૭ 5 
૧૯. અને તમે મોહતાજેને ખવરાવવા માટે % દત્ત 
" "હ ન 
એકબીજાને સલાહ નથી આપતા. ઉદર ૭: 
૨૦. અને તમે (બીજાના) વારસાની મિલકતોને છતા હર્ડાટઉદ 
પચાવી પાડો છો. વ 
૧% જ, ૦ જ ક દ્ર 2 95 તિ 
૨૧. અને તમે હદ ઉપરાંત દૌલતના મોહમાં પડી 9૩૭6૪1૭. ક્ક્ક્ક 
ગયા છો. 


૪. અલ્લાહે મોટી મોટી સલતનતો તથા સામ્રાજ્યોનો તેમના ગવે કરવાના કારણે વિનાશ કવી હતો, 
જના અસંખ્ય દાખલાઓ ઈતિહાસમાં મોજદ છે. ન તેમની તાકત રહી, ન લશ્કરે, ન મહેલો, ન 
સોનું, ચાંદી ન તેમનો વૈભવ, બલ્કે તેમનું નામનશાન પણ બાકી રહેવા ન પામ્યું. 

૫. અલ્લાહ ઈન્સાનનું પારખું લેવા માટે તેના ઉપર ને'મતો તથા બરકતો। વરસાવતો રહે છે અને 
કયારેક તેમની નેકીઆના બદલા તરીકે પણ તેમને નવાઝતો રહે છે. તેમને લાભ મળવાથી તે પોતાની 
બુદ્ધિબળ ઉપર અભિમાન કરવા લાગે છે (સૂ.૨ ૮ આયત.૭૯). પરંતુ જો કોઈ દુભાગ્ય તેને ઘેરી લે, તો 
તેના દોષ તેઓ અલ્લાહ ઉપર ઢોળી દે છે. 

૬. અહીં યતીમોના માલની વ્યવસ્થા પ્રમાણિકતાથી કરવા ઉપરાંત જો યતીમોા કોઈ મિલકતના 
વારસદાર ન હોય તો પણ તેમની ખબરગીરી, પરવરિશ, તા'લીમ તથા તેમની ભલાઈ પ્રત્યે બેદરકારી ન 
કરવાના સખત હુકમ છે. ઈસ્લામમાં યતીમાોના સંબંધમાં જવાબદારી ઉપર બહુજ ભાર મૂકવામાં આવ્યો 
છે. 

૭. આ આયતમાં ધનને સંગ્રહ કરનારાઓને ચેતવવામાં આવ્યો છે કે માયાનો મોહ વિનાશના ખાડા 
તરક ઘસડી જાય છે. તૈદુરસ્ત સમાજની બુનિયાદ દૌૈલતના સદૃપયોગથીજ નાખી શકાય છે. ઈલ્મ તથા 
દૌલતને ઉન્નતિના કાર્યક્રમોમાં લગાવવામાં આવે જેથી ગરીબેો। માટે કામને પ્રબંધ થાય અને દેશને હુન્નર 
ઉઘોાગથી આથિક લાભ મળે. જાજ વટાવના ધંધા, અને દૌલત સંઘરવાના કામો કરવા ઉપર ઈસ્લામમાં 
ખાસ આ કારણેજ પ્રતિબંધ નાખવામાં આવ્યો છે. તેના લીધે નાણું એક જ્ગ્યાએ બંધાઈને ખૂંચી જાય 
છે, અને વેપાર ઉદ્યોગના વિકાસમાં નથી આવતું. 


૮૫૩ 


સૂરાહ ૮૯ 











૨૨. યાદ રાખો, જ્યારે પૃથ્વીને ભાંગી ભક્કા 
કરીને સપાટ કરી દેવામાં આવશે, 

૨૩. અને તારો પરવરદિગાર આવશે, ત્યારે તેની 
સાથે કરિશ્તાઓઆની કતારોની કતાર હશે; ” 

ર૪. અને તે દિવસે જહન્નમને નજીક લાવવામાં 
આવશે; ત્યારે ઈન્સાનને (બધું ) સાંભરી આવશે. પરંતુ 
ત્યારે તેની યાદથી તેને શું લાભ થશે? 

રપ. તે કહેશે, 'હાય, મેં જો મારા (આ) જીવન 
માટે (કંઈક ભલું) આગળ મોકલાવ્યું હોય તો કેવું 
સારું થાત!' 

૨૬. માટે તે દિવસે તે જેવી સઝા આપશે, તેવી 
સઝા આપનાર બીજે કોઈ નથી. 

૨૭. અને તે જેવી ભીંસમાં ' લેશે, તેવી ભીંસમાં 
લેનાર બીજે કોઈ નથી. 

૨૮. (ત્યારે સકળ રહને કહેવામાં આવશે) 'હે 
સંતોષી જીવ, 

ર૯. “પોતાના સજનહારની શરણાગતિમાં આવી 
જા, તું (તેનાથી) ખૃશ છે તે (તારાથી) ખુશ છે. 


૩૦. “માટે તું આવ અને મારા બંદાઆમાં' 


શામિલ થા, 


૩૧. (અને) ) તું મારી જન્નતમાં દાખલ થઈ 


જા.' (5 (રુકૃઅ-૧) 


અલ - 5૬૪૨ 


પારો ૩૦ 


બ્કઇ કઃ છકડા [5] ષ૪ં 
કાછ 


ન 





7 ઈ- 4ને જ ન્ડડ2 ક ઈ..0૭2 નૃ 


ઝ્વ્્ગ્ડકઝન્કર 


ટે શસ્સ્ટબ્રડુઃ કઈટ્ટુડ 
૦૮૦ છૂ હ હાત 


નિ 


ઠપ) ક 


નડ 52 


કવડઇહાં; હાક 
૦૦2% ઠુંઠાટડઇ 


ટ-2..4.- 


29, 
9છછ્્ક્ક્ઇ્૩22 





૮. “પરવરદિગારનું ફરિશ્તાઆ સાથે આવવું' કુરઆને મજીદની ભાષામાં અઝાબની ચેતવણી છે. 

૯. ચક્કીનાં પથ્થર દાણા દાણાને પીસી નાખે છે તેવી સખત ભીંસ. 

૧૦. આ ઈન્સાનનો બૂલંદતરીન રૂહાની દરજ્જે છે જ્યાં ઈન્સાન પોતાના સર્જનહારમાં લય પામી 
સંતોષ મેળવે છે અને અલ્લાહ પોતાના બંદાને પોતાના જીવનના ધ્યેય સુધી પહેંચેલો જોઈ બેહદ ખશ 
થાય છે. (જુઓ સૂ.૫૮ આયત ૨૩.) આ મંઝિલને રૂહાની મંઝિલ કહેવામાં આવે છે જે ઈખ્લાકી 
નબળાઈઆ, તથા તમામ બૂ્‌રાઈઓથી ભયમુક્ત અને સુરક્ષિત છે અને એક ખાસ રૂહાની શકિતની 
નિગાહબાનીમાં છે. આ મંઝિલ ઉપર ઈન્સાન પોતાના સર્જનહારમાં (વિલિન થઈ જાય છે અને બન્ને એક 
થઈ જાય છે, યાને બંદાનું પોતાના પાલનહાર વગર રહેવું મુશ્કિલ થઈ જાય છે. આ અવસ્થાનો 
ઈન્સામના મૃત્યુ પહેલાં આ જીવનમાંજ ઉદ્ભવ થઈ જાય છે. અને તેના જીવનનું આ ભવ્ય પરિવર્તન તેને 
આ ૬ુૃનિયામાંજ કિરદૈસનોા અનુભવ કરાવે છે. (ઈસ્લામી ઉસૂલની કિલોસોકી) 


પારે ૩૦ 


સૂરાહ ૯૦ 


અલ -બલદ 





અલ -બલદ 
હ સ. ક " ક 4 124 વ કુ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને જ્25હ-5 પ૩ 
દયાવંત છે. હઉ, રહ 
૨. ખરેખર, મને આ શહેર (મક્કા) ની કસમ 9ધ્ધઝા ૦૭5% 
હે સ્ક ઝ 77?,,41 કિ -27- 
છે હી ભ્ક્થ 
ણો ““« 5% ૦ જ ક કક ક કઈ 
૩. અને (જ્યારે કે) તું આ શહેરમાંજ વસેલો ભે જ કઈ કી 
છે-- 


૧% ૧૧% 


૪. અને તે પિતાની અને તેણે જન્મ આપેલી 
ઓલાદ'ની પણ (કસમ છે), જ 

૫. બેશક અમે ઈન્સાનને મુસીબત” 
માટે પેદા કર્યો છે. -* 

૬. શું તેણે એમ ધારી લીધું છે કે તેને પૂછનાર 
કોઈ સત્તા” છે'જ નહિ? 

૭. તે કહે છે 'મેં પુષ્કળ દૌલત ખર્ચા નાખી છે.' 

૮. શું તે એવું ધારે છે કે તેને કોઈ જોઈ નથી 
રહ્યો? 


૯. શું તેને બે આંખા અમેજ નથી આપી? “? 


૧૦. અને એક જીભ તથા બે હોઠ નથી આપ્યા? 


ઝીલવા 


હે/ઇઇ5,0% 
બ્વ્ર્ઝઇહાડતર જ 
ઉત્ર શ તવ 

હડફરકડાકા તિ ી 


હ ન ત્ત 


“કક 
“7 2# નન 


55 હં ડૂ ડી 
ન ઉક 


ષા “તક 








૧. અલ્લાહે આંહઝરત સ.અ.સ.ને . મક્કાની કતેહના અહીં વાયદો આપ્યો છે. શહેર મક્કાને આપનું 
વતન કહ્યાં છે. 

ર. પિતા તથા ઓલાદની કસમ. ખાના કા'બાનો પાયો ચણતા સમયે હઝરત ઈબ્રાહીમ (અ) તથા 
હઝરત ઈસમાઈલ (અ)એ મક્કાવાસીઆ વચ્ચે રસૂલનેો ઉદ્ભવ કરવાની અલ્લાહ પામે ૬આ માગી હતી, 
તે બન્નેની કસમ. 

૩. અહીં આંહઝરત સ.અ.સ.ને મક્કામાંથી કાઢી મૂકવાની કાકરોની તદબીર વિશે ચેતવવામાં આવ્યો 
છે. અને કરી શ્રમ ઉઠાવી મક્કામાં દાખલ થવાના અવકાશ પ્રત્યે ઈશારો કરવામાં આવ્યો છે. 

૪. આ આયત તથા તેના પછીની આયતોમાં કાફરોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેમના લશ્કરે, 
તેમની શકિત, દૈલત કે વૈભવનું અભિમાન ભાંગીનેજ રહેશે જેની સાક્ષી આ શહેર આપશે. અલ્લાહ 
તેમની કપટચાલે।થી માહિતગાર છે. 

પ. આ આયત તથા તેના પછીની કેટલીક આયતોમાં અલ્લાહે ઈન્સાનને સારાસારને આળખવા માટે 
તથા ભલાઇપૂર્વક જીભ, હોઠ વગેરેનો ઉપયોગ કરવાની શકિત તથા સમજ આપી છે; જેનો સદ્પયોગ 
અથવા દુરપયોગ કરવો ઈન્સાનનેો પોતાને નિર્ણય છે. 


૮૫૫ 


નિ 





સૂરાહ ૯૧ અલ -શમ્સ પારે ૩૦ 


ખા ._ 4૧૮૦૦ --- ત, 


૧૧. અને અમે તેને (ભલાઈ બ્રાઈના) બન્ને ઝાક 8454 
રસ્તાઆ દેખાડી દીધા છે. છેદ્ર#-્ય। વડ 
જ ય છ ૧૧૨૬ “24:72: 
૧૨. પરંતુ તેણે ઊંચાણ ઉપર ચડવાનો પ્રયત્નજ હજી ન્ક્દક।5ઇ 
નથી કયો. ટા ક 
૧૩. અનેતું શું જાણે કે ઊંચાણ શું છે? ઉઝઉ હાડ ઉડ 
હ “૮2 
૧૪. (તે) એક ગુલામને આઝાદ કરવું છે. 2 ન“ શાત 
પ ૬) ઊડ હાડ 
૧૫. અથવા ભૂખમરાના સમયે ખવરાવવું દડ દું ક 
૧૬. એક નજીકના યતીમને, ન ુ 
ક મઝ. ન ન અ ૦-2 ન્ન 
૧૭. અથવા ધૂળમાં રગદોળાતા એક ગરીબને. ઉ ન 
""% છી ર ડછ્” 


૧૮. પછી તે ઈમાન લાવનારાઓમાંથી હોય, જ 


“હ પ. (૭) જ 
લોકો એકબીજાને સબ્રની તાકોંદ કરતા હોય અને બે 155ઉ/:6101*46920 27 
એક બીજને રહેમ કરવાની નસિહત કરતા હોય. કા ના! કાડ પ 


“ક,” 41 ક”, 9 
૧૯. આ જમણી તરકના લોકો છે. જ“ઝાટ્ પ હ 
૨૦. પરંતુ જે લોકોએ અમારી આયતોને 1 પ ઈ 
હ ૦૦૦ 9 ન્વ 
માનવાથી ઈન્કાર કયી, તે ડાબી તરકના લોકો છે. ૦4455૮5 પ્ત ડડ!) ન ડઝ 
ર૧. તેમને ચોતરકથી આગ કરી વળશે. હુ ન «232 ઇડ રુ 
(રુકુઅ-૧) 0૪8૫૫૦૩૦52 





અવ -શમ્સ 
તે ૫ ૧ ી સિ ર ર 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 0 સ5છ5 કાદ્રા!કર-5] 
દયાવંત છે. જ મ 
“""* “" ક ક ૪17 
ર. સૂર્ય અને તેના પ્રસરતા પ્રકાશના સોગંદ. ઉહ 26 
નૂ ૦ જ દ" ન“ 
૩. અને ચંદ્રમાના (પણ) જ (સૂર્યને) અનુસરે ક ટ 
કે ૦૦ ૦ ૭૦ $ફ” 
છે, બફક5,ક8'5 
ર જ દૂ જા ! 
ી સના (પ જ ્ય)ની ર(7?2।ર (૬117 
2 અને દિવસના (પણ) (સૂર્ય) બ 3 
તેજસ્વીતાને પ્રગટ કરે છે, કક 
પ. અને રાત્રીના (પણ) જ્યારે તે (સૂર્ય)ને ઢાંકી જ્ઞ. 12 તિ 
લે છે, -નર(/ 1: 022૮ 
૬. અને આકાશના (પણ) તથા તેના નિર્માણના. છવ 7 





૬. સમાજના દબાએલા વિભાગનું ભલું કરવું, તેમને અલ્લાહની ને'મતોમાં ભાગીદાર બનાવવા, 
તેમના સામાજિક, આથિક તથા રૂહાની વિકાસમાં સહાયરૂપ થવું . 

૭. સહનર્શીલ બનવું. પોતાના વિચાર વાણી તથા વર્તનમાં સબ્ર, પૈર્ય એહસાન વગેરે સદગૃણોથી 
કામ લેવું. 


૮૫૬ 








સૂરાહ ૯૧ અલ -શમ્સ પારો ૩૦ 
૭. અને પૃથ્વીના (પણ) , તથા તેના અડ" વનિ 7 
લ કઈ ૧ 
વિસ્તારના, મ 55 ૭29 
૮. અને તે જીવના અને તે (જીવ)ના કામિલ છ લાક 


હોવાના (સોગંદ) 
ણે તેને બદી તથા પરહેઝગારીની સમજ 


૧૦. બેશક જેણે તે (જીવ)ને પાક કર્યો તે સકળ 
થઈ ગયો. 

૧૧. અને જેણે તે (જીવ)ને બદીમાં નાખ્યો તે 
બરબાદ થઈ ગયો. 

૧૨. સમૂદની કોમે પોતાના ગુનાહોના કારણે 
(સચ્ચાઈનો) ઈન્કાર કયી. 

૧૩. જ્યારે તેમનામાંથી એક જે બદતર હતો તે 
ઊભો થયો. 

૧૪. ત્યારે અલ્લાહના રસૂલે ” કહ્યાં, '(આ) 
અલ્લાહની ઊંટડી અને તેના પાણીથી (દૂર રહે।).' 

૧૫. પરંતુ તેમણે તેને ખોટો ઠરાથબો અને 
(ઊંટડીને) ઘૂંટણો ભારે કાપી (મારી) નાખી, જેથી 
અલ્લાહે તેમના પાપોના પરિણામે તેમને સર્વનાશ કયી 
અને તેમને સૌને મિટાવી દીધા. 

૧૬. બેશક, તેમના અંજામની અલ્લાહને કેઈ 
પરવા નથી. (રુકૂઅ-૧) 


૧. આ સોગંદનેો અર્થ અલ્લાહની કુદરતના ખામીરહિત તત્વોની સાક્ષીની દલીલો છે. 


ર તિ િવીત દ ક કે 


દુ [કમ 


4૫ 
હં ક ક 99 
કક 
ઝમ 0 
છ હક્ક! 
ક 9 2 2 ડિ રિ 
ેફટ55ડ્ર)લડઇ કડ ન્ઇડાઈ 


ઈદ 


1.“4727- «7 કી “7/-79?77 


ક-5 પૃ પ 


ભ્ય 


ખોડખાપણનું ન હોવું જેટલું સત્ય છે તેટલું જ સત્ય અલ્લાહતાઆલાની સર્વ હિકમતોમાં છે. 
ર. અલ્લાહે પોતાના બંદાઆમાંથી જેને ચાહ્યા ચૂંટી લીધો અને તેને સદગુણોથી ભરી દીધો. આવા 
સદગુણીઆમાંથી બ્લંદ તરીન સદગુણો ધરાવનારા કામિલ ઈન્સાન આંહઝરત સ.અ.સ. હતા. 
૩. ઈન્સાનની કિતરતમાં (પ્રકૃતિમાં) અલ્લાહે સારા નરસાની સમજ પેદા કરી છે જેનાથી તે ચાહે તો 


રૂહાનિયતના ઉચ્ચતમ દરજજા સુધી પહેંચી શકે છે, બૂરાઈઓઆથી બચી શકે છે અને જે સત્ય છે અને જે 


ભલું છે તેને અપનાવી શકે છે, અને ચાહે તો પતન ખાડામાં પણ ઊતરી શકે છે. 

૪. હઝરત સાલેહ (અ) પોતાની ઊંટડી ઉપર બેસી ગામે ગામ કરતા અને અલ્લાહનો સંદેશ 
પહેચાડતા હતા પરંતુ મુન્કરો તેમના આ કામમાં અડચણો ઉભી કરતા રહેતા હતા અને તેમની 
પાણી પીવાથી રોકતા. અંતમાં તેમના ઊંટડી રૂપ કાર્યક્રમમાં તેમણે ભંગાણ પાડયું અને તેઆ પોતાના કર્મ 


અનુરૂપ અંજામને પહેચી ગયા. 


૮૫૭ 


1606 


ઝર ઢીષ 
1 


હિ 


તેમા 


૧ 


ઊંટડીને 


સૂરાહ ૯૨ અલ -લૈલ પારો ૩૦ 








અલ -લૈલ 
લ્લાહ ક જ બે ને ક 194 ર 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળ અને 9કક્કહ--૬1;હ- શુ 
દયાવંત છે. પ 
ક ન ન ર્યા ક 
૨. સર્વત્ર છવાઈ જનારી રાત્રીની કસમ છે, બત્131 453 
૩. અને તે દિવસની, જે પ્રકાશ કેલાવે છે (તેની જ. કર. 
પણ). છળ્સ્ડ [51૪14 
નડ ૮ (૧) % 2297 “ન «7 
6૪ ઝે 2 “દ «₹[17414 (7 
૪. અને નર, તથા નારીના સ નની (પણ), ક 41047 
૫. (કે) બેશક, તમારી કોશિષા વિભિન્ન ણ 
જ ૦ જ ક “5 ક. ન 
(દિશાઓમાં) છે, ઊં કશ હ 
૬. તો (પણ) જે દાન કરશે અને અલ્લાહથી ડરતો કા કાક 
ક ભેક્ટ12 કાહ ઉઊઇ 
૭. અને જે સચ્ચાઈની સાક્ષી આપશે, લે ટુ ક 
૮. અમે તેને પ્રત્યેક આસાનીઓ કરી આપશું. હ 2222 
૯. પરંતુ જે કંજસાઈ કરશે, અને બેપરવાઈ નુ હ્ઝ્નઝ્ન્ક્ક 
સ્ટ 2525: 4#૪ૂ8:2. 3» 
કરશે, _ હ..." . ૦૯ચ12 “કહ 19 
૧૦. અને ભલાઈનાો વિરોધ કરશે, જા, 
“. 5 *_.ૂ (૪) ન 2.22 8. 
૧૧. અમે તેના માટે તંગીઓઆના “ રસ્તા ખોલી ઊલહડસ્વષ્ર 2૭35 
હ ર ક 
ઘ્શુ ઉછ) 55 


૧૨-. અને તેની પાયમાલીના સમયે તેની દીલત હરા 
પા જિ ૫ ઘ# કક જ ટ ક ક 28 સ 
તેને કામ નહિ આવે. છેછ2ઝ 5] 4૫2 “હ ૭૫૦૩ 


-. મભ 








વામ પઝઝડ . “--4%૪:ઝ. 


૧. જેવી રીતે રાતનો અંધકાર સત્ય છે, દિવસને પ્રકાશ સત્ય છે, નર તથા નારીનું અસ્તિત્વ સત્ય 
છે તેવીજ રીતે અલ્લાહના વાયદાનું પૂરું થવું પણ સત્ય છે. 

ર. આ આયતમાં મોમિનોા તથા કાકરોના વિવિધ હેતુઓ તથા મકસદો તરક ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું 
છે' મોમિનાને ધ્યેય સચ્ચાઈના સહકારમાં હોય છે જ્યારે કાકરોનો ધ્યેય સચ્ચાઈનો વિરોધ તથા તેની 
રાહમાં અડચણો ઊભી કરવાનો હોય છે. આ બન્ને કોશિષાના પરિણામો અનિવાર્ય રીતે જુદા જુદા હોય 
છે. 

૩. ભલાઈ કરવી, ઉપકાર કરવો તથા સાચું બોલવું બેહદ સહેલું હોય છે જ્યારે સીતમ કરવો દુ:ખ 
આપવું જઠું બોલવું બેહદ કઠિન હોય છે. કહેવત પ્રમાણે એક જૂઠું દબાવવા માટે સો બીજા 
જાણાઓનોા આશરે લેવો પડે છે તો પણ સકળતા નથી મળતી. પરંતુ સચ્ચાઈ સરળ હોય છે. 

૪. હિસક પ્રાણીઓ પકડવાના કાંસાની જેમ બદીઓ ઈન્સાનને કાંસવા માટે હરપળ તૈયાર બેઠી હોય 
છે. 


ણ હરણ તાત 202 





રેસ દઈ 





૮૫૮ 





સૂરાહ ૯૩ અલ -ઝુહા પારો ૩૦ : 
. બેશક હિદાયત આપવી અમારી જવાબદારી કઃ 1292777 
છે ડિ ઉછ જ 
ી “ “૧ શ“ 5 
૧૪. અને આખેરત તેમજ આ જીવન અમારા 02% ૯1657 
અધિકારમાં છે. ડિ ક આ 
૧૫. માટે હું તમને ભડકે બળતી આગથી ચેતવું છક 2 5૭5 
ક શિ નુ 
પ. પાટા ૦૭ ાઝડીઉક5 
૧૬. તેમાં કોઈ બીજે દાખલ નહિ થાય સિવાય 
જ બદકાર હશે, 
સ. કૂ ૦ શૂ #”-,- “ન 
૧૭. જેણે (સત્યને) અસત્ય ઠરાવ્યું અને વિમુખ ક રા 
થઈ ગયો હશેમ % «2૮2 [:%& 2 
૧૮. બેશક પરહેઝગારને તેનાથી દૂર રાખવામાં છહ% | ડક 9 
આવશે. 
૧૯. અને જે દાન કરી પોતાની દૌલતને પાક * ૮૬7૮2 #:22? 2 «6 
“% “% ઉર ક વ ક હેક પ્ર 
કરશે (તેને પણ) $ પ ક 
૨૦. જે કોઈના ઉપર ઉપકાર કરવા માટે (દાન) છછ્ડક્ડ 4 કરડ હક છ 
“૧ પ ઈ 
નથી આપતો. ન 
૦ *%ૂ શ ૧ કફ ક 4” * કક 
૨૧. પરંતુ તે પોતાની દૌલત પોતાના ઉચ્ચતર છત %55દ્રડડ દર 
ત્‌ છો જ 
સર્જનહારની ખુશન્‌દી માટે આપે છે. કાટા 
“૧% ન જ્‌ “% ક 5 પે 2 હં 
ર૨. ખરેખર તેનાથી અલ્લાહ બહુજ ખુશ થશે. છેહ્ક્#હક4ડ દિ 


(રકૂઅ-૧)- 





અલ-ઝુહા 

૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને * 0 છા સ માદ ક 
દયાવંત છે. દ ઉફ 

ર. બપોર પહેલાંના વધતા રહેતા પ્રકાશના? છ૫515 
સોગંદ છે, 

અને તે સનકારમાં * ? પરિણમતી રાતના ક 415]૭5:3 શ 
ણ ?, 


પ. સદાચારી બીજાનું ભલું કરતો રહે છે અને કોઈ સ્વાર્થ ખાતર નથી કરતે પરંતુ અલ્લાહની 


“૫ જ 


મખ્લૂકને કામમાં આવવા પૂરતો તેને। હેતુ હોય છે, અને પોતાના સર્જનહારની ખૃશીમાં તેને ખશી પ્રામ 
થાય છે. 


૧, ઈસ્લામના ઊગતા સૂર્યનો પ્રકાશ અને આંહઝરત સ.અ.સ.ની જાહેર થતી સચ્ચાઈને। પ્રકાશ. 


ર. તે રાતના સૂનકાર જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ. હઝરત અબુબકર (રદી) સાથે “ગારે થોર'માં 
ચાલ્યા ગયા હતા. 


૮૫૯ 


સૂરાહ ૯૩ અલ -ઝુહા પારો ૩૦ 





૪. કે તારા પરવરદિગારે તને તજી નથી દીધો અને 05 5 હા 3૫229 5 
ન તારાથી નારાજ થયો છે. 
પ. બેશક પસાર થઈ ગએલા સમયથી” આખેરત 0/૭2 ડા કં ક કઝ 3 
તારા માટે બેહતર છે. 
5. અને તારો પરવરદિગાર ટૂંક મમા ૦ર દર ૬5: નાણ 
તે અર્પણ કરશે જેનાથી તને બહુજ ખુશી થશે. 
૭. શું તેણે તને યતીમ જોઈ (પહેલાં) આશરે ઈન હાડ; 5 
નથી આપ્યોરર હ ઝાક ક પ 
૮. ક જ્યારે તેણે તને (રાહની શોધમાં) ઉછપક %£5 ૩૫૬52 
ન ડ્‌ 19. શત્ર%ન- 
ખાવાએલો દીઠો ત્યારે તેણે તારી રાહનુમાઈ કરી. હ હ આ 
જ (ડઝન તેણે તને જરૂરતમંદ ભાળી તવંગરી કી 
બક્ષી. ”) 

૧૦. માટે તું યતીમને કદીપણ ન દબાવજે ભબ્ડઈપ5 54 ડુ 
૧૧. અને જે તારી મદદ ચાહે તેને કદીપણ હઝ જ 
[નિરાશ ન કરજે ્ક્ન્યડ %5 813 

૧૨. અને તારા પરવરદિગારની મહત્તાનું વર્ણન જહ તી ક “2. હિંદ 
કરતે! રહેજે. (રફકૂઅ-૧) દ 2 





૩. આંહઝરત સ.અ.સ.ના જીવનની એક એક પળ બેહતરીની સાક્ષી તરીકે હતી. 

૪. દુનિયાભરમાં ઈસ્લામની -કતેહનોા પાયો મક્કાની કતેહના દિવસે નાખવામાં આવશે તેની ખુશો. 

૫. આંહઝરત સ.અ.સ. યતીમ હતા. આપનું જીવન બેહદ સદગુણાભયું અને સભ્યતાની એક 
મિસાલ રૂપ હતું. આપના પિતા અબ્દુલ્લાહ આપના જન્મ પહેલા મૃત્યુ પામ્યા હતા. આપ જ્યારે છ 
વષેની વયે પહેંઆ ત્યારે આપની માતાનું અવસાન થયું અને આપના દાદા અબુ મૃત્લીલ્ે આપની 
પરવરિશની જવાબદારી માથે લઈ લીધી. ટૂંક સમય બાદ આપના દાદા પણ અવસાન પામ્યા જેથી આપ 
પોતાના કાકાના આશરા તળે આવ્યા જેમની આથિક હાલત બહુ સારી ન હતી. આવી રીતે આંહઝરત 
સ.અ.સ. બાળપણમાં પોતાની માતાપિતાના પ્યાર તથા સંભાળથી વંચિત રહ્યા. જોકે આપને કુટુંબના 
દરેક નાના મોટાની લાગણી તથા મુહબ્બત મળતી રહી. પરંતુ આપને સહાબા, મોમિનો તથા અન્ય 
લાગતાવળગતાઓઆને એટલે પ્યાર મળ્યો કે જેનો ઈતિહાસમાં કોઈ બીજાને મળ્યો હોય તેનો દાખલો 
જોવા નથી મળતો. 

૬. 'ખોાવાએલેો.' અહીં 'દાલ્લા' શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આજો છે જેનો અર્થ ગુમ, આતપ્રોત, 
તલ્લીન, નિમગ્ન, 'પરેવાયલો' વગેરે થાય છે. “અલ્લાહની ખોજમાં કરતો રહેવું” 'માનવજાતિની 
લાગણીઓમાં અને તેમના ભલાના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત રહેવું.' અલ્લાહની શોધમાં બેચેન રહેવું ' 

૭. આંહઝરત સ.અ.સ.નું જીવન એક યતીમ તરીકે શરું થયું અને અતમાં આપ અરબના સર્વ માન્ય 
રાહબરના પદે પહેંચી ગયા. 


૮૨૦ 


ડુત્રિિ- 


સૂરાહ ૯૪ અલ-ઈનશિરાહ પારે ૩૦ 





અલ-ઈનશિરાહ 


“૧% રી “ કી ઈ મ 2 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને જ્ક-ક્ઈ।છુ-ઝાત-ઝે 
દયાવત છે. હા શ, “ક ન 9/7 
ક “ શ ૦ ૧. ૨ ી મ ! 
ર ચ ખમે તારા માટે તારા અંતરને ખોલી નથીં છવ હા દક 
ક કન ક 
દીધું? “ (૨) છહા75 હા ડ 92 
૩. અને શું તારા ઉપરથી તે બોજો ઊતારી સા ક 
(નથી) નાખ્યો, ભ્ય હકો 5] 
૪. જે તારો બરડા ભાંગી નાખવાનો હતો? લડ કાકી ૦7૮2 


૫. અને (શું) અમે તારું નામ બૂલંદ (નથી) 


છુ ક દ્વ 64 ન 
કર્યું ? ર ઇ5,-ડઇડા 

૬. બેશક તંગી પછી આસાની આવે છે જ. છ ક 

૭. ખરેખર, તંગી પછી આસાની અવશ્ય હોય હ કા 1 
છે % 222૮7 ક 7 

ી 0૫કઉડડક54 

૮. માટે જ્યારે તને કુરસદ મળે તું મેહનત કર. 

2ન્ક ક 
૯. અને તારા પરવરદિગારની ઈબાદત કર. હપ-ક56 ૯ કક 615 હ 
(રકૂઅ-૧) ક 





૧. અલ્લાહે પોતાના પ્યારા રસૂલ ઉપર ઈલ્મના તમામ ખઝાના ખોલી દીધા તેમજ આપને ઈરકાન 
અથીત (આંતરજ્ઞાન) પણ અર્પણ કર્યું. 

૨. આંહઝરત સ.અ.સ. ઉપર અલ્લાહે તે જવાબદારીના બાજે નાખ્યો હતો જે આજસુધી કોઈપણ 
રસૂલ ઉપર કદીપણ નાખવામાં નથી આવ્યો. પતનના ખાડામાં ઊતરી ગએલા માનવજીવોને રૂહાનિયતના 
ઉચ્ચ શીખરે પહેંચાડી તેમને બેઈન્સાકી, જહાલત તથા વહેમ પરસ્તીમાંથી કાઢયા. આ બેહદ ગંભીર 
જવાબદારી હતી જેને પૂરી કરવાની અલ્લાહે આપને શકિત આપી. 

૩. આ સૂરાહના ઊતરવા પહેલાં આંહઝરત સ.અ.સ.ને ભાગ્યેજ કોઈ જાણતું હતું, પરંતુ થોડા 
સમયમાંજ આપને સારું સ્થાન મળ્યું અને મઝહબી ઉપદેશકોમાં સીથી વધારે માન તથા સફળતા આપને 
મળી હતી. કોઈ દુન્યવી અથવા મઝહબી રાહનુમાને પોતાના અન્યાયીઓ પાસેથી એટલે! પ્યાર તથા 
એટલી વફાદારી નથી મળી જેટલી આપને પોતાના માનનારાઓ પાસેથી મળી હતી. 

૪. આંહઝરત સ.અ.સ.ને તથા મોમિનોાને જે તંગી તથા તકલીફોમાંથી પસાર થવું પડતું હતું તેના 
અંતનો તથા તેમના હમેશાં માટેના આસાની દિવસોનો ઈશારો આ આયતોમાં કરવામાં આજો છે. 


૮૬૧ 


સૂરાહ ૯૫-૯૬ અલ -તીન--અલ-અલક પારે ૩૦ 





અલ-તીન 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને -_4].. ૫241] .* 
ર ટિ બ -સ્ૂહઠ્ન%ઇ-% 
દયાવંત છે. 
૨. અંજીર તથા ઝયત્‌નની કસમ, બછેઠ્ઠક15 ન 
૩. અને સૌના પર્વતની (પણ), ક 
૪. અને આ અમનના શહેરની પણ, 06 જ 
૫. કે અમે ઈન્સાનને ઉમદા” રૂપ આપ્યું છે. ઝા બિ 
# 9-7, કદ્ર 
' ૬. પરંતુ (તે ની બદઆમાલીઓના કારણે) અમે બઈ: ઝડઇ દાઇ. મી 
તેને હલ્કટથી હલ્કટઃ ઠરાવી ઉતારી પાડીએ છીએ. ઊહ્ક ન ક 
૭. સિવાય કે જે લોકો ઈમાન લાવી ભલાઈના «927 રી મા ક 
કામો કરે; તેમના માટે અનંત અજર“ છે. ભન છડ! »૦હહ્ગઝી 
ર ર નડ 29229229૮7 
૮. પ (હે પામર માનવી) તને કઈ વસ્તુ ઉડ નિ 
કયામતના ઈન્સાકને ખાટો ઠરાવવા માટે મજબ્ર કરે ક. પ 22:2[2ફ૬ 
જ ૦પ હિ કિ 
૯. શું અલ્લાહ સર્વક્રોષ્ઠ ન્યાયાધીશ નથી? ઉ કઇ: લડ ની રી ઠ્ 





અલ -અલક 

૧. અલ્લાહના નામથોૉ; જ બેહદ કૃપાળુ અને ઉ૩-261,..પ5:901." , 

રિ કેક્ડ્ક્કાણ્ટન્ઝદ્રા!ત--5 

દયાવંત છે ક કાદ્રાદ-ઝ 
ર્‌ 1ર ભે.” ક શ 2 ૮4 
૨* તું વાંચન કર . તે “અલ્લાહના નામથી 055 દ્ધ હાડ લિ 
જ સજનકતી છે, કા ક 
૩. જેણે ઈન્સાનને થીજેલા લોહીના લેદામાંથી બ્જુ“૭#હાત [4 %૭5 

સજ્યી છે. 








૧. દરેક ઈન્સાન મા 'સૂમ, નિદીષ કિતરત પેદા થાય છે, અને તેમાં ભલાઈ કરવાના સ્વાભા? વક ગુણે 
મોદ હોય છે. તેની કિતરતમાં સારાનરસાની સમજ્બુદ્ધિ કુદરતી રીતે સમાએલી હોય છે. આ કુદરતી 
શકિતઓને ઉપયોગ કરી ઈન્સાન દૃન્‍્યવી તથા રૂહાની વિકાસમાં આગળ વધતો જ રહે છે. પરંતુ જે 
કુદરતની બક્ષેલી શકિતઆનો તે દુરુપયોગ કરે તો તે હએવાનથી પણ બદતર બની જાય છે. સારાંશે 
ઈન્સાનમાં સદ્ગુણો તથા અવગુણો બેનેની અંતરિક શકિત મોટા પ્રમાણમાં મોજદ છે. 

ર. “અજર' કદી ક્ષીણ ન થનારો બદલો--- 


૮૬૨ 


સરાહ ૯૬ અલ -અલક 


એલાન કર કે, તારે પરવરદિગાર બેહદ 


૫. જેણે કલમ દ્રારા શિક્ષણ આપ્યું . 

૬. (અને) ઈન્સાનને તે ઈલ્મ બક્ષ્યું જેનાથી તે 
અજ્ઞાન હતો. 

૭. છતાં ઈન્સાન હદમયીદાઓનોા ભંગ કરતે।જ 
રહે છે. 

૮. કારણ કે પોતાને જવાબદારીથી મુકત 
સમજે છે. 

૯. ખરેજ, તારા પરવરદિગાર તરકજ (સૌને) 
પાછું કરવાનું છે. 

૧૦. શું તેં તેને 
રોકે છે. 

૧૧. જ્યારે (અમારે।) બંદો નમાઝ પઢે છે 
(ત્યારે)? 

૧૨. ધારી લે કે (અમારો! બંદો) હિદાયત ઉપર 
ચાલી રહ્યો હાય, 

૧૩. અથવા પરહેઝગારીની નસિહત કરતો હોય 
તા (તે રોકનારનો અંજામ શું થશે)? 

૧૪. મને કહે જો તે (રોકનાર સત્યને) ઈન્કાર 
કરે અને મોઢું ફેરવી જાય, 

૧૫. (તે!) શું તે નથી જાણતો કે અલ્લાહ (તેને) 
જોઈ રહ્યો છે? 

૧૬. છતાં તે નહિ અટકે તો અમે ખરેખર તેની 
ચોટલીથી (પકડી) તેને ઘસડીશું . 

૧૭. તે ચોટલી, જે જઠ્ઠી અને પાપી છે. 

૧૮. પછી ભલે તે પોતાના સહાયકોને પુકારી 
જએ, 

૧૯. 'અમે પણ (અમારા) કરિશ્તાઆને બોલાવશું 
(જ તેને જહન્નમમાં કૅંકી દેશે). 

૨૦. બેશક તું તેના કહેવામાં આવીશ નહિ, 
(અને) તું સિજદામાં ઝૂકી જા અને અલ્લાહની કુરબત 
મેળવી લે (રકૂઅ-૧) 


મેયો છે જ (અમારા બંદાને) 


૮૨૧૩ 


પારે ૩૦ 
ભ્ર૭૬-9૯ઇડાંકી 
બે ડીન ધ્ન 
ડડઝડીહ ઝડ 
બે ક ઝહાવપ્રાહ)%૪ 
બહા 
બ#કાવ/હ)હ। 


2 ૬2” 


બ્લ્થ્ઃ ઈ્ડ્યા દા 


47 2,ન્‍ 


ક 13] [૫૫ 


22 2/7 


જબ 62હ૪૭ ડક 


-િ ન, “##૭- 
જેક? કગ કા 
“277 


કજ્્ન ત ન્ટ 
કે 9 ૫.૫ (હક 


9-9, 271 


બ્ત્ક કી ના 
શઝહાદાટડડકેત5 ટ્રક ગડુ જ 


હ્ય 555 હૂ 


સરાહ ૯૭-૯૮ અલ -કદ્ર--અલ-બય્યનાહ પારો ૩૦ 





અલ-કદ્ર 
ક. ક “હ જ ન કક પ 2 

૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કુપાળુ અને ર દ્ર! ક 

દયાવંત છે. [9૯ 
ન“ જો હ“ | 
ર. નિ:સંદેહ અમે આ (કુરઆન)ને કદ્રની ડિ કું ક 
ર ત 5 

રાતમાં ઊતાર્યું છે. ર્‌ ૦૭ હહ 7 

૩. તું શું જાણે કદ્રની રાત શું છે? ક તક ર 

૪. કદ્રનો રાત હઝાર મહિનાઓથી પણ બેહતર ભક હક 2૫૫૬! જૂ 
છે. ઝર ન ન દી પ 

પ. જેમાં ફરિશ્તાઆ તથા રૂહા પોતાના “ટંગબ્ઝ ક્ટ ક 45 
સર્જનહારના આદેશથી સર્વ જવસ્થાને કાયમ કરવા ક ન સુ છ 
ઊતરે છે. ી ર િ 

૬. (અને) પહો કાટતાં પહેલા (તે રાતે) સર્વત્ર હાહા: ક 
સલામતી છવાઈ જાય છે. (રેકુઅ-૧) 





અલ -બય્યનાહ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૫ર૭-ડ્ઝ્51: ડઝાઠ્દપ્ટ-3 
દયાવંત છે. 
જિ “7 #૫ 
૨. એહલે કિતાબમાંના જે ઈમાન ન લાવ્યા હતા બદ ઝાીઠડ ઈટ 
અને જે મૃશરીકો હતા, તેઓ પોતાની માન્યતાઓથી દ્ર જ શ27 ડ:2 «:દ:/ 
કે જરે મ છિ રી જ લીલે 9, 1! દાત ક 
ડગતાજ નહિ જ્યાં સુધી કે તેમની પાસે સ્પષ્ટ દલીલો હ્ગ્ઝ 
જ 
ન આવી જાય, જ ્ ર દ 6 ૮ 72 9-7 વિ ક 9%. 
૩. અલ્લાહના એક રસૂલ તેમને પવિત્ર વરકો હક્કડકર્હડ-155 ર! «26»“ 
(પાનાઓ) વાંચી સંભળાવે. 
૧, આંહઝરત સ.અ.સ. પહેલાં આખું અરબ બદકારીઓના અંધકારમાં ડૂબેલું હતું. કોઈ, 
સામાજિક અથવા મઝહબી હદબંધી કાયમ રહેવા પામી ન હતી. “જેના હાથમાં લાઠી હોય તેનીજ ભેંસ 
ગણાતી. કોઈ કોઈને બદકારીઓ વિશે પૂછી શકતું નહિ. આવી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં કુરઆને મજીદનું 
આવવું ઈન્સાન માટે એક આશીવાદ સાબિત થયું હતું. 
૨. કુરઆને મજીદ પહેલાંની તમામ કિતાબો અને શરિઅતોનો સારગ્રંથ અથવા સત્વનોા ખઝાનો છે, . 
બલ્કે તેનાથી પણ વધુ બરકતોથી ભરેલો છે જેની માનવજીવનના દુન્યવી તથા રૂહાની વિકાસ માટે બહ 


ત્ન્ન્ને 





૮૨૧૪ 


સૂરાહ ૯૯ અલ -ઝિલઝાલ પારે ૩૦ . 


-નન--૪-ન---. -. . 








ર કઇ 
૪. જેમાં કાયમ રહેનારા રા આદેશો હોય. હ ડક દ હડ 
૫. અને જેમને કિતાબ) આપવામાં આવી હતા |. 5.91 1૮"ઉ 
35૯ 


! છ ડા 9 પ ##ત/ 2 
તેમની વચ્ચે ફૂટ ન પડી જ્યાં સુધી તેમની પાસે સ્પ” કક હા 2 


દલીલ ન આવી ગઈ. 9ર પુન ક 2 ર 
૬. જો કે તેમને આજ આદેશ આપવામાં આજો ,. .. અ જ 
હતો કે તેઓ તેના કરમાંબરદાર બની શુહ્ધભાવનાથી “૫- ત હડ 4019૭455] ી ક [1૫૦2 


ઝ ઝને કાયમ કરે અને ઝકાત #૦-?.“7૧ર” તડ 
તેની બંદગી કરે અને નમા ને, છકે 55 
આપે. અને આજ સત્ય દીન (તરક જનારાઓ)નોા સ 
જ ડી 
રસ્તો છે. લાડ 
૭. બેશક, એહલે કિતાબમાંથી ઈમાન ન દી ધ 22૮૬૯2: 
ર 94૫ | હૂંકાહ!% «ઝાડ 


લાવનારાઓ અને મુશરીકો, જહન્નમની આગમાં ન 


તાતા: 


૫ 


નક» ઝા 

પડનારા છે, જેમાં તેઆ સદાય રહેશે. આ સોથી. 2 હુ 
બદતર મખ્લૂક ના 
૮. બેશક જ લોકોએ ઈમાન લાવીને નેક કામો , / કી રી ૦ 
કયી તેઆ તમામ સર્જનોમાંથી બેહતર છે. શ્કહ% હ્ય 1944195 યી 
૯. તેમના બદલા (રૂપે) તે તેમના પરવરદિગાર પાસે જ ક ન 


(તેમના માટે) સદા રહેવાના બગીચાઓ છે જેની » ન્‍ 
હહ ટ્રક ક 
વચ્ચેથી ઝરણાં વહે છે; જ્યાં તેઆ સદાય રહેશે. ન કકક 


5,771(72. ક ત્રિ જિ 
અલ્લાહ તેમની ઉપર બેહદ ખુશ છે, અને તેઓ 01 હડ કાઉ પ્ણ ા 


અલ્લાહથી ખશ છે. આ તેના માટે છે જે પોતાના કૂદ ઈસ હા 
ક જ ક 
રબથી ડરતો રહે છે. (રકુઅ-૧) હહ 4 બ્2ક્ટ હૂ 





અલ- લાલે 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અન ૦ ૭-ઝકહુ5ાદ્રાત- 
ર કક ૮” જી હી દ્ર 
દયાવંત છે. 


ભશ પ્હાકગાણાતા (૫ પો 


જરૂર છે. ઈન્સાનિયતના વ્યવહારના, ઉસૂલો, સ જેના વગર ઈન્સાનિયતનું ટકી રહેવું અસંભવત 
છે તે સર્વ કુરઆને મજીદમાં મોજદ છે. કુરઆને મજીદ પહેલાંની સર્વ કિતાબાની રાહબર છે અને તે 
કિતાબોાની કમીઆને પૂરી કરે છે. 
૩. એહલે કિતાબ તૌરાતના વાયદા પ્રમાણે રસૂલની રાહ જોતા હતા છતાં સમય આવતા તેમણે હસદ 
તથા હઠાગ્રહથી મતભેદ કર્યે. 
*દીન' અર્થીત કરમાંબરદારી, હુકમ, પરહેઝગારી, સદ્ગુણો વડે પોતાના સર્જનહારની ગુલામીમાં 
સંપૂર્ણ રીતે સમર્પણ કરવું. 
*મખ્લૂક' અર્થીત સર્જન. 


૮૨૬૧૫ 


સરાહ ૧૦૦ અલ -આદિયાત પારો ૩૦ 
ર ન 





૧. ને ટા 7ર, 2 79-29 
૨. જ્યારે પૃથ્વીને સખત આંચકાથી હચમચાવી બકીઇ્ક કી 
દેવામાં આવશે ક 
૧૬ પી બ જ જ” (૧) । સ 19 
૩. ત્યારે ધરતી પોતાના સઘળા બોાજાને કાઢી જજ 5 ખ્ર્ડ્ઝ2 
બહાર ફેંકો દેશે. ર નતહ 
૪. અને ઈન્સાન બોલી ઉઠશે “આ તેને શું થઈ હ “ઠા. પ્ર 
ગયું છે?' ક ક [5 2 ૭ જ 
૫. તે દિવસે ધરતી પોતાની હકીકત કહી દેશે, €)૫; લઝ કન 
૬. કારણ કે તારા પરવરદિગારે તેના વિશે વહી ડક ઝના 
કરી હશે. ગ ક પ 
૭. તે દિવસે ઈન્સાનને ટોળાબંધ હાજર કરવામાં €) બદા તાતી ીડિનાછી 225હ્ક 
આવશે કે તેમની કરણી તેમને દેખાડવામાં આવે. છે જ મ અ ડ4 
૮. પછી જેણે એક રજમાત્ર પણ ભલાઈ કરી હશે બરડ ;હઉછ હક 
ત જોઈ લશ થર. દ/#૪-7ત્ર ન? 92/72 કત,” 
૯. અને જેણે એક રજમાત્ર બૂરાઈ કરી હશે તે 92 8 હઇક૭-ડ૭5 હ ઠં 
(પણ) જેઈ લેશે. (રકૂઅ-૧) 





અલ -આદિયાત 


સે 
ફે કિ 19 ક 
૧. અલ્લાહના નામથો; જ બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭-ક્કઇ!હ જી ર છુ પ 
દયાવંત છે. ર 
૨. હાંકતા હાંકતા દોડનારાઓઆની ' કસમ, 5 હડ ઝુ 


દિ 





તા. -૪ર%::- -નકાનસઇ-"૦-૧૦, 


૧. ધરતીમાં દટાએલા ખઝાના બહાર ઉભરી આવશે. 


ર. આ આયત વિશે આંહઝરત સ.અ.સ.ને સવાલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે આપે કરમાવ્યું 'ગુમ રીતે 
કરવામાં આવેલી તમામ વાતે। પ્રકાશિત થઈ જશે. ' (અકબર). 

૧. બદીઓની સત્તાઓ સામે લડનારાઓ અલ્લાહને કેટલા વહાલા હશે તે આ સૂરાહથી [ પમ થાય 
છે કે અલ્લાહે તેમની તથા તેમના ધોડાઓની કસમ ઉઠાવી વહી કરમાવી. “આદિયાત'ને અર્થ લડવૈયા . 
અને તેમના સવારે। બન્ને થાય છે. આ આયતમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના સહાબાઓની અલ્લાહની રાહંમાં 
પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરવાની ધગશનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે તેઆ મેદાન જેગમાં એક ધૂન તથા 
અદમ્ય ઉત્સાહથી ઝઝૂમી દુશ્મનને પરાજ્ય આપે છે અથવા અલ્લાહની રાહમાં શહીદ થઈ જાય છે. 

કહેવાય છે કે તે સમયે મક્કામાં મુસ્લિમો પાસે ઘોડાએ ન હતા અને જગે બદરમાં માત્ર બેજ ધોડા 
હતા; જેમાંના એક મીકદાદ પાસે અને બીજો ઝૂબેર પાસે હતો. આ આયતથી એવી આગાહી કરવામાં 
આવી હતી કે ટૂંક સમયમાંજ મુસ્લિમો અસંખ્ય ધોડાઓઆના માલિક બની જશે. 


૮૬૬ 





૧૦૧ 


જ (જેમની ટાપોથી) અંગારા ખરતા હોય છે, 
૪. અને જે પ્રભાતના સમયે છાપો મારે છે, 


જ 


૫. અને ધૂળના ગોટેગોટા ઊડાડે છે, 


૬. અને જે (દૃશ્મનાના) લશ્કરે! વચ્ચે ઘૂસી જાય 
છે. 

૭. કે ખરેજ, ઈન્સાન પોતાના માલિકની નાશૂક્રો 
કરતો રહે છે 

૮. અને બેશક, તે પોતે તે (હકીકત)નેો સાક્ષી છે; 

૯. અને બેશક, તે દૈલતના મોહમાં કસાએલો છે. 

૧૦. શું તેને ખબર નર્થી કે જ્યારે કબરેમાંથી 


ષન? 


સરાહ 





વાઇ «૦ "ક તાદાણ,તાતાનપાણ, . તતસિતપણણણસણણ,...૦ -...... 


કક 


મુદીઆને ઉઠાડવામાં આવશે, 

૧૧. અને જે તેમના દિલોમાં છે તેને ઉઘાડું 
પાડવામાં આવશે? 

૧૨. બેશક તેમના સર્જનહાર તે દિવસે તેમના 
(હાલ)થી સારી પેઠે માહિતગાર હશે. (રુકુઅ-૧) 


અલ-કા રૈયાહ 


નન 
હડ ક નાડ 
બશ*૨-૧ ક 


૬24 ન” 


૦ઝ્ વ4ઝહાઈપ્રોહ) 

૦૦% દ ૯5 

હ ક 

જેહૃઈડકાઇ પ “જી 
જેપ્યાહુડવડ 


ઉ ક 974નન્‍- 


૬૭2૦૬ 
બ્ઝ્ત્ઝ્ઈં ઈઝ “૪% છુ 





અલ-કારેઆહ 
બ%્ક્ક્ક્કાછ-51%્ાદ-૩ 


હિંદી વદા 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
દયાવંત છે. 
૨. એક ભયંકર આકત (આવનારી) છે, 


૩..તે ભયંકર આકત શું છે? ડથ્દ/છ ૬ 
૪. અનેતું શું જાણે કે તે ભયંકર આકત શું છે? કક તતઃ ત્છૃ 
“૧% સિવસ ક ર ક ન ધ ૦જ૬)દ1ડ હી,,3 ૫ 59 
૫. જે દિવસે ઈન્સાના જેતુઆની જેમ વિખરાઈ ક ઝી જા 
ટ 9/7 વ દિ 
અ ડકડીણપઈઈઇડદાડ, 
અને પર્વતો * પીંજાએલી ઉનની જેમ (ઊડી 92 9૦7 4 
યી) હશે. ઝટ દ 
૭, ત્યારે જેનું પલ્લું ભારી હશે. જાતક ૯ 5ને પાડ 
૮ 


તે સખમય જીવન ભોગવશે 


ડુ 
:# 
પર જ 
ષ્‌ 
2 
પે 
ઃ 
ષ્‌ 


૧. '“કારેઆહ' વર્ણવી ન શકાય તેવી ભયંકર આકત, ભારે હોનારત, આપદા, અપત્તિજનક કે 


અનર્થકારી ઘડી. 


ર. મેપગી મોટી સત્તાઓ ઊનના પોટાની જેમ હવામાં ઊડી જશે. 


૮૬૭ 


સરાહ ૧૦૨ અલ -તકાસુર પારો ૩૦ 





_સણાત,..ાક,. તાનગ્સામમાણઇ”મ. ઇછ પલના, 


૯. પરંતુ જેનું પલ્લું હળવું હશે. 6) હઝ કડકાઇ 
૧૦. હાવીયા તેની (પાલક) માતા હશે ક “૮8% 
૧૧. અનેતું શું જાણે કે 'હાવીયા '” શું છે? જ્જ 

૧૨. (તે) એક ધગધગતી આગ છે. 59 





અલ-તકાસુર 

૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 9-5 કાઠ 51; જ ક્-ને 

દયાવંત છે. જક | 
. (દુનિયા કમાવામાં) એકબીજાની હરીફાઈ બયા 

તમને સે (જાઈ ડરી નાખે છે.. ી 7272 ડ્‌. 

૩. ત્યાં સુધી કે તમે કબરેમાં પહેંચી જાઓ છો. લક .-૭- 

૪. બલ્કે, ટૂંક સમયમાંજ તમે હકીકતને જાણી ક ડઝ 
લેશો. 

પ. બલ્કે! ટૂંક સમયમાંજ જાણી લેશો. " 5 હડ 

૬. બલ્કે! જો તમને એક ખાસ (હકીકતનું) છડી ૭ ક 
જ્ઞાન હોત તો (તમે આ ગકલતમાં પડયા ન હોત): પ 

૭. ખરેખર તમે (આ જીવનમાંજ) જહન્નમને બ્્વ્યા૭#» 5 
જોઈ લેશે।. ર જી ”27₹£₹77272777 74 


૮. અને યકીનની આંખોથી જોઈ લેશો. બ્હ્ઝક્કા 7 5 


કિ. જિ “૧. ધિ “૧ ક 77, ક 
૯. પછી તે દિવસે તમને આપવામાં આવેલો જ્કહ#દ્ઝ ક 
(દુનિયાની) ને'મતોનાો તમારી પાસેથી હિસાબ 
માંગવામાં આવશે. (રુકૂઅ-૧) 





૩. 'હાવીયાહ' પાપીઓ સાથે દોઝખના અગ્નિકુંડ'નો એવો સંબંધ હશે જેવો એક ગર્ભનો ગભાશય 
સાથે હોય છે, અર્થીત આગ પાપીને પોતાના ઉદરમાં સમાવી લેશે. 


૧. દુનિયાની દૈલત કમાવાની લાલચમાં આંધળી હરીકાઈ કરવામાં ઈન્સાન પોતાના પરવરદિગાર 
પ્રત્યેની તથા પોતાના માનવબંધુ પ્રત્યેની તમામ જવાબદારી વિશે બેપરવાહ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી કે 
તેના જીવનને અંત આવી જાય છે. ઈન્સાનની આ કમબખ્તી છે કે પોતાની ખ્વાહીશોા માટે તથા દુનિયા 
કમાવા માટે કોઈ હદબંધીનું માન નથી સાચવતો અને તેની પાસે અલ્લાહ તથા આખેરત વિશે 
[વિચારવાનો સમય પણ નર્થી રહેતો, જેનું ભાન તેને એવા સમયે થાય છે જ્યારે તે કિમતી વખત તેના 
હાથથી બહાર નીકળી ગયો હોય છે. 

૨. દુનિયાની મોહમાયા, બાહ્ય ભપકો તથા પળભરના લાભો ઈન્સાનને પોતાની ઈખ્લાકો તથા રૂહાની 
પાયમાલીના રૂપમાં દેખાશે. 


૮૬૮ 


સરાહ ૧૦૩-૧૦૪ અલ -અસ્ર---અલ -હુમઝહ પારે ૩૦ 





અલ અસ્ર 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ઉ કડ -ક્51હુ-9%01. ડુ 
દયાવંત છે. મ 
ર. (આ વીતિ રહેલા) સમયના સોગંદ, 0-૨3 
“ ન ૧ સ ક 
૩. કે ખરેખર ઈન્સાન ' (સદા) ખોટમાં % 299-૪222 ૮ 
છે બજ્ટન૭૭ડ૫% હી 


ક ક. આ: ડર $ ક 
૪. સિવાય કે તે લોકો, જ ઈમાન લાવતા રહ્યા [9-૭ ક55 હઝ 51 “હક 
અને સદાચારે કરતા રહ્યા અને એકબીજાને સત્ય * 


શ £ 2 નિ ક.” ક ઝી પ૮? 
(ઉપર કાયમ રહેવા)ની નસિહત કરતા રહ્યા અને બ્રરપ્કદઇડાટેહુવાંઇુ 
એકબીજાને સબ્ર કરવાની નસિહત કરતા રહ્યા. 
રકૂઅ-૧) 





અલ -હુમ ઝહ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ૦૭-5૯ હ હ છન 
દયાવંત છે. 
૫ (૧) 55455 ૯૬ ક દ્ધ 
૨. નિદા કરનાર તથા તોહમત “ મૂકનારની દિન ઝે 
બરબાદી છે. 
"% ન “ ૦ “% “હડ “"* “5% નન 
૩. જ ઘાલતનો સંગ્રહ કરે છે અને તેને વારેવાર “૬ ફંહુ દડ. 
55455% હ હ્્પ્ર્ના 
ગણતે। રહે છે. ને 
ચ ૧ ચ ૨ ને ખૂ ૧% (જ ₹# ૮7-૦9: ત કકે 
૪. તે ધારે છે કે તેની દૌલત તેને '૫” અમર બનાવી છ કપ્પ્ક! જ 5 





ર જ અલ્લાહના પાક રસૂલોને ઈન્કાર કરતા રહે છે. 


૧. "હુમઝાહ' ના અર્થ નિદા કરનાર, બીજાના છોદ્રા જોનાર, પીઠ પાછળ બોલનાર, તોહમત 
લગાડનાર, દુર્ગુણી. આવું પાત્ર સમાજ માટે એક લા'નત છે. જે અમન તથા પ્યારને વિનાશ કરનાર છે. 
આજના ઝમાનામાં પ્રત્યેક સમાજ આ બુરાઈથી પીડાઈ રહ્યો છે. 


ર. કમનસીબ, બખીલ, કંજસને દનિયા કમાવામાં કોઈ ભલા કે બૂચ રસ્તાનું બંધન નથી હેતું 
માત્ર દોલતજ તેના જીવનને મકસદ હેય છે. 


૮૬૯ 





સૂરાહ ૧૦૫ અલ -કીલ પારો ૩૦ 


“મ નયસાટાદરંસ,. સસળ 2 વમાણાગમારાળારતા, 


ન 5%“ ટ ** “27 *--૦-.2774& 
૫. હકોંકતમાં તેને ભસ્મ કરી નાખનારી આગ ૦&્વ્હડગ્ડડ%# 
હુત્તમા'માં ફેંકવામાં આવશે. કા વે 
“જ્‌ «ર ક ૧% ૦૫ ૦ જ 5 ત્વં દ ન *1 177 
૬. અનેતું શું જાણે કે હુત્તમા શું વસ્તુ છે? %વાડક/1( ડા,,3165 
૭. તે અલ્લાહે સળગાવેલી એક આગ છે, 92.49?” 5 2૮ 
૧% ૧% જડ ટે 6525»9148128 
૮. જ હૃદ્યોના ઉપર સુધી પહીચી જાય છ. 1 મ જે ક 
૯. અને તેના વડે તેમને ચોતરકથી ઘેરી લેવામાં ઉકંપ્2%હટ્યક ્્ 
સિ 99.:.»?97? 47% 
આવશ. ત 950252 હરડ 
૧૦. જાણે તે ઊંચા (સળગતા) થાભલાઆ (નો છ 
"હ | છ (૩) -“% €.-૮૦૭-૭2 “ન.” ૧૦ | 
બનેલો પીંજરેો) હોય. ઉકુગ્પ્ન્ડખ્ર્કછ દ 
(રકઅ-૧) ડં પ 





અલ-કોલ 
છે જે બે સે જક નન 1% ન પા 1૮ 
૧. અલ્લાહના નામર્થી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બ્-ઝ્હ-%્પ રે 
દયાવંત છે. ક ક 
ક ક ન છમ “૧ ક 1 1 94 ક ક ક 
ર. શું તું નથી જાણતો કે અલ્લાહે બડઝોષ્રકયઇડઝડ્ફઝકા 
શિ ૧ ૧૫ ૬ ૦ તૂ જુ ૦ ક છ 
હાથીવાળાઆ સાથે કેવું વર્તન ક્યું હતું? 6 
૩. શું તેણે તેમના દાવને નિષ્કળ ન બનાવી દીધો બ્બ્ર્ક્ક ઉ ને ઈ 
જે ી “79 (77107, ૦9 47 772 
હતો? ય છેવઝામાંડ હક્ક 5 
૪. અને તેણે તેમની સામે પક્ષીઓનાં ટોળેટોળા સ ક 
મોકલ્યા, ક ૦બ્ટઝ્ટ હ્ઈપ્ક્ટ ક 
જ જ "જ ૦ ર્‌ ] જને _ સભા 
૫. જેમણે તેમના ઉપર કાંકરા વરસાવા. * દ કઇ જયા 
૬. અને તેમને ચવાએલા ઘાસના ભ્સા જેવા 9૬૫૩ પય ન્ડ હ 
બનાવી દીધા. (રકૂઅ-૧) 


# 





2- બદકારીઓની આદતો, વહેમો તથા રસમો રિવાજના નાશકારક બંધને, ઝુલ્મ વગેરેથી ઘેરાઈ ' 
જશે. 
૧. “અબ્રાહા', યમનમાં (એબીસિનિયા)ના રાજાનો “વાઈસરોય' હતો, તેણે ઇ.સ. ૫૭૦માં મોટી 
સેના લઈ મુકદસ કા'બાને તોડી પાડવા માટે મક્કા ઉપર ચઢાઈ કરી હતી. તે સમયે તેના લશ્કરમાં શિતળા 
(સ્મોલ પોકસ) જેવી ભયંકર બીમારી કેલાઈ ગઈ અને તેમના સબડતા શરીરે। ગીધો તથા અન્ય ભક્ષક 
પક્ષીઆના ટોળાઆના ખોરાક બન્યા. આંહઝરત સ.અ.સ.નેો જન્મ આ'જ વર્ષમાં થયો હતે. 

૨. ગૌંધ પક્ષીઓ શબોમાંથી ટૂકડા કાપીને તેને ખાવા પહેલાં તેના ઉપર વારંવાર પથ્થર મારે છે કે 
તેના સડા ઉપર બેઠ્લે જી વજતુઓ તથા ઉપર ચૅટેલી ધૂળ ઊડી જાય અને પછીજ ગીધ તે માંસને ખાય 
છે. " 


૮૭૦ 


સૂરાહ ૧૦૬-૧૦૭ અલ -કરૈશ---અલ-મા'ઉન પારો ૩૦ 








અલ -કુરૈશ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળ અને 9 1 19ના ર કજ 
દયાવંત છે ક ૦૦૭-સસ્‍્ઝછ્ટ ત 
ત છે. ક ુ ં 
ડુ પ 7 ૪94% 1 
૨. કુરએશના“” મનમાં મુહબ્બત જગાવવા બહમ 
ખાતર; ના 


૦ જ 
૩. (તેણે) તેમના દિલોમાં શિયાળા તથા ૦ષ્રષ)9#ાડ વક્ ડક! 
ઉનાળામાં મુસાકરી કરવાના ઉત્સાહ જગા બો, 


૪. (કે) તેઆ આ 'બા)માં તેના માલિ ૪63 2792.2૪ 
(કે) મા આ ધર (કા બા)માં તેના માલિકની ૦૫4૭૪૭ 
બંદગી કરવા પહેચે. ી 


"* “૧% “૧% “૧૧ ર દ * 9” 2૫ 9?:7)૮% 97 25972...17 જ .જ૧ , 
પક કેશર જા ખયા ઉદાિણજ તમને ખાવા ૦્્ટભ્કઉગ#હ્ટરુ૦ ૭] હ 


આપ્યું હતું અને તેમને ભયથી પનાહ આપી હતી. 
(રફ્અ-૧) 





અલ-મા'ઊન 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને ર કા 
દયાવંત છે.  હઉઠ-સ્્કઠ્-%ત- 
ર. શું તેં તેને નર્થી જાયો જે દીનને ખોટો 9 ક “૪ 2. ઉ, ૮૦૮૧ 
બ્ાહ્ઝહ્ઝીવક 


ઠરાવે છે. 

૧. “કુરએશ , અરબસ્તાનના જદા જદા ભાગોમાં ભટકતા “ખાનાબદોશ' અથવા વણજારા લોકોને 
કુસૈય્યા ઈબ્ને કીલાબ બીન નાદરે ભેગા કરી મક્કામાં એક જ્ગ્યાએ વસાવ્યા હતા જેમાં બનુ કનાનાહના 
નાદર વંશના લોકોનું એક બહુજ નાનું ટોળું હતું. આ બધા કબીલાઓ “કરએશ' ગણાતા હતા. આ 
શબ્દ "કુરએશ'નોા અર્થ વિવિધ સ્થળેથી ભેગા કરેલા નાના નાના ટોળાઓનું એક સંગઠન છે. 

૩. અબ્રાહાનો બરબાદી પછી કુરએશોાની નઝરમાં ખાના કા'બાનું મહત્વ બેહદ વધી ગયું હતું. 
જેકે તે'પંહેલાં પણ તે હજનું મહત્વ રાખતું હતું. આ ઘટના પછી બધી મોસમમાં મક્કાની મુસાફરી 
બેહદ સલામત બની ગઈ જેના પરિણામે કુરએશોને વેપારધંધામાં ઘણે લાભ મળતે। હતે।. 





૧. આખેરતના દિવસને! મુન્કર પોતાના આમાલની જવાબદારીને નથી સ્વીકારતો જેથી તેને નેકીઓ 
કરવાની પ્રેરણા નથી મળતી. 


સૂરાહ ૧૦૮ અલ -કૌસર પારે! ૩૦ 





૩. અને જે યતીમોને'? દૂર ભગાડે છે, છેડ5ટંડડ ્્્ હાડ 
“* ન “% “ ધિ જિ ાં ર 
૪. અને મોહતાજને ખવરાવવાનેો વિરોધ કરે છે. ક દ્રડ ટ કઝ મક 
૫. (અને) તે નમાઝીઓઆ ઉપર અકસોસ છે, હદન શ હઝ 
૬. જે પોતાની નમાઝોથી ગાફિલ છે. સ ડડ પ ન જ 
૭. તેઓ દેખાવ”? પૂરતીજ નમાઝ પહે છે. ક્ય ક ન કા 
૮. અને (નજીવું) દાન' દેવાથી પણ અચકાય ઉડી 
છે ૬.927 ત્રિ જ 
ક ૦૬૭૪6 રિક નિ હ 





અલ -કૈૌસર 
થી; જે બે પાળુ અને સિ કક 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ ૦-51, વ! 
દયાવંત છે. ક છક 
૦૧ સ. “૧% દુ “_ ક્ર ૧) નું ૯5 5 41191797 5 
ર. નિ:સંદેહ અમે તને “કૌસર” અર્પણ કર્યુ 55ઝહા મડ્ટાદિ 
છે. 


ર. યતીમો।ના હક્કનું ઈસ્લામમાં બહુજ મહત્વ છે યતીમાની બેપરવાઈ કરનાર ઈન્સાનમાં કુરબાની 
ભલાઈ તથા પરહેઝગારીની રૂહની ઉણપ હોય છે. ગરીબ મોહતાજની અવગણના માનવસમાજના એક 
બહુજ અગત્યના અંગને તેના હક્કથી વંચિત રાખે છે, 


૩. નમાઝને દેખાવ કરનારે સ્વયં પોતાનેજ છેતરે છે, પરંતુ દાન ખએરાતથી અટકાવનારો ' 
ઈન્સાનિયત સાથે ખલ્લી દુશ્મનીનું પ્રદર્શન કરે છે. 


૧. “કોસર'ને અર્થ “પુષ્કળ ભલાઈ' “અખુટ ભલાઈ.” બીજા અર્થમાં “પુષ્કળ ભલાઈ ધરાવનાર' અને 
“હમેશાં ઘણુ આપનાર' છે. (મુકરદાત તથા જરીર) 

આ આયત તે સમયે ઊતરી હતી જ્યારે આંહઝરત સ.અ.સ. પાસે દાન કરવા માટે કોઈ વસ્તુ ન 
હતી, આપ ત્યારે નિર્ધન હતા અને રસૂલ હોવાનો આપને દાવા લોકોની નઝરમાં એક ફિતને અને ગંભીર 
વિચાર માગી લે તેવો અપરાધ ગણાતો. ઘણા વષા સુધી આપને સતાવવામાં આવતા રહ્યા, અંતમાં પોતાનો 
જીવ બચાવવા ખાતર આપને પોતાનું જન્મસ્થાન છોડી મદોના ચાલ્યું જવું પડયું . મદીનામાં પણ 
આપને થોડા સમય સખ્તાઈનો સામના કરવા પડયો હતો અને આપના દુશ્મનો બહુજ ખંતપૂર્વક 
ઈસ્લામના અંત આવવાની આશાભરી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. 

મક્કાથી હદપારી ભોગવતા અલ્લાહના મહબુબ રસૂલ ઉપર અલ્લાહે કૈસરની ધોધમાર વષા કરી જેનો 
વાયદો આ સુરાહમાં આપવામાં આજો હતો. તે હદપારી ભોગવનાર અરબસ્તાને। ભાગ્યવિધાતા બની 
ગયો, અને તે અભણ ગણાતો રેગીસ્તાનનો બચ્ચો અનંતકાળ માટે તમામ ઈન્સાનિયતને। શિક્ષક બની 
ગયો. અલ્લાહે આપને ઈન્સાનની હિદાયત માટે એક એવી ભવ્ય કિતાબ આપી જેની દ્રારા ઈન્સાનને 


૮૭૨ 


સૂરાહ ૧૦૯ અલ -કાફેરૂન પારે ૩૦ 





૩. માટે તારા પરવરદિગારની ઈબાદત કર, અને “9.217 ર52) ૧ 
કૃ ક 1 દ શ “નજ 
કુરબાની આપ. ૦૭૭૭ 
ન ન હ રઝ... £%9૮,27?, 72 ૮-4) ૫ 
૪. બેશક, તારો દુશ્મનજ નિસેતાન રહેવાનો ૦-્:% 52 હાડ; ડક) હ 





અલ -કાકેરૂન 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 9.9૬ ૭ 
જ દાડ કક્સ્કઝાશ્ાક-5 
દયાવત છ. જ જી છ 
ર. તું કહે “હે કાકરો!' ઉ । હ 3 
૩. તમે જેવી ઈબાદત કરે। છો, હું તેવી ઈબાદત ૦૭54540425 
નથી કરતો, 55:44:19 
૪. ન તો. તમે તેવી ઈબાદત કરે જવી કટ “92 । 27972927 
ક હ્ષ્પ્ક્ગ્ઝા 
ઈબાદત હું કરુ. 2 
ન ઝં 9 7ય# 2-4 # # :/# 
પ. હું તે ની ઈબાદત નહિજ કરું જેની ઈબાદત હૈગ5હરડદઇક; 
તમે કરે ન 


છે. ટ 
. ન તો તમે તેની ઈબાદત કરશો જની ઈબાદત 
છુ 


હું કરું ી ક 
૭, (માટે) તમારો દીન તમારા માટે છે. અને કાન કેર 
જ ( ) ૨ ૧ (રુકૂઅ- ૧) 6૬2552 હ 
મારે દીન મારા માટે છે. રક નર 





ધ સ ક ાાસસનનાયથયયસયસસસસમસટસદરસસસતસસસસસરસરસણદસસસરદમાદદમદદદ દ ણરિદોદ 


પોતાના સર્જનહારની કુરબત હાંસલ થઈ. આપના સહાબા તથા સાથીઓની વફાદારી તથા ભાવનાની 
મિસાલ દુનિયામાં કયાંયપણ નથી. આ તે કૌસર છે જેના વાયદો આ સૂરાહમાં આપવામાં આજો હતો, 
એન્સાઈકલેપપીડીઆ બ્રીટાનીકામાં આપને "તમામ નબીઓમાંથી સૌથી વધુ સકળ નબી' તરીકે વર્ણવામાં 
આવ્યા છે. ી 
ર. આ આયતમાં આંહઝરત સ.અ.સ.ના દુશ્મનોને “નિ:સંતાન' તરીકે સંબોધવામાં આવ્યો છે, 
જનો અર્થ “નર ઔલાદ વગરને।!' થાય છે. હકીકતમાં અહીં શબ્દ "અબતર'નો અર્થ “રૂહાની આલાદ 
વગરને[' થાય છે. આ શબ્દના ભાવાર્થરૂપે આપના દુશ્મનોની તમામ ઔલાદ તેમને જન્મ આપનારાઓ 
માટે મરી ગઈ અને ઈસ્લામ અંગિકાર કરી આંહઝરત સ.અ.સ.ની રૂહાની ઔલાદ બની ગઈ. આ લોકોએ 
જન્મ આપનારા તેમના માતાપિતાની ઔલાદ કહેવડાવવું અપમાનજનક ગણ્યું અને તેમની હસદખોરી, 
દુશ્મની તથા બદઆમાલીઓના વારસદાર બનવાને તેમણે ઈન્કાર ક્યે. 


૧. આ ઈસ્લામના મૂળભત સિદ્ધાંત છે. દીનની બાબતમાં કોઈના ઉપર કોઈ સખ્તી નથી. ઈમાન 
એક થાકેતગત તથા અગત વસ્તુ છે તેમાં બળજબરી કરવાને કોઈને હક્ક નથી. સૈ પોતપોતાના 
આમાલોના જવાબદાર છે. 


૮૭૩ 


સૂરાહ ૧૧૦-૧૧૧ અલ -નસર--અલ -લહબ પારે ૩૦ 





અલ-નસર 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળ અને 9૧11. 1741] 9 
દયાવંત છે દે 9-સ્છુ-્ઝા#ત- 
રે ક 41114." શક્તિ ન 
ર. જ્યારે અલ્લાહની મદદ ' અને કત્તહ આવી ઊહૂ5%15 11/51 ઝં 


પહીંચે, 
૩. અને લોકોના ટોળેટોળા અલ્લાહના દીનમાં હાઉ 36557, ત ૮:06; 

ક # જ ડડ ક 9 દ!!હઃ| 
દાખલ થતાં તું જુએ, દોર ન્ન ટહુ્લાર્ડડવ ૨-22 


૫ 


૪. ત્યારે તારા પરવરદિગારની (તા'રીકની) 6615 હઉ તિ પરઇડલડબ્ક૯” 


તસ્બીહ કર. અનેતેનીક્ષમા” માગ ખરેખરતે 
તૌબાહ કબૂલ કરનારે છે. (રકૂઅ-૧) 





અલ -લહબ 


૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 


- - %--ઞકઈછુ-5644 ર 
દઘયાવત છ. 


(૧) કે ક “ “૧ રિમ ૮194 તી 2% 
૨. અબુ લહબના બન્ને હાથ ભાંગી પડા, અને ઊપ ષક ૯પ 


તેના સર્વનાશ થઈ જશે. 





૧. આ સૂરાહમાં અલ્લાહે આંહઝરત સ.અ.સ.ને મક્કાની કતેહ તથા દેશમાં ઈસ્લામની સત્તા કાયમ ' 
કરવાનો વાયદો આપ્યો છે. જ્યારે આપના દુશ્મનો તાોબાહ કરી ટોળાબદ્ધ ઈસ્લામમાં દાખલ થાય ત્યારે . 


તેમને માક કરી દેવાનો અલ્લાહે આપને હુકમ આપ્યો છે. 
૨. અહીં આંહઝરત સ.અ.સ.ને કોઈ અપરાધ અથવા આપના વલણ માટે માકી માગવાનું 


સૂચવવામાં નથી આવ્યું, ઉલ્ટું કુરઆને મજીદમાં પ્રમાણે આપ (સ)ને મા'સુમ અને ગુનાહોથી પાક 


ઠરાવવામાં આવ્યા છે. 


દ; “ડડ 


૧. અબુ લહબ જેને! અર્થ “આગ જ્લાવનારે।'-આંહઝરત સ.અ.સ.ના કાકા અબ્દ-અલ-ઉઝઝાને_ 


તેના ઉગ્ર સ્વભાવના લીધે આ ઉપનામ આપવામાં આવ્યું હતું. આંહઝરત સ.અ.સ.ને પોતાના 


સગાંસ્નેહીઓને અલ્લાહનો સંદેશો આપવા માટે હુકમ મળ્યો ત્યારે આપે એક દિવસ 'સકા' નામની . 


પહાડી નીચે મક્કાના સર્વ કબીલાઓ લુવાઈયા, મુરીરાહ, કિલાબ, એક એકને નામ લઈ તેમજ પોતાના 
નજીકના સગાઓને સંબોધીને ફરમાવ્યું કે હું અલ્લાહના રસૂલ છું અને જો તમે તેના હુકમને નહિ માનો 


૮૭૪ 


ય. 
ર 





ન 





સૂરાહ ૧૧૨ અલ -ઈખલાસ પારો ૩૦ 





ક બ ક. ક શક કે. થા */.€€: €:2%-*2 1919 
ઝુ તેના દાલત અને તેની કમાણી તેને કામમાં 9૫559 4 454 54 
નહિ આવે. ફે... ક 
ક ૦ બ ન ટ ક “ટન 9 «ન 
૪. ટૂંકમાંજ તે આગની જવાળાઓમાં દાખલ બષ્દ્્ફ ૫.2 ઈ હક 
થશે; 
"%& 5 જ ે (૩) સ્ટ ન” 
પ. અન ત જ ?,«ળળ 5/?/279,4 
દ તેનો પત્ની (પણ) જે નિદા (ની ૦૫ લાઉ'45ડાદ 
આગ)ને કેલાવતી કરે છે. ન 
ક ક જ ૦ ટ 4-4 29 »# (” ત યિ 
૬ તેણીની ગરદનમાં પણ ખજેરીના રેસાનું જષ્્“્ડહ્ટવ્ઉખ્ક્ટુ લા 
વણલુ ઘારડુ હશ. (રકુઅ-૧) 





અલ-ઇખલાસ રી 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને બ૦2-સ્ક્કા૭--#1 કે 
દયાવંત છે. 42121: 
૨. તું કહી દે 'તે અલ્લાહ એકજ છે; 
૩.“તે *બેનિયાઝ' છે, જના સૌ મોહતાજ છે. ઉડડડ 51 


૪. *ન તેણે કોઈને જન્મ આપ્યો છે ન તેને કોઈએ 

“"% “5 ર્ર 

જન્મ આપખ્યો છે. 
૫.*અને ન તેનો કોઈ સમકક્ષ 


»29792 ૭” % 9,, 97” 
9૫૫92 7 5 2૫૫: ૦ 
છે? ૬4.7 422 ૮194427.) 
રક) ઈ? ઉ) ૦ વ ક કજ 


તો અલ્લાહના અઝાબ તમને પકડી લેશે. આંહઝરત સ.અ.સ.એ હજી બોલવું બંધ ન કર્યું હતું કે અબુ 
લહબ વચ્ચે બોલી ઉઠયો “તારો સર્વ નાશ થાય. શું તેં આ કહેવા માટે અમને અહીં ભેગા કર્યા છે?' 
(બુખારી). આ સુરાહ ત્યારે ઊતરી હતી. 

ર. “અબુ લહબ'નો અર્થ 'આગ જલાવનાર' હોવાથી તેના સંકેત તે સત્તાઆ તરક પણ હોઈ શકે જે 
આગના વિવિધ હથિયારો બનાવે છે જેમાં સુપર પાવરે। જે ઈસ્લામના વિરોધમાં મોટી યોજનાઓ કરનારા 
છે તેમનો પરાજ્ય પણ અહીં ભાખવામાં આભો હોય તેવું શકય છે. 

૩. આ સૂચન અબુ લહબની પત્ની ઉમ્મે -જમીલ તરક છે જેણે આંહઝરત સ.અ.સ.ની રાહમાં કાંટા 
પાથર્યી હતા અને આપની વિરુદ્ધ ગંદો પ્રચાર કરતી રહેતી હતી. (લેન). 


(૩) ( 


૧. કોઈના મોહતાજ નથી. કોઈ અન્યની મદદનો ઓશિયાળો નથી; તે સ્વયંપૂર્ણ છે. 
ણે કોઈને જણ્યો નથી ન કોઈએ તેને જન્મ આપ્યો છે. તે આવા તત્વોથી પાક છે. 


૫૫ 


નો કોઈ શરીક નથી, ભાગીદાર નથી, સમોવડીઓ નથી, સમકક્ષ નથી. 


ગુ? ઝો” 


૮૭૫ 


સૂરાહ ૧૧૩-૧૧૪ અલ -કલક---અલ-ના'સ પારો ૩૦ 





ઉ .------તઝઝડબ્ઈ૬ડ ક 
અલ -કલક 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળ. અને બ્ક્ર્-ક્ક્ઠા ઝડ ક થો 
દયાવંત છે. ન મ. 
૨. તું કહે “હું પરોઢ (પ્રભાત)ના પરવરદિગારની છછાપક ક્ન્ન3 
પનાહ માગું છું. 
૩. અને તેની પેદા કરેલી પ્રત્યેક વસ્તુની બદીથી ઉક 
(પણ), પ. 
૪. “અને રાતની બદીઓથી જે (અંધકારમાં) ૦૫૩55૭૪ 1 
સર્વત્ર ફેલાએલી હોય છે, 
પ૫. અને ગાંઠો ઉપર ફૂંકો મારનારાઓની 2 «2, 
બદીઓથી (પણ), બતો હવ, ડડ 
૬. અને હસદ કરનારાની બદીઓથી જ્યારે જેરવડડ$હ્ર»ક્્કઠષ હ ક 
તેઓ હસદ કરે છે. ' (રુકૂઅ-૧) હ ક 





કે 
તિ 
અલ-ના 'સ 
૧. અલ્લાહના નામથી; જે બેહદ કૃપાળુ અને 
(૦2--:ક છ્્#1; 4! ક્--% 
દયાવંત છે ક 
ક ૧ નિ ૭77 2૭ 
૨. તું કહે “હું માનવજાતિના પાલનહારની દ કનાા# ન 
પનાહ ચાહું છું. * 
દ રે ક ક 
૩. “માનવજાતિના બાદશાહની, હેલ હાક 
૪. 'માનવજાતિના મા'બૃદની, બરી રી 
૫. (છુપાઈને) શંકાઆ જગાવનાર ત૮(તે) ૦"્ટક્ક્ 


શયતાનની બદીઆરથી. 


ઝ [₹4[(” 79714 
6" ૧ ક દ ૧ સ્પ ૦પ] કટકા ! 
૬. “જે ઈન્સાનના દિલોમાં (શંકાઓ) જગાવતો 


"% જ જ ક નું 2% ન. 7 ક 

રહે છે, (તેનાથી) જળ વબ 2 હર 
૭. (પછી ભલે તે) જીન્નોમાંથી હોય કે દ તદર ન 

ઈન્સાનોમાંથી. (રુક્અ-૧) હહહ હ 


હહ 1 





૧. અહીં મોમિનને પોતાના પરવરદિગારને પોતાના સર્જનહાર, પાલનહાર, તારણહાર, રક્ષણહાર 
માનવાની અને બીન શર્ત તેની તાબેદારી કરવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે. 





૮૭૬ 


01112111 11151211011 01 (1ર 


101.1 ણળર ૫ 


01 5511700 41011118800 0૦515૫ 1301૬3૧10૫ 


